y 


?5 


SKIRNIR 


TIMARIT  HINS  ISLENZKA  DOKMENTAFELAQS 


LXXXVIII.  ÁR 


RITST]ÓRI: 

GUÐM.  FINNBOGASON 

DR.  PHIL. 


I 


REVKJAVÍK 

ÍSAFOLDARPRENTSMIÐJA    -  MCMXIV 


7351 


m 


Efnisskrá. 


I 


Bls. 

Steingrímur  Thorsteinsson    (með  mynd)  eftir  Guðm.  Finnbogaso7i  1 

Svissarinn  (kvæði)  eftir  J.  C.  Hauch.  Stgr.  Thorsteinsson  þýddi  11 

Fyrsta  utanför  min,  eftir  Matthias  Jochumsson 13 

Dönsk  barátta  um  andlegt  frelsi,  eftir  Einar  Bjfírleifsson     ...  21 

Hvað  er  dauðinn?  eftir  Björgu  Þ.Blöndal 35 

Visur  til  Væringjans,  eftir  Gruðm.  Fridjónsson 49 

Hvar  er  Lögberg  hið  forna?  eftir  Finn  Jónsson  á  Kjörseyri     .    .  51 

Útsýn,  eftir  Valdimar  Sigmundsson 73 

Hæð  íslendinga,  eftir  Pál  Jónsson 84 

Ritfregnir,  eftir  Guðm.  Hannea.wn  og  Guðm.  Finnhogason    .    .  89 

Island  1918,  eftir  Þorstein  Gíslason 103 

Útlendar  fréttir,  eftir  Þorstein  Gislason 112 

Væringjar   (kvæði),  eftir  Etnar  Benediktsson 113 

Nokkur  orð  um  þjóðtrú  og  þjóðsiði  íslendinga,  eftir  Jónas  Jónasson  116 

Unga  fólkið  og  atvinnuvegir  landsins,  eftir  Gudm.  Hannesson     .  128 

Kveðjur,  eftir  Guðm.  Finnhogason 149 

Pereatið  1850,  eftir  Klemens  Jónsson 166 

Hallgrímur  Pétursson,  eftir  Matthias  Jochumsson 182 

Dómur    Dr.    Valtýs    Guðmundssonar    um    „Hrannir",   eftir  Guðm. 

Finnhogason 201 

Kitfregnir,   efíir   Björn   M.  Olsen,  Sigurð  Guðmundsson,  Árna 

Pálsson  og  Guðm.  Finnhogason  .  T 210 

Granymedes,    eftir  Groethe.    Steingr.  Thorsteinsson  þýddi     .    .    .  224 

I  hafisnum,  (kvæði),  eftir  Hannes  Hafstein 225 

Draumar,  eftir  Einar  Hjörleifsson 280 

Faxi,  (saga),  eftir  Guðmund  Kamhan     250 

Pereatið  1850,  nl.,  eftir  Klemens  Jónsson 256 

íhald  og  framsókn,  eftir  Jónas  Jónsson 269 

Ahrif  klaustranna  á  íslandi,  eftir  Magnús  Jönsson 283 

Hafa  plönturnar  sál  ?  eftir  Guðm.  Finnhogason   ........  299 

Jökulsárgljúfur   (kvæði),  eftir  Guðm.  Friðjónsson 815 

Úr  bréfi  frá  B.  Gröndal  til  Helga  Hálfdanarsonar 819 


Ur  Efnisskrá. 

Ritfregnir,  eftir  Henrik  Ussing,  Jón  Jakobsson  ogJóhann  Krist- 

jánxson 321 

„Sögur  frá  Skaftáreldi".     Svar  til  hr.  Arna  Pálssonar,  eftir  Gudm. 

Magnússon 327 

Utlendar  fréttir,  eftir  Þorstein  Gislason 329 

Hefir  iörðin  sál?  eftir  Guðm.  Finnhogason 337 

Saga  íslands  (nokkurskonar  hugvekja),  eftir  Magnús  Jónsson   .    .  352 

Hræðan  (saga),  eftir  Þóri  Bergsson 859 

Um  Ijós-  og  litaskynjanir,  eftir  M.  Júl.  Magnús 367 

Bertha  v.  Suttner,  eftir  Björgu  Þ.  Blöndal 380 

Um  lifsins  elixíra  og  hið  lifandi  hold,  eftir  Steingrím  Matthíasson  888 

Æfisaga  min,  eftir  Brynjúlf  Jónsson  frá  Minna-Núpi     ....  404 

Þulur,  eftir  Theodóru  Thoroddsen 415 

Yögguvisa  Margrétar  drotningar  eftir  H.  Ibsen.    Hulda  þýddi  .    .  421 
Eitfregnir,  eftir  Pál  Eggert  Olason,  Sigurð  Guðmundsson,  Karl 

Finnhogason  og  Gudm.  Finnhogason 422 

Útlendar  fréttir,  eftir  Þorstein  Gíslason 441 

Skýrslur  og  reikningar  Bókmentafélagssins  1913 I— XXIK 


(^í^k 


tt>e-C 


Steingrímur  Thorsteinsson. 

Kvæði  Steingríms  Thorsteinssonar  eru  sannnefnd  s  ó  1- 
arljóð.  »Sól  eg  sá«  —  hefði  vel  mátt  vera  einkunnar- 
orð  hans  og  æfisaga.  Hver  sem  blaðar  i  kvæðabók  hans 
mun  fljótt  ganga  úr  skugga  um  þetta.  Sólin  skin  þar  ná- 
lega  á  hverju  blaði,  að  minsta  kosti  veit  skáldið  alt  af 
hvað  henni  liður,  og  getur  þess  við  og  við  hve  hátt  hún 
er  á  lofti.  Ef  hún  felur  sig  lengi,  verður  hann  óþolin- 
móður: 

„Nú  hef  eg  svo  lengi  mátt  sakna  þín,  sól! 
Eg  særi  þig,  komdu  með  Ijós,  yl  og  gleði" 

Ekkert  fekk  honum  sliks  unaðar  sem  það  að  lesa  þær 
rúnir  sem  sólin  skrifaði  á  láð  og  lög,  eða  virða  fyrir  sér 
og  dást  að  því  hvernig  hún  roðar  og  gyllir  skýin.  Enginn 
var  oftar  en  hann  á  verði,  ef  von  var  á  fögru  sólarlagi, 
og  þegar  það  gafst,  var  hann  hugfanginn  og  glaður  eins 
og  barn.  Það  var  eins  og  hann  væri  þá  i  kirkju,  svo 
mikil  helgilotning  skein  af  andliti  hans.  Fegri  »sólkveðju«, 
innfjálgari  kvöldsálm  til  sólarinnar,  en  »Dagur  er  liðinn, 
dögg  skin  um  völlinn«,  held  eg  ekki  að  neitt  islenzkt 
skáld  hafi  ort.  Hann  elskaði  Ijósið,  hugsaði  í  þvi  og 
dreymdi  í  því.  Skammdegismyrkrið  varð  auðvitað  á  leið 
hans  eins  og  okkar  hinna  —  þá  elfu  verðum  við  allir  að 
riða  —  en  hann  horfði  þá  á  »sólskinsbakkann  hinumegin«, 
og  vel  lýsa  þær  honum,  visurnar  þær  arna: 

„Þvi  svartar  sem  skyggir  vor  skammdegis  neyð, 
Þess  skærara  brosir  vor  júnisól  heið; 
Nú  skin  hón  á  frónið  vort  fátækt  o*g  kalt 
Og  fegurðar  guUblæjum  sveipar  hún  alt. 

1 


Steingrímur  Thorsteinsson. 

A  ströndunum  frammi,  þá  værð  er  um  ver, 
Þar  vil  eg  i  Ijósinu  dreyma  með  þér, 
í>inn  Jóns-vökudrauminn  við  svefnlausa  sól, 
Er  svlfur  um  miðnótt  við  norðarhafs  ból. 


1 


Hann  vill  dreyma  i  Ijósinu  með  ættlandi  sinu.  Ætt- 
jarðarljóð  hans  eru  slikir  sólskinsdraumar.  Þúsundára- 
hátið  íslands  var  fyrir  honum  »þúsund  ára  sólhvörf «,  for- 
tið  þjóðarinnar  og  framtið  voru  kvöld-  og  morgunroði: 

Hvert  leiftrar,  ísland!   Ijóma  glys 

Ljóshvitum  jöklum  á? 

Er  það  gullaldar  aftanblys? 

Er  það  þins  moríruns  brá? 

Hvorttveggja  hygst  eg  sjá, 

Sem  þá  um  sumar  kvöld  við  morgun  rainnist. 

Eða  tökum  þessar  alkunnu  visur  úr  »Vorhvöt« : 

Nú  vakna  þú,  ísland!  við  vonsælan  glaam 

Af  vorbylgjum  tímans  á  (Ijúpi; 

Byrg  eyrun  ei  lengur  fyr  aldanna  straum^ 

En  afléttu  deyfðanna  hjúpi 

Og  drag  þér  af  augum  hvert  dapurlegt  ský, 

Sem  dylur  þér  heiminn  og  fienidarljós  ný. 

Og  enninu  snjófgu  til  Ijóshæða  lyft 
Off  littu  sem  örninn  mót  sólu. 

Hann  sér  andlegt  Hf  þjóðarinnar  i  geislagliti  kvöld- 
og  morgunroðans,  hann  heyrir  í  ölduhljóðinu  vorglaum 
vonanna  og  skýin  verða  eins  og  móða  á  augunum.  Hann 
skynjar  fyrir  landið  og  þjóðina  í  senn,  og  honum  flnst 
jafnvel  jökuUinn  geta  roðnað  fyrir  sumt  sem  á  dagana 
hefir  driflð : 

Sú  var  tið,  er  sneypu  fyrir  marga 
Snjúr  á  jöklum  roðna  hefði  mátt. 

AUur  kveðskapur  Steingríms  ber  blæ  af  þvi,  hve 
Ijósnæmur  hann  var.  Náttúrukvæðin  verða  flest  vor  og 
sumarkvæði.  Yflr  langlinu  er  þar  alt  af  heiður  og  hreinn 
svipur,    að   minsta   kosti   sér   hann   ávalt   sól  í  gegn  unt 


Steingrímur  Thorsteinsson,  í^ 

skúrirnar,    er  þær   koma  yíir.     Alt  sem  hann  ann  baðast 
í  Ijósi  og  yl,  eða  fær  likingu  af  því: 

Hvað  sveimar  aö  mér  svo  sætt  og  hlýtt 
sem  sólskinsmorgun  á  vori? 

Og  þegar  unnustan  roðnar,  þá  er  það: 

eins  og  þá  roðnandi  sólarlag  syrgir 
sumardag  langau  og  fagran,  er  rann. 

Steingrimur  elskaði  þó  mest  hið  milda  Ijós,  geislana 
»sem  verma  en  eigi  brenna«,  morgunljósið,  kvöldljósið, 
tunglsbirtuna,  stjörnuskinið.  Sólarlagskvæðin  hans  eru 
yndislega  þýð  og  friðarblíð,  og  ekki  finst  mér  meira  tungl- 
skin  í  öðrum  kvæðum  en  sumum  þeim  sem  hann  heíir 
kveðið.     Eg  tek  til  dæmis  þetta  erindi: 

Máninn  ofar  mænir 
Mjallbrún  austurfjalla, 
Ljúfur  lognmar  yfir 
Leiðir  silfurbreiðu. 
Veggberg  varpa  skuggum, 
Vogar  kyrrir  loga, 
Lít  eg  Ijósáifa  vetrar 
Leika'  á  geislum  bleikum. 

Síðasta  frumkveðið  kvæði  hans  held  eg  sé.  »1  tungls- 
ljósi«  (Skírnir  1912,  bls.  64). 

Ast  Steingríms  á  landinu  var  djúp  og  barnslega  blíð, 
enda  hafði  hann  yndi  af  að  lýsa  því  frá  öllum  þess  björt- 
ustu  og  hlýustu  hliðum.  Svo  f jölbreyttar  eru  lýsingar  hans, 
að  Poestion  hefir  úr  bók  sinni  um  hann  gert  heila  myndabók 
af  íslandi.  Hann  er  ekki  myndauðugur,  hefir  fáar  sam- 
likingar,  en  orð  hans  eru  úrvalsorð,  sem  eflaust  hafa  oft 
kostað  hann  langa  leit.  »Hátturinn«  er  sjaldan  léttur, 
hávær  eða  hrynjandi,  en  persónulegur  og  auðþektur  frá 
annara  skálda  —  og  djúp  undiraldan.  Og  þótt  yrkisefnið 
sé  oft  nálega  hið  sama  upp  aftur  og  aftur,  þá  verður  ekki 
úr  þvi  endurtekning,  því  innileikinn,  lífið  í  hðandi  stund 
gefur   þvi   nýjan   og  nýjan  blæ.     Þegar  Steingrimur  lýsir 


•4  Steingrimur  Thorsteinsson. 

'landinu,  þá  er  eins  og  hann  standi  á  fögrum  sjónarhól 
með  góðum  vin  og  bendi  á  það  sem  fyrir  augað  ber. 
Lýsingar  hans  eru  runnar  úr  sama  djúpi  og  hin  einföldu 
en  ódauðlegu  orð  Gunnars  á  Hliðarenda:  »Fögr  er  hliðin, 
:svá  at  mér  heflr  hon  aldri  jafnfögr  sýnzt  —  bleikir  akrar, 
en  slegin  tún«.  Lesi  menn  t.  d.  hið  inndæla  kvæði:  »Man 
eg  grænar  grundir«,  og  gái  að  þeim  innileik  sem  liggur 
i  orðbragði  kvæðisins  og  andardrætti.  Likt  er  um  »Snæ- 
fellsjökul«.  Ein  endurminningin  um  bernskustöðvarnar 
rekur  aðra,  skýr  og  lif andi,  og  þar  kemur  þetta : 

Ei  þar  sungu  svanir, 
En  sjófugl  bjargs  i  tó, 
Og  hrafnar  hrævum  vanir, 
I  holti  refur  gó; 
Sætt  á  kvöldum  sumars  þó 
Lét  i  eyrum  lóukvak 
I  lyngi  vöxnum  mó. 

Hann  getur  ekki  gleymt  þvi,  að  svanina  —  yndið  hans 
og  uppáhald  —  vantaði  þarna,  og  hann  afsakar  sjófugla- 
gargið,  hrafnakrunkið  og  tóugaggið,  með  því  að  minna  á 
blessað  lóukvakið.     Þetta  er  líkt  honum. 

Þegar  Steingrímur  kveður  um  sögustaði,  svo  sem 
Gilsbakka  eða  Hvalfjörð,  ráða  söguminningar  og  örnefni 
að  nokkru  leyti  skynjan  hans  og  meðferð.  Einhvern  tima 
sagði  hann  mér,  að  fyrsti  visir  Gilsbakkaljóða  hefði  verið 
þetta  erindi: 

Hér  streymir  úrsvöl,  undurtær 

Að  ofan  jökulkylja, 

En  neðan  ilmsæll  birkiblær 

Úr  brekkum  skógargilja, 

Og  mætast  svo  á  miðri  leið, 

Hið  mjúka  blandast  striðu, 

Sem  manndómshreystin  minnist  heið 

Við  meyjar  hreina  bliðu. 

Endurminningin  um  Gunnlaug  og  Helgu  kemur  þarna 
Iram  i  líkingunni.  Skáldinu  er  eins  og  finni  hann  eiminn  af 
sálum  þeirra  i  blænum.  Sú  endurminning  fær  aftur  mynd, 
þegar  hann  sér  bjarktrén  seilast  hvort  til  annars  yfir 
gljúfrið  — 


Steingrimur  Tliorsteinsson.  5» 

sem  þau  er  yfir  örlögstraum 
i  elsku  takast  höndnm. 

Og  lýsingin  á  héraðinu  hefir  orðið  auðugri  og  dýpri  ein- 
mitt  við  það,  að  skáldið  heflr  Kka  skynjað  það  með  aug- 
um  og  eyruni  Gunnlaugs  bæði  þegar  hann  stóð 

í  þessum  hliðum,  hrifiun  ást, 
á  heiðnum  aftni  kyrrum 

og  síðar,  þegar  hann 

sá  ei  framar  sælan  dag 
und  salnum  dimmra  fjalla. 

Þau  verða  fá  skáldin  sem  gera  söguminningarnar  betur 
samróma  við  söng  náttúrunnar,  en  Stein<jrímur  í  Gils- 
bakkaljóðum. 

Eg  held  að  Steingrimur  hafi  búið  til  orðið  »bnðskáld«^ 
Hann  var  sjálfur  blíðskáld,  barnslega  hlýr  og  inni- 
legur.  Sum  Ijóðin  hans  eru  eins  og  andvari,  er  ber  með- 
sér  ilm  af  blíðri  þrá  og  söknuði.  »Hvert  svífið  þér  svanir 
af  ströndu«,  er  eitt  af  þeim  kvæðum^  og  svo  eru  sum 
ástakvaðin  eða  ástaminningarnar,  t.  d.  »Skógarsjónin«, 
sem  mér  finst  alt  af  vera  eitt  hið  fegursta  kvæði.  Fáir 
hafa  kveðið  af  meiri  lotningu  fyrir  kvenlegri  æskufegurð^ 
og  mikil  umhyggjusemi  er  í  þessu: 

Þá  Ijósu  tjöru  þess  láns  eg  bað  aö  njóta, 
Að  lengi  meyjan  fagra  sæti  þar, 
Og  morganviiidinn  bað  eg,  ei  að  brj'Ha 
Hið  bjarta  gler,  sem  hennar  ímynd  bar. 

Leitun  er  á  fegri  orðum  um  stúlku  en  vísunni: 

Helgast  það  sem  horfir  á 
Þitt  himinfagra  auira, 
Synd  i  lindum  sji'ma  blá 
Sig  inætti  breina  lauga. 

Og  elskulcg  er  gletnin  í  visunum:  »Verndi  þig  englar«.  Eit 
hann  gat  líi?:a  lýst  vonbrigðum  og  söknuði:  »Æfilangt 
þinn  skuggi  mun  hvila'  á  minni  sál«,  býst  eg  við  aö  lifiL 
meðan  konur  bregðast  mönnum. 

Forfcður  vorir,  er  sögurnar  rituðu,  lýstu  mönnum  með 
nokkrum  vel  völduni  orðum.  Um  Njál  er  sagt  að  hann. 
var    »vitr    ok    forspár,  heilráðr  ok  góðgjarn,  hógværr  ok 


-6  Steia^riuiur  Thorsteiusson. 

<irenglyndr,  langsýnn  ok  langminnigr».  Þessi  orð  má  vel 
heimfæra  til  Steíngríms.  Hann  var  vitur  og  forspár,  þvi 
hann  sá  og  sagði  þau  lifssannindi  sem  eftir  mun  ganga 
og  mörg  hans  orð  eru  spakmæli  sem  ekki  verða  steypt 
upp  aftur  og  jafnan  verða  gjaldgeng  mynt,  eins  og  þetta: 

Og  jafnvel  úr  hlekkjunum  sjóða  má  sverð 
í  sannleiks  og  frelsisins  þjónustugerð. 

Stökurnar,  þar  sem  hann  grípur  á  einhverjum  galla 
eða  meinloku  mannanna,  eru  og  alkunnar.  Hún  er  t.  d. 
-ekki  ónýt  þessi: 

Lastaranuni  líkar  ei  neitt, 
Lætur  hann  gan^a  róginn; 
Finni  hann   laufblað  fölnað  eitt, 
Þá  fordæinir  hann  skóginn. 

Heilráður  var  hann  og  góðgjarn.  Þjóð  vor  má  vel 
fara  eftir  þeim  ráðum  sem  hann  hefir  gefið  henni  i  hvata- 
Ijóðum  sínum,  og  engum  mun  farnast  iUa  af  þvi  að  festa 
sér  í  hug  þessi  orð : 

Trúöu'  <á  tvent  i  heinii, 
Tign  sem  hæsta  ber, 
Guð  í  alheims  íjeimi, 
Guð  i  sjálfum  þér. 

Afl  hver  á  að  reyna, 
Afl  bein  hefir  þáð; 
Sú  er  sælau  eina, 
Sem  að  fæst  með  dáð. 

Lif  er  herför  Ijóssins, 
Lif  er  andans  strið; 
Sæk  til  sigurhróssins, 
Svo  er  æfin  frið. 

I  þessum  erindum  er  fólgin  trúarjátning  hans  og 
lífsskoðun. 

Hann  var  hógværr  og  drenglyndur.  Það  kemur  fram 
í  lotningu  hans  fyrir  þvi  sem  fagurt  var,  hreint  og  göf- 
ugt,  og  í  yfirlætisleysi  hans.  Þau  eru  sjaldan  að  gera  ráð 
fyrir  því,  skáldin,  að  Ijóðin  þeirra  gleymist,  en  Steingrim- 
ur  byrjaði  vísu  svona: 


Steingrimur  Thorsteinsson.  7 

Oss  þá  hin  græna  jfeymir  fold 
Og  gleymt  er  þetta  Ijóð, 
Þá  fegri  mun  vor  fósturmold 
Og  frjálsari  vor  þjóð. 

Yfir  því  gladdist  hann,  því  honum  var  yndi  að  starfa  í 
vingarði  þjóðar  sinnar,  þó  hún  kynni  að  gleyma  honum, 
og  hann  elskaði  nýgræðinginn. 

Og  hann  var  langsýnn  og  langminnugur,  því  hann 
íerðaðist  dag  hvern  í  heimi  bókmentanna,  fornra  og  nýrra. 
Hugur  hans  var  ekki  bundinn  af  þeim  kotungsskap  er 
hann  sá  í  kringum  sig,  hann  hafði  aldrei  »asklok  fyrir 
himin«,  og  hann  lét  ekki  kuldann  og  élin  að  utan  kæla 
1  sér  hjartað  eða  loka  augum  sálar  sinnar.    Hann  kvað: 

Vér  eigiira  siimar  innra  fyrir  andann, 
Þá  ytra  herðir  frost  og  kyngir  snjó. 

í  þvi  sumri  dvaldi  hann,  og  úr  sólskinslöndum  heimsbók- 
mentanna  hefir  hann  fært  þjóð  sinni  mikið  blíðviðri.  Eg 
á  þar  við  þýðingarnar  hans.  Þær  eru  ekki  lít- 
ið  þrekvirki.  Fyrst  öll  kvæðin  sem  hann  hefir  þýtt  eftir 
mörg  beztu  skáld  heimsins.  Hve  mikið  verk  það  er,  mundl 
l)ezt  sjást,  er  þau  kvæði  væru  komin  saman  i  eina  bók. 
Eg  hygg  það  yrðu  að  mista  kosti  ein  tvö  bindi  á  stærð 
við  Ijóðabókina  hans.  Hann  ætlaði,  ef  honum  hefði  enzt 
aldur  til,  að  verja  æflkvöldi  sínu  meðal  annars  til  þess  að 
safna  Ijóðaþýðingum  sinum  og  gefa  þær  út.  Og  það  er 
verk  sem  skylt  er  að  vinna  sem  allra  fyrst.  Þar  er  mik- 
ill  andans  auður  saman  kominn ;  margir  íslendingar  mundu 
þar  finna  sin  uppáhaldskvæði  og  margar  af  þýðingunum 
eru  listaverk.  Allar  bera  þær  vott  um  elju  og  vandvirkni 
þýðandans,  viðieitni  hans  að  skila  óbrjálaðri  hugsun 
höfundarins  i  fögrum  islenzkum  búningi. 

Þýðingar  Steingríms  i  óbundnu  máli  eru  mörg  bindi 
og  stór,  ef  alt  er  samanlagt:  Þúsund  og  ein  nótt,  Saga 
hinna  tiu  ráðgjafa,  Sakúntala,  Sawitri,  Nal  og  Damajanti, 
Pilagrimur  ástarinnar,  Undina,  Þöglar  ástir,  Róbinson 
Krúsóe,  Æfintýri  Andersens,  Lear  konungur,  Dæmisögur 
Esóps,    Goðafræði   Stolls,    þýðingarnar  i  Nýrri  sumargjöf, 


8  Steingrimur  Thorsteinsson. 

Iðunni  og  víðar,  prentaðar  og  óprentaðar  þýðingar  á  verk- 
um  forngrískra  höfunda  o.  íi.  o.  fl.  Þegar  þetta  er  lagt 
við  Ijóðin  hans,  kenslubækurnar  sem  hann  samdi  og  ýms- 
ar  greinar  sem  hann  ritaði  i  timarit  og  blöð,  þá  er  það 
aðdáanlegt  hve  miklu  hann  hefir  afkastað  i  hjáverkum 
við  þreytandi  kenslustörf.  En  þetta  verk  var  sprottið  af 
ást  hans  og  aðdáun  á  því  sem  honum  þótti  fagurt  og 
merkilegt  i  bókmentunum  og  löngun  til  að  gera  aðra  hlut- 
takandi  i  þvi  með  sér.  Hann  hafði  gaman  af  að  þýða  og 
var  óþreytandi  að  leita  að  fögrum  og  smellnum  íslenzk- 
um  orðum  og  mynda  ný.  Hann  hefir  fært  mörg  slik  orð 
inn  í  orðabækur  þær  er  hann  notaði  og  að  sjálfsögðu 
verða  eign  Landsbókasafnsins.  Málið  hans  er  hvorttveggja 
i  senn  auðugt  og  tilgerðarlaust,  og  viða  yndislega  þýtt 
og  fagurt.  Eg  veit  ekki  hver  hefði  átt  að  þýða  t.  d.  Únd- 
ínu  eða  Lear  betur  en  hann  gerði.  Valið  á  ritum  þeim 
er  hann  þýddi  sýnir  smekk  hans.  Af  öllum  tegundum 
skáldskapar  hafa  æfintýrin  i  hverskonar  myndum  verið' 
honum  hjartfólgnust.  Æfintýrin  eru  einskonar  morgun- 
roði  skáldskaparins,  draumkendur  leikur  imyndunaraflsins^ 
er  gyllir  hin  »harðmóðgu  skv«  veruleikans  og  gefur  þeim 
nýjan  og  nýjan  svip,  meðan  sól  lífsreynslunnar  dottar  a5 
fjallabaki.     Þeim  fagra  leik  unni  Steingrimur. 

Því  lengur  sem  eg  hugsa  um  það,  þvi  meira  skarð 
finst  mér  væri  ófylt  í  bókmentum  vorum,  ef  Steingrimur 
hefði  ekki  að  þeim  starfað,  þvi  daufiegri  finst  mér  að 
æska  margra  unglinga  yrði.  Eg  dæmi  þar  reyndar  af 
sjálfum  mér,  þvi  þegar  eg  lít  yfir  æskuárin  og  fer  a5 
rifja  upp  það  sem  eg  man  af  þvi  sem  hefir  hrifið  mig 
og  vermt  i  æsku,  þá  verða  verkin  hans  hvað  eftir  annað 
fyrir  mér  eins  og  Ijósblettir,  sem  hugurrnn  staðnæmist  við, 
Eg  man  enn  hvernig  hver  sú  bók  leit  út,  sem  eg  komst 
yfir  frá  hans  hendi,  og  það  er  bjart  yfir  þeim  öllum. 
»Undína«  var  fyrst,  og  aldrei  hefir  mér  fundist  nein  kona 
fremur  eiga  skilið  að  eiga  ódauðlega  sál,  en  hún.  Þegar 
eg  löngu  síðar  gætti  fj<'ir  með  öðrum  dreng  i  leysingum  á 
yordegi,   þá    var   það    rifrildi   af    »Þúsund  og  einni  nótt« 


Steingrímur  Thorsteinsson.  9 

sem  við  höfðum  hitann  úr.  I  gili  einu,  þar  sem  lækur 
hafði  þitt  frá  sér  háa  snjóhvelfingu,  sátum  við  hvor  á 
sinum  steini  og  lásum  upphátt  hvor  fyrir  annan  til  skiftis. 
Og  ekki  hefir  soldáninn  sjálfur  óðfúsari  teigað  þær  sögur 
af  vörum  Scheherasade,  en  við,  og  enn  finst  mér  seitlið  i 
læknum  vera  yndislee^t  undirspil.  —  »AxeI«  kunni  ung 
vinnukona  á  heimilinu  utan  bókar  að  mestu  og  hafði 
stundum  upp  fyrir  mér  i  rökkrinu.  Skelfing  fanst  mér 
það  fallegt  og  mikið  þótti  mér  vænt  um  stúlkuna  fyrir 
að  kunna  kvæðið.  Seinna  komst  eg  yfir  skrifað  eintak 
og  þóttist  þá  rikur,  en  skifti  þvi  svo  siðar  við  gamlan 
mann  sem  átti  »AxeI«  prentaðan.  Eg  var  þá  að  læra  undir 
skóla  og  setti  hann  það  upp,  að  eg  gæfi  honum  í  milli  fyrstu 
bókina  sem  eg  skrifaði  sjálfur!  Og  einhverja  sögu  eiga 
allar  hinar  bækurnar  eftir  Steingrim  i  endurminningunni, 
þó  eg  reki  það  ekki  hér.  Hann  var  það  lika  sem  átti 
langflest  Ijóðin  i  söngheftunum  hans  Jónasar  Helgasonar, 
sem  komu  eins  og  vorfuglar  með  söng  út  um  sveitirnar. 
Auðvelt  er  að  sanna,  að  ekkert  islenzkt  skáld  er  sungið 
jafnmikið  og  Steingrimur. 

Eg   býst   við  að  margir  hafl  svipaðar  sögur  að  segja 
og  hafi  tekið  undir  með  skáldinu  Stephani  G.  Stephanssyni: 

Daprari  mun  dagsins  sól 
Daginn  þann  mér  reynast, 
Sem  eg  veit  á  vorsins  hól 
Vantar  Steingrím  seinast. 


Steingrim  Thorsteinsson  dreymdi  eina  nótt  í  desem- 
bermánuði  1912,  að  hann  væri  að  lesa  i  bók,  sem  honum 
fanst  hálft  i  hvoru  vera  eitthvert  æfintýr  eftir  sjálfan  sig. 
Þegar  hann  vaknaði,  mundi  hann  þetta: 

Ró,  ró,  ró  syngur  himininn  heiður. 

E.Ó,  ró,  ró  syngur  foldiu  friða. 

Ró,  ró,  ró  syngur  hafið  spegilfagurt. 

Ró,  ró,  ró  syngiir  kvöldið  með  gullskýjunum  i  vestrinu 

R<S,  ró,  ró  syngur  hjartað  i  mér  sjálfura. 

Ró,  ró,  ró!     Amen! 


K)  Steingrímur  Thorsteinsson. 

Það  er  eins  og  barnslegur  lofsöngur  um  kvöldfriðinn, 
eða  draumborin  drög  að  kvæði  um  sólarlagið.  Var  það 
ekki  kveðja  hreinnar  sálar,  sem  borið  hafði  þjóð  sinni 
Ijós  og  yl? 

Æfistarf  hans  var  fagurt,  andlátið  bjart.  Og  það 
hygg  eg,  að  mörg  óspilt  sál  muni  i  huga  sér  ávarpa  hann 
þeim  orðum  er  hann  i  einu  af  siðustu  kvæðum  sínum 
leggur  i  munn  ungrar  stúlku.  Hún  situr  á  fögrum  sumar- 
morgni  i  birkihhðinni,  með  Ijóðakver  á  knjánum,  og  segir 
hugfangin  um  skáldið  sem  hún  er  að  lesa: 

Þú  býr  í  Ijósi,  lit  og  hljóm, 
í>ú  leikur  kringum  dalablóm 
Og  blessar  blómgan  viðinn. 
Ilver  lækur,  sem  um  lautu  fer, 
Mér  Ijóöar  enn  með  hreim  frá  þér, 
Eins  sætt,  þó  sérta  liðinn. 

Guðm.  Finnbogason. 


Svissarinn. 

Eftir  J.  C.  Hauch. 


»Ég  kveð  þig  gamla  kona !    óg  fara  hl/t  þór  frá 
Til  Frakkaveldis  sjóla  —  svo  djrðlegt  land  hann  á. 

»Af  gullnum  kerum  drekka  hans  hirðmenn  vín  að  vanda 
og  verðir  hans  ið  sama,  víð  hallardyr  er  standa. 

»Hann  gull  á  bæði  og  gersemar  og  gnægð  af  perlum  fríðum, 
Það  gefur  hann  þeim  rekkum,  er  honum  vinna  í  stríðum<(. 

—  »Æ,  H  u  g  i !  ef  gulls  þú  aflar  á  annarlegri  fold, 
Það  aura  hnoss  er  fány  tt  sem  hin  svartasta  mold  — 

»Hin  svartasta  mold  undir  sumargrænni  lind^) 
-Og  síkviklát  erlan,  er  flöktir  yfir  grind«. 

—  »Æ,  móðir!  erlan  kvika,  hún  flögrar  út  og  inn, 
Hún  elskar  sína  vængi  og  hatar  frostól  stinn. 


allir  fuglar  smáir,  sem  eygra  um  auðan  geim, 
Þeim  enginn  vísar  leiðir  og  samt  þeir  rata  heim«. 

—  Svo  fór  hann  til  Frakklands  og  fylkis  trúr  varð  maður, 
Hann  fullnóg  hlaut  guUið,  en  var  þó  sjaldan   glaður. 

A  vetrum  hann  stundi,  á  vötnum  ís  er  lá, 
Og  vængja  til  heimflugs  hann  óskaði  sér  þá. 

Oft  horfir  hann  á  sumrin,  er  hlýjum  andar  vind, 
Svo  hugsandi  og  hljóður  á  sumargræna  lind. 

—  »Heyr,  h'til  lóttkvik  erla !  ég  leit  þig  víst  eitt  sinn, 
Þar  handan  fyrir  fjöllin  og  féll  vel  söngur  þinn. 

*)  linditré 


12  Svissarinn. 

Svo  kvik  með  koll  og  stélið  þú  kvakaðir  til  mín, 
Og  ei  til  kaups  nó  útföl  voru  ástljúf  kvæðin  þín. 

Þú  vendist  ótt  með  vingsi  og  vattst  svo  ofan  þér, 
Ef  hverfurðu  heim  að  ári,  þá  heilsaðu  frá  mór«.  — 

—  »Eg  þaðan  flaug  og  þangað  og  söng  á  lind  mitt  lag, 
Þar  undir  víf  sat  aldrað,  er  ei  sá  glaðan  dag. 

Eg  þaðan  flaug  og  þaugað,   er  annað  ár  var  liðið, 
Og  andaða  eg  inn  sá  borna  þá  öldnu'  um  sáluhliðið«. 

Hið  næsta  vor  með  kóngum  hófst  styr  og  stáladríf, 
Sú  stórrimman  krafði  margs  ungs  manns  h'f. 

Við  hlíðarætur  Alpa  þeir  hraustu  skarar  finnast, 
Inar  hervönu  lensur  í  dreyra  vildu  brynnast. 

Þar  fölvir  hnigu  stn'ðsmenn  sem  hlynslauf  hausts  í  gjóst, 
Þar  hneig  og  Svissinn  ungi  með  gegnumstungið  brjóst. 

1  sólroð  rak  smalinn  sín  yxn  upp  Alpa  rið, 
í  Alpahornið  blæs  hann,  þá  raknar  Hugi  við. 

Og  annað  sinn  blés  smalinn,  þá  brosti  Hugi  bh'tt: 

»Nú  bar  að  eyrum  hljóðið,  sem  hugsaði'  eg  um  svo  títt«, 

Og  þriðja  sinn  blós  smalinn,   þá  sjónir  brustu  beim  : 
»Nú  bregzt  mér  það  ekki,  að  eg  er  kominn  heim«. 

Stgr.  Thorsteinsson 
þýddi  i  júnilok  1913  og  mun 
það  vera  siðasta  þýðingin  hans. 


Fyrsta  utanför  mín. 

Ur  „Söguköflam  af  sjálfum  mér". 


Eg  sigldi  um  haustið  1856  með  jakt  okkar;  var 
skipstjórinn  gamall  maður,  kjarklaus  og  huglítill.  Við 
höfðum  harða  útivist,  er  varaði  38  daga,  og  hleyp  eg 
yfir  þá  sögu.  Siðustu  nóttina  var  mótbyr  og  sigldum  við 
framhjá  eynni  Anholt,  þar  sem  Holberg  segir  um  íbú- 
ana : 

De  leve  kristelig 
og  uære  sig  af  Vra^. 

Þar  lentum  við  i  þvögu  af  skipum ;  eg  var  uppi  og  segi 
við  kafteininn:  »Þar  koma  tvö  Ijómandi  falleg  skip!  lit- 
ið  þér  á,  annað  þarnamegin  og  hitt  hinumegin!«  »Hvað 
þá !  eruð  þér  að  dást  að  ósköpunum  i  þessum  dauðans 
háska?«  svaraði  karlinn  byrstur.  Þann  háska  þekti  eg 
ekki,  enda  fann  sjaldan  til  hræðslu  á  þeim  dögum.  Dag- 
inn  eftir  sigldum  við  i  fögru  veðri  inn  um  Eyrarsund. 
Brá  mér  svo  við,  að  eg  hljóp  upp  í  reiðann  og  hélt  mér 
þar  lengi  og  grét.  Hvílík  fegurð  á  bæði  borð  og  við- 
brigði.  Hefir  mér  æ  síðan  þótt  Danmörk  fagurt  land, 
ekki  sizt  frá  sjó  að  sjá.  Hinir  háu  skógar  bæta  og  mikið 
vöntun  fjallanna.  Að  lýsa  áhrifum  Hafnar  og  Hafnar- 
lífsins  er  óþarfi.  Eg  tók  mér  verustað  úti  á  Kristiáns- 
höfn  —  ekki  man  eg  fyrir  hvers  tilstilli ;  þar  borðuðu  ís- 
landsfarar  og  voru  háværir,  en  máli  þeirra  hafði  eg  gam- 
an  af.  Konan  í  húsinu  hét  md.  Mikkelsen,  og  var  mað- 
ur  hennar  efri  stýrimaður  með  gufuskipinu  »Geysi«,  er  gekk 
milli  Hafnar  og  Stettín.  Þá  voru  ekki  fleiri  en  2  gufu- 
skip  í  förum  í  Danmörku,  hét  hitt  »HekIa«,  og  voru  hjól- 


14  Fyrsta  utanför  mín. 

skip  og  heldur  auðvirðileg,  en  þóttu  þá  gersemar  og  furðu- 
verk.  Þann  vetur  var  fyrsta  gasleiðing  gerð  i  Höfn,  og 
ofurlitil  járnbraut  var  komin  til  Hróarskeldu  —  að  mig 
minnir,  stóðu  og  enn  hin  fornu  porthlið,  nema  Norður- 
port.  Eg  hitti  etatsráð  Hansen,  vin  og  reiðara  frænda 
míns.  Hann  var  þá  gamall  maður,  þurlegur  og  tók  mér 
fálega.  Eg  var  falinn  t;I  leiðbeiningar  Jóni  Sigurðssyni, 
og  fekk  þar  góðar  viðtökur  hjá  báðum  þeim  hjónum.  Lík- 
aði  þeim  iUa  vistin  á  Kristíánshöfn,  sögðu  eg  skyldi  fá 
mér  herbergi  nær  og  fá  siðan  tilsögn  á  Garði.  — 
Md.  Mikkelsen  grét  þegar  hún  heyrði  að  eg  vildi  ílytja, 
kvaðst  hafa  átt  pilt  á  minu  reki  og  mist  hann,  hélt  að 
eg  hefði  verið  sendur  sér  í  sonarstað.  Hún  hafði  og  látið 
mann  sinn  kaupa  mér  snotran  alklæðnað  í  Stettín,  og 
þegar  eg  stóð  uppdubbaður  í  þeim  skrúða,  með  gráan 
hatt  og  staf  i  hendi  með  filabeinshún,  sagði  hún  hrærð : 
»Det  véd  Gud,  De  er  söd«.  Hún  var  eflaust  góð  kona, 
en  húsvini  hennar  mátti  eg  gjarnan  kveðja.  Tók  þó  lítið 
betra  við,  því  eg  lenti  i  nýjum  solli,  með  nokkrum  lönd- 
um  af  iðnaðar-  og  sjómannastéttinni,  en  síðan  stúdentum 
á  Garði.  Var  þá  slarköld  mikil  i  Höfn,  og  ofbauð  mér 
sá  sollur  og  andvaraleysi  og  heillaðist  þó  af  honum  jafn- 
framt.  Þó  voru  góðir  drengir  og  mannsefni  innan  um. 
Hóf  eg  snemma  að  sækja  tíma  hjá  Garðbúum,  i  þýzku 
hjá  Bjarna  frá  Flatey  Magnússyni.  fóstursyni  Astriðar 
ömmu  minnar,  og  siðar  sýslumanni,  en  ensku  kendi  mér 
Jón  Aðalsteinn  Sveinsson,  bróðir  Hallgríms  biskui^s.  Komst 
eg  skjótt  í  mjúkinn  hjá  þeim,  sem  væri  eg  bróðir  þeirra. 
Danskur  prívatkennari  kendi  mér  annað,  sem  eg  lærði, 
sem  var  fegurðarskrift  og  reikningur  o.  fl.,  er  kaupmenn 
nema  Þegar  eg  kom  fyrst  inn  í  garðinn  á  Regensi  mætti 
eg  tveimur  löndum;  virtust  mér  báðir  gáfulegir  og  hafa 
eitthvert  aðdráttarafl.  Spurði  eg  þá  að  heiti,  og  hét  ann- 
ar  Steingrímur  Thorsteinsson,  en  hinn  Sigurður  málari. 
Þeir  tóku  mér  vel  og  sýndu  mér  þá  landa,  sem  voru  þar 
í  garðinum.  Eg  spurði  um  Jón  Sveinsson  og  fylgdu  þeir 
mér  að  hans  dyrum.    Þar   var   fult  af  löndum,  fyrst  Jóa 


Fyrsta  utanför  mín.  Ið- 

sjálfur,  sem  hafði  kynst  mér  heima;  þá  þeir  drengilegu 
Blöndalsbræður  Magnús  og  Gunnlaugur,  og  fanst  mér 
einkum  til  um  Magnús.  þvi  friðari  og  f  jörlegri  mann  hafði 
eg  sjaldan  séð ;  þar  var  og  Magnús  frá  Vatnsdal,  ungur 
og  lítið  meir  en  hálfvaxinn  piltur.  Það  var  landshöfð- 
inginn  tilvonandi.  Og  enn  sátu  þar  tveir  og  þrættu  um 
búskaparefni,  og  þótti  mér  annar  miklu  mælskari  hinum, 
sem  var  afarstór  og  þreklegur  maður,  en  hinn  grannleg- 
ur,  en  skarpur  mjög  á  svipinn.  Mennirnir  voru  Stefán 
Björnsson,  siðar  sýslum.,  en  hinn  Benedikt  Sveinsson,  voru 
þá  nýútskrifaðir.  Sagði  eg  siöar  við  einhvern,  að  mér  fynd- 
ist  hinn  stirðmæltari  þeirrá  tveggja  vera  liklegri  til  að 
búa  vel  á  íslandi,  heldur  en  hans  mælski  andmælandi. 

Aðrir  nafnkunnir  stiídentar  i  Höfn  þann  vetur  voru; 
þeir  Arnljótur  Olafsson,  Gruðbr.  Vigfússon,  Bergur  Thor- 
berg,  Hermann  E.  Johnson,  Jón  Thorarensen,  S.  L.  Jón- 
asöon,  Lárus  Sveinbjörnsson.  Þann  vetur  var  þar  og  Páll 
Melsteð  sagnfræðingur,  —  svo  og  hitti  cg  nokkra  eldri 
íslendinga  þar,  svo  sem  Magnús  Eiríksson,  Konráð  Gisla- 
son,  Oddgeir  Stephensen  og  Gísla  Brynjúlfsson.  Af  öllum 
þeim  mönnum,  sem  eg  hér  hefi  nefnt,  lifa  nú,  er  þetta  er 
skrifað,  tveir  einir,  auk  rain,  þeir  Magnús  landshöfðingi 
og  Steingrímur  Thorsteinsson.  Af  öðrum  nafnkunnum  ís- 
lendingum  kyntist  eg  Grími  gamla  Þorlákssyni  tannlækni, 
hann  var  Eyhreppingur  og  þótti  göfugmenni.  Svo  varð 
eg  kunnugur  þeim  ríkú  Vesturlandsreiðurum,  Sandholts- 
bræðrum.  Langmest  fanst  mér  um  Jón  Sigurðsson,  og 
kom  oftast  i  hans  hús.  Var  hann  og  sjálfkjörinn  höfð- 
ingi  nálega  allra  íslendinga  i  Höfn,  og  hélzt  það  alla 
stund  meðan  hann  lifði. 

Tvisvar  siðar  sigldi  eg  til  Hafnar  og  sá  nýja  og  nýja 
kynslóð  islenzkra  stúdenta,  og  þrisvar  sinnum  heíi  eg  ver- 
ið  i  Höfn  siðan  þessi  öld  hófst.  En  minnisstæðust  er  mér 
min  fyrsta  dvöl  þar,  eins  og  geta  má  nærri;  ungum  verða 
áhrifin  dýpst  og  drjúgust ;  það  er  og  sannast  að  segja  um 
mig,  að  megi  eg  teljast  mentaður  maður,  er  það  mest  að 
þakka    utanferðum    minum,  og  þvi,  að  eg  negldist  hvergi 


16  Fyrsta  utanför  min. 

lengi;  að  »vagabondera«  árum  saman  á  einum  stað,  þótt 
við  háskóla  heiti,  það  kann  að  skila  manni,  ef  vel  fellur, 
litt  skemdum  og  með  embættispróíi  i  vasanum,  en  trauðla 
«em  sannmentuðum  manni.  Til  þess  þurfa  ungir  menn 
að  kanna  fleiri  stigu  og  vinna  hylli  og  viðkynning  mætra 
manna  —  og  k  v  e  n  n  a. 

Helztu  glæsimenn  meðal  íslendinga  i  Höfn  1856  voru 
þeir  Arnljótur,  Lárus  Sveinbjörnsson,  þeir  Blöndalsbræð- 
ur,  Jón  Thorarensen,  og  enn  fleiri,  sem  segja  má  um,  að 
ýmsu  ættu  eftir  láni  að  fagna.  Með  Arnljóti  reikaði  eg 
lengi  eitt  kvöld  i  tunglsljósi  og  drakk  þess  á  miUi  kaffi 
og  sjókólaði ;  undraðist  eg  mælsku  hans,  vit  og  hugsjónir, 
fanst  mér  brenna  i  honum  áhugi  og  vandlæti  vegna  lands 
vors,  sagði  hann  mér  hvað  gera  ætti,  og  hvernig  leysa  J. 
S.  af  hólmi  þegar  hann  tæki  að  eldast ;  margt  sagðist  hon- 
um  vel  og  frjálsmannlega.  Eg  komst  og  í  mikinn  og  góð- 
an  kunningsskap  við  Magníís  Eiríksson.  Hann  var  gæðin 
tóm  og  guðræknin  og  sem  helgur  maður  i  dularklæðum 
innan  um  veraldargosana,  át  og  drakk  þó  með  þeim, 
eins  og  meistarinn  forðum,  ef  nokkuð  var  til,  og  var  sí- 
glaður,  og  að  sama  skapi  skemtilegur  sem  hann  var  lærð- 
ur  og  fróður.  En  lítt  var  hann  lagaður  til  að  siða  hina 
ungu  menn,  enda  mun  hafa  séð  að  viðleitni  sín  í  þá  átt 
mundi  lítið  stoða.  Og  þó  virtu  menn  dæmi  hans  og  sjálf- 
an  hann  og  voru  vinir  hans.  Oftast  ef  ólci  ti  gengu  úr 
hófi  yfirgaf  hann  sollinn  og  gekk  heim.  Ekki  talaði  hann 
við  mig  um  guðfræði  þann  vetur,  en  tók  mig  við  og  við 
með  sér  til  góðra  manna.  Hann  vissi  að  eg  beið  eftir 
peningum  er  leið  á  veturinn,  og  bauð  mér  að  borða  með 
sér  nokkra  daga.  Eg  þáði  það,  en  staöurinn  var  ekki 
glæsilegur;  það  var  dimmur  og  fremur  óhreinlegur  kjall- 
ari  á  Vagnmakaragötu.  Sátu  þar  verkmenn  og  ræflar  i 
hálfmyrkri  með  húfur  sínar  og  borðuðu  »þorsk«  og  jarð- 
epli,  en  fyrir  Magnús  (fína  herrann)  og  mig  var  sett  lítið 
borð  fram  við  dyrnar  og  hvítur  dúkur  á,  en  líkan  mat 
og  hinir  fengum  við.  Enginn  mælti  orð,  og  sá  eg  að 
donsar   og   vert   báru  lotningu  fyrir  Magnúsi.    Svo  fekk 


Fyrsta  ntatiför  min.      ,,  17 

^g  peninga  og  launaði  »frater«  góðviljanno  Eitt  sinn  var 
-eg  við  kvöldborð  með  honum  hjá  Húsavíkur-Johnsen,  er 
bjó  úti  á  Kristiánshöfn.  Frú  Hildur  kona  hans,  hið  mesta 
gæzkublóð,  bar  duglega  á  borð  fyrir  Magnús  og  sagði: 
»Það  vildi  eg  að  yður  félli  nú  þessi  matur,  þvi  þér  kom- 
ið  alt  of  sjaldan«.  Sýndist  mér  og  »frater«  borða  ámæl- 
islaust  og  var  hinn  hreifasti.  Hildur  var  hin  ágætasta 
kona,  og  lærði  eg  hana  vel  að  þekkja  mörgum  árum  sið- 
^r;  maður  hcnnar  tók  okkur  heldur  fálega,  var  haltur  af 
^igt  og  skókreppu  og  dæsti  mjög  raeðan  dóttir  hans  Jenny, 
þá  hálfvaxin,  var  að  toga  af  honum  stígvélin.  Sú  stúlka 
giftist  hefðarprestinum  Jantzen  i  Gentofte  og  varð  móðir 
Jantzen^,  er  um  aldamótin  var  einn  i  Norðurljósanefnd- 
inni  meö  Adam  Paulsen,  þeirri  er  sat  hér  á  Akureyri. 
Edvald  læknir  var  sonur  þeirra  hjóna,  er  15  árum  seinna 
ferðaðist  með  mér  yfir  Noreg  og  batt  vinfengi  við  mig 
upp  frá  því. 

Eg  tók  þátt  i  fimleikaæfingum  með  islenzkum  stúdent- 
um  í  Austurgötu;  var  kennari  okkar  íslenzkur  í  móður- 
ætt  og  hét  Magnús  Johnsen.  Þar  sýndum  við  glímur,  og 
dáðist  kennarinn  að  þeirri  íþrótt,  var  þó  enginn  okkar 
vel  fær.  Þar  reyndi  eg  mig  við  Arnljót,  Guðbrand  Vig- 
fússon,  Steingrim  Th.  og  fleiri,  og  var  Arnljótur  einna 
röskvastur,  Steingr.  var  og  vel  hnellinn,  en  eg  dró  mig 
heldur  í  hlé,  og  naut  þess  þó  siðar  hjá  Steenberg  okkar  i 
«kóla,  að  eg  hafði  framast  á  Austurgötu  í  skylmingum. 

Enn  fleiri  landa  minna  er  mér  skylt  að  geta,  þótt 
€kki  væru  stúdentar.  Til  Seidelins  kennara  gengu  tveir 
aðrir  Vestfirðingar  og  hétu  báðir  Ólafar,  annar  sonur 
Matthíasar  Ásgeirssonar  prófasts  i  Holti  (d.  1835),  en  hinn 
var  Ólafsson.  Þeir  voru  siðsamir  piltar,  en  litlir  náms- 
menn.  Hinn  síðarnefndi  var  þó  hið  mesta  reikningshöfuð, 
sem  eg  hefi  þekt,  gat  leyst  hvert  dæmi  nálega  á  svip- 
«tundu  með  höfuðreikningi,  en  dönskuna  nam  hann  bæði 
seint  og  illa.  Kennarinn  var  kryplingur  og  smámæltur, 
en  spéhræddur  i  meira  lagi,  og  varð  okkur  oft  að  gripa 
fyrir  munninn,  er   hann  og  »Ólsen«  áttust  við.    .»De  skal 

2 


18  k  ^   Fyrsta  utanför  min. 

sige  lísspund,  men  ikke  líssepund«,  sagði  kennarinn,  en 
Ólsen  slepti  aldrei  e-inu  úr  hins  lisspundi;  annars  var 
Seidelin  sómamaður  og  kendi  með  alúð,  og  þótti  honum 
eg  vera  brattur  og  drjúgur  i  dönskunni.  Af  öðrum  stýri- 
mannaefnum  og  iðnaðarsveinum  þótti  mér  mest  kveða  að 
nokkrum  Eyfirðingum.  Tveir  þeirra  voru  prúðraenni: 
Gunnlaugur  Gunnlaugsson  (týndist  síðar  með  þilbát  sinum 
i  legu)  og  Jón  Loftsson,  hinn  mesti  snyrtimaður  og  ör  á 
fé;  kölluðu  lagsmenn  hans  hann  »baróninn«.  Hann  varð 
og  skipstjóri  og  andaðist  ungur ;  var  hann  bróðir  frú  Lovisu 
konu  Snorra  kaupmanns  Jónssonar,  og  mannscfni  mikið. 
Við  Jón  þessi  komum  okkur  saman  um,  að  mikil  nauð- 
syn  væri  á  því,  að  iðnaðarmenn  og  aðrir  óráðnir  sveinar 
og  meyjar  frá  íslandi  ætti  eitthvert  aðhald  og  athvarf  i 
Höfn,  því  okkur  þótti  nóg  um  hringlandann  og  siðleysið. 
Siðan  skutum  við  á  fundi  og  ræddum  málið.  Urðu  allgóðar 
undirtektir  er  við  bárum  upp  þá  tillögu,  að  stofna  skyldi 
félag  fyrir  ólærða  landa  í  borginni;  þvi  var  okkur  Jóni 
falið  á  hendur  að  semja  lög  fyrir  samband  þetta,  og  sýna 
Jóni  Sigurðssyni.  Þetta  gerðum  við  og  fórum  siðan  út  til 
Jóns  Sig.  Honum  þótti  tiltækið  mjög  ráðlegt  og  lögin 
vel  meint,  en  vantreysti  því,  að  nokkuð  yrði  úr  sliku  fé- 
lagi,  þegar  við  færum  heim  og  nýir  og  nýir  kæmu.  Á 
næsta  fundi  mættu  fáir,  og  fór  svo  að  tillagan  dó  i  fæð- 
ingunni. 

Við  kennara  mina  á,  Garði  féll  mér  mætavel,  var 
Bjarni  áhugameiri  en  Jón  Sveinsson,  sem  kendi  vel,  en 
nenti  misjafnt,  eins  og  sagt  er  um  Gretti,  er  hann  skyldi 
»drepa  ]arnið«;  hann  var  barnlyndur  og  latur,  en  skemti- 
legur  fyrir  mig,  því  hann  fann  fegurð  i  hverju  smáræði, 
ellegar  þá  eitthvað  smáskritið  og  skoplegt,  þvi  hann  var 
að  eðli  bæði  skáld  og  listamaður,  þótt  hann  vissi  það* 
ekki;  málfræðingur  með  afburðum,  en  alt  lenti  i  fram- 
taksleysi,  svo  og  dáðlitlu  daðri,  þvi  alt  strit  og  áreynslu, 
alt  Ijótt  og  klúrt  og  rangt  hataði  Jón;  var  hann  mót- 
setning  föður  sins,  er  var  siúðrandi  dáðarmaður,  og  þ6 
mætavel  að  sér  eftir  hinum  eldri  stil.    Jón  mun  hafa  ver- 


Fyrsta  utanför  min.  19^ 

ið  eftirmynd  móður  sinnar  Guðnýjar  frá  Grenjaðarstað. 
Hann  hændist  mjög  að  mér,  þótt  eg  kynni  lítið  á  við 
hann,  þvi  að  með  mér  gat  hann  verið  barn  og  dundað 
og  skrafað  um  hvern  hégóma  sem  hann  vildi.  En  stund- 
um  sneri  hann'sér  að  hinum  stærri  efnunum,  og  vakti  mig 
eins  og  Steingrimur  til  fyrstu  skynjunar  á  enskum  og 
þýzkum  skáldskap,  og  aldrei  heyrði  eg  fallega  ensku 
nema  hans  þangað  til  löngu  seinna.  En  samrýndastur 
varð  eg  Steingrimi;  batt  hann  við  mig  vinfengi  og  alúð 
nálega  áður  en  hann  hafði  reynt  mig  eða  þekt.  Hann 
var  þá  að  þýða  Þúsund  og  eina  nótt,  og  hafði  þegar  ort  falleg 
kvæði.  Hann  var  vakinn  og  sofinn  að  lesa  mér  valinn  skáld- 
skap  bæði  þýzkan  og  »klassiskan«,  og  hann  las  fyrstur  með 
mérSæmundareddu,  Ossian  og  þýðingar  grískra  höfuðskálda. 
Það  voru  indælar  stundir,  sem  nálega  breyttu  mér  í  nýjan 
mann,  eða  vöktu  i  mér  nýjan  anda,  metnað  og  stórhug. 
Sögðu  mér  báðir  þeir  Jón,  að  mér  væri  einsætt  að  reyna 
til  að  stúdéra,  þvi  þótt  eg  vissi  eins  mikið  og  sumir 
þeirra,  vantaði  mig  bæði  nafnið  og  tækifærin.  Þetta  lét 
mér  afarvel  i  eyrum. 

Eg  fékk  starf  um  sumarið  sem  aðstoðarmaður  Jóns, 
er  kallaður  var  Englendingur,  er  »spekúleraði<^  við  ís- 
land  fyrir  Arna  Sandholt.  Þessi  Jón  var  yngri  bróðir 
Sigurðar  frænda  míns  í  Flatey,  en  var  honum  ólíkur,  var 
fljótfær  maður  og  grunnur,  en  drengilegur  og  vaskur 
maður  var  hann.  Hann  hafði  viljað  læra  ensku  hjá  Arn- 
Ijóti,  þótti  þungfær  og  kallaði  þvi  kennarinn  hann  »Eng- 
lendinginn  sinn«,  festist  svo  við  hann  nafnið.  Hann  varð 
ekki  gamall  maður,  og  var  mælt,  að  ekki  hefði  þeim 
herrum  Sandholt  farist  vel  við  hann  að  lokum,  og  hafði 
eg  því  spáð  honum. 

Eg  kvaddi  kunningja  mina  1  Höfn  15.  mai,  og  vorum. 
við  Stgr.  Th.  saman  kvöldið  áður  fram  á  nótt  og  mælt- 
um  til  æfilangrar  vináttu.  Hélzt  sú  vinátta  óbreytt  síðan, 
nema  fárra  ára  tíma,  og  munu  báðir  hafa  valdið,  enda 
hvarf  sú  fæð,  er  eg  flutti  hingað  norður. 

Skipið  er  eg  fór  með  hét  Metta,  og  skipstjóri  Kyller. 

2* 


20  Fyrsta  utanför  min. 

Yið  verzluðum  á  Skagafirði  og  gerðum  góða  ferð,  en  ekki 
íéll  okkur  frændum  vel ;  bað  eg  að  lokum  hinn  gamla  að 
þjóna  hans  herrum  i  minn  stað.  »Þú  stefnir  þér  i  voða 
með  stórmensku  þinni«,  sagði  Jón,  en  i  Flatey  lenti  eg 
um  haustið  og  var  þar  enn  vel  fagnað. 

Matthias  Jochumsson. 


Dönsk  barátta  um  andlegt  frelsi, 


I. 

Arboe-Rasmussen  heitir  sá  danskur  prestur,  sem  mönn- 
um  heíir  orðið  tíðræddast  um  á  siðastliðnu  sumri.  Biskupar 
Danmerkur  gengu  á  ráðstefnu  30.  ágúst  síðastl.  og  urðu 
ásáttir  um  að  höfða  mál  gegn  honum  fyrir  villukenningar 
—  að  einum  biskupi  undanteknum,  sem  var  erlendis,  þegar 
ályktunín  var  gerð.    Málið  er  nú  fyrir  dómstólunum. 

Sakborningur  er  einkar  vel  lærður  guðfræðingur.  Hann 
er  einkum  talinn  lærisveinn  Harnacks,  hins  heimsfræga 
prófessors  i  guðfræði  við  Berlinarháskólann,  og  fylgir  rann- 
sóknar-stefnunni  i  guðfræðinni.  I  Norsku  Kirkjublaði  er 
honum  meðal  annars  lýst  á  þessa  leið:  »Hann  er  enn  á 
bezta  aldri,  og  er  óvenjulega  hispurslaus,  skýr  og  sann- 
kær  að  upplagi.  Hanu  er  einn  af  færustu  guðfræðingum 
kirkju  sinnar,  heíir  mikinn  áhuga  á  vísindalegri  guðfræði, 
en  jafnframt  hefir  hann  sterkan  hug  á  almennum  velferð- 
armálum  mannanna«.  Prestur  er  hann  talinn  góður  með 
afbrigðum,  og  sóknarbörn  hans  unna  honum  mikið.  Eg 
•hefi  séð  rækilegt  bréf  um  hann  frá  gáfaðri,  mentaðri  og 
trúrækinni  konu,  sem  verið  hafði  mörg  ár  sóknarbarn 
hans.  Fegurri  vitnisburð  geta  fæstir  prestar  fengið  en 
þann,  er  hún  bar  honum.  Og  á  umræðufundi,  sem  guð- 
fræðingar  í  Kaupmannahöfn  héldu  út  af  máli  Arboe-Ras- 
mussens  í  haust,  var  því  haldið  fram  —  að  því  er  virðist, 
án  þess  að  á  móti  væri  mælt  —  að  í  raun  og  veru  væri 
hann  eini  presturinn  í  Danmörk,  sem  væri  eins  og  prestar 
ættu  að,  vera.    Biskuparnir   hafa   látið   hafa   eftir   sér   á 


22  Ðönsk  barátta  um  andlegt  frelsi. 

prenti,  að  málið  sé  ekki  höf ðað  gegn  Arboe-Rasmussen  fyrir 
neitt  það,  er  hann  hafi  sagt  eða  gert  við  preststörf  sin. 

Áður  en  veruleg  rekistefna  varð  út  úr  Arboe-Rasmus- 
sen  presti,  hafði  hann  um  nokkuð  mörg  ár  krafist  hljóðs 
fyrir  trúarbrögð,  sem  ekki  væru  bundin  á  jafn-ramman 
kredduklafa,  eins  og  tíðast  er  um  trúarbrögð  Dana,  að 
minsta  kosti  þau  er  mest  láta  á  sér  bera.  Danir  hafa 
yfirleitt  reynst  furðu  kredduföst  þjóð  —  þeir,  sem  ekki 
hafa  snúið  baki  við  trúarbrögðunum.  Andi  heimatrúboðs- 
ins  sveimar  þar  yfir  vötnum  kirkjunnar,  og  hefir  jafnvel 
—  að  mér  skilst  til  mikilla  muna  —  smogið  inn  í  hug- 
skot  gamalla  andstæðinga  sinna,  Grundtvigsmannanna. 
Ouðfræðideild  danska  háskólans  er  ihaldssamari  en  titt  er 
við  aðra  mótmælenda-háskóla  Norðurálfunnar  —  þó  að 
auðvitað  verði  ekki  kenningar  hennar  bornar  saman  við 
guðfræði  vestur-íslenzka  kirkjufélagsins.  Og  fremur  er  það 
•sjaldgæft,  að  út  komi  i  Danmörk  guðfræðirit,  sem  þeim 
mönnum,  er  einhverja  þekking  hafa  á  veigamiklum  um- 
ræðum  nútíðarmanna  um  andleg  mál,  finnist  nokkurt 
verulegt  gagn  að  að  lesa.  Að  hinu  leytinu  hefir  allmik- 
iU  hluti  danskrar  þjóðar,  einkum  úr  hópi  mentaraanna  og 
verkamanna,  suúið  baki  við  trúarbrögðunum  með  öllu,  litur 
svo  á,  sem  þau  samsvari  ekki  þörfum  mannsandans  leng- 
ur,  og  hafi  engan  sannleik  á  boðstólum,  lætur  þau  annað- 
Jivort  sig  engu  skifta,  eða  hefir  gerst  þeim  beint  andvíg- 
iir.  Gil  hefir  verið  að  myndast,  i  Danmörk  eins  og  ann- 
arstaðar,  miUi  trúarbragðanna  annars  vegar  og  hinnar 
almennu  menningar  hins  vegar  Þessa  gjá  hefir  Arboe- 
Rasmussen  prest,  eins  og  nýguðfræðinga  i  öðrum  lönd- 
um,  langað  til  að  brúa.  Hann  vill  nema  burt  þær 
trúarkenningar,  sem  sannast  hefir,  að  eru  rangar; 
hann  tekur  ekki  algildar  aðrar  kenningar  en  þær, 
sem  Kristur  hefir  sjálfur  boðað;  og  hann  vill  samþýða 
trúarbrögðin,  að  svo  miklu  leyti,  sem  unt  er,  þekking  og 
liug  nútiðarmanna.  Yfirvöld  kirkjunnar  létu  ekki  um 
fltund  þessa  viðleitni  til  sín  taka;  með  málið  var  farið  svo, 


Dönsk  barátta  um  andlegt  frelsi.  33 

«em   eingöDgu   væri    að   tefla  um  nokkurn  skoðanamun  i 
hópi  guðfræðinganna,  sem  ekki  skifti  leikmenn  miklu  máli. 

Sira  Arboe-Rasmussen  sótti  hið  mikla  trúmálaþing 
írjálslyndra  guðfræðinga,  sem  háð  var  i  Berlín  1910.  Svo 
virðist,  sem  áhrifin  af  þvi  þingi  hafi  ýtt  honum  áfram  til 
•enn  ósleitilegri  starfsemi  en  áður  i  þarfir  frjálslyndisins. 
í  desembermánuði  s.  á.  flutti  hann  i  einu  danska  stúdenta- 
félaginu  erindi  um  kreddukirkjuna  og  leiðina,  sem  kom- 
ast  verði  áfram.  Umræður  urðu  á  eftir  erindinu,  og  sum 
andmælin  hvöss.  Eftir  á  komst  öU  danska  kirkjan  í  upp- 
nám.  Arboe-Kasmussen  var  kærður  fyrir  biskupunum. 
Eannsókn  fór  fram  i  máli  hans.  Blöðin  tóku  að  deila 
um  hann.  Stór  flokkur  manna  krafðist  þess,  að  honum 
væri  vikið  frá.  Ekki  samt  nærri  þvi  allir  þeir,  sem  halda 
vilja  fast  við  kreddur  kirkjunnar.  FlestöU  kirkjublöðin 
voru  því  mótfallin.  Einkuni  voru  það  heimatrúboðsmenn, 
-sem  reyndu  með  öUum  ráðum  að  fá  hann  rekinn,  og  samt 
voru  þeir  ekki  allir  sammála.  Prófastur  hans  studdi  hann 
^lt  af.  Og  söfnuður  hans  fylgdi  honum  dyggilega,  nærri 
þvi  óskiftur.  Kirkjumálaráðherrann,  Appel,  var  ófús  til 
^rþrifaráða;  enda  var  hann  Grundtvigsmaður,  og  Grundt- 
vig  hafði  haldið  fram  kenningarfrelsi  presta,  og  að  þeim 
yrði  ekki  vikið  frá  með  réttu,  meðan  söfnuðirnir  væru 
ánægðir  með  þá.  Eftir  18  mánaða  hugleiðingar  var  málið 
útkljáð  að  sinni  með  þeim  hætti,  að  guðfræði  Arboe-Ras- 
mussens  var  að  sönnu  ekki  viðurkend,  en  biskup  hans 
lýsti  yfir  því,  að  sjálfur  væri  A.-R.  kristinn  maður  »á 
^rundvelli  þjóðkirkjunnar«.  Og  samkvæmt  þeirri  yfirlýs- 
ing  var  honum  ekkert  frekara  gert  það  skiftið. 

En  andstæðingar  hans  voru  alt  annað  en  ánægðir. 
Þeir  stofnuðu  »kirk]ulegt' landsfélag  til  þess  að  vernda 
mikilsverðustu  hagsmuni  kirkjunnar«  (Kirkeligt  Lands- 
íorbund  til  Værn  om  Kirkens  Livsinteresser),  og  það  félag 
hefir  alt  af  haft  það  takmark  fyrir  augum,  að  fá  A.-R 
xekinn  frá  embætti.  Og,  að  þvi  er  virðist,  fyrir  fram- 
göngu  þess  félags  hefir  deilan  nú  gosið  upp  af  nýju,  öfi- 
iugri  og  ísjárverðari  en  nokkuru  sinni  áður. 


Dönsb  <  barátta  um  andlégt  frelsi. 


Tilefnið  var  það,  að  A.-K.  sótti  um  betra  »brauð«. 
Hann  hefir  verið  i  tekjurýru  embætti  úti  á  Jótlandi  (Skib- 
sted).  Nú  sótti  hann  um  gott  prestakall  á  Falstri  (Vaalse)^ 
Jafnvel  ýmsir  þeirra,  sem  ekki  höfðu  viljað  reka  hann  úr 
fátæka  Jótlands-»brauðinu«,  máttu  ekki  til  þess  hugsa,  a^* 
hann  yrði  fluttur  þangað  sem  f járhagur  hans  batnaði  — 
af  þvi  að  með  þvi  lýsti  kirkjustjórnin  trúarskoðanir  hans 
góðar  og  gildar,  sögðu  þeir. 

Veiting  prestakalla  gerist  með  þeim  hætti  i  Danmörk^ 
að  kirkjumálastjórnin  sendir  umsóknirnar  sóknarnefndinni 
í  þvi  prestakalli,  sem  um  er  sótt.  Sóknarnefndin  velur 
úr  þrjá  af  umsækjendunum ;  einhverjum  þeirra  þriggja 
verður  konungur  að  veita  embættið,  og  helzt  er  ætlast  til 
þess,  að  þeim  sé  veitt  það,  sem  efstur  verður  á  skrá 
sóknarnefndarinnar.  Þegar  konungur  hefir  veítt  embætt- 
ið,  sendir  biskupinn  frá  sér  nokkurs  konar  innsetningar-^ 
bréf,  sem  nefnt  er  »Kollats«,  einkar  hátíðlega  orðað  vott- 
orð  um  það,  að  sá,  sem  embættið  hefir  fengið,  sé  réttilega^ 
skipaður  sóknarprestur  í  hlutaðeigandi  prestakalli,  ásamt 
áskorun  til  safnaðarmanna  um  að  taka  honum  vel.  Þetta^ 
biskupsbréf  er  síðasti  liðurinn. 

Kirkjumálastjórnin  dró  í  fyrstu  undan  umsókn  A.-R.^. 
sendi  hana  ekki  sóknarnefndinni  í  Vaalse  með  hinum  um- 
sóknunum.  Appel  var  þá  enn  kirkjumálaráðherra,  og  fik- 
legast  hefir  honum  staðið  beygur  af  þeim  ólátum,  sem 
hann  hefir  búist  við,  að  út  úr  þessum  umsækjanda  yrðu.. 
En  sóknarnefndin  ritaði  ráðherra,  og  gekk  eftir  umsókn 
A.-R.;  og  ráðherra  fékk  lika  áskorun  sama  efnis,  sem 
undirskrifuð  var  af  fjölda  manna  í  prestakallinu.  Ráð- 
herra  varð  þá  við  þessum  tilmælum,  og  sendi  sóknar- 
nefndinni  umsóknina.  Þar  með  hafði  stjórnin  viðurkent 
A.-R.  sem  gildan  og  góðan  umsækjanda.  Sú  ráðstöfun 
var  eitt  af  síðustu  stjórnarstörfum  Appels.  Rétt  á  eftir- 
urðu  stjórnarskifti,  og  síra  Keiser  Melsen,  þingmaður 
Vaalse-kjördæmis,  varð  kirkjmálaráðherra. 

Nú  fór  Wegener,  biskupinn  yfir  Lálandi  og  Falstri, 
sá  biskupinn,   sem  átti  að  fá  A.-R.  inn  i  umdæmi  sitt,  ef 


DöDsk  barátta  um  andlegt  frelsi.  25* 

hann  fengi  embættið,  að  láta ,  málið  til  sin  taka.  Hann 
krafðist  þess,  að  ný  umsögn  um  A.-R.  yrði  heimtuð  af 
biskupi  hans,  Poulsen  í  Vébjörgum.  Þá  umsögn  lét  Poul- 
sen  lika  frá  sér  fara.  Biskuparnir  hafa  ekki  birt  hana, 
hvernig  sem  á  því  stendur.  En  heimatrúboðspresturinn; 
H.  Koch  notaði  tilefnið  til  að  gera  allsvæsna  árás  á 
Poulsen  biskup,  og  krafðist  þess,  að  hann  segði  af  sér 
embætti,  af  þvi  að  hann  hafði  áður  lýst  því  yfir  um  A, 
R.,  sem  frá  er  skýrt  hér  á  undan.  Ekki  mæltist  samt 
sú  heimatrúboðs-árás  vel  fyrir,  og  biskupinn  fékk  sam- 
úðarávarp  frá  90  af  þeim  100  prestum,  sem  eru  i  bisk- 
upsdæmi  hans.  Wegener  lét  það  líka  berast  út,  að  yrði 
A.-R.  veitt  embættið,  mundi  hann  neita  honum  um  inn- 
setningarbréf.  Og  hann  átti  sjálfur  tal  við  sóknarnefnd- 
ina  i  Vaalse,  og  áminti  hana  alvarlega  um,  að  gera  sér 
grein  þeirrar  ábyrgðar,  sem  á  herðum  hennar  lægi. 

En  safnaðarstjórnin  lét  þetta  ekki  á  sig  fá.  Hún 
setti  A.-R.  efstan  á  skrá  með  3  atkv.  gegn  1.  Og  rétt  um 
sama  leyti  gaf  A.-R.  út  nýja  bók:  »Um  trúarjátninguna 
og  prestaheitið«,  sem  minst  verður  á  nákvæmara  siðar  i 
þessari  grein.  Sú  bók  var  notuð  til  þess  að  herða  á  mót- 
spyrnunni  gegn  A.-R.  Mótstöðumenn  hans  virðast  lita 
svo  á,  sem  þar  hafi  þeir  fengið  aðalvopnið  gegn  honum  í 
hendur  sér. 

Nú  var  búist  við  því,  að  A.-R.  mundi  verða  veitt 
embættið.  Mönnum  var  kunnugt  um,  að  kirkjumálaráð- 
herrann  var  hans  megin,  og  að  hinir  ráðherrarnir  voru 
eins  skapi  farnir.  En  Wegener  tók  að  þinga  um  málið 
við  kirkjumálaráðuneytið  og  fékk  með  því  dregiö  það  á 
langinn.  Hann  tilkynti  i  embættisnafni,  að  hann  mundi 
neita  A-R.  um  innsetningarbréf,  ef  honum  yrði  veitt  em- 
bættið.  Ráðherra  sat  við  sinn  keip  —  lét  biskup  skilja 
það,  að  færi  hann  svo  að  ráði  sinu,  mundi  mál  verða 
höfðað  gegn  honum.  Ostenfeld  Sjálandsbiskup  lét  eitt 
blaðið  spyrja  sig  um  málið  og  ummæli  hans  voru  tölu- 
vert  einkennileg.  Um  afstöðu  A.-R.  til  þjóðkirkjunnar 
talaði  hann  svo  gætilega,  að  cnginn  gat  orðið  þess  vísariy 


56  Dönsk  barátta  um  andlegt  frelsi. 

livort  hann  liti  svo  á,  að  A.-R.  ætti  að  verða  embættis- 
Tækur. 

Biskupinn  var  spurður,  hver  ætti  að  skera  úr  því, 
hverjar  skoðanir  mætti  þola  innan  þjóðkirjunnar,  —  hvort 
2)að  ættu  að  vera  biskuparnir.  Þvi  svaraði  biskup  svo, 
að  auðvitað  væri  ekki  unt  að  draga  linu,  eins  og  með 
reglustriku,  og  segja,  að  yfir  þessi  takmörk  mætti  ekki 
fara,  þetta  yrði  að  vera  komið  undir  andlegu  mati, 
og  öU  framkoma  og  starfsemi  prestsins  yrði  að  vera 
mikilsverður  þáttur  i  þvi  mati.  Strangir  eða  ein- 
strengislegir  eigi  menn  ekki  að  vera.  En  einhver- 
staðar  hljóti  takmörkin  að  vera,  og  þá  verði  það  að  vera 
biskup  hlutaðeigandi  prests,  sem  ákveði  takmörkin,  af  þvi 
að  hann  hafi  átt  kost  á  að  kynnast  starfsemi  prestsins. 
Sjálandsbiskup  vildi  nú  fá  nýja  úrslita-umsögn  frá  Poulsen 
biskupi,  og  láta  hann  ráða  úrslitum.  Samt  gaf  hann  i 
skyn,  að  yrðu  úrslitin  á  móti  tiUögum  Wegeners  biskups 
og  A.-R.  fengi  Vaalse-prestakall,  þá  fyndist  sér  ekki,  að 
hann  gæti  sjálfur  verið  biskup  lengur,  þó  að  hann  treysti 
■sér,  eins  fyrir  það,  til  þess  að  vera  prestur  i  þjóðkirk- 
junni.  Wegener  biskup  telji  sig  ekki  geta  sett  A.-R.  inn 
i  Vaalse-prestakall.  Þar  af  leiðandi  megi  hann  ekki  verða 
prestur  þar;  annars  væri  bersýnilegt,  að  biskupinn  ráði 
engu.  En  vel  geti  verið,  að  Poulsen  biskup  komist  að 
þeirri  niðurstöðu,  eftir  vandlega  rannsókn,  að  A.-R.  geti 
haldið  áfram  að  vera  prestur  i  þjóðkirkjunni.  Færi  svo 
virtist  Sjálandsbiskupi,  að  vel  gæti  verið,  að  við  það  yrði 
látið  sitja. 

Eins  og  menn  sjá,  hefir  biskupinn  hagað  ummælum 
sínum  svo,  sem  hann  sé  þess  alls  ekki  f ullvís,  að  A  -R.  sé 
óhæfur  þjóðkirkjuprestur.  Hitt  er  honum  Ijóst,  að  bisk- 
upsveldið  megi  ekki  rýrna.  Hann  ætlast  til  þess,  að 
hver  biskup  geti  varnað  stjórninni  þess  að  hleypa  inn  i 
fiitt  biskupsdæmi  presti,  sem  honum  gezt  ekki  að  fyrir 
trúmálaskoðanir,  þó  að  presturinn  sé  af  öðrum  biskupum 
talinn   góður  og  gildur.     Ef  einhversstaðar  er  sérstaklega 


Ðönsk  barátta  um  andlegt  frelsi.  37 

ófrjálslyndur  biskup,  maður,  sem  orðið  hefir  lengra  aftur 
úr  timanum  en  alment  gerist,  þá  ætti  það  að  vera  á  hans 
valdi  að  girða  fyrir  það,  að  prestur  með  hugsanir  nútið- 
arinnar  kæmist  inn  i  umdæmi  hans,  þó  að  söfnuðirnir 
vildu  fá  hann,  og  þó  að  öðrum  biskupum  og  landsstjóm 
þætti  ekkert  að  honum  að  finna.  Flestir  lesendur  Skirnis 
munu  vera  sammála  um,  að  slikt  fyrirkomulag  væri  ótækt 
og  æðsti  biskup  dönsku  kirkjunnar  hafi  talað  nokkuð 
furðulega.  I  raun  og  veru  eru  ummæli  biskupsins  ekki 
annað  en  vottur  þess,  hver  þoka  liggur  yfir  hugum  manna 
í  Danmörk,  þegar  þeir  eiga  að  taka  afstöðu  til  andlegs 
frelsis. 

En  af  máli  A.-R.  er  það  frekara  að  segja,  að  föstu- 
daginn  29.  ágúst  árdegis  átti  Wegener  biskup  langt  tal 
við  kirkjumálaráðherrann.  Ráðherra  virðist  ekki  hafa 
farið^  i  neina  launkofa  með  það,  að  hann  ætlaði  að  veita 
A.-R.  embættið,  enda  hafði  sú  ráðstöfun  verið  samþykt 
áður  á  fiokksfundi.  Samkvæmt  þvi  lét  hann  á  laugardag- 
inn  semja  tillögu  til  konungs  um  veitingu  Vaalse-presta- 
kalls,  og  ætlaði  að  halda  af  stað  með  hana  til  Jótlands 
þá  um  kvöldið  til  þess  að  leggja  hana  fyrir  konung  i 
Marselisborg  daginn  eftir.  En  áður  en  hann  komst  af 
stað,  kl.  um  5^2  siðdegis  á  laugardaginn,  kom  simskeyti 
til  kirkjumálaráðuneytisins  um  það,  að  »biskupsembættið 
i  Vébjörgum«  hefði  ályktað  að  stefna  A  -R.  fyrir  prófasts- 
rétt  til  rannsóknar,  og  dóms,  ef  svo  vildi  verkast,  út  af 
trúmálaskoðunum  hans.  Wegener  biskup  hafði  þá  farið 
til  Sjálandsbiskups  frá  ráðherra.  Laugardagsnóttina  höfðu 
þeir  báðir  farið  til  Vébjarga,  og  stefnt  hinum  biskupunum 
þangað.  Arangurinn  af  þeim  biskupafundi  hefir  svo  orðið 
þessi  málshöfðun  Vébjargabiskupsins  gegn  A.-R. 

Með  þvi  að  beita  ráðherra  þessum  brögðum  tókst 
hiskupunum  að  stemma  að  sinni  stigu  fyrir  því,  að  A.-R. 
íengi  embættið.  Stjórnin  treysti  sér  ekki  til  að  veita 
honum  það,  meðan  hann  væri  undir  kæru,  svo  að  veit- 
ingunni  var  frestað.  Mál  A.-R.  á  fyrst  að  koma  fyrir  svo 
nefndan   prófastsrétt,    sem   skipaður  er  einum  prófasti  og 


28  '       Dönsk  barátta  um  andlegt  frélsi. 

einum  héraðsfógeta ;  því  næst  fyrir  nokkurs  konar  yíir- 
dóm ;  í  lionum  eru  Vébjarga-biskup  og  Vébjarga-stif tamt- 
maður ;  og  loks  f er  málið  til  hæstaréttar. 

Andstæðingar  A.-R.  tóku  þessu  með  miklum  fögnuði, 
sendu  meðal  annars  biskupunum  símskeyti  hvaðanæfa  og^ 
þökkuðu  þeim  fyrir,  að  þeir  hefðu  »haldið  uppi  rétti  og^ 
æru  kirkjunnar«.  Og  nokkurir  heimatrúboðsprestar  í 
Khöfn  tóku  að  nota  eina  helztu  kirkju  höfuðstaðarins  tiL 
æsingafunda  um  málið,  sem  að  maklegleikum  heíir  mælst 
illa  fyrir  og  vakið  hneyksli. 

II. 

Hvað  er  það  þá,  sem  Arboe-Rasmussen  prestur  heflr 
til  unnið?  Eins  og  getið  var  um  hér  að  framan,  gaf 
hann  út  bók  í  sumar  um  trúarjátninguna  og  prestaheitið. 
Og  sú  bók  hefir  sérstaklega  verið  gerð  að  tilefni  til^árás- 
anna  á  hann.  Eg  ætla  að  reyna  með  fáeinum  orðum  að- 
gefa  lesendum  Skirnis  hugmynd  um,  í  hverja  átt  hugsan- 
irnar  stefna  i  þeirri  bók. 

Fyrsti  kaflinn  er  um  postuUega  trúarjátning.  A.-K. 
sannar,  auðvitað  ekki  frá  eigin  brjósti,  heldur  af  undan- 
gengnum  vísindalegum  rannsóknum,  að  kenningin  um  það, 
að  hin  svo  nefnda  postullega  trúarjátning  hafl  verið  tekin 
saman  af  Kristi  eða  postulunum,  sé  fjarstæ.ða;  trúarjátn- 
ingin  hafl  ekki  orðið  til  í  þeirri  mynd,  sem  hún  er  nú, 
fyr  en  á  5.  öld. 

Auk  þess  sannar  hann  með  fjölda  af  tilvitnunum,  að- 
kirkjudeildirnar  hafa  lagt  i  hana  töluvert  mismunandi 
skilning,  svo  að  þó  að  menn  játi  hana  eins  og  hún  er  nú, 
getur  mikið  vantað  á,  að  menn  séu  í  raun  og  veru  sam- 
mála  um  þau  atriði,  sem  hún  tekur  fram.  Hún  verður 
fyrir  því  i  raun  og  veru  ekki  e  i  n  trúarjátning,  heldur 
margar,  eftir  því,  hver  skilningur  er  i  hana  lagður.  Setn- 
ingar  hennar  séu  mjög  fjarri  þvi  að  vera  það  einingarmerki 
kristninnar,  sem  oft  hafl  verið  talað  um.  >>Þar  á  móti 
fara  þær  með  mennina  út  á  margvíslegustu  leiðir.  Svo- 
hefir   farið  í  kirkjunni.     Og   svo  mun  enn  fara  á  ókomn- 


Dönsk  barátta  um  andlegt  frelsi.  29 

nm  tímum«.  Trúarjátningin  verður  jafnvel  alt  önnur 
mönnum  i  sömu  kirkjudeildinni.  Katólskur  kreddufræð- 
ingur,  katólskur  dultrúarmaður  og  katólskur  alþýðumaður 
fá  hver  sina  trúarjátning  út  úr  postuUegu  trúarjátning- 
unni.  Og  enn  meiri  brögð  eru  og  hljóta  að  vera  að  þessu 
innan  mótmælendakirknanna,  af  þvi  að  þær  leggja  svo 
mikla  áherzlu  á  »kenninguna«,  sem  aftur  stafar  af  því, 
að  prédikunarinnar  gætir  þar  svo  miklu  meira  en  i  kat- 
ólsku  kirkjunni. 

Annar  kaflinn  er  um  »meyjarfæðinguna«.  Þar  sýnir 
A-R.  fram  á  það,  að  eiginlegir  höfundar  Nýja  Testament- 
isins  hafi  alls  ekki  haldið  henni  fram,  þeir  fáu  staðir  i  N. 
T.  sem  það  geri,  séu  siðari  viðbætur  og  innskot.  Meyjar- 
fæðingin  eigi  upprunalega  ekkert  skylt  við  kenninguna 
um  guðdóm  Krists,  heldur  sé  hún  komin  inn  frá  griskri 
heiðni.  Þeir  Nýja  Testamentis-höfundar,  sem  fastast  haldi 
fram  guðdómi  Krists  —  Jóhannes  og  Páll  —  minnist  ekk- 
ert  á  hana.  Og  guðssonar-heitið  eigi  upphaflega  i  Nýja 
Testamentis-ritunum  við  alt  annað  en  yfirnáttúrlegan 
getnað. 

Þá  er  þriðji  og  siðasti  kaflinn  um  prestaheitið.  Það 
heiti,  sem  danskir  prestar  vinna,  er  nokkuru  margbrotn- 
ara  en  heiti  íslenzkra  presta,  eins  og  það  varð  með  nýju 
helgisiðabókinni,  enda  hafa  heyrst  ummæli  eftir  dönskum 
prestum  um  það,  að  islenzka  heitið  sé  mikið  betur  orðað. 
A-R.  ritar  um  hvert  atriði  danska  heitisins  út  af  fyrir  sig, 
og  sýnir  einkar  greinilega  fram  á  það  tvent:  að  það 
hefir  aldrei  verið  tilætlunin  að  binda  menn  við  einstök 
atriði  trúarjátninganna,  heldur  aðeins  við  anda  þeirra  og 
meginstefnu,  og  a  ð  slikt  band  næði  engri  átt,  þar  sem 
menn  hafa  fundið  ósamræmi  milli  ýmsra  þeirra  atriða  og 
spámannlegra  og  postullegra  rita  heilagrar  ritningar;  en 
við  þau  rit  eru  danskir  prestar  sérstaklega  bundnir.  Þá 
sýnir  og  höf.,  að  ýmsir  ágætismenn  lúterskrar  kirkju  hafa 
beint  ritað  og  prédikað  móti  ýmsum  atriðum  trúarjátning- 
anna,  þar  á  meðal  atriðum  i  postullegri  trúarjátning,  án 
þess   að   nokkurum   manni   hafi  komið  til  hugar,  að  slikt 


80  DöDsk  barátta  um  andlegt  frelsi. 

gæti  varðað  embættisafsetning  —  aðrir  eins  menn  eins  og^ 
til  dæmis  að  taka,  dönsku  biskuparnir  Mynster  og  Mar- 
tensen,  danski  presturinn  og  skáldið  Ctir.  Richardt,  norski 
presturinn  og  kverhöfundurinn  Klaveness,  og  margir  fleiriy 
sem  höf.  tilgreinir. 

Ef  til  viU  er  mest  vert  um  síðustu  blaðsíður  bókar- 
innar;  þar  greinir  höf.  fagnaðarboðskapinn  sundur.  Eg 
veit  ekki,  hvernig  guðfræðingar  kunna  að  líta  á  það  mál^ 
en  í  mínum  leikmanns-augum  gerir  höf.  þar  að  umræðu- 
efni  eitt  af  helztu  atriðum  nýju  guðfræðinnar  —  ef  ekki 
meginatriðið.  Nýja  guðfræðin  gerir  að  sjálfsögðu  mikinn 
mun  á  gildi  Gamla  Testamentisins  og  Nýja  Testamentisins 
fyrir  trúarlíf  kristinna  manna.  En  hún  fer  lengra.  Hún 
gerir  líka  mikinn  mun  þess,  sem  í  Nýja  Testamentinu 
stendur.  Skiftingin  fer  eftir  því,  hver  boðskapinn  hefir 
flutt.  öðrumegin  er  það,  sem  prófessor  Harnack  —  mað- 
urinn,  sem  vist  hefir  skýrt  þetta  atriði  allra  manna  bezt 
—  nefnir  »hinn  fyrri  (eða  upprunalega)  fagnaðarboðskap«. 
Það  er  sá  boðskapur,  sem  Jesús  frá  Nazaret  hefir  sjálfur 
flutt.  Hinumegin  er  »siðari  fagnaðarboðskapurinn«  —  það 
sem  postularnir  og  aðrir  höfundar  Nýja  Testamentisins 
hafa  kent  u  m  Jesúm  frá  Nazaret.  Boðskap  Jesú  sjálfs 
vill  nýja  guðfræðin  setja  öllu  hærra.  í  eiginlegum  skiln- 
ingi  vill  hún  ekki  binda  menn  við  neitt  annað  en  hans 
kenningu. 

Þetta  efni  útlistar  A.-R.  fyrirtaks  vel,  og  víða  er  þar 
ágætlega  vel  að  orði  kveðið.  Hér  er  ekki  rúm  til  þess 
að  gera  frekari  grein  þeirrar  útlistunar.  Eg  verð  að  láta 
mér  nægja  að  tilfæra  ummæli  höf.  um  það,  hver  áhrif 
mundu  verða  af  þessari  »takmörkun«  (bls.  135 — 6): 

»Að  öllum  jafnaði  hefir  takmörkunin  það  í  för  með 
sér,  að  þrengra  verður  um  mann;  hugsanafestan  getur  a5 
sönnu  orðið  meiri,  og  krafturinn  lika,  en  hugsanasviðið 
og  sjóndeildarhringurinn  þrengist.  Bindi  menn  sig  við 
einhvern  kirkjumann  eða  einhvern  kirkjulegan  fiokk,  eru 
slikar  skorður  nálega  sjálfsagðar. 

»Ætli   afleiðingarnar   verði   nú   þær   sömu  af  því  að 


f'  Bönsk  barátta  um  andlegt  frelsi.  3ll 

binda  sig  við  Krist  einan  ?  Nei,  þ  e  i  r  r  i  takmörkun 
fylgir  aukið  hugsanasvið,  stærri  sjóndeildarhringur,  lausn 
frá  þröngsýninu,  smásálarskapnum  og  auvirðileikanum.  Og 
hvernig  ætti  þessu  að  vera  annan  veg  háttað,  ef  Goethe 
hefir  haft  rétt  að  mæla,  þegar  hann  sagði:  'Hvað  langt 
sem  andleg  menning  kemst,  hvað  langt  sem  náttúruvis- 
indin  kunna  að  geta  þanið  sig,  og  hvað  djúpt  sem  þau 
kunna  að  geta  grafið,  á  hvað  miklu  sem  mannsandinn. 
kann  að  ná  tökum,  þá  kemst  hann  þó  aldrei  lengra  en 
að  hátign  og  siðferðismenningu  kristindómsins,  eins  og 
hún  tindrar  og  Ijómar  i  guðspjöllunum'.  Hjá  Kristi  erum 
vér  á  hæstu  tindunum. 

»P.  Madsen  heitinn  biskup  leyfði  scr  að  sýna  um- 
mælum  mínum  Htilsvirðing,  og  fyrir  það  var  honum  klapp- 
að  ákaft  lof  í  lófa;  honum  fórust  svo  orð:  'Með  þessum 
hætti  verður  auðvitað  hátt  undir  loftið  og  mikið  rúm 
innanveggja;  því  að  alt  verður  loftkent  og  óákveðið'.  Eg 
leyfi  mér  að  endiirtaka  hér  ummæli  mín.  Þau  voru  þessi: 
Kynnið  ykkur  vandlega  fagnaðarboðskapinn,  og  þá  mun- 
uð  þið  komast  að  raun  um  þetta:  Það  er  engin  kreddu- 
kirkja,  sem  Jesús  vildi.  Hann  vildi  guðsriki,  bræ^ðralagið. 
Hann  sagði:  Fyrirgef  oss  vorar  skuldir,  svo  sem  vér  og 
fyrirgefum  vorum  skuldunautum.  í  þessu  vottar  ekki 
fyrir  neinni  kreddu,  en  bræðralagið  er  þar  tvitekið. 
Hann  boðaði  oss  föður;  og  kærleikur  þess  föður  er  eins^ 
og  faðmur  himinsins,  hann  nær  út  yfir  alla  jörðina,  — 
hann  boðaði  oss  föður,  sem  lætur  sól  sína  renna  upp  alveg 
eins  yfir  vonda  menn  eins  og  góða,  föður,  sem  heimtar 
sama  hugarfar  af  öllum  börnum  sinum.  Og  alveg  skil- 
yrðislaust,  fyrirvaralaust  vísaði  hann  þeim  öllum  til  vist- 
ar  í  guðsríki,  sem  hafa  í  sál  sinni  eldsloga  hugsjónanna: 
þeim,  sem  hungra  og  þyrsta  eftir  réttlætinu,  hógværum, 
hreinhjörtuðum,  miskunnsömum,  friðfiytjöndum,  þeim,  sem 
ofsóttir  verða  fyrir  réttlætis  sakir.  í  því  húsi,  sem  hann 
reisir,  er  eins  hátt  undir  loftið,  eins  og  kærleikur  guðs- 
nær,  og  rúmið  er  eins  mikið  innan  veggja,  eins  og  bræðra- 
þelið  nær  i  veröldinni«. 


.82  Dönsk  barátta  nm  andlegt  f relsi. 

III. 

Þessi  danska  barátta  gegn  andlegu  frelsi,  sem  að 
nokkuru  hefir  verið  skýrt  frá  hér  að  framan,  gæti  orðið 
tilefni  til  margvíslegra  hugleiðinga.  En  nú  er  orðið  litið 
eftir  af  þvi  rúmi,  sem  Skírnir  getur  veitt  mér  að  þessu 
sinni.  Önnur  eins  mál  og  þessi  vekja  hvarvetna  athygli, 
þar  sem  til  þeirra  spyrst  i  kristnum  heimi.  Og  ekki  er 
siður  ástæða  fyrir  oss  íslendinga  en  aðra  til  þess  að  at- 
liuga  þetta  mál  Ahrifin  eru  svo  mikil,  sem  vér  fáum  alt 
af  frá  Danmörku,  enda  sami  dómstóllinn,  sem  að  lokum 
á  að  dæma  mál  A.-R.,  eins  og  hér  ræður  siðustu  úrslitum 
.allra  dómsmála  Og  hér  á  landi  hefir  á  siðustu  tímum 
heyrst  skraf  i  sömu  áttina  eins  og  nú  er  verið  að  halda 
i  Danmörku,  skraf  um  það,  að  menn  með  þekldng  og 
hugsunum  nútiðarinnar  séu  ekki  hafandi  kennimenn  i  is- 
lenzkri  þjóðkirkju.  Munurinn  helzt  sá,  að  i  Danmörku  er 
sá  hugsunarháttur  runninn  frá  ofsatrúarmönnum,  sem  i 
skammsýni  sinni  hyggjast  að  vernda  kirkjuna  með  þvi  að 
bægja  nýjum  hugsunum  frá  henni,  en  hér  á  landi  ber 
einkum  á  henni  hjá  mönnum,  sem  vilja  halda  þjóðkirk- 
junni  i  sem  mestri  óvirðing,  til  þess  að  auðveldara  verði 
að  losna  við  hana. 

Eg  mintist  á  áhrifin  frá  Danmörk.  Og  þá  er  örðugt 
að  bindast  þess,  að  renna  huganum  til  Englands.  Rétt 
um  sama  leyti,  sem  dönsk  þjóðkirkja  er  að  höfða  mál 
gegn  Arboe-Rasmussen  fyrir  að  rita  eins  og  frjáls  og  ment- 
aður  maður,  prédikar  einn  af  biskupum  ensku  kirkjunnar 
yfir  helztu  vísindamönnum  Stórbretalands.  Hann  fagnar 
þvi  þá,  að  kreddufesta  liðinna  daga  sé  dauð.  Hann  þver- 
neitar  þvi  þá,  að  kirkjan  eigi  ekki  að  halda  áfram  að 
leita  sannleikans  Hann  lýsir  yfir  þvi  s?m  sinni  sannfær- 
ing,  að  trúarfélög,  sem  amist  við  rannsóknum,  stirðni  og 
hljóti  að  deyja.  Hann  kannast  við  þá  ómensku  kirkjunn- 
ar,  að  rétta  aldrei  djúphyggjumönnum  verulega  hjálpai- 
hönd;  en  hann  talar  jafnframt  um  það  með  metnaði,  að 
enska  kirkjan  eigi  samt  nokkra  djarfa  andana  menn,  sem 
leitist  við  að  rannsaka,  eigi  að  eins  bibliuritin,  heldur  og 


Ðönsk  barátta  um  andlegt  frelsi.  33 

gervalla  guðs  leyndardóma.    Eg  ætla  ekki  að  hafa  þenn- 
an  samanburð  lengri. 

Af  ummælum  danskra  blaða  er  það  bersýnilegt,  að  í 
Danmörk  búast  menn  hálf t  i  hvoru  við  þvi,  að  þetta  mál 
geti  riðið  þjóðkirkjunni  þar  að  fullu.  Og  svo  er  ekki  ein- 
göngu  i  Danmörk.  Blað  það,  er  Lyder  Brun,  prófessor  i 
guðfræði  við  Kristjaniuháskólann  gefur  út,  »Norsk  Kirke- 
blad«,  kemst  meðal  annars  svo  að  orði  i  ritstjórnargrein 
um  málið:  »Ekki  getur  hjá  þvi  farið,  að  mönnum  fari 
að  finnast  það  vafamál,  hvort  nútiðarriki  geti  haldið  við 
sambandi  sinu  við  þá  kirkju,  er  markar  andlegu  frelsi 
presta  sinna  svo  þröngt  svið,  og  gerir  það  fyrir  forgöngu 
iDÍskupa  sinna  og  með  tilstyrk  borgaralegra  og  borgaralega- 
kirkjulegra  lögtækja.  Mörgum  mun  virðast  svo,  sem  slikt 
félag  sé  ekki  vel  til  þess  fallið  að  vera  þjóðkirkja,  þó  að 
það  auðvitað  verði  að  hafa  rétt  til  þess  að  setja  sig  á 
laggirnir  sem  frikirkjufélag«. 

Einsætt  virðist,  að  þessi  skoðun  norska  prófessorsins 
hljóti  að  vinna  sigur.  Þjóðkirkja,  sem  ofsækir  sannleiks- 
leitina,  er  óhafandi.  Og  hún  er  litt  hugsanleg  til  lengdar. 
I  henni  er  á  þessum  timum  að  sjálfsögðu  svo  marg- 
breytileg  þekking  og  svo  margbreytilegar  skoðanir,  að 
hún  getur  tæplega  beitt  rikisvaldinu  til  langframa  i  þágu 
þröngsýnisins  og  vanþekkingarinnar.  Um  fríkirkju  er 
öðru  máli  að  gegna,  Hún  getur  verið  miklu  samfeldari 
heild;  skoðana-eindrægnin  getur  verið  þar  miklu  meiri. 
Og  hún  gerir  sinar  ráðstafanir  án  íhlutunar  rikisvaldsins. 
I  þvi  er  hennar  aðalhætta  fólgin,  að  ófrjálslyndinu  er  auð- 
veldara  að  dafna  þar  en  i  þjóðkirkju  —  þar  til  er  hún 
«tirðnar  og  deyr,  eins  og  enski  biskupinn  segir. 

Eins  og  nærri  má  geta,  hefir  ekki  staðið  i  Danmörku 
á  gömlu  tuggunni  um  það,  að  Arboe-Rasmussen  hefði  átt 
að  segja  af  sér  embætti  sjálfkrafa.  Hann  geti  vel  verið 
mikið  góður  og  guðrækinn  maður,  en  hann  sé  kominn  í 
ósamræmi  við  sina  kirkju,  og  fyrir  því  eigi  hann  að  fara. 
Og  það  eigi  hann  sjálfur  að  sjá.  Það  er  sjálfsagt  vafn- 
ingaminst,  og  að  sumu  leyti  getur  það  verið  ánægjulegra 


84  Dönsk  barátta  um  andlegt  frelsi. 

en  að  gera.sjálfan  sig  að  skotmarki  í  örvadrifunni.  En 
það  er  i  raiííi  og  veru  að  hopa  af  hólmi.  Eitt  af  hlut- 
verkum  þeirra  manna,  sem  öðlast  hafa  þekking  á  ein- 
hverju  máli.  er  að  fá  það  viðurkent,  að  frjálslyndið  og 
sannleikurinn  eigi  rétt  á  sér,  einmitt  á  þvi  sviði,  sem 
þeir  starfa  sjálfir.  Það  getur  ekki  verið  skylda  nokkurs 
manns  að  ganga  ótilneyddur  út  úr  kirkju,  sem  kennir  sig 
við  Krist,  fyrir  það,  að  hann  er  að  leita  sannleikans.  Það 
getur  ekki  verið  skylda  nokkurs  prests,  sem  finnur  sig  i 
samræmi  við  kenningu  Krists,  að  hverfa  ótilneyddur  frá 
starfi  sinu,  ef  hann  hefir  söfnuð,  sem  er  ánægður  með 
hann  —  eins  og  Grundtvig  gamli  hélt  fram.  Og  hver 
yrði  afleiðingin  af  þvi,  ef  allir  kennimenn  með  nýja  þekk- 
ing  og  nýjar  skoðanir^teldu  sér  óheimilt  að  vera  kyrrir  í 
kirkju  sinni?  Mundi  ekki  sú  kirkja  »stirðna  og  hljóta  að 
deyja«?  Þetta  hafa  menn  lika  séð  á  öllum  öldum,  og 
hagað  sér  eftir  þvi.  Lúter  til  dæmis  að  taka,  fór  ekki 
út  úr  katólsku  kirkjunni  ótilneyddur.  Og  mest  er  um  það 
vert,  að  Kristur  sjálfur  fór  aldrei  út  úr  sinni  þjóðkirkju 
—  svo  mikið  sem  þar  bar  þó  á  milli. 

Nærri  þvi  óskiljanlegt  er  það,  að  til  skuli  vera  þeir 
prestar,  sem  leggja  kapp  á  að  gera  skoðanafrelsi  prest- 
anna  að  engu  —  prestar,  sem  eru  svo  skammsýnir,  að 
þeir  sjá  það  ekki,  að  frelsið  er  eitt  aðalskilyrði  þess,  að 
nútiðarmenn  geti  litið  virðingaraugum  á  starf  þeirra.  Þ  a  ð 
sjá  vafalaust  þeir  menn  hér  á  landi  rétt,  sem  harðast 
vilja  leika  kirkjuna,  að  áreiðanlegasti  vegurinn  til  þess 
að  koma  henni  fyrir  kattarnef  er  sá,  að  binda  kennimenn 
hennar  á  kenningarklafa. 

Einar  Hjörleifsson. 


Hvað  er  dauðínn? 


Margir  menn  hafa  á  öllum  öldum  leitast  við  að  gera 
sér  og  öðrum  grein  fyrir  hvað  dauðinn  væri  i  raun  og 
veru,  og  þá  venjulegast  frá  trúfræðislegu  sjónarmiði. 
Til  að  milda  dauðahugmyndina  hafa  skáldin  oft  og  einatt 
likt  honum  við  svefn,  og  svefninn  á  sér  islenzkt  heitir 
dauðabróðir.  Jafnvel  Kristur  kallaði  dauðann  svefn,  er 
hann  sagði:  »StúIkan  er  ekki  dauð,  heldur  sefur  hún«. 
Enda  er  það  og  i  bezta  samræmi  við  kenning  kristinnar 
kirkju  að  hugsa  sér  dauðann  sem  svefn  —  fyrir  líkam- 
ann,  —  því  á  dómsdegi  á  hann,  samkvæmt  kenning  kirk- 
junnar  að  risa  upp  aftur  og  samtengjast  sálunni.  Þá  eru 
margir  —  bæði  nú  og  fyr  —  er  trúa  þvi,  að  dauðinn  sé 
algjör  dauði  o:  tortiming;  að  likaminn  leysist  sundur  i 
frumefni  sín  —  og  eigi  engrar  upprisu  von,  og  að  sálin 
—  verði  að  engu,  eða  réttara  sagt,  að  sálin  —  eins  og 
trúaðir  menn  hugsa  sér  hana  —  sé  yfir  höfuð  ekki  ann- 
að  en  »reykur,  bóla,  vindaský«.  Sjaldgæfari  og  djúpsærri 
er  hugmynd  sú  um  dauðann,  er  kemur  fram  hjá  hinni 
frægu  ensku  skáldkonu,  Charlottu  Bronté,  þar  sem  hún 
segir  »There  is  no  room  for  death!«  —  Dauðinn  kemst 
hvergi  fyrir.  Og  að  þesari  skoðun  hallast  ýmsir  speking- 
ar  nútimans,  þar  á  meðal  skáldið  og  heimspekingurinn 
Maurice  Maeterlinck. 

Til  að  geta  gert  sér  Ijósa  grein  fyrir,  hvað  dauðinn 
sé,  verður  að  rannsaka  tvö  atriði  til  hlítar,  nefnilega  l)i 
sjálft  andlátsaugnablikið,  það  að  deyja,  og  2)  hvað  tekur 
við  eftir  dauðann,  annað  líf,  og  hvernig  þvi  sé  varið,  só 
það  hugsanlegt. 


I 


56  Hvað  er  dauðinn? 

Á  þessu  sviði  hafa,  eins  og  eðlilegt  er,  læknar  og 
prestar  skift  hlutverkinu  milli  sín.  Kirkjan  heíir  tekið  að 
sér  ástandið  eftir  dauðann  og  eru  kenningar  hennar  um 
það  öllum  svo  kunnar,  að  óþaríi  er  að  skýra  frá  þeim  hér. 
Eitthvert  merkasta  ritið  um  andlátið  sjálft  hefir  samið 
frægur  danskur  læknir,  prófessor  Oscar  Block.  Er  það 
stóreflis  rit  og  aðallega  um  ástand  og  tilfinningar  þess  er 
skilur  við.  Færir  Block  mýmörg  dæmi  þvi  til  sönnunar, 
að  venjulega  sé  dauðinn  sjálfur  alveg  þjáningalaus,  og  sé 
þvi  ekkert  að  óttast  hvað  það  snertir. 

Þess  eru  og  jafnvel  dæmi  að  einkum  gamalmennum 
hefir  fundist  dauðinn  alt  annað  en  ægilegur.  Frakknesk- 
ur  rithöfundur  Brillot-Savarin  segir  frá  þvi,  að  frændkona 
hans,  93  ára  að  aldri,  sagði  það  við  hann  siðast  orða,  áð- 
ur  en  hún  skildi  við:  »Ef  þú  lifir  það  að  komast  á  minn 
aldur,  drengur  minn,  þá  muntu  komast  að  raun  um,  að  dauð- 
inn  getur  orðið  oss  jafmikil  nauðsyn  og  svefninn«.  Og 
þegar  frakkneski  rithöfundurinn  Fontenelle  var  aðfram 
kominn,  var  hann  spurður  um  hvernig  honum  liði:  »Slg 
finn  ekkert  til,  en  mér  er  erfitt  að  halda  mér  lifandi«, 
svaraði  hann.  Rétt  eins  og  maður  segir,  þegar  maður  á 
bágt  með  að  verjast  svefni. 

Langt  er  siðan  heimspekingar  fóru  að  taka  fram  1 
fyrir  prestunum  og  skapa  sér  hugmyndir  um  ástandið  eft- 
ir  dauðann,  er  eigi  væri  á  kirkjulegum  grundvelli  bygðar, 
en  styddust  við  þá  þekkingu  er  menn  hefðu  öðlast  á  heim- 
um  anda  og  efnis.  Yrði  of  langt  að  skýra  frá  þvi  öllu 
hér,  enda  hafa  margar  þær  hugmyndir  litilli  útbreiðslu 
náð.  — 

Einhver  merkasta  bókin,  sem  nýlega  hefir  verið  rituð 
um  þetta  efni,  mun  vera  La  Mort  (Dauðinn)  eftir  M.  Maeter- 
linck.  Bókin  er  aðallega  heimspekilegar  hugleiðingar  um 
ástand  vort  eftir  dauðann.  Vel  væri  hún  þess  verð  að 
komast  heil  og  óskift  á  íslenzka  tungu,  eins  og  fleira  eftir 
sama  höfund,  því  eigi  er  unt  i  stuttu  máli  að  skýra  frá 
öllum  þeim  rökum,  er  hann  færir  máli  sínu  til  stuðnings, 
og  því  síður  að  gefa  neina  hugmynd  um  ritsnild  höfund- 


Hvað  er  dauðinD  ?  3T 

arins.  Verðum  vér  því  að  láta  oss  nægja  að  skýra  stutt- 
lega  frá  aðalkenningum  höf. 

Að  undanteknum  kenningum  trúarbragðanna,  segir  höf. 
eru  fjórir  möguleikar  hugsanlegir  á  ástandi  voru  eftir 
dauðann,  nefnil.  1)  algjör  dauði,  2)  framhald  lifs,  með 
sömu  vitund  og  i  lifanda  lifi,  3)  framhald  Hfs,  án  nokk- 
urrar  tegundar  af  vitund,  og  4)  framhald  Hfs  i  alheims- 
vitundinni  eða  með  breyttri  sjálfsvitund,  er  i  rauninni  sé 
öll  önnur  en  sjálfsvitund  sú,  er  í  oss  býr  hér  á  jörðu. 

Um  þessa  fjóra  hugsanlegu  möguleika  segir  höf.  enn- 
fremur  að  hinn  fyrsttaldi,  algjör  dauði,  sé  með  öllu  ómögu- 
legur.  Vér  erum  fangar  í  takmarkalausum  alheimi,  sem 
engin  hlið  eru  á.  Innan  þess  alheims  er  alt  breytingum 
undir  orpið,  en  ekkert  getur  þar  orðið  að  engu.  Eigi  get- 
ur  þann  hlut  né  þá  hugmynd,  er  geti  horfið  úr  alheimin- 
um,  horfið  burt  úr  tima  eða  rúmi.  Hið  minsta  ódeili  lik- 
ama  vors,  hin  minsta  hræring  tauga  vorra  getur  eigi 
fundið  þann  stað  um  eilifð,  er  það  verði  að  engu  i,  af  þvi 
enginn  sá  staður  er  til,  þar  sem  nokkur  hlutur  verði  að 
engu.  En  til  þess  að  geta  tortimt  einhverju  algerlega, 
það  er  að  segja  varpað  þvi  út  úr  alheiminum,  út  i  und- 
irdjúp  ótilveru  og  lífleysis,  þá  yrði  slikur  staður  að  vera 
til.  En  væri  hann  til,  i  hverri  mynd  eða  líkingu  sem 
væri,  þá  væri  hann  ekki  ótilvera  (néant).  Sýnir  höf.  Ijóst 
fram  á,  að  i  rauninni  sé  oss  jafnómögulegt  að  skilja  al- 
gerðan  dauða  eins  og  algerða  ótilveru  (néant)  og  bendir 
á  hve  barnalegar  hugmyndir  vorar  um  líf  og  dauða  í  raun- 
inni  séu,  því  vér  miðum  þær  allar  við  vort  eigið  líf,  og 
köllum  alla  þá  hluti  dauða,  er  lifa  lífi  sem  er  frábrugðið 
voru  lifi,  enda  þótt  efnarannsóknir  hafi  leitt  i  Ijós,  að  í 
flestum  »dauðum«  efnum  búi  orka,  sem  venjulega  er 
margfalt  meiri  en  orka  sú,  er  býr  i  »Iifandi«  líkömum 
manna  eða  dýra.  Og  ef  dauðinn  væri  oss  leið  inn  í  ótil- 
veruauðn,  ætti  þá  fæðing  vor  að  vera  inngangur  til  lífs- 
ins  úr  þeim  sama  heimi.  Væri  ekki  hvorttveggja  álika 
eðlilegt?  spyr  höf.  Þá  bendir  hann  og  á.  að  þvi  meiri 
þroska  sem  mannleg  skynsemi  nær,  þvi  óskiljanlegri  verð- 


38  Hvað  er  danðinn? 

ur  henni  alger  ótilvera  og  alger  dauði'.  —  En  einu  má 
J)ó  ekki  gleyma  segir  hann,  og  það  er  það  sem  mestu  um 
varðar  frá  voru  sjónarmiði,  að  ef  alger  dauði  væri  mögu- 
legur,  þá  gæti  hann  ekki  verið  neitt  af  því  sem  oss  er 
unt  að  gera  oss  i  hugarlund,  og  þar  af  leiðandi  ekkert 
«em  ástæða  geti  verið  til  að  óttast. 

Þá  er  annar  möguleilcinn :  framhald  lifs  eftir  dauðann 
með  sömu  vitund  og  vér  höfum  i  lifanda  lifi. 

En  hvernig  er  þá  vitund  okkar  varið?  Er  hún  fram 
komin  af  likamlegri  skynjan  okkar,  eða  er  hún  framleidd 
af  hugsanalífi,  óháðu  líkama  vorum?  Mundi  likami  vor 
hafa  meðvitund  um  sjálfan  sig,  ef  vér  gætum  eigi  hugsað, 
og  hvernig  mundi  á  hinn  bóginn  hugsanalif  vort  vera,  ef 
vér  værum  sviftir  hkama  vorum?  Vér  þekkjum  Kkami 
(hluti)  sem  engin  hugsun  býr  i,  en  vér  þekkjum  ekki 
hugsanalíf  án  likama.  »Þó  er«,  segir  höf.  »því  sem  næst  áreið- 
anlegt,  að  til  er  skynsemi  án  skilningarvita  eða  nokkurra 
líffæra,  er  framleiði  hana  og  endurnæri,  —  en  oss  er  með 
öllu  ómögulegt  að  hugsa  oss,  að  vor  eigin  skynsemi  geti, 
þegar  svo  stendur  á,  haldist  i  sömu  mynd  og  Hkingu  og 
vitund  sú,  sem  nú  fær  lifsþrótt  og  megin  fyrir  skyn- 
færi  vor«. 

Þá  fer  höf.  mörgum  orðum  um,  hve  erfltt  sé  að  gera 
sér  Ijósa  grein  fyrir,  hvað  það  i  rauninni  sé  þetta  »ég« 
í  oss,  sem  oss  finst  svo  óbærilegt  að  hugsa  til  að  verði 
að  engu.  Minnir  röksemdafærsla  hans  á  ameriska  heim- 
spekinginn  William  James,  sem  sagði,  að  hver  maður 
ætti  í  sér  eins  mörg  »ég«  eins  og  hægt  væri  að  lita  á 
hann  frá  mörgum  sjónarmiðum,  og  finst  höf .  það  bera  vott 
um  eigi  litla  þröngsýni,  að  oss  skuli  virðast  alt  það,  sem 
á  að  ske  um  alla  eilifð,  oss  óviðkomandi,  nema  að  svo 
miklu  leyti  sem  vér  getum  mælt  það  á  stiku  okkar  jarð- 
nesku  einstaklingsvitundar,  svo  ófullkomin  og  óáreiðan- 
leg  sem  hún  þó  tíðum  sé.  Höf.  finsi  því  mikið  til  um 
þann  misskilning  á  vorri  eigin  vitund,  er  liggi  til  grund- 
vallar  fyrir  ósk  vorri  um  að  fá  að  halda  henni  öbreyttri 
^ftir  dauðann.  Þessi  ógnar  Ktilsiglda  einstaklingsvitund,  segir 


Hvað  er  dauðinn?  39 

hann,  er  næstum  barnalega  ófuUkomin  og  ætíð  mjög  tak- 
mörkuð,  og  ef  til  vill  er  hún  ekki  annað  én  sjúkdómur  i 
okkar  eiginlegu  skynsemi  —  ský,  sem  hylur  sólina.  Væri 
það  ekki  sama  sem  að  heimta,  að  höndin  gæti  skynjað 
Ijósið  eða  augað  andað  að  sér  blómailminum,  að  krefjast 
þess,  að  hún  búi  i  oss  óbreytt  um  alla  eilifð  og  að  vér 
með  henni  getum  skynjað  alt  það,  er  timinn  ber  i  skauti 
sínu?  Eða  væri  það  ekki  eins  og  ef  veikur  maður  gæti 
ekki  trúað  því  að  hann  væri  sami  maðurinn,  er  hann 
væri  orðinn  frískur  aftur,  nema  þvi  að  eins  að  hann  héldi 
áfram  að  vera  veikur  þrátt  fyrir  það  þó  honum  væri 
batnað.  Eða  sá  sem  hefði  lifað  blindur  og  heyrnarlaus 
langa  æfi  og  alt  í  einu  öðlaðist  sjón  og  heyrn  og  gæti 
orðið  allra  unaðsemda  heimsins  aðnjótandi,  ætli  hann 
gleymdi  ekki  bráðlega  þeim  fáu  skynjunum  og  óljósu 
hugsunum,  er  stöfuðu  frá  fyrra  ásigkomulagi  hans  — 
gleymdi  sinni  fyrri  einstaklingsvitund. 

Það  yrði  of  langt  mál  hér  að  telja  alt  það,  er  höf. 
nefnir,  til  að  sýna  fram  á,  hve  ófuUkomin  einstaklings- 
vitundin  sé,  og  hve  mikil  ógæfa  það  í  raun  réttri  væri, 
ef  vér  ættum  að  burðast  með  hana  óbreytta  um  alla 
eiKfð.  Og  telur  hann  það  einhverja  helztu  sönnunina 
fyrir  barnaskap  vitundar  vorrar,  að  nokkrum  geti  komið 
til  hugar  að  æskja  sliks.  Þá  er  það  líka  aðgætandi,  að 
eigi  vitund  vor  að  geta  lifað  alla  þá  komandi  eiKfð,  hljóti 
hún  lika  að  öllum  Kkindum  að  hafa  átt  sér  einhvers  kon- 
ar  lif  um  alla  þá  eilífð,  sem  gengin  er  á  undan  þessu 
stutta  jarðlifstímabili.  Eða  ættum  vér  að  halda  að  vitund 
vor  hefði  skapast  við  fæðing  vora,  af  þeirri  ástæðu,  að 
vér  ekki  sjálfir  myndum  eftir  annari  tilveru  en  jarðlífi 
voru?  Og  er  vér  reynum  að  grannskoða  ómælisdjúp  ei- 
lífðarinnar,  þar  sem  alt  það  er  skeður,  hlýtur  einhverju 
sinni  áður  að  hafa  skeð,  virðist  þá  ekki  sennilegast,  að 
vér  höfum  átt  mýmargar  vitundir,  sem  jarðlif  vort  nú 
hylur  sjónum  vorum.  Ef  nú  þessar  vitundir  hafa  átt  sér 
stað,  og  ef  vitund  vor  á  að  lifa  dauða  vorn  af,  þá  hljóta 
hinar   aðrar   vitundirnar   einnig  að  vera  á  lifi,  þvi  engin 


40  Hvað  er  dauðinn? 

ástæða  virðist  til  að  ætla,  að  jarðvitund  vor  standi  hinum 
vitundunum  svo  miklu  framar,  að  hún  ein  ætti  heimting 
á  þeirri  guðs  gjöf  að  vera  ódauðleg.  Og  setjum  nú  að 
allar  vitundirnar  séu  ódauðlegar  og  endurvakni  samtimis 
1  oss,  hvað  ætli  þá  yrði  úr  vorri  litilsigldu  fárra  augna- 
blika  gömlu  jarðvitund  innan  um  allar  þær  eilifu  verur? 
Og  enda  þótt  hún  gæti  gleymt  öllum  sínum  fyrri  vitund- 
um,  hvað  ætli  yrði  þá  samt  úr  henni  innan  um  allar 
árásir,  aðrensli  og  aðflutning,  er  ætti  sér  stað  um  alla 
eilifð  eftir  jarðlíf  hennar?  Væri  hún  ekki  eins  og  örlitil 
ey,  er  tvö  úthöf  bryti  á  án  afláts  ?  Hún  mundi  ekki  geta 
haldið  sér  óskertri,  jafn  lítilsigld  og  ósjálfstæð  og  hún  er, 
nema  með  því  móti,  að  forðast  öll  ytri  áhrif  og  lifa  um 
eiiifð  einangruð  og  köld  og  kærulaus  fyrir  öllu  eins  og 
kuðungur  í  skel  sinni,  enda  þótt  hún  væri  umkringd  af 
ósegjanlegum  leyndardómum  og  ótrúlegustu  fjölbreytni  og 
dásemdum,  og  án  þess  að  sjá  neitt  af  þessu  eða  skilja. 
Og  þetta  væri  i  sannleika  sá  hinn  versti  dauði  og  hin 
verstu  örlög,  er  vér  gætum  beðið. 

»AIt  bendir  því  í  áttina  til  alheimsvitundar  eða  vit- 
undar  er  sé  frábrugðin  jarðvitund  vorri«,  segir  höf.,  og  skul- 
um  vér  nú  athuga  við  hvað  hann  styður  þá  skoðun  sína. 

Eins  og  kunnugt  er,  halda  guðspekingar  (teósófar)  og 
nýöndungar  því  fram,  að  vitund  mannsins  lifi  eftir  dauð- 
ann,  og  það  er  eitt  af  trúaratriðum  guðspekinnar  að  vit- 
undin  —  sálin  —  þroskist  jafnt  og  þétt  i  öðru  lífi  ííokkrir 
guðspekingar  þykjast  og  sannfærðir  um  sálnaflakk,  enda 
er  það  gömul  indversk  trú,  að  andinn  geti  tekið  sér  bú- 
stað  aftur  í  lifandi  veru  eftir  dauða  likamans,  og  margir 
merkir  menn  hafa  aðhylst  þessa  kenningu,  t.  d.  Annie 
Besant  og  Max  Muller. 

»Þetta  getur  nú  látið  nógu  vel  í  eyrum«,  segir  Maeter- 
linek,  »en  sannanir  vantar«.  Hann  kveðst  árangurslaust 
hafa  leitað  að  einni  einustu  sönnun  í  beztu  ritum  guð- 
spekinga  niitimans.  Alt  lendi  þar  í  endurteknum  stað- 
ha^fingum,  sem  eigi  séu  á  neinum  föstum  grundvelli  bygð- 
ar.     Og  aðalsannanir  þeirra,  eða  réttara  sagt  e  i  n  u  sann- 


Hvað  er  dauðinn?  41 

anir  þeirra  séu  bygðar  á  tilfinningum  en  ekki  á  rökréttrl 
hugsun.  Þeir  halda  þvi  sem  sé  fram,  að  kenning  sín  um 
það,  að  sálin  göfgist  og  þroskist  á  þvi  að  lifa  upp  aftur 
og  aftur  hér  á  jörðu,  og  það  þvi  fyr,  sem  hún  gerir  sér 
meira  far  um  það,  sé  hin  eina  trúarkenning,  er  fullnægi 
til  hlitar  réttlætistilfinning  vorri.  Að  þvi  leyti  viðurkennir 
höf.  að  þeir  hafi  rétt  að  mæla,  og  þykir  honum  þessi 
framþróunarkenning  þeirra  i  andans  heimi  bera  langt  af 
kenning  kristinnar  kirkju  um  eilifa  sælu  og  eiHfa  útskúfun. 
Margir  visindamenn  haf a  þótst  geta  fundið  sálnafiakk- 
inu  rök  með  dáleiðslu.  Meðal  þeirra  er  franskur  maður, 
de  Rochas  ofursti.  Honum  hefir  tekist  að  gera  ýmsar  stór- 
merkilegar  tilraunir  á  ungri  stúlku,  18  ára,  Jósefinu  að 
nafni.  Hún  hefir  i  dáleiðslu  rakið  allan  lifsferil  sinn  aftur 
á  bak,  unz  hún  var  orðin  að  fóstri  i  móðurlifi  og  gat  ekki 
lengur  svarað  spurningum  hans  öðruvisi  en  með  litilfjör- 
legum  hreyfingum.  Þá  jók  Rochas  svefn  hennar  enn,  og 
alt  i  einu  svarar  hún  þá  með  óvæntri  og  ókennilegri  rödd, 
er  það  þá  gamall  og  geðstirður  karl,  er  mælir  fyrir  munn 
hennar.  Kveðst  hann  i  fyrstu  ekkert  sjá  og  vera  i  myrkri; 
smám  saman  rætist  þó  úr  karli,  honum  verður  liðugra  um 
málbeinið  og  segir  til  nafns  síns,  veikur  kveðst  hann  vera 
og  liggja  í  kör.  Hann  rekur  nú  allan  sinn  æfiferil  aftur 
á  bak.  Hann  hefir  verið  hermaður  og  segir  margar  frægð- 
arsögur  af  sjálfum  sér,  og  á  meðan  lætur  unga  stúlkan 
sem  hún  snúi  upp  á  yfirskegg  á  hermanna  visu.  Karlinn 
segir  þvi  næst  frá,  að  hann  hafi  dáið  um  sjötugt,  og  að 
hann  hafi  fundið  vel,  þegar  hann  afklæddist  líkamanum, 
en  þó  hafi  hann  verið  viðloða  við  skrokkinn  góðan  tima. 
I  fyrstu  var  hann  eins  og  fijótandi,  en  smáþéttist  með 
timanum.  Hann  var  í  myrkri  sem  honum  leiddist,  en  leið 
að  öðru  leyti  vel.  Loks  sér  hann  glætu  í  myrkrinu,  hon- 
um  kemur  til  hugar  að  endurfæðast  og  hann  nálgast  nú 
konu  þá,  er  á  að  verða  nióðir  hans,  þ.  e.  a  s.  móðir  Jóse- 
finu.  Hann  heldur  sig  nú  1  nánd  við  hana,  þangað  til 
barnið  fæðist,  og  lykst  svo  smám  saman  inn  i  likama 
barnsins.     Þangað  til  barnið  var  7  ára  að  aldri,  var  jafn- 


42  Hvað  er  dauðinn? 

an  eins  og  einhvers  konar  þokuslæða  i  kringum  hana,  og 
i  þokunni  sá  hann  ýmislegt,  sem  hann  aldrei  síðar  gat 
komið  auga  á. 

Enn  var  dáleiðslan  aukin  og  varð  þá  gamli  maðurinn 
smám  saman  að  barni  aftur.  Því  næst  kom  algjör  þögn 
og  þá  alt  i  eiuu  rödd  gamallar  konu,  látinnar.  Hún  hafði 
verið  illmenni  i  lifandi  Hfi  og  byggir  nú  myrkheim  með 
illum  öndum,  eru  það  iðgjöld  hennar.  Hún  talar  veikum 
rómi,  en  þó  greinilega  og  svarar  afdráttarlaust  öUu  sem 
hún  er  að  spurð. 

Enn  er  svefninn  aukinn  á  Jósefinu,  og  næst  þá  i 
þessa  konu  i  lifanda  lifi.  Hún  kveðst  heita  Philomene 
Carteron.  Henni  líður  þá  vel,  en  svarar  fremur  þurlega 
öllu  því  sem  hún  er  að  spurð.  Hún  rekur  æfiferil  sinn, 
segir  frá  giftingu  sinni  o.  s.  frv.  Hún  segist  næst  áður 
hafa  verið  stúlkubarn,  en  dáið  þá  á  unga  aldri.  Þar  á 
undan  hafði  hún  verið  karlmaður  og  framið  þá  manndráp, 
og  það  er  til  hegningar  fyrir  það,  að  henni  hefir  liðið  illa 
i  myrkheimi,  jafnvel  eftir  að  hún  dó  á  barnsaldri,  enda 
hafði  henni  ekki  þá  unnist  timi  til  að  bæta  fyrir  misgerð- 
ir  sínar  er  hún  framdi  i  karlmannsKki  næst  áður. 

Þó  þessar  og  þvilikar  tilraunir  megi  virðast  all-ein- 
kennilegar  og  trúaðir  áhangendur  sálnafiakkskenningarinn- 
ar  telji  þær  tiðum  fulla  sönnun  á  sínu  máli,  finst  Maeter- 
linck  þær  þó  ekki  bera  órækan  vott  um  að  eigi  geti  þær 
stafað  frá  undirvitund  miðilsins  eða  jafnvel  einhverra,  er 
viðstaddir  eru.  Hann  bendir  og  á  hve  einkennilegt  það 
er,  að  engin  af  þessum  margendurfæddu  sálum  skuli  geta 
gefið  neinar  verulegar  upplýsingar  um  lifið  handan  við 
gröf  og  dauða.  Þeir  tala  að  eins  um  myrkur  eða  ónóga 
birtu,  þar  sem  þeir  séu,  og  það  er  alt  og  sumt  —  líklega 
af  því  þeim  sé  allsendis  ókunnugt  um  alt  saman. 

Hugsanlegt  væri  þó,  segir  höf.,  að  náttúran  færi  ekki 
stórstökkum,  þegar  um  dauðann  er  að  ræða  frekar  en  ann- 
arstaðar  og  að  sjálfsvitundin  sé  þvi  einkar  ófullkomin  í 
fyrstu   eftir   andlátið,    en   smáþroskist   með  tímanum,  nái 


Hvað  er  dauðinn  ?  48 

loks  æðri  heimum  og  hætti  þá  að  endurfæðast,  og  geti  úr 
þvi  eigi  komist  i  neitt  samband  við  okkur  framar. 

En  þó  höf.  bendi  á  þennan  möguleika,  er  hann  sem 
sagt  ekki  trúaður  á  sálnaflakk  eða  yfir  höfuð  á  framhald 
lifs  eftir  dauðann  með  sömu  einstaklingsvitund  og  vér 
höfum  hér  á  jarðríki. 

Þá  bendir  höf.  og  á  hve  einkennilegt  það  er,  að  önd- 
ungar,  sem  tíðum  þykjast  sannfærðir  um  að  hafa  náð  tali 
af  framliðnum,  aldrei  fá  neinar  óvæntar  fregnir  um  ástand 
þeirra  i  öðru  Hfi.  Venjulegast  litur  svo  út,  sem  öll  við- 
leitni  hinna  látnu,  andanna,  stefni  að  þvi  einu  markmiði 
að  ættfæra  sjálfa  sig  og  minna  á  ótal  smáatriði  úr  jarð- 
lífi  sínu. 

Höf .  skýrir  nákvæmlega  frá  öllum  helztu  rannsóknum 
um  andatrúna,  og  dregur  af  þeim  þær  ályktanir,  að  kalla 
megi  sannað,  að  svo  miklu  leyti  sem  unt  sé  að  færa  sönn- 
ur  á  nokkurn  atburð,  að  vera,  andleg  eða  líkamleg,  eins 
konar  svipur  eða  endurskin  þess  er  deyr,  geti  dvalist  hér 
eftir,  og  haldið  sér  um  hríð,  geti  aðskilið  sig  frá  líkaman- 
um  og  lifað  þótt  hann  deyi,  geti  farið  óravegu  á  einu  vet- 
fangi,  geti  komið  lifandi  mönnum  fyrir  sjónir  og  jafnvel 
haft  tal  af  þeim. 

Þó  eru  þessir  svipir  mjög  skammæir.  Ekki  sjást  þeir 
nema  rétt  í  andlátsaugnablikinu  eða  rétt  þar  á  eftir,  og 
ekki  Yirðast  þeir  hafa  neina  hugmynd  um  andlegt  lif,  eða 
um  neins  konar  líf,  annað  en  hkamslíf  það,  er  þeir  hafa 
nýslitið  sig  frá.  Ekki  virðast  þeir  vita  neitt,  er  þeir  ekki 
vissu  i  lifanda  lifi,  og  aldrei  hafa  þeir  sagt  neinar  nýung- 
ar  úr  heiminum  handan  við  gröf  og  dauða.  Og  brátt 
verða  þeir  að  reyk  og  hverfa  að  fullu  og  öllu. 

Eru  svipir  þessir  fyrsti  bjarmi  annars  lífs,  eða  síðasti 
geisli  jarðlífsins?  Er  þetta  síðasti  möguleiki  hinna  látnu 
til  að  gera  oss  vart  við  sig?  Halda  þeir  samt  sem  áður 
áfram  að  lifa  i  kringum  okkur,  án  þess  þeim  sé  framar 
unt,  þó  fengir  vildu,  að  gera  okkur  vart  við  sig,  af  þvi 
okkur  vanti  skynfæri  til  að  skynja  þá  með,  á  sama  hátt 
og   þann,    er   blindur   er   fæddur,    vantar  skynfæri  til  að 


44  Hvað  er  danðÍDn? 

skynja  með .  liti?  Um  alt  þetta  getum  við  ekkert  vitað 
með  vissu,  segir  höf.,  en  gæti  það  tekist  að  verða  var  við 
svip  einhvers,  er  látinn  væri  fyrir  nokkrum  árum,  þá,  og 
ekki  fyr,  væri  sönnun  fengin  fyrir  þvi,  að  sálin  væri  ekki 
háð  líkamanum,  að  hún  væri  frumleg  en  ekki  afleidd,  að 
hún  gæti  Hfað,  nærst  og  þroskast  án  líkamans.  Og  þá 
væri  fengin  von  um  að  ráðin  yrði  einhver  flóknasta 
lífsgátan. 

Enn  sem  komið  er  virðist  höf .  allar  andavitranir  ekki 
bera  vott  um  annað,  en  ef  til  vill  um  eitthvert  millibils- 
ástand.  Og,  segir  hann,  ef  maður  á  að  leggja  nokkurn 
trúnað  á  þær,  þá  sanna  þær  einungis  það  eitt,  að  einhver 
tegund  af  endurminningu  sjálfra  vor  —  eða  einstaklings- 
vitund  vorri  —  getur  dvalist  hér  eftir  dauða  vorn,  rót- 
laus  og  slitin  af  stofni,  og  sveimað  hér  og  hvar  i  auðum 
geimnum,  þar  sem  hún  enga  næringu  getur  öðlast,  og 
veslast  þvi  smám  saman  upp,  en  að  sérstök  öfl,  er  búa  i 
góðum  miðlum  geta  náð  tökum  á  henni  —  seitt  hana  til 
sín  —  stund  og  stund  í  senn. 

Höf.  er  þvi  fastur  á  því,  að  enn  sem  komið  er  séu 
engar  sannanir  fengnar  fyrir  framhaldi  lifs  eftir  dauðann 
með  óbreyttri  einstaklingsvitund. 

Þá  er  þriðji  möguleikinn:  hf  eftir  dauðann  án  nokk- 
urrar  sjálfsmeðvitundar. 

Ekki  væri  neitt  að  óttast,  ef  svo  væri,  segir  höf. 
Líkaminn  deyr  og  leysist  sundur  og  getur  aldrei  þjáðst 
framar.  Og  sál  vor  —  hugarlif  vort  —  slokknar  út  af, 
dreifist  og  verður  að  engu  í  ómælisgeimnum. 

Þetta  ástand  væri  hin  eilifa  hvíld,  er  margir  hafa 
þráð,  ómælis-svefn,  án  andvöku,  án  endurvakningar  og 
án  drauma. 

En  höf.  er  ekki  trúaður  á,  að  þessi  eillfi  svefn  sé 
örlög  vor.  Enda  þótt  hann  telji  litlar  líkur  til  þess, 
að  vitund  vor  geti  haldist  óbreytt,  virðist  honum  þó 
enn  rainni  líkur  til,  að  undirvitund  vor  geti  sloknað, 
orðið  að  engu.  Þvi  hún  sé  ekki  annað  en  partur  af  al- 
heimsvitundinni. 


Hvað  er  dauðinn?  45 

Hann  bendir  á,  að  öll  skynsemi,  er  ekki  virðist  geta 
breytt  sér  i  sjálfsvitund,  sé  óskiljanleg  i  okkar  augum,  og 
að  vér,  þegar  vér  rekumst  á  hana,  gefum  henni  ýms 
nöfn,  er  vér  þó  sjálfir  ekki  skiljum,  að  eins  til  að  dylja 
sjálfa  oss  þess,  hve  skammsýnir  vér  erum.  Hann  bendir 
á,  að  i~  eðli  og  lifnaðarháttum  ýmsra  dýra  —  einkum 
skordýra  —  komi  i  Ijós  vizka,  sem  er  dýpri  en  svo,  að 
vér  fáum  skilið  hana.  Liggur  þá  ekki  beint  við  að  spyrja, 
hvort  þessi  vizka,  er  viða  kemur  i  Ijós  i  heiminum,  sé 
ekki  sprottin  af  alheimsvitund  —  óendanlegri  sjálfsvitund, 
eða  ef  svo  er  ekki,  hvort  hún  hljóti  þá  ekki  fyr  eða  síðar 
að  skapa  sKka  vitund.  —  Þá  er  og  sá  möguleiki  til,  segir 
höf.,  að  vort  eigið  ásigkomulag  blindi  augu  vor.  í  voru 
eigin  skammvinna  lífi  er  nefnilega  sjálfsvitund  og  skyn- 
semi  æðstu  eiginleikarnir,  er  vér  þekkjum,  og  af  þvi  drög- 
um  vér  þá  ályktun,  að  engin  sú  mynd  lifsins  sé  til,  þar 
sem  skynsemi  og  sjálfsvitund  séu  ekki  hinar  æðstu  eig- 
indir.  Vel  gæti  þó  verið,  að  þetta  væru  að  eins  litilfjör- 
legar  undirtyllur,  þar  sem  allir  möguleikar  andlegra  lifs- 
eiginda  væru  saman  komnir. 

Höf.  kemst  að  þeirri  niðurstöðu,  að  framhald  lifs  eftir 
dauðann,  er  væri  svift  allri  meðvitund,  væri  þvi  að  eins 
hugsanlegt,  að  engin  alheimsvitund  væri  til.  En  slikt 
virðist  honum  með  öllu  óhugsandi. 

En  undir  eins  og  vér  viðurkennum  að  alheimsvitund 
sé  til,  hljótum  vér  og  sjálfir  að  eiga  þátt  i  henni,  og  kom- 
um  þá  að  fjórða  möguleikanum:  lifi  eftir  dauðann  með 
breyttri  sjálfsvitund. 

Höf.  þykist  þess  fuUviss,  að  þannig  verði  lífi  voru 
háttað  eftir  dauðann,  og  færir  margar  likur  til,  auk  þeirra 
helztu,  er  hér  að  framan  eru  taldar.  Og  hann  þykist  viss 
um,  að  þetta  lif  verði  einskær  hamingja  og  stöðug  andans 
þroskun,  annaðhvort  sem  einstaklings  eða  sem  óaðskiljan- 
legs  hluta  af  alheimsvitundinni. 

Vér  verðum  að  hafa  það  hugfast,  segir  höf.,  að  and- 
inn  er  að  því  leyti  frábrugðinn  likamanum,  að  hann  er  ómót- 
tækilegur  fyrir  annað  en  hamingju.    Andinn  er  skapaður 


46  '  Hvaö  er  dauðinn? 

í  þeim  tilgangi,  að  hann  njóti  óendanlegrar  sælu,  og  þessi 
sæla  er  i  þvi  fóldn  að  öðlast  þekking  og  vizku.  Andinn 
getur  ekki  hrygst  af  öðru  en  því  einu,  að  íinna  sér  tak- 
mörk  sett.  En  ef  hann  uppgötvar,  að  honum  haíi  verið 
takmörk  sett  hér  i  lííi,  þegar  hann  er  kominn  út  yfir  tak- 
mörk  tima  og  rúms,  þá  uppgötvar  hann  um  leið,  að  nú 
er  ekkert  framar  til  hindrunar  þroska  hans.  Hugsanlegt 
væri,  að  andinn  gæti  fundið  til  hrygðar  yíir  bágindum 
eftirlátinna  ástvina,  en  um  leið  mundi  hann  þó  gera  sér 
grein  fyrir,  hve  skammvinn  öU  jarðnesk  bágindi  væru  i 
samanburði  við  hina  eilifu  gleði,  og  yrði  þá  hrygð  hans 
yíir  þeim  að  engu. 

Auðvitað  er  oss  með  öllu  ómögulegt  að  gera  oss  Ijósa 
grein  fyrir,  hvernig  alheimsvitundinni  sé  háttað,  og  getum 
vér  því  ekki  heldur  vitað  með  vissu,  hvernig  lííi  voru  verði 
varið  eftir  dauðann.  En  vér  gætum  þó  reynt  að  venja  oss  á 
að  skoða  dauðann  eins  og  tegund  af  lííi  ~  lífi,  sem  vér  enn 
eigi  skiljum  hvernig  sé  háttað.  Ef  oss  tækist  að  venja 
oss  á  að  skoða  andlát  vort  sem  fæðingu  til  annars  Hfs,  þá 
mundi  það  verða  örugg  eftirvænting  í  stað  ótta,  er  fylgdi 
hugsunum  vorum,  er  þær  hvarfla  í  áttina  til  grafarinnar. 
Og  það  er  i  alla  staði  rökrétt  og  í  fylsta  samræmi  við  alt 
það,  er  skynsemi  vor  getur  frætt  oss  um,  að  telja  sjálfum 
sér  trú  um,  að  gröfin  sé  engu  ægilegri  hvildarstaður  en 
vagga  vor.  Og  það  er  meira  að  segja  hinn  bezti  kostur 
lifsins,  að  það  að  lokum  leiðir  oss  i  dauðann.  Því  dauðinn 
er  sá  eini  þjóðvegur,  er  liggur  inn  i  það  ókunna  en  dá- 
samlega  -lífsins  land,  þar  sem  sorgir  og  þjáningar  ekki 
framar  geta  átt  sér  stað,  af  því  vér  höfum  losnað  við  Uf- 
færi  það,  er  þær  allar  stafa  stafa  frá,  nefnil.  líkamann. 
I  landið  þar  sem  hið  lakasta,  er  gæti  beðið  vor,  væri 
draumlaus  eilífðar-svefn  —  eitt  af  því,  er  vér  teljum  hina 
mestu  blessun  hér  á  jarðriki. 

Höf.  virðist,  eins  og  áður  er  sagt,  einstaklingsvitund 
vor  svo  ófullkomin  og  lítilfjörleg,  að  honum  þykir  senni- 
legast   að   vér  missum  hana,  en  öðlumst  þó  sælu  á  þann 


Hvað  er  danðinn  ?  47 

hátt  að  verða  hluttakendur  í  alheimsvitundinni.  Þó  kann- 
ast  hann  við,  að  vel  sé  hugsanlegt  að  endurminningin  um 
einstaklingseðli  vort  hér  á  jörðu  geti  haldist,  enda  þótt 
vér  öðlumst  nýja  og  betri  vitund  i  öðru  hfi. 

Ef  það  er  óhugsandi,  segir  hann,  að  nokkur  hlutur, 
t.  d.  hreyfing,  sveiflur,  geislun,  hverfi  og  verði  að  engu, 
hvi  ætti  þá  hugsun  vor  að  verða  að  engu?  Efiaust  eru 
þó  margar  þær  hugsanir  til,  er  ætla  mætti  um,  að  þær 
gætu  sameinast  vorri  nýju  vitund,  endurnærst  og  þrosk- 
ast  af  öllu  því  er  umkringir  þær,  á  sama  hátt  og  vor 
jarðneska  vitund  smámsaman  nærðist  og  þroskaðist  af  öllu 
því,  er  fyrir  hana  bar. 

Og  eins  og  við  höfum  öðlast  vort  núverandi  ég,  hvað' 
ætti  þá  að  vera  þvi  til  fyrirstöðu,  aö  viö  gætum  öðlast 
annað  ég? 

Höf.  virðist  það  alls  eigi  óhugsandi  að  andi  vor  gæti 
öðlast  þessa  nýju  sjálfsvitund  eftir  dauðann  og  haldið* 
áfram  að  þroskast  eiHfiega.  Og  ekki  væri  ólíklegt  segir 
hann,  að  göfugustu  þrár  vorar  hér  á  jörðu  verði  lögmál 
það,  er  ræður  framtiðarþroskun  anda  vors.  Og  ekki  væri 
það  ósennilegt  að  göfugustu  hugsanir  vorar  taki  móti  oss 
fyrir  handan  dauðans  haf,  og  að  innri  maður  vor  hér  á 
jörðu  yrði  þess  að  nokkru  ráðandi,  hvernig  framtiðarvit- 
und  vor  yrði. 

En  höf.  álitur,  að  ef  vér  viljum  hugsa  oss,  að  andi 
vor  haldi  einstaklingseðli  sinu  um  alla  eihfð,  þá 
verðum  vér  lika  að  hugsa  oss,  að  framþróun  hans  nemi 
einhverntima  staðar,  að  hann  geti  orðið  fuUþroskaður. 
En  þá  hlyti  hann  að  verða  að  nokkurs  konar  andlegum 
steingjörfingi,  og  það  væri  —  að  vísu  óskiljanlegur  — 
en  eilífur  dauði.  Ef  vér  þar  á  móti  hugsum  oss,  að* 
andinn  haldi  áfram  að  lifa  og  þroskast  um  alla  eilífð,  þá 
hlýtur  hann  smámsaman  að  öðlast  alla  eiginleika  hinnar 
eilífu  ómælistilveru,  og  af  því  leiðir,  að  hann  á  endanum 
verður  eitt  og  hið  sama,  og  með  öUu  óaðgreinanlegur  frá 
alheimsvitundinni. 


48  Hvað  er  danðinn? 

En  þetta  er,  þegar  öllu  er  á  botninn  hvolft,  1  raun- 
inni  það  sama  sem  öll  eingyðistrúarbrögð  kenna,  að  and- 
inn  eigi  i  vændum  eilifa  sælu  i  óaðskiljanlegri  sameining 
við  guð. 

Björg  Þ,  Blöndal, 


ViSur  til  Yæríngjans. 


Elda  geislar  öldufönn 
undan  málmstefninu 
er  Einar  beitir  upp  i  h  r  ö  n  n 
utan  úr  hafblikinu. 


Förlum  anda  um  furðuströnd 
fénast  málmur  brendur. 
Eldsækjandinn  út  i  lönd 
einn  við  siglu  stendur. 

Sá  hefir  eigi,  svift  né  fest, 
segl  á  byrjar  miði; 
orkar  vél,  af  eldi  hrest, 
öllum  knarar  skriði. 


Búinn  hlöðum  bjarnarfeld 
ber  sá  Fjölnir  rúna, 
storm  og  þrumu,  is  og  eld 
á  i  hveli  brúna. 

Orðamerg  og  hróðrar  hryn 
honum  veitti  Saga, 
enginn  betur  drepur  dyn 
dóttursonur  Braga. 


50  Vísur  til  Vœringjans. 

Morgni  frá  og  mjög  til  kvelds 
marga  viking  fór  hann. 
Stólkonungi  í  álfu  Elds 
eiða  loksins  sór  hann. 


Viljakyngi  Væringjans 
veldur  óði  þrungnum, 
engum  helguð  iþrótt  hans 
utan  stólkonungnum. 

Lyfta  sál  af  karar  knjám 
kvæði  þessa  Braga  — 
furðustranda  nesjanám 
nökkvamannsins  haga. 

Þakkii  vanda,  móður  mál! 
mærðar  góða  smiðnum, 
rakkir  andar,  syfjuð  sál 
sælduð  Ijóðakiiðnum. 

Guðm,  Friðjónsson, 


Hvar  er  Liögberg  hið  forna? 

Eftir  Finn  Jónsson  á  Kjörseyri. 


„Hver  vann  hér  svo  að  með  orku?" 
Aldrei  neinn  svo  vigi  hlóð: 
húinn  er  úr  bála-storku 
bergkastali  frjálsri  þjóð. 
Drottins  hönd  þeim  vörnum  veidur 
vittu  barn!  sú  hönd  er  sterk; 
gat  ei  nema  guð  og  eldur 
gjört  svo  dýrðlegt  furðuverk". 

Jónas  Hallgrimsson. 

»Hinii  forni  alþingisstaður  mun  i  augum  flestra  ís- 
lendinga  vera  eins  og  nokkurs  konar  vigður  reitur,  þvi 
svo  má  að  orði  kveða,  að  þar  sé  hvert  einasta  fótmál 
helgað  af  endurminningum  liðinna  alda.  Þó  er  sá  einn 
staður  á  Þingvelli,  sem  hefir  fengið  á  sig  alveg  sérstakan 
helgiblæ  i  meðvitund  þjóðarinnar,  það  er  Lögberg«. 
Þannig  er  að  orði  komist  um  alþingisstaðinn  við  öxará 
i  »Gullöld  íslendinga«  (bls.  42),  og  er  þetta  snildarlega 
sagt  og  hverju  orði  sannara. 

I  æsku  minni  heyrði  eg  menn  oft  minnast  á  ÞingvöU' 
með  eins  konar  lotningu.  Létu  þá  sumir  i  Ijósi  óánægju 
sína  yfir  þvi,  að  alþing  var  ekki  endurreist  á  hinum  forna 
þingstað.  Kendu  þeir  það  Jóni  Sigurðssyni  ekki  að  orsaka- 
lausu.  Það  þótti  því  merkilegur  viðburður,  þegar  hestur, 
er  Jón  reið  ofan  úr  Almannagjá,  datt  niður  dauður  undir 
honum  hjá  Snorrabúð,  að  sagt  var;  höfðu  menn  fyrir  satt, 
að  Snorri  goði,  eða  svipir  annara  fornmanna  hefðu  viljað 
gefa  Jóni  forseta  alvarlega  bendingu.    Hvort  þessi  saga> 

4* 


-^2  Hvar  er  Lögberg  hið  forna? 

iim  hestinn  sé  sönn,  skal  eg  ekkert  um  segja,  því  engan 
Tieyrði  eg  segja  frá  því,  sem  var  þar  viðstaddur. 

Þá  var  margt,  er  benti  á  forna  frægð  alþingis,  eins 
og  reyndar  enn,  og  munu  sögurnar  hafa  mest  haldið 
þeirri  minningu  vakandi  hjá  þjóðinni,  einkum  Njála,  sem 
óhætt  er  að  segja  að  á  mörgum  stöðum  var  nálega  árlega 
lesin  á  kvöldvökunum  fyrir  heimilisf ólkinu ;  og  þá  spiltu 
ekki  til  snillyrðin  í  hinum  fögru  kvæðum  Jónasar  Hall- 
grímssonar,  »Fanna  skautar  faldi  háum«,  »Þú  stóðst  á 
tindi  Heklu  hám«  og  »ísland  farsældar  frón«  o.  fl.,  sem 
heita  mátti  að  væru  á  hvers  manns  vörum,  og  oftast  var 
byrjað  á  að  syngja  í  samkvæmum  ásamt  »EIdgamla  Tsa- 
fold«.  Eg  man  það  þegar  gömlu  mennirnir  fóru  í  tví- 
söng  i  kvæðinu  »ísland  farsældar  frón«,  með  hve  mikilli 
tilfinningu  þeir  sungu:  »Þar  stóð  hann  Þorgeir  á  þingi,  er 
við  trúnni  var  tekið  af  lýði«.  Það  leyndi  sér  ekki,  að 
menn  álitu  það  hina  merkustu  og  helgustu  athöfn,  sem 
fram  hefði  farið  á  alþingi  þegar  kristnin  var  i  lög  leidd  á 
Lögbergi,  og  það  mun  ekki  sízt  hafa  stutt  að  Lögbergs- 
helginni,  að  eg  hy gg.  A  þeim  árum  hefði  það  þótt  ótrú- 
legt,  ef  sagt  hefði  verið  að  eftir  nokkur  ár  gætu  menn 
ekki  sagt  með  vissu  hvar  Lögberg  væri.  Þó  er  nú  svo 
komið,  og  getur  það  tæplega  aukið  virðingu  þjóðrækinnar 
og  sagnríkrar  þjóðar. 

Það  vakti  undrun  margra  þegar  dr.  Gruðbrandur  Vig- 
fússon  kom  með  þá  skoðun  að  hið  forna  Lögberg  hefði 
verið  á  eystra  barmi  Almannagjáar  norður  frá  Snorrabúð. 
Svo  kom  merkur  visindamaður  útlendur,  dr.  Kr.  Kálund, 
er  félst  á  þá  skoðun  Guðbrandar.  Þó  munu  færri  hafa 
trúað  því,  að  hið  forna  Lögberg  hefði  verið  fyrir  vestan 
öxará,  einkum  eftir  það  að  Sigurður  fornfræðingur  Vig- 
fússon,  bróðir  Gruðbrandar,  hafði  nákvæmlega  rannsakað 
hinn  forna  þingstað  við  öxará,  og  komist  á  gagnstæða 
skoðun  við  þá  bróður  sinn  og  Kálund,  hvað  snertir  legu 
Lögbergs,   og   hélt   því   eindregið  fram,  að  Lögberg  væri 


Hvar  er  Lögberg  hið  forna?  53^ 

þar  sem  sagt  hefir  verið,  á  milli  Flosagjáar  og  Mkulásar- 
gjáar  norður  frá  Þingvallatúni^). 

Þegar  það  varð  kunnugt,  að  prófessor  Olsen  hefði 
hneigst  að  skoðun  þeirra  Guðbrandar  og  Kálunds,  fóru 
vist  margir  að  efa,  að  gamla  Lögberg,  er  margir  þekkja^ 
sé  hið  rétta  Lögberg.  Þvi,  eins  og  mönnum  er  kunnugt, 
þá  er  próf.  B.  M.  Olsen  mikils  metinn  visindamaður  og 
rithöfundur,  talinn  áreiðanlegur  og  jafnvígur  að  rita  fyrir 
visindamenn  og  ólærða.  Það  hefir  lika  aukið  vinsældir 
hans  sem  rithöfundar,  að  hann  hefir  tiðum  hreyft  mótmæl- 
um,  þegar  útlendir  og  sumir  innlendir  fræðimenn  hafa 
leitast  við  að  rýra  islenzkar  bókmentir  með  þvi  að  eigna 
útlendingum  hitt  og  þetta  merkilegt  í  vorum  fornu  bók- 
mentum. 

Nýlega  hefi  eg  lesið  kafla  um  Lögberg  i  ritgerð  eftir 
próf.  Ólsen  um  »Stjórnarfar  íslendinga  á  þjóðveldistiman- 
um«,    sem   prentuð    er   i  afmælisriti  dr.  Konrads  Maurers 


1)  í  Árbók  Fornfræðafélagsins  1880 — 81  er  skýrsla  Sigurðar  uni' 
rannsókn  hans  á  Þingvelli  lb80,  bls.  8—52.  í  Árbók  félagsins,  1888— 
1892,  er  æfiminning  Sigurðar  eftir  Valdimar  Asmundsson  bls.  III — VIII. 
Þar  er  sagt  meðal  annars:  „Sá  maðr,  sem  rornleifafélagið  islenzka  á  að' 
mestu  leyti  tilveru  sina  að  þakka,  hefir  verið  lifið  og  sálin  i  þvi  frá 
upphafi,  og  einn  að  kalla  leyst  aí  hendi  aðalstörf  þess,  er  nú  látinn,. 
en  þaö  er  formaður  félagsins,  Sigarður  fornfræðingur  Vigfússon 

Með  rannsókn  sinni  á  Þingvelli  og  samanburði  við  sögurnar,  má 
álíta,  að  hann  hafi  fullsannað,  að  hið  forna  Lögberg  hafi  ekki  verið  á 
þeim  stað,  sem  þeir  dr.  Guðbrandur  Vigfúason,  bróðir  hans,  og  dr.  Ká- 
lund  hafa  haldiö,  heldur  hljóti  það  að  hafa  verið  á  hraunrima  þeim  sem 
enn  i  dag  heitir  Lögberg. 

Þessar  staðarannsóknir  geta  aliir  kynt  sér  í  Arbók  Fornleifafélrgs- 
ÍBs,  og  þarf  því  ekki  að  fjölyrða  um  þær  hér.  Þæ.r  geta  orðið  góð  und- 
irstaða  til  að  byggja  á  meiri  ranusóknir  og  athuganir  um  fornöldina  og 
sögurnar.  Er  liklegt  að  þessar  raunsjknir  hans  og  ritgerðir  verði  meira 
metnar  er  fram  liða  stundir.  Svo  mikið  er  víst,  þær  eru  gerðar  með 
hinni  mestu  nákvæmni  og  samvizkusemi.  Dr.  Vilhjálmur  Finsen,  sem 
allra  manna  var  fróðastur  i  sögum  vorum,  einkum  öllu  hinu  lögfræðilega^ 
hafði  niikið  álit  á  öUum  rannsóknum  Sigurðar  og  fylgdi  þeim  með" 
ihuga". 


^  Hvar  er  Lögberg  hið  foraja?    ..,. 

1893^).  Þar  sem  eg  skil  ekki  sumt,  sem  er  í  þessum  Lög- 
l)ergs  kafla  Ólsens,  og  felli  mig  ekki  við  rökfærslu  hans 
1  þessu  Lögbergs  máli,  þá  vildi  eg  leyfa  mér  að  gera 
nokkrar  athugasemdir  við  kaflann,  þó  eg  viti  að  eg  er 
engan  veginn  fær  um  það,  og  er  langt  frá  flestum  hjálp- 
:armeðölum. 

Kaflann  um  Lögberg  byrjar  Olsen  með  þessum  orð- 
nm:  »Enginn  staður  í  þingmarki  alþingis  hins  forna  er 
nefndur  jafn  oft  i  fornum  ritum  eins  og  Lögberg«.  Af 
öllum  þessum  stöðum  segir  hann  að  það  séu  mjög  fáir, 
sem  ráða  megi  af  hvar  Lögberg  hafi  legið.  »Orsökin  til 
þess«,  segir  Olsen,  »liggur  í  augum  uppi.  Sagnaritararnir 
og  þeir,  sem  skrifuðu  hinar  fornu  lögbækur,  þektu  þennan 
stað  betur  en  alla  aðra  staði  á  Þingvelli,  og  þeim  datt 
•ekki  í  hug,  að  nokkurn  tíma  mundi  verða  hinn  minsti 
vafi  á  hvar  hann  hefði  legið,  en  af  þessu  leiddi  aftur,  að 
iþeir  ekki  hirtu  um  að  skira  firir  lesendum  sínum  legu 
þessa  staðar,  einmitt  af  því  að  hún  var  svo  alkunn  og 
;sjálfsögð«.  Það  er  líka  ótrúlegt,  og  lítt  skiljanlegt,  að 
J)jóðin  hafi  nokkurn  tíma  gleymt  hvar  hinn  þjóðkunni  og 
merkilegi  staður  hafi  legið. 

Próf.  Olsen  segir:  »Gruðbrandur  Vigfússon  mun  first- 
ur  manna  á  þessari  öld  hafa  efast  um  það,  að  Lögberg 
hið  forna  hafi  verið  þar  sem  nú  er  kallað  Lögberg«2). 
•Orðin  »á  þessari  öld«  hefðu  að  likindum  mátt  falla  burtu, 
J)vi  það  mun  verða  erfitt  að  s  a  n  n  a  það,  að  nokkur  ís- 
lendingur  hafi  á  undan  Guðbrandi  efast  um  hvar  Lögberg 
væri. 

Þegar  Ólsen  hefir  meðal  annars  getið  þess,  að  Kálund  hafi 
fallist  á  skoðun  Guðbrandar  hvar  hið  rétta  Lögberg  muni 
vera,  segir  hann  að  Sigurður  Vigfússon  haldi  því  fast 
fram,  að  Lögberg  sé  þar  sem  sagt  hefir  verið,  og  að  V. 
Finsen  hafi  fallist  á  skoðun  Sigurðar.     Ólsen  segir  að  þvi 

*)  Grerman.  Abhandl.  zum  LXX.  Geburtst.  Konrad  von  Maurers 
<}öttingen  lö93,  bls.  137—147). 

*)  öermanistische  Abhandluiigen,  bls.  137—138. 


Hvar  er  Lögberg  hið  forna?  Ö5 

-flé  ekki  að  neita,  að  Sigurður  hafi  að  sumu  leyti  réttara 
fyrir  sér  en  þeir  Guðbrandur  og  Kálund.  Sigurður  hafi 
sýnt  það,  að  Grágás  eigi  við  dagsmark  þar  sem  hún  segir 
að  dómar  skuli  út  fara  »eigi  siðar  en  sól  kemur  á  gjá- 
bakka  hinn  hærra  frá  lögbergi  úr  lögsögumanns  rúmi  að 
sjá«.  —  »Ef  að  hér  væri  að  ræða  um  skin  sólarinnar  fram- 
an  á  vestri  barm  Almannag]áar«,  segir  Ólsen,  »eins  og 
Kálund  hefir  ætlað,  þá  væri  viðbótin  »úr  lögsögumanns 
rúmi  að  sjá«  alveg  óþörf,  því  að  þetta  sést  á  sama  auga- 
bragði,  hvar  sem  sjáandinn  stendur,  frá  öllum  þeim  stöð- 
um,  sem  gjábakkinn  blasir  við«i). 

Einnig  telur  Ólsen  það  vafalaust,  að  Sigurður  Vigfús- 
son  hafi  rétt  að  mæla,  þar  sem  hann  haldi  að  um  dags- 
mark   sé   að   ræða^),    þar   sem  i  Grágás  24.  k.  er  komist 


*)  German.  Abhandl.,  bls.  138. 

^)  Þess  væri  óskandi  að  menn  vildu  sem  flestir  kynna  sér  það  sem 
Sigurður  Vigfússon  hefir  skrifað  um  rannsókn  sína  á  hinum  forna  al- 
þingisstað  i  Árbók  Fornleifafélagsins  1880—1881.  Því  hvað  sem  um 
Lögberg  er  að  segja,  þá  er  þar  svo  mikill  fróðleikur  um  'alþingisstaðinn 
og  2  myndablöð  til  skýringar,  er  allir  ættu  að  hafa  með  sér  sem  skoða 
Þingvöll. 

Fyrir  þá  sem  ekki  hafa  Árbók  Eorleifafélagsins  1888—1892,  þá 
vildi  eg  tilfæra  hér  neðanmálsgrein  eftir  Sigurð  á  20.  bls.  i  Arbókinni, 
sem  prentuð  var  eftir  fráfall  Sigurðar,  þvi  þaö  mun  vera  með  þvi  sið- 
asta  er  hann  hefir  ritað  um  Lögberg  og  hljóðar  greinin  þannig: 

„Af  þvi  bæði  hér  og  á  þeim  eftirfylgjandi  stað,  er  talað  um  virki 
Orms  Svinfellings,  skal  eg  geta  þess,  að  þetta  stórkostlega  mannvirki, 
hefir  hvergi  annarsstaðar  getað  verið  á  Þingvelli,  enn  að  það  hafi  verið 
sú  mikla  hleðsla  á  gjábarminum,  þar  sem  þeir  prófessor  Guðbrandur 
bróðir  minn  og  dr.  Kr.  Kálund  hafa  haldið,  að  hið  forna  Lögberg  hafi 
verið  (sjá  Árb.  fornleifaf.  1880  og  1881,  bls.  14—17,  sbr.  og  „Uppdrátt 
af  Almannagjá  og  alþingisstaðnum  upp  á  Völluna  neðri,  eins  og  það 
litur  út  frá  Lögbergi",  sjá  o^  „alþingisstaðinn  á  Þingvelli"  (uppdráttr) 
hvorttveggja  aftan  við  þá  Arb.),  en  eftir  þvi  hefði  þá  b  j  a  r  g  1  a  g- 
anna  átt  að  vera  á  moldarbing,  þvi  þótt  maðr  leiti  með  logandaliósi, 
eins  og  komist  er  að  orði,  á  öUum  alþingisstaðnum,  þá  finnr  maðr  nú 
hvergi  annarsstaðar  vott  af  þessu  stórkostlega  varnarvirki  Orms,  sem 
rúmaði  um  5  hundruð  manna  stór  eða  meira:  Þótt  menn  nú  vilda  segja, 
aö  hleðsla  þessi  væri  frá  enn  yngra  tima  ^n  hér  ræðir  um,  þ4  hj&lpar 
slikt   ekki,    af   þeim    ástæðum,    sem  á  þeim  áðrgreinda  stað  em  teknar 


56  Hvar  er  Lögberg  hiö  forna? 

svo  að  orði:  »vér  scolum  fara  til  logbergs^á 
morgin  oc  fora  doma  vt  til  hrvdningjar 
sva  it  siþa  rst a  at  sol  se  á  giar  hamri  enum 
vestra  or  logsogumanns  rumi  til  atsiaa 
logbergi«.  Aftur  á  móti  efast  Ólsen  um  það,  að  sú 
skoðun  Sigurðar  Vigfússonar  sé  rétt  að  g  j  á  h  a  m  a  r 
enn  vestri  (eða  hærri)  tákni  örnefni  á  gjábakkanum«. 
Færir  Ólsen  Ijós  rök  fyrir  því  að  gjáhamar  og  gjábakki 
muni  merkja  það  sama  og  sé  i  öllum  tilfellum  meint,  þeg- 
ar  sólina  ber  yfir  þann  stað,  er  vestri  gjábakkinn  fer  fyrat 
að  gnæfa  yfir  þann  eystri.  (Sá  staður  er  kallaður  Nón- 
þúfa).    Þessi  skoðun  Ólsens  mun  vera  vafalaust  rétt^). 

Þá  segir  Ólsen  að  Sigurður  hafi  sýnt  það  að  sönnun 
sú,  sem  þeir  Kálund  og  Guðbrandur  hafi  komið  með  fyrir 
þvi,  að  Byrgisbúð  hafi  staðið  á  hraunrimanum,  þar  sem 
nú  sé  nefnt  Lögberg,  sé  hvergi  nærri  einhlýt  né  óyggjandi;. 
samt  álitur  Olsen  að  Sigurður  hafi  ekki  sannað  það  fylli- 
lega  að  Byrgisbúð  hafi  ekki  verið  á  Lögbergi.^) 

Sigurður  Vigfússon  hefir  fært  fram  svo  sterk  rök  fyr- 
ir  því,  að  Byrgisbúð  hafi  ekki  verið  á  Lögbergi,  að  það 
sýnist  ekki  vera  svo  auðvelt  að  hrekja  skoðun  hans.  I 
þeim  texta  Sturlungu,  sem  Olsen  fer  eftir,  er  sagt  um 
staðinn,    þar   sem   Byrgisbúð    var:     »Þar   gæta   gjár 


fram;  þar  var  ómögulegt  að  hafast  við,  án  þess  að  hlaða  stórkostlega 
andir,  þvi  frá  efstu  brún  gjábarmsins,  sem  er  hvöss,  myndast  skarpr 
halli  ofan  eftir,  og  svo  myndast  gjótur  og  katlar  á  hraunhellunni.  Svo 
mikið  sést  og  af  Sturlungas.,  að  búðarvirki  Orms  muni  hafa  verið  fyrir 
vestan  á,  enda  var  hentngast  að  hafa  það  á  gjábarminum.  Eg  verð  því 
að  telja  það  með  öUu  óliklegt,  að  þetta  mikla  mannvirki  væri  svo  ger- 
samlega  með  öllu  horfið,  sem  var  uppgert  skömmu  fyrir  miðju  13.  aldar. 
Þetta  má  sanna  af  samanburði  við  svo  mörg  önnur  mannvirki  forn,  er 
eg  hefi  fundið,  og  eru  þó  miklu  eldri,  enn  sjást  þó  glögt  enn  i  dag,  enn 
ekki  skal  eg  meira  tala  um  þetta  hér  á  þessum  stað". 

Aths.  Hafi  búðarvirki  Orms  verið  á  þessum  stað,  þá  er  ekki  vel 
skiljanlegt  fjórðungsdóms  nafnið  á  honum,  sem  siðar  verður  minst  á,- 
nema  menn  hafi  hætt  að  tjalda  búðina,  og  tekið  þá  virkið  fyrir  fjórö-^ 
ungsdóma  þÍDgstað. 

')    German.  Abhandl.  bls.  139. 

»)    Sama  st.  bls.  140. 


Hvar  er  Lögberg  hið  forna?  57 

þrem  megin  envirkisgarðreinummegin«. 
«Þessi  lísing  á  staðnum«,  segir  Olsen,  »á  mæta  vel  við 
hraunrimann  milli  gjánna,  sem  menn  kalla  Lögberg«.  Það 
er  að  vísu  rétt  að  lýsingin  á  við  Lögberg  að  þvi  er  gjárn- 
ar  snertir,  en  ekki  virkisgarðinn.  Því  eftir  lýsingu  Sig- 
urðar  Vigfússonar,  er  þar  ekki  minsti  vottur  fyrir  leifum 
af  virkisgarði,  en  á  þeim  stað,  sem  hann  hélt  að  Byrgis- 
búð  hefði  verið,  fann  hann  merki  fyrir  virkisgarði,  að 
hann  hélt,  augljós  merki  fyrir  grjóthleðslu,  auðsjáanleg 
mannaverk.^)  Það  verður  ekki  annað  séð  en  lýsingin  í 
Sturlungu  eigi  þvi  alls  ekki  við  Lögberg  en  einmitt  við- 
þann  stað  þar  sem  Sigurður  áleit  að  Byrgisbúð  hefði  ver-^ 
ið,  og  ef  gætt  er  að  orðalaginu  i  Sturlungu  á  undan  þeim: 
orðum,  er  Olsen  tilfærir,  þá  virðist  þar  koma  lika  sönn- 
un,  orðin  eru  þessi :  »Þeir  færdu  dominn  austr  a  hraunit 
hia  Byrgisbud«.2)  Hafi  þeir  verið  á  völlunum  i  þetta  sinn, 
þá  hefðu  þeir  líklega  ekki  sagt  austur  á  Lögberg  sem  er 
þaðan  i  suður.  Það  styður  hka  þá  skoðun  ummælin  í 
Sturlungu  5.  þ.  7.  k.,  þar  sem  sagt  er  frá  þvi  er  flokkur 
Snorra  Sturlusonar  reið  á  þing.  Þar  segir  svo :  »ridu  þeir 
Þordr  ok  Bödvar  fyrir  med  flokk  sinn,  en  er  þeir  kvamo 
á  völluna  efri,  sneru  þeir  vestr  med  rauninu,  var  Sighvatr 
þá  kvaminn  ok  sat  flokkr  hans  fyrir  sunnan  völluna  á 
rauninu«.  Af  þessu  má  sjá  að  óhklegt  er,  að  þeir  hefðu 
sagt  austur  á  Lögberg,  sem  er  i  suður,  eins  og  áður  er 
sagt.  Það  eru  þvi  ekki  vel  skiljanleg  þessi  ummæli  Ólsens: 
»lisingin  i  Sturlungu  er  ekki  svo  greinileg  að  hún  taki  af 
öll  tvímæli,  og  því  síður  sker  Njála  úr  þessu,  þar  sem  húa 
talar  um  Byrgisbúð«. 

Það  er  sagt  í  Njálu  þegar  Ásgrímur  og  Gissur  riðu  á. 
þingið:  »Riðu  þeir  á  völlu  hina  efri  ok  fylktu  öllu  liði 
sinu  ok  riðu  svá  á  þing.  FIosi  ok  menn  hans  hljópu  þá 
til  vápna  allir,  ok  var  þá  við  sjálf t  at  þeir  myndi  berjast 
enn  þeir  Ásgrimr  ok  þeirra  sveit  gerðist  ekki  til  þess  ok 


')  Arb.  f.  1880—81,  bls.  8'. 
')  Starlunga  1.  þ.  18.  k. 


58  Hvar  er  Lögberg  hjð  forna?,    ^ 

riðu  til  búða  sinna«.i)  Ef  Flosa  menn  hafa  haft  vopnin 
eða  herklæðin  við  Byrgisbúð,  sem  likur  eru  til,  þá  heíir 
hún  tæpast  verið  á  Lögbergi.  Þvi  það  gat  ekki  verið  nein 
ástæða  fyrir  þá  að  hervæðast  á  Lögbergi,  þegar  hinir 
voru  norður  á  Völlum. 

»Ef  vér  vissum  fyrir  vist«,  segir  Ólsen,  »á  hverri 
stundu  dags  dómar  fóru  út  til  hruðningar  og  sóknar,  þá 
þirfti  ekki  annað  en  reisa  upp  lóðrétta  stöng  á  Nónþúfu, 
þar  sem  efri  gjábarmurinn  first  fer  að  gnæfa  iíir  hinn 
neðra,  og  taka  ef tir  i  hverja  stefnu  skugginn  f jelli  á  hinni 
ákveðnu  stundu  um  alþingistímann,  þvi  að  i  þeirri  stefnu 
hliti  þá  Lögberg  að  hafa  Iegið«.2)  Þetta  væri  gott  ráð, 
ef  maður  vissi  hina  ákveðnu  stuud,  það  virðist  liggja  næst 
að  hugsa  sér  að  fornmenn  hefðu  miðað  hana  við  nónið, 
þetta  þýðingarmikla  dagsmark,  sem  fornmenn  miðuðu  svo 
margt  við,  bæði  hér  á  landi  og  erlendis,  sem  sjá  má  t.  d. 
í  íslenzkum  eyktamörkum,  aftan  við  Fingrarim  Jóns  bisk- 
ups  Árnasonar  (bls.  239—256.)  og  i  Grrágás  sést  að  þeir 
héldu  hvern  laugardag  helgan  að  liðnu  nóni:  »Uer 
scolom  hallda  lavgardagiN  VII  hvern  non 
heIgaN«.8)  Þegar  menn  föstuðu  miðuðu  þeir  við  nónið 
o.  s.  frv.  »Sá  maþr  er  hann  scalfasta,  hann 
scal  hafa  etit  mat  s  i  n  f  y  r  ir  m  iþ  i  a  n  o  1 1  þ  a 
er  hann  fastar  vm  daginn  eptir  oc  mataz 
-eigi  aþr  liðr  nön«.*) 

Fornmenn  töldu  að  kvöldið  byrjaði  með  nóninu  og 
næði  til  náttmála  kl.  9  e.  m.  (sbr.  miður  aftan)  og  mætti 
þá  geta  sér  til,  að  lögbergsstöríin  haíi  aðallega  varað  frá 
þvi  fyrir  dagmál  kl.  9  f.  m.,  ef  til  vill  frá  miðjum  morgni 
kl.  6  f.  m.  (sbr.  orðin:  »Ver  scolom  fara  til  logbergs  a 
inorgin«),  og  verið  vanalega  lokið  um  nón.  »Frá  morgni 
til  kvölds«.  Frá  dagmálum  til  nóns  var  ekkert  dagsmark 
nema  miðdegi  eða  miðmunda  kl.  12. 


')  Njála  138.  k. 

')  German.  Abhandl.  bls.  140. 

»)  arágás  9.  k. 

*)  Sama  17.  k. 


Hvar  er  Lögberg  hið  forna?.  ,  59 

"  Ef   það  þætti  sennilegt,  sem  margt  sýnist  mæla  með, 

að  dómar  hefðu  farið  út  um  nón,  þá  er  ekkert  efamál,  að 

hið    forna   Lögberg    er   þar   sem  sagt  heíir  verið,  á  milli 

.gjánna    norður   frá  Þingvallatúni,  þvi  að  þaðan  að  sjá  er 

nón  um  Nónþúfu. 

Það  mun  mega  telja  það  víst,  að  á  Lögbergi  haíi  verið 
lik  eða  sama  tilhögun  og  í  Lögréttu,  að  þar  haíi  verið 
að  minsta  kosti  þrísettir  bekkir  eða  pallar  til  að  sitja  á, 
fyrir  alla  goða,  dómendur  og  þá  aðra,  er  lögsögumaður 
leyfði,  og  kom  ekkert  fram  við  rannsókn  Sigurðar  Vigfús- 
sonar  á  Lögbergi,  er  komi  i  bága  við  þá  skoðun.  Hring- 
myndaða  mannvirkið  þar  sýnist  hafa  verið,  eftir  lýsing- 
unni,  nægilega  stórt  til  þess  (um  30  álnir  að  þvermáli). 
Svo  mætti  hugsa  sér  að  Lögsögumanns  rúm  eða  sæti  hef ði 
verið  upp  við  brún  yzta  hringsins  að  austanverðu,  austur 
undir  Nikulásargjá.  Þá  gat  lögsögumaður  séð  hér  um  bil 
yfir  alla  sem  voru  á  Lögbergi,  og  f  jölmennið,  sem  liklega 
hefir  verið  mest  fyrir  vestan  Flosagjá  undan  mannvirkinu 
og  Lögsögumannshól,  því  þar  er  hentugt  pláss  fyrir  margt 
fólk  að  sitja  og  standa,  eftir  sögn  Sigurðar  Vigfússonar. 

Það  er  ekki  óhugsandi  að  Lögréttan  hafi  einhvern  tima 
verið  á  Lögbergi  eftir  að  landið  komst  undir  konungs- 
stjórn,  en  að  mannvirkið,  (sem  líklega  hefir  verið  kallað 
Lögberg),  hafi  verið  i  fyrstunni  gert  i  þeim  tilgangi,  mun 
vera  eitt  af  þvi  sem  ekki  er  hægt  að  fuUyrða.  Kannsókn 
Sigurðar  bendir  fremur  k  að  mannvirkið  geti  verið  eldra. 
Þótt  Lögréttan  hafi  verið  á  Lögbergi,  þá  er  óKklegt  að  Lög- 
bergs  og  Lögsögumannshóls  nöfnin  hefðu  myndast.  Það 
sýnist  liggja  nær  að  Lögréttu  og  Lögmannshóls  nöfn  hefðu 
orðið  föst  vlð  þennan  stað.  Og  þá  er  það  ekki  vel  skil- 
janlegt,  að  hinn  helgi  merkisstaður  hjá  Snorrabúð  hefði 
alveg  gleymst  og  fengið  fjórðungsdóms  nafn  og  engin 
munnmæli  um  það,  að  þar  hefði  verið  Lögberg.  Hefði 
staðurinn  verið  uppi  á  öræfum,  þá  væri  það  skiljanlegra. 
En  á  þessum  stað,  þar  sem  merkustu  menn  landsins  söfn- 
uðust  saman  að  heita  mátti  á  hverju  ári,  og  dvöldu  á  al- 
j)ingi   lengri   og  skemri  tíma,  til  aldamótanna  1800.    Þar ' 


60  Hvar  er  Lögberg  hið  forna? 

að  auki  lá  pessi  staður  fast  við  fjölfarinn  þjóðveg,  og  eng- 
in  munnmæli  um  Lögbergsnafnið  þar  hafa  heyrst.  Það 
er  óskiljanleg  gleymska  og  að  Kkindum  hér  á  landi 
dæmalaus. 

Lögréttuspangar  nafnið  á  Lögbergi,  sem  bæði  Olsen 
og  Sigurður  Vigfússon  nefna,  heyrði  eg  aldrei  á  yngri  ár- 
um,  og  ólst  eg  að  miklu  leyti  upp  i  næstu  sveit  fyrir  aust- 
an  Þingvallasveitina  og  átti  á  fyrri  árum  oft  leið  um  Þing- 
völl,  og  ekki  heldur  heyrði  eg  nafn  það  á  innganginum 
á  Lögberg,  sem  eg  hefi  heyrt  á  seinni  árum,  haft  eftir 
síra  Simoni  Bech  á  Þingvöllum,  að  það  héti  Lögsögumanns- 
gangur,  og  efast  eg  um  að  þau  nöfn  hafi  nokkurn  tima 
orðið  almenn. 

Við  rannsókn  Sigurðar  Vigfússonar  á  hinum  forna 
þingstað,  finst  Ólsen  að  meiri  likur  hafi  komið  fram  fyrir 
því,  að  Lögberg  hafi  verið  á  gjábarminum  norður  frá 
Snorrabúð,  en  þar  sem  sagt  hefir  verið  að  það  sé  norður 
frá  Þingvallatúni,  þótt  Sigurður,  sem  rannsakaði  nákvæm- 
lega  báða  staðina,  kæmist  að  alt  annari  niðurstöðu,  og 
áliti  eindregið  að  hið  forna  Lögberg  væri  hið  alkunna 
gamla  Lögberg  milli  gjánna. 

Rannsóknin  á  gjábarminum  hjá  Snorrabúð  sýndi,  að 
fyrst  hafði  þar  verið  brött  og  óslétt  klöpp  með  gjótum  og 
kötlum,  að  sögn  Sigurðar.  Seinna  hafði  verið  hlaðið  þar 
ofan  á,  mest  úr  torfi  og  moldu,  til  að  jafna  hallann,  og  ef 
til  vill  byggja  þar  eitthvað  ofan  á,  sem  ekkert  er  hægt 
að  segja  um.  Undir  þessu  mannvirki  fann  Sigurður  eld- 
stæði  eða  hlóð  með  mikilli  ösku,  er  hann  gat  til  að  hefði 
verið  eldstæði  frá  Snorrabúð.  sem  virðist  sennileg  tilgáta. 
Eldstæði  þetta  var  undir  syðri  hluta  mannvirkisins,  sem 
var  að  þvermáli  á  yztu  hleðslur  67  fet.  Undir  miðju 
mannvirkinu  fann  Sigurður  lítinn  grjótbálk,  sem  ekki  hafði 
áframhald  á  neinn  veg;  ekki  nefnir  hann  neitt  einkenni- 
legt  við  þennan  grjótbálk  fremur  en  hverja  aðra  grjót- 
hrúgu;  hefði  hann  fundið  þar  ösku,  kol,  bein  eða  eitt- 
hvað  eftirtektavert,  þá  hefði  hann  vafalaust  getið  þess, 
þvi   að    ofar   i   moldinni   t.  d.  fann  hann  dáUtið  leir-  eða 


Hvar  er  Lögberg  hið  forna?  61 

glerbrot,  er  hann  hélt  að  væri  úr  litiUi  könnu,  og  lýsir 
því  nákvæmlega.  Það  er  dæmi  þess  hve  hann  hefir  gert 
sér  far  um  að  lýsa  öllu  sem  nákvæmast^). 

Þennan  litla  grjótbálk  telur  Ólsen  merkilegan,  þótt 
lýsing  Sigurðar  virðist  gefa  Htið  tilefni  til  þess,  hann  tel- 
ur  jafnvel  að  þar  hafl  verið  fornhörgur  eða  blótstalli,  frá 
þeim  tíma  í  heiðni  að  þeir  helguðu  þingið  með  blótum. 
Það  sýnist  reyndar  vera  undarlegt,  ef  fornmenn  hafa  valið 
»snarbratta«  og  óslétta  klöpp,  til  að  safnast  saman  á  við 
hina  hátíðlegu  athöfn. 

Próf.  Ólsen  getur  þess,  að  Grrunnavikur  Jón  hafi  sagt 
í  ritum  sínum  að  hann  hafi  í  æsku,  um  1724,  séð  steina 
á  mannvirkinu  hjá  Snorrabúð.  Steinarnir  voru  svo  stórir 
að  það  mátti  sitja  á  þeim  og  mynduðu  hálfhring;  þótti 
Jóni  líklegt  að  þeir  hefðu  uppbaflega  myndað  hring.  Stein- 
unum  velti  Jón  ofan  i  öxará  og  hafði  þá  fyrir  stiUur  út 
í  hólmann.  Olsen  álítur  að  steinaröð  þessi  komi  mæta 
vel  heim  við  það,  að  þar  hafl  Lögberg  verið,  og  steinarn- 
ir  ætlaðir  þeim  til  að  sitja  á  er  áttu  sæti  á  Lögbergi^). 
Hafl  hringurinn  verið  einfaldur,  sem  ekki  er  annars  getið, 
þá  hefði  hann  þurft  að  vera  stór,  hafl  þar  átt  að  sitja  að 
minsta  kosti  150 — 200  manns,  sem  óhætt  má  gera  ráð  fyrir. 
Það  virðist  liggja  nær  að  imynda  sér  að  steinaröðin  hafl 
verið  dómhringur  eða  dómsteinar.  Þar  sem  sagnir  hafa 
gengið  um  það,  að  einmitt  á  þessum  stað  hafl  verið  fjórð- 
ungsdóma  þingstaður,  sem  virðist  koma  vel  heim  við  um- 
mæli  Grágásar  20.  k.  »G  o  ð  i  s  c  a  I  g  a  n  g  a  í  h  a  m  r  a 
skarð  oc  setia  niþr  þar  domanda  sín«.  Sturl- 
unga  1.  þ.  18.  k.  nefnir  dómsteina  »ok  settu  þrisvar 
nidr  domendr  sí  n  a  i  dom  stein  um  o  k  má  1 1  i 
domrinn  aldrei  nidr  setiast«. 

UmAIþingis  Catastasis  frá  1700  og  1735  ritaðikand.  mag. 
Jón  ÞorkelIssonS).  [Hann  fann  frumritið  í  konungsbókhlöð- 
unni  i  Kaupmannahöfn,  áður  var  þessi  fyrri  búðaröð  á  al- 

')  Árb.  f.  1880—81,  bls.  14—15. 
')  German.  Abhandl.  bls.  141—142. 
»)  Árb.  1887  bls.  43-47. 


62  Hvar  er  Lögberg  hið  forna? 

þingi  ekki  þekt  nema  í  ýmsum  afskriftum,  en  hin  siðarí 
var  óþekt.    Fyrri  búðaskipunin  var  samin  og  skrifuð  1700« 
af   Sigurði  lögmanni  Björnssyni;  um  það  fer  dr.  Jón  Þor- 
kelsson  þessum  orðum:    Það  getur  enginn  vafi  á  þvi  ver- 
ið,  að  catastasis  frá  1700  er  eftir  Sigurð  lögmann  sjálfany. 
en   ekki   eftir   Pál   Vidalin,  eins  og  sumar  afskriftir  geta 
til.     Sjálfur   var   Sigurður   vel    að  sér  í  sögu  landsins  og 
ættfróður,    og   hefir   hann   haldið    spurnum  fyrir  gömlum 
munnmælum   um    búðirnar   á   Þingvöllum   eftir   að  hann 
varð    lögmaður«].      í   búðaskipuninni   frá    1700   er  þessi 
grein:     »Krossskarð:  hvar  í  forðum  stöð  vígður  kross  [eirn 
eða   tveir  er  upp  undan  Lógrett   |   une  næsta  skarð  fyrir 
norðan   Snorrabuð;   hæð    krossins   var  epter   |   hæð  Olafs 
k[onungs]    Tryggvasonar    og    Hjallta    Skeggjasonar.      En 
hleðsla  I   þar  i  mille  a  giarbarmenum  var  áður  fiörðungs- 
döma   þingstaður  |  «^).     Það    sést    af   þessu,    að  á  17.  öld 
hefir   það   verið,  að  hkindum  almenn,  sögn,  að  fjórðungs- 
dómur   hafi   verið    á  þeim  stað,  er  þeir  segja  nú  að  Lög- 
berg  hafi  verið^).  (Sjá  hér  að  framan  neðanmáls  [bls.  55]). 
Um   það,    hvor   staðurinn   sé  hentugri,  gjábarmurinn 
eða  Lögberg,  til  þeirra  starfa,  er  áttu  að  framkvæmast  á 
Lögbergi,  fer  Ólsen   þessum  orðum:     »Næst  kemur  til  at- 
hugunar,  hvor  staðurinn  sé  hentugri  firir  þær  athafnir,  sem 
áttu   fram    að    fara  að  Lögbergi.     Að  Lögbergi  fóru  fram 
allar  hsingar,  sem  almenning  vörðuðu,  þar  sagði  lögsögu- 
maðurinn  upp  lög  og  nimæli  og  lögréttu  leifi,  —  það  var 
aughsingastaður   þingsins,    það    er   nú  auðsætt,  að  þessar 
athafnir  gátu  ekki  farið  fram  á  afviknum  stað,  heldur  var 
staðurinn  þvi  hentugri,  sem  hann  var  nær  miðju  þingstað- 
arins,    þar  sem  flestir  gátu  heirt  lisingarnar.    I  fjölmenn- 
um   bæ    mundi  enginn  festa  upp  auglising,    sem  alla  bæ- 
jarbúa  varðaði,  í  útjaðri   bæjarins,  heldur  sem  næst  miðj- 
unni,    þar   sem   umferðin   væri   mest.     Likt  stendur  á  að 
þvi    er    Lögberg    snertir.    Hraunriminn    milli   gjánna   er 

*)  Sama  stað,  bls.  45. 

*)   Seinni   búðaröðin   1735   nefnir   að   eins  seinni  manna  búðir,  en 
ékkí  Lögberg. 


Hvar  er  Lögberg  hið  foma?  63- 

nokkuð  afskektur,  og  er  því  ólíklegra,  að  Lögberg  hafi 
verið  þar,  enn  á  gjábarminum  eistra  firir  norðan  Snorra- 
búð,  sem  liggur  i  miðjum  búðakransinum  firir  vestan 
ána.  Enn  fremur  heirðist  hvergi  eins  vel  það  sem  talað^ 
er,  eins  og  ef  mælandinn  stendur  uppi  á  gjábarminum 
eistra  .  .  .«^).  Eg  hefi  leyft  mér  að  tilfæra  þennan  og^ 
fleiri  kafla  úr  ritgerð  Olsens,  svo  að  þeir,  sem  ekki  eiga 
kost  á  að  sjá  ritgerð  hans,  geti  að  nokkru  leyti  séð  hvað 
helzt  skilur  skoðanirnar. 

Það  að  gamla  Lögberg,  norður  af  Þingvallatúni,  hefir 
verið  nokkuð  afskekt  og  umgirt  á  allar  hliðar  nema  inn- 
gangurinn  má  hiklaust  telja  stóran  kost.  Ef  fornmenn 
hafa  álitið  Lögberg  helgan  stað,  um  þingtimann,  i  líkingu 
við  það  sem  Þórólfur  Mostrarskegg  skoöaði  Þórsnes,  þá 
hlaut  þessi  staður  af  öllum  stöðum  á  Þingvelli  að  vera 
sá  hentugasti,  og  þegar  Grímur  geitskór  komst  að  þeirri 
niðurstöðu,  að  ÞingvöIIur  væri  bezt  valinn  staður  á  íslandi 
fyrir  alþjóðarþing,  þá  er  ekki  ólíklegt,  að  þegar  hann 
skoðaði  Lögberg,  sem  náttúran  hafði  víggirt,  að  lík  hugsun. 
hafi  flogið  í  hug  hans  og  Jónasi  Hallgrímssyni,  er  hann 
kvað : 

„Svo  er  treyst  með  ógn  og  afli 
alþjóð  minni  helgað  bjarg". 

Að  hægt  hafi  verið  að  verja  Lögberg  fyrir  aðsókn  manna, 
má  marka  af  því,  þegar  þar  var  dómur  settur,  er  Hrafn- 
kell  Freysgoði  var  dæmdur,  og  hann  komst  hvergi  nærri 
og  gat  ekki  heyrt  hvað  talað  var  á  Lögbergi^).  Það  eru 
að  eins  tvö  dæmi  lík  þessu :  þegar  Þorgils  Oddason  var 
dæmdur  sekur  hjá  Byrgisbúð^)  og  Hjalti  Skeggjason  á 
öxarárbrú^).  Um  þingtímann  gat  lögsögumaður  með  hægu 
móti  gætt  helgi  Lögbergs,  með  því  að  verja  það  fyrir 
umferð  og  átroðningi  þeirra  er  áttu  ekki  erindi  þangað 
eða   hann  leyfði  að  kæmu  þar.    Þar  sem  á  hinum  staðn- 

*)  German.  Abhandl.  bls.  142—143. 

*)  Hrafnkelssaga  11.  k. 

»)  Sturlunga  1.  þ.  18.  k. 

*)  Saga  Olafs  kgs.  Tryggvasonar  217.  k. 


Sé  Hvar  er  Lögberg  hið  forna? 

um,  á  gjábarminum  hjá  Snorrabúð,  það  hefði  verið  litt 
mögulegt  að  verja  ógirtan  blett  i  miðjum  búðakransinum. 

Það  virðist  heldur  ekki  hafa  verið  hyggileg  tilhögun, 
að  hafa  Lögberg  vestur  á  gjábarmi  en  Lögréttuna  austur 
á  völlum,  svo  menn  hefðu  orðið  annað  hvort  að  krækja 
alla  leið  suður  á  brúna  á  öxará,  eða  vaða  yíir  ána,  i 
hvert  skifti  er  þeir  fóru  á  milli  þeirra  staða.  Hefði  Lög- 
berg  verið  i  miðjum  búðakransinum  hjá  Snorrabúð,  þá 
gat  ekki  hjá  farið,  að  þar  hefði  verið  óverandi  fyrir  reyk 
og  svælu,  þegar  veðri  var  svo  háttað  að  reykinn  frá  eld- 
stæðunum  i  kring  hefði  lagt  á  staðinn.  Og  ekki  er  það 
sennilegt,  að  jafnvitur  og  hagsýnn  maður,  sem  Snorri 
goði  er  sagður,  hefði  ekki  búð  sina  fjær  Lögbergi  en  um 
10  faðma,  þar  sem  hann  gat  búist  við  að  hann  og  menn 
hans  yrðu  fyrir  ónæði  og  átroðningi  mikinn  hluta  dags 
og  jafnvel  um  nætur,  þegar  menn  fjölmentu  til  Lögbergs- 
göngu,  svo  skift  heíir  þúsundum.  Þá  hefði  búð  hans  eða 
virki  verið  umkringt  af  fjölmenni,  sem  safnast  hefði  upp 
í  Almannagjá  og  skarðið  hjá  búð  hans.  Það  er  hka  ekki 
vel  skiljanlegt  að  Snorri  goði  hefði  getað  heitið  þeim  Ás- 
grimi  að  verja  Flosamönnum  vígi  i  Almannagjá,  hefði 
Lögberg  verið  hjá  búð  hans.  Hann  gat  ekki  vitað  fyrir 
hvort  bardaginn  mundi  byrja  nær  Lögbergi  eða  Lögréttu; 
ef  bardaginn  hefði  byrjað  nálægt  búð  hans,  þá  var  Snorri 
og  menn  hans  umkringdir  af  hqrflokkum.  Af  Njálu,  145. 
k.,  sézt  að  þeir,  er  sóttu  og  vörðu  málin,  voru  ýmist  að 
Lögbergi  eða  í  Lögréttu. 

Það  hefir  fráleitt  farið  fram  i  kyrþey,  er  framkvæmt 
var  á  Lögbergi,  þar  sem  var  hringt  til  Lögbergsgöngu: 
»eptir  þat  var  ringt  ok  gengv  allir  menn 
t  i  1  1  ö  V  g  b  e  r  g  s«i)  og  lika  var  hringt  tíl  dóma  útfærslu: 
»oc  skal  logsogvmaþr  lata  hringia  til 
doma  ut  færslu«2).  Það  er  því  ástæðulítið  að  ætla 
það,    að   þingheimi    væri    ókunnugt   um   hvað   gerðist   á 


')    Njála  124.  k. 
2)    Grág.  24.  k. 


Hvar  er  Lögberg  hið  forna?  65 

Lögbergi^).  Að  það  heyrist  lengra,  sem  talað  er  á  eystri 
gjábarminum  hjá  Snorrabúð  en  frá  gamla  Lögbergi,  er 
sennilegt,  ef  þá  bergmálið  frá  vestri  barminum  glepur 
ekki  svo  fyrir  að  orðaskil  heyrist  ógreinilega.  Það  mun 
lika  heyrast  allvel  frá  gamla  Lögbergi,  þar  sem  vestri 
brún  þess  er  5  álnum  hærri  undan  Lögsögumannshól  en 
vestri  barmur  á  Flosagjá.  Þvi  þar  niður  undan  heíir  lík- 
lega  fjölmennast  verið. 

Það  telur  Ólsen  hér  um  bil  víst,  að  full  sönnun  fyrir 
því,  að  Lögberg  hafi  verið  fyrir  austan  Öxará  fáist  af 
nokkrum  stöðum  i  Sturlungu^).  Fyrsti  staðurinn,  sem  á 
að  sanna  það,  er  i  Sturlungu  2.  þ.  34.  k.  og  hljóðar  svo 
í  þeini  StLirlungu,  sem  eg  hefi  við  hendina,  en  Bókmenta- 
félagið  gaf  út  1817,  og  sem  þeir  bjuggu  til  prentunar 
Bjarni  Thorsteinsson  amtmaður,  dr.  Sveinbjörn  Egilsson 
og  fleiri  góðir  menn :  »ok  einn  dag  er  menn  komu 
fjölmennir  til  lögbergis,  þá  gekk  Sturla 
fram.  Þat  var  opt  háttr  hans  at  setia  á 
langar  tölur  um  málefni  sín,  enmaðurin 
var  bædi  vitroktungumiúkr«.  Þannig  er  það 
í  eldri  handritum,  og  þar  á  meðal  í  þvi  eizta  og  bezta 
skinnhandriti,  sem  til  er  af  Sturlungu,  að  sögn  Ólsens. 
Aftur  á  móti  ber  handriti,  er  sira  Eyjólfur  Jónsson  á  VöII- 
um  í  Svarfaðardal  (1705 — 1745)  hefir  skrifað,  og  líklega 
fleiri  yngri  handritum,  ekki  saman  við  eldri  handritin, 
og  er  orðamunurinn  hér  mikill.  Handrit  síra  Eyjólfs 
bætir  inn  í  og  breytir  orðum.  Eftir  því  handriti  verða 
hin  tilfærðu  orð  þannig:  »ok  einn  dag  er  menn  komu 
fjölmennir  til  lögbergis,  þá  gekk  Sturla  fram  [á  virkit 
fyrir  bud  sína.]  Þat  var  opt  háttr  hans  at  [giöra]  langar 
tölur  um  [málagiördir  sinar  ok  leiddist  mönnum  opt  til  at 


^)  Ólafur  konungur  helgi  gaf  „mikla"  klukku  til  Þingvalla  og 
Haraldur  konungur  bróðir  hans  aðra  (Fomm.sögur  4  B.  279.  b!s.  og  6  B. 
266.  bls.  Likur  eru  til  að  þær  hafi  verið  á  Klukkuhól  i  Þingvallatúni 
og  verið  notaðar  fyrir  þingið.  Jóns  lagabók  nefnir  „mikla"  klukku,  sem 
hringt  sé  þegar  menn  eiga  að  ganga  til  Lögréttu  (Þingfarabálk  3.  kap.). 

*)  German.  Abhandl.,  bls.  143. 

5 


66  Hvar  er  Lögbeig  hiö  forna? 

heyra],  en  madrinn  var  bædi  vitr  ok  tungumiúkr«.  Hér 
hefi  eg  merkt  með  hornklofum  orðamuninn  úr  handriti 
séra  Eyólfs,  sem  er  prentaður  neðanmáls  i  Sturlungu  (2 
þ.  34.  k.).  Ekki  er  það  liklegt  að  Sturla  lögsögumaður 
Þórðarson,  sem  sagt  er  að  hafi  tekið  við,  af  Brandi  biskupi,- 
að  rita  Sturlungu,  hafi  skilið  við  handritið  svo,  að  segja  að 
mönnum  hafi  leiðst  að  heyra  ræður  afa  sins,  en  i  hinu 
orðinu  að  hann  hafi  verið  vitur  og  mælskur.  Þó  er  það 
enn  óKklegra  að  sagnameistarinn  Snorri  sonur  Sturlu,  sem 
frá  er  sagt,  hafi  skrifað  þaði).  Það  eru  reyndar  orðin  »á^ 
virkit  fyrir  bud  sina«,  sem  alt  veltur  á  i  þessu  Lögbergs- 
máli.  Þ  a  u  hafa  vakið  þetta  nýmæli,  (að  Lögberg  hafi 
verið  fyrir  vestan  öxará),  hjá  Guðbrandi,  þótt  undarlegt 
megi  virðast  að  h  a  n  n  skyldi  ekki  meta  meira  bezta 
skinnhandrit  frá  14.  öld,  en  pappirshandrit  t.  d.  frá  18.  öld. 
Um  það  segir  Ólsen:  »Reindar  vantar  þau  orð,  sem  alt 
er  hér  undir  komið  (»á  virkið  firir  búð  sina«)  í  hið  elsta 
handrit  af  Sturlungu,  en  þau  hljóta  að  vera  upphafleg, 
því  auðskilið  er,  að  þau  gátu  fallið  burtu,  en  hitt  er  óskilj- 
anlegt  að  nokkur  hafi  farið  að  bæta  þeim  við,  hafi  þau: 
ekki  staðið  hér  upphaflega*^). 

Það  er  vafalaust  engum  kunnugra  en  Ólsen,  að  mörgu 
hefir  verið  bætt  inn  í  Sturlungu,  eftir  daga  þeirra  Snorra 
Sturlusonar  og  Sturlu  Þórðarsonar,  og  má  t.  d.  benda  á 
kaflann  í  næsta  kapítula  eftir  þann,  sem  hin  áður  tilfærðu 
orð  eru  tekin  úr.  Þar  er  sagt  um  söguritarann  Sturlu:: 
»Því  at  hann  var  göfugr,  godsamr,  allvitr  ok  hófsamr 
madr«,  diarfr  ok  einardr.  Láti  gud  honum  nú  raun  lofi 
betri^).  Þessi  orð  hafa  vafalaust  verið  skrifuð  eftir  daga 
þeirra  Snorra  og  Sturlu.  Hver  mundi  hafa  getað  frætt 
hina  yngri  sagnaskrifara  um,  hvað  upphaflega  hefði  staðið, 
þegar   elztu   handritin   báru   það    ekki   með  sér.     Það  er 

*)  Prófessor  Ólsen  hefir  i  hinni  miklu  og  merkilegu  rítgerð  um 
Sturlungu,  i  „Safni  til  sögu  íslands",  leitt  að  þvi  sennileg  rök  að  Snorri> 
hafi  skrifað  sögu  föður  sins  (sjá  Safn  til  sögu  ísl.  III.  bls.  213—224). 

*)    Q-erman.  Abhandl.  bls.  143. 

»)    Sturlunga  2.  þ.  35.  k. 


Hvar  er  Lögberg  hið  forna?  67 

vel  hugsanlegt  að  orðin  á  virkið  fyrir  bú5 
s  í  n  a  hafl  myndast  hjá  seinni  mönnum,  (ef  til  vill  þegar 
sagan  hefir  verið  sögð  bókarlaust),  svo  frásögnin  yrði 
áheyrilegri  Það  hefir  að  hkindum  eitthvað  þótt  vanta 
við  orðin:  »Þá  gekk  Sturla  fram«,  og  þá  lá  beint  við  að 
bæta  þessu  við,  þvi  margir  hafa  haldið  það  á  seinni  tim- 
um,  að  flestar  höfðingja  búðir  hafl  verið  virki.  Hafi 
Sturla  verið  i  Hlaðbúð,  sem  likur  eru  til,  þá  er  vafasamt 
hvort  nokkurt  virki  hafi  verið  um  búð  hans,  en  það,  sem 
þeir  sumir  ætla,  að  Hlaðbúð  hafi  verið  búð  Snorra  goða,. 
mun  verða  örðugt  að  sanna. 

Það  er  ekki  sjáanlegt  að  þessi  fyrsti  staður  i  Sturl- 
ungu  8  a  n  n  i  nokkuð  um  það,  að  Lögberg  hafi  verið  f yrir 
vestan  öxará.  Hann  virðist  vera  svo  vafasamur  og  óviss 
að  ekkert  sé  hægt  á  honum  að  byggja,  og  það  jafnvel  þó 
orðin  »á  virkið  fyrir  búð  sína«  væru  tekin  gild  og  góð. 
Þá  er  eftir  að  sanna  það,  að  Sturla  hafi  þá  haf t  búð  fyrir 
vestan  ána.  Af  sögunum  sézt,  að  þeir  skiftu  um  búðir 
eftir  atvikum.  Það  eru  líkur  til  að  Sturla  hafi  verið  í 
Hlaðbúð  og  það  má  geta  sér  það  til,  en  tilgátur  eru  ekki 
óskeikular  sannanir. 

Annar  staður  i  Sturlungu,  sem  á  að  sanna  þetta  sama,. 
að  Lögberg  hafi  verið  fyrir  vestan  á,  er  í  Sturlungu  4.  þ.  21.  k. 
Þess  er  þar  getið,  að  Snorri  Sturluson  átti  í  skærum  við 
Magnús  góða  son  Guðmundar  gríss,  og  mun  Snorri  ekki  hafa 
árætt  að  vera  langt  frá  bræðrum  sínum  um  þingtímann,  en 
þeir  voru  fyrir  vestan  ána,  lét  hann  því  byggja  búð  handa 
sér  fyrir  vestan  á.  Um  það  fer  Sturlunga  þessum  orðum: 
»Snorri  lét  giöra  búd  þá  upp  frá  lögréttu  er  hann  kallaðl 
Grýtu«.  Þess  ber  að  geta,  að  hér,  sem  víðar,  ber  hand- 
ritunum  ekki  saman,  eldri  handrit  hafa  Lögbergi  fyrir 
Lögréttu  og  Grílu  fyrir  Grýtu;  en  á  þessum  stað  telur 
Olsen  handrit  síra  Eyjólfs  á  VöIIum  með  hinum  »Iakari 
handritum«,  og  segir  að  Guðbrandur  Vigfússon  hafi  »af- 
lagað«  og  farið  »herfilega«  með  textann,  með  þvi  að  hafa 
Lögréttu  og  Grýtu  m.  m.  í  útgáfu  sinni  af  Sturl- 
ungu.    Hér   finst  mér  ekki  Guðbrandur  vera  ámælisverð- 

5* 


.^8  Hvar  er  Lögberg  hið  forna? 

ur,  haíi  hann  tekið  i  útgáfu  sína  orðin:  »á  virkið  fyrir 
búð  sína«,  sem  búast  má  við^).  Þá  hefir  hann  hér  verið 
samkvæmur  sjálfum  sér,  að  taka  handrit  sira  Eyjólfs  gilt 
1  báðum  tilfellum.  Með  þvi  líka  að  hafi  búðin  verið,  er 
«umir  hafa  ætlað,  vestan  við  ána  niður  undan  búð  Snorra 
goða,  og  upp  undan  lögréttunni  i  öxarárhólma,  þá  hefði 
það  verið  rangmæli  að  segja  upp  frá  Lögbergi,  hefði  það 
verið  uppi  á  gjábarmi.  Reyndar  vill  Olsen  gera  það 
«kiljanlegt  með  þvi  að  halda  því  fram,  að  hér  sé  miðað 
við  meginstefnu  Öxarár,  frá  fjöru  til  fjalls.  Þar  sem  hér 
að  framan  er.  talað  um  Byrgisbúð,  er  tilfært  úr  Sturlungu 
5.  þ..  7.  k.,  er  sýnir,  að  þeir  hafa  miðað  austur  og  vestur 
við  meginstefnu  vallanna  og  Almannagjáar.  Engum  nú- 
timamanni,  sem  væri  við  Öxará,  alt  norður  að  Drekk- 
ingarhyl,  mundi  koma  til  hugar  að  segja  »niður«  eða 
»ofan  á  gjábakka«  hjá  Snorrabúð,  og  óliklegt  að  forn- 
menn  hefðu  talað  svo.  Það  sýnast  þvi  meiri  líkur  vera 
til  þess,  að  upp  frá  Lögréttu  sé  réttara,  eins  og  þeir  hafa 
:álitið,  sem  sáu  um  útgáfu  Sturlungu  1817,  og  svo  dr.  Guð- 
brandur  Vigfússon.  Hér  er  um  misritun  að  ræða,  sem 
ekki  er  hægt  að  segja  neitt  um  með  neinni  vissu.  Það 
eru  að  eins  likur  til  að  ritvilla  sé  í  eldri  handritunum,  en 
ekki  mögulegt  að  fullyrða  það.  Þessi  staður  i  Sturlungu 
sýnist  ekki  færa  fullgilda  sönnun  fyrir  þvi,  að  Lögberg 
hafi  verið  fyrir  vestan  öxará,  fremur  en  sá  fyrri. 

Þriðji  staðurinn,  er  á  að  styðja  þá  hugmynd,  að  Lög- 
berg  hafi  verið  á  Almannagjár  barminum,  er  í  5.  þ.  7.  k. 
Sturlungu.  Þess  verður  að  geta,  að  missætti  var  með 
þeim  Sturlusonum,  svo  að  sínum  megin  árinnar  voru 
hvorir.  Sighvatur  og  Sturla  sonur  hans  voru  i  Hlaðbúð, 
en  Snorri  og  Þórður  bróðir  hans  voru  fyrir  austan  á,  lik- 
lega  i  Valhöll,  búð  Snorra.  í  Sturlungu  er  svo  sagt: 
»Snorri  tók  ámusótt  um  þingit  ok  mátti  hann  ekki  gánga, 
en  Sturla  reið  til  kyrkju  ok  stódu  öU  spiót  úti  vid  búdar- 
veggi.    Þeir   Sighvatur   létu   lýsa   hernaðar  sakir  at  lög- 


^)  Eg  hefi  ekki  útgáfu  Guðbrandar  við  hendina. 


Hvar  er  Lögberg  hið  forna?  69* 

bergi  á  hendur  Vatnsfirðingum,  en  Snorri  lét  segia  til 
sektar  Rafnssona  i  lögréttu,  þat  giördi  Jón  Murtr,  en. 
synir  Halls  Kleppiárnssonar  sóttu  Vatnsfirðinga«. 

Það  sést  hér,  að  Snorri  lá  veikur  um  þingið,  Sturla 
reið  til  kirkju^  var  veikur  í  fæti ;  hefir  þá  liklega  flokkur 
þeirra  feðga  farið  til  Lögbergs,  en  skilið  eftir  spjót  sín 
hjá  næstu  búð  við  kirkjuna,  þyí  að  kirkjunni  máttu  þau 
ei  koma,  sem  sjá  má  af  Grágás  263.  k. :  »M  a  ð  r  s  c  a  1 
eigi  bera  vapn  ikirkio  ne  ibonhusþater 
lofat  er  tíðir  at  veita,  oc  eigi  scal  setia 
vid  kirkio  briost  ne  vid  kirkiu  vegi«.  Þá 
má  líka  imynda  sér,  að  Sighvatur  og  Sturla  sonur  hans 
hafi  beðið  við  kirkjuna  og  gætt  vopnanna  meðan  synir 
Halls  Kleppjárnssonar  fóru  til  Lögbergs  að  lýsa  hernaðar- 
sökunum  á  hendur  Vatnsfirðingum,  og,  ef  svo  hefði  verið, 
þá  benti  það  á,  að  Lögberg  hafi  verið  sama  megin  ár- 
innar  og  kirkjan^). 

Um  það  að  Snorri  Sturluson  lét  segja  til  sektar  Rafns- 
sona  í  Lögréttu  en  ekki  að  Lögbergi,  fer  Olsen  þessum 
orðum:  »Hér  er  athugavert  að  það  átti  að  lögum  að' 
lísa  sekt  aðLögbergi  en  ekkií  Lögréttu  Hvernig 
stendur  þá  á  því,  að  Sighvatr  skuli  hér  lísa  hernaðarsakir 
að  Lögbergi,  eins  og  rétt  var  að  lögum,  enn  Snorri  skuli 
bregða  frá  lögunum  og  láta  segja  upp  sekt  í  Lögréttu. 
Ef  Lögberg  hefir  verið  að  vestan  verðu  við  ána,  þá 
er  það  auðskilið,  þá  var  Lögberg  á  valdi  Sighvats  og  hans 
manna,  sem  voru  fyrir  vestan  á,  og  hefir  Snorra  ekki  þótt 
árennilegt  að  fara  þangað,  til  að  lýsa  sektinni,  eða  senda 


')  Þegar  veður  var  slæmt  sagði  lögsögumaður  upp  lög  i  kirkjunnir 
(sjá  Grág.  117.  k.).  Sumt  átti  að  framkvæmast  annaðhvort  að  Lögbergii 
eöa  í  búanda  kirkjugarði,  t.  d.  þegar  stefut  var  um  ómagameölag  segir 
8V0  (i  Grág.  180.  k.):  „Þeir  scolo  stefna  vm  fe  þat  et  næsta 
sumar  eptir  miðvico  dagimittþingocstefnahvartz- 
hann  vill  iboandakirkiugarðeeðaatlogberg i".  Um 
skotmannshliit  i  hval  er  sagt  (i  Grág.  215.  k.) :  „oc  ma  hann  stefna 
hvort  seni  hann  vill  at  lögbergi  eða  iboandakirkio» 
garðe". 


^O  Hvar  er  Lögberg  hið  forna? 

menn  sína  þangað  til  þess  undir  vopn  þeirra  Sighvats, 
þvi  kis  hann  heldur  að  segja  upp  sektina  austan  árinnar 
i  Lögrjettu,  þó  að  það  væri  ekki  lögmætt.  Ef  Lögberg 
aftur  á  móti  er  firir  austan  ána  á  hraunrimanum  milli 
gjánna,  þá  er  þetta  alveg  óskiljanlegt.  Þá  verður  ekki 
sjeð,  að  Snorra  hafi  getað  gengið  neitt  til  að  breita  frá 
lögunum,  þar  sem  Lögberg  þá  hefði  verið  á  valdi  hans, 
og  hinsvegar  gat  það  þá  verið  hættulegt  firir  Sighvat  og 
hans  menn  að  fllgja  ákvæðum  laganna  og  hsa  hernaðar- 
sakirnar  að  Lögbergi,  þvi  þá  hefði  hann  orðið  að  fara  ifir 
ána  til  þess  í  hendur  fjandmanna  sinna«^). 

Þetta  sýnist  vera  misskilningur,  nema  fiestir  af  þing- 
heimi,  sem  voru  fyrir  austan  ána  hafi  fylgt  Snorra  að 
málum,  sem  þó  hvergi  er  getið.  Því  eftir  staðháttum  að 
dæma,  gat  Snorri  ekki  að  öðrum  kosti  haft  Lögberg  á 
valdi  sínu  fremur  en  þeir  sem  voru  í  Hlaðbúð,  ef  þvi  er 
slegið  föstu,  að  Snorri  hafi  þá  verið  i  Valhöll,  og  hún  þar 
sem  sagt  hefir  verið,  norður  hjá  eða  fyrir  norðan  kastal- 
ana.  Þó  farið  hefði  verið  frá  Hlaðbúð  suður  á  brúna, 
sem  þá  var  á  Öxará,  (að  menn  hafa  ætlað,  vestur  frá 
Þingvalla  bæ  eða  kirkjunni),  þá  var  það  skemmri  leið, 
að  innganginum  á  Lögberg,  en  norðan  frá  Kastölum,  og 
hér  um  bil  hálfu  styttri  leið,  ef  farið  hefði  verið  frá  Hlað- 
búð,  beint  yfir  hólmana  að  innganginum  á  Lögberg.  Það 
er  þvi  vel  skiljanlegt,  hvers  vegna  Snorri  hefir  eigi  árætt 
að  senda  son  sinn  með  fiokkinn  suður  á  Lögberg  Þótt 
áhættuminna  að  láta  hann  skreppa  i  Lögréttuna,  sem 
ekki  hefir  verið  nema  rúmur  fjórði  hluti  af  leiðinni  suður 
á  Lögbergssporð,  að  innganginum  á  Lögberg,  hafi  Lög- 
réttan  þá  verið  á  völlunum,  þar  sem  sagt  hefir  verið. 
Þetta  geta  allir  séð,  sem  koma  á  ÞingvöU  og  gæta  nokk- 
uð  að  staðháttum  þar.  Það  er  örðugt  að'  geta  séð  það  að 
•þessi  þriðji  staður  i  Sturlungu  bendi  á  það,  að  Lögberg 
iiafi  verið  fyrir  vestan  öxará. 


^)  German.  Abhandl   bls.  146. 


Hvar  er  Lögberg  hið  forna?  71 

Um  þá  þrjá  staði  í  Sturlungu,  sem  hér  hafa  verið 
nefndir,  fer  Olsen  þessum  orðum : 

»Sjerhver  af  þeim  þrem  stöðum  í  Sturlungu,  sem  nú 
voru  taldir,  virðast  þannig  benda  til,  að  Lögberg  hafi  verið 
firir  vestan  ána.  Og  ef  vjer  litum  á  þá  alla  i  heild  sinni, 
þá  stiðja  þeir  hver  annan  svo,  að  með  þeim  virðist  vera 
fengin  full  vissa  firir  því,  að  Lögberg  hafi  ekki  verið  á 
hraunrimanum  milli  gjánna,  heldur  að  vestan  verðu  við 
öxará. 

Með  hraunrimanum  mælir  i  raun  og  veru  að  eins  það, 
að  hann  hefir  nú  um  nokkurn  tíma  verið  kallaður  Lög- 
berg,  en  Kálund  hefir  sint,  að  þetta  nafn  á  hraunriman- 
um  kemur  ekki  firir  fir  en  á  öldinni  sem  leið«^). 

Aður  hefir  verið  minst  á  það  hér,  hve  þessir  þrír 
nefndu  staðir  í  Sturlungu  munu  vera  ábyggilegir.  Tveir 
af  þeim,  sá  fyrsti  og  annar,  eru  svo  vafasamir,  þar  sem 
á  báðum  stöðunum  að  handritunum  ber  ekki  saman,  svo 
ekki  verður  neitt  fullyrt  um  það  hvað  rétt  sé.  Þriðji  stað- 
urinn  er  þannig  lagaður,  að  af  honum  verða  ekki  dregnar 
minstu  Hkur  fyrir  þvi,  að  Lögberg  hafi  verið  fyrir  vestan 
öxará.  Um  hina  má  þó  í  þvi  tilliti  spjalla  endalaust,  en 
auðvitað  án  þess  að  geta  sannað  neitt. 

Þar  sem  Olsen  segir  að  Kálund  hafi  sýnt  það,  að  Lög- 
l^ergs  nafnið  á  gamla  Lögbergi  miUi  gjánna  hafi  ekki 
þekst  fyr  en  á  18.  öld,  þá  má  lika  segja,  að  Sigurður  lög- 
maður  Björnsson  hafi  sýnt  það,  að  nafnið  hefir  komið  fyrir 
eða  þekst  löngu  fyr,  þvi  að  hann  samdi  búðaröðina  um 
1700  »eftir  sögn  fyrri  manna«.  Þarsegirsvo:  »Guðmund- 
ar  Rjka  buð  var  nærre  ane  vestan  við  götuna  frá  Snorra- 
buð  I  ofan  að  lögrettune,  aður  var  hans  buð  austan  til  við 
ána  og  austur  undan  |  Þorleifs  Hölma;  skamt  frá  þvi 
gamla  Lögberge  sem  millom  giana  var  og  ein  |  styge  að  |  «. 

Það  virðist  Olsen,  að  útlit  sé  fyrir  að  eldri  höfundar 
hafi  ekki  þekt  Lögbergsnafnið  á  hraunrimanum  milli  gjánna. 
Ekki   getur   hann  samt  þess,  að  þeir  hafi  þekt  Lögbergs- 


')  German.  Abhandl.  bls.  146. 


72  Hvar  er  Lögberg  hið  forna? 

nafnið  á  Almannagjáar  barminum  hjá  Snorrabúð.  Sem 
eldri  höfunda  nefnir  hann  Arngrím  lærða,  Grunnavikur 
Jón  og  Svein  Sölvason.  Eg  þekki  ekki  það  sem  þessir 
menn  hafa  ritað,  er  viðkemur  Lögbergi,  nema  það  sem 
Ólsen  getur  ummæla  Jóns  frá  Grunnavík  um  steinana,- 
sem  áður  er  áminst,  og  er  ekki  hægt  að  ráða  af  þvi  hvort 
hann  hefir  þekt  Lögbergsnafnið  á  hraunrimanum  eða  eigi. 
Og  svo  hvernig  Sveinn  Sölvason  kemst  að  orði  i  annál 
sinum,  þar  sem  hann  getur  um  fráfall  Mkuláss  Magnús- 
sonar  sýslumanns  1742,  að  silfurdósir  hans  hafi  fundist  á 
gjábarmi  fyrir  norðan  Þingvallatún,  og  að  lik  hans  hafl 
fundist  sama  morgun  i  gjánni.  Hafi  Sveinn  ekki  verið  á 
Þingvelli  þegar  þetta  skeði,  þá  getur  það  verið  eðlilegty^ 
að  hann  hafi  ekki  verið  viss  um  i  hvaða  gjá  sýslumaður 
druknaði,  þ  ó  honum  hefði  verið  sagt  að  það  hefði  verið 
hjá  Lögbergi,  því  eftir  þvi  sem  mig  minnir,  þá  eru  þar 
fleiri  gjár  en  þær  sem  umkringja  Lögberg.  Sveinn  heflr 
þá  heldur  ekki  þekt  Lögréttuspangar  nafnið,  sem  Ólsen 
segir  að  hafi  verið  á  hraunrimanum  til  skamms  tima.  En- 
það  er  annað  sem  útlit  er  fyrir  að  Olsen,  sem  visinda- 
manni,  hafi  láðst  eftir  að  geta  um,  það  er  þar  sem  Lög- 
berg  er  nefnt  i  búðaröð  Sigurðar  lögmanns  Björnssonar, 
sem  áður  er  getið.  Þar  er  þó  greinilega  tekið  fram  hvar 
Lögberg  sé,  og  i  rauninni  sýnist  taka  af  öll  tvimæli. 

Þótt  mörgum  hætti  við,  að  trúa  ýmsu  án  umhugsun- 
ar,  sem  þeim  er  sagt  i  nafni  vísindanna,  má  þó  vænta. 
þess,  að  menn  hugsi  sig  dálitið  um  áður  en  þeir  breyta. 
nöfnum  á  merkustu  og  helgustu  stöðum  þjóðarinnar.  Að' 
eins  fyrir  nokkrar  vafasamar  misritanir  og  getgcitur. 


Útsýn. 

(Ungmeiinafélagsefiudi). 


Og  annan  dreymdi  þar  afarhá  fjöll 

og  útsýn  af  gnæfandi  tindum; 

en  hinn  dreymi  skógheiti'  og  skinandi  völl' 

og  skjól  fyrir  öUum  vindum. 

E.  H. 

Erindi  þetta  er  úr  kvæði  eftir  Einar  skáld  Hjörleifs- 
son.  Þar  segir  frá  vinum  tveimur,  er  unnust  svo,  að  þeir 
máttu  aldrei  hvor  af  öðrum  lita.  Svo  var  það  eitt  sinn^ 
að  þá  dreymdi  báða :  »um  eitt  Ijómandi  land,  er  var  lengst 
úti  i  reginsævi«. 

En  þar  skilur  lika  með  þeim.  Annar  kvað  þar  vera 
iðgræna  völlu,  lygnar  elfur  og  skuggasæla  lundi.  Hinn 
sá  þar  hrynjandi  fossa,  gnæfandi  tinda  og  útsýni  mikið 
og  fritt. 

Hvor  hélt  sinni  skoðun  og  vináttunni  sleit,  á  því 
endar  sagan  þeirra. 

Þó  lifa  vinirnir  þessir,  enn  þann  dag  i  dag.  Ekki 
sem  sérstæðir  einstaklingar,  þvi  það  hafa  þeir  aldrei  veriðy 
heldur  rikjandi  stefnur,  lifsskoðanir.  Annar  er  persónu- 
gervi  þess  anda,  sem  dáir  þau  sporin  er  sléttast  liggja  og 
greiðfærust  eru,  sem  æskir  skugganna  strax  og  birta  fer 
og  forsælunnar  þegar  er  hlýna  tekur,  sem  lýtur  makræð- 
inu  og  tignar  það.  En  hinn  er  ímynd  framsóknar- 
innar,  sem  ægir  hvorki  straumþunginn  né  brattinn  sem 
i  móti  legst,  sem  ann  örðugleikunum  af  þvi  að  þeir  eiga 
öflugasta  hönd  til  þess  að  strjúka  svefnþorninn  af  hfsþrótt 
manna  og  viljaþreki,  sem  þráir  tindinn  og  útsýnið. 


74  Útsýn. 

Og  drauma  vinanna  hefir  mannkynið  verið  að  dreyma 
írá  alda  öðli  og  dreymir  þá  enn.  Hver  einstaklingur 
þess  á  sitt  óskaland,  mismunandi  að  fegurð,  að  lögun  og 
að  útliti  og  i  mismunandi  fjarlægð.  Og  sé  einhver  sá,  er 
ekkert  slikt  óðal  heíir  eignast,  er  hann  öllum  snauðari, 
á  ekkert,  alls  ekkert. 

»Slikt  nær  engri  átt«,  virðist  mér  einhver  segja. 
»Draumar  eru  fánýtir  órar,  staðlaus  reykur«. 

Sú  staðhæfing  má  gjarnan,  fyrir  mér,  eiga  við  það, 
sem  fyrir  sál  vora  ber  þegar  meðvitundin  hefir  slept  af 
henni  tökum,  þegar  vér  sofum.  En  —  oss  dreymir  hka, 
og  á  að  dreyma,  i  vökunni.  .Um  þá  drauma  er  eg  hér 
að  ræða.  Um  þá  drauma  segi  eg  það  hiklaust,  að  því 
tilkomumeiri,  því  fegurri  sem  þær  myndir  eru,  er  þeir 
bregða  upp  fyrir  oss,  þvi  göfugra,  innihaldsrikara  og  nýtara 
verður  lif  vort. 

Vér  dáumst  að  nútíðinni,  að  öUum  hennar  tröllauknu 
afrekum  á  andlegum  og  verklegum  sviðum.  Hins  minn- 
umst  vér  of  sjaldan,  að  þau  eiga  öll  kyn  sitt  að  rekja  til 
draumlanda  mannkynsins.  Þar  hefir  þeim  fyrst  skotið 
úr  ægi  óborinna  hugsjóna,  fyrir  andans  sýn  djúpsærra 
spekinga,  töfrað  þá  og  laðað  með  ómótstæðilegu  afli  til 
að  brjótast  þangað  um  óravegu,  nýrra  rannsókna,  nýrra 
uppgötvana.  Þeir  hafa  varið  öUu  sínu  hfi,  oft  löngu  og 
erfiðu,  til  þess  að  vinna  i  hlut  komandi  kynslóða  kjör- 
gripina,  er  þar  bar  fyrir  augu  þeirra. 

Og  þeim  hefir  tekist  það. 

Vér  sem  nú  njótum  þæginda  og  hagsmuna  menning- 
arinnar,  vér  byggjum  í  landnáminu  þeirra. 

Ef  vér  Htum  til  einhverrar  þjóðar,  verða  þar  jafnan 
fyrir  í  fararbroddi,  menn,  sem  bera  höfuð  og  herðar  yfir 
hina,  lyfta  merki  hennar  svo  hátt  að  alheimur  fær  séð  og 
skrá  nafn  hennar  óafmáanlega  á  spjöld  sögunnar  og  i 
minni  manna.  Að  baki  þeirra  er  svo  allur  fjöldinn,  allir 
meðalmennirnir.     Þá  þekkjum  vér  að  eins  af  hinum. 

Margvislegt  er  það  sem  menn  þessir  hafa  til  síns 
^gætis  haft.    Nokkrir  þeirra  gerðu  myndir,  svo  fagrar,  úr 


Utsýn.  75 

litum  og  lérefti,  að  aldrei  fyrnast,  hjuggu  þær  úr  steini 
eða  mótuðu  þær  i  málma.  Aðrir  kváðu  Ijóð  svo  þrungin 
andagift,  að  kreddufesta  og  bölsýni  féllu  eins  og  álaga- 
hamir  af  hugum  manna  og  augu  þeirra  opnuðust  fyrir 
meira  gildi,  sannari  kjarna  i  lifl  þeirra  sjálfra,  en  áður 
hafði  þá  órað  fyrir.  Sumir  leiddu  fram  á  sviðið  ný  öfl 
úr  skauti  náttúrunnar,  sönnuðu  nothæfl  þeirra  og  gerðu 
þau  að  reglulegum  Aladínslömpum  i  höndum  þjóðanna. 
Og  enn  aðrir  töluðu  svo  Ijóst  og  svo  snjalt,  eða  brugðu 
vopnum  af  svo  mikiUi  flmi  og  hreysti  fyrir  veg  fóstur- 
jarðarinnar  og  gengi,  að  jafnvel  andlega  blindir  og  áhuga- 
snauðir  niðjar  hennar,  fengu  sýn  og  löngun  til  starfa. 
Hverjum  kotkarli  varð  það  alt  i  einu  Ijóst,  að  málefnið 
sem  um  var  að  ræða,  hlaut  að  skifta  hann  einhverju.  Að 
hann  sjálfur  og  nágranni  hans,  áttu  þá  eitthvað  sameigin- 
legt,  sem  báðum  hlaut  að  vera  jafnhugleikið  að  varðveita. 
Að  eins  eitt  fyllir  hugina,  þetta:  Vér  viljum  allir.  En 
hver  sem  lyftir  af  stað  sHkri  öldu  sameiginlegs  áhuga, 
meðal  þjóðar  sinnar,  hann  hefir  fundið  þann  Ariadne 
hnykil  er  óskeikult  beinir  leið  til  frelsis  hennar  og  sjálf- 
stæðis. 

Þessir  frumherjar  þjóðanna  og  öndvegishöldar  eru: 
listamennirnir,  visindamennirnir,  stjórnmálaskörungarnir 
og  skáldin  þeirra. 

Það  eru  mennirnir,  sem  átt  hafa  draumalöndin  feg- 
urstu,  þau  er  úti  liggja  á  reginsævi  mannsandans  og  þá 
vinina  dreymdi. 

Eg  sagði  áðan  að  við  byggjum  i  landnámi  þessara 
máttarstólpa  menningarinnar.  Við  það  megum  vér  vel 
una.  Það  rýrir  ekki  gildi  vort  þótt  vér  sækjum  til 
annara,  það  er  oss  sjálfum  er  varnað.  Hitt  er  meiri 
vansi,  ef  vér  látum  undir  höfuð  leggjast,  að  kynnast  svo 
miklu,  sem  oss  framast  er  unt,  af  þvi  sem  bezt  heflr  verið 
sagt  og  gert,  á  liðnum  öldum  og  yflrstandandi  tima.  Ef 
vér  látum  undir  höfuð  leggjast,  að  eignast  ákveðnar  skoð- 
anir  um  það,  sem  heflr  gerst  og  er  að  gerast  umhverfis 
oss  i  heiminum.     Ef  vér  unnum  engu  öðru  framar,  höfum 


76  TJtsýn. 

allar  leiðir  jafnkærar  og  gerum  oss  enga  grein  þess,  hvert 
stefna  skuli. 

í  stuttu  máli:  Vér  þurfum  að  eignast  land,  drauma-,. 
vona-  og  óska-land,  sem  ávalt  liggi  framundan  og  blasi 
við  augum  vorum  í  útsæ  ókomins  tima.  Það  land  verður 
að  geyma  öll  þau  hnoss  mannvits  og  göfugleika,  er  os& 
hafa  fegurst  virzt  i  fari  annara.  Þrá  vor  verður  þá  sú,  að 
eignast  s  j  á  1  f  i  r  sem  mest  af  þessum  hnossum,  að  verða 
sem  beztir  og  nýtastir  menn,  og  stefnan,  að  ná  landinu. 

Fósturjörðin,  sem  okkur  hefir  alið,  er  heimkynni  öfga 
og  andstæða,  helkaldra  jökla  og  brennandi  báls.  Vér, 
þjóðin  hennar,  verðum  þá  einnig  að  sameina  i  lund  vorri 
þessi  einkenni.  til  þess  að  vera  makleg  börn  shkrar  móð- 
ur.  Áhugi  vor  verður  að  brenna  sem  eldur,  en  andblæstri 
öUum  að  mæta  karlmannleg,  isköld  ró. 

En  við  verðum  aldrei  hvorki  heit  eða  köld  gagnvart 
hlutunum,  nema  þvi  að  eins,  að  þeir  séu  oss  annað  tveggja 
ástfólgnir  eða  ógeðfeldir,  annað  tveggja  heimilisfastir  á 
draumalandinu  okkar  eða  útlagir  þaðan.  Og  sé  það  ekk- 
ert  til,  er  okkur  sama  um  alt. 

Eg  mintist  á  ætterni  okkar.  Samkvæmt  þvi  hljótum 
við  að  vera  hæf  til  búsetu  á  landri  djarfra,  drengilegra 
hugsjóna,  til  þroskafulls,  nytsams  Hfs. 

Hvað  skortir  þá  til  þess  að  svo  verði? 

Útsýn,  andlega  útsýn. 

Við  erum  meðalmenn.  Þess  vegna  erum  við  ekki 
einfær  um  að  skapa  þær  hugsjónir,  mynda  þær  skoðanir, 
er  fái  lyft  lífsstarfi  voru  yfir  smávægi  hversdagsleikans. 
Til  þess  þurfum  vér  leiðsagnar  við,  leiðsagnar  þeirra,  er 
fái  opnað  oss  sýn  yfir  andlega  umhverfið,  fjær  og  nær. 
Það  er  eini  vegurinn  til  þess  að  við  getum  nokkurntima 
orðið  fær  um  að  rata  sjálf. 

En  þetta  finst  mér  að  öllum  þorra  manna  dyljist  of 
mjög,  þess  vegna  ætla  eg  að  minnast  á  það  nokkru  gjör. 

Fyr  á  öldum  var  leiðarsteinninn  óþektur.  Menn  hættu 
sér   þá    aðeins    skamt   á  haf  út  og  lentu  samt  í  villur  og 


Útsýn.  77 

hrakninga.  En  þetta  er  ekkert  sérstakt  fyrir  þann  tíma 
<eða  þá  menn.     Þeim  fer  jafnan  svo,  er  það  áhald  vantar. 

Vér  leggjum  úr  höfn  í  bliðviðri,  ekki  einskipa,  heldur 
heill  íioti.  Snekkjan  okkar  rennur  i  kjölfari  glæsilegs 
knarrar,  sem  stefnunni  ræður.  Alt  gengur  ákjósanlega  og 
áhyggjulaust,  meðan  leiðið  helzt  og  dagurinn  endist. 

Svo  skellur  myrkrið  á. 

Knörrinn  er  horíinn  sýnum  og  kjölfarið,  sem  vér 
hugðumst  að  þræða,  máð  út  með  öllu.  Byrinn  er  orðinn 
að  ofviðri  og  brimgnýrinn  frá  skerjunum  umhverfis^  full- 
vissar  um  það  eitt,  að  vér  erum  i  hættu,  dauðans  hættu. 

Skelfingin  læsir  sig  um  hugi  vora.  Vér  liöfum  treyst 
forustu  skipanna,  sem  á  undan  voru,  án  frekari  ihugunar. 
Nú  verður  oss  það  á  svipstundu  Ijóst,  hvilik  fásinna  slikt 
hafi  verið,  hvilikt  óbætanlegt  tjón,  að  hafa  ekki  leiðar- 
stein  innanborðs  sjálfir.  Og  oss  finst  stormhvinurinn  verða 
að  liksöng  og  brimfallið  að  klukknahljóm. 

Skyndilega  bregður  upp  skæru  leiftri  framundan.  Vér 
sjáum  það  aftur  og  aftur,  alt  af  öðru  hvoru.  Það  er  viti, 
Vér  erum  ekki  lengur  ráðþrota  leiksoppar  i  höndumhafs- 
ins  og  myrkursins.  Vitum  hvar  vér  erum  og  hvert  vér 
ætlum.  Leggjum  til  orustu  við  þessi  geigvænlegu  öfl  og 
sigrum  eða  —  ef  vér  föllum  —  þá  við  sæmd. 

Tilheyrendur  góðir! 

Eg  býst  ekki  við  að  þér  hafið  nokkurutima  verið  á 
slíku  ferðagi,  nokkurntima  átt  í  höggi  við  náttmyrkrið, 
ofviðrið  og  ósjóinn  i  þess  eiginlegu  mynd.  En  hitt  veit 
eg,  þótt  engin  spámaður  sé,  að  þér  annaðtveggja  hafið  eða 
munuð  rekast  á  alt  þetta  i  mannlífinu,  i  lifi  ykkar  sjálfra. 
Þegar  bernskuheimkynnið,  foreldrahúsin,  höfnin,  sem  allir 
leggja  úr  út  í  lífið,  er  horfin.  Þegar  handleiðsla  vanda- 
mannanna  —  sem  einfeldni  bernskunnar  taldi  jafnvissa 
til  grafarinnar  og  úr  vöggunni  —  er  lika  fjarri.  Þegar 
vandræðum  valdandi  atvik  flykkjast  að  úr  öllum  áttum, 
eins  og  magnþrungnar  öldur.  Þegar  stormtryltar  tilfinn- 
ingar  berjast  um  völd  hugans,  en  yfir  öUu  grúfir  myrkur 
vafans  og  efasemdanna  um,  hvað  rétt  sé  og  gert  skuli. 


78  Utsýn. 

Ykkur  íinst,  kannske,  að  eg  fari  hér  með  hrakspár  i 
garð  ykkar.  Að  líf  margra  sé  laust  við  alla  slika  skugga 
og  megi  vel  svo  fara,  að  ykkar  verði  það. 

Að  visu  er  þetta  mögulegt,  en  eg  efast  um  hvort 
meiri  hamingja  sé. 

Það  er  kunnugt,  að  af  deigum  málmum  má  gera  egg- 
vopn,  sé  þeim  dýft  heitum  i  kaldan  vökva,  þá  kemur 
fram  hin  alþekta  herzla.  Manneðlinu  er  ekki  ósvipað 
farið,  þvi  — 

„Ef  kaldur  stormur  um  karlmann  fer, 

og  kinnar  bitur  og  reynir  fót, 

þá  finnur  hann  hitann  í  sjálfum  sér 

og  sjálfs  sins  kraft  til  að  standa  á  mót". 

Og  einmitt  þetta,  að  maðurinn  vakni  til  meðvitundar 
um  það  aíl  og  þann  yl,  sem  með  honum  býr,  er  skilyrðið 
fyrir  hinu,  að  hvorttveggja  komi  að  haldi,  bæði  honum 
og  öðrum.  Vér  eigum  síður  en  ekki  að  forðast  alvöru 
lifsins  né  láta  hana  vaxa  oss  í  augum,  þvi  það  er  ekkert 
staðlaust  fieipur  hjá  skáldinu: 

„A  sorgarhafsbotni  sannleiksperlan  skin, 

þann  sjóinn  máttu  kafa,  ef  hún  skal  verða  þin". 

En  —  vér  verðum  að  hafa  leiðarsteininn  innanborðs 
og  þekkja  vitana,  ef  vér  eigum  að  bjargast  með  perluna 
úr  því  haíi. 

Hvar  er  þá  þessi  leiðarsteinn  tilverunnar  og  hverir 
þessir  vitar  hennar? 

Leiðarsteinninn  er  trúin  á  mannngildi  hvers  einstak- 
lings,  á  sitt  eigið  manngildi  og  meðvitundin  um  þá  ábyrgð, 
er  á  þeim  hvílir,  er  láta  lifsstarf  sitt  verða  með  öllu 
einkisnýtt,  eða  verra  en  það.  Og  vitarnir,  það  eru  menn- 
irnir,  sem  eg  nefndi  áðan,  þeir  sem  lengst  hafa  komist  í 
öllu  fögru,  göfugu  og  nytsömu  með  hverri  þjóð.  Starfi: 
þeirra,  skoðunum  og  stefnum  þurfum  vér  að  kynnast  tiL 
þess  að  sníða  lifi  voru  stakk  eftir. 

Hvaðan  fáum  vér  þá  útsýn? 

Oðinn,  norræni  guðahöfðinginn,  sem  allir  kannast  við^. 


UtsýD.  7^ 

átti  sér  hásæti  það  er  Hliðskjálf  hét.  Þaðan  sá  um  heim 
allan.  Slikt  öndvegi,  slika  sjónarhæð  á  mannkynið  alt 
þann  dag  i  dag  —  bókmentirnar. 

En  snúum  okkur  nú  að  þeirri  sjónarhæðinni,  sem 
næst  liggur  og  mestu  máli  skiftir  að  vér  náum  og  að 
þeim  vitum,  sem  þaðan  bera  bjartast  við  himin,  —  að 
islenskum  bókmentum  og  íslenskum  afburðamönnum. 

Vér  setjumst  þá  i  þessa  sameiginlegu  þjóðarhliðskjálf. 

Hvað  ber  fyrir  augu? 

Tvent  er  það,  sem  hlýtur  öðru  fremur  að  draga  að  sér 
athygli  vora  —  tungan  og  sagan.  Einkum  þó  ef  vér  þekkjum 
og  skiljum  þau  sannindi,  að  þetta  hvorutveggja  eru  þeir 
þættirnir,  sem  fastast  tengja  saman  þjóðarheildina  og 
helzt  hljóta,  ef  nokkuð  annars  megnar  það,  að  vekja 
ættjarðarást  hennar  og  samúðarþel. 

Hitt  verður  þá  og  jafnljóst  öllum  heilskygnum  mönn- 
um,  að  eins  dýrmæt  tignarmerki  og  þessir  hlutir  mega 
verða  þeim,  er  meta  kunna  og  með  að  fara,  eins  glögg 
brennimörk  ættleraskapar  og  afturfarar  liljóta  þau  að 
verða  hverjum  þeim,  sem  treður  á  sæmd  feðranna  og  af- 
skræmir  svo  tunguna  i  daglegum  meðförum,  að  naumast 
verður  þekkjanleg. 

Þessi  lærdómur  er  oss  nauðsynlegur.  Vér  lögum 
aldrei  galla,  sem  vér  þekkjum  ekki,  bætum  aldrei  neitt^ 
sem  vér  hyggjum  heilt. 

Vér  snúum  oss  þá  að  tungunni.  Skygnumst  svo  langt 
aftur,  sem  vér  getum.  Sjáum  hana  í  öndverðu,  þegar 
hún  nam  fyrst  land  hér  norður  frá,  og  vér  fyllumst  að- 
dáunar.  Vér  lítum  nær.  Aðalsbragurinn  máist,  drotning- 
arskrúðinn  verður  ambáttartötrar  stagbættir.  Bæturnar 
eru  sin  úr  hverri  áttinni,  sín  með  hverjum  lit  og  sín  með 
hverju  lagi.  En  einkennilegast  er,  að  allar  hafa  þær 
verið  settar  í  fatið  heilt;  settar  til  skrauts.  Og  þjóðin  er 
ánægð,  hjartanlega  ánægð  með  þetta  skripi.  Manni  dett- 
ur  ósjálfrátt  í  hug  ísrael  og  gullkálfurinn. 

Myrkur  fávizku  og  mannrænuskorts  skyggir  fyrir 
alla  útsýn. 


•80  Utsýn. 

En  að  eins  í  svip. 

Oss  virðist  sem  vitum  bregði  fyrir  i  fjarska,  og  það 
birtir. 

Vitarnir  eru  menn,  bara  menn,  en  það  er  svona  bjart 
um  þá  af  kærleika  og  þakklátsemi  kynslóðanna,  sem  eftir 
þá  hafa  lifað  og  notið  starfs  þeirra. 

Tvö  ungmenni  snarast  fram  á  sviðið,  upplitsdjörf  og 
mikilúðleg.  Það  eru  elskhugar  íslenzku  drotningar.  Þeir 
eru  menn  skygnir  og  sjá  þegar  tign  hennar  gegn  um 
álagahaminn  og  umskiftingsgeríi  þjóðarinnar.  Þeir  drepa 
hendi  við  tötrunum,  bæturnar  aðfengnu  hrynja  af  og  undir 
er  Knið  upprunalega,  bjart  og  blettlaust.  Þeir  hirta  þjóð- 
ína  i  ræðu  og  riti,  en  þess  þarf  með  við  alla  umskiftinga, 
eins  og  kunnugt  er.  Mikill  hluti  þeirra,  er  á  hlýddu, 
fundu  íslendingseðli  sitt  og  þjóðernismeðvitund  þegar  í 
stað,  margir  hafa  fundið  þá  kjörgripi  síðan,  en  —  sorg- 
legt  en  þó  satt  —  fjöldi  manna  eru  á  þessu  sviði  um- 
skiftingar  enn. 

Lengra  þarf  ekki  að  rekja  þessar  hugleiðingar  um 
tunguna.  Vér  erum  hér  komin  að  því,  sem  er  hlutverk 
vor  sjálfra  í  þessu  efni,  en  það  er,  að  fylgja  svo  vel  sem 
oss  er  unt,  dæmi  þeirra  Eggerts  og  Jónasar  i  þvi,  að 
kynna  oss  svo  vel  móðurmálið,  sýna  þvi  svo  mikla  rækt, 
að  oss  auðnist  að  skila  þvi  til  eftirkomendanna  hreinna. 
og  fegurra  en  oss  var  fengið  það  i  hendur. 

Hvað  þá  um  söguna? 

Alt  það  sama  svo  að  segja.  Saga  tungunnar  er  saga 
þjóðarinnar. 

Landið  var  fagurt  og  fritt  og  i  því  bygði  frelsi  og 
manndáð.  En  hnignunin  kom,  frelsið  flýði  og  manndáðin 
þvarr.  Landið  varð  selstöð  útlendra  valdhafa  og  ibúarnir 
skósveinar  þeirra.  Yfir  öllu  hfi  þjóðarinnar,  andlegu  og 
verklegu,  grúfði  nótt,  lcoldimm  og  köld  nótt. 

En  aftur  bregður  upp  vitum  i  dimmunni.  Aftur  koma 
fram  menn,  sem  strax  verður  Ijóst  hvar  komið  er,  hvað 
gera  þarf.  Og  þeir  tala,  rita  og  starfa  af  óþreytandi  elju. 
»Vita  ekki  börn  landsins«,  spyrja  þeir,  »að  þau  hafa  aldrei 


Utsýn.  81 

kongsþrælar  verið  og  að  þau  mega  aldrei  verða  það? 
Vita  þau  ekki,  að  feður  þeirra  létu  jafnan  lífið  á  undan 
frelsinu.  Eða  grunar  þau  ekki,  að  þó  djúpt  sé  fallið,  þá 
^igi  móðir  þeirra,  Eyjan  hvita,  sér  enn  vor,  ef  fólkið 
þorir 

guði  að  treysta,  hlekki  að  hrista, 
hlýða  réttu,  góðs  að  biða?" 

Þjóðin  rumskast  eins  og  hana  dreymi.  Um  langan 
aldur  hafði  hana  ekkert  dreymt. 

Og  hún  þurfti  tugi  ára,  jafnvel  hundruð^  til  þess  að 
átta  sig  til  fulls.  En  þeir  tóku  við  hver  af  öðrum  þessir 
vökumenn  hennar,  voru  hver  öðrum  ötulli  og  ágætari, 
þótt  Jón  Sigurðsson  sé  oss  ef  til  vill  minnisstæðastur.  Nú 
er  allur  þorri  manna  vaknaður,  þótt  þvi  miður  margir 
sofi  enn. 

Aftur  getum  vér  numið  staðar.  Þessar  hugleiðingar, 
eins  og  hinar  um  tunguna,  hafa  leitt  að  því  sama.  Starf- 
inu  sem  biður  vor  sjálfra.  En  það  er  i  þessu  efni  að 
varðveita  þau  réttindi  og  það  sjálfstæði,  er  menn  þessir 
hafa  unnið  oss  til  handa,  og  ef  unt  er,  stuðla  að  aukn- 
ing  þess. 

En  útsýnið  af  sjónarhæð  bókmentanna  er  óþrjótandi, 
þvi  fær  enginn  lýst.  fíver  einstaklingur  verður  að  njóta 
þess  sjálfur.  Að  eins  eitt  vildi  eg  minnast  á  enn  —  skáld- 
skapinn.  — 

Eg  mintist  á  skygna  menn.  öll  skáld  eru  skygn, 
andlega  skygn.  Þau  sjá  ótalmargt  i  hversdagslifinu  um- 
hverfis  oss  meðalmennina,  sem  oss  er  með  öllu  hulið. 
Skygnast  bak  við  tjöldin,  lyfta  yfirborðinu  af  og  draga 
fram  i  dagsljósið  óheilindin,  sem  þar  dyljast.  Sjá  mann- 
vonzkuna,  sem  gerir  sér  svo  kænlegt  gerfi,  að  vér  i  ein- 
f eldni  vorri  ætlum  hana  mannkosti.  Sjá  það  drenglyndið, 
sem  birtist  i  þvi  smáa  og  lætur  svo  litið  yfir  sér,  að  vér 
veitum  því  enga  eftirtekt.  Sjá  það  fávislega,  skoplega  og 
hégómlega  við  tilveruna.    Og  úr  þessu  öilu  móta  þau  sam- 

6 


82  Utsýn. 

hangandi  heild,  óð  eða  sögu  og  fá  oss  i  hendur.  Og  nix 
sjáum  vér  og  skiljum  þetta  alt  út  i  yztu  æsar  á  auga- 
bragði  og  oss  finst  jafnvel  að  vér  hafa  skilið  það  og  séð 
fyrir  lifandi  löngu.  En  svo  er  þó  ekki.  Eftirtekt  skáld- 
anna  er  skarpari,  skilningur  þeirra  dýpri  og  tök  þeirra  á 
hugsununum  fastari  en  vor.  Þess  vegna  sjáum  vér  alt 
gleggra  i  sjónargleri  þeirra  en  i  veruleikanum. 

En  skáldin  hafa  meira  fram  yfir  oss  en  þetta.  Þau 
hafa  skapandi  kraft,  sem  vér  eigum  ekki  til.  Þau  sjá 
ekki  að  eins  heiminn  eins  og  hann  er,  betur  en  vér,  held- 
ur  lika  eins  og  hann  á  að  vera  og  gæti  orðið. 

Vér  köllum  það  sem  fyrir  augu  skáldanna  ber  hug- 
sjónir,  og  þegar  þau  greipa  þær  i  orð  bundins  eða  óbund- 
ins  máls  og  bregða  þeim  upp  fyrir  augu  vor,  köllum  vér 
þær  hugmyndir. 

Hér  er  eg  komínn  að  því,  sem  eg  vildi  i  stuttu  máli 
um  skáldin  segja,  en  það  er  þetta: 

Hugsjónir  skáldanna  eru  töfrasproti.  Þær  vekja  til 
Ijósrar  meðvitundar  þau  öfl,  er  i  sálum  vorum  leynast, 
knýja  oss  til  fylgdar  sér  eða  andróðurs,  eftir  þvi  hvernig 
oss  gezt  að  þeim.  Grera  oss  það,  sem  vér  um  fram  alt 
þurfum  að  verða,  hugsandi  menn. 

Ef  vér  höfum  notið  þess  útsýnis  úr  hliðskjálf  bók- 
menta  vorra,  að  oss  hafi  skilist  gildi  þeirra  fjársjóða,  er 
feðurnir  fengu  oss  til  varðveizlu;  ef  vér  höfum  heillast  af 
framtiðardraumum  skálda  vorra  að  fornu  og  nýju,  þá  er 
aldrei  svo  litið  i  oss  spunnið,  að  vér  getum  orðið  ávaxta- 
laus  fúasprek  á  þjóðhfsmeiðnum.  Lif  vort  fær  þá  ekki 
orðið  neitt  ráðlaust  fálm.  Vér  eigum  þá  sjálf  draum,  sem 
vér  berjumst  fyrir  að  rætist.  Draumaland,  sem  vér  kepp- 
um  eftir  að  ná.  Það  land  verður  samruni  úr  sýn  vin- 
anna,  sem  eg  mintist  á.  En  —  oss  má  um  fram  alt  ekki 
fara  eins  og  þeim,  ekki  greina  á  um  útlit  þess,  svo  að 
missætti  verði.  Fyrir  oss  öUum  verður  það  að  birtast, 
vafið  laufþöktum  skógi,  prýtt  ökrum  og  engjum  undir 
bergkrýndum,  gnæfandi  tindum,  með  útsýni  miklu  og  fríðu. 


Útsýn.  Sa 

Vér  finnum  það  öll,  hvernig  þráin  til  að  skapa  þetta 
land,  til  að  nema  það  og  byggja,  gripur  oss  heljartökum, 
því  vér  vitum  að  það  er  ættjörð  vor,  sén  i  skuggsjá  óska 
vorra  og  vona.  Ekki  eins  og  hún  er  nú,  heldur  eins  og 
hún  verður,  við  starf  vort  og  annara  sem  henni  unna. 

Valdimar  Sigmundsson. 


6*^ 


Hæð  íslendinga. 


Mælingar  á  hæð  okkar  íslendinga  munu  mjög  óvíða  hafa  verið 
gerðar  í  stórum  stíl,  og  því  síður  hefir  nokkuð  verið  um  það  ritað, 
svo  að  við  erum  mjög  ófróðir  um,  hve  stórir  menn  við  erum  til 
jafnaðar  að  h'kamsvexti. 

Guðmundur  prófessor  Hannesson  í  Reykjavík  hefir  allmikið 
fengist  við  mælingar  á  hæð  barna  og  unglinga  hin  síðustu  ár,  og 
Pálmi  Pálsson  kennari  við  Mentaskólann  í  Reykjavík,  hefir  mælt 
nemendur  skólans  á  hverju  hausti  frá  því  haustið  1901.  Á  bænda- 
námsskeiSinu  á  Hvanneyri  síðastliðinn  vetur  mældi  eg  111  karl- 
menn  á  ýmsum  aidri,  frá  16  ára  alt  að  71  árs.  Pálmi  Pálsson 
hefir  góðfúslega  lóð  mér  mælingar  sínar  til  þess  að  gera  úr  þeim 
stuttan  útdrátt.  Hefir  mór  fundist  rótt  að  birta  niðurstöðu  þess- 
ara  mælinga  og  jafnframt  mínar  eigin  mælingar,  því  að  þó  að  mæl- 
ingarnar  sóu  svo  fáar,  að  meðalhæðin  á  ýmsum  aldri  verði  mjög 
ónákyæm,  þá  ættu  þær  þó  að  geta  orðið  viðbót  við  þær  mæling- 
ar,  er  síðar  kunna  að  verða  gerðar,  og  ef  til  vill  upphvatning  fyrir 
einhverja  að  takast  samskonar  mælingar  á  hendur. 

Af  nemendum  Mentaskólans  hafa  verið  mældir  nær  420  náms- 
sveinar  og  28  námsmeyjar  frá  því  1901  til  1912.  AUir  eru  mœldir 
á  sokkunum  og  eru  menn  látnir  standa  sem  beinastir  upp  við 
mælistöng.  Andlitinu  er  haldið  lóðróttu  og  ofan  við  höfuðið  er  svo 
haldið  horni  (vinkli),  sem  rent  er  niður  stöngina,  þar  til  það  nem- 
ur  við  höfuðið.  Lesið  er  á  stöngina  við  neðri  brún  hornsins  og 
málin  tekin  í  hálfum  sentímetrum. 

Af   þessum   nœr  420  námssveinum  Mentaskólans  eru  til  1046 


Hæð  íslendinga. 


85. 


mœlingari)  ^  ýmsum  aldri   frá  12  til  28  ára^)  og  er  niðurstaðan  af 
þeim  þannig: 

Hæð 


Aldur 

Tala 

námssveina 

mældra 

12  ára 

8 

13  — 

51 

14  — 

105 

15  — 

155 

16  — 

157 

17  — 

148 

18  ~ 

135 

19  — 

.  105 

20  — 

80 

21  — 

44 

22  — 

25 

23  — 

15 

24  — 

7 

25  - 

8 

26  — 

1 

27  — 

1 

28  — 

1 

Meðaltal 

143,0 

148,9 

153,1 

159,8 

164,7 

168,3 

169,6 

171,2 

171,5 

173,7 

173,4 

173,9 

170,8 

171,1 

174,0 

175,5 

170,5 

Alls  1046  mælingar. 

Eftir  þessu  virðast  menn  vera  alt  að  því  fullvaxnir  að  hæð  21 
árs  gamlir  og  bæta  að  eins  örlitlu  við  þar  til  þeir  eru  23  ára.  Er 
hæð  þeirra  þánær  174  sentímetrareða  2  álnirl^Y^ 
þumlungur. 

Svipuð  er  niðurstaðan  af  mælingum  mínum  á  Hvanneyri,  en 
auðvitað  er  meðaltalið  af  þeim  miklu  meiri  sveiflum  undirorpið  af 
því  að  þær  eru  svo  miklu  færri. 

Allir  þeir,  er  eg  mældi,  voru  á  sokkunum  og  stóðu  upp  við 
þil.     Hóldu  þeir  höfðinu  þannig,  að  þeir  mældust  sem  hæstir. 


sentímetrum. 

Hæstir 

Lægstir 

153,0 

130,5 

165,5 

134,0 

171,0 

136,5 

175,5 

140,0 

179,5 

144,5 

181,0 

151.0 

184,5 

150,0 

185,5 

155,0 

188,5 

155,0 

189,0 

163,5 

189,0 

163,5 

185,5 

164,5 

179,0 

163,5 

176,0 

164,0 

^)  Hér  era  ekki  taldar  mælingar  af  3  piltum,  er  eg  hefi  felt  úr. 
Einn  þeirra  var  fræDdi  okkar  frá  Færeyjum,  en  hinum  hefi  eg  slept  af 
því  að  eg  fann  ekki  fæðingardag  þeirra.  Aftnr  á  móti  em  i  þessum 
mælingum  taldir  2  kryplingar,  en  kryppan  var  svo  litil  (c.  1 — 2  þuml.) 
aö  álita  má  að  það  hafi  ekki  áhrif  á  niðurstöðuna. 

^)  Aldurinn  er  tekinn  eftir  skólaskýrslu  Mentaskólans  og  er  alatað- 
ar  átt  við  fuUan  árafjölda.  Þeir,  sem  taldir  era  12  ára,  eru  fallra  12 
ára,  eða  komnir  á  13.  ár  o.  s.  frv. 


m 


Hæð  íslendinga. 


Við  mælinguna  notaði   eg    horn    og    óbrotinn    metrakvarða    og 

mældi  í  millímetrum.    Enginu  var  kryplingur  af  þeim  er  eg  mældi. 

Mœiingarnar  voru  þannig,  og  er  aldurinn  talinn  eins  jg  áður: 


Aldur 

Alls 
mældir 

HæÖ  ] 

[  sentímetrum. 

mældra 

Meðaltal 

Hæstir 

Lægatir 

16  ára 

2 

167,8 

168,9 

166,7 

17  — 

6 

170,5 

175,7 

164,4 

18  — 

8 

171,4 

180,9 

165,0 

19  — 

9 

171,4 

177,4 

161,3 

20  — 

9 

173,9 

182,7 

168,5 

21  — 

11 

173,2 

177,3 

169,4 

22  — 

7 

171,9 

179,8 

163,6 

23  — 

8 

175,7 

181,2 

169,8 

24  — 

7 

173,9 

180,3 

162,8 

25  — 

3 

168,0 

171,1 

165,7 

26  — 

5 

173,0 

178,9 

164,0 

-27  — 

6 

170,8 

179,9 

163,0 

28  — 

4 

170,4 

172,9 

168,1 

29  — 

3 

169,7 

177,0 

165,7 

30  — 

2 

168,8 

172,6 

164,9 

31  — 

0 

32  — 

1 

187,9 

33  — 

1 

166,0 

34  — 

0 

35  — 

0 

36  —  og 

eldri   19 

171,5 

180,0 

162,7 

Af  því  að  hér  er  um  svo  fáar  mælingar  að  ræða,  skal  ekki  farið 
út  í  samanburð  á  hæð  okkar  og  erlendra  þjóða,  enda  htur  út  fyrir 
að  mælingar  okkar  séu  yfirleitt  of  háar.  Getur  það  ef  tii  viU  or- 
sakast  af  því,  að  tiltölulega  flestir  af  þeim,  er  mældir  hafa  verið, 
hafi  verið  af  efnuðu  fólki  komnir,  sem  hefir  séð  sér  fært  að  láta 
syni  sína  ganga  skólaveginn,  en  færri  af  sonum  vinnumanna,  verk- 
manna  og  fátæklinga,  er  við  þrengri  kjör  eiga  að  búa,  og  því  geta 
álitist  minni  vexti. 

Af  þeim  28  námsmeyjam,  er  mældar  hafa  verið  í  Mectaskólan- 
um,  eru  til  80  mæiingar  á  ymsum  aldri  frá  13  til  19  ára. 

Er  hæð  þeirra  þessi; 


Hæð  íslendioga. 

Aldur 

Tala 

mældra 

Hæð  í  sentímetrum. 

íiámsmeyja 

Meðaltal 

Hæstar 

Lægstar 

13ára 

4 

155,1 

160,0 

147,5 

14  — 

20 

154,9 

163,5 

142,0 

15  — 

24 

159,0 

168.0 

151,0 

16  — 

18 

161,5 

168,5 

153,0 

17  — 

9 

160,6 

167,0 

146,0 

18  — 

4 

161,4 

166,0 

158,0 

19  — 

1 

166,0 

87 


AUs  80  mælingar. 

Af  þesRum  mælingum  verður  ekki  séð,  hve  háar  konur  verða 
að  meðaltali,  því  að  bæði  eru  mælingarnar  of  fáar,  og  svo  ná  þær 
-of  skamt  til  þess  að  hægt  só  að  sjá,  hvort  konur  sóu  fullvaxnar 
18  ára  gamlar  eða  hvort  þær  séu  þá  enn  á  vaxtarskeiði. 

Aftur  á  móti  sóst  að  þær  eru  bráðþroskaðri  en  piltar,  eins  og 
líka  alþekt  er,  því  að  alt  til  15  ára  aldurs  eru  þær  hærri  en  pilt- 
^rnir,  sem  eru  jafnaldrar  þeirra.  Þá  eru  piltar  og  stúlkur  nokkurn- 
vegin  jafnhá.  Eftir  það  vaxa  stúlkurnar  h'tið,  en  piltarnir  eru  eftir 
J)að  stærri,  því  að  þeir  halda  áfram  að  vaxa,  eins  og  áður  er  sjnt, 
til  21  árs  aldurs. 

Á  það  má  benda,  aS  eftir  mælingum  mínum  er  hæð  36  ára 
gamalla  manna  og  eldri  171,5  sentímetrar,  en  hæð  20 — 24  ára  pilta 
er  173,7,  og  eru  því  eldri  mennirnir  2,2  sentímetrum  lægri,  eða  2,4 
sentímetrum  lægri  en  23  ára  namendurMentaskólans. 

Að  vísu  er  vaxtarmunurinn  of  h'till  og  mælingarnar  of  fáar  til 
ifii  þess  að  .hægt  só  að  segja  með  vissu  að  kynslóðin  só  að  hækka. 
í>ó  er  ekki  ósennilegt  að  svo  sé,  því  að  velmegun  þjóðarinnar  er 
áreiðanlega  að  vaxa  og  uppeldi  barna  og  unglinga  að  batna. 

Sannarlega  væri  það  gleðilegt,  ef  seinni  og  ítarlegri  mælingar 
syndu  að  svo  væri  í  raun  og  veru,  því  að  það  benti  á,  að  við  vær- 
um  að  réttast  úr  þeim  kút,  er  líkamsþroski  okkar  hefir  verið  keyrð- 
ur  í  áður. 

Það  væri  því  fróðJegt,  ef  fleiri  vildu  gera  slíkar  mælingar. 

Einkum  ætti  það  að  verða  föst  regla  í  öllum  skólum  að  mæla 
hæð  —  og  eins  að  vega  þyngd  —  nemendanna,  því  að  kyrstaða  í 
vexti  og  þroska  unglinga  er  altaf  mjög  ískyggileg,  og  getur  bent  á 
að  eitthvað  ami  að  þeim.  En  þar  sem  margir  nemendur  eru,  gæti 
þetta  verið  ágætis  eftirlit  með  heilsufari  og  líkamsframförum  hvers 
4im  sig, 


88  Hæð  íslendÍDga. 

Að  hinu  leytinu  gætu  þessar  mælingar  einnig  verið  nokkurs- 
konar  vitnisburður  skólastofnananna  út  á  við,  því  að  ef  nemendur 
vaxa  óeðlilega  lítið  og  jafnvel  lóttast  yfirleitt  í  skólaverunni,  er  mjög 
grunsamt  að  skólavistinni  só  eitthvað  ábótavant,  svo  þörf  væri  á 
að  komast  fyrir  orsakirnar,  til  þess  að  bætt  yrði  úr  göllunum. 

Væri  jafnvel  þörf  á,  að  eftirlit  væri  haft  með  þessu  af  hálfu 
löggjafarvaldsins,  því  að  það  er  ekki  minst  um  vert,  að  líkamsþroska 
hinnar  upprennandi  kynslóðar  só  vel  borgið  í  skólum  landsins. 

Páll  Jónsson 
kennari  á  Hvanneyri. 


Ritfregnir. 


Réttarstaða  íslands  eftir  Einar  Arnórsson  prófeasor  juris  vi5 
Háskólanu  í  Reykjavík.     Rvk.  1913. 

Síðan  Jón  Sigurðsson  fóU  frá  hefir  fátt  njtilegt  verið  ritað,  að 
minsta  kosti  á  vora  tungu,  um  réttarstöðu  landsins.  Þó  höfum  vór 
endalaust  verið  að  ræða  þetta  mál.  Það  hefir  skift  stjórnmálaflokk- 
um,  það  hefir  rignt  niður  þingræðum,  flugritum  og  blaðagreinum 
um  það,  en  annaðhvort  hefir  þetta  verið  einföld  endurtekning  á^ 
kenningum  Jóns  Sigurðssonar  eða  einhverskonar  þvættingur  til  þess 
að  bera  í  bætifláka  fyrir  einhverja  villakenningu  stjórnmálamann- 
anna.  Enginn  hefir  oiðið  til  þess  að  rannsaka  málið  á  ny  frá  rót- 
um  og  athuga,  hvort  kenningar  J.  S.  væru  allskostar  á  góðum 
grundvelli  bygðar.  Enginn  hefir  haft  ötulleik  og  mannrænu  til 
þessa.  Það  var  svo  miklu  auðveldara  og  vandaminna  að  gaspra^ 
eitthvað  á  fundum  eða  skrifa  einhverjar  lóttmetis  blaðagreinar  um 
þetta  efni. 

Nokkur  afsökun  er  það,  ef  til  vill,  að  kenningar  J.  S.  hafa  til' 
skamms  tíma  ekki  mætt  neinum  rökstuddum  mótmælum  svo  telj- 
andi  séu,  því  lítt  er  mark  á  því  takandi,  þó  konungur  og  danska 
stjórnin  skírskoti  sí  og  æ  til  »ríkÍ8heildarinnar«  meðan  hvorugt 
getur  gert  grein  fyrir  því,  að  slík  ríkisheild  sé  til  eða  hafi  verið 
til.  Fyrir  hálfri  öld  síðan  tóku  Danir  sig  til  og  ætluðu  að'  sjna 
oss  það  svart  á  hvítu,  að  ríkið  væri  eitt  og  ísland  blátt  áfram 
innlimaður  hluti  danska  ríkisins.  Þá  hafði  próf.  L  a  r  s  e  n  orð  fyrir 
þeim.  Hann  mætti  þá  Jóni  Sigurðssyni  og  fór  hina  verstu  för. 
Ef  J.  S.  hefði  þá  hvergi  verið  er  hætt  við,  að  oss  hefði  orðið  svara- 
fátt  og  saga  vor  öll  önnur. 

Þegar  konungur  hafði  afráðið  millilandanefndina  1907  og  hún 
átti  að  taka  til  starfa  skömmu  síðar,  var  Dönum  nauðugur  einn^ 
kostur  að  gera  einhverja  grein  fyrir  þessum  ríkisheildar  og  innlim- 
únarkreddum    sínum.     Þetta    var    vissulega    ekki    vandalaust  verk^ 


-90  Ritfregnir 

því  til  þess  að  geta  svarað  úr  flokki  í  þessu  máli  var  óhjákvæmi- 
legt  að  kunna  vel  íslenzku  og  vita  góð  deili  á  sögu  vorri,  en  auk 
/þess  ærið  torsótt  að  elta  uppi  öll  skjöl  og  skilríki,  er  að  þessu 
lutu.  Það  er  í  raun  og  veru  engin  furða,  þó  Dönum  veitti  erfitt 
að  svara  J.  S.     Þeir  stóðu  svo  miklu  ver  að  vígi. 

í  þetta  sinn  vildi  Dönum  það  happ  til,  aö  þeir  áttu  þann 
grjótpál  og  dugnaðarmann,  sem  lærði  vei  íslenzku  og  pældi  gegn- 
um  flest,  er  að  málinu  laut.  ISá  maður  var,  sem  kunnugt  er,  próf. 
dr.  jur.  K  n  u  d  B  e  r  1  i  n .  Hann  tók  á  móti  millilandanefndar- 
mönnum  vorum  1908  með  all-langri  ritgerð  um  réttarstöðu  lands- 
-ins  og  auk  þess  annari  um  gamU  sáttmála  og  gildi  hans.  Síðan 
hefir  hann  verið  sístarfandi,  skrifað  fjölda  margt  um  þetta  mál, 
komið  auk  þess  aðalriti  sínu  út  á  þ/zku.  Það  er  í  styztu  máli 
frá  kenningum  B  e  r  lí  n  s  að  segja,  að  gamli  sáttmáli  er  eftir  þeim 
hreint  og  beint  inniimunarskjal,  stöðulögin  góð  og  gild.  Landið 
hefir  þá  aldrei  annað  verið  frá  1262  en  ósjálfstæður  ríkishluti, 
fyrst  af  Noregi,  en  síðan  af  Danmörku,  og  öll  kenning  Jóns  Sig- 
urðssonar  reykur  einn  og  hin  fráleitasta  málafærsla. 

Nefndarmenn  vorir  í  millilandanefndiuni  mótraæltu  þessum 
kenningum,  og  próf.  L.  H.  Bjarnason  ritaði  þá  bráðabyrgða- 
svar  gegn  þeim.  Próf.  B.  M.  Ólsen  skrifaði  ritgerðir  sínar  um 
upphaf  konungsvalds  á  íslandi  í  Andv.  1908  og  1909,  en  dr.  Jón 
Þorkelsson  og  próf.  E.  Arnórsson  gáfu  út  Ríkisróttindi  íslands  1908. 
Þá  var  og  málið  að  nokkru  rakið  í  nefndaráliti  meiri  hhtans  í 
sambandsmálinu  á  þingi  1909.  Við  þetta  sat  fyrst  um  sinn,  og 
var  þó  Berlín  naumast  svarað  sem  skyldi.  Það  þurfti  að  rannsaka 
alt  málið  frá  rótum,  athuga  á  n/  alla  röksemdafærslu  J.  Sig.  og 
ekki  síður  allar  breytingar,  sem  orðið  hafa  eftir  að  hann  fóll  frá, 
og  það  þess  heldur,  sem  B  e  r  I  i  n  færðist  sífelt  í  aukana,  hrósaði 
happi  yfir  því,  að  nú  hefðu  dönsk  vísindi  hrakið  allar  kenningar 
J.  S.,  en  brá  jafnframt  Einari  Arnórssyni  og  Jóni  Þorkelssyni  um 
óheiðvirða  málafærslu  í  ritum   þeirra. 

Það  var  þjóðarnauðsyn,  að  þetta  verk  væri  unnið.  Sómi  vor 
lá  við,  að  vér  hreinsuðum  fyrir  vorum  dyrum.  Þá  var  það  heldur 
ekki  þjðingarlaust,  að  íslendingum  hefir  ætíð  verið  það  mikill  sið- 
ferðislegur  stuðningur  í  öllu  sambandsþrefinu,  að  þeir  hafa  þózt 
byggja  á  góðum  og  gömlum  róttargrundvelli.  Ef  fótum  var  kipt 
undan  þessari  sannfæringu,  hlaut  það  að  hafa  mikil  áhrif  á  afstöðu 
jallrar  alþyðu  í  sjálfstæðismáli  voru. 

Þetta  sá  þingið  1909  og  veitti  fó  til  þess  að  rannsaka  málið  og 


Eitfregnir  91 

rita  um  það.  Þetta  var  ekki  nema  sjálfsögð  skylda  og  ab  vísu 
iminstur  vandinn.  En  hvar  var  maðurinn,  sem  var  þessu  starfi 
vaxinn  og  fylti  upp  í  víðu  fötin  Jóns  Sigurðssonar?  Vér  íslend- 
ingar  höfum  sjaldan  mörgum  mönnum  á  að  skipa  og  flestir  eru 
bundnir  við  allskonar  dagleg  nauðsynjastórf.  Satt  að  segja  þótti 
mór  nokkur  tvísjna  á,  að  vér  hefðum  sh'kan  mann.  Jafnvel  fyrir 
íslending  er  ekki  hlaupið  að  rækilegri  rannsókn  á  þessu  gamla  flókna 
deilumáli.  Til  þess  þarf  meðal  aunars  mikla  söguþekkingu  og 
glögga  lögfræðismentun. 

1  þetta  sinn  reyndist  það  svo,  að  margur  er  ríkari  en  hann 
liyggur.  Próf.  Einari  Arnórssyni  var  falið  þetta  verk  og 
8Ú  hefir  orðið  raun  á,  að  betri  mann  og  Dönum  óþarfari  gátum 
vór  ekki  fengiö,  Á  stuttum  tíma  hefir  hann  ritað  tvær  langar  og 
ítarlegar  ritgerðir  í  Andvara  um  róttarstöðu  vora,  og  nú  að  lokum 
hina  miklu  bók,  sem  fyr  er  taHn:  Réttarstöðu  íslands, 
nálega  400  bls.  að  stærð. 

Það  er  ekki  tilgangur  minn  að  Ijsa  nákvæmlega  efni  bókar 
þessarar  eða  gagnrjna  það.  Það  verður  ekki  gert  í  stuttu  máli  og 
eg  er  því  ekki  vaxinn.  Er  það  skemst  af  efni  bókarinnar  að  segja, 
að  hún  rekur  skipulega  og  skemtilega  alla  stjórnarskipun  vora  og 
róttarstöðu,  frá  landnámsöld  til  1912,  og  er  frásögn  höfundarins 
hvervetna  bygð  á  sjálfstæðri  ransókn  allra  heimildarrita.  Hér  er 
gerð  ítariegri  grein  fyrir  landsróttindum  vorum  en  uokkru  sinni 
fy**!  því  bæði  ná  rit  Jóns  Sigurðssonar  skemra  og  fara  fljótar  yfir 
söguna.  Höf.  heldur  sór  vel  við  efnið,  segir  söguna  latlaust  og 
blátt  áfram,  jafnframt  því  sem  vísað  ,er  til  fjölda  heimildarrita  að 
fornu  og  njju.  Svo  má  heita,  að  það  só  unun  að  lesa  hvern  kafla 
í  bók  þessari  og  óvíða  finst  raór  nokkur  ástæða  til  þess  að  ve 
fengja  ályktanir  höf.  Að  sjálfsögðu  kemur  próf.  B  e  r  1  i  n  víða  við 
söguna,  og  er  ekki  laust  við,  að  margar  fullyrðingar  hans  verði 
léttar  á  metunum,  en  hitt  litlu  betra,  að  víða  berast  að  honum 
böndin  með  það,  að  fara  ekki  allskostar  ráðvandlega  með  heimildir 
sínar  og  sanna  t.  d.  mál  sitt  með  röngum  tilvitnunum  eða  með 
því  að  sh'ta  orð  úr  samhengi.  Er  það  víst,  að  málið  hallast  mjög 
á  Berlin  sem  stendur  og  óh'klegt  að  hann  rótti  það  nokkru  sinni, 
þó  hann  sjálfsagt  reyni  að  klóra  í  bakkann. 

En  hversu  hafa  skoðanir  Jóns  Sigurðssonar  staðist  þessa  njju 
rannsókn  eftir  svo  langan  tíma?  Það  er  sagt  að  í  eldinum  prófist 
gullið  og  þær  hafa  í  öllum  aðalatriðum  reynst  ósvikið  gull.  Einar 
.Arnóisson    og  Jón  Sigurðsson  komast  að  sömu  niðurstöðu :     ísland 


92  '    Ritfregnií 

er  og  hefir  verið  sjálfstætt  ríki  jafn-rótthátt  Danmörku.  Bókin 
endar  á  þessura  orðum :  »En  að  réttum  lögum  er  réttarstaða  lands. 
ins  þessi:  í  nokkrura  raálum  landsins  er  konung- 
ur  einvaldur,  en  íöðrum  ræður  hann  ásamt 
Alþingi  og  um  engin  mál  landsins  hafa  dönsk 
stjórnarvöld  nokkurn  lögformlegan  íhlutun- 
a  r  r  ó  1 1«.. 

Einkennilegt  er  það,  hverjar  viðtökur  bók  þessi  hefir  fengið. 
Almenningur  hefir  tekið  henni  fegins  hendi,  svo  Þjóðvinafólaginu 
hefir  viljað  það  einsdæmi  til,  að  bækurnar  seldust  upp  á  örstutt- 
um  tíma  og  varð  stjórn  þess  að  augljsa,  að  þær  væru  gengnar 
upp.  Aftur  hafa  flest  blöðin  tæplega  minst  á  hana  tiJ  þess  að 
gera,  þó  hún  só  án  efa  merkasti  viðburðurinn  í  stjórnmálabókment- 
ura  vorura  síðan  Jón  Sig.  samdi  aðalrit  síii.  Þetta  er  lítt  afsakan- 
legt,  en  stafar  ef  til  vill  af  því,  að  blöð  vor  og  stjórnmálamenn 
hafa  svo  marga  vitleysuna  sagt  undanfarin  ár,  að  hin  Ijósu  rök  E. 
A.  höggva  víða  nærri  þeira  sjálfum.  Það  er  t.  d.  fróðlegt  að  lesa 
yfiriit  hans  yfir  landvaruarstefnuna  og  dóra  haus  ura  það,  hvort 
vór  höfura  innb'mað  landið  1903  með  ríkisráðssetu  ráðherrans.  Hann 
færir  mörg  rök  fyrir  því,  að  svo  hafi  ekki  verið,  og  er  gleðilegt  aö- 
heyra  það,  en  aftur  sé  ákvæði  þetta  hreint  og  beint  »lagaleg  raark- 
leysa«.  Eg  get  felt  mig  við  þessa  útlistun  höf,  en  því  raiður 
synist  ákvæði  þetta  ekki  ætla  að  verða  raarkleysa  ein  í  frarakværad- 
inni.     Víst  er  um  það,  að  ákvæðið  gat  af  ymsum  ástæðum  engri  átt  náð.. 

Því  miður  fer  því  fjarri  að  ríkisráðsákvæðið  só  hið  eina  athuga- 
verða  sem  slæðst  hefir  inn  í  gerðir  þingsins.  Ef  það  hefði  mátt 
ráða,  væri  það  hvað  eftir  annað  búið  að  innlima  landið,  eins  og 
lesa  má  milli  línanna  í  bók  E.  A.,  ekki  af  illura  vilja  heldur  ein- 
faldri  fáfræði  og  skammsyni.  En  það  er  eins  og  forsjónin  hafi  ekki 
ætlast  til  að  svo  yrði,  því  ætíð  hefir  eitthvað  orðið  slíkri  ráðagerð- 
að  •  falli.  Manni  keraur  ósjálfrátt  til  hugar  eftir  lestur  bókarinnar, 
að  ekki  rayndi  af  veita  þó  E.  A.  væri  á  þingi  til  þess  að  laga- 
legar  markleysur  og  annað  verra  slæddust  ekki  inn  í  lög  vor. 

Fyrir  skömrau  fórust  einum  bæjarfulltrúa  í  Rvk.  svo  orð,  að- 
Háskólinn  svaraði  illa  kostnaði  þó  hann  útskrifaði  tvo  eða  þrjá 
kandidata  á  ári.  í  þetta  sinn  hefir  kennari  við  Háskólann  tekið- 
Bvari  þings  og  þjóðar  í  því  málinu  sem  ekki  skifti  minstu  og  á 
þanri  hátt  að  oss  er  til  hins  mesta  sóma.  Það  mun  sannaat,  ef 
landið    á:  annars    nokkra  framtíð,  að  þeir  tímar  koma  aftur  er  hin 


Kitfregriú*  98 

fornu    landsróttindi    verðá   raunhæft  vopn  og  alt  annað  én  vísinda- 

legt    söguatriði    þó    skylt    só    oss    einnig    að  vita  deili  á  þeim  frá 
því  sjónarmiði. 

G.  H. 

Arne  Garborg:  í  Helheimi.  Þytt  hefir  Bjarni  Jónsson  frá  Vogi, 
Rvk.  1913.     Sig.  Kristjánsson. 

Þetta  er  nú  þriðja  bókin  eftir  Árna  Garborg  sem  þydd  er  á 
íslenzku.  Tjnda  föðurinn  gaf  Östlund  trúboði  út  á  Seyðis- 
firði  og  minnir  mig  ^,0  tvær  útgáfur  kæmu  út  af  þeirri  bók. 
Fyrir  fám  árum  komu  út  Huliðsheimar  sem  Bjarni  Jónsson 
hafði  þytt  af  mikilli  snild  og  nú  að  lokum  í  H  e  1  h  e  i  m  i  og  er 
það  áframhald  af  Huliðsheimum.  Bók  þessi  er  öll  í  Ijóðum  eins 
og  Huliðsheimar  og  segir  frá  högum  manna  eftir  dauðann  í  öU- 
um  lakarj  vistarverunum,  í  hreinsunareldi  og  helvíti,  eftir  því  sem 
Árni  Garborg  hugsar  sór  þær.  Skygna  stúlkan  sem  sagt  er  frá  í 
Huliðsheimum  sór  nú  í  leiðslu  öll  þessi  ókunnu  lönd  og  ber  að 
vonum  margt  ægilegt  fyrir  augu. 

Manni  verður  ósjálfrátt  að  spyrja  hvað  valdi  því  að  Á.  G.  á 
slíkum  vinsældum  að  fagna  hjá  íslendingum,  að  þeir  þyða  og  lesa 
bækur  hans  öðrum  framar.  Segja  má  að  margt  sé  h'kt  með  skyld- 
um  og  oss  finnist  Garborg  vera  íslenzkur  í  aðra  röndina  eins  og 
norska  alþýðumálið  á  bókum  hans,  en  líklega  vegur  þó  hin  ein- 
kennilega  list  hans  öUu  meira.  Hann  er  ágætt  skáld,  hvað  sem 
öllum  skoðunum  hans  h'ður,  og  Bjarni  Jónsson  þyðir  hann  svo  vel 
að  kvæðin  njóta  sín  engu  síður  á  íslenzku  en  norsku.  Eg  hefi  að 
vísu  ekki  átt  kost  á  að  bera  saman  þyðinguna  og  frummálið  á  bók 
þessari,  en  þyðingin  á  Huliðsheimum  var  snildarleg  og  eg  geri  ráð 
fyrir  að  þessi  só  engu  lakari.  Víst  er  um  það  að  víðast  eru  kvæði 
þessi  snildarleg  í  íslenzka  búningnum,  málið  ágætt  og  alt  vel  kveðið. 

Það  er  garaan  að  fylgja  heilabrotum  Garborgs  frá  því  hann 
byrjaði  sem  æstur  trúleysingi  og  fríhyggjumaður  til  þessarar 
dulspeki  og  hálfgildings  kristindóms  í  síðari  ritum  hans.  Það  er 
€ins  og  aldarandinn  spegli  sig  í  honum.  Einfalda  og  óbrotha  skyn- 
semistrúin  eða  trúleysið  sem  drotnaði  í  álfunni  síðari  hluta  liðinnar 
aldar  réð  mestu  í  fyrstu  ritum  hans.  í  síðustu  ritunum  þessi  ein- 
kennilegi  en  ekki  allskostar  óskemtilegi  hrærigrautur  af  hjátrú  og 
kristindómi,    sem  nú  f er  einö  og  logi  yfir  akur  víðsvegar  um  lönd. 

Bókin    byrjar    á    draugum    .og    a  f  t  u  r  g  ö  n  g  u  m.      Þ^iti 


94  Ritfregnir 

sækja    kirkju    og    draugaprestur    boðar    þeim    trú    og    afturhvarf^ 
Honum  er  svo  Ijst  þar  sem  hann  stendur  fyrir  altarinu : 
Það  er  sem  skuggi  þar  inni  stæði 
er  mánaljós  hefði  í  messuklæði. 
En  því  eru  þessir  drangar  á  sveimi  og  því  ganga  menn  aftur? 
Garborg    segir    eins    og    andatrúarmennirnir,    að    hugurinn    só    sva 
bundinn  við  jörðina  að  þeir  geti  ekki  slitið  sig  frá  henni. 
Eins  þeirra  kvörtun  er  óttafull : 
að  stolið  hafi  hann  grafið  gulJ. 

Svo  seiði  það  nú  hans  sálarþrótt, 
að  hann  verði  að  telja  það  hverja  nótt. 
Draugapresturinn    flytr    afturgöngunum  þann   boðskap  að  þær 
skuli  óðar  losna  við  þetta  gleðisnauða  flækingslíf  er  hugurinn  hverfi 
frá  öllu  hór  á  jörðunni,  en  fæstar  geta  fengið  sig  til  þess. 

Þá  er  sagt  frá  hreinsunareldinum,  þessu  mannúðlega 
millibilsástandi  milli  himnaríkis  og  helvítis,  sem  Lúther  vildi  ekk- 
ert  úr  gera.  Hann  er  bál  mikið  sem  leikur  við  skýin  og  margir 
eiga  leið  þangað. 

í  eldinn  falla  menn  eins  og  regn, 
en  fáum  einum  er  fært  í  gegn 

Ókjör  brenna  af  konum  og  körlum 
sem  moð  það,  er  hent  er  úr  hesthússtöUum. 
En    því    lenda    menn  í  hreinsunareldinum  ?     Þangað  fer  fólkið 
með    innantómu    höfuðin,    sem    aldrei  datt  neitt  gott  í  hug,  aldrei 
vann  sór  neitt  til  ágætis  og  aldrei  hugsaði  um  annað  en  sjálft  sig  r 
Það  hafa  þeir  sálarauðsins  eitt : 
Auladóm,  hógóma  og  ekki  neitt. 
Sumir    eiga    afturkvæmt   úr  hreinsunareldinum,  þeir  sem  geta^ 
bætt  ráð  sitt  og  orðið  að  nýjum  og  betri  mönnum.    Flestir  brenna 
til  agna: 

Ón/tisrusl  til  ösku  brennur, 
sem  aldregi  neins  var  til. 
En  þó  eru  þeir  ekki  fáir  sem  ekki  er  einusinni  haft  svo  mikið 
vlð    að    vista    þá    í  hreinsunareldinum.     Garborg  heldur  að  svo  sé 
um   margar  skart-  og  fríðleikskonur !     Þœr  deyja  með  öllu  við  and- 
látið,  eru  eiginlega  sálarlausar: 


Kitfregnir  9&- 

Og  líf  þeirra  er  hégómi  og  lóttúð, 

svo  líða  dagarnir  skjótt; 

þœr  skreyta  sig,  trulofast,  daðra  og  dufla 

og  dansa  fram  á  nótt. 

Og  lífi  sínu  þær  öllu  eyða 

í  ys  og  mas  og  þys ; 

með  kroppnum  sloknar  svo  andinn  út 

sem  í  ofviðri  lítið  blys. 

Þegar  hreinsunareldinum  sleppir  tekur  við  M  y  r  k  h  e  i  m  u  r ,. 
Þar  ríkir  H  e  1  j  a .  Þar  er  fúlt  og  dimt  og  óblómlegt  yfir  að  líta, 
líkt  og  á  íslenzku  auðnunum  : 

Naktir  móar  og  fen  og  flóar 

og  heiðarteigir  sem  augað  eygir, 

holurð  grá  og  björgin  blá 

við  háan  gnúp  og  gínandi  djúp.  — 
Það  er  mannkvæmt  í  þessari  vistarveru  og  er  æfin  furðu  ill 
hjá  flestum.  Þangað  fara  mennirnir  sem  fullir  vóru  úlfúðar  og 
haturs,  öfundssjúkir,  svíðingar,  maurapúkar,  metorðasnápar,  nautna- 
sjúkir,  þeir  sem  sóru  fyrir  börn  sín,  giftu  sig  til  fjár  o.  fl.  b.  fl. 
Þá  er  þar  fjöldinn  allur  af  ritstjórura !  AUir  kveljast,  og  mest  af 
samvizkubiti,  en  geta  þó  ekki  losað  sig  við  sínar  fyrri  girndir  og 
tilhneigingar : 

Þeir  kveljast  en  unna  því  iUa  þó, 

þeir  elska  að  bölva  og  hata; 

þó  opin  stæðu  þeim  himins  hlið 

til  himins  þeir  mundu  ei  rata. 
Ekki  verður  í  stuttu  máli  lyst  æfi  manna  í  Myrkheimi.     Sem 
dæmi  má  nefna  þeirra  er  sóru  fyrir  börn  sín: 

Föðurlaus  börn  hór  fara 

mót  feðrum  í  hefndaskyni; 

þeir  flyja  á  harðahlaupi 

af  hræðslu  við  eigin  syni. 
Svo    er    með    Myrkheim    sem    Hreinsunareldinn  að  sumir  eiga> 
þaðan  afturkvæmt  ef  þeir  bæta  ráð  sitt.     Aðrir  líða  undir  lok : 

Veslings  sálir  sem  hjaðna  hór, 

sem  hjóm  eða  roði  um  kveld 

þær  áttu  ei  hugann  harða, 

sem  helvítis  þolir  eld. 


^  Ritfregnir 

Veslings  sálum,  er  hjaðna  hór, 

sem  hjómið  við  fjörustein, 

þeim  er  frá  eilífum  dauða 

ei  undankoma  nein. 
Aðrar  forherðast  og  komast  þá  til  Niflheims.     Ekki  tekur  þar 
betra  við. 

Mammon  er  mestur  höfðingi  í  Myrkheimi.  Til  hans  safnast 
öll  ókjör  af  kaupmönnum  og  er  hegning  þeirra  sú  að  vrerzla  í  ergi 
en  verða  ætíð  af  öllum  ágóðanum.     Um  þá  er  sagt: 

Illa  þeir  hafa  æfinni  spilt 

og  óar  við  beiskum  sanni. 

Sál  þeirra  varð  að  viðskiftabók, 

að  vörutegund  hver  granni, 
Um  ritstjórana  er  þetta  sagt: 

Þeir  sömdu  og  frá  sór  fleygðu 

í  fólkið  í  mesta  snatri 

fláráðum  nagandi  fárskapsblöðum 

sem  fylla  h'fið  af  hatri. 

Fyrir  norðan  og  neðan  Myrkheim  er  N  i  f  1  h  e  i  m  u  r .  Hann 
er  hið  neðsta  Víti  Garborgs.  Þangað  fara  hermenn  og  stórhöfð- 
ingjar,  sem  mátu  völdin  framar  öllu.  Þar  ríkir  Helvaldur.  Hann 
bíður  með  óþreyju  þess  tíma  er  dáðlaus  kristni  hði  undir  lok  og 
hann  komist  sjálfur  til  valda. 

Hraustur  verður  þá  heimur  og  frjáls  og  heilsu  fær  lífið, 
hverfa  mun  sjúkleg  hræðsla  og  hárbeittur  samvizku  kvíði; 
frjálst  mun  þá  fara  blóðið  með  ást  og  hatur  um  æðar, 
heitt  brenna  hugur  við  stríð,  fyrir  eldheitum  eigin  vilja; 
deyja  skal  mjúkt  alt  og  milt,  en  mátturinn  jafnan  skal  vinna.  — ~- 
Ekki    verður    annað    sóð    af  bók  þessari  en  að  Garborg  haliist 
nú  mjög  að  kristilegri  lífsskoðun.     Til  himins  fara  allir  fáráðlingar 
sem    »elska    hið    dauðvona  cg  dauða«  og  eru  örir  á  fé  við  fátæka. 
Menn    með    sterkan    vilja    og  miklar  ástríður,  hufðingjar  og  mikil- 
menni  fara  víst  flestir  norður  og  niður.     Manni  liggur  við  að  segja 
að    slík  trúbrögð    séu  einkum  fyrir  husganga  og  máske  konur,  því 
elskan  og  brjóstgæðin  eru  metin  meira  en  flestar  aðrar  dygðir. 

G.  H. 


Ritfregnir  97 

€rnnnar  Gnnnarsson :     Ormarr  Örlygsson. ,   Af  Borgslægtens  Hi- 
storie.     Roman.     1912. 

—  Den  danske  Frne  paa  Hof.  Af  Borg- 
slægtens  Historie.     Roman.     1913. 

—  Gæst  den  enöjede.  Af  Borgslægteus  Hi- 
storie.  Roman.  1913.  Gyldendalske  Bog- 
handel.     Nordisk  Forlag.     Kbhvn. 

Á.  tveimur  árum  gefur  þessi  ungi  maður  —  hann  er  ekki 
nema  24  ára  —  þ^jár  skáldsögur  út  á  dönsku  og  sezt  á  bekk  með 
góðu  skáldunum;  er  engin  hætta  á  að  hann  verði  nein  hornreka  á 
því  þingi;  hitt  þætti  mór  líklegra,  að  ýmsir  yrðu  að  standa  upp 
fyrir  honum,  ef  honum  endist  aldur  og  heilsa.  Gunnar  Gunnars- 
son  byrjaði  fullsnemma,  eins  og  mörgum  skáldaefnum  er  títt.  1906 
gaf  haiiii  úfc  á  íslenzku  tvö  Ijóðakver,  og  mundi  engan  af  þeira 
hafa  grunað  að  þar  væri  stórskáld  á  ferðinni.  Nylega  birtust  smá- 
sögur  eftir  hann  neðanmáls  í  »Lögróttu«  og  síðan  sórprentaðar. 
Þær  syna  að  hann  gæti  líka  verið  sagnaskáld  á  íslenzku,  þótt  hann 
enn  sem  komið  er  riti  dönskuna  betur.  Hann  hefir  og  gefið  smá- 
sögar  út  í  dönskum  tímaritum  og  kvæðasafn  lítið  á  dönsku.  En 
það  eru  þó  fyrst  sögur  hans  af  Borgarættinni,  er  gefa  í  skyn 
hvað  í  honum  byr.  Þar  er  hann  fullveðja  rithöfundur  og  skapar 
sálir  og  örlög  sem  draga  huga  lesandans  að  sér  og  vekja  til  um- 
hugsunar.  Menn  hans  þyrpast  þar  fram  á  skákborð  lífsins,  ny- 
tegldir  og  með  nýju  sniði,  og  skipa  sór  oft  á  reitina  öðru  vísi  en 
áhorfandann  mundi  gruna.  Persónur  hans  eru  ekki  allar  þar  sem 
þær  eru  sénar  á  yfirborðinu.  Eins  og  sum  íslenzku  fjöliin  búa 
þær  yfir  cldi  í  djúpinu,  sem  óðar  en  varir  getur  brotist  fram  og 
umturnað  öUu.  Þess  vegna  verða  athafnir  þeirra  stundum  óvenju- 
legar  og  ekki  skýrðar  eins  og  einfalt  reikningsdæmi.  Skil  eg  vel 
að  mörgum  þyki  sumt  í  þessum  bókum  ósennilegt,  t.  d.  framkoma 
•Ormars  Örlygssonar  á  hljómleiknum,  eða  síra  Ketils  bróður  hans  í 
kirkjunni  á  Hofi  hinn  mikla  örlagadag  Borgarættarinnar.  En  sál- 
arlíf  sumra  manna  verður  aldrei  skyrt  nó  skilið  til  fulls,  hvorki  af 
sjálfum  þeim  nó  öðrum,  af  því  að  engin  veit  hvað  byr  í  undir- 
djúpi  hugans  fyr  en  það  kemur  fram  í  dagsljós  vitundarinnar. 
Skáldið  og  sálarfræðingurinn  er  því  oft  líkt  staddur  og  jarð- 
fræðingurinn.  Hann  verður  að  taka  eldgosið  eins  og  það  er, 
þegar  það  kemur.  Hann  veit  ekki  hvað  kann  að  búa  um  sig  í 
'iðrum  jarðar  meðan  jökulskallinn  er  rólegur.  Þegar  svo  gosið 
kemur,  getur  hann  að  vísu  skilið  af  landslaginu  hvers  vegna  hraunið 

7 


9Ö  Éitoi^if 

fóll  fremur  í  þéssa  áttina  en  hina,  og  áhrif  þess  á  það  sem  fyiriír 
varð  getur  hann  skýrt,  af  því  hann  þekkir  þau  öflin  er  verka  á 
yfirborðinu.  Og  skáldinu  er  jafnheimilt  að  Ijsa  þeim  mönnum  sem 
eldfjallaeðlið  bjr  í  eins  og  jarðfræðingnum  að  Ijsa  Heklu  og  gos- 
um  hennar.  Hvorttveggja  er  til,  hvað  sem  fullkomnum  skilningi  líður. 

Þó  persónur  G.  G.  hagi  sór  nú  stundum  öðru  vísi  en  fólk  flest^ 
tekst  honum  furðanlega  að  hafa  lesandann  með  sór  og  blása  hon- 
um  í  brjóst  trú  á  það  að  einmitt  svona  mundu  þessar  persónur 
hafa  farið  að.  Þetta  traust  á  sögumanninum  kemur  af  því,  að  frá- 
sögnin  ber  vott  um  að  hann  skynjar  og  finnur  til  fyrir  þær  per- 
sónur  sem  hann  lysir,  hann  hefir  þær  allar  í  sór,  sór  með  augum 
þeirra  og  heyrir  með  þeirra  eyrum.  Hann  finnur  upp  fi  hár  hvernig 
hver  þeirra  verður  að  hreyfa  sig,  ganga,  standa  og  anda,  þar  sem 
hún  er  stödd  í  svipinn,  og  gefur  oft  með  litlu  atviki  syn  inn  i 
hugann,  sem  fullvissar  um  að  svona  var  það.  Samlífinu  við  nátt- 
úruna  lysir  hann  víða  Ijómandi  vel,  og  margar  af  náttúrulysingun- 
um,  sem  ofnar  eru  í  frásögnina,  anda  sönnum  skáldskap. 

Eru  það  svo  íslendingar  og  ísland  sem  hann  lýsir  í  þessum' 
sögum?  Það  er  eftir  því  sem  á  er  litið.  Efniviðurinn  er  eflaust 
íslenzkur.  Svona  persónur  og  svona  land  mundi  víst  ekki  fæðast 
í  huga  neins  skálds  sem  ekki  hefði  orðið  fyrir  djúpum  áhrifum  af 
landi  voru  og  þjóð  og  bókmentum.  Landið  er  auðþekt,  þó  skáldið 
sjái  það  auðvitað  á  sína  vísu  í  hillingum  endurminninganna  og  víki 
Bumu  við,  Lifnaðarhættirnir  og  h'fskjörin  eru  og  íslenzk,  þótt  eng- 
inn  bóndi  á  landinu  só  nú  eins  fjármargur  og  Örlygur  á  Borg  — 
eg  byst  ekki  við  að  tíundarsvikamál  rísi  af  því  þótt  sh'kt  só  í 
skáldsögu  —  og  víst  eru  þessar  sálir  af  íslenzkum  toga  spunnar. 
Mór  finst  t.  d.  eg  kannast  ofurvel  við  eðli  Ormars  Örlygssonar, 
að  vilja  g  e  t  a  unnið  sigurinn,  en  hirða  ekki  um  sigurinn  sjálfan, 
hafa  óbeit  á  því  að  vaka  yfir  því  sem  þegar  er  fengið  og  gera  sór 
mat  úr  því.  íslendingar  eru  góðir  í  áhlaupi,  síður  til  úthalds. 
Þá  vantar  oft  metnað  til  framhalds  og  þaulsetu,  og  þeir  eru  gjarnir 
á  að  skifta  um  markmið  og  láta  vaða  á  súðum  — 
»alt  af  má  fá  annað  skip 
og  annað  föruneyti«, 
finst  mér  vera  rammíslenzkt.  Og  hver  veit  þó  hvað  er  íslenzktog 
ekki  íslenzkt?  Mundi  það  ekki  vera  svo,  að  í  hverri  þjóð  sóu 
saman  komnir  synir  allra  þjóðá,  en  mismalrgir  af  hverril 

Hvað  sem  því  líður,  þá  hefir  G.  Gé  í  þesstiin  bókum  af  skáld- 
légri  andagift  skapáð  laud  ög  fólk  sém  gamán  er  áð  kyhuáét.    Sög- 


Ritfregnir  9^ 

urnar  eru  allar  svo,  að  engan  mun  iðra  að  lesa  þær,  meðal  aunar& 
af  því  þær  snerta  við  mörgum  þeim  rótum  sálarlífsins,  er  d/pst 
liggja,  en  bezt  er  sú  síðasta,  því  hún  er  snildarverk.  »Gestur  ein- 
eygði«  er  eins  og  hann  væri  skrifaður  í  einni  andrá  af  frjálau  full- 
veldi  auðugs  ímyndunarafla.  Þegar  eg  hafði  lesið  bókiua  fanst  mór 
hafa  audað  um  mig  hreinum  og  hressandi  blæ  ofan  af  öræfum  h'fs- 
ins,  þar  sem  þráandi  mannsandinn  leitar  að  guði.  L/singin  á  ferð 
»Ge8ts  eineygða^  yfir  »Dimmafjallgarð«  í  byrjun  bókarinnar  heillar 
mann  undir  eins.  Samtal  hans  við  steinana,  sem  veita  honum  nátt- 
skjól,  og  við  göngustafinn,  er  samboðið  hinum  heilaga  Franz  af 
Assisi.  Og  öll  synir  bókin,  hvernig  iðrunin  og  leitin  að  sátt  við 
guð  hefir  brætt  allan  sora  úr  hjarta  síra  Ketils  og  gert  úr  honum. 
helgan  mann,  sem  elskar  alt  sem  lifir,  og  jafnvel  kaldan  steininn, 
ef  hann  minnir  á  éitthvað  lifandi,  þv/  ástin  á  því  sem  lifir  og  þjá- 
ist  gerir  manninn  að  skáldi.  Hver  sannhelgur  maður  hefir  verið 
skáld  á  sína  vísu.  —  Allar  persónur  sem  koma  við  söguna  standa 
skyrt  fyrir  hugskotssjónum  lesandans,  en  yndislegust  eru  hjónaefnin, 
Örlygur  ungi  á  Borg  og  Snæbjörg  hans.  Óviða  er  barnslegri,  sak- 
lausri  ást  eins  vel  lyst. 

Þeir  sem  það  vilja  geta  eflaust  fundið  ymislegt  smávegis  a5 
setja  út  á  þessar  sögur,  og  mega  tína  það  saman  fyrir  mór.  Eg 
nenni  því  ekki.  En  mór  finst  ástæða  til  að  fagna  því,  þegar  þeir, 
sem  eins  og  þessi  höf.  eiga  ekki  athvarf  hór  heima,  hafa  þrek  til 
að  ryðja  sór  braut  í  bókmentum  annara  þjóða.  Það  er  betra  að 
íslenzkur  eldur  fái  að  loga  glatt  á  útlendum  viði,  en  að  hann  só 
kæfður  hér  heima  eða  settur  undir  f elhellu  .fátæktarinnar,  og  það 
er  vonandi,  að  G.  G.  megi  auðnast  að  gera  þjóð  sinni  mikinn  sóma, 
þó  hann  verði  að  rita  á  erlenda  tungu.  G.  F. 

Ólöf  Sigurðardóttir :    Nokkur  smákvæði.  Akureyri  1913.   Bóka- 
verzlun  og  prentsmiðja  Odds  Björnssonar. 

Þau  eru  tiltölulega  fá  Ijóðakverin  eftir  íslenzkar  konur.  Þó 
hafa  hór  frá  því  land  bygðist  verið  margar  hagorðar  konur,  og 
margar  lausavísur  hafa  þær  ort,  sem  ekki  standa  að  baki  þeim 
sem  karlmenn  kveða.  Væri  það  skemtilegt  rannsóknarefni,  að  at- 
huga  kvennakveðskapinn  íslenzka  og  syna  fram  á,  í  hverju  hann 
er  frábrugðinn  Ijóðum  karlmannanna,  því  eins  og  einhvern  tíma 
var  sagt,  þá  er  lítill  munur  á  karli  og  konu,  en  merkilegur  það 
sem  hann  er.  Allir  þekkja  Vatnsenda-Rósu  og  munu  kannast  við^. 
að  jafnvel  keskivísur  hennar  bera  annau  blæ  en  karlmanna. 

7* 


100  Ritfregnir 

Ólöf  Sigurðardóttir  á  Hlöðum  er  fyrir  löngu  kunn  sem  ein 
"bezta  íslenzka  skáldkonan  að  fornu  og  njju,  en  hún  er  ekki  ein- 
göngu  rithöfundur  í  bundnu  máli.  Grein  hennar  í  »Eimreiðinni« 
á  árunum,  »Bernskuheimilið  mitt«,  var  óvenjuleg  bæði  að  orðsnild 
og  ófyrirleitinni  sannleiksást.  Þar  var  kona  sem  þorði  að  koma  til 
dyranna  eins  og  hún  var  klædd,  hafin  yfir  hógómaskapinn  og  hugs- 
unina  um  það,  hvað  fólkið  mundi  segja.  Sömu  eiginleikarnir  koma 
iram  í  sögunni  »Móðir  snillingsins«,  sem  verðlaun  fókk  í  »Nýjum 
kvöldvökum«.  Það  er  enginn  viðvaningsblær  á  þeirri  sögu,  og  kon- 
an  sem  þar  er  lyst  er  eflaust  »sönn«  og  á  sór  fleiri  frænkur  en 
taldar  eru  í  bókum.  Er  það  sómi  fyrir  þjóðerni  vort,  er  alþyðu- 
konur  eru  svo  ritfærar,  og  vonandi  er  það  fyrirboði  þess  að 

»við  skulum  dansa  betur  þegar  birtir«, 
en  ekki  er  furða,  þótt  slíkum  hæfileikum  verði  stundum  andþungt 
undir    fargi    hversdagsannanna    og    óski    sór    annars    starfa    en    að 
hræra    í   grautarpottinum  og  prjóna  sokkinn,    þótt  slík  skylduverk 
megi    sízt    hjá  líða.     Kvæði  Ólafar  bera  það  líka  með  sór,    að  hún 
J)ráir  oft  annað  hlutskifti  en  það  sem  lífið  róttir  að  henni : 
»Hvað  mig  langar  að  fljúga,  fljúga, 
fljúga  þangað  sem  hugsjón  stækkar«, 
kveður    hún.     En    hún    er  heilbrigð  sál,    og  hefir  valið  sór  að  ein- 
Jsunnarorðum : 

»Þann  úrkost  á  sá,  sem  í  örbyrgð  er.smár, 
að  unna  því  göfuga'  og  stóra«. 

Þess  vegna  er  lótt  og  bjart  yfir  kvæðunum.  Vonbrigðin  gera 
Tiana  ekki  kaldlynda  eða  svartsyna,  heldur  því  þakklátari  fyrir 
hvern  geisla,  og  hún  á  nóg  af  góðlátlegri  gletni  til  að  reka  alla 
ólund  á  brott.  Það  er  friður  yfir  þessum  vísum,  úr  kvæðinu 
»Fimtug« : 

Farið  vel,  fimmtíu  árin  ! 
~  Felið  sárin.  — 
Gagn  unnu  gleði  og  tárin, 
gránuð  hárin. 

Alls  enginn  lifir  upp  liðið, 
lokast  hliðið. 

Eg  hef,  sem  allflestar,  kviðið, 
elskað,  liðið. 

tt 


Ritfregnir  101 

Á  eina  hlið  æfisól  lækkar. 

Eitthvað  hækkar. 

Unaði'  og  ástríðura  fækkar, 

andinn  stækkar. 
Þessar  vísur  gefa  líka  hugraynd  um  kveðandi  Ólafar.  »Háttur- 
inn«  er  altaf  mjúkur.     Orðin  falla  lótt,  eins  og  í  leik.     Hiin  kveö- 
ur    oft  djrt,    og  rímnalögin  kann  hún  eins  og  þeir  sem  bezt  gera. 
Eg  tek  nokkur  erindi  af  handahófi : 

Lítil  kæna  lá  á  bæn, 
sér  lyftu'  í  blænum  ögur. 
Heim  að  bænum  grundin  grœn 
lá  grösug,  væn  og  fögur. 


Inn  með  lónum  leiftri  slær, 
lengra  sjónum  bendir : 
gengur  á  sjónum  glóey  skær, 
geislaprjónum  hendir. 


Sezt  í  rökkurs  silkihjúp, 
sæll  og  klökkur  dagur. 
Er  að  sökkva'  í  sævar  djúp 
sólar  nökkvi  fagur. 


Siglir  í  hafi  sólar  skip, 
sendir  stafi'  að  vogum, 
er  sem  vafi'  á  öldu  svip, 
er  þær  kafa'  í  logum. 
í    öllura    þessum    vísum    er    fruralega    farið    með  algeng  efni. 
Kvennlegum  eim  finst  raór  víða  bregða  fyrir,  t.  d.  í  þessu: 
Konung  Ægi  eyjan  raín 
gaf  arralög  sín. 
Klæddist  hún  því,  há  og  fín, 
í  herraeh'n. 

En  ekki  sízt  í  vögguvísunum  eftir  »Stefán  frá  Heiði«  og  í  þeim^ 
kvæðuuura  sera  rainna  á  þulur.  »Sól8töðu-þulan«  þykir  mór  ynd- 
isleg.  Og  er  það  ekki  eftirtektavert,  hve  vel  skáldkonum  okkar 
lætur  að  yrkja  »þulur«.  Þulurnar  hennar  Huldu  finst  mér  bera 
af  öðrum  kvæðum  hennar  eins  og  guU  af  eiri.  Nú  kemur  Ólöf 
með  »Sólstóðu  þuluna«  og  hérna  um  daginn  fókk  eg  að  heyra  nyja 
þulu  eftir  eina  skáldkonuna  enn.     Hún  var  fyrirtak.    Mundi  þetta 


1Ö2  Ritfregnir 

ekki  vera  bending  um,  að  þarna  er  einmitt  sá  bragarhátturinn, 
sem  konurnar  eru  sjálfkjörnar  til  að  yngja  upp,  fegra  og  fuU- 
komna?  Hvað  er  líklegra  en  að  þær  hafi  fyrstar  kveðið  þulur? 
Að  minsta  kosti  voru  það  konur,  sem  kváðu  þær  við  börnin,  og 
víst  hafa  þær  bætt  einhverju  við  frá  eigin  brjósti,  sem  það  gátu. 
Eg  veit  vel,  að  ymsar  þulur  og  man-langlokur  eru  ortar  um  kon- 
ur,  af  karlmönnum,  en  var  það  ekki  einmitt  af  því  að  þeir  fundu 
hve  vel  þulu-hátturinn  var  fallinn  til  sh'ks,  að  hann  var  eins  og 
tekinn  úr  sál  kvenna:  >á  hverfanda  hveli^,  laus  á  koptunum,  þegar 
það  vill,  síbreytilegur  og  dutlungafullur,  engu  lögmáli  bundinn 
nema  geðþóttans?  Þnlan  kann  allan  gang ;  hún  getur  verið  stór- 
stíg,  hlaupið  og  stokkið  langar  línur,  og  hina  stundina  tifað  og 
trítlað  eins  og  »nótentáta« ;  hún  getur  verið  langminnug  —  rím- 
að  saman  orð  á  löngu  færi  —  eins  og  kona  minnist  fornra  ásta, 
en  stundum  kemur  sama  hending  í  langri  runu,  eins  og  koss  á 
koss  ofan.     Þulan  e  r  kvennlegur  bragarháttur.  — 

Eg    vona    að    margir    lesi  þessi   kvæði  Ólafar  og  að  hún  megi 
'^nn  bæta  mörgu  við. 

G.  F. 


ísland  1913. 


Mikinn  hluta  ársins  hefir  veðráttan  verið  þannig,  að  einmuna- 
^óð  tið  hefir  verið  talin  norðan  lands  og  austan,  en  sunnan  lands 
og  vestan  hefir  verið  stirð  tíð.  Fyrstu  mánuðir  ársins  voru  hlýir, 
en  síðan  umhleypingasamt  fram  eftir  vorinu.  Sunnan  lands  var 
slæmt  sumar,  votviðrasamt  og  kalt.  Grasspretta  þó  sæmileg,  en 
uppskera  úr  görðum  langt  fyrir  neðan  meðallag,  einkum  kartöflu- 
uppskeran.  í  uppsveitum  Árnessyslu,  Borgarfjarðarsyslu  og  Myra- 
syslu  gekk  betur  með  heyskap  en  næst  sjónum,  en  þó  varð  hann 
þar  ekki  í  meðallagi  að  vöxtum  og  heyin  iUa  verkuð  og  lótt.  Nær 
sjónum  þó  enn  verra.  í  Skaftafellssyslu  vestanverðri  skifti  um,  og 
á  Austurlandi  og  Norðurlandi  var  ágætis  tíð  alt  sumarið;  þurk- 
arnir  þó  fullmiklir,  einkum  um  vorið.  Á  Vestfjörðum  var  svipað 
veðráttufar  og  sunnan  lands,  kuldar  og  votviðri. 

Til  sjóarins  hefir  árið  verið  betra  en  meðalár,  sórstaklega  vegna 
þess,  hve  fiskur  hefur  verið  í  háu  verði.  Vetrarvertíð  var  í  góðu 
meðallagi,  vorvertíð  sömuleiðis.  Sumaraflinn  var  fremur  lítill  og 
síldveiði  treg.  En  haustafli  allgóður,  og  voru  þó  gæftir  stopular. 
Verkun  á  fiski  var  erfið  sunnan  lands  vegna  votviðranna.  Kol 
óvenjulega  dyr,  sem  er  tilfinnanlegt  fyrir  botnvörpunga  útgerðina, 
og  eins  sait.  Á  Vestfjörðum  var  afli  í  ryrara  lagi,  en  á  Austf jörð- 
um  og  noröan  lands  yfirleitt  góður.  ísfirðingar  eignuðust  á  þessu 
sumri  fyrsta  botnvörpuskipið,  og  sömuleiðis  Akureyringar. 

Verzlunin  hefir  verið  með  bezta  móti,  óvenjulega  hátt  verð  á 
fiski,  eins  og  áður  segir,  og  sömuleiðis  á  kjöti  og  öðrum  landbún- 
aðarafurðum.  Fé  var  slátrað  að  haustinu  miklu  meira  en  venja  er 
til,  einkum  sunnan  lands,  vegna  þess,  hve  heyskapur  gekk  iUa  um 
sumarið.  Einnig  hefir  í  mörgum  sveitum  nautgripum  verið  fækkað. 
Hestum  af  Suðurlandi  hefir  verið  komið  til  fóðurs  norður  í  land 
fivo  að  nokkru  nemur. 

Alþing    kom    saman    1    júU.     Gekk   þar  í  þrefi  framan  af  o^ 


104  ísland  1913. 

riðlaðist  aftur  sii  flokkaskipun,  sem  komist  ^hafði  á  á  aukaþinginu- 
árinu  áður.  Samkomulag  varð  um  það,  að  hreyfa  ekki  við  sam- 
bandsmálinu  á  þessu  þingi.  En  frumvarp  um  breytingar  á  stjórn- 
arskránni  náði  samþykki.  Er  það  í  aðalatriðunum  h'kt  frumvarpi' 
því,  sem  samþykt  var  1911.  Kosningarróttur  er  mjög  aukinn,  kon- 
um  veittur  hann  til  jafns  við  karlmenn  og  svo  vinnufólki  bætt 
við,  en  þó  með  þeirri  takmörkun,  að  í  fyrstu  er  kosningarróttur 
þeirra,  sem  fá  hann  með  þessari  breytingu,  miðaður  við  40  ára 
aldur,  en  síðan  lækkar  aldurstakmarkið  með  hverju  ári  um  eitt  ár, 
svo  að  breytingin  er  fyrst  að  öllu  leyti  komin  í  kring  að  15  árum 
liðnum  þannig,  að  kosningaróttur  allra  miðast  þá  við  25  ára  aldur. 
Konungskosningar  eru  afnumdar  og  skulu  þeir  6  þingmenn,  sem 
áður  hafa  verið  konungkjörnir,  kosnir  með  hJutfallskosningura  um 
land  alt.  Ákvæðinu  um  flutning  íslenzkra  mála  fyrir  konungi  í 
ríkisráðinu  var  nú  breytt  þannig,  að  í  frumvarpið  var  sett,  að^ 
málin  skyldu  flutt  fyrir  konungi  þar,  sem  hann  ákvæði.  Hefir 
konungur  lyst  yfir,  að  hann  staðfesti  þetta  frumvarp,  ef  það  nái 
samþykki  aukaþings  1914,  en  jafnframt  skýrt  frá,  að  hann  geri 
þá  ákvörðun  einu  sinni  fyrir  alt  með  kouungsúrskurði,  sem  ráð- 
herra  íslands  skrifi  undir,  að  málin  verði  eftir  sem  áður  flutt  fyrir 
sór  í  ríkisráðinu.  Umræðurnar,  sem  fóru  fram  um  þetta  mál  í 
ríkisráðinu,  voru  með  leyfi  konungs  opinberlega  birtar,  og  er  það' 
nymæli  að  svo  sé  gert.  Ýmsar  fleiri  breytingar  en  þessar  eru 
gerðar  á  núgildandi  stjórnarskrá,  og  sumar  allmerkilegar,  en  of 
langt  yröi  að  telja  þær  hér  allar  upp.  Helztu  lög  frá  þinginu  eru 
þessi :  Um  stofnun  landhelgissjóðs  íslands.  er  síðar  skai  varið  til 
eflingar  landhelgisvörnum;  lög  um  siglingar;  lög  um  stofnun  hag- 
stofu  íslands,  og  tekur  hún  til  starfa  nú  um  áramótin  og  á  að- 
safna  skýrslum  um  landshagi  íslands,  vinna  úr  þeim  og  koma 
þeim  fyrir  almennings  sjónir;  lög  um  straudferðir,  með  heimild  tii 
hlutakaupa  í  Eimskipafólagi  íslands,  eða  kaupa  á  skipum  til  strand- 
feröa,  ef  samningar  fást  ekki  um  strandferðir  við  ísl.  Eimskipafó- 
lagið;  lög  um  forðagæzlu,  er  miða  til  þess  að  tryggja  menn  gegn- 
gripafelli  í  harðæri. 

Almennasta  áhugamálið  á  árinu  hefir  verið  stofnun  íslenzks 
eimskipafólags.  Var  það  mál  vakið  upp  hór  í  Reykjavik  anemma 
á  árinu,  og  í  marz  kom  út  áskorun  til  almennings  um  hlutatökú 
í  fyrirtækjnu.  Gerðu  forgangsmenn  þess  ráð  fyrir,  að  félagið  ióti 
byggja  tvö  skip  allstór  og  með  nýtízku  útbúnaði  og  hóldi  þeim  út- 
til  ferða  milli  íslanda  og  útlarida  og  umhverfis  lahdið.  Undirtektir 
/ 


Island  1913.  105« 

urðu  mjög  góðar  hvervetna  um  laud  og  eins  meðal  íslendinga 
vestan  hafs,  svo  að  í  árslokin  höfðu  menn  skrifað  sig  fyrir  yfir 
400  þús.  kr.  hlutatöku  í  fyrirtækinu,  beggja  megin  hafs,  320  þús. 
kr.  hór  heima  og  um  100  þús.  kr.  vestan  hafs.  Alþing  heimilaði 
400  þús.  kr.  fjárupphæð  úr  landsjóði  til  hlutakaupa  í  fólaginu  með 
því  skilyrði,  að  það  tæki  að  sór  strandferðirnar,  með  tveimur  eða 
fleiri  skipum,  svo  fljótt  sem  því  yrði  við  komið,  og  eigi  síðar  en  í 
apríl  1916.  Er  það  ætlun  manna,  að  félagið  gangi  að  þeim  skil- 
yrðum,  en  ekkert  fullráðið  um  það  enn.  En  leitað  hefir  verið  til- 
boða  erlendis  í  byggingu  þeirra  tveggja  skipa,  sem  eiga  að  verða 
í  ferðum  milli  landa. 

í  »Skírnis«-fróttum  1912  er  sagt  frá  því,  að  Thorefólagið  fekk 
eftirgjöf  á  10  ára  samningi  um  strandferðirnar,  og  tók  Samein. 
gufuskipafólagið  þær  að  sór  1913  með  samningi  til  aðeins  eins  árs. 
En  nú  hefir  verið  samið  við  Bergensfólagið  norska,  sem  á  undan- 
förnum  árum  hefir  haft  hór  skip  í  förum  eftir  fastri  áætlun,  um 
aukning  á  ferðum  þess  og  fjölgun  viðkomustaða  kringum  land  frá 
ársbyrjun  1914.  Einnig  hefir  verið  samið  um  strandferðir 
næstu  tvö  árin  við  félag  í  Khöfn,  sem  Thor  E.  Tulinius  er  fyrir, 
og  á  það  að  hafa  eitt  skip  í  þeim  ferðum,  sem  ymist  fer  frá 
Keykjavík  austnr  eða  vestur  um  land.  Thorefólaginu  hefir  verið* 
haldið  áfram  og  he'fir  það  á  þessu  ári  haft  skip  í  förum  hingað  til 
lands,  og  eins  mun  verða  framvegis.  Samein.  gufuskipafólagið 
heldur  uppi  sömu  ferðum  og  áður  milli  landa,  samkvæmt  10  ára 
samningnum  frá  1909. 

Fyrir  utan  eim&kipamáliíí  hefir  annað  stórmál  verið  mikið  rætt 
á  þessu  ári,  en  það  er  járnbrautarlagning  frá  Reykjavík  austur  í 
Rangárvallasyslu.  Mælingar  á  veginum  höfðu  farið  fram  og  lands- 
verkfræðingurinn  gefið  stjórninni  skýrslu  um  þær  og  lagt  fram 
áætlanir  um,  hvað  verkið  mundi  kosta  og  hvers  árangurs  mætti 
vænta  af  fyrirtækinu,  og  stjórnin  hafði  fyrir  þing  útvegað  tilboð 
frá  peningamönnum  erlendis  um  fjárframlag  til  þess  gegn  trygg- 
ingum,  er  landið  skyldi  setja.  Málið  kom  svo  þannig  fyrir  þingið, 
að  fólag  innlendra  manna  sótti  um  einkaleyfi  til  járnbrautarreksturs 
á  þessu  svæði  um  tiltekið  árabil  og  um  landssjóðsábyrgð  á  vænt- 
anlegu  lántökufó.  En  málið  varð  eigi  útrætt  á  þinginu  og  bíður 
því  síðari  tíma. 

Flaggmálið  hefir  einnig  verið  mikið  frammi  á  þessu  ári,  og 
hefir  því  lokið  svo,  að  íslendingar  hafá  nú  fengið  konungsloforð 
um    sérstakt    flagg    til    notkunar    á  landi  og  í  landhelgi.     Haustið- 


106  Island  1913. 

1906  kom  hór  fyrst  upp  veruleg  breyting  í  þá  átt,  að  ísland 
:8kyldi  fá  sérstakt  flagg,  og  í  sambandslagafrumvarpi  millilanda- 
nefndarinnar  frá  1908  var  gert  ráð  fyrir,  að  svo  yrði.  Þó  skyldi 
verzlunarflaggið  eftir  því  vera  sameiginlegt  þann  25  ára  tíma,  sem 
samningurinn  átti  að  ná  yfir,  en  að  honum  liðnum  átti  ísland  að 
rgeta  tekið  upp  sérstakt  verzlunarffagg,  Haustið  1906  hafði  verið 
samþykt  í  stúdentafélaginu  í  Reykjavík,  að  gerðin  á  hinu  væntan- 
lega  íslenzka  flaggi  skyldi  vera  hvítur  kross  í  bláum  feldi.  Tóku 
ymsir  þá  þetta  fiagg  upp  og  fóru  að  nota  það,  einkum  þó  ung- 
mennafélögin.  En  eftir  að  sambandslagafrumvarpinu  var  hafnað, 
var  þó  h'tið  um  flaggið  rætt,  þangað  til  í  ár.  Þá  bar  svo  við  12. 
júni',  að  foringi  danska  varðskipsins,  »Fálkans«,  lét  taka  á  Reykja- 
víkurhöfn  kappróðrabát  lítinn,  sem  hafði  þetta  flagg  á  afturstafni, 
sagði  eigandanum,  sem  í  bátnum  var,  að  flagg  þetta  væri  ólöglegt 
og  það  væri  skylda  s/n,  að  taka  það  af  honum,  og  sendi  síðan 
flaggið  til  bæjarfógeta.  Út  af  þessu  varð  töluverð  hreyfing  í 
ReykJHvík  til  andmæla,  og  varð  það  svo  til  þess,  að  borið  var 
fram  á  þingi  frumvarp  um  lögleiðing  íslenzks  heimaflaggs.  Frum- 
varpið  var  þó  ekki  samþykt,  en  ráðherra  falið  með  þingsályktun- 
artillögu  frá  efri  deild,  að  flytja  málið  fyrir  konunginum  og  vinna 
að  framgangi  þess.  Afleiðingin  varð  sú,  að  gefinn  var  út  konungs- 
úrskurður  22.  nóv.  um  það,  ».ð  ísland  skyldi  fá  sórstakan  fána,  er 
nota  mætti  hvervetna  á  íslandi  og  sigla  uudir  honum  í  landhelgi 
Islands,  en  um  gerð  fánans  skyldi  ákveðið  í  nyjum  konungsúrkurði, 
þegar  ráðherra  íslands  hefði  haft  tök  á  að  kynna  sér  óskir  manna 
á  íslandi  um  það  atriði.  Um  bláa  flaggið  með  hvíta  krossinum, 
sem  ymsir  höfðu  notað  hór  áður  ólöggilt^  var  það  upplyst,  að  það 
væti  eign  Grikkja,  svo  að  ekki  gæti  komið  til  mála  að  löggilda  það 
hér  á  landi.  Hefir  svo  ráðherra  nú  í  árslokin  skipað  5  manna 
nefnd  til  þess  að  koma  fram  með  tillögur  um  gerð  flaggsins,  og 
-eiga  þær  síðan  að  leggjast  fyrir  alþingi  næsta  sumar. 

Símar  voru  lagðir  á  þessu  ári  frá  Reykjavík  til  Þingvalla,  út 
Snæfellsnes  til  Ólafsvíkur,  út  í  Hrísey  í  Eyjafirði,  frá  stöðinni  í 
Fagraskógi,  og  svo  byrjað  á  línu  um  Hellisheiði,  miUi  Fljótsdals- 
hóraðá  og  Vopnafjarðar,  og  á  aðallínan  að  flytjast  þangað  frá 
Smjörvatnsheiði.  Einnig  undirbúin  símalagning  austur  til  Víkur  í 
Myrdal.  Samkvæmt  ákvörðun  alþingis  hefir  stjórnin  í  árslokin 
tekið  500  þús.  kr.  lán  hjá  >Stóra  norrœna  ritsímafélaginu«  til  síma- 
Jagninga,    og    til  þess  að  byggja  loftskeytastóð  í  nánd  við  Reykja- 


ísland  1918.  107 

vík,  sem  á  að  hafa  afl  til  þess  að  senda  skeyti  til  útlanda.  Mun 
nú  bráðlega  verða  byrjað  á  byggingu  þeirrar  stöðvar. 

Þetta  vor  var  byrjað  að  vinna  að  hafnargerðinni  í  Reykjavík 
og  er  í  árslokin  kominn  garður  frá  landi  og  út  í  Effersey.  Grjót 
til  byggingarinnar  er  flutt  á  járnbraut  frá  Öskjuhlíð. 

Helztu  brúargerðir  á  árinu  eru  á  þessum  ám:  Þverá  í  Borg- 
arfirði,  Fremri  Laxá  í  Húnav.s/slu,  Rangá  í  Hróarstungu,  Munka- 
þverá,  Djúpadalsá,  Skjóldalsá  og  Finnastaðaá  í  Eyjafirði,  Kaldá  í 
Jökulsárhh'ð,  A.usturá  í  Sökkólfsdal,  Hverfisfljóti  og  Brunná  í  V.- 
Skaftafellssjslu.  Flestar  eru  brýrnar  steinsteypubryr.  Járnbryr 
eru  á  Hverfisfljóti  og  Brunná. 

Nyir  vitar  hafa  verið  gerðir  á  Bjargtöngum  vestra,  á  Kálfs- 
hamarsvík  við  Húnaflóa,  á  Skagatá  við  Skagafjörð  og  á  Flatey  á 
Skjálfanda.     Endurreistur  hefir  verið  viti  á  Brimnesi  við  Seyðisfjörð. 

1  byrjuu  ársins  var  hór  staddur  maður  frá  Þyzkalandi  í  þeim 
erindagerðum,  að  rannsaka  hraunin  í  kringum  Hafnarfjörð,  hvort 
þau  væru  rík  af  áburðarefnum,  og  gerði  ráð  fyrir,  ef  svo  reyndíst, 
að  koma  þar  upp  verksmiðju  til  þess  að  vinna  áburð  úr  hraunuu- 
um  Fréttirnar  segja,  að  fyrirtæki  þetta  só  komið  vel  á  veg  ytra, 
en  framkvæmdir  eru  engar  byrjaðar  hór  enn. 

Strandmannaskyli  var  í  sumar  bygt  í  Mávabót  sunnanlands 
og  kostað  ti]  þess  af  útlendum  þjóðum,  mest  Englendingum.  Sjó- 
merki  voru  einnig  reist  í  grend.  Tvö  skyli  önnur  fyrir  strand- 
menn  eru  þar  á  söndunum,  bygð  af  D.  Thomsen  konsúl  Þjóðverja. 
Innsigling  til  Gilsfjarðar  var  í  sumar  mæld  af  dönskum  herforingj- 
um,  er  fengnir  voru  til  þess  fyrir  fé,  er  alþingi  veitti. 

Fyrsta  fiskiþingið  kom  saman  í  júh'  í  sumar,  og  er  fyrirkomu- 
lag  þesð  líkt  og  búnaðarþingsins.  Það  á  að  ræða  fiskiveiðamál 
landsins  og  koma  saman  annaðhvort  ár.  Fulltrúar  til  þingsins  eru 
kosnir  af  deildum  fiskifélags  íslands  til  og  frá  um  land,  og  voru 
þær,  er  fyrsta  þingið  kom  saman,  orðnar  12  að  tölu,  en  félags- 
menn  Fiskifélagsins  alls  542.  Stofnun  Fiskifélags  ísiands  er  fyrsta 
tilraunin  til  þess  að  koma  á  almennum  samtökum  meðal  sjómanna- 
stéttarinnar  um  alt  land,  líkum  þeim^  sem  lengi  hafa  átt  sór  stað 
meðal  landbændastéttarinnar. 

Sláturfólag  Suðurlands  hefir  á  þessu  ári  komið  upp  mjög 
myndarlegu  vélafrystihúsi  í  Reykjavík.  Er  útbúnaður  allur  þar 
svo  fullkomiun  sem  bezt  má  verða,  og  var  frystihúsið  fullgert  fyrir 
sláturtíð  í  haust. 

Raflysing  komst  á  í  haust  í  Seyðisfjarðarkaupstað,  og  er  hanii 


108  Island  1913. 

annar    kaupstaðurinn    á    landinu,    sem    fengið  hefir  þá  Ijsingu.     t 
Hafnarfirði  hefir  hún  verið  nú  í  nokkur  ár. 

Töluverð  slys  hafa  þetta  ár  orðið  á  sjónum  hór  við  land, 
þótt  ekki  séu  þau  eins  stórfengileg  og  síðastliðið  ár.  10.  jan.  fórst- 
vólarbátur  af  ísafirði  með  5  mönnum,  Og  8.  marz  fórst  þaðan 
annar  vólarbátur  með  4  mönnum.  I  apríl  fórst  vólarbátur  frá 
Vestmannaeyjum  og  druknaði  1  maður.  24.  apríl  varð  töluvert 
tjón4  bátum  og  skipum  í  stórviðri  vestanJands.  I  júní  fórst  bátur 
með  3  raönnum  frá  Hafnarnesi  í  Fáskrúðsfirði.  í  ágúst  brann 
vólarkúttarinn  »Agúst«,  eign  BriUouins  fyrv.  Frakkakonsúls,  úti 
fyrir  Olafsvík.  Snemma  í  þeim  mánuði  fórst  og  vólarbátur  frá 
Norðfirði  með  4  möunum.  30.  sept.  fórst  bátur  frá  ísafirði  með 
3  mönnum.  15.  okt.  fórst  vólarbátur  af  Seltjarnarnesi  með  5 
mönnum,  í  flutningaferð,  20.  okt.  rak  upp  austan  við  Reykjavík- 
urhöfn,  úr  vetrarlegu,  botnvörpuskipið  »Frey«,  eign  h/f  P.  J.  Thor- 
steinsaon  &  Co.  og  eyðilagðist  hann.  í  sama  veðrinu  rak  og  upp- 
kolageymsluskip,  sem  lá  á  höfninni  í  Reykjavík,  eign  frakknesks 
kolakaupmanns,  og  eyðilagðist  það  einnig.  Víðar  urðu  og  slys  á- 
bátum  og  skipum  í  því  veðri.  11.  nóv.  fórst  bátur  úr  Súganda- 
firði  með  6  mönnum,  er  voru  að  leita  læknis. 

17.  febr.  strandaði  milliferðaskip  Sam.  gufuskipafál.,  »Ve8ta«, 
rótt  utan  við  ísafjörð  og  laskaðist  mikið,  svo  að  vörur  voru  fluttar 
úr  henni  og  seldar  á  uppboði.  En  síðar  náðist  hún  út  og  var 
henni  komið  til  Khafnar  og  þar  gert  við  hana. 

1  febr.  sökk  norska  kolaflutningaskipið  »Tryg«  suður  af  Dyr- 
hólaey,  en  skipverjum  var  bjargað  af  botnvörpung.  Annað  útlent 
kolaflutningaskip  sökk  í  apríl  á  innsiglingunni  til  Hafnarfjarðar  og 
lá  þar  alUengi  þannig,  að  siglutoppurinn  stóð  upp  úr.  Var  það 
selt  þar,  en  náðist  síðan  á  flot  aftur  ekki  mikið  skemt. 

Snemma  í  marz  strandaði  enskur  botnvörpungur,  »Admiral 
Togo«  við  Stafnestanga  á  Reykjanesi  og  fórust  skipverjar  allir. 
24.  apríl  fórst  frönsk  fiskiskúta  á  Selvogsmiðum  af  árekstri  við  ís- 
lenzkan  botnvörpung.  20  mönnum  varð  bjargað,  en  8  fórust.  7. 
ág.  sprakk  vél  í  fiskiflutningagufuskipi  norsku,  sem  »Eros«  heitir, 
á  Mjóafirði  og  fórust  við  það  3  menn.  En  skipinu  var  bjargað  til 
Noregs  og  þar  gert  við  það.  í  ág.  strandaði  enskur  botnvörpungur, 
»Drax«,  við  Hjörsey  á  Myrum.  Mönnum  var  bjargað,  en  skip- 
fórst,  6.  ág.  strandaði  á  Garðskagaflös  þyzkur  botnvörpungur, 
»Komet«.  Mönnum  var  bjargað,  26.  nóv.  strandaði  enskur  botn- 
vörpungur,     »Lord     Carrington«,     á     sandrifi  ,  við    Kerlingardalsá. 


ísland  1913.  109 

Mönnum  var  bjargað.  28.  des.  strandaði  fiskiflutningaskipið  »Force« 
á  skeri  vestan  við  Akranes.  Hélst  það  nokkra  daga  á  skerina  og 
náðust  úr  því  um  700  skpd.  af  fiski,  en  2300  skpd.  fóru  í  sjóinn 
með  skipinu.  Rótt  fyrir  áramótin  strandaði  enskur  botnvörp- 
ungur,  »BritÍ8h  Empire«,  frá  Hull,  við  Kollsvík,  nálægt  Patreks- 
firði.     Skipverjar  björguðust. 

Milliferðaskipi  Thorefél.,  »Kong  Helge«,  hlektist  á  norðaustan 
við  Færeyjar,  er  það  var  á  útleið  hóðan  til  Noregs  17.  nóv.  Reið 
stórsjór  yfir  skipið  og  tók  af  því  helming  stjórnpallsins  og  meS 
honum  3  menn,  er  allir  druknuðu,  en  það  voru  skipstjóri,  st/ri- 
maður  og  einn  hásetanna.  Skipið  komst  þó  leiðar  sinnar  og  fekk 
viðgerð  í  Khöfn. 

Af  eldsvoðaslysum  eru  þessi  hin  helztu:  3.  júní  brann  íbúð- 
arhús  á  prestsetrinu  Stað  í  Hrútafirði.  5.  okt.  brann  síldarverk- 
smiðja  á  Dagverðareyri  við  Eyjafjörð,  norsk  eign,  mjög  djr.  2. 
jöladag  brann  kirkjan  á  Undirfelli  í  Vatnsdal  um  messutíma.  31. 
des.  brann  á  Siglufirði  hús,  sem  í  var  símastöð  og  póstafgreiðsla 
kaupstaðarins. 

Helztu  mannalát  á  árinu  eru  þessi :  Valgerður  Jónsdóttir  bisk- 
upsfrú,  dó  28.  jan.;  Sigurður  Jónsson  bóndi  á  Lækjamóti  1.  febr.; 
Jón  Ólafsson  á  Einarsstöðum  í  Reykjadal  18.  marz;  Kjartan  Ein- 
arsson  prófastur  í  Holti  24.  marz;  Ragnheiður  Þorsteinsdóttir,  ekkja 
Skúla  læknis  Thorarensens,  1.  apríl;  Guðmundur  Guðmundsson 
bóndi  á  Auðnum  20.  apríl;  Einar  Hálfdanarson  bóndi  í  Hvítanesi 
í  júní;  Benedikt  prestur  Eyólfsson  í  Bjarnanesi  í  júní;  Ragnheið- 
ur  Hafstein  ráðherrafrú  18.  júlí;  Lárus  G.  Lúðvígsson  skósmiður  í 
Reykjavík  20.  júlí;  Sesselja  Schörring,  dóttir  B.  Thorbergs  heitins 
landshöfðingja,  30.  júní;  Arnór  Þorláksson  prestur  á  Hesti  31.  júlí; 
Ouðl.  Guðmundsson  bæjarfógeti  á  Akureyri  5.  ág.;  Gísli  Scheving 
hreppstj.  í  Stakkavík  í  Selvogi  í  ág.;  Ólafur  Arinbjarnarson  verzl- 
unarstj.  í  Vestmannaeyjum  5.  ág.;  Jóhanna  Sveinsdóttir,  ekkja 
Hjálmars  Hermannssonar  á  Brekku  í  Mjóafirði,  í  ág.;  Friðjón  Frið- 
riksson  kaupm.  í  Winnipeg  17.  ág.;  Steingrímur  Thorsteinsson  rektor 
21.  ág.;  Sigríður  Blöndal,  ekkja  Gunnlaugs  syslumanns  Blöndals, 
10.  sept.;  Kristján  H.  Jónsson  áður  ritstjóri  á  ísafirði  27.  sept.; 
Margrót  Egilsdóttir,  ekkja  Halldórs  Bjarnasonar  sýslumanns,  29. 
sept.;  Ingibjörg  Magnúsdóttir,  kona  Guðjóns  alþm.  Guðlaugssonar  á 
Hólmavík,  8.  nóv.;  Magnús  0.  Stephensen  frá  Viðey  23.  des. 

Það  óvenjulega  slys  vildi  til  á  Siglufirði  í  nóvember,  að  tvœr 
Stúlkur  köfnuðu  í  svefni  í  reyk  frá  ofni.    Og  fáheyrður  glæpur  var 


110  Island  1913^ 

drjgður  í  Reykjavík  í  nóvembermánuði,  þar  sem  kona  ein,  Júlíana^ 
Jónsdóttir  að  nafni,  drap  bróður  sinn,  Eyólf,  á  rottueitri  til  þesa- 
að  reyna  að  komast  yfir  ofurlitlar  eigur,  sem  hann  átti. 

Eldur  kom  upp  í  Heklu  á  þessu  ári  og  hófust  gosin  15.  apríi. 
Nokkrir  landskjálftar  fylgdu  í  byrjun,  en  þó  eigi  svo  miklir,  að- 
nokkurt  verulegt  tjón  yrði  af  þeim,  og  aska  féll  ekki  yfir  bygðir 
til  skemda.  Eldarnir  komu  upp  á  tveim  stöðum  og  gusu  margir 
gígar  á  báðum.  Ekki  var  það  sjálft  Heklufjallið,  sem  gaus.  Aðal- 
eldstöðvarnar  voru  norðaustan  við  það,  við  Helliskvísl,  þar  sem 
heitir  Lambafit,  og  rann  þar  fram  mikið  hraun,  sem  kallað  er 
Lambafitjar  hraun.  Hefir  það  skemt  afréttir  og  runnið  yfir  kafla 
af  Fjallabaksvegi.  Hinar  eldstöðvarnar  voru  sunnar,  austur  af  há- 
tindi  Heklufjallsins,  og  icann  þar  einnig  fram  mikið  hraun.  Þar 
heitir  nú  Mundafell,  og  hraunið  Mundafellshraun.  í  apríllok  voru' 
gos  hætt  á  syðri  eldstöðvunum,  en  hóldu  áfram  fram  eftir  maímán- 
uði  á  nyrðri  stöðvunum.  Nákvæmasta  lysingu  á  þessu  eldgosi  hefir 
G.  Björnsson  landlæknir  samið,  og  er  hana  að  finna  í  24.  og  25, 
tbl.  »Lögróttu«. 

Um  miðjan  apríl  kom  hlaup  í  Skeiðará,  afarmikið,  enda  hafði 
þá  liðið  óvenjulega  langur  tími  milli  hlaupa,  eða  10  ár,  en  annars 
koma  hlaupin  venjulega  með  5 — 6  ára  millibili.  Stór  ísfláki  losn- 
aði  úr  jöklinum,  og  er  skarðið  eftir  hann  hór  um  bil  1  kílóm.  á 
breidd  og  lengdin,  upp  í  jökulinn,  álíka.  ísbrúnin,  þar  sem  jök- 
uUinn  sprakk,  var  fyrst  eftir  hlaupið  120 — 150  metra  há.  Hefir 
mönnum  reiknast  svo  sem  10  milj.  kúbíkmetra  af  ís  hafi  losnað 
úr  jöklinum  í  hlaupinu. 

Óvenjulega  margar  bækur  hafa  komið  út  hér  á  landi  á  þessu 
ári.  Nyjar  Ijóðabækur  hafa  komið  út  eftir  Einar  Benediktsson, 
Guðm.  Guðmundsson,  Hannes  S.  Blöndal  og  Þorstein  Erlingsson. 
Eftir  Einar  Hjörleifsson  smásögusafn  og  leikritið  »Lénharður  fó- 
geti^,  er  sýnt  var  fyrst  í  árslokin  í  Reykjavík.  Eftir  Guðm  Magn- 
ússon  síðari  hluti  hinnar  löngu  skáldsögu  »Frá  Skaftáreldi«.  Enn- 
fremur  ny  skáldsaga  eftir  frú  Guðrúnu  Lárusdóttur.  Frá  Bók- 
mentafólaginu  hefir  komið,  auk  framhaldandi  rita,  »Goðafræði  Norð- 
manna  og  íslendinga^,  eftir  Finn  prófessor  Jónsson,  og  frá  Þjóð- 
vinafólaginu  »Róttarstaða  lslands«,  eftir  Einar  Arnórsson  prófessor, 
löng  bók,  sem  rekur  efnið  frá  fyrstu  þjóðfélagsskipun  á  íslandi  og 
fram  á  síðustu  tíma,  og  veitti  alþingi  síðastliðið  sumar  fó  til  þess 
að  koma  bók  þeirri  út  á  þyzku.  Einnig  hefir  komið  út  eftir  sama 
höfund  rit  um  ^dómstóla  og  róttarfar  á  íslandi«  og  eftir  Lárus  H.- 


ísland  1913.  111 

Bjarnason  prófessor  »Stjórnlagafræði«.  Fræðafólagið  í  Khöfn  hefir 
gefið  út  »Bréf  Páls  Melsteðs  til  Jóns  Sigurðssonar«  og  byrjað  á 
jarðabók  Páis  Vídah'ns  og  Árna  Magnússonar.  Sögufólagið  hefir, 
auk  framhaldandi  rita,  »Alþingisbóka  íslands«  og  »Biskupa8agna« 
Jóns  Halldórssonar,  byrjað  á  »Æfisögu  Jóns  prófasts  Steingrímsson- 
ar«.  —  Á  blaðamenskunni  hefir  orðið  sú  breyting,  að  nú  koma 
tvö  dagblöð  út  í  Reykjavík.  Hefir  annað  þeirra,  »Vísir«,  komi5 
út  í  3  ár,  en  hitt,  »Morgunblaðið«,  byrjaði  í  haust. 

Um  kirkjumál  hafa  verið  nokkrar  deilur  miUi  nyguðfræðing- 
anna  og  hinna,  sem  eldri  stefnunni  fylgja.  Nyr  fríkirkjusöfnuður 
var  á  árinu  myndaður  í  Hafnarfirði,  út  af  ágreiningi  um  prests- 
kosningu,  og  hefir  söfnuðurinn  þegar  komið  sér  upp  kirkju  þar  í 
kaupstaðnum. 

Geta  má  þess,  að  íslenzkur  maður  í  Kanada,  Vilhjálmur  Stef- 
ánsson,  er  verið  hafði  áður  við  nám  á  Harwaid  liaskólanum  og  lagt 
fyrir  sig  mannfræði,  hefir  unnið  sór  frægð  fyrir  rannsóknir  í  heim- 
skautslöndunum  norður  af  Ameríku.  Hafði  hann  dvalið  þar  nyrðra 
nokkur  missiri  meðal  skrælingja  og  gert  þar  ymsar  athuganir  og 
mælingar,  sem  eftirtekt  vöktu,  þar  á  meðal  fundið  flokk  manna 
þar  nyrðra,  sem  er  að  útliti  ólíkur  öðrum  skrælingjum,  hefir  annað 
höfuðlag  og  er  Ijós  á  hár  og  með  blá  augu.  Af  þeirri  lysingu  hafa 
spunnist  þær  tilgátur,  að  þarna  gætu  verið  leifar  þeirra  manna  frá 
íslandi  og  Noregi,  er  áður  bygðu  Grænland.  Vilhjálmur  er  nú 
foringi  í  nyjum  landkönnunarleiðangri  þar  nyrðra,  sem  gerður  hefir 
verið  út  af  Kanadastjórn  og  er  vel  út  búinn.  Lagði  hann  í  sumar 
á  stað  í  þann  leiðangur  á  3  skipuLii  norður  með  vesturströnd  Ame- 
ríku  og  um  Behringsundið  norður  í  heimskautslöndin. 

Annar  íslendingur,  Vigfús  Sigurðsson,  kom  í  haust  heim  úr 
leiðangri  um  Grænlandsjökla  með  dönskum  herkafteini,  sera  Koch 
heitir.  Lögðu  þeir  á  stað  í  fyrra  og  fóru  fjórir  saman  vestur  yfir 
þvert  Grænland  norðarlega;  þykir  för  þeirra  merkileg,  og  gat  Vig- 
fús  sór  góðan  orðstír  í  henni. 

Fólag  var  stofnað  á  þessu  ári  í  Þyzkalandi,  sem  kallar  sig 
»Die  Islandsfreunde«  (íslandsvinirnir),  og  á  það  að  vera  sambands- 
liður  milli  þeirra  manna  erlendis,  sem  íslenzk  fræði  stunda,  eða  láta 
sig  ísland  skifta  að  einhverju  leyti,  en  Þjóðverjar  eru  þar  fremstir. 
Er  nú  að  koma  út  þyöing  á  þyzku  af  öUum  helztu  fornritunum 
íslenzku  í  heildarverki,  sem  heitir  »ThuIe.  Altnordische  Dichtung 
und  Pro8a«.  Útgefandinn  er  Eugen  Diedrichs  í  Jena  og  er  útgáf- 
an  mjög  vel  vönduð.  Þ.  G. 


Útlendar  fréttir. 


Panamasknrðnrinn.  Því  mikla  verki  er  nú  lokið,  eða  því 
fiem  næst.  11.  október  síðastl.  runnu  saman  í  skurðinum  höfin  að 
austan  og  vestan  við  Ameríku.  Síðasta  haftið  var  þar,  sem  Culebra 
heitir,  og  var  það  erfiðasti  hluti  verksins,  að  koma  skurðinum  þar 
í  gegn  um  svæði,  sem  er  hór  um  bil  tvær  danskar  mílur  á  breidd. 
Þar  hafði  verið  unnið  svo  að  segja  stöðugt  í  25  ár,  því  þar  var 
byrjað  á  verkinu  20.  jan.  1882  undir  stjórn  F.  de  Lesseps  hins 
franska,  en  vegna  Panamamálsins  mikla  var  hætt  við  verkið  1889. 
Aftur  var  byrjað  á  því  af  nyju  frönsku  félagi  1895,  og  síðan  hefir 
því  stöðugt  verið  haldið  áfram,  frá  1904  af  Bandaríkjamönnum. 
Megnið  af  verkinu  er  unnið  af  þeim.  Forstöðumaður  þess  hefir 
verið  Goethals  verkfræðingur.  En  aðalorsökin  til  þess,  hve  verkið 
gekk  illa  fyrir  Frökkum,  er  talin  sú,  að  verkamenn  þeirra  hrundu 
niður  af  sjúkdómum.  Menn  vissu  þá  ekki  að  flugur,  sem  móskítar 
kallast,  voru  valdar  að  þessu.  Frakkar  reistu  þarna  stór  sjúkra- 
hús,  sem  Bandamenn  hafa  síðan  haft  gagn  af.  En  fyrsta  verk 
Bandamanna  var  að  útr/ma  fhigunum,  og  það  tókst  þeim  fullkom- 
lega.  Skógarnir  voru  ruddir  og  steinolíu  veitt  yfir  forarflóana  og 
þeir  ræstir  fram.     Formaður  við  það  verk  var  Gorgas "  of ursti. 

Skurðurinn  er  50  kílóm.  á  lengd.  Nokkur  hluti  af  honum, 
austan  við  Culebra,  hafði  verið  skipgengur  um  tíma  áður  en  skurð- 
urinn  var  kominn  alla  leið.  |>ar  hefir  á  einum  stað,  við  Gatun, 
verið  myndað  stórt  stöðuvatn,  og  heitir  það  Gatunvatnið.  Það  er 
10  fermílur  á  stærð  og  85  feta  djúpt.  Stórir  frumskógar  og  Indí- 
ánabæir  voru  áður  þar,  sem  vatnið  er  nú.  26.  ágúst  í  sumar  fór 
fyrsta  skipið  um  Gatunvatnið.  Nokkrum  dögum  síðar,  31.  ágúst, 
var  Kyrrahafinu  veitt  inn  í  skurðinn  að  vestan.  2.  sept.  fór  fyrsta 
skipið  frá  Kyrrahafi  inn  í  skurðinn.  En  þá  var  eftir  haftið  við 
Culebra,  sem  ekki  var  unnið  á  að  fullu  fyr  en  11.  okt.,  eins  og 
áður  segir.  Sá  dagur  er  talinn  mikill  sigurdagur  fyrir  Bandamenn, 
því  það  er  eitt  af  allramestu  mannvirkjum  heimsins,  sem  þarna 
hefir  verið  framkvœmt,  ef  eigí  hið  allra  mesta.  Þ.  G. 


//->. 


Yæring'jar. 


Vort  land  er  í  dögun  af  annari  öld. 

Nú  rÍ3  elding  þess  tima  sem  fáliðann  virðir. 

—  Vor  þjóð  skal  ei  vinna  með  vopnanna  fjöld, 
en  með  vikingum  andans,  um  staði  og  hirðir. 
Vort  heimslif  er  taíi  fyrir  glöggeygan  gest, 
þar  sem  gæfan  er  ráðin,  ef  leikurinn  sést  — 
og  þá  haukskygnu  sjón  ala  fjöll  vor  og  firðir. 

Svo  fangvið  sig  breiða  hér  flói  og  vik 

móti  fjarlægu  ströndunum,  handan  við  sæinn; 

en  verin  fábygð  og  vetrarrik, 

l>ygo.Ía  Væringjans  krafta  við  háfjalla  blæinn. 

Hann  stendur  hér  enn,  sera  hann  stóð  hér  fyr 

með  stórgerðan  vilja,  þögull  og  kyr 

og  langferðahugann  við  lágreista  bæinn. 

—  Til  auðs  og  til  vegs  ris  hið  ættstóra  blóð 
um  æskunnar  gullvægu  morgunstundir. 

Frá  haugunum  eldir  af  gamalli  glóð, 

eins  og  glitri  þar  baugar  við  feðranna  mundir. 

Og  börnin  þau  rétta  sig  liraalöng, 

því  litla  stofan  er  orðin  svo  þröng, 

og  málmraddir  eggja  þau  moldunum  undir. 

8 


114  Væringjar. 

En  dalinn  þau  muna,  með  hamra  og  hlíð 

og  hljómandi  fossa  og  ilmviðsins  runna. 

Og  handan  þess  alls  skin  svo  fræg  og  svo  frið 

vor  fortið  i  sjónhring  blóðleitra  unna. 

Það  sólarlag  er  þeirra  árdegis  Ijós, 

þar  á  upptök  vor  fraratið  við  hnígandi  ós, 

þar  skal  yngjast  vor  saga  við  eldforna  brunna. 

Þá  var  hæverskan  manndáð,  ei  hógværð  né  fals, 

þá  var  hirð  hér  um  bændur ;  það  saga  vor  geymir.- 

Á  gullöld  hins  prúða  og  hoska  hals 

spurðust  héðan  þær  fregnir  sem  álfan  ei  gleymir. 

Þá  nefndist  hér  margur  til  metnaðs  og  hróss 

frá  Miklagarði  til  Niðaróss. 

Þá  stóð  hámenning  íslands  sem  æskuna  dreymir. 

Hún  er  stjarna  vors  fólks  gegnum  skugga  og  ský. 

Hér  skin  hún  á  miðdjúpi  Atlashranna. 

Já,  volduga  norrænan  vaknar  á  ný 

af  vörum  og  hjörtum  islenzkra  manna. 

Þá  orðið  sem  geymt  var  i  bók  og  i  brag 

verður  borið  hér  fram  upp  í  lifsins  dag, 

skal  heimurinn  þjóð  vora  sjá  og  sanna. 

Vor  heiðni  er  liðin.     Alt  heíir  sinn  dag. 

En  i  Hávanna  svip  skin  þó  eiHfðar  myndin. 

Hvert  vé  ris  til  guðs  —  sem  bjó  loftsins  lag 

frá  Libanons  hliðum  á  öræfa  tindinn. 

Og  dökni  Væringi'  i  suðrænni  sól 

ber  hann  sinni'  undir  skinni  sem  norðrið  ól,. 

og  minnist  að  heima  er  lífstrúar  lindin. 


Væringjar.  115 

I  auðnanria  hljóði  og  dulardóm 

eru  drættir  i  Væringjans  anda  ristir; 

en  heimurinn  kallar  hann  háum  róm 

til  þess  hóps,  þar  er  seinastir  oft  verða  fyrstir. 

Hans  dugur  er  seigur  og  djúp  er  hans  úð; 

þegar  drengurinn  gengur  i  höfðingjans  búð 

munu  rætast  hans  draumar  um  dáðir  og  listir. 

En  heim  snýr  hans  far.  Á  þeim  hug  eru'  ei  brigð. 
Þvi  hélt  hann  út  snemma  að  fyr  mætti  lenda. 
Hans  þroski  er  skuldaður  bernskunnar  bygð, 
þvi  ber  hann  um  seglin,  þá  rétt  er  að  venda. 
í  glauminum  öllum  hann  geymdi  sin  sjálfs. 
Hann  var  góðvinum  hollur,  en  laus  þó  og  frjáls- 
Svo  skal  Væringjans  lag  alla  veröld  á  enda. 

Sé  eyjunni  borin  sú  fjöður  sem  fiaug  3 

skal  hún  fljúga  endur  til  móðurstranda. 

Þvi  aldrei  skal  bresta  sú  trausta  taug,  ■ 

sem  ber  tregandi  heimþrá  hins  forna  anda. 

Vor  landi  vill  mannast  á  heimsins  hátt, 

en  hólminn  á  starf  hans,  líf  hans  og  mátt  — 

og  i  vöggunnar  landí  skal  varðinn  standa. 

Lundúnum,  október  1913. 

Einar  Benediktsson.  j 


Hokkur  orð  um  þjóðtrú  og  þjóðsiði 
íslendinga. 


Eins  og  kunnugt  er,  hafa  menn  hjá  íiestura  þjóðum 
lagt  sig  mjög  fram  um  það,  að  safna  saman  öllu  því,  er 
að  þjóðlegum  fræðum  lýtur  nú  á  hinni  siðustu  öld.  Það 
var  eins  og  þjóðirnar  og  fræðimennirnir  vöknuðu  af  svefni, 
þegar  rómantiski  skólinn  fór  að  snúa  hugum  manna  frá 
öUum  þurkinum  og  kuldanum  á  skynsemis-timabilinu  og 
beina  honum  í  áttina  til  miðaldanna  með  öllum  æíintýra- 
blænum,  sem  yfir  þeim  sveif,  er  þær  voru  skoðaðar  í 
fjarska,  þótt  annað  kynni  að  hafa  orðið  uppi  á  teningn- 
um,  þegar  farið  var  að  kryfja  þær  til  mergjar.  En  þá 
sáu  menn  skjótt,  að  minsta  kosti  þeir  er  glöggskygnari 
voru,  að  ekki  þurfti  að  hverfa  með  öllu  aftur  til  miðalda 
til  þess  að  finna  eitthvað  likt  því,  er  menn  leituðu  að. 
Glöggvir  menn,  sem  þektu  vel  alþýðuna,  vissu  af  heilura 
æfintýraheirai  i  fórum  hennar,  og  tóku  þá  þegar  að  safna 
þeim  æfintýrum  og  þjóðsögnum  saman,  sem  þeir  náðu  til, 
og  settu  það  á  bækur.  Fyrstir  urðu  þeir  Grimras-bræður, 
Jakob  og  Vilhjálraur,  til  þess  að  færa  þjóðsögur  i  letur, 
eins  og  þær  voru  orðaðar  af  raunni  þjóðarinnar;  gáfu  þeir 
svo  út  hið  nafnkunna  æfintýrasafn  sitt  i  þrem  bindura 
(Kinder-u.  Hausraarchen,  Berlin  1812 — 1822),  og  hefir  síð- 
an  það  safn  orðið  bæði  undirrót  og  fyrirraynd  ótölulegra 
æfintýrasaf na  og  þjóðsögusaf na,  er  út  haf a  koraið  síðan, 
bæði  hjá  Þjóðverjura  og  flestura  öðrum  þjóðura.  Ura  raiðja 
öldina  söfnuðu  þeir  Jón  Árnason  og  Magnús  Grírasson  ís- 
lenzkura  þjóðsögum  og  æfintýrura;  er  það  eitt  raeð  beztu 


Nokkur  orð  um  þjóðtrú  og  þjóösiði  íslendinga.  IIT 

og  vönduðustu  þjóðsagnasöfnum  í  heimi  og  kom  út  i  tveim 
bindum  1862—1864.  Siðar  hafa  nokkur  fleiri  söfn  verið 
gefln  út  til  viðbótar.  Sagnasöfnun  þessi  heflr  haldið  áfram 
meðal  þjóðanna  og  heldur  áfram  enn  i  dag;  hefír  það  orð- 
ið  til  þess,  að  visindamönnum  heflr  orðið  það  Ijóst,  að  i 
þessum  þjóðsögnum  og  þjóðtrú  er  fólgin  afar-mikil  þýðing 
fyrir  vísindalega  þjóðafræði.  Er  það  þegar  orðin  stórmikil 
visindagreinað  rekjaskyldleika  þjóðsagnanna  landa  og  þjóða 
í  milli.  Hafa  islenzkar  þjóðsögur  þannig  verið  raktar  í 
stórri  bók  saman  við  þjóðsagnir  annara  þjóða  í  Norðurálf- 
unni  og  efni  þeirra  og  einstök  atriði  rakin  saman  (Ritters- 
haus:  Die  neuislandischen  Volksmarchen,  Halle  1902). 

Með  þjóðsögunum  heflr  og  verið  dyggilega  safnað- 
allskonar  hjátrú  og  hindurvitnum  meðal  þjóðanna.  Sumt 
af  sliku  dóti  stendur  i  sambandi  við  sagnir,  en  surat  eru. 
að  eins  þjóðbundnar  hjátrúarreglur  og  hleypidómar  um. 
ýmsa  hluti,  sem  þjóðirnar  hafa  trúað  á  og  treyst  eins  og 
nýju  neti,  og  gera  enn  í  dag.  Má  þar  til  telja  ýmsa  fyrir- 
boða  og  fyrirburði,  víti  og  varúðir  ýmsar,  og  má  lesa  ým- 
islegt  af  þeim  fróðleik  i  safni  Jóns  Árnasonar.  Þá  eru  og 
viða  til  með  þjóðunum  fjöldi  þjóðkvæða  og  þjóðlaga,  og 
heflr  því  öllu  verið  safnað  grandgæfllega  með  öðrum  þjóð- 
um.  Meðal  íslendinga  heflr  þjóðkvæðum  ekki  verið  safn- 
að  saman  enn,  nema  þessum  fáu,  sem  prentuð  eru  i  þul- 
um  og  þjóðkvæöum  Olafs  Daviðssonar,  en  fjöldi  þeirra 
liggur  i  handritum,  og  þarf  ekki  annað  en  líta  í  handrita- 
skrá  bókmentafélagsins  til  þess  að  sjá,  hvað  margt  er  til 
af  þeim  kvæðum,  sem  kerlingarnar  kunnu  og  sungu,  þótt 
nú  séu  þau  að  gleymast.  En  þjóðlögunum  heflr  síra  Bjarni 
Þorsteinsson  á  Sigiuflrði  safnað  með  óþreytandi  elju  og 
dugnaði,  svo  að  furða  er,  hvað  einum  manni  heflr  þar 
unnist,  þótt  litlar  þakkir  hafl  hann  fyrir  hlotið,  að  minsta 
kosti  margfalt  minni  en  vert  er. 

Þannig  heflr  þá  verið  talsvert  unnið  að  þvi  hér  á 
landi  að  safna  drögum  til  þeirrar  mentagreinar,  sem  eg 
verð  helzt  að  kalla  þjóðmentir  á  íslenzku,  og  likar  mér 
þó   nafnið  ekki  vel;  ÞJóðverJar  kalla  það  Volkskunde  og. 


118  Nokkur  orð  um  þjóðtrú  og  þjóðsiði  Islendinga. 

Englendingar  Folklore.  Þannig  er  mikill  bálkur  kominn 
á  bók  af  hinum  alþýðlega  skáldskap  þjóðarinnar,  sögnum 
og  þjóðlögum,  sömuleiðis  ýmislegt  um  trú  hennar  og  hjá- 
trú;  þá  heíir  og  verið  ritað  um  skemtanir  hennar  úti  og 
inni,  hugvit  hennar  og  lífsspeki  (gátur  og  málsháttasöfn). 
Nokkur  atriði  hafa  og  koraist  á  bók  um  náttúruskoðun 
hennar  og  samband  þeirra  kynja,  sem  hjátrúin  hefir  skap- 
að,  við  náttúruna  í  kringum  mann.  En  svo  er  það  ekki 
meira.  Vísindalegt  yfirJit  yfir  hjátrú  og  hjátrúarskoðanir 
þjóðarinnar  að  fornu  og  nýju  er  enn  ekki  til.  Að  visu 
er  til  prentaður  partur  af  ritgerð  eftir  Ben.  Gröndal,  er 
prentaður  var  i  Ann.  f.  nord.  Oldk.  1863,  en  sú  ritgerð 
var  aldrei  prentuð  að  fullu,  og  þó  að  margt  sé  gott  i 
henni  og  hafi  gildi  enn  i  dag,  þá  er  hún  samt  í  heild  sinni 
nú  orðin  úrelt,  og  margt  skoðað  nú  á  annan  veg  en  þá 
gerðist. 

En  ein  mikilvæg  og  merkileg  grein  þjóðmentanna 
hefir  orðið  útundan  að  fullu  alt  til  þessa  dags:  Það  er 
siðasaga  eða  siðalýsing  þjóðarinnar  á  síðari  öldum.  En 
sú  grein  stendur  i  svo  nánu  sambandi  við  alt  hitt  í  heild 
sinni,  að  hvorugt  verður  skilið  án  annars  til  fulls.  Siða- 
saga  manna  í  fornöld  hefir  verið  meira  og  minna  tekin  til 
greina  og  meðferðar  i  ýmsum  ritum,  síðast  á  Islenzku  í 
hinni  ágætu  bók  Jóns  dócents  Jónssonar:  Gullöld  íslend- 
inga,  og  er  þvi  ekki  um  þann  timann  að  fást.  En  um 
hinar  siðari  aldirnar  hefir  verið  lítið  ritað,  að  eins  einstök 
atriði  á  stangli,  svo  sem  brúðkaupssiðaritgerð  Sæm.  heit. 
Eyólfssonar,  og  svo  ritgerðir  þeirra  séra  Þorkels  Bjarna- 
sonar,  Olafs  Sigurðssonar  i  Ási  og  Ólafar  Sigurðardóttur  á 
Hlöðum  um  siði  og  hætti  í  þeirra  sveit  um  og  eftir  miðbik 
19.  aldar.  En  þær  eru  góðra  gjalda  verðar  það  sem  þær 
ná.  En  svo  er  víst  að  mestu  upptalið.  Þó  skal  geta  þess, 
að  Daníel  Bruun,  höfuðsmaður  í  her  Dana,  hefir  ritað 
rækilega  um  byggingarhætti  íslendinga  á  19.  öld,  og  verð- 
ur  þar  ekki  miklu  við  bætt. 

Það  blandast  víst  engum  hugur  um  það,  að  þjóðhætt- 
irnir   og   þjóðsiðirnir   hjá   hverri  þjóð    sem   er,    eru  engu 


Nokkur  orð  um  þjóðtrú  og  þjóðsiði  Islendinga.  119 

siður  merkilegir  og  þýðingarmiklir  en  þjóðtrúin  og  hindur- 
vitnin;  enda  hafa  útlendir  visindamenn  safnað  þeim  mjög 
vandlega  hver  hjá  sinni  þjóð.  Þeir  eru  engu  siður  spegiU 
hugsunarháttarins  en  hitt.  Og  oft  eru  bæði  svo  nátengd 
og  vafin  saman,  að  hvorugt  verður  skoðað  til  fulls  nema 
skoðað  sé  i  nánu  sambandi  hvað  við  annað.  Sumt  af 
þjóðsiðum  og  venjum  er  eldgamalt  og  á  rót  sína  að  rekja 
framan  úr  hinni  svörtustu  fornöld  og  römmustu  heiðni,  og 
sumt  má  jafnvel  rekja  austur  í  Asíu  —  fyrir  þá  sem  hafa 
tæki  til  að  rekja  svo  langt.  Sumir  siðir  og  hættir  byggj- 
ast  á  svo  fornri  trú,  að  það  er  fyrir  löngu  horfið  úr  minni  og 
meðvitund  manna,  en  þeir  hafa  haldist  við  samt,  og  hafa 
þá  stundum  á  siðari  tímum  skapast  nýjar  ástæður  til  þeirra. 
Þannig  hafa  margir  siðir  haldist  frá  fornöld  til  vorra  daga 
eða  alt  fram  undir  vora  daga,  og  eru  þá  færðar  aðrar 
ástæður  fyrir  þeim  en  áður  var.  Hefir  kirkjan  oft  átt 
sinn  þátt  i  þvi  að  breyta  þeim  ástæðum. 

Sumt  af  þjóðsiðunum  hefir  aftur  komið  upp  á  siðari 
öldum,  og  er  sumt  af  þeim  liklega  ekki  tiltölulega  gamalt. 
Hugsandi  sérvitringar  hafa  komið  ýmsu  á,  eftir  þvi  sem 
þeim  hefir  þótt  við  eiga,  að  vera  skyldi  eða  ekki  skyldi, 
og  aðrir  siðan  tekið  það  eftir  þeim.  En  þetta  er  stórum 
minni  hluti  gagnvart  hinu,  sem  eg  tók  áðan  fram,  enda 
vist  sumt  af  þvi  alls  ekki  islenzkt  að  uppruna.  Eg  skal 
taka  til  dæmis  ýmisleg  smátöfrabrögð  og  sumt  af  lækn- 
ingakáki  alþýðu,  enda  þótt  margt  af  þvi  sé  áreiðanlega 
innlent. 

Þeir,  sem  hafa  safnað  til  þjóðhátta-  og  þjóðtrúar-lýs- 
inga  meðal  þjóðanna,  hafa  tekið  misjafnlega  margt  til 
greina.  En  hvað  sem  um  það  má  segja,  hvað  taka  skal 
og  hvað  ekki,  þá  er  eitt  vist,  að  það  virðist  réttast  að 
taka  sem  flest  til  greina  af  þvi,  sem  trú  og  hugsunarháttur 
þjóðarinnar  birtist  i.  Fjöldi  orða  og  talshátta  i  málinu 
byggist  einmitt  á  þessum  siðum  og  trú,  og  er  það  svæði 
mér  vitanlega  gersamlega  órannsakað  enn.  Mörg  smáfeld 
atvik  og  viðbrigði  i  daglegu  lifi,  sem  fæstir  taka  eftir, 
eiga  oft  sinar  ástæður,  sem  annað  hvort  eru  gleymdar  og 


120  Nokkur  orb  um  þjóðtrú  og  þjóðsiöi  Islendinga. 

horfnar  fyrir  löngu,  eða  kunna  að  felast  i  einhverri  þjóð- 
trú  eða  þjóðsögn,  sem  ef  til  vill  leynist  einhverstaðar  og 
kafar  upp  þegar  minst  varir,  eða  þá  að  einhver  tekur 
eftir  þvi,  og  svo  kemur  það  upp,  þegar  farið  er  að  spyrja 
eftir  því.  Stundum,  þegar  farið  er  að  spyrja  fólk,  muna 
menn  reyndar  ekkert,  en  þegar  farið  er  að  leita  betur,. 
kemur  ýmislegt  upp,  jafnvel  þar  sem  maður  sizt  býst  við' 
þvi.  En  vandleitað  getur  orðið  að  mörgu  slíku,  sem 
von  er  til. 

Eg  hefi  nú  um  nokkur  ár  varið  flestum  tómstundum 
mínum  til  þess  að  safna  þvi  saman,  sem  eg  hefi  náð  til^ 
um  þjóðsiði  og  þjóðtrú  íslendinga  á  siðari  öldum,  einkum 
á  18.  og  19.  öld.  Það  er  að  visu  erfitt  verk  og  seinlegt, 
þvi  að  bæði  er  eg  nú  bundinn  hérna  norður  undir  heim- 
skauti  og  ærið  fjarri  flestum  heimildum,  t.  d.  handritasöfn- 
unum  i  Reykjavik,  og  svo  hefir  raaður  svo  sárlítið  eldra  við- 
að  styðjast.  Enginn  maður  hefir  ritað  um  þetta  áður,  svo 
að  ekkert  er  fyrir  hendi  til  að  fylla  út  í  eða  til  leiðbein- 
ingar  við  efnisröðun  eða  annað.  En  alt  fyrir  þetta  hefi 
eg  þó  náð  saman  talsvert  miklu  safni  til  þessara  fræða, 
þó  að  eigi  sé  það  hálfbúið  enn.  Til  þess  að  geta  gert  það 
nokkurn  veginn  úr  garði,  þyrfti  maður  að  sitja  að  minsta 
kosti  eitt  sumar  í  Landsbókasafninu,  og  ferðast  síðan  a6 
mista  kosti  tvö  sumur  um  þá  hluta  lands  vors,  sem  helzt 
væri  fengjar  að  vænta  i  þá  átt,  t.  d.  um  Vestfirði  og 
Hornstrandir,  og  svo  suma  hluta  suðausturlandsins  og 
veiðistöðvarnar  syðra.  Með  þvi  móti  væru  sennileg  lik- 
indi  til  þess,  að  eitthvað  talsvert  ynnist. 

Það  virðist  alt  benda  til  þess,  að  þjóð  vor  hefði  flest- 
um  þjóðum  fremur  átt  að  geta  geymt  þjóðhætti  sina,  siði 
og  þjóðtrú  óbreytta  að  mestu  og  óhaggaða  öld  eftir  öld. 
Hún  hefir  alt  af  kúrt  hér  úti  i  horni  og  fyrir  litlum  áhrif- 
nm  orðið  af  öðrum  þjóðum.  Hún  hefir  að  mestu  búið  að 
sinu  um  þúsund  ár.  Engar  aðkomuþjóðir  hafa  flóð  yfir 
landið,  engar  sezt  hér  að  til  þess  að  blanda  hugsunarhátt- 
inn  útlendum  áhrifum.  Hver  kynslóðin  eftir  aðra  hefir 
hugsað,  lifað  og  talað  eins  og  hann  afi  og  langafi  og  lang- 


Nokkur  orð  um  þjóðtrú  og  þjóðsiði  Islendinga.  121 

afalangafi  hugsaði,  lifði  og  talaði.  Einveran  og  tilbreyt- 
ingaleysið  rótfesti  hugsunina  við  hið  sama,  einangraði 
hana  og  gerði  hana  þröngva  og  einhæfa.  Og  það,  sem 
er  orðin  margra  alda  erfðaeign,  hverfur  ekki  svo  fljótt. 
Þess  vegna  geri  eg  mér  von  um,  að  margt  mætti  finna 
hér  í  landi  enn  i  dag,  ef  vel  væri  leitað. 

Safni  mínu  hefi  eg  skift  niður  i  flokka,  og  skal  hér 
gerð  grein  fyrir  aðalefni  þeirra  í  sem  fæstum  orðum. 

1.  Húsaskipun  og  hyggingar.  Þar  hefl  eg  lýst  húsaskip- 
un  og  byggingarlagi  bæja  og  úthýsa  eins  og  það  gerðist 
á  18.  og  fyrri  hluta  19.  aldar.  Þar  þarf  enn  mörgu  við 
að  bæta,  og  er  liklegt,  að  ýmsar  upplýsingar  mætti  fá 
þvi  máli  til  frekari  skýringar  úr  gömlum  úttektum  og 
jarðaskjölum.  Daniel  Bruun  heflr  nákvæmlega  lýst  bygg- 
ingarháttum  hér  á  landi  eins  og  þeir  eru  nú,  og  gert 
glöggvan  greinarraun  þeirra  héraða  i  milli  og  skýrt  það 
mál  með  fjölda  af  myndum.  En  eldri  byggingarhætti 
hefir  hann  lítið  farið  út  í,  sem  þó  verður  að  vera,  enda 
þótt  þeir  hafi  að  vísu  haldist  hér  lengi  við  nær  óbreyttir, 
einkum  hér  norðanlands,  þar  sem  alt  stendur  stórum  bet- 
ur  vegna  þurviðranna,  enda  standa  þar  viða  hús  og  bæir, 
sem  enginn  veit  aidur  á.  Vegna  rita  hans  hefi  eg  farið 
styttra  út  i  þetta  mál  en  eg  hefði  annars  gert. 

2.  Daglegt  lif.  Þar  til  heyrir  fótaferðin,  dagsvinnan, 
rökkursvefninn,  kvöldvökurnar  og  svo  svefninn  og  rúmin 
með  öllu  því  er  þar  til  heyrir.  Undir  þenna  flokk  hefði 
vel  mátt  telja  þrjá  næstu  flokkana,  sem  hér  fara  á  eftir, 
þó  eg  hafl  nú  samt  fyrst  um  sinn  tekið  þá  sér. 

3.  Fatnaðurinn:  hvernig  fólk  klæddi  sig  bæði  til 
spari  og  hvers  dags.  ,Um  það  mætti  vafalaust  fá  mikinn 
viðauka  við  það,  sem  eg  hefl  enn  getað  safnað  og  náð  til, 
með  þvi  að  rannsaka  gamlar  uppskriftir  og  skiftagerninga 
og  svo  ýmislegt,  sem  finst  í  forngripasafninu.  Með  þess- 
um  kafia  er  nauðsynlegt  að  hafa  nokkrar  myndir. 

4.  Hreinlœtiy  hvað  oft  menn  þvoðu  sjálfum  sér,  fiík- 
ur  sínar  og  rúmföt,  hvað  menn  höfðu  til  þess  og  hvernig 
það  var  gert. 


122  Nokkur  orð  um  þjóðtrú  og  þjóðsiði  Islendinga. 

5.  Matarœði:  hvaða  menn  höfðu  til  matar  og  hvernig 
menn  matbjuggu  handa  sér  og  notaðist  að  þvi,  hvað  menn 
l)jörguðust  við  að  gera  sér  að  mat  í  harðindum  og  þegar 
hungrið  svarf  að.  Þar  er  svo  að  siðustu  talað  um  nautna- 
vörur:  vínföng,  kaffi,  tóbak  o.  fl. 

6.  Aðalstörf  manna.  Þar  er  tekin  til  meðferðar  öU 
landvinna  manna  frá  vori  til  vors.  Fyrst  vorvinnan, 
bæði  túnvinna,  útstunga,  fjárhirðing  á  vorin  að  nokkru 
0.  fl.  Síðan  sumarvinnan  til  sláttar,  og  er  þar  margt  að 
athuga:  grasaferðir,  kaupstaðarferðir,  suður-  og  vestur- 
ferðir  Norðlinga  til  flskikaupa,  viðarferðir  á  rekasvæðin, 
mótekju,  torfristu  o.  fl.  Svo  er  slátturinn  með  allri  hey- 
hirðingu,  og  svo  haustverkin :  göngurnar,  sláturstörfin  með 
x)llu  því  er  þeim  fylgir,  kaupstaðarferðir,  túnáburður,  að- 
gerðir  á  húsum  o.  fl.  Þá  kemur  vetrarvinnan  til:  uUar- 
vinna  öU  og  tóskapur,  prjónaskapur,  vefnaður,  þóf ;  rjúpna- 
veiðar  o.  m.  fl.  Svo  er  þar  með  kafli  um  hannyrðir 
kvenna  og  smiðar  karla  og  margt  fleira,  sem  stund  var 
lögð  á. 

7.  Sjómenskan.  Þar  kemur  til  greina  útbúnaður 
manna  i  verið,  förin  að  heiman,  sjóbúðirnar,  vistin  i  ver- 
inu,  bæði  í  róðrum  og  landlegum,  lífernið  i  verinu,  afli 
og  skifti  á  honum,  happadrættir  og  ódrættir,  hættur  og 
varúðir  á  sjó,  iUfiskar  og  margvisleg  trú  sjómanna  á  ýmsu 
er  að  þessu  öUu  lýtur.  Róðra  og  sjóvist  yfir  höfuð.  Veiðar 
i  ám  og  vötnum.  Til  þessa  kafla  hefi  eg  enn  einna  minst 
safnað  og  enn  ekkert  samfelt  yfirlit  gert,  þvi  að  um  hann 
er  eg  einna  ófróðastur,  af  því  að  eg  hefi  aldrei  við  sjó 
verið;  þarf  eg  þvi  nauðsynlega  að  halda  til  um  tíma  1 
einhverri  af  hinum  afskektari  veiðistöðum  til  þess  að  ná 
þar  upp  ýmsum  þess  konar  fróðleik.  En  margt  í  sjó- 
menskunni  mun  vera  eitt  af  því  elzta  og  fastasta  í  hjá- 
trú  vorri  og  venjum.  Engu  af  slíku  hefir  nokkurn  tima 
verið  neitt  safnað  svo  að  eg  viti  til. 

8.  Veðurfarið.  Þar  kemur  fram  öU  trú  fólksins  á 
veðurspám  og  veðúrboðum,  áhrifum  tungls  og  sólar  og 
^nnara  himinteikna  á  tíðarfarið  o.  m.  fl.    Nokkuð  af  þvi 


Nokkur  orð  um  þjóðtrú  og  þjóðsiði  Islendinga.  123 

er  að  visu  talið  i  Þjóðsögum  J.  Á.  en  meira  mun  það  vera 
eftir  gömlum  skræðum  af  útlendum  uppruna,  eins  og  Jóla- 
skrá  Beda  prests  hins  fróða,  en  úr  almennri  trú  manna, 
enda  þótt  sumt  af  því  falli  saman  og  hafi  orðið  þjóðar- 
eign.  Eins  og  kunnugt  er,  er  mikið  af  þessari  trú  i  fullu 
fjöri  enn  i  dag,  að  minsta  kosti  sumstaðar  á  landi  hér. 

9.  Þá  eru  skepnurnar,  þessar  skepnur,  sem  menn 
búa  saman  við  og  lifa  með  svo  að  segja  nótt  og  dag  frá 
vöggunni  til  grafarinnar.  Alidýrin:  hestar,  kýr  og  kind- 
ur,  hundar  og  kettir,  eru  rótgróin  i  hugum  manna,  og  er 
lýst  allri  hirðingu  þeirra  og  viðbúð,  trú  á  þeim  og  var- 
úðir  við  þær,  bæði  yngri  og  eldri.  Síðast  er  þar  kafli 
um  önnur  dýr  og  fugla,  veiðar  þeirra  og  not,  varúðir  við 
-þau  og  hjátrú  á  þeim.  Minst  er  og  nokkurra  skorkvikinda, 
en  stutt  er  farið  út  i  það,  af  þvi  að  J.  Á.  hefir  tæmt  það 
efni  að  mestu  i  þjóðsögum  sinum. 

10.  Lifsatriði.  Þar  er  lýst  venjum  og  trú  manna  við 
fæðingu  barna  og  meðferð  þeirra  og  hvers  er  þar  að  gæta, 
uppeldi  þeirra  og  uppfræðingu.  Svo  koma  fullorðinsárin, 
mismunur  karla  og  kvenna  og  hvað  er  athugavert  við 
hvort  um  sig,  trúlofanir,  giftingar,  brúðkaupsveizlur,  og 
svo  að  síðustu  sjúkdómar,  dauðinn  með  feigðarboðum  sín- 
um  og  útförin.  Þar  kemur  margt  til  greina  og  mun  þó 
margt  vanta  enn.  Nokkur  atriði  úr  þeim  kafla  hefi  eg 
ritað  upp  og  látið  prenta  i  »Festskrift  till  H.  F.  Fejlberg, 
Sthlm  1911«,  bls.  373—389.  Út  úr  efni  þessa  kafia  hefir 
Sæm.  Eyjólfsson  ritað  ritgerð  um  brúðkaupssiði,  sem  prent- 
uð  er  i  Timar.  Bókm.fél.  16.,  92—144. 

11.  Heilsufar  og  lœkningar.  Þar  er  lýst  heilsufari 
manna  fyr  á  öldum  og  fram  undir  þetta,  orsökum  þess, 
hvað  þvi  var  áfátt  og  svo  tilraunum  alþýðu  til  þess  að 
lækna  kvillana,  þegar  hvergi  var  lækni  að  fá  og  enga 
hjálp,  hvað  sem  við  lá.  Eg  hefi  náð  saman  heillangri 
lækningabók  eftir  skræðum  þessara  skottulækna,  auk  þess 
sem  eg  hefi  náð  saman  af  læknisráðum,  sem  til  er  gripið 
jafnvel  sumstaðar  enn  í  dag. 

12.  Skemtanir.    Um  skemtanir  íslendinga  hefir  Ólafur 


124  Nokkur  orð  uni  þjóðtrú  og  þjóðsiði  Islendinga. 

Daviðsson  ritað  mikla  bók  og  merka,  og  hefi  eg  þvi  farið 
mjög  lauslega  yfir  þann  kafla.  En  ýmislegt  var  það,  sem 
til  skemtana  var  talið,  og  má  þar  til  telja  gestakomur 
alment  og  gistingar,  og  svo  útreiðarnar  um  helgar  á  sumr-- 
in  með  öllu  þvi  urastangi,  er  þeim  var  samfara.  Þar  er 
og  lýst  reiðtýgjum,  reiðfötum  o.  fl.  er  heyrði  til  drykkju- 
útreiðanna.  Þá  koma  orlofsferðirnar  og  orlofsgjafirnar  á 
haustin.  Svo  er  hnýtt  aftan  við  lægsta  stiginu  af  ferða- 
lögunum:  flakkinu  og  förumannalýðnum^  sem  var  áður 
þjóðarmein,  en  nú  er  orðin  »en  saga  blott«.  Þennan  kafla 
væri  annars  réttara  að  kalla  »ferðalög  og  flakk«. 

13.  Trúar-  og  hugsunarlífið .  Það  heflr  orðið  allmikið 
mál  og  þó  stutt  yfir  farið,  og  mundi  þar  þó  enn  miklu 
mega  við  bæta.  Þar  er  fyrst  lýst  að  nokkru  þjóðarein- 
kennum  eftir  landshlutum,  eftir  því  sem  föng  voru  til. 
Siðan  er  lýst  alþýðumentun  eftir  landshlutum,  eftir  því 
sem  föng  voru  til.  Síðan  er  lýst  alþýðumentun  og  fróð- 
um  mönnum  meðal  alþýðu,  kirkjutrú  manna  og  kirkju- 
rækni,  kirkjusiðum  og  venjum  við  kirkjuferðir,  siðferði  og 
siðgæði.  Siðan  eru  teknar  fram  katólskar  menjar,  sem 
lengi  loddu  við  með  alþýðu  manna;  þá  eru  og  teknar 
fram  hinar  heiðnu  menjar,  sem  jafnvel  enn  lifa  í  trú 
manna,  og  kemur  þar  til  greina  bæði  álfatrúin,  galdra- 
trúin,  trú  á  náttúruhluti  og  náttúrufyrirbrigði  o.  m.  fi. 
Síðan  eru  teknar  fram  hugmyndir  almennings  og  þjóð- 
trúarinnar  um  annað  líf,  og  vefst  þar  eitt  og  annað  sam- 
an,  sem  er  ærið  ósamkynja,  svo  sem  kirkjutrúin  og  ram- 
heiðin  draugatrú,  eins  og  hún  er  arfgeugin  leugst  framan 
úr  öldum;  áhrif  þessarar  trúar  á  dánarsiði  og  framkomu 
manna.  Siðast  í  þeim  kafla  er  svo  tekin  fram  ýmis  konar 
hjátrú,  sem  hefir  haft  meiri  og  minni  áhrif  á  hætti  manna 
og  framkomu  í  lífi  þeirra. 

Margt  annað  kemur  til  greina  en  það  sem  hér  er 
tekið  fram,  því  að  þetta  er  að  eins  stutt  yfirlit  efnisins;. 
en  það  ætti  að  nægja  til  þess  að  sýna  í  sem  fæstum  orð- 
um  að  efnið  er  margvíslegt  og  margt  er  tekið  fram  í  þessu 
safni.     Heimildir   mínar   eru   margvislegar  eins  og  vænta- 


Nokkur  orö  um  þjóðtrú  og  þjóðsiði  Islendinga.  125 

má,  og  skal  eg  að  eins  taka  fram  ferðabækur  þeirra 
Eggerts  Olafssonar  og  Olavíusar,  Horrebows,  Hendersons, 
Mackenzies,  Thienemanns  o.  fl.  þeirra,  sem  eg  veit  sann- 
orðasta  og  réttorðasta  um  ísland  fyrrum,  gömlu  Félags- 
Titin  0.  m.  fl.,  með  stöðugum  samanburði  við  frásagnir 
réttorðra  og  gamalla  manna;  margt  hefi  eg  og  fundið  í 
þjóðsagnasöfnum  þeim  sem  til  eru,  handritum  01.  Davíðs- 
fionar,  gömlum  skrifuðum  skruddum,  kvæðum  o.  fl.  En 
það  sem  enn  vantar  er  að  yfirfara  ýms  handrit  í  Lands- 
bókasafninu  og  leita  fróðleiks  hjá  fólkinu  í  ýmsum  hér- 
uðum  landsins. 

Þegar  maður  aðgætir  þjóðtrúna  og  þjóðsiðina  hér  á 
landi  og  fer  að  bera  það  saman  við  þjóðsiði  meðal  ann- 
ara  þjóða,  rekur  maður  sig  stundum  á  margt,  sem  er  svo 
undarlega  líkt,  að  það  virðist  benda  ótviræðlega  á  sama 
uppruna,  og  er  þá  sú  venja  afargömul,  liklega  mörg  þús- 
und  ára,  síðan  áður  en  hinn  germaiiski  þjóðabálkur  klofn- 
aði.  Þannig  hefi  eg  fundið  venjuna  með  síðasta  dreifar- 
fangið  á  .  slættinum  suðaustur  i  Schlesiu  óbreytta  að  öðru 
en  því,  að  það  er  auðvitað  kornbundin,  og  sama  hjátrú 
liggur  til  grundvallar  hjá  báðum.  Ýmislegt  fleira  gæti  eg 
til  tínt  því  um  líkt  en  þess  gerist  ekki  þörf.  En  þýðing 
þeirra  hluta  fyrir  vísindamenn,  og  sérstaklega  þjóðfræð- 
inga,  er  hverjum  auðsæ,  sem  þekkir  til  þeirra  fræða. 

En  svo  eg  víki  aftur  að  þjóðsiðum  vorum  og  þjóðtrú, 
þá  er  enginn  vafl  á  því,  að  margt  má  enn  flnna  nýtt  í 
landinu.  En  það  kostar  bæði  fé  og  fyrirhöfn.  Eg  hefi 
látið  prenta  spurningabálk  um  þetta  efni  og  sent  hann 
ýmsum  mönnum,  og  sumum  hefi  eg  sent  skrifaðar  spurn- 
ingar,  en  nærfelt  enginn  hefir  svarað  þvi  einu  orði.  Menn 
eru  áhugalausir  um  alt  slikt,  og  svo  fást  menn  ekki  til 
að  gera  neitt  nema  fyrir  peningaborgun.  Það  er  nú  orðin 
tízka  og  verður  ekki  um  það  fengist.  En  svo  er  annað: 
margir  eru  farnir  að  halda  nú  á  dögum,  að  það  sé  landi 
og  þi'óð  til  minkunar  að  halda  uppi  þessari  trú  og  venj- 
um  —  það   ætti   að   hverfa   sem  fyrst.    En  slíkt  er  hinn 


126  Nokkur  orö  um  þjóðtrú  og  þjóðsiði  Islendinga. 

mesti   misskilningur.     Það    eru    margvíslegar  vísindalegar 
undirstöður,    sem  má  leggja  með  þessum  söfnum,  og  þess 
vegna    er   mest   um    vert   að  geta  fengið  alt  sem  réttast, 
til  þess   að  á  því  megi  áreíðanlega  byggja.     Slíku  verður 
sjaldan   náð   með  góöu  móti  hjá  mönnum  nema  með  yfir- 
legu   og   eftirgangsmunum.    Það  er  varla  orðið  annað  nú 
en  gamla  fólkið,  sem  til  er  að  leita  með  trú  og  venjur  lands- 
manna  fyrrum.     Það  er  orðið  um  undarlega  snauðan  garð 
að   gresja   hjá    unga   fólkinu.     Það  hlær  að  heimskunni  i 
gamla   fólkinu    og   setur   hana    ekki  á  sig,  og  gætir  þess 
ekki,  að  i  þessu  efni  er  um  vísindaleg  mál  að  ræða.    Þess 
vegna   eru  nú  svo  mörg  merkisatriði  í  þjóðsiðum,  háttum 
og   trú    manna   gersamlega   horfin   eða   að  hverfa,  og  nú 
eru  síðustu  forvöð  að  bjarga  þvi  sem  bjargað  verður.    Má 
minna   hér  á  orð   Karls  Weinholds,    hins  mikla  þjóðsiða- 
fræðings    Þjóðverja,    er   hann   ritaði    1862:     »Það   verður 
engum  auöið  að  stífla  straum  tímans.     Þeir,  sem  unna  heil- 
brigðu    þjóðlífi   og   rannsaka   fornar   menjar,    tina  saman 
brotin,  sem  hann  skolar  frá  sér,  og  rita  þau  upp.    Schlesia 
var  áður  fyrrum  auðug  að  fornum  venjum,  en  nú  er  alt  það 
gamla  að  hverfa  i  einum  svip.     Þvi  er  þess  nú  orðin  brýn 
þörf   að    lýsa    þvi  i  héraði    hverju,  sem  eftir  er  af  siðum 
og   fornum  venjum  .  .  .     Þar  má  engu  gleyma«.     Það  er 
eins   og   þessi   orð  væru  rituð  nú  i  vorn  garð.     Margt  er 
að  visu  enn  til  —  en  enginn  veit  hvað  margt  er  nú  orðið 
gleymt   og   glatað,  og  margt  er  nú  alveg  að  gleymast  að 
fullu.     Kaupstaðirnir  eiga  sinn  þátt  i  þvi  að  breiða  almenna 
menningablæinn   yfir  alt,  og  sópa  því  sérkennilega  burtu. 
Árlega  deyr  nú  í  landinu  fjöldi  af  gömlu  fólki,  sem  mundi 
gamla  siði  og  trú,    sem  þeim  var  samfara  —  og  það  deyr 
með  þeim,    og  það  má  um  það  segja  eins  og  um  steininn 
forðum:    Það  kemur  ekki  upp  aftur  að  eilifu.    Og  fræði- 
mennirnir  sitja  með  sárt  ennið  af  þvi  að  hafa  mist  af  vis- 
indagrundvelli,  sem  nú  er  tapaður  eða  að  tapast  að  fullu, 
en  hefði  getað  upplýst  margt  um  skyldleika  þjóðanna.    Eg 
gæti   tilfært   nóg  dæmi,  en  sleppi  þvi  að  sinni,  af  þvi  a6 


Nokknr  orð  um  þjóðtrú  og  þjóðsiði  Islendinga.  12T 

mig  skortir  útlendar  heimildir,  til  þess  að  geta  fært  næg 
rök  að  eins  mörgu  og  eg  vildi.  Eg  hefi  að  eins  með  lin- 
um  þessum  viljað  benda  á  hvað  má  gera,  hvað  þarf  ab 
gera,  hvað  eg  hefi  reynt  að  gera  og  hvað  eg  vildi  að  aðrir 
gerðu,  áður  en  það  er  orðið  of  seint. 

Jónas  Jónasson 
frá  Hrafnagili, 


TJnga  fólkið  og  atvinnuYegir  landsins. 


I. 

Vöætur  Það  er  sannef nt  lífsmark  á  þjóð  vorri,  að  n  ú 

þjóðarinnar.  v  e  x  h  ú  n  og  fólkinu  f jölgar.  öld  eftir  öld 
hefir  hún  hjarað  nálega  milli  lífs  og  dauða, 
minkað  i  stað  þess  að  vaxa.  í  fornöld  og  fram  að  1400 
hefir  mannfjöldinn  líklega  verið  um  70.000,  með  öðrum 
orðum  staðið  i  stað.  Eftir  þann  tima  fækkar  fólkinu  svo 
öJJög,  þó  engir  útflutningar  væru,  að  um  1800  eru  íslend- 
ingar  að  eins  47.000.  Fyrstu  áratugu  nitjándu  aldarinnar 
er  fjölgunin  hægfara,  en  eftir  1820  fer  fólkinu  óðum  að 
fjölga,  og  þrátt  fyrir  allar  Vesturheimsferðir  voru  lands- 
menn  85.183  er  siðasta  manntal  var  tekið  1.  desbr.  1910. 
Frá  1890  til  1910  hafa  bæzt  við  rúm  700  manna  á  hverju 
ári  auk  allra  sem  burt  hafa  fluzt.  Ef  fáir  flytjast  af  landi 
burt  næstu  árin  verður  árlega  viðbótin  efalaust  um  1000 
manns  óðar  en  varir,  að  minsta  kosti  ef  alt  gengur 
skaplega. 

Mér  er  sem  eg  sjái  fyrir  mér  þennai;i  álitlega  hóp  af 
ungu  efnilegu  íslenzku  fólki,  þúsund  menn,  pilta  og  stúlk- 
ur,  sem  bætast  við  á  hverju  ári.  Alt  þetta  fólk  er  at- 
vinnulaust  og  fyrir  öllum  vakir  sama  hugsjónin,  að  geta 
orðið  sjálfstæðir  menn,  gift  sig  og  séð  fyrir  sér  og  sínum 
á  sómasamlegan  hátt.  Ef  þetta  á  að  takast,  verður  það 
að  ryðja  sér  nýjar  brautir,  byggja  ný  heimili,  finna  nýja 
atvinnu. 

Það  er  eins  og  öUum  liggi  i  léttu  rúmi  hvað  af  þessu 
fóiki   verður.    Þing  og  stjórn  hefir  ekki  áhyggjur  af  þvi, 


Unga  fólkið  og  atvinnuvegir  landsins.  129 

nema  ef  til  vill  litilfjörlega  þegar  stórir  hópar  flytja  til 
Vesturheims.  Það  er  oft  talað  um  að  landið  sé  stórt  og 
sjórinn  »óþrjótandi  gullnáma«.  Mörgum  finst  það  sjálf- 
sagt,  að  hér  geti  lifað  mörg  hundruð  þúsund  manna  góðu 
lifi,  unga  fólkinu  sé  því  ekki  vorkunn  ef  nokkur  dáð  sé 
i  því  og  dugur.  Eg  hefi  veitt  því  eftirtekt,  að  þeir  trúa 
þessu  fastast,  sem  minst  hafa  vit  á  atvinnuvegum  vorum 
og  aldrei  hafa  tökiö  sér  verk  í  hönd.  í  mínum  augum  er  þetta 
ekki  svo  einfalt  mál.  Eg  er  ekki  laus  við  að  hafa  áhyggjur 
af  hópnum  þó  hann  sé  ekki  stærri.  Það  er  áreiðanlega 
vert  að  athuga  úr  hverju  fólkið  hefir  að  spila  og  hvað 
landið  býður  þessum  nýju  börnum  sinum. 

Hvað  verður  Það  liggur  næst  að  spyrja,  hvað  af  fólkinu 
af  fólkinuf  hafi  orðíð  undanfarin  ár  sem  bæzt  hefir 
við  i  landinu.  7 — 8  hundruð  manna  hafa 
'bæzt  við  á  hverju  ári  og  einhvern  veginn  hafa  þeir  kom- 
ist  af .  Ætla  mætti  að  svo  yrði  og  eftirleiðis  og  alt  að  greidd- 
ist  af  sjálfu  sér.  Landshagsskýrslur  vorar  sýna  það  Ijós- 
lega,  hvað  af  fólkinu  hefir  orðið  síðustu  áratuguna: 
1890  á  öUu  landinu  72.444    í  kaupst.     9.758    í  Rvík    3706 

1901 78.470  —        17.106        —        6321 

1910 85.183  —       27.464        —      11600 

Mannnfjölgun  í  30  ár  á  öllu  landinu  12.739.  Mann- 
fjölgun  kaupstaða  17.706.     í  Rvík  7.894. 

Með  öðrum  orðum :  Alt  fólkið  sem  bættist 
við  í  landinu  hefir  streymt  tilkaupstað- 
a  n  n  a,  og  auk  þess  margir  aðrir  bæði  til  kauptúna  vorra 
og  svo  til  Vesturheims.     Sveitafólkinu  hefir  fækkað. 

Æfn  i  Það  þarf  enginn  að  undrast  þó  fólkið  flykkist 
hœjunum.  að  bæjunum.  Sú  alda  gengur  nú  um  öll  lönd 
og  sumstaðar  svo  að  liggur  við  landauðn  í 
góðum  héruðum.  Bæirnir  bjóða  venjulega  hærra  kaup  en 
sveitabóndinn  sér  sér  fært  að  gjalda.  Þetta  veit  unga 
fólkið,  en  hitt  er  því  miður  Ijóst,  að  þar  er  svo  miklu 
'dýrara   að  lifa,  að  alt  étur  sig  upp.    Þá  er  sagt  að  unga 

9 


130  Unga  fólkið  og  atvinnuvegir  landsins. 

fólkið  gangist  fyrir  því  að  þar  sé  f relsi  meira  og  lífið  skemtir^ 
legra.  Eg  held  að  önnur  hvöt  sé  rikari,  þó  margir  gjöri 
sér  það  ekki  fuUljóst.  Sveitiu  býður  að  visu  atvinnu,  hjú- 
ura  eða  lausafólki,  en  fyrir  fólkið  sem  bætist  við  eru  litlar 
horfur  til  þess  að  verða  þar  sjálfstæður  maður,  geta  gift 
sig  og  eignast  heimili,  því  allar  jarðir  eru  setnar  og  bænd^ 
ur  ófúsir  á  að  skifta  jörðum  sinum.  Fólkið  flytur  til 
bæjanna  af  því  það  fær  þar  hærra  kaup,  hefir  ef  til  viU 
meiri  horfur  á  að  geta  gift  sig  og  eignast  heimili,  en  auk 
þess  taka  sveitir  vorar  ekki  við  öllum  sem  við  bætast. 

Þó  ekki  séu  til  neinar  skýrslur  um  afdrif  fólksins- 
sem  fluzt  hefir  til  kaupstaðanna,  þykir  mér  líklegt  að  þau 
séu  þessi:  Lakasta  tegundin  verður  sér  fyr  eðii  s^'ðar  að 
vandræðum,  flyzt  á  sina  sveit  eða  verður  bænum  til  byrðar. 
Miðflokkurinn,  allur  fjöldinn,  verður  að  fátækum  fram- 
tiðarlitlum  sjómanna-  eða  verkalýð  i  bæjunum  og  lifir  alla 
æfi  við  litinn  kost  og  lélegan.  Margir  giftast,  en  500 — 
1000  kr.  hrökkva  skamt  í  kaupstað  til  þess  að  framfleyta 
fjölskyldu.  Þá  er  eftir  hinn  fámenni  flokkur  ötulustu 
mannanna.  Sumir  ryðja  sér  braut  í  kaupstöðunum  og 
komast  vel  af,  aðrir  flytja  af  landi  burt  og  farnast  vel  i 
Vesturheimi. 

Það  verður  naumast  með  sanni  sagt,  að  þessi  framtíð 
sé  alls  kostar  glæsileg  fyrir  unga  fólkið.  Að  visu  kunna 
fleiri  að  giftast  og  eígnast  að  nafninu  hús  og  heimili,  en 
æfin  verður  fyrir  flestum  sultur  og  seyra,  atvinnan  óviss 
og  alt  oltið  um  koll  ef  nokkuð  ber  út  af.  Og  sem  stend- 
ur  eru  allar  horf ur  á  að  hagurinn  f ari  versnandi  ef tir  því' 
sem  fleiri  flykkjast  að.  Þá  hygg  eg  að  þetta  sultarlíf  i 
bæjunum  hafi  ill  áhrif  á  flesta.  Þeir  verða  sjálfir  verri 
menn  og   börnin  lakar  upp  alin  en  vel  flest  sveitabörnin. 

»Komið  i  munu  bændur  segja.  »Hér  fækkar  fólkinu  og 
sveitina!«  hér  er  þörf  fyrir  margar  hendur  við  alls- 
konar  nauðsynjaverk.  Jarðræktinni  miðar 
lítið  áfram  vegna  þess  að  vinnuaflið  vantar.  Vér  getum. 
tekið  við  mörgum  þúsundum  manna!« 


Unga  fólkið  og  atvinnuvegir  landsins.  131 

Þetta  sýnist^  1  fljótu  bili  kostaboð  og  góð  úrræði.  Við- 
nánari  athugun  reynist  það  þvi  miður  á  annan  veg,  acV 
œinsta  kosti  meðan  sveitirnar  hafa  ekki  betra  að  bjóða 
en  nú  gengur  og  gjörist. 

Ef  vér  hugsum  oss  að  unga  fólkið  færi  að  þessu  ráði 
og  settist  alt  að  í  sveitunum,  þá  er  það  auðséð  að  eftir 
tæpan  áratug  væri  fólkið  orðið  þar  jafnmargt  og  var  um 
1880  er  það  var  flest.  Það  er  næsta  óliklegt  að  bændur 
vildu  við  meiru  taka,  sízt  ^ jalda  þ vi  sæmilegt  kaup .  Þetta 
nægir  til  að  sýna  það,  að  meðan  ástandið  i  sveitunum 
breytist  ekki  til  muna,  er  hér  ekki  um  neinn  framtiðar- 
veg  að  ræða.  Auk  þess  er  það  víst,  að  unga  fólkinu  er 
það  ekki  nóg  að  verða  matvinnungar  hjá  einhverjum  hús- 
bónda.  Þvi  er  heldur  ekki  nóg  að  fá  kaup  sem  sæmilegt 
sé  fyrir  einhleypan  mann.  Allir  sem  nokkur  dugur  er  i 
krefjast  þess  að  þeir  geti  fyr  eða  siðar  orðið  sjálfstæðir 
menn,  gift  sig  og  eignast  heimili.  Þessa  eiga  þeir  sem 
stendur  ekki  kost  i  sveitunum.  Sveitirnar  taka  fúslega  á 
móti  nokkrum  þúsundum  vinnufólks,  einkum  ef  kaupið 
væri  lágt.  Það  er  alt  og  sumt.  Það  er  vonandi  að  þetta 
breytist,  en  sem  stendur  eru  sveitirnar  engin  Amerika,, 
sem  bjóði  fjölda  fólks  góða  framtið  og  næga  atvinnu. 

Táka  kaup'      Ur   þvi   að    sveitirnar   bjóða    hvorki    unga 

túnin  viðf       fólkinu    þá    kosti,    sem    það    telur   fýsilega 

fyrir   sig,    né   geta   tekið   við   þvi  til  lang- 

frama  með  þvi  lagi  sem  nú  er  á,  þá  er  sjálfsagt  að  spyrja: 

Geta   þá  kauptúnin  tekið  við  þvi  til  langframa  og  haldið 

tfram  að  vaxa  eins  og  verið  hefir  siðustu  áratugina? 

Það  má  óhikað  ganga  að  þvi  vísu  að  bæirnir  halda^ 
áfram  að  vaxa.  Fyrst  og  fremst  er  sú  reynsla  i  öllum 
löndum,  að  bæirnir  hafa  ómótstæðilegt  aðdráttarafl.  Þó 
ekkert  taki  við  nema  hreinasta  örbirgð,  sækir  fólkið  þang- 
að  úr  sveitunum  og  verður  margt  að  hinum  alkunua  borg- 
arskríl.  Við  þessum  vandræðum  hafa  ekki  fundist  nein 
ráð  sem  verulega  hafi  að  haldi  komið.  Jafnframt  liggur 
það  i  augum  uppi  að  bæirnir  geta  ekki  til  langframa  vax-^ 

9* 


tl32  Unga  íólkið  og  atvinnuvegir  landsins. 

ið  eins  ört  og  verið  hefir  siðustu  áratugi.  Sveitirnar  hlytu 
þá  að  tæmast  og  á  því  mun  engin  hætta  að  jarðir  vorar 
leggist  i  eyði  ef  engin  stórslys  vilja  til  og  sveitavara  helzt 
í  svo  háu  verði  sem  horfur  eru  á. 

Það  munu  margir  segja  að  kauptúnum  vorum  veiti 
létt  að  bæta  við  sig  einum  1000  mönnum  á  ári,  sú  fjölgun 
sé  i  raun  og  veru  litilfjörleg.  Þó  er  það  vist  að  nú  er 
atvinnan  rýr  i  kaupstöðunum  og  oft  engin  timura  saman. 
Væri  verkalýðurinn  spurður,  myndi  hann  hiklaust  og  með 
fullum  rétti  segja  að  atvinnuvegirnir  hrykkju  illa  til  handa 
þeim  sem  nú  búa  i  bæjunum,  hvað  þá  heldur  fleirum, 
allri  viðbót  væri  ofaukið. 

Þetta  breytist  að  sjálfsögðu  til  batnaðar  ef  atvinnu- 
Tegir  bæjanna  yxu  hraðfara,  þá  yrði  jafnframt  þörf  fyrir 
fleiri  hendur.  Nú  eru  þessir  atvinnuvegir  svo  fáir  og 
óbrotnir  að  auðveldlega  má  gera  sér  grein  fyrir  hvers 
^ænta  má  af  þeim. 

I  ð  n  a  ð  u  r.  Erlendis  er  það  viðast  iðnaður  sem 
hleypir  fram  vexti  bæjanna.  Hver  verksmiðjan  ris  þar 
upp  við  aðra  og  veitir  þúsundum  manna  atvinnu,  þó  mis- 
jafnlega  sé  af  henni  látið.  Hér  er  litið  um  iðnað  og  mjög 
hæpið  að  hann  aukist  að  mun  fyrst  um  sinn.  Trésmiðir, 
saumakonur  og  múrarar  eru  fjölmennustu  flokkarnir  og 
hart  á  að  atvinnan  hrökkvi  handa  þeim  sem  nú  stunda 
hana.  Vonandi  er  að  smámsaman  verði  öll  islenzk  ull 
unnin  hér  i  dúka,  en  það  þarf  ekki  nema  eina  meðal- 
verksmiðju  til  þess  og  það  eru  ekki  ýkja  margir  menn 
sem  fengju  atvinnu  við  hana.  Aðeins  ein  iðnaðartegund 
er  líkleg  að  veita  á  sínum  tíma  fjölda  manna  atvinnu  og 
það  er  niðursuða  flsks  og  annara  matvæla.  Það  er  lik- 
legt  að  þessi  iðnaður  eigi  hér  góða  framtið,  en  sem  stend- 
ur  eru  ekki  horfur  á  að  mikið  kveði  að  honum  fyrst  um 
sinn. 

Verzlun  er  og hefir  verið  helzta  atvinnugrein  kaup- 
túnanna  og  flestir  bæirnir  eru  fullir  af  allskonar  búðum. 
Svo  margir  eru  nú  um  þessa  atvinnu,  að  líkindin  eru  lítil 
til  þess  að  þeim  f jölgi  til  mikilla  muna.  ÖUu  fremur  mætti 


Unga  fólkið  og  atvinnuvegir  landsins.  18^ 

búast  við  þvi  að  þeim  fækkaði,  ef  samvinnufélögum  vorum 
yxi  íiskur  um  hrygg,  enda  fæstum  hagur  að  margir  séu 
milliliðir  í  verzlun  og  viðskiftum. 

Landbúnaður  er  sumum  kauptúnum  góður  stuðn- 
ingur.  Meira  getur  hann  naumlega  orðið  og  áreiðanlega  verð- 
ur  hann  þeim  engin  veruleg  atvinnuuppspretta  til  lengdar. 

Hér  er  fljótt  yfir  sögu  farið,  en  þó  fleira  væri  athug- 
að  og  nánar,  er  það  auðsætt  að  allur  vöxtur  og  viðgang- 
ur  kaupstaðanna  er  undir  fiskiveiðunum  kominn.  Ef  spurt 
er  hvort  bæirnir  geti  tekið  við  atvinnulausu  ungu  fólki, 
þá  er  i  raun  og  veru  spurt  hvort  fiskiveiðar  vorar  séu^ 
þess  megnugar  eins  og  nú  er  ástatt.  Vér  skulum  athuga. 
þetta  nánar. 

Atvinnan  við      Fiskiveiðar  vorar  eru  i  uppgangi,  að  minsta 
fislciveiðar.         kosti    vaxa    útfluttar   sjávarafurðir  stórum. 
ár  frá  ári. 

Útfluttur  sjávarafli.    Útflutt  sveitavara.- 
1880—90  meðaltal  3.008.000  kr.  1.675.000  kr. 

1891—95        —  5.955.000  —  1.957.000  — 

1896-1900    —  4.943.000  —  1.950.000  — 

1901-05        —  7.854.000  —  2.231.000  — 

1907  8.831.000  —  3.009.000  — 

1910  9.471.000  —  3.558.000  — 

1911  hérumbil         11.250.000  — 

Þessar  tölur  sýna  að  fiskiveiðar  eru  i  uppgangi  og  í 
fljótu  bili  sýnist  hann  geysilegur.  Það  er  eins  og  sjávar- 
aflínn  vaxi  meira  en  alt  annað  i  landinu  og  eftir  því  að 
dæma  mætti  ætla  að  fiskiveiðarnar  gætu  umsvifalaust 
tekið  við  öllu  fólkinu  sem  bætist  við  og  ef  til  vill  meiru. 

En  það  er  margt  að  athuga  við  þessar  tölur.  Fyrst 
og  fremst  má  t.  d.  draga  frá  verði  sjávaraflans  1910  2 — 
3  miljónir  króna  sem  ganga  í  kol,  salt  og  aðrar  aðfluttar 
vörur  sem  til  útvegsins  ganga  og  ekkert  svarar  fyllilega 
til  hvað  sveitavörur  snertir.  Þá  er  og  miklu  meiru  eytt 
af  sveitavöru  i  landinu  sjálfu  en  af  fiski.  Sveitabúskap' 
urinn  er  í  raun  og  veru  miklu  þyngri  á  metunum  en  út- 


134  Unga  fólkið  og  atvinnuvegir  landsins. 

fluttu  afurðirnar  sýna,  enda  veitir  hann  ólíkt  fleiri  mönn- 
um  atvinnu.  Árið  1910  lifðu  43.411  menn  á  sveitabúskap 
en  aðeins  15.890  á  fiskiveiðum  og  þrátt  fyrir  hinn  mikla 
afla  hafa  sjómennirnir  naumlega  haft  betri  afkomu  að 
meðaltali  né  lifað  betra  lífi  en  sveitamenn.  Það  er  að 
minsta  kosti  eftirtektavert  hve  fáir  menn  lifa  af  fiskiveið- 
um  þrátt  fyrir  mikla  aflann. 

Fiskiveiðar  á  opnum  bátum.  öldum  saman 
hefir  bátaútvegurinn  verið  eini  útvegurinn  og  enn  ber 
hann  höfuð  og  herðar  yfir  öU  seglskip  vor  og  togara. 
Árin  1906—10  var  að  meðaltali  680/0  af  öllum  fiski  afiað- 
ur  á  opna  báta,  aðeins  32%  á  stærri  skip.  Eru  nú  horfur 
á  því  að  bátaútvegurinn  aukist  svo  og  margfaldist  aö  hann 
veiti  þúsundum  manna  atvinnu  sem  bætast  við  ár  frá  ári? 

Eg  held  að  þessari  spurningu  verði  fljótsvarað  og  það 
neitandi.  Þó  afliun  hafi  aukist  síðan  vélabátum  fjölgaði, 
þá  hefir  skiprúmatalan  nálega  staðið  i  stað  í  langan  tíma, 
verið  nálægt  7.000  talsins.  Bátaútvegurinn  seiglast  og 
stendur  á  gömlum  merg,  en  það  er  ekki  neinn  verulegur 
gróður  i  honum  sera  heimti  nýtt  vinnuafi.  Útvegurinn 
hefir  gengið  saman  í  sumum  héruðura,  fært  út  kvíarnar  i 
öðrura,  vélarbátar  komið  í  stað  róðrarbáta,  aflinn  aukist 
og  jafnfrarat  kostnaðurinn,  en  skipsrúraatalan  breytist  sár- 
litið  og  atvinnan  eykst  ekki  til  stórra  rauna. 

Þilskipaútvegurinn  var  í  miklura  uppgangi 
fyrir  nokkrura  árura,  veitti  fjölda  raanna  atvinnu  og  var 
€toð  og  styrkur  bæja  vorra.  Hann  þurfti  á  raiklura  raann- 
afia  að  halda  og  hefði  hann  haldið  áfrara  að  blómgvast  væri 
atvinnan  nóg  í  bæjum  vorura.  Nú  gengur  þessi  atvinnu- 
vegur  saraan,  skipunum  fækkar  með  hverju  ári  og  menn- 
irnir  missa  atvinnuna  sera  á  þeira  voru.  Það  raá  vera  að 
'þilskipaútvegurinn  blóragist  á  ný,  en  fátt  bendir  þó  í  þá 
átt.  Sem  stendur  er  þar  engrar  atvinnuvon  fyrir  unga 
fólkið. 

Togaraútvegur.  Eg  kem  þá  að  þessu  yngsta 
og  stórskorna  barni  sjávarútvegsins,  sem  allir  vona  að 
vinni  ótal  kraftaverk,  veiti  ótakmarkaða  atvinnu,  velti  af 


UBga  fólkið  og  atvinnuvegír  landsins.  135 

08S  fátæktarfarginu  og  gjöri  oss  alla  að  Dýjum  og  betri 
mönuum.  Þetta  er  eina  útvegsgreinin  sem  vex  með  krafti 
'Og  kergju,  að  undanteknum  sildarveiðunum,  sem  togar- 
arnir  ef  til  viU  leggja  alveg  undir  sig  með  tímanum.  Þó 
endalaust  hafi  verið  á  þvi  stagast,  að  fiskimið  vor  væru 
óþrjótandi  gullnáma,  þá  hefir  eiginlega  engum  reynst  það 
«vo  nema  sumum  togurunum.  öllum  öðrum  hefir  sjór- 
inn  geflð  daglegt  brauð  og  oft  af  skornum  skamti,  sjávar- 
mönnum  vegnar  engu  betur  en  sveitamönnum,  en  hins 
vegar  hafa  þeir  átt  að  stríða  við  nógar  hættur  og  mann- 
raunir.  Það  er  von  þó  menn  trúi  á  tpgarana.  Það  er 
eins  og  þeir  séu  upphaf  nýrra  og.  betri  tíma.  Ef  fiski- 
veiðarnar  geta  veitt  unga  fólkinu  atvinnu,  þá  eru  það  tog- 
araveiðar  eftir  þvi  sem  horfur  eru  nú. 

Á  hér  um  bil  8  árum  höfum  vér  eignast  að  nafninu 
19  togara  og  eru  þó  ekki  allir  í  raun  og  veru  íslenzk 
eign.  Nú  eru  16  eftir,  en  þrír  eru  úr  sögunni.  Það 
hafa  þá  bæzt  við  að  jafnaði  2  á  ári.  Nú  má  ganga  að 
jþvi  vísu  að  þeim  fjölgi  örar  framv^egis,  ef  alt  fer  með 
feldu,  en  hve  mikið  er  erfitt  að  gizka  á.  Ef  alt  gengi 
eins  og  í  sögu  gæti  ef  til  viU  togaratalan  tvöfaldast  á 
hverjum  5  árum  og  ættu  þá  40—50  skip  að  bætast  við  á 
næsta  áratugnum  eða  rúm  4  skip  á  ári,  en  að  alt  gangi 
svo  slingurlaust  mun  fáum  detta  í  hug.  Eg  hygg  því  að 
það  sé  fullrífiega  i  lagt,  að  á  næstu  10  árunum  f jölgi  tog- 
urum  að  meðaltali  um  4  skip  á  ári,  en  hitt  er  auðséð  að 
beri  nokkuð  út  af  getur  viðkoman  orðið  miklu  minni.  Eg 
fileppi  hér  að  taka  tillit  til  útlenzkra  skipa,  sem  kynnu  að 
flykkjast  hingað  í  skjóli  einhverra  leppa. 

En  fyrir  hve  mörgum  heimilum  geta  þá  þessir  4  tog- 
arar  séð,  sem  eg  tel  að  bætist  í  hæsta  lagi  við  á  árí 
hverju? 

Mér   telst   svo  til,  að  naumlega  sé  gjörandi  ráð  fyrir 

því,   að    hver  togari  fleyti  meira  en  sem  svari  40  heimil- 

um,    þegar   alt  er  talið,  eigendur,  umsjónarmenn,  sjómenn 

í«g   fiskverkunarfólk.     Ef   gjört   er  ráð  fyrir  þvi,  að  unga 

itvinnulausa   fólkið   giftist,  svarar  þetta  til  þess,  að  hver 


186  Unga  fólkið  og  atvinnuvegir  landsins. 

togari  sjái  fyrir  80  manns,  40  karlmönnum  og  40  konum. 
Fjórir  togarar  taka  þá  rúm  300  manns  á  sina  arma.  Eftir 
sem  áður  standa  um  700  manna  með  tvær  hendur  tómar 
og  enga  atvinnu,  sem  bent  verði  á  með  fullri  vissu.  Ef 
togararnir  ættu  að  veita  öllu  unga  fólkinu  atvinnu,  sem 
bætist  við  i  landinu,  þá  þyrftu  að  minsta  kosti  10  að  bæt- 
ast  við  árlega  auk  þeirra  sem  kynnu  að  týna  tölunnil 
Fyrst  um  sinn  kemur  slík  fjölgun  ekki  til  greina. 

Hér  ber  þá  að  sama  brunni:  Jafnvel  togararnir 
hrökkva  ekki,  að  minsta  kosti  næsta  áratuginn,  til  þess- 
að  veita  fólkinu  atvinnu  og  það  þó  alt  gangi  vel.  Það' 
getur  verið  að  þeir  gjöri  það  eftir  10  ár,  það  gæti  meira 
að  segja  hugsast  að  vér  yrðum  þá  i  mannahrald,  en  fyrst 
um  sinn  eru  engar  likur  til  þess. 

Er  landið  Vér  höfum  nú  rent  augunum  yfir  hið  helzta,- 
of  Utið?  sem  landið  hefir  að  bjóða  yngstu  atvinnulausu 
börnunum  sem  bætast  við.  Það  má  ef  tll 
vill  með  sanni  segja,  að  allir  geti  fengið  einhvern  starfa,. 
sumir  sem  vinnufólk  i  sveit,  aðrir  við  iðnað  eða  önnur 
störf  i  bæjunum  sem  smámsaman  kynnu  að  spretta  upp 
og  meginið  við  togaraútveginn.  Þó  er  ástandið  nú  likt 
og  koma  skyldi  fyrir  næturgestum  á  heimili,  þar  sem  eitt 
rúm  er  autt  eða  ekkert.  Osjálfstæði  og  lítinn  kost  býður 
landið  flestu  unga  fólkinu,  en  útlegð  að  öðrum  kosti.  Þetta- 
stóra  land  er  i  raun  og  veru  of  lítið  fyrir  landsins  börn 
eftir  þvi  sem  nú  er  á  þvi  búið!  Ef  þær  vonir  eiga  að^ 
rætast  að  landið  framfleyti  margfalt  fleira  fólki  verður 
margt  að  breytast  stórkostlega  frá  því  sem  nii  er. 

Eg  er  i  engum  vafa  um  það,  að  fjöldi  manna  telur 
þessar  röksemdir  raínar  svartsýni  eina  og  heilaspuna.  Trú- 
in  á  landið,  þess  miklu  framtið  og  auðsuppspettur,  er  rík 
hjá  mörgum,  sem  betur  fer,  en  því  miður  mest  hjá  þeim,  sem 
minst  hafa  vit  á  þessu  máli.  Margra  ára  athugun  og 
rækilegt  viðtal  við  fjölda  vesturfara  hefir  vakið  athygli 
mina  á  atvinnuskortinum  og  hversu  margur  góður  drengur^, 
einkum    heimilisfaðir,    hefir   reynt    víðsvegar  aö  fá  sæmi- 


Unga  fólkið  og  atvinnuvegir  landsins.  13T 

lega  atvinnu  innanlands  áður  en  hann  kastaði  tólfunum> 
og  fór  til  Vesturheims.  Úr  sveitunum  fara  menn  til  bæ- 
janna  og  vonast  þar  eftir  auð  og  atvinnu,  en  þar  bregð- 
ast  vonirnar  og  flestir  enda  sem  ósjálfstæðir  fátæklingar 
eða  fara  af  landi  burt. 

Þetta  þarf  að  breytast.  Vér  verðum  að  auka  og  efla 
atvinnuvegi  vora  svo  að  allar  hendur  hafi  nóg  að  starfa, 
að  allir  geti  átt  æfi  sem  samboðin  er  siðuðum  mönnum, 
ef  þeir  láta  ekki  sitt  eftir  liggja.  Þetta  er  skilyrði  fyrir 
vexti  þjóðarinnar  og  flestum  framförum.  Þetta  er  fyrsta 
og  helzta  verkefnið  sem  fyrir  þjóðinni  liggur,  og  öU  henn- 
ar  heill  er  undir  þvi  komin  að  úr  þvi  verði  fyllilega  leyst. 

Vér  verðum  að  stækka  landið! 


II. 
Það  er  gömul  saga  að  atvinnuvegi  vora  þyrfti  að  efla- 
og  auka.  Eg  hefl  að  eins  litið  á  málið  frá  þvi  sjónarmiði, 
að  hér  sé  atvinnuleysi  og  landkreppa  fyrir  ungu  uppvax- 
andi  kynslóðina.  Allar  stefnuskrár  stjórnmálaflokkanna 
hafa  lofað  öllu  fögru  um  það  að  efla  atvinnuvegi  vora,- 
»styðja  sjávarútveg«,  »styðja  landbúnað«,  en  hitt  hefir  verið 
óljóst  hvernig  ætti  að  þessu  að  fara,  orðin  verið  alment 
töluð,  en  ekki  komið  fram  neitt  ákveðið  fasthugsað  skipu- 
lag.  Það  hefir  ekki  tekist  að  gjöra  innanlandsmál  að 
traustum  grundvelli  fyrir  fiokkskiftingu ;  og  orsök  þessa  er 
í  mínum  augum  einföld  vanþekking.  Vér  höfum  ekki  átt 
neinn  afburðamann  á  þessu  sviði,  sem  hafi  séð  Ijóslega 
alla  heildina,  verið  bæði  lærður  og  reyndur  i  þessum  mál- 
um  og  getað  skapað  skýra  raunhæfa  stefnuskrá. 

Þingið  og      Ekki  verður  annað  séð  af  ávörpum  eða  stefnu- 

þjóðin.         skrám  þeim,  sem  fiokkar  vorir  birta  við  hátið- 

leg   tækifæri,    en   að    helzt  sé  til  þess  ætlast 

að  endurreisn    atvinnuveganna  eigi  helzt  að  koma  frá  al- 

þingi,  stuðningi  og  styrkveitingum  þess.     Að  minsta  kosti 


138  ,    Unga  f^lkið  og  atvmniivegir  landsins. 

kveður  mest  að  þessum  fyrirheitum  um  stuðning  atvinnu- 
Nvega  undir  alþingiskosningar. 

.  Eg  f elst  f úslega  á  það,  að  miklu  máli  skiftir,  um  af- 
skifti  og  aðgjörðir  þingsins  i  atvinnumálum.  Eg  sé  að 
þingið  getur  að  minsta  kosti  unnið  hið  mesta  ógagn  i  þessa 
átt.  Eg  efa  það  ekki,  að  það  geti  unnið  mikið  gagn  ef 
vel  er  haldið  á,  þó  það  sé  vissulega  miklu  meiri  vandi. 
Hins  vegar  sýnist  mér  reynsla  útlanda  benda  á  það,  að 
mestu  —  langmestu  máli  skiftir  dáð  og  dugur  þjóðarinnar, 
einstaklinganna  sem  reka  hvers  konar  atvinnu.  Alþingi 
getur  ekki  verið  og  á  að  minstu  leyti  að  vera  húsbóndi  og 
forráðamaður  fólksins  i  þessum  efnum.  Það  má  ef  til  vill 
um  það  segja  með  Wilson  forseta  Bandarikjanna:  Free 
men  need  no  guardians  (frjálsir  menn  þurfa  ekki  á  fjár- 
halds,  eöa  forráða-mönnum  að  halda). 

Hvað  er  það  sem  mest  og  bezt  hefir  skapað  allar  fram- 
íarir  vorrar  aldar,  gjörbreytt  heiminum  á  minna  en  einni 
öld  og  hlaðið  þjóðirnar  guUi  og  gersemum?  Eru  það  þing 
og  stjórnir  landanna?  Ekkert  er  fjær  öllum  sanni.  Fá- 
tækir  og  oft  litilsvirtir  hugvitsmenn  fundu  gufuvélina,  raf- 
magnið,  allar  v'^.ðferðir,  vélar  og  áhöld  sem  öll  framförin 
bygðist  á,  stjórnunum  að  þakkalausu.  Framsýnir  dugn- 
aðarmenn  hagnýttu  sér  síðan  uppgötvanirnar,  reistu  verk- 
smiðjur,  bygðu  skip,  grófu  námur,  sköpuðu  stóreflis 
atvinnugreinar  fyrir  miljónir  manna  og  mótuðu  »gull 
rautt  húsum  fullum«  úr  skarpskygni  fátæku  hugvitsmann- 
anna.  Svo  komu  stiórnirnirnar  eftir  dúk  og  disk,  lögðu 
á  hvers  konar  skatta,  sem  ekki  að  minsta  leyti  gengu  í 
óarðsaman  herbúnað,  og  sópuðu  vinnumönnum  sem  auð- 
inn  bjuggu  til  i  herþjónustu.  Þennan  skerf  lögðu  þær 
mestan  til  framfaranna! 

Hvað  hefir  t.  d.  danska  stjórnin  gert  til  þess  að  skapa 
atvinnuvegi  handa  unga  fólkinu  sem  bæzt  hefir  við  i  land- 
inu?  Það  hefir  flest  fengið  atvinnu  við  iðnað  og  nýjar 
verksmiðjur,  sem  dugnaðarmenn  hafa  komið  á  fót. 
Stjórnin  heflr  svo  hirt  skattana.  Húsmennirnir  eru 
fáir   i   samanburði   við    verksmiðjulýðinn.      Er    það    al- 


l 


Unga  fólkið  og  atvinnuvegir  Jandsins.  139 

iþingi  og  stjórnin  sem  hefir  komið  hér  á  fót  togara-útgerð- 
-inni?  Hún  bannaði  sjómönnunura  að  skifta  við  útlendu 
togarana  og  sektaði  þá  ef  þvi  varð  komið  við,  en  sjó- 
mennirnir  hlýddu  þessu  miður  vel,  kyntust  útlendu  sjó- 
mönnunum,  lærðu  veiðiaðferðina  og  tóku  siðan  höndum 
:saman  við  dugnaðarmenn  í  landi  til  þess  að  eignast  sjálfir 
:skip.  Stjórnin  hirti  auðvitað  útflutningsgjald,  farmgjald 
og  aðra  skatta.  —  Þess  munu  yfirleitt  fá  dæmi,  en  nokk- 
ur  þó,  að  stjórn  eða  þing  skapi  heilbrigða,  öfluga  at- 
vinnuvegi,  nema  ef  telja  skal  embætti  og  hermensku.  Eg 
held  að  rétt  sé  að  gjöra  sér  þetta  Ijóst.  Það  sýnir  að 
mjög  mikils  er  ekki  að  vænta  af  þingi  og  stjórn  í 
þessum  efnum,  þótt  það  sé  almenn  skoðun  hér  á  landi. 
Vér  getum  ekki  varpað  allri  áhyggjunni  á  þingið. 

Arðvœnlegustu      Að    svo    miklu    leyti    sem  þing  og  stjórn 
írœðin.  getur   látið    til  sin  taka  i  atvinnumálum, 

þá  veitur  alt  á  þvi  að  geta  greint  þau 
atriðin  frá,  sem  mestar  hafa  framtíðarhorfur,  leggja  alla 
áherzluna  á  þau  og  greiða  eftir  megni  fyrir  vexti  þeirra  og 
viðgangi.  Góð  stjórn  þarf  helzt  að  hafa  meira  en  Heimdallar 
heyrn,  svo  að  hún  heyri  ekki  eingöngu  hvar  grasið  vex, 
heldur  hvar  það  ætlar  að  vaxa,  sjái  hvar  toppbrum  at- 
vinnuveganna  er  að  myndast,  svo  hún  geti  varið  þau 
frosti  og  fári.  Ef  t.  d.  þing  og  stjórn  hefði  strax  rent 
grun  i  þýðingu  og  framtíð  togaraútvegsins  fyrir  oss,  þá 
hefðu  eflaust  fyrstu  afskiftin  af  togurunum  orðið  nokkuð 
á  annan  veg.  Sumum  er  gefin  óvenjuleg  glöggskygni  í 
þessa  átt,  en  fiestum  verður  staðgóð  þekking  vissasta  leið- 
beiningin,  og  það  er  engin  furða  þótt  hún  sé  af  skornum 
skamti  hjá  stjórnmálamönnum  vorum,  því  að  stjórnmála- 
störfin  eru  oftast  höfð  í  hjáverkum. 

Eg  held  vér  fáum  tæplega  góða  og  gilda  stefnuskrá  í 
innanlandsmálum  fyr  en  einhver  dugnaðarmaður  vinnur 
að  þvi  til  langframa  og  með  óskiftum  hug  að  rannsaka 
þau  og  framtíðarhorfur  þeirra. 

Vér   höfum   ekki  úr   öðrum   atvinnuvegum   að  spila, 


líM)  TJnga  fólkið  og  atvinnuvegir  landsins. 

sem  geti  aukist  til  stórra  muna  og  veitt  sívaxandi  at- 
vinnu,  en  sveitabúskap,  sjávarúveg  og  iðnað. 
Hvað  er  það  í  þessum  atvinnuvegum,  sem  búast  má  við 
að  geti  fyrst  blómgast,  gefið  flestum  atvinnu  og  borgað  sig 
bezt?  Ef  eitt  er  öðru  fremra  að  þessu  leyti,  ætti  það  að 
sitja  í  fyrirrúmi. 

Sveita-  Eg  hefi  áður  getið  þess,  að  með  þvi  lagi  sem 
húskapur.  nú  er,  sé  hæpið  að  sveitabúskapur  fleyti  miklu 
fleiri  mönnum.  Ef  þetta  á  að  takast,  verður 
býlum  að  fjölga  og  heyfengur  að  vaxa  stórkostlega  við 
aukna  ræktun,  túnrækt  eða  engjarækt.  Túnræktin  er  það 
sem  mest  rækt  hefir  verið  lögð  við  um  langan  tima  af 
fjárveitingavaldinu.  Taða  og  túnastærð  hefir  líka  aukist 
til  mikilla  muna,  nálega  tvöfaldast  á  rúmum  30  árum, 
eftir  skýrslum  að  dæma,  en  þó  miðar  þúfnasléttum  vorum 
svo  seint,  að  heila  öld  þyrfti  til  þess  að  slétta  öll  tún 
landsins  einu  sinni  með  þvi  áframhaldi  sem  verið  hefir 
siðustu  20  árin!  Ef  þess  er  gætt,  hve  mikið  hefir  verið- 
hlynt  að  túnrækt,  verður  ekki  annað  sagt  en  að  henni 
miði  ótrúlega  seint. 

Dœmið  um  Eg  held  að  lítið  dæmi  sýni  það  Ijósast,  hvern- 
hóndann.  ig  auðveldast  er  og  fljótlegast  að  auka  hey. 
feng  vorn,  en  hann  er  undirstaða  þess  að 
býlum  geti  fjölgað.  Hugsum  oss  að  duglegur  bóndi  reisti 
bú  á  sveitajörð  sem  væri  þannig  háttað,  að  hús  væru  lé- 
leg,  f jórir  flmtu  hlutar  af  túni  þýfðir  og  ræktin  miður  góð, 
en  nógir  móar  ef  auka  skyldi  stærð  túnsins.  Gjörum  ráð^ 
fyrir  að  neðan  túnsins  lægi  allmikil  en  rýr  landspilda, 
sem  auðveldlega  mætti  ná  á  nógu  og  góðu  vatni  og  gjöra 
að  flæðiengi.  Eg  er  ekki  í  efa  um  að  bóndinn  léti  engið 
sitja  i  fyrirrúmi  og  græddi  mest  á  því  að  veita  vatninu  á 
það.  Það  eitt  gæti  ef  til  vill  tvöfaldað  heyskap  hans  á  fám 
árum,  ef  engið  væri  vel  til  áveitu  fallið.  Aukið  úthey  gæfi 
síðan  aukinn  áburð  og  hann  aukna  töðu.  Þegar  flæðiengið 
væri  komið  i  gott  lag,  sneri  hann  sér  fyrir  alvöru  að  tún- 


Unga  fólkið  og  atvinnuvegir  landsins.  141 

Tæktinni,  en  ekki  fyr.  Gamla  túnið  yrði  girt  og  sléttað 
á  rúmum  áratug  eða  minna  og  að  lokum  ráðist  á  móana 
og  þeim  breytt  i  tún  eftir  því  sem  áburður  entist  til.  Þá 
ættu  lika  efnin  og  búið  að  hafa  aukist  svo,  að  traust  og 
gott  hús  kæmi  i  stað  gamla  hrörlega  bæjarins.  —  Þannig 
myndi  ötull  bóndi  fara  að  ráði  sinu  og  jörðin  taka  meiii 
stakkaskiftum  á  einum  mannsaldri  en  hún  hafði  tekið  frá 
landnámstið.  Eg  held  að  allir  bændur  muni  vera  mér 
sammála  um  þetta. 

Þjóðin  Ef  menn  geta  fallist  á  að  þetta  búskaparlag 

^g  hóndinn.  bóndans  haíi  verið  hyggilegt  og  framkvæmd- 
ir  hans  í  réttri,  hagkvæmri  röð,  þá  má  full- 
yrða,  að  eins  er  ástatt  fyrir  þjóðinni.  Húsakynni  hennar 
eru  léleg  og  þurfa  að  rísa  úr  rústum.  Að  eins  Vs  l^luti 
túnanna  er  sléttur,  hitt  að  mestu  þýft  og  i  miður  góðri 
rækt  víðast  hvar.  Móar  og  mýl-ar  eru  viðast  nægar,  ef 
stækka  skal  túnin.  En  svo  á  þjóðin,  þótt  ekki  sé  fyrir 
hvers  manns  dyrum,  stóreílis  undirlendisflæmi  i  sumum 
héruðum,  sem  liggja  vel  við  áveitu.  Þau  eru  margf öld 
að  flatarmáli  við  öll  tún  landsins.  Ef  þau  væru  orðin  að 
góðum  flæðiengjum,  myndi  hey  af  dagsláttu  verða  litlu 
minna  en  af  meðaltúni  og  ekki  standa  langt  að  baki  töðu, 
eftir  þvi  sem  reynslan  sýnir  um  gulstör  vora  og  aðrar 
flæðiengjajurtir.  Slik  engjarækt  kostar  ekki  nema  lítinn 
hluta  þess  sem  túnræktin  krefst,  með  allri  fyrirhöfninni 
við  sléttun,  áburð  og  ávinslu.  Hún  er  margfalt  arðsam- 
ari  en  túnræktin,  þar  sem  vel  hagar  til. 

Flóaáveitan.  Að  eins  eitt  af  undirlendum  vorum  hefír 
verið  athugað  vandlega  i  þvi  augnamiði  að 
veita  á  stóreflis  svæði  og  þurka  það  jafnfr^mt  upp,  svo 
hafa  megi  fult  vald  yfir  vatninu.  Það  er  Flóinn.  Hér 
er  að  tala  um  mikið  og  dýrt  fyrirtæki,  sem  kostar  600 
—800.000  kr.  Svæðið  er  um  3  n  milur,  eða  álíka  og  öll 
tún  landsins  samanlögð. 

Nokkra   hugmynd   má   gjöra  sér   um   það,    hverjum 


142  Unga  fólkiö  og  atvinnuvegir  landsins. 

stakkaskiftum  héraðið  tæki  þegar  áveitan  væri  komin  og- 
áhrif  hennar  sæust  til  fulls. 

í  eftirfarandi  lauslegu  yfirliti  styðst  eg  að  sjálfsögðu  við 
það  sem  Sig.  Sigurðsson  alþm.  og  Thalbitzer  verkfræðing- 
ur  hafa  skrifað  um  þetta  mál.  Það  sem  eg  hefi  áætlaðy. 
er  merkt  með  *. 

Flóinn  nú: 

Tala  býla um    200^) 

(ábúendur  alls  248). 

Mannfjöldi  (sveit  og  sjór)      .     .     .     3500^) 

Heyskapur : 

Taða    .     .     .     20.000 

Úthey  .     .     .     70.000 
Samtals     90.000 

Heyskapur  á  býli 368  hestar 

Kýr  alls um  1000 

Flóinn  eftir  áveituna: 

*Tala  býla um  1000 

*Mannfjöldi 9000 

Heyskapur : 

*Taða    .     .     .     150.0008) 

*Úthey  .     .     .    400.000 
Samtals    550.000 
*Heyskapur  á  býli     ....    550  hestar 
Kýr  alls um  10.000*) 

»)  Thalbitzer  telur  um  200  býli.  Sig.  Sigurðsson  telur  248  ábú- 
endur  (tvibýli). 

^)    A  sveitaheimilunum  liklega  um  1500.     Hitt  fólk  við  sjóinn. 

^)  Þessi  áætlun  er  lág  ef  úthey  eykst  svo  mjög  og  kúm  fjölgar.^ 
Með  góðri  áburðarnýting  ætti  taðan  að  geta  orðið  miklu  meiri^en 
nú  má  gera  ráð-  fyrir  að  talsvert  gangi  i  garða.  Eigi  að  siður  má  telja 
vafalaust  að  15  hestar  af  töðu  fáist  upp  úr  áburði  undan  einni  kú.^ 
Minna  getur  það  ekki  verið. 

*)  Eg  geri  kúnni  55  hesta,  þvi  sumarbeit  yrði  liklega  aðeins  að* 
tala  um  i  rúman  mánaðartima.  Hér  er  gert  ráð  fyrir  að  alt  hey  gangi 
til  kúnna  en  að  sjálfsögðu  fer  nokkur  hluti  þess  i  hesta  o.  s.  frv.  Þetta- 
breytir  ekki  miklu  er  þess  er  gætt  hve  taða  er  áœtluð  lágt. 


Unga  fólkið  og  atvinnnvegir  landsins.  143^ 

Aðalatriðið  1  þessari  áætlun  er  að  úthey  vaxi  úr  70.000- 
hestum    upp    í   400.000    hesta.     Sig.    Sigurðsson  gerir  ráð 
fyrir  að  það  nemi  470.000  hestum  (Fjallkonan  1907).  Þetta 
svarar  því,  að  9  hestar  fáist  af  valladagsláttu,  en  eg  hefi- 
gert  ráð  fyrir  hér  um  bil  7.     Eg  sé  ekki  að  þessi  áætlun 
sé  á  nokkurn  hátt  ógætileg,  en  vil  þó  ekki,  sökum  ókunn- 
ugleika  á  svæðinu,  fullyrða  neitt  um  það.    Hin  atriðin  um 
áhrif  áveitunnar  má  sjá  í  hendi  sinni.     Eg  hefi  gjört  ráð^ 
fyrir,    að  hvert  býli  hefði  meiru  úr  að  spila  en  nú  er  og 
hækkað  heyskapinn  úr  368  hestum  upp  1  550  hesta.  Efna- 
hagurinn  ætti  þvi  að  verða  mun  betri.  Auðvitað  yrði  aðal- 
lega   um   kúabúskap   að    tala  og  sennilega  lika  talsverða 
svínarækt. 

Héraðið  ætti  eftir  þessu  að  taka  geysilegum  stakka- 
skif  tum ! 

Sveitabýli  eru  þar  nú  þvi  sem  næst  200  og  mannfjöldi 
þeirra  liklega  ekki  yfir  1500. 

Áveitan  skapaði  um  800  nýbýli  handa  1600  af 
unga  fólkinu  sem  bætist  við  i  landinu  og  með  tímanum 
fleyttu  þáu,  ef  6  manns  væru  i  heimili,  4800  mönnum! 

Þessu  gætum  vér  þá  ef  til  viU  hrundið  af  stað  með 
600 — 800.000  kr.,  með  fé  sem  svarar  kaffi-  og  tóbakstolli 
eins  árs! 

Sig.  Sigurðsson  telur  að  áveitan  borgaði  sig  lang- 
drægt  á  einu  ári.  Þó  hér  væri  að  tala  um  2 — 3  ár,  þá 
er  gróðurinn  stórfenglegur.  Þetta  ættu  þá  islenzkar  sveit- 
ir  að  geta  gert  ef  vel  er  á  öllu  haldið,  þó  fólkið  sé  að 
flýja  þær.     Geri  aðrir  atvinnuvegir  betur! 

Er  þetta  eJcM  Ekki  lái  eg  það  alþýðu  manna  þó  hún 
loftJcastali?  spyrji  í  fylstu  alvöru.  Vér  erum  ekki 
vanir  slíkum  byltingum  í  sveitabúskap  ■ 
vorum.  Þó  höfum  vér  allir  séð  hið  sama  i  smáum  stýl  á 
f jölda  jarða.  Alt  er  á  þvi  bygt  að  hver  túnadagsl.  á  flæði- 
enginu  gefl  um  7  hesta  af  heyi.  Þetta  gera  góð  flæðiengi. 
Safamýri  sem  náttúran  hefir  veitt  á  áratug  eftir.áratug,. 
þó  miklu  meira  sé  en  góðu  hófi  gegnir,  hefir  gefið  af  sér 


144  Unga  fólkið  og  atvinnuvegir  landsins. 

sem  svarar  10  hestum  af  dagsláttu  þegar  vatnið  er  hóf- 
legt.  Hún  er  rétt  við  Flóann  og  jarðvegurlnn  var  þar 
upprunalega  engu  betri  en  i  Flóanum.  Þetta  eitt  er  ær- 
in  sönnun  f yrir  því  að  hér  sé  ekki  um  loftkastala  að  ræða. 

Auðœfi  Vér  höfum  séð  að  góðar  horfur  eru  á  þvi  að 
sveitanna.  Flóinn  geti  bætt  við  sig  4 — 5000  mönnum 
þegar  timar  líða  og  gefið  800  heimilisfeðrum 
sjálfstæða  góða  atvinnu,  hús  og  heimili  fyrir  sig  og  sina. 
Þetta  segir  þó  ekki  mikið  ef  sjá  skal  fyrir  1000  manna 
viðbót  á  ári  hverju.  En  Flóinn  er  aðeins  eitt  svæði  af 
mörgum  sem  rækta  má  á  sama  hátt,  og  gæfist  Flóaáveit- 
an  vel  myndu  aðrar  sveitir  koma  á  eftir.  Það  er  óhætt 
að  segja  að  Flóinn  myndi  þá  tifaldast  og  8000  nýbýli 
koma  i  stað  800.  Og  þó  hefi  eg  hér  aðallega  engjarækt- 
ina  fyrir  augum.  Hitt  er  auk  þess  víst  að  túnræktin  á 
eftir  að  aukast  stórlega  hvað  sem  öllum  áveitum  liður,  að 
minsta  kosti  tvöfaldast.  Þessari  auknu  framleiðslu  fylgdi 
eflaust  að  jörðum  yrði  skift  og  býli  fjölguðu  þó  seinna 
gengi.  Það  er  okkur  sjálfum  að  kenna  ef  sveitir  vorar 
geta  ekki  tekið  við  öllum  sem  í  sveit  vilja  vera  áratug 
eftir  áratug.  Og  þær  geta  boðið  alt  annað  en  vinnumensku, 
sem  mörgum  er  þó  góð  og  farsæl  atvinna.  Þær  geta  boð- 
ið  þúsundum  manna  að  verða  sjálfstæðir  bændur  og  af- 
komu  sem  þoli  fyllilega  samanburð  við  nágrannalöndin. 

En  erfitt  verður  að  hrinda  þessu  áleiðis  ef  ekki  nýt- 
ur  aðstoðar  þingsins.  Hér  er  að  tala  um  svo  stór  íræði 
að  bændur  brestur  bæði  fé  og  áræði  til  þeirra,  jafnvel  þó 
þau  væru  mjög  arðsöm.  Það  er  ólíku  auðveldara  þó  dýrt 
sé  að  leggja  saman  í  togara  en  að  veita  á  Flóann.  I  öðr- 
um  löndum  hefir  það  og  gengið  svo  að  stjórnirnar  hafa 
orðið  að  beitast  fyrir  stórum  áveitum  (Egiptaland,  Indland 
og  víðar)  eða  afveitum  (Holland). 

Sjdvarúfvegur.      Eins   og   áður   er  getið  virðist  alt  benda 

til   þess  að  togaraútvegurinn  sé  eina  út- 

Tegsgreinin   sem   sé  i   uppgangi,  sú  sem  gefur  mesta  at- 


Unga  fólkið  og  atvinnnvegir  landsins.  145 

vinnu  og  mest  i  aðra  hönd.  Ef  stjórn  á  að  styðja  sjávar- 
útveg  þá  er  að  styðja  togarana.  En  hvað  getur  stjórn 
gert  í  þessa  átt? 

Eg  get  ekki  betur  séð  en  að  stjórn  standi  hér  miklu 
lakar  að  vigi  en  í  landbúnaðarmálum.  Það  er  aðallega 
tvent  sem  ætlast  má  til  af  henni:  Það  verður  að  gæta 
þess  að  lög^jöfin  vinni  henni  ekki  skaða  með  óhentugum 
lögum  eða  ósanngjörnum  sköttum.  Þá  getur  og  stjórnin 
et  til  vill  greitt  fyrir  þvi  að  útgerðarmenn  eigi  sæmilega 
greiðan  aðgang  að  lánsfé  með  sem  beztum  kjörum.  Hinu 
hefi  eg  ekki  trú  á,  að  stjórnin  eigi  að  sækja  mjög  fast  að 
fjölga  skipum  t.  d.  með  stórlánum  í  þessu  augnamiði.  Það 
yrði  sennilega  til  þess  að  fleiri  legðu  út  í  togaraútgerð  en 
færir  væru  til  þess,  að  mennirnir  á  skipunum  yrðu  miður 
valdir  og  mætti  þetta  verða  útvegnum  að  tjóni.  Togara- 
útvegurinn  er  nú  kominn  á  þann  rekspöl  að  ef  hann 
borgar  sig  vel  þá  vex  hann  hraðfara  af  eigin  ramleik,  en 
fari  hann  að  bera  sig  illa  er  hverri  stjórn  ofætlun  að 
halda  honum  uppi. 

Sjór  og  sveit.  Það  munu  margir  ætla  að  sjávaraflinn  gefi 
óliku  meira  i  aðra  hönd  en  sveitabúskap- 
ur.  Það  bendir  margt  á  að  svo  sé  ekki  eða  þurfi  ekki 
að  vera.  Eg  held  að  sú  hafi  verið  reynsla  undanfarandi 
alda  að  sjávarmenn  hafi  yfirleitt  hvorki  verið  rikari  né 
liðið  betur  en  fiestum  sveitamönnum.  Segja  má  að  nú  sé 
þetta  breytt  eftir  að  pokanætur  og  botnvörpur  hafa  kom- 
ið  til  sögunnar.  Eigi  að  siður,  ef  áætlun  manna  um  Flóa- 
áveituna  fer  nærri  lagi,  þá  er  það  fljótséð  að  enginn  tog- 
ari  getur  ávaxtað  svo  féð  sem  til  hans  gengur  eins  og 
Flóamýrarnar. 

Annað  atriði  er  og  eftirtektavert :  Sjávaraflinn  verð- 
ur  liklega  ætíð  svipulli  en  sveitabúskapurinn,  meira  háður 
alls  konar  áhrifum  sem  vér  ekki  höfum  vald  yfir  og  fijót 
eru  skipin  að  liða  undir  lok  ef  gróðinn  hrekkur  ekki  vel 
til  þess  að  endurnýja  þau,  en  vel  ræktað  sveútabýli,  sem 
nýtur  t.  d.  stuðnings  af  góðu  flæðiengi,  getur  staðið  meðan 

10 


146  tJnga  fólkið  og  atvinniivegir  landsins. 

landið  er  bygt,  ef  jarðeldur  grandar  þvi  ekki.  Þá  er  held- 
ur  engin  vissa  fyrir  þvi  að  fiskimið  vor  séu  sú  óþrjótandi 
uppspretta  sem  aldrei  verði  tæmd,  hve  mörg  hundruð- 
botnvörpungar  sem  stunda  þar  veiðar  mestan  hluta  árs. 
Það  er  hugsanlegt  að  fisknum  verði  svo  fækkað  á  miðum 
vorum  eftir  hálfa  öld  að  botnvörpuútgerð  borgi  sig  ekki, 
og  að  sjálfsögðu  myndi  þá  lika  bátaútvegur  eiga  erfitt 
uppdráttar.  Þá  stendur  eða  fellur  landið  með  sveitabú- 
skapnum,  sem  ætíð  hefir  verið  traustasti  atvinnuvegur 
vor  og  langflestir  hafa  lifað  á. 

Þá  er  það  að  lokum  þýðingarmikið  mál,  að  sjórinn 
hefir  önnur  áhrif  á  fólkið  en  sveitin,  elur  upp  öðru  vísr 
fólk.  Svo  hefir  þetta  reynst  hvervetna.  ReglubundnaM 
sveitalífið  og  fasta  heimilið  venur  fólk  að  öllum  jafnaði 
á  reglusemi,  sparsemi  og  iðjusemi,  þó  jafnframt  vilji  það 
oftast  brenna  við  að  það  verður  smátækt  og  Ihaldssamt. 
Hvikuli  sjórinn  sem  stundum  gefur  stórgróða  á  stuttum 
tima  freistar  til  fyrirhyggjuleysis  og  eyðslusemi,  eins  og 
síldveiðar  vorar  hafa  oft  sýnt  Ijóslega.  Ekki  er  það  held- 
ur  alls  kostar  heppilegt  að  heimilisfaðirinn  er  nálega  ætið 
úti  á  sjónum  og  sér  að  eins  konu  og  börn  á  mánaðafresti. 
Áhrif  hlýtur  það  að  hafa  á  uppeldi  barna  og  margt  ann- 
að.  Það  ber  þannig  margt  til  þess  að  í  öllum  löndum  er 
sveitafólkið  talið  traustasti  og  þrautseigasti  þáttur  þjóðar- 
innar,  og  er  þetta  ekki  sagt  sjómönnum  til  lasts.  íslenzkir 
sjóraenn  hafa  getið  sér  góðan  orðstir,  en  sjómannastéttin 
stendur  nú  einu  sinni  á  hálara  svelli  en  sveitafólkið.  Það 
þarf  ekki  annað  en  t.  d.  bera  saman  sjómannamálið  með 
öllum  þess  orðskrípum  við  hreina  sveitamálið,  sem  sjá  má 
á  þjóðsögum  vorum,  en  vitanlega  á  eg  hér  einkum  við 
sjómensku  á  hafskipum. 

Verksmiðju-      í   stærri    verksmiðjuiðnaði    er   að    eins   um 

iðnaður.         tvent  að  gjöra,  að  frátöldum  tóverksmiðjum, 

niðursoðin  matvæli  og  áburð  unninn  úr  loft- 

inu.    Einstaklingar   verða  eflaust  að  brjóta  hér  isinn  sem 


Unga  fólkið  og  atvinnuvegir  landsins.  14^: 

víða  annarstaðar,    og  vafasamt  að  þingið  geti  mikið  fyrir 
þessum  raálum  greitt. 

Heimilis-  Frá  landnámstíð  og  til  þess  um  miðja  siðustu 
iðnaður.  öld  hefir  land  vort  verið  iðnaðarland,  þó  i 
smáum  stil  væri.  Þegar  heyönnum  og  haust- 
verkum  var  lokið,  var  óðara  sezt  við  heimilisiðnað,  karl- 
ar  kembdu,  konur  spunnu  og  smiðurinn  tók  til  við  smiðar 
sínar.  Stutta  sumarið,  þriðjung  ársins,  stunduðu  menn 
landbúnað.  Allan  veturinn,  tvo  þriðjunga  árs,  var  landið 
iðnaðarland.  Gildi  gamla  iðnaðarins  sést  bezt  á  þvi  að 
alin  vaðmála  var  gerb  að  verðmæli.  Fólkið  hafði  atvinnu 
alt  árið.  A  siðustu  áratugum  hefir  þetta  gjörbreyzt.  Gamli 
heimilisiðnaðurinn  hefir  oltið  um  koll  og  orðið  undir  í 
samkepninni  við  erlendan  verksmiðjuvarning.  Þetta  hefir 
meðal  annars  haft  þau  áhrif,  að  sumarkaup  verkafólks  er 
orðið  tiltölulega  hátt,  því  af  því  verður  það  að  lifa  alt 
árið;  eigi  að  síður  er  árskaupið  mun  lægra  en  viðast 
annarstaðar  í  heiminum. 

Flestar  tillögur  manna  um  endurbætur  á  atvinnuveg- 
um  vorum  lúta  að  því,  hversu  gjöra  megi  arðsama  tímann 
enn  arðsamari.  Hitt  liggur  þó  i  augum  uppi,  að  vér  verð- 
um  að  finna  einhver  ráð  til  þess  að  gjöra  oss  veturinn 
arðsaman.  Eina  ráðið  til  þess  er  iðnaður,  og  til  þess  að 
almenningi  komi  hann  að  haldi,  verður  hann  að  vera 
heimilisiðnaður. 

Það  er  vonlaust  að  endurreisa  gamla  heimilisiðnaðinn 
i  þvi  formi  sem  hann  var.  Hann  er  nú  orðinn  úreltur. 
Vér  verðum  að  fylgjast  með  tímanum  og  koma  upp  iðn- 
aði  sem  hentar  vorum  tímum  og  þolir  samkepnina.  Fjöldi 
af  iðnaðarvörum  er  með  því  marki  brendur,  að  vélar  geta 
ekki  unnið  þær  nema  að  nokkru  leyti,  geta  ekki  komið  í 
stað  mannshandarinnar,  margar  léttavara  og  efnislitlar  i 
samanburði  við  verðið.  Vér  ættum  að  geta  gjört  oss 
slíkan  iðnað  að  vetrarvinnu. 

Þvi  fer  f jarri,  að  allar  iðnaðarvörur  séu  í  verksmiðjunt 
gjörðar.    í  Þýzkalandi  lifir  hálf  miljón  manna  af  heimilis- 

10* 


148  Unga  fólkið  og  atvinnuvegir  landsins. 

iðnaði.  í  Sviss  eru  19%  af  öUum  iðnaðarvörum  heimilis- 
iðnaður,  1  Austurríki  34%,  i  Norvegi  25%.  Heimilisiðn- 
aðurinn  lifir  enn  góðu  lífi  viðsvegar  um  lönd  og  vér  stönd- 
um  ekki  alls  kostar  ver  að  vígi  en  allir  aðrir. 

Fyrir  nokkru  var  stofnað  félag  hér  i  Reykjavik  til 
iþess  að  efla  heimilisiðnað.  Ef  það  hefði  eitthvað  álit- 
legt  fyrir  stafni,  væri  alþingi  skylt  að  styrkja  það.  Þá 
gæti  og  eflaust  komið  til  tals  að  leg^ja  nokkurn  toU  á 
Bumar  iðnaðarvörur,  t.  d.  tilbúin  föt,  og  efla  með  því  iðn- 
að  i  landinu. 

Mér  kemur  ekki  til  hugar,  að  heimilisiðnaður  verði 
út  af  fyrir  sig  stór  atvinnuvegur  fyrir  unga  fólkið,  en  eg 
held  að  hann  geti  orðið  því  og  öUum  landslýð  góður 
stuðningur  og  auka-atvinna  eins  og  hann  heflr  verið  frá 
landnámstíð,  svo  framarlega  sem  vér  kunnum  með  að  fara. 

Yfirlit.      Ef    vér   lítum   yflr  það  sem  sagt  hefir  verið  hér 
að  framan,  eru  aðalatriðin  þessi: 

1)  Sem  stendur  er  landið  of  litið,  rúmar  ekki  unga 
fólkið,  sem  árlega  bætist  við,  nema  það  sé  óvenju  litilþægt. 

2)  Vér  getum  áreiðanlega  stækkað  landið,  geflð  öll- 
um  atvinnu,  sem  þess  þurfa,  og  fjöldanum  öllum  sjálf- 
stæða  stöðu. 

3)  Vissasti  og  farsælasti  vegurinn  til  þessa  er  aukin 
ræktun  landsins,  sveitabúskapur  en  ekki  sjávarútvegur, 
að  minsta  kosti  fyrsta  áratuginn. 

4)  Þrátt  fyrir  alla  kosti  túnræktarinnar,  og  þeir  eru 
miklir,  á  landstjórnin  að  láta  engjarækt  sitja  i  fyrirrúmi 
fyrir  öllu  öðru.  Hún  ein  getur  gjört  stórfelda  breytingu 
-á  sveitabúskapnum  á  stuttum  tíma. 

5)  Engjarækt  i  stórum  stil  er  óframkvæmanleg, 
nema  með  öflugri  aðstoð  þingsins.  Hún  er  helzta  verkefni 
þesa  i  atvinnumálum. 

Guðm.  Hannesson, 


Kveðjur. 


Erindi  fyrir  alþýðafræðslu  Stúdentafélagsins, 
flatt  8.  marz  1914. 


AUir  munu  þykjast  vita  hvað  k  v  e  ð  j  u  r  eru,  að 
þær  eru  virðingar-  eða  vinsemdarmark  til  þeirra  er  menn 
hitta  eða  skiljast  við.  Maður  gengur  t.  d.  út  á  götuna  og 
rekst  þar  á  góðan  vin,  sem  hann  hefir  ekki  séð  í  margt 
ár.  Hann  hneigir  sig,  tekur  ofan  og  tekur  i  hönd  þess- 
um  fornvini  sinum,  en  finst  það  ekki  nóg  og  rekur  að^ 
honum  rembingskoss,  faðmar  hann  að  sér  ogsegir:  *Sæll 
og  blessaður!  Velkominn!  Hvernig  liður  þér?« 

Slikt  mundi  naumast  þykja  i  frásögur  færandi.  Kveð- 
jur  eru  einhver  allra  algengasta  athöfnin  i  samlífi  manna, 
og  það  sem  algengt  er  vekur  sjaldan  til  umhugsunar.  En 
það  ætti  að  gera  það,  þvi  algengt  er  venjulega  það  eitt 
sem  langlíft  er,  en  langlift  i  félagslifinu  er  það  eitt  sem  á 
sér  djúpar  rætur  i  eðli  manna.  Svo  er  um  kveðjurnar, 
sem  eg  nú  ætla  að  athuga  litið  eitt.  Litum  fyrst  á  kveðjut 
mannsins  er  eg  tók  til  dæmis. 

Auðsætt  er  að  hún  er  samsett  úr  mörgum  atriðum. 
Þessi  atriði  eru :  hneiging,  ofantekning,  handa- 
band,  koss,  faðnian  og  kveðjuorð.  Hvert  þeirra 
getur  verið  næg  kveðja  út  af  fyrir  sig,  og  hvert  þeirra  á 
sina  sögu,  sem  eg  nú  skal  minnast  á. 

H  n  e  i  g  i  n  g  er  lotningarmark,  og  að  lúta  einhver- 
jum  táknar  upprunalega  að  hneigja  honum.  Upphaflegasta 
hneigingin  er  eflaust  sú  að  falla  til  jarðar.  Sú  athöfn 
mun  eiga  upptök  sin  i  lamandi  ótta  við  sigurvegarann. 
Hundur   sem   verður  hræddur  við  annan  hund  fleygir  sér 


150  Kveöjur. 

stundum  á  bakið  fyrir  honum.  Það  er  uppgjöf  allrar 
varnar.  Að  þvi  er  Livingstone  segir,  heilsa  Batoka-Negrar 
þannig,  að  þeir  kasta  sér  á  bakið,  velta  sér  af  einni  hlið- 
inni  á  aðra  og  slá  á  lærin.  Þeir  láta  með  því  i  Ijós  undir- 
gefni  sína  og  fögnuð.  A  Vináttueyjunum  heilsa  alþýðu- 
menn  höfðingja  sínum  með  því  að  fleygja  sér  fyrir  fætur 
honum  og  setja  fót  hans  á  hnakka  sér.  Og  með  ýmsum 
þjóðum,  t.  d.  Assýriúmönnum  og  Egiptum  hiniim  fornu, 
hefir  konungum  verið  heilsað  með  þvi  að  falla  þeim  til 
ióta.     I  Siam  og  Dahome  skríða  menn  fyrir  konung. 

Næsta  stigið  er  knéfall.  Það  er  áfangi  á  leiðinni  á 
nasirnar.  Sumstaðar,  til  dæmis  i  Kína,  er  knéfallinu 
samfara  að  beygja  höfuð  sitt  til  jarðar  og  þvi  oftar  sem 
meiri  lotning  er  sýnd.  í  Bibliunni  sjáum  vér  að  slik  end- 
urtekning  hafði  sömu  þýðingu  með  Gyðingum.  Jakob  laut 
sjö  sinnum  til  jarðar  unz  hann  kom  fast  að  Esaú  bróður 
sinum  (1.  Mós.  33,  3.).  Að  knéfall  tiðkaðist  við  hirð  Nor- 
egskonunga  á  13.  öld  sézt  af  »Konung8skuggs]á«:  »En 
ef  hann  (þ.  e.  konungurinn)  heimtir  þik  nærri  sér  ok  viU 
tala  við  þik  leyniliga,  þá  sezk  þú  á  kné  fyrir  hánum  svá 
nærri,  at  þú  megir  vel  hlýða  hans  einmælum,  ok  þá 
skikkjulauss«.  —  Að  krjúpa  á  annað  knéð  í  stað  beggja 
er  nokkur  stytting  á  athöfninni,  og  þegar  konur  hneigja 
sig  í  hnjáliðum,  eða  þegar  karlmenn  fyrrum  brugðu  fæti 
aftur  (á  þýzku  Kratzfuss),  þá  er  hvorttveggja  leifar  af  kné- 
fallinu.  Enn  siðara  stig  er  það  að  gera  aðeins  bendingu 
til  að  tákna  að  maður  sé  fús  á  að  fleygja  sér  til  jarðar, 
eins  og  Arabar,  er  rétta  höndina  til  jarðar  og  leggja  hana 
svo  á  munn  sér  eða  enni.  Og  þegar  menn  hneigja  sig 
nú  á  dögum  hver  fyrir  öðrum,  þá  er  lotningin  orðin  svo 
íhógleg  sem  hún  getur  orðið,  og  þar  sem  hún  er  af  beggja 
hálfu,  má  svo  að  orði  kveða  að  menn  standi  jafnréttirþó 
.þeir  haldi  þessum  sið. 

Sömu  lotningarmörk  og  menn  sýndu  konungum  sin- 
um  sýndu  þeir  og  guðunum  og  fuUtrúum  þeirra  og  liknesk- 
jum.  Abraham  féll  fram  á  ásjónu  sína  er  Jahve  gerði 
Mttmálann  við  hann.  Nebúkadnezar  konungur  féll  fram  á 


Kveðjur.  151 

ásjónu  sina  og  laut  Daniel,  er  hann  hafði  ráðið  draum 
ihans.  Og  er  hann  hafði  látið  gera  gulllikneskið,  var  öll- 
nm  viðstöddum,  að  viðlögðu  lifláti,  boðið  að  falla  fram  og 
tilbiðja  það.  Knéfall  fyrir  guðalikneskjum  og  dýrlinga- 
myndum  er  alþekt,  og  kaþólskir  menn  hneigja  sig  í  hnjá- 
liðum  er  nafn  Krists  er  nefnt. 

Ofantekning.  í  Hrólfs  sögu  Gautrekssonar  er 
mgt  frá  þvi  hvernig  Hrólfur  heilsaði  Þórbergi  konungit 
•>Hrólfr  konungr  tók  hjálminn  af  höfði  sér,  ok  hneigði 
konunginum,  enn  stakk  blóðreflinum  i  borðið  ok  mælti: 
»Sitið  heilir,  herra,  ok  i  náðum  alt  yðvart  riki«.  Þegar 
Skalla-Grimur  ætlaði  að  ganga  fyrir  Harald  konung  hár- 
fagra,  sagði  hann  við  förunauta  sina:  »Þat  mun  hér  vera 
siðr,  at  menn  gangi  vápnlausir  fyrir  konung«.  Og  i  Kon- 
ungsskuggsjá  stendur:  »En  þú  gakk  skikkjulauss  inn  fyr- 
ir  konung,  ok  haf  áðr  kembt  hár  þitt  slétt  ok  strokit 
•skegg  þitt  vel.  Hvárki  skaltu  hafa  hött  né  húfu  né  kveif 
á  höfði,  heldr  skaltu  úhuldu  hári  ok  berum  höndum  fyrir 
rikismenn  ganga«.  Fyrir  þessum  sið  færir  Konungsskugg- 
«já  þær  ástæður,  að  sá  sem  leggi  af  sér  skikkjuna  sýni 
með  þvi  að  hann  sé  búinn  til  þjónustu  nokkurrar  og  telji 
sig  ekki  jafnan  þeim  er  fyrir  situr.  Þetta  sé  ennfremur 
rtil  þess  að  koma  i  veg  fyrir  sviksamleg  tilræði,  þvi  vel 
megi  fela  vopn  undir  skikkju  sér,  ef  hún  er  borin.  Þess- 
ar  ástæður  má  eflaust  til  sanns  vegar  færa.  Að  taka  of- 
an  og  leggja  af  sér  skikkjuna  er  að  sýna  undirgefni  með 
þvi  að  gera  sig  varnarminni  en  áður,  og  siðurinn  virðist 
eiga  rót  sina  að  rekja  til  þess  er  herteknir  menn  urðu  að 
láta  vopn  sin  og  klæði  af  hendi  við  sigurvegarann  og 
ganga  slyppir  og  snauðir  á  braut.  Það  er  eins  og  byrjun 
i:il  að  afklæða  sig  fyrir  sigurvegaranum  og  er  i  samræmi 
við  ýmsa  siði  viðsvegar  um  heim.  I  Abessiniu  afklæða 
þegnarnir  sig  ofan  að  belti  fyrir  höfðingjunum  og  Tahiti- 
menn  sömuleiðis  ofan  á  lendar  fyrir  konunginum.  A 
'Gullströndinnni  i  Afriku  bera  menn  vinstri  öxlina  og 
hneigja  sig  i  kveðjuskyni  og  i  Dahome  bæði  taka  menn 
ofan  og  bera  axlirnar. 


152  Kveðjur. 

Að  draga  skóna  af  fótum  sér  er  af  sömu  rót  og  tákn- 
ar  hið  sama  og  ofantekningin.  Þar  er  aðeins  byrjað  á 
neðri  endanum  að  afklæða  sig. 

Þessi  lotningarmerki  hafa  og  verið  sýnd  þvi  sem 
heilagt  er.     Þess  vegna  taka  menn  ofan  i  kirkjunni. 

í  Sturlungu  má  sjá  dæmi  þess  að  forfeður  okkar  tóku 
ofan  i  kveðjuskyni. 

Handaband.  »Að  taka  höndum  saman«  er  forn 
siður  er  táknar  samkomulag,  frið  eða  vináttu.  Menn 
»handfestu  heit  sin«  um  kvonfang  og  annað,  og  má  sjá 
þess  mörg  dæmi  i  fornbókmentum  vorum:  »Siðan  stóðu 
þeir  upp  ok  tókust  i  hendr,  ok  fastnaði  Mörðr  Hiúti  dótt- 
ur  sina  Unni«,  segir  Njáia.  Siðurinn  tiðkaðist  hjá  Hindú- 
um  og  Rómverjum,  og  á  einu  kvæði  Hórazar  má  sjá  að  á 
hans  dögum  var  handabandið  líka  haft  fyrir  kveðju.  ^Að- 
rétta  hönd  sina  til  samfélags«,  eins  og  Páll  postuli  kallar 
það,  varð  og  kveðja  i  kristnum  sið.  Og  á  Arons  sögu 
Hjörleifssonar  sést  að  forfeður  vorir  hafa  notað  það  eins,. 
þvi  þegar  Aron  fór  að  hitta  Þórð  kakala  og  bjóða  honum 
til  sín,  er  hann  átti  í  mestum  vandræðum  í  Noregi,  þá 
stóð  Þórður  upp  og  heilsaði  Aroni  og  tók  i  hönd  honum. 
Nú  er  handabandið  orðið  kveðja  viða  um  heim,  þvi  það 
breiðist  út  með  samgöngum  Evrópumanna  við  aðrar  þjóðir. 

Herbert  Speneer  hefir  komið  fram  með  skrítna  skýr- 
ingu,  sem  mér  reyndar  virðist  efasöm,  á  því  er  menn 
skaka  hendur  þegar  þeir  heilsast.  Hann  heldur  að  þetta 
handaskak  eigi  rót  sina  að  rekja  til  handkossa.  Að  kyssa 
á  hönd  annars  er  virðingarmerki.  Ef  nú  sá  er  slíkur  hand- 
koss  er  ætlaður,  sýnir,  eins  og  dærai  eru  til,  litillæti  sitt 
með  þvi  að  draga  að  sér  höudina  og  reyna  að  kyssa  á 
hönd  hinum,  en  hann  byrjar  á  nýjan  leik  og  þetta  geng- 
ur  upp  aftur  og  aftur,  þá  mundi  úr  því  verða  flutningur 
handauna  upp  og  ofan  til  skiftis.  Það  yrði  svipað  þóf 
eins  og  þegar  menn  metast  um  það  hvor  eigi  að  ganga 
á  undan  inn  um  stofudyr. 

K  0  s  s  i  n  n  á  sér  langa  sögu  og  merkilega.  Hann 
kemur  einkum  yið  ástasögur,  þó  hann  hafi  lika  verið  hafð- 


Kveðjur.  15» 

ur  til  að  votta  lotningu,  vináttu  og  aðrar  skyldar  geðs- 
hræringar.  En  ekki  er  kossavitið  mönnunum  meðfætt,  þvf 
kossar  eru  óþektir  um  mikinn  hluta  Eyálfunnar,  á  Mada- 
gaskar,  hjá  mörgum  Negraflokkum  i  Afríku,  Eldlendingum, 
Eskimóum  og  víðar.  En  flestar  þessar  þjóðir  hafa  anna5 
í  staðinn,  og  það  er  hinn  svo  nefndi  Malajakoss.  Hann 
er  fólginn  í  því  að  þrýsta  eða  núa  nef jum  saman,  og  mun 
upphaflega  hafa  verið  til  þess  að  þefa  hver  af  öðrum,  þó 
snertingin  komi  auðvitað  lika  til  greina.  Með  sumum  þjóð- 
um  heilsast  menn  með  þvi  að  þefa  hver  af  öðrum;  þeir 
setja  munn  og  nef  á  kinn  þeim  sem  þeir  heilsa  og  draga 
andann  djúpt  að  sér,  og  stundum  er  þefað  af  höndunum 
líka.  Hjá  sumum  Malajaflokkum  eru  sömu  orð  höfð  um 
það  að  heilsa  og  þefa.  Með  því  að  anda  að  sér  hver 
annars  ilm  sýna  þeir  góðvild  sína  hver  til  annars. 

Eins  og  Malajakossinn  mun  þannig  eiga  upptök  sin  í 
ilmaninni,  eins  mun  hinn  venjulegi  koss  eiga  rót  sína  i 
smekknum,  eða  smekk  og  ilman  i  senn.  Auðvitað  á  snert- 
ingin  sinn  þátt  i  að  gera  kossinn  það  sem  hann  er.  Skáld- 
in  hafa  Jöngum  verið  kossafróð,  þess  vegna  er  bezt  að- 
heyra  hvað  þau  segja.    Þegar  Bjarni  Thorarenseu  segir: 

»Kystu  mig,  hin  mjúka  mær<, 

eða  Jónas  Hallgrimsson  með  Heine  talar  um  *brennandi 
kossa  fjöld«,  eða  Stgr.  Thorsteinsson  segir:  »08s  kossinn 
á  vörunum  brann«,  þá  er  snertingunni  lýst  fuU-greinilega. 
*Hunangseimur  drýpur  af  vörum  þínum,  brúður«,  segja 
»Ljóðaljóðin«,  og  það  er  eflaust  slíkur  hunangseimur  sem 
Grímur  Thomsen  kallar  »kossa  mungát*.  Við  sjáum  hvern- 
ig  hann  fer  með  það: 

„Á  vara  þinna  bergði'  eg  brunni, 
Burt  hef  eg  margar  sorgir  kyst, 
Eg  lífsins  dögg  þér  drakk  af  munni, 
En  drakk  þó  aldrei  mina  lyst". 

Að  kossar  séu  s  æ  t  i  r  ber  öUum  skáldum  saman  um  i 

„0,  rósamunnsins  rika  hnoss, 
Hinn  rænti  koss! 
Svo  sætt,  svo  stutt  er  trauðla  til 
Neitt  tálar  spil<, 


164  Kveðjur. 

kveður  Steingrímur.  Og  að  kossinn  a  n  g  a  r  vissi  hann 
lika  vel: 

„Svo  rósbliða  ununar  angan 
Eg  aldrei  i  heiminum  fann", 

sagði  hann. 

Ilman,  smekkur  og  tilfinning  eiga  þannig 
öU  sinn  þátt  i  kossinum,  og  það  er  óhætt  að  bæta  s  j  ó  n 
og   h  e  y  r  n    við : 

„Varir  þinar  eru  eins  og  skarlatsband 
og  munnur  þinn  yndislegur", 

segir  enn  »LjóðaIjóðið«,  og  ekki  mundu  skáldin  eins  oft 
tala  um  »rósamunninn«  ef  þeim  þætti  liturinn  engu  skifta. 
Það  eru  ekki  heldur  neinar  hversdags  hugmyndir  sem 
Bjarni  Thorarensen  gripur  til,  þegar  hann  er  að  færa  Sig- 
rúnu  sanninn  heim  um  það,  að  hann  vilji  eins  vel  kyssa 
hana  »þó  munnur  og  kinnar  hvitni«.  — 

„aóði,  lát  þú  ekki  i 
heyra'  i,  heyra'  i" 

heflr  Jón  Thoroddsen  eftir  stúlkunum  i  aunað  sinn  sem 
þær  af  náð  og  miskunn  gefi  manni  koss.  Það  bendir  á 
að  kossinn  gefi  hljóð  af  sér,  ef  ekki  er  þvi  gætilegar  kyst, 
og  hvernig  kossahljóðið  getur  runnið  saman  við  önnur 
hljóð  sést  á  vísu  Heines  i  þýðingu  Jónasar: 

„Sizt  veit  nú  kæra  sálin  min 

hvað  svo  mér  friðar  hug  og  geð; 

orðin  kossunum  eru  þin 

svo  undarlega  vafin  með".  i, 

Kossar  hafa  verið  notaðir  i  kveðjuskyni  viða  um  lönd 
frá  þvi  sögur  hófust.  Hjá  Gyðingum  var  það  siður  er 
kunningjar  mættust  að  þeir  kystu  hver  annars  höfuð, 
hendur  og  herðar.  Júdasarkossinn  var  eflaust  undir  yfir- 
skyni  kveðjunnar.  Vér  sjáum  og  hvernig  Esaú  heilsaði 
Jakob  bróður  sinum:  »Þá  hljóp  Esaú  á  móti  honum  og 
faðmaði  hann,  lagði  hendur  um  háls  honum  og  kysti  hann«. 
{1.  Mós.  33,  4).  »Heilsið  hver  öðrum  með  heilögum  kossi«, 
skrifar  Páll  postuli  (Róm.  16,  16,  sbr.  1.  Kor.  16.  20,  2. 
Kor.  13.  12).    Og  þessi  helgi  koss  tiðkaðist  lengi  við  ýms- 


Kveðjar.  >  vlB5 

ar  hátíðlegar  athafnir  kirkjunnar,  þó  það  verði  ekki 
rakið  hér. 

Um  Persa  segir  Herodót  að  jafningjar  heilsuðust  með 
kossi  á  munninn,  en  væri  annar  af  lægri  stigum  en  hinn, 
þá  var  kyst  á  kinnina. 

Forn-Grikkir  heilsuðust  og  alment  með  kossi,  og  kunn- 
ugt  er  hvernig  nautahirðir  og  svinahirðir  hins  goðumlíka 
Odysseifs  fögnuðu  honum  er  þeir  könnuðust  við  hann: 
»Þá  umföðmuðu  þeir  hinn  fróðhugaða  Odysseií  og  grétu, 
fögnuðu  honum,  og  kystu  bæði  höfuð  hans  og  herðar,  og 
eins  kysti  Odysseifur  höfuð  þeirra  og  hendur«.  (Odysseifs- 
kviða  XXI). 

Kossinn  virðist  þó  hafa  verið  enn  almennari  kveðja 
með  Rómverjum.  Menn  heilsuðust  alment  með  kossi  á 
hönd,  kinn  eða  munn,  kystust  er  þeir  hittust  kvöld  og 
morgna  og  á  öllum  árstíðum.  Sumir  báru  ilm  í  munn- 
inn  til  að  gera  kossinn  Ijúffengari,  en  aðrir  limdu  plástra 
á  varirnar  til  að  sleppa  við  kossana,  þvi  þeir  urðu  hið 
mesta  fargan,  sem  skáldið  Martialis  (43 — 104  e.  Kr.)  kvart- 
ar  mjög  yíir  og  dregur  dár  að  i  kvæðum  sínum.  Loks 
bannaði  Tiberius  keisari  þessa  daglegu  kossa. 

Kveðjukossinn  tiðkaðist  og  mjög  á  miðöldunum.  A 
riddaratímunum  tók  frúin  i  húsinu  og  jafnvel  dæturnar 
lika  móti  tignum  gesti  með  kossi.  Og  á  Frakklandi,  Eng- 
landi,  Niðurlöndum  og  Þýzkalandi  og  viðar  hélzt  kveðju- 
kossinn,  einkum  í  æðri  stéttunum,  jafnvel  fram  á  18.  öld. 
Og  konungar  og  konungbornir  menn  kyssast  enn,  er  þeir 
hittast  við  hátiðleg  tækifæri. 

Annars  fer  því  fjarri  að  kveðjukossar  séu  alstaðar 
lagðir  niður.  í  Austurriki,  i  Þýzkalandi,  Frakklandi  og  á 
Italíu  má  enn  oft  sjá  vini  og  frændur  kveðjast  með  kossi, 
einkum  á  kinnarnar.  Og  i  sumum  löndum  eru  konur 
kystar  á  hönd  i  kveðjuskyni,  en  stundum  að  eins  i  orðum: 
»Eg  kyssi  hönd  yðar«  er  til  sem  kveðja  bæði  i  Austur- 
riki  og  á  Spáni.  Alkunnugt  er  að  páfinn  er  kystur  á 
fótinn. 

Að  forfeður  vorir  tiðkuðu  kveðjukossinn  er  alkunnugt 


156  Kveðjur. 

af  sögunum,  t.  d.  þegar  Flosi  kysti  Kára,  og  eins  og  kunn- 
ugt  er  hafa  kossar  til  skamms  tíma  verið  almenn  kveðja 
hér  á  landi,  þó  nú  séu  þeir  mjög  að  leggjast  niður. 

Að  faðmast  er  menn  heilsast  eða  kveðjast  innilega 
hefir  tiðkast  meira  og  minna  alt  i  frá  fornöld.  Esaú  faðm- 
aði  Jakob,  nautahirðirinn  og  svinahirðirinn  Odysseif,  Gunn- 
hildur  Hrút. 

Loks  eru  kveðjuorðin.  Þau  hafa  verið  ýms  og 
þó  svipuð  á  ýmsum  timum.  Hvernig  Gyðingar  kvöddust 
sést  i  Biblíunni.  Elisa  lætur  svein  sinn  segja  við  súna- 
mítisku  konuna:  »Hvernig  líður  þér;  hvernig  liður  manni 
þinum;  hvernig  liður  drengnum?«  (2.  Kon.  4,  26).  Davíð- 
lætur  sveina  sina  heilsa  Nabal  þannig:  »Heill  sért  þú 
og  heill  sé  húsi  þinu  og  heill  sé  öllu  sem  þú  átt«  (i.  Sam. 
25,  6).  »Heill,  rabbi«,  segir  Júdas  við  Jesúm.  »Heilar 
þér«,  segir  Jesús  upprisinn  við  konurnar.  Og  við  postul- 
ana  segir  hann :  »Friður  sé  með  yður«.  Sú  kveðja  er 
og  sýrlenzk  og  arabisk.  Fönikíumenn  sögðu  »Lifðu!«  og 
kaldversku  mennirnir  heilsa  Nebúkadnezar  með  orðunum  n 
»Lifi  konungurinn  eiliflega!«  (Dan  3,  9).  Grikkir  sögðu 
»Kaire«,  þ.  e.  »gleð  þig«,  bæði  er  þeir  heilsuðust  og  kvöddust. 
Rómverjar  »Salve«  og  »Vale«,  þ.  e.  »sæll  vertu«  og  »vertu 
heill«.  Englendingar  segja  er  þeir  heilsa:  »How  do  you 
do?«  þ.  e.  »hvernig  liður  yður?«  og  er  þeir  kveðjar. 
»Goodbye«  =  God  be  with  you,  þ.  e.  »guð  sé  með  þér«,  eða 
»Farewell«,  þ.  e/  »far  vel«.  »Góðan  dag!c<  »Góðan 
morgun!«  Gott  kvöld!«  *Góöa  nótt!«  eru  kveðjur  sem 
tiðkast  hjá  mörgum  þjóðum.  Sumstaðar  kveðjast  menn 
með  óskum  um  að  sjást  aftur.  Dæmi  eru  til  að  kveðjur 
séu  trúarlegs  efnis  eins  og  sú  er  var  fyrirskipuð  af  Bene- 
dikt  páfa  XHL  1728  og  notuð  er  í  kaþólskum  löndum  á 
Þýzkalandi.  Annar  segir:  »Lofaður  sé  Jesús  Kristur«. 
Hinn  svarar:     >Um  eilifð.     Amen!«. 

Kveðjur  forfeðra  vorra  eru  kunnar  af  bókmentunum. 
Komumaður  sagði:  »Heill  þú!«  »Heill!«  »Ver  heill!« 
»Sit  heill!«  »Heill  ok  sæll!«  »fleilir  séut  þit!«.  Heima- 
menn    svöruðu:     »Kom    heill!«     »Heill   kominn!«    »HeilL 


Kveðjur.  157 

kom  þú!«  eða  »Kom  heiU  ok  sæll!«  eða  »Ver  velkominn 
með  08s!«  Og  sá  sem  fórsagði:  >Ver  heill!«  »Lif  heill!« 
»Lif  vel!«  eða  »Lif  vel  ok  heill!«.  Hinn  svaraði:  »Far 
heill!«  »Far  heiU  ok  sæll!«  »Far  vel«  eða  >Far  þú  nú 
heiU  ok  vel«.  Stundum  sögðu  menn  að  skilnaði:  >Hitt- 
umst  heilir«. 

„HeíU  þú  farir, 
heill  þú  aptr  komir, 
heill  á  sinnum  sér" 

er  kveðja  Friggjar  til  Óðins,  er  hann  fer  að  heimsækja 
Vafþrúðni. 

Hvaða  hlutverk  hafa  nú  þessir  rammfornu  siðir, 
kveðjurnar,  í  samlifi  manna?  Eru  þær  nauðsynlegar,  eða 
væri  ef  til  vill  hægt  að  komast  af  án  þeirra?  Gerum 
ráð  fyrir  að  einhvern  góðan  veðurdag  væri  því  stolið  úr 
minni  allra,  að  kveðjur  væru  til,  en  að  þeir  héldu  öUu 
€ðli  sínu  óbreyttu  að  öðru  leyti.  Eg  býst  þá  við  að  kunn- 
ingjar  sem  hittust  á  götunni  eða  annarstaðar  fyndu  hvöt 
hjá  sér  til  að  láta  í  Ijós  að  þeir  könnuðust  hver  við  ann- 
an,  og  yrðu  þá  að  flnna  upp  á  einhverri  bendingu  eða 
einhverju  orði  til  þess,  en  eflaust  mundi  það  kosta  fyrir- 
höfn,  og  varla  mundu  þeir  skilja  hver  annan  nema  með 
löngum  útskýringum.  Og  þeim  sem  ættu  eitthvert  erindi 
hver  við  annan  mundi  þykja  snubbótt  að  byrja  á  þvi  al- 
veg  formálalaust.  Einmitt  þessi  vandræði  losa  kveðjurnar 
við.  Eins  og  hvert  annað  siðbundið  form  spara  þær  um- 
hugsun  og  fyrirhöfn.  Þær  setja  menn  greiðlega  í  sam- 
band  hvern  við  annan,  eru  sameiginlegur  grundvöllur  til 
að  byrja  viðskifti  á.  Og  af  því  að  hver  athöfn  vekur  að 
minsta  kosti  hneigð  til  þess  hugarþels  sem  hún  upphaf- 
lega  er  sprottin  af,  þá  er  það  einkar  vel  til  fallið  að 
kveðjurnar  eru  virðingar  og  vinsemdarmark.  Svo  langt 
sem  þær  ná  laða  þær  fram  þær  tilfinningar  sem  eru  bezti 
grundvöllur  alls  samlífs  manna.  Því  fer  fjarri  að  það 
standi  á  sama  hvort  kunningjar  ganga  hver  fram  hjá 
öðrum  á  götunni  eins  og  þeir  sjáist  ekki  eða  hvort  þeir 
heilsast  um  leið.    Það  verður  kaldari  blær  yfir  samlífinu, 


158  Kveðjar. 

ef  allir  eru  að  rembast  við  að  vera  ókunnugir.  ÖUum 
ytri  fáleik  slær  inn. 

Gestur  Pálsson  lýsti  þvi  fyrir  löngu  hvaða  þáttur  kveðj- 
urnar  væru  i  samlííi  manna  hér  i  Reykjavik.  Hann  segir  svo : 

»Lífið  á  milli  flokkanna  eða  stéttanna  er  mestmegnis 
fólgið  i  ofantekningum.  Hver  flokkur  heilsar  öllum.  flokk- 
um,  sem  ofar  standa  í  almenningsálitinu,  að  fyrra  bra^ði, 
og  lægsta  flokknum,  sjómannaflokknum,  heilsar  enginn  að 
fyrra  bragði.  Hér  i  Reykjavik  höfum  við  11  boðorðin. 
Þessi  10  fyrstu,  sem  kend  eru  við  Móses,  vilja  reyndar 
týna  tölunni,  og  stundum  gleymast  þau  öll,  en  það  11. 
kunnum  við  alt  af  og  meira  að  segja  höldum  það.  Það 
er  svona:  »Þú  átt  að  bera  ótakmarkaða  lotningu  fyrir 
öllum  þeim,  sem  auðugri  eru  en  þú  og  öllum  þeim, 
sem  voldugri  eru  en  þú,  og  þessa  þina  undirgefni 
átt  þú  að  frambera  á  sýnilegan  hátt  í  —  ofantekn- 
ingum«.  Þess  vegna  sér  maður  varla  nokkurn  tima  mann 
heilsa  hér  kunningja  sinum  að  fyrra  bragði,  ef  hann  þyk- 
ist  standa  flokki  ofar.  Hann  er  til  með  að  skotra  til  hans 
augunum,  til  þess  að  áminna  hann  þegjandi  i  kristilegum 
kærleika,  um  að  gæta  skyldu  sinnar  og  taka  ofan,  en  að 
taka  sjálfur  ofan  að  fyrra  bragði  —  það  dettur  honum 
ekki  hug,  þvi  það  er  brot  á  11.  boðorðinu.  Menn  hafa 
lika  húfurnar  stundum  til  þess  að  sýna  litilsvirðingu  og 
fjandskap.  Eins  og  kunnugt  er,  eru  einvígi  hér  lögð  nið- 
ur  fyrir  löngu  og  mannvig  alveg  hætt;  það  helzta,  sem 
enn  eimir  eftir  af  i  þá  átt,  er  steinkast  inn  um  glugga  á 
kveldtima  eða  næturþeli.  En  það  algengasta  er  þó,  þeg- 
ar  einhver  fyllist  heiftaræði  og  kemst  i  vígahug,  að  láta 
bara  húfuna  sitja  fasta  á  höfðinu,  þegar  hann  mætir  fjand- 
manninum,  og  taka  ekki  ofan.  Þessi  húfublóðhefnd  er 
farin  að  verða  hér  mjög  algeng«. 

11.  boðorðið,  sem  Gestur  talar  um,  er  nú  varla  eins 
vel  haldið  og  það  var  á  hans  dögum,  sjálfsagt  vegna 
þess  að  fleiri  og  fleiri  hafa  þahn  metnað  að  þykjast  jafn- 
góðir  hverjum  sem  þeir  hitta,  yngri  maðurinn  þeim  eldri,. 
ólærður  þeim  lærða  osfrv.   Þannig  fer  kveðjum  fækkandi^ 


Kveðjur.  15^ 

Fyrir  þá  sem  vilja  halda  kveðjunum  og  þó  ekki  búa  undir 
lögmálinu  kann  eg  ekki  annað  ráð  betra  en  að  menn  fylgi 
boði  postulans:  »Verið  hver  öðrum  fyrri  til  að  veita  hin- 
um  virðing«,  eða  þá  að  yngri  maður  heilsi  þeim  eldri  að 
fyrra  bragði,  hverrar  stéttar  sem  hann  er,  ef  þeir  eiga 
að  heilsast  á  annað  borð. 

í  smábæ  eins  og  Reykjavik  er  það  nú  sannast  að' 
segja,  að  eins  fyrirhafnarmikil  kveðja  og  ofantekningin 
er  getur  orið  næsta  hveimleið,  einkum  þar  sem  mannfjöldi 
er  saman  kominn,  auk  þess  sem  hún  á  illa  við  i  stórviðr- 
um  og  slítur  mörgum  hattinum  fyrir  örlög  fram.  Hér 
hefir  því  oftar  en  einu  sinni  komið  hreyfing  i  þá  átt  að 
hætta  ofantekningum,  að  minsta  kosti  karlmenn  sin  á  milli, 
og  séð  hefi  eg  prentaðan  lista  með  nöfnum  allmargra 
heldri  manna,  er  fyrir  æði-mörgum  árum  stofnuðu  slíkt 
»hattafélag«.  En  það  varð  víst  skammlíft,  af  skiljanleg- 
um  ástæðum.  Fólk  veit  ekki  eða  gleymir  hver  er  i  fé- 
laginu,  og  það  getur  valdið  misskilningi  og  komið  af  stað 
fullum  fjandskap,  ef  maður  hættir  alt  i  einu  að  heilsa 
öðrum,  sem  ekki  veit  ástæðuna.  Mér  hefir  nú  hug- 
kvæmst  ráð  sem  eg  hygg  að  duga  mundi,  en  það  er  að 
auglýst  sé  í  öllum  blöðum  að  hver  sem  kemur  með  til- 
tekið  merki  i  höfuðfati  sinu  sé  undanþeginn  því  að  taka 
ofan  og  megi  heilsa  með  hneigingu  einni  eða  handhreyf- 
ingu,  likt  og  Englendingar  gera.  Líklega  mundu  menn 
vilja  taka  ofan  fyrir  konum  eftir  sem  áður,  en  þá  ættu 
þær  að  hneigja  sig  að  fyrra  bragði,  því  rétt  virðist  að 
þær  ráði  því  sjálfar  við  hverja  þær  vilja  kannast  fyrir 
mönnum. 

Þessari  uppástungu  vil  eg  skjóta  til  þeirra  sem  bera 
þetta  mál  fyrir  brjósti. 

Hvernig  sem  nú  fer  um  ofantekningar,  geri  eg  ráð 
fyrir  að  kveðjur  haldist  i  einhverri  mynd  kunnugra  á 
meðal  þangað  til  mennirnir  verða  orðnir  eitthvað  alt 
annað  en  þeir  eru  nú.  Þó  samlifið  sé  aldrei,  hvorki  hér 
né  annarstaðar,  mestmegnis  fólgið  í  ofantekningum  eða 
öðrum  kveðjum,  þá  eru  kveðjurnar  ekki  óverulegur  þáttur 


l^  Kveðjar. 

í  félagslííinu.  Þær  eru  forspil  og  eftirspil  þess  sem  mönn- 
um  fer  á  milli  er  þeir  hittast.  Og  þó  lagið  sé  margra 
alda  gamalt  og  hver  einstakur  maður  sé  við  það  bund- 
inn,  þá  fær  það  nýtt  líf,  nýja  sál  i  hvert  sinn  sem  það 
er  notað,  þvi  engir  tveir  menn  heilsa  alveg  eins,  og  auk 
þess  fer  kveðja  hvers  manns  eftir  þvi  hvernig  honum 
verður  við  er  hann  hittir  annan  eða  skilur  við  hann.  I 
viðbragði  hans  kemur  ósjálfrátt  fram  eðli  hans  og  hugar- 
þel.  »Lofaðu  mér  að  sjá  og  heyra  hvernig  þú  heilsar  og 
kveður  og  eg  skal  segja  þér  hver  þú  ert  og  hvað  þér  býr  í 
hug«.  Og  þó  helzt  ef  eg  fæ  að  f  inna  það,  þvi  að  engin 
kveðja  lýsir  manninum  betur  en  handabandið.  Eg  skal 
reyna  að  gera  nokkra  grein  fyrir,  hvernig  á  þvi  stendur. 

Síðan  maðurinn  hófst  á  legg,  hefir  höndin  verið  grjót- 
páll  fyrir  heilabúinu,  dyggasti  förunautur  og  þjónn  and- 
iins.  Og  hún  getur  verið  svo  hlýðinn  þjónn  meðal  annars 
vegna  þess,  að  hún  er  svo  vel  búin  að  skynfærum.  Með 
höndinni  skynjum  vér  hvernig  hlutirnir  eru  viðkomu: 
hvassir  eða  sljóir,  harðir  eða  mjúkir,  hálir  eða  hrjúflr, 
þvalir  eða  þurrir,  heitir  eða  kaldir,  og  hún  gefur  oss 
glöggasta  vitneskju  um  viðnám  þeirra,  lögun  og  rúmtak. 
Hún  mælir  þá  og  metur,  og  hennar  sögusögn  trúum  vér 
bezt.  Það  sem  er  áþreifanlegt  teljum  vér  óyggjandi. 
Og  svo  sem  höndin  skynjar  sjálf,  þannig  er  hún  og  hin 
bezta  aðstoð  hinna  skynfæranna.  Hún  ber  að  þeim  hlut- 
ina  og  hagræðir  þeim,  svo  að  áhrif  þeirra  njóti  sin  sem 
bezt,  og  vér  berum  hönd  fyrir  augu  til  að  tempra  Ijósið 
og  fyrir  eyra  til  að  safna  hljóðinu  eða  deyfa  það. 

Andinn  hugsar  og  skipar,  höndin  framkvæmir.  Hún 
gripur  og  hún  heldur,  hún  hrindir  og  kún  kastar,  hún  er 
áhald  áhaldanna,  sem  hún  sjálf  hefir  skapað  og  gert  hafa 
manninn  að  drotni  jarðarinnar.  Svo  nátvimiað  er  sam- 
iDand  huga  og  handar,  að  vandséð  er  hvort  á  öðru  meira 
að  þakka,  höndin  vitinu  eða  vitið  höndinni.  Saman  hafa 
þau  skapað  flest  það  er  menning  nefnist,  og  litið  yrði  sýni- 
legt  af  starfsemi  liðinna  kynslóða,  ef  öU  handaverk  þeirra 
Tæru  horfin. 


Kveðjur.  161 

Sé  þessa  gætt,  þá  er  ekki  undarlegt  þó  höndin  væri 
að  einhverju  leyti  spegill  sálarinnar  og  að  oft  mætti  marka 
manninn  af  þvi  hvernig  hönd  hans  er  og  hvernig  hann 
ber  hendurnar  og  beitir  þeim.  Einmitt  af  þvi  að  höndin 
•er  sá  hluti  líkamans  sem  framkvæmir  langflest  boð  sálar- 
innar,  einmitt  af  þvi  að  hún  er  hvorttveggja  í  senn,  skyn- 
færi  er  bei'  hcilanum  boð,  og  verkfæri  sem  tekur  við 
skipunum  hans  og  framkvæmir  þær,  má  búast  við  því  að 
1  henni  bergmáli  með  nokkurum  hætti  alt  sem  fram  fer 
i  heilanum,  að  hvatir  mannsins  leiti  til  handarinnar,  sem 
er  þjónn  þeirra,  og  stiUi  strengi  hennar  hver  eftir  sinu 
eðli.  En  vér  vitum  að  hvert  Hffæri  þroskast  og  lagast 
mjög  eftir  þvi  hvernig  það  verður  að  starfa.  Höndin  á 
hljóðfærameistaranum  er  öðruvísi  en  á  róðrarkarlinum ; 
hver  hönd  á  sina  sögu  og  getur  sagt  hana  þeim  sem 
skilur. 

En  handaburðurinn  getur  lika  látið  í  Ijós  eðli  manna 
og  ástand,  eins  og  sést  á  mörgum  orðatiltækjum.  Hvað 
getur  verið  ólikara  en  að  »taka  feginshendi«  við  einhverju 
og  svo  hitt  að  »drepa  hendi*  við  því.  Og  þegar  menn 
»festa  hendur  á«  einhverju,  eða  þá  þeim  »verður  hand- 
fátt«  eða  alt  lendir  »í  handaskolum«,  þá  kemur  fram  mun- 
urinn  á  þeim  sem  er  »handviss«  og  »handfljótur«  og  hin- 
um  sem  er  »handstirður«  og  »handaseinn«.  Það  er  ekki 
sizta  atriðið  i  lýsingunni  á  Guðrúnu  Gjúkadóttur  »er  hon 
sat  sorgfuU  of  Sigurði«  að  hún 

„gerðit  hjúfra 

né    h.önduin    sl  á". 

Og  fátt  sýnir  reiðina  betur  en  steyttur  hnefi. 

Greinilegast  talar  þó  hönd  við  hönd,  er  þær  mætast 
í  handtaki,  enda  er  ekki  undarlegt  þó  einhver  skeyti  bær- 
ust  frá  sál  til  sálar,  er  talþræðirnir  tengjast  þannig: 

»Ekki  kallar  höndín  hátt, 
þó  hitfi  hún  alla  strengi", 

segir   í   visu  sem  eg  lærði  nýiega,  en  það  sem  hún  segir 
fikilst  fyrir  því,  eins  og  sést  á  annari  visu: 


11 


162  Kveðjur. 

„Meðan  eg  hélt  i  hönd  á  þér, 
hrandin  eðalsteina, 
sögana  alla  sagði'  hnn  mér, 
sem  þú  hngðist  leyna". 

A  slíku  hefir  mörgum  hitnað,  að  minsta  kosti  kveður 
Sigurður  Breiðfjörð: 

„Þegar  eg  tók  i  hrunda  hönd  með  hægu  glingri, 
fanst  mér  þegar  eg  var  yngri, 
eldar  loga  á  hverjum  fingri". 

Sléttuböndin  i  »Lögréttu«,  sem  margir  eru  að  spreyta* 
sig  á  að  botna,  hafa  þvi  eflaust  rétt  að  mæla: 

„Hrundir  yndis  binda  bönd 
bandi  undir  handa". 

En  skylt  er  að  geta  þess,  að  þeim  getur  orðið  hált  á  þvi^ 
að    minsta    kosti    hefir    skáldið    litið    svo    á,    sem    kvað' 

þessa  visu: 

„Haltu  ekki  i  hönd  mér,  væna, 
hún  er  hvorki  mjúk  né  fögur; 
hún  er  grein  af  villiviði, 
er  vefst  um  mitti  á  friðum  konum". 

Þessi  erindi  sýna  það  að  skáldin  vita  vel  að  handa- 
bandið  getur  flutt  boð  frá  sál  til  sálar.  Og  i  bókmentun- 
um  má,  ef  vel  er  leitað,  flnna  nokkra  staði,  þar  sem 
minst  er  á  handabandið.  Þó  er  það  tiltölulega  nýtt  þar, 
og  bendir  það  á,  að  mönnum  verður  það  æ  Ijósara  að  eðli 
manns  getur  alt  speglast  i  einni  oinustu  athöfn.  Siðasta 
skáldsagan,  þar  sem  eg  hefi  séð  minst  á  handabandið,  er 
»Gestur  eineygði«  eftir  Gunnar  Gunnarsson.  Þar  segir  á 
einum  stað  svo  frá  »Gesti«  :  »Hann  fór  að  kveðja  hvern 
fyrir  sig.  Hann  hugsaði  um  leið:  eg  stel  þessum  hand- 
tökum,  —  öllum  þessum  hlýju  handtökum.  Ef  þeir  þektu 
mig  —  þá  mundu  þeir  slá  á  hönd  mér,  hrækja  á  hönd 
mér.     Hrækja  i  andlit  mér  og  ef  til  vill  grýta  mig.   Ætli 

þeir  gerðu  það? Ætli  þeir  gerðu  það  nú? 

En  eg  stel  þessum  handtökum  af  þvi  eg  v  e  r  ð  að  f á  þau. 
Bráðum  er  hönd  mín  köld.  Og  sál  min  getur  ekki  fram- 
ar  mætt  neinni  annari  sál  gegnum  höndina.  Getur  ekki 
fundið  til  ástar  hennar  og  saklausrar  samúðar.    Eg  ver&' 


Kveðjur.  16Í 

að  fá  þessi  handtök,  —  verð  að  taka  í  svo  margar  hend- 
ur  sem  eg  fæ  yfir  komist,  áður  en  eg  nú  hverf  ofan  i 
gröfina«. 

í  sögunni  »Móðir  snillingsins«,  er  kom  út  i  »Nýjum 
kvöldvökum«,  er  þvi  lýst  hvernig  maður  kvaddi  stúlku, 
og  stóð  þá  að  vísu  einkennilega  á.  Stúlkan  segir  sjálf 
frá:  »0g  svo  tók  hann  í  hendina  á  mér,  hlýtt  og  mjúkt, 
ekki  með  venjulegu  handtaki,  en  lagði  þumalfingurna 
hvern  í  annars  greip  og  hönd  utanum  hönd«.  (Nýjar 
kvöldvökur,  4.  ár.  bls.  280). 

Eftir  öðrum  dæmum  man  eg  ekki  í  íslenzkum  skáld- 
sögum.  En  Guðmundur  Hannesson  hefir  vel  lýst  sira 
Matthíasi  Jochumssyni  með  þvi  hvernig  hann  heilsar: 

»Það  eru  engii  kaldir,  grannir  fingurgómar,  sem  rétt 
er  tylt  í  hendi  manns,  þegar  hann  heilsar,  heldur  er  það 
heill,  hlýr  og  mjúkur  hrammur,  sem  gripur  um  hendina 
og  skekur  hana  vingjarnlega  og  innilega«.  Og  að  síra 
Matthías  kann  sjálfur  að  meta  hlýtt  handtak,  sést  á  þvi 
að  hann  hefir  byrjað  kvæði  til  Otto  Wathne  með  orðunum: 

„Þökk  fyrir  handslagið  hlýja". 

Ellen  Key  lýsir  ágætlega  frá  þessari  hlið  tveim  vin- 
konum  sínum,  Sonju  Kovalevsky,  rússnesku  skáldkonunni 
og  stærðfræðingnum,  og  Anne  Charlotte  Leffler,  sænsku 
skáldkonunni: 

»Þegar  Sonja  heilsaði,  rétti  hún  höndina  snögt,  fyrir- 
varalaust,  og  mjóir,  viðkvæmir  fingurnir  kiptust  aftur  úr 
greip  viðtakanda  fljótt  eins  og  fugl  slægi  væng;  hini)r- 
lynda,  tilfinninganæma  kona  var  öU  í  því  handlagi.  Aftur 
á  móti  kom  róleg  geðþekni  fram  i  því  hvernig  Anne 
Charlotte  bar  sína  fögru  arma  með  liprum  úlnliðum  og 
vel  löguðum  mjóum  og  hvitum  höndum;  þegar  hún  heils- 
aði,  rétti  hún  fram  höndina  með  einskonar  fyrirvara,  en 
sú  hönd  hvildi  mjúkt  og  fast  í  viðtakandans,  þegar  hún 
einu  sinni  var  komin  þarc 

Alexander  Kielland  gefur  og  furðu  Ijósa  hugmynd  um 
Skipper  Worse,  með  þvi  að  segja  frá  því  hvernig  Garman 
konsúll  á  leiðinni  út  i  skipið  bjó  sig  undir  að  heilsa  honum:. 

11* 


'164  Kveðjur. 

»Garman  konsúll  brosti  og  svaraði  kveðjunni,  og  um 
leið  dró  hann  i  laumi  hringana  af  hægri  hönd  sér,  þvi  að 
hann  þekti  handtakið  hans  Jakobs  Worse,  þegar  hann 
kom  úr  ferð«. 

í  »Boken  om  LiIle-Bror«  lætur  Gustaf  af  Geijerstam 
mann  lýsa  þvi,  hvað  hann  mundi  af  þvi  er  hann  sákon- 
una  sína  i  fyrsta  sinn:  »Þegar  eg  var  farinn  frá  henni,  voru 
mér  í  minni  tvö  furðu  stór  og  djúp  augu.  Annars  man  eg 
aðeins  eftir  svörtum  skinnkraga,  löngum  svörtum  hönsk- 
um  og  handtaki,  sem  gaf  snögg  og  sterk  áhrif  af  einhverju 
hreinskilnu,  vakandi  og  sönnu«. 

Það  er  ekki  undarlegt,  að  Helen  Keller,  blinda  og 
heyrnarlausa  konan  fræga,  sem  talsvert  hefir  verið  skrif- 
að  um  á  islenzku  í  seinni  tið,  hefir  manna  bezt  ritað  um 
það  hvernig  maðurinn  lýsir  sér  i  handtakinu.  Hún  segir 
meðal  annars: 

»Astúðlegri  hönd  gleymi  eg  aldrei.  Eg  man  i  fingr- 
um  mér  hinar  stóru  hendur  Brooks  biskups  f ullar  af  ástúð 
og  gleði  hraustmennisins.  Heyrnarlaus  og  blindur  maður, 
er  tekið  hefði  í  hönd  Jefferson's,  mundi  í  henni  hafa  séð 
andlit  og  heyrt  vinalega  rödd  ólíka  allra  annara  sem  hann 
þekti.  Hönd  Mark  Twain's  er  full  af  rælni  og  skringi- 
legustu  gletni,  og  meðan  maður  heldur  í  hana,  breytist 
gletnin  í  samúð  og  drengskap«. 

Þó  handtakið  sé  liklega  sú  kveðjan  er  lýsir  mannin- 
um  bezt,  þá  mun  hver  sem  hugsar  um  það  finna,  að  hin- 
ar  kveðjurnar  geta  lika  einkent  mennina.  Út  í  það  ætla 
eg  þó  ekki  að  fara  i  þetta  sinn.  Tilgangi  minum  er  náð, 
ef  mér  hefir  tekist  að  vekja  athygli  yðar  á  þvi,  að  þessi 
hversdagslega  athöfn,  kveðjan,  er  einn  af  þráðunum  sem 
mannlifið  hefir  verið  ofið  úr  síðan  sögur  hófust,  einn  af 
þeim  þráðum  er  tengja  mann  við  mann  og  bera  boð  frá 
sál  til  sálar.  Og  eru  ekki  kveðjurnar,  þegar  að  er  gáð, 
ímynd  lifsins  sjálfs?  Er  það  ekki  saga  okkar  allra,  að 
hittast  og  skilja,  heilsast  og  kveðjast  —  finna  um  stund 
4ularfulla   návist  lifandi  sálna,  sem  óðar  en  varir  hverfa 


Kveðjur.  165- 

aftur  inn  í  rökkrið  og  skilja  eftir  i  endurminningunni  hver 
sinn  einkennilega  óm,  sælan  eða  sáran? 
Er  það  ekki  satt  sem  skáldið  kvað: 

„Sem  gnoðir  er  mætast  i  myrkrum 
og  mælast  víð  eina  svipstund, 

—  eitt  merki,  eitt  hljómandi  hróp, 
sem  hverfur  i  fjarlægð  og  nótt, 
vér  hittnmst  á  hafi  lifsins, 
förum  hver  fram  hjá  öðrum  og  kveðjumst, 

—  eitt  augans  kast  og  eitt  orð, 
i                            og  alt  verður  myrkur  og  þögn". 

Guðm,  Finnhogason^ 


„Pereatið"  1850. 


Um  þennan  alveg  einstaka  atburð  i  skólasögu  vorrí 
Tiefir  sama  ftem  ekkert  verið  ritað  enn  þann  dag  i  dag^). 
Stafar  það  af  þvi  að  alt  til  skamms  tíma  hafa  margir 
helztu  aðilar  þess  máls  verið  á  lifi,  en  málið  afar-viðkvæmt 
þeira.  Hins  vegar  er  þessi  atburður  þó  einkar-merkilegur 
og  þýðingarmikill,  því  að  hana  gjörbreytti  allri  lifsstefnu 
ekki  allfárra  skólapilta,  og  er  um  leið  góð  lýsing  á  til- 
finninga-  og  hugsunar-Iifi  hinnar  ungu  námsmannasveitar 
á  þeim  byltingatimum,  sem  ríktu  bæði  hér  og  eigi  sizt 
í  öðrum  löndum  um  miðbik  siðustu  aldar,  svo  að  það  virð- 
ist  full  ástæða  til  að  draga  þennan  atburð  fram  i  dags- 
Ijósið,  og  nú  er  timinn  til  þess  kominn;  full  sextiu  ár  eru 
liðin  siðan  hann  gerðist,  allir  höfuðaðilar  dánir,  og  ein- 
ungis  einir  4  á  lífi  af  þeim,  sem  þá  voru  i  skóla,  og  þeir 
koma  lítið  við  sögu  þessa,  því  það  var  þeirra  flestra  fyrsta 
eða  annað  skólaár,  er  þessi  atburður  gerðist. 

Heimildir  þær  sem  eg  hefi  aðallega  notað,  eru  hinar 
beztu  og  áreiðanlegustu,  sem  til  eru,  eiginhandar  skýrsla 
Sveinbjarnar  rektors  til  stjórnarráðsins,  og  frumrit  af 
skýrslu  stiftsyfirvaldanna  sömuleiðis  til  stjórnarráðsins  svo 
og  frumbréfin  sjálf,  er  fóru  á  milli  stiftsyfirvalda  og  rektors 
um  málið.  ÖII  eru  bréf  þessi  rituð  á  dönsku.  Þær  setn- 
ingar  sem  standa  milli  tilvísunarmerkja  »  «  eru  tilfærðar 
orðrétt  úr  skjölunum.  Nöfnum  pilta  þeirra,  sem  tilfærð 
eru  i  bréfunum,   hefi  eg  ekki  fundið  ástæðu  til  að  sleppa, 


^)  örstutt  en  nokkurn  veginn  rétt  skýrsla  i  Landstiðindum  I  bls. 
53  og  54  (sbr.  bls.  44)  og  74—75.  Sjá  og  Þjóðólf  II  bls.  157—159  og 
fimásögur  i  Nýju  Kirkjublaði  1911,  9.  og  18.  bl.  1913,  17.  og  19.  bl. 


Pereatið  1850.  167 

en  á  stöku  stað  hefi  eg  þó  slept  atvikum,  sem  hefðu  getað 
sært  tilfinningar  núlifandi  barna  þeirra.  Skýringar  hefi 
-eg  sett  neðanmáls  um  þá  menn,  sem  eru  dánir  fyrir  svo 
löngu,  að  ætla  má  að  almenningur  viti  eigi  deili  á  þeim, 
en  skýringum  um  þjóðkunna  menn  hefi  eg  slept. 

Auk  þessara  heimilda  hefi  eg  einnig  notað  stutta 
skýrslu  frá  Sigmundi  Pálssyni  á  Ljótsstöðum,  ritaða  árið 
1897.  Sigmundur  var  þá  langt  kominn  i  skóla,  er  pereatið 
varð,  og  gaf  alveg  frá  sér  lærdóm,  eins  og  ýmsir  aðrir 
fleiri,  eftir  a-ð  hann  1852  varð  afturreka  við  stúdentspróf, 
sem  að  sögn  var  afarstrangt,  einmitt  vegna  þessa  atburðar. 
Skýrslu  þessa  hefir  landsskjalavörður  dr.  Jón  Þorkelsson 
góðfúslega  látið  mér  í  té.  Enn  fremur  hefi  eg  notað  dá- 
lítinn  bréfkafla  skrifaðan  sama  vetur,  sem  Gisli  Konráðs- 
son  hefir  tekið  upp  i  ritsafn  sitt  Gráskinnu  bls.  694 — 95, 
hdrs.  J.  Þork.  nr.  128  á  Landsbókasafninu.  Loks  hefir 
herra  adjunkt  Jóhannes  Sigfússon,  sem  safnað  hefir  miklu 
úr  handritasöfnum  á  Landsbókasafninu  til  sögu  latinu- 
skólans,  látið  mér  i  té  útdrátt  úr  ýmsum  bréfum,  er  hann 
hefir  fundið,  frá  ýmsum  merkum  mönnum  um  þennan  at- 
'burð.  Þó  mörg  af  þessum  bréfum  séu  litið  upplýsandi 
um  atburðinn  sjálfan,  þá  sýna  þau  þó  eitt,  og  það  er 
hvernig  menn  litu  á  þetta  tiltæki  pilta  og  er  þar  skemst 
frá  að  segja,  að  flestir  drógu  þeirra  taum,  eins  og  stuttlega 
verður  á  minst  siðar.  Eftir  þessum  heimildum  öllum 
og  því  sem  prentað  heflr  verið,  heflr  eftirfarandi  frásögn 
verið  skráð. 

Eins  og  alkunnugt  er,  gengu  hinar  mestu  byltingar 
um  meginhluta  Norðurálfunnar  um  miðja  síðustu  öld;  þær 
hófust  á  Frakklandi  i  febrúar  1848  og  breiddust  síðan  út 
þaðan.  Þangað  til  höfðu  þjóðhöfðingjarnir  ráðið  lofum  og 
lögum  að  mestu  leyti,  með  ráðherrum  sinum,  en  þegnarnir 
höfðu  litla  eða  enga  hlutdeild  í  stjórn  landsins,  en  nú  risu 
þeir  upp  og  kröfðust  stjórnfrelsis  og  fengu  það.  Frelsis- 
andi  og  frelsisþrá  gagntók  hugi  og  hjörtu  þjóðanna,  eink- 
um  þó  hinna  yngri  manna,  eins  og  vant  er  að  vera.    Viða 


168  Pereatiö  1850; 

urðu  róstur  miklar  og  enda  blóðsúthellingar,  því  frelsið  er 
jafnan  dýrkeypt.  Hér  bólaði  ekki  á  neinu  slíku,  en  þó 
urðu  hér  þeir  atburðir,  sem  voru  bein  afleiðing  af  þessum 
byltingura  erlendis,  og  aldrei  fyr  höfðu  orðið  hér.  Þessir 
atburðir  voru  aðallega  fjórir.  1.  Vorið  1849  í  mai  riðu  70" 
manns,  mestmegnis  Skagfirðingar,  norður  að  Friðriksgáfu, 
amtmannssetrinu  á  Möðruvöllum,  til  þess  að  hrópa  Grim 
amtmann  Jónsson  af.  Þegar  þeir  gengu  þaðan  á  braut 
hrópuðu  þeir:  Lifi  þjóðfrelsið!  Lifi  félagsskapur  og  sam- 
tök,  og  drepist  kúgunarvaldið^).  2.  Pereatið,  sem  hér  segir 
frá.  3.  Afsögn  dómkirkjuprestsins,  sem  þá  var,  séra  Ás- 
mundar  Jónssonar,  siðar  1  Odda,  er  þótti  lítill  og  óáheyri- 
legur  kennimaður.  Sunnudaginn  í  föstuinngang,  hinn  10. 
febrúar  1850,  eða  rétt  eftir  pereatið,  prédikaði  Helgi  biskup 
í  dómkirkjunni,  var  þar  margt  manna  saman  komið,  sem 
vænta  mátti.  Þegar  úti  var  messan  og  söfnuðurinn  var 
að  ganga  út  úr  kirkjunni,  steig  síra  Sveinbjörn  Hallgrims- 
son  þá  ritstjóri  Þjóðólfs  upp  á  efsta  bekkinn  á  syðra  loft- 
inu  og  hélt  þaðan  tölu  þess  innihalds  að  skora  á  prestinn 
að  sækja  um  lausn,  »því  nú  væri  svo  komið,  að  guðshús 
safnaðarins  stæði  hvern  helgan  dag  þvi  nær  autt  og 
tómt«,  og  á  biskup  að  hann  sjái  um,  »að  söfnuðurinn  fái 
svo  fljótt,  sem  kringumstæður  leyfa,  annan  prest  og  þann 
prest,  hvers  oró  og  kenningar  þeir  geti  heyrt  sér  til  upp- 
byggingar«2).  Út  úr  þessu  var  mikil  rekistefna,  en  raálinu 
lauk  svo,  að  sira  Ásraundur  sótti  frá  Reykjavik  fám  árum 
siðar.    4.  Þjóðfundarlokin,  sem  öllum  eru  kunn. 

í  latínuskólanum,  sem  fluttur  hafði  veriö  frá  Bessastöðum. 
1846,  hafði  alt  farið  heldur  friðsamlega  fram  þangað  til  skóla- 
árið  1848—49,  þá  fór  að  brydda  á  ýmsura  óeirðura,  skóla- 
rúðurnar  voru  brotnar  hvað  eftir  annað,  án  þess  nokkur 
vissi  hver  það  hefði  gert,  ýrasir  piltar  fóru  að  sýna  kenn- 
urum  sínum  lítilsvirðingu,  eða  jafnvel  smán,  svo  tveir  þeirra 


*)  Þjóðólfur  1.  ár  bls.  79.  Æfisaga  Gisla  Konráðssonar  Rvk- 
1913  bls.  229—32,  310—17,  en  frásögnin  er  þar  hvergi  nærri  fullkomÍB' 
né  nákvæm. 

*)    Hljóðólíur  (Þjóðólfur)  2.  krg.  bls.  127. 


Pereatið  1850.  169* 

urðu  einu  sinni  að  biðja  einn  kennaranna  opinberlega 
fyrirgefningar  fyrir  nið,  er  þeir  höfðu  sett  saman  um  hann. 
Það  var  þá  venja  eins  og  lengi  siðar  að  halda  hátiðlegan* 
í  latinuskólanum  fæðingardag  konungs,  og  voru  piltum 
lagðir  til  14  rdl.  (28  krónur)  úr  skólasjóði  til  hátiðahalds- 
ins,  en  haustið  1849  vildu  þeir  ekki  gera  sig  ánægða  með 
þessa  14  rdl.  en  heimtuðu  20  rdl.^)  og  þegar  þeir  fengu 
ekki  þá  upphæð,  þá  skiluðu  þeir  þessum  14  dölum  aftur 
með  miklum  þótta  og  frekju,  að  þvi  er  rektor  segir.  Skóla- 
árið  byrjaði  þvi  með  talsverðri  óánægju  milli  pilta  og 
rektors.  Frelsis-  og  sjálfræðis-andinn  greip  alt  af  meira 
og  meira  um  sig,  eins  og  rektor  segir,  en  tækifæri  til  að' 
risa  upp  gegn  rektor  og  kennurum  fengu  þó  piltar  fyrst^ 
er  bindindisfélagið  var  uppleyst. 

Bindindishreyfing  allsterk  tók  að  gripa  um  sig  í  Dan- 
mörku  rétt  eftir  1840;  útgefendur  Fjölnis  og  vinir  þeirra, 
sem  sumir  hverjir  höfðu  dýrkað  Bakkus  vel  mikið,  fórui 
nú  að  sjá  að  sér  og  stofnuðu  hófsemdarfélag  eða  bindind- 
isfélag2),  og  hvöttu  íslendinga  mjög  tii  þess  að  stofna  slik 
félög  heima  i  héruðum.  Talsverður  árangur  varð  af  þess- 
ari  áskorun^),  en  þó  einkum  i  Reykjavík  og  nágrenni 
hennar.  Þeir  Pétur  (síðar  biskup)  Pétursson  og  Stefán? 
landfógeti  Gunnlaugsson,  sem  báðir  höfðu  verið  ytra,  þá 
er  félagið  var  stofnað  þar,  voru  helztir  bindindisfrömuðir 
hér  heima  fyrir,  og  forsetar  félags  hér^).  Eftir  því  sem  Svb. 
Egilsson  segir,  gengu  allir  piltar  á  Bessastöðum  óþvingað- 
ir  í  bindindi  árið  1844^).  í  júni  1845  gengu  þeir  dr/ 
Scheving  og  Svb.  Egilsson  i  skólafélagið  og  varð  hinn  sið- 
arnefndi  formaður  félagsins,  og  i  október  1846,  þá  er  skól- 
inn  var  fluttur  til  Reykjavikur,  gengu  kennararnir  Björn 
Gunnlaugsson,  Sigurður  Melsteð  og  Jens  Sigurðsson  i  félagið 
og  H.  Kr.  Friðriksson    árið  1848.     Þegar  skóli  var  settur 


')    Sbr.  Þjóöólf  2.  ár,  bls.  111-12. 

*)  Fjölnir  7.  ár,  bls.  64. 

»)  Ný  Félagsrit  5.  ár,  bls.  180-86. 

*)  Reykjavikarpóstur  2.  ár,  bls.  174—75. 

">)  Sbr.  og  Ný  Félagsrit  1.  c,  bls.  180—81. 


170  Pereatið  1850. 

«m  haustið  1849  voru  allir  piltar  í  félaginu,  nema  einir 
fjórir,  sem  aldrei  höfðu  viljað  i  það  ganga.  Um  jólaleytið 
^fndu  piltar  til  gleðileika  og  buðu  borgurum  bæjarins  til, 
þótti  það  góð  skemtun.  Til  launa  fyrir  hana  buðu  svo 
>borgarar  piltum  aftur  á  dansleik,  er  haldinn  var  á  að- 
fangadagskveld  jóla  á  gildaskálanum  (Hjálpræðisherskast- 
alanum,  sem  nú  er);  er  svo  að  sjá,  að  þar  haíi  verið  veitt 
vel,  og  bindindi  pilta  farið  mjög  út  um  þúfur,  og  þeir 
•eftir  það  hafi  farið  mjög  að  tiðka  komur  sinar  á  gilda- 
skálann.  Þá  var  bæjarfógeti  í  Reykjavík  Kristján  Krist- 
jánsson  (síðar  amtmaður) ;  hann  var  mjög  grunaður  um  að 
hafa  verið  liðsinnandi  piltum  með  alt  þeirra  ráðabrugg, 
^nda  segir  rektor  það  hiklaust  í  skýrslu  sinni,  að  eftir 
pereatið  hafi  forsprakkarnir  Arnljótur  og  Steingrimur  setið 
kvöld  eftir  kvöld  heima  hjá  honum  við  púnsdrykkju  fram 
á  nótt.  Það  er  líka  kunnugt,  að  Steingrimur  bar  alla 
jafna  hinn  hlýjasta  hug  til  Kristjáns.  Að  K.  Kristjánsson 
hafi  verið  piltum  hjálplegur  staðfestist  og  annarstaðar  frá, 
þvi  einn  af  þáverandi  skólapiltum  segir  svo :  »fréttist  mest 
gegn  um  hús  landfógeta  af  þvi  sem  rektor  og  stiftsyfir- 
völdin  voru  að  brugga«.  Það  þótti  sjálfsögð  skylda  bæjar- 
fógeta  að  varna  því,  að  piltar  gengju  1  gildaskála,  og  þvi 
var  að  boði  ráðherrans  fyrirskipuð  rannsókn  viðvikjandi 
hegðun  hans  sem  lögreglustjóra,  að  þvi  er  þetta  atriði 
snerti,  og  var  honum  géfið  að  sök,  að  hann  hefði  vanrækt 
að  framfylgja  ákvæðum  í  opnu  bréfi  28.  nóvbr.  1828,  er 
bannar  veitingamönnum  að  leyfa  skólapiltum  (i  Danmörku) 
setu  í  húsum  sinum  við  drykkju  og  spil.  Þórður  sýslu- 
maður  Guðmundsson  í  Kjósar-  og  Gullbringusýslu  var  skip- 
aður  rannsóknardómari.  Bæjarfógeti  varði  sig  með  því, 
að  hann  hefði  alis  ekki  heyrt  getið  um  þetta  opna  bréf 
fyr  en  deginum  þá  á  undan,  er  hann  mætti  i  rétti,  enda 
hafði  þetta  lagaboð  ekki  verið  lögleitt  fyrir  ísland^).  Samt 
sem  áður  er  það  vafalaust,  að  framkoma  bæjarfógeta  í 
j)es8u    »pereats«-máli    var   aðalástæðan   til  þess,  að  hann 


')  Lovsamling  for  Island  9.  B,  bls.  352. 


Pereatiö  1850.  lU 

var  sviftur  embætti  sinu.  Hann  stóð  þá  og  nærri  með  að 
fá  amtmannsembættið  fyrir  norðan,  en  fekk  ekki. 

Vilhjálmur  Finsen,  sem  þá  var  i  íslenzka  stjórnarráð- 
inu  ytra,  segir  svo  i  bréfi  til  Bjarna  amtm.  Thorsteinsson 
28.  maí  1850,  að  merkilegast  í  þessum  embættaveitingum 
(sem  hann  hafði  minst  á)  sé,  að  Christianson  fekk  ekki 
Norðuramtið,  og  muni  það  orsakast  af  þvi,  að  fregnir  hafi 
borist  um  hann  hingað,  sem  ekki  vitni  um,  að  hann  hafi 
sýnt  Conduite  sem  bæjarfógeti  i  óeirðunum  i  vetur.  J.  P. 
Havstein  yarð  þá  amtmaður,  en  Christianson  fekk  svo  em- 
bættið  eftir  hann,  sem  kunnugt  er. 

Gestgjafinn,  August  Thomsen,  slapp  e"kki  heldur  við 
rannsókn,  en  hann  varði  sig  prýðilega  með  skrifuðu  skjali 
og  segir  svo  i  enda  þess,  að  hann  hafi  orðið  að  liða,  að 
piltarnir  kæmu  i  hús  sin.  »Jeg  har  ikkun  gjort  en  Dyd  af 
Nödvendigheden  og  derved  fulgt  Kongens  og  Keiserens 
Exempel,  der  paa  Folkets  Begæring  i  Nutiden,  afsætter  et 
Ministerium,  saa  længe  Magten  er  paa  Folkets  Side,  men 
vender  Bajonetten  imod  dem  saasnart  de  se  sig  istand 
dertil«. 

Nú  víkur  aftur  til  þess  er  frá  var  sagt,  að  piltar  fóru 
að  \7enja  komur  sínar  á  gildaskála  upp  úr  jólum  1849. 
»Þann  10.  og  11.  janúar  1850  varð  Jens  kennari  Sigurðs- 
son  þess  var,  að  piltar  höfðu  stofnað  leynilegt  drykkju- 
félag  sin  á  milli,  og  þá  daga  sögðu  15  piltar  sig  skriflega 
úr  bindindisfélaginu  og  báru  það  fyrir  sig,  að  þeir  sum- 
part  sannfæringar  sinnar  vegna,  sumpart  samvizku  sinnar 
vegna,  gætu  eigi  verið  lengur  i  félagi  þessu«.  Af  þessum 
15  gengu  þó  8  fljótlega  inn  i  félagið  aftur.  12.  janúar 
var  fundur  haldinn  i  félaginu,  og  lögðu  kennendur  hart 
að  þeim  7  frávillingum  að  ganga  inn  aftur,  en  það  stoð- 
aði  ekkert. 

Þá  voru  stiftsyfirvöld  á  íslandi,  Þorsteinn  Jónsson 
(siðast  sýslumaður  i  Árnessýslu)  settur  stiftamtmaður  i 
fjarveru  Rosenörns  og  Helgi  biskup  Thordersen,  er  þá  bjó 
i  Laugarnesi.  Margir  piltar  af  Stephensensættinni  voru  þá 
i   skóla,    og   allir  mjög  andvigir  rektor  i  bindindismálihu, 


172  Pereatið  1850. 

og  má  segja,  að  þeir  séu  upphafsmenn  deilunnar,  en  þeir 
voru  náskyldir  biskupsfrúnni  og  vænti  rektor  sér  þvi  öfl- 
ugs  stuðnings  hjá  biskupi  til  að  halda  þeim  til  reglusemi, 
þó  honum  þætti  það  heldur  bregðast  þegar  á  skyldi  reyna. 
Helgi  biskup  átti  fund  með  öllum  kennurum  skólans  siðari 
hluta  dags  þess  14.  janúar.  »Lét  hann  þar  i  Ijósi  með 
átakanlegum  orðum  skoðun  sina  á  málinu,  en  hún  var  á 
þarn  veg,  að  hann  áliti  það  ekki  einungis  æskilegt,  held- 
ur  blátt  áfram  nauðsynlegt,  að  allir  skólapiitar  héldu  sér 
algerlega  frá  aliri  nautn  áfengra  drykkja,  það  væri  að 
visu  ekki  hægt  að  skylda  þá  pilta,  sem  aldrei  höfðu  vilj- 
að  i  félagið  fara,  að  ganga  i  það,  (þeir  voru  4  sem  áður 
er  sagt,  og  voru  allir  systur-  eða  bróðursynir  biskupsfrúar- 
innar),  en  hins  vegar  mætti  banna  þeim,  sem  sjálfkrafa 
hefðu  gengið  í  það,  að  fara  úr  félaginu,  og  að  það  þvi 
væri  full  ástæða  til  að  skipa  þeim  að  ganga  í  félagið  aft- 
ur«.  Að  endingu  tók  biskup  innilega  hluttekningu  i  til- 
finningum  kennaranna,  og  lofaði  »með  sterkum  orðum  og 
brennandi  áhuga  að  styðja  kennarana  og  þetta  góða  mál«. 
Að  Helgi  biskup  hafi  á  þessum  fundi  haft  mjög  sterk  orð 
um  skyldu  pilta  til  að  vera  í  félaginn,  eins  og  rektor 
segir,  staðfestist  af  annara  orðum.  Þannig  segir  Jón  Thor- 
arensen  skólapiltur')  i  bréfi  til  síra  Friðriks  Eggerz  dags. 
12.  marz  1850:  »og  sagði  biskup  þeim  að  gjöra  alt  sitt 
itrasta  til  að  kúga  okkur  aftur  inn  i  félagið  (Jón  var  einn 
þeirra  7),  og  hafði  kveðið  svo  ramt  að  þvi,  hvernig 
biskupi  var  til  geðs,  að  hann  hafði  sagt,  að  skólapiltar 
ættu  enga  sannfæringu  að  hafa,  þetta  væru  ómyndugir 
strákar«.2) 

Annar  skólapiltur  segir:  »En  biskup  hafði  haldið  þvi 
fram,  að  piltarnir  ættu  að  rekast  allir,  þeir  ættu  að  hlýða 
og  hlýða  í  blindni.  Þessi  orð  biskups  fréttu  piltar  siðar«. 
Þetta  er  þó  alveg  tilhæfulaust.  Hið  sama  sagði  og  Stein- 
grímur   Thorsteinsson   Jóhannesi   kennara   Sigfússyni,   að 


^)     Síðast  prestur  i  Saurbæjarþinguin  f  1895. 
2)     Lbs.  255  fol. 


\ 


Pereatið  1850.  173 

Helgi  biskup  hafi  gengið  mest  fram  i  þvi  að  eggja  eða 
flkipa  rektor  að  heimta  af  piltum  að  þeir  væru  i  bindindi. 
Piltar  höfðu  ákveðið  fund  í  félaginu  kl.  9  að  kveldi 
þessa  sama  dags  (14.  jan.),  og  rektor  hafði  boðað  þá  7, 
frávillingana,  heim  i  hús  sitt  kl.  8,  til  þess  að  gera  enn 
eina  tilraun  til  þess  að  fá  þá  til  að  ganga  inn  i  félagið 
aftur  áður  en  bindindisfundurinn  byrjaði,  »en  kl.  5  varð 
rektor  þess  vís,  að  piltar  ætluðu  að  halda  undirbúnings- 
fund  i  salnum.  Hann  og  Jens  Sigurðsson  fóru  þá  uppeftir 
og  staðnæmdust  fyrir  framan  grindurnar^) ;  fundur  var  þá 
ekki  enn  byrjaður,  og  piltar,  þar  á  meðal  þeir  7,  voru  á 
reiki  fram  og  aftur  um  salinn.  Aðalmálsvari  þessara  7 
var  Steingrimur  Bjarnason.  Hann  gekk  til  rektors  og 
sagði,  að  þeir  væru  fúsir  að  mæta  á  þessum  fundi,  ef 
xektor  vildi  tala  við  þá.  Rektor  lét  hann  þá  skilja,  að  hann 
áliti  það  miður  vel  við  eigandi,  að  þeir  mættu  á  þessum 
fundi,  og  að  hann  vildi  heldur,  eins  og  um  talað  hefði 
Terið,  fá  að  tala  við  þá  einslega  áður;  og  tjáðu  þeir  sig 
líka  fúsa  til  þess.  En  þá  gekk  til  þeirra  Arnljótur  Ólafs- 
son,  og  spurði  með  talsverðum  þótta,  hvort  þeim  væri 
ékki  leyfilegt  að  halda  fund  þarna.  Rektor  kvaðst  ekki 
hafa  neitt  á  móti  því,  er  hann  og  Jens  kennari  væru  þar, 
þeir  mættu  byrja  fundinn.  En  þá  tóku  þeir  Arnljótur  og 
Stefán  Thorsteinsen^)  að  tala  um,  að  fundafrelsi  væru 
pólitisk  réttindi,  og  hinn  fyrnefndi  lét  það  ótvírætt  í  Ijós, 
að  návist  kennaranna  væri  þeim  ógeðfeld.  Þeir  héldu 
þó  áfram  veru  sinni  utan  grindanna,  en  þá  hlupu  piltar 
út  úr  salnum,  og  úr  skólanum  og  upp  að  Skólavörðu  og 
'  héldu  þar  fund,  þvi  stjörnubjart  var  úti  og  bIíðaIogn«. 
Kl.  8  um  kveldið  komu  þó  þeir  7  i  hús  rektors  ásamt 
Stefáni  Péturssyni  (Stephensen)^),  sem  kvaðst  eftir  ítrek- 
aðri   áskorun  biskups,  en  þó  nauðugur,  hafa  gengið  aftur 

^)  I  salnum  var  alþingi  haldið  frá  byrjun  til  1879,  voru  þvi  settar 
grindur  fyrir  áheyrendur  yfir  þveran  salinn  sunnanverðan  frá  austri 
til  vesturs. 

^)  sonur  Jóns  landlæknis,  varð  cand.  phil.,  druknaði  hér  við  land  1869. 

«)  Siðast  prestur  i  Vatnsfirði  f  1900. 


174  Pereatið  1850. 

í  félagið.  »Rektor  leitaðist  þá  við  með  mjúkum  orðum  að* 
fá  þá  7  til  að  fylgja  loflegu  eftirdæmi  Stefáns.  Steingrim- 
•ur  hafði  orð  fyrir  þeim,  og  kvaðst  vona  að  rektor  mundí 
ekki  ætla  sér  að  fá  þá  til  að  breyta  gegn  sannfæringu 
sinni.  Rektor  kvaðst  ekki  hafa  orðið  var  við  mikla  sann- 
færingu  hjá  þeim,  því  sumir  þeirra  hefðu  haft  sannfær- 
ingaskifti  svo  að  segja  daglega,  og  lagði  hann  innilega 
að  þeim  að  ganga  i  félagið  aftur.  En  er  það  reyndist 
árangurslaust,  lét  hann  þá  vita  samkvæmt  skoðun  biskups,- 
að  þeir  piltar,  sem  einu  sinni  hefðu  óneyddir  i  félagið 
gengið,  yrðu  skyldaðir  til  að  vera  í  þvi,  og  halda  bind- 
indisheit  sitt.  En  þegar  þeir  heyrðu  það,  neituðu  þeir 
með  frekju  að  hlýða  þessari  skipun,  og  þar  á  meðal  Stefán 
Pétursson,  og  gengu  siðan  út«.  Kl.  9  um  kveldið  áttu 
svo  allir  kennarar  fuud  með  piltum,  mættu  þeir  þar  allir 
nema  einn,  sem  var  sjúkur^).  Á  þeim  fundi  hafði  Bjarni 
Sigvaldason^)  orð  fyrir  piltum  og  lýsti  því  yfir,  að  úr  því 
að  kennarar  skólans  ætluðu  sér  að  neyða  þá  7  til  að 
ganga  í  félagið,  þá  segðu  þeir  sig  allir  úr  því.  Arnljótur 
Olafsson  tilfærði  nánar  ástæðurnar  fyrir  þessari  ákvörðun- 
pilta,  og  tjáðu  þeir  sig  allir  þeim  samdóma,  nema  Jón 
Þorleifsson^) ;  hann  einn  stóð  upp  og  lýsti  því  yfir,  að 
hann  gengi  ekki  úr  félaginu.  Rektor  skoraði  þá  á  pilta 
að  mynda  nýtt  félag,  og  lagði  fram  lög  fyrir  félagið  svo- 
hljóðandi*) : 

Bindindislög 
Reykjavíkur  lærða  skóla. 

1.  grein. 

Sérhver  skólapiltur  skal  með  öllu  halda  sér  frá  öUum 
áfengum  drykkjum.  Einungis  má  hann  bergja  á  þvi  vini,- 
sem  prestur  útdeilir  honum  1  altarissakramenti. 

2.  grein. 

Verði   nokkur   skólapiltur  brotlegur  móti  þeirri  bind- 


*)  Jóhannes  Halldórsson  cand.  theol.  barnak.  á  Akureyri  f  1904 

3)  Siðast  prestur  að  Stað  i  Steingrimsfirði  f  1883 

^)  prestur  á  Olafsvöllum  f  1860. 

*)  Eftir  frumritinu  með  hendi  rektors. 


Pereatið  1850.  175^ 

indi,  sem  um  er  getið  i  fyrstu  grein,  skal  rektor,  þá  hann 
verður  þess  vis,  áminna  hann  einslega;  brjóti  sami  læri- 
sveinn  aftur,  skal  áminna  hann  i  viðurvist  skólans  kennara. 
En  ef  hann  brýtur  enn  í  3ja  sinni,  er  hann  rækur  úr  skóla. 
Reykjavik,  þ.  14.  janúarm.  1850. 

Undir  skjali  þessu  stendur  eitt  nafn  yzt  til  hægri 
handar  »Jón  Þorleifsson«.  Hinir  allir  neituðu  því  við 
nafnakall  að  gangast  undir  lögin.  Sveinbjörn  rektor  seg- 
ist  einungis  hafa  h  v  a  1 1  pilta  til  að  ganga  undir  lög 
þessi,  en  Sigm.  Pálsson  segir  fortakslaust,  að  hann  hafi' 
s  k  i  p  a  ð  piltum  að  gera  það.  Lög  þessi  voru  eigi  að 
eins  mjög  ströng,  svo  að  það  gat  fijótlega  valdið  brott- 
rekstri  úr  skóla  að  brjóta  þau,  heldur  voru  þau  að  því 
leyti  þyngri  en  eldri  bindindislögin,  að  áður  máttu  menn 
drekka  öl  og  afbrent  rauðvín,  en  eftir  þessum  lögum  var 
algerlega  bannað  að  neyta  nokkurs  áfengis.  Þegar  piltar 
að  Jóni  Þorleifssyni  einum  undanskildum,  neituðu  að  und- 
irskrifa  lögin,  lýsti  rektor  því  yfir,  »að  hann  og  kennar- 
arnir  álítu  leynifundi  pilta  út  af  fyrir  sig  vera  orsökina 
til  þessara  óheppilegu  úrslita  málsins,  að  bannaði  þeim 
alvarlega  allar  samkomur,  án  hans  leyfis  og  án  návistar 
hans  sjálfs  eða  einhvers  kennaranna.  En  þá  fengu  þeir 
rektor  og  kennararnir  það  kalda  og  óþjála  svar  frá  Arn- 
Ijóti  Olafssyni:  »Náttúran  bannar  þó  slíkt  ekki«.  Að 
þessu  búnu  lýsti  rektor  yfir  þvi,  að  kenslu  yrði  hætt 
þangað  til  útgert  yrði  um  það,  hverjir  ættu  að  hlýða, 
kennarar  eða  piltar. 

Næsta  dag,  15.  janúar,  skýrði  rektor  stiftsyfivöldunum 
frá  öllum  málavöxtum,  kvað  þann  uppreisnaranda  nú  ríkja 
i  skólanum,  aö  annaðhvort  yrði  að  bæla  hann  niður  með 
festu  og  einurð,  eða  skólinn  hlyti  að  líða  undir  lok  vegna 
óstjórnar;  færði  hann  ýms  dæmi  upp  á  þrjósku  pilta  við 
einstaka  kennara,  ólæti  og  spell,  svo  sem  að  nýlega  hefðu 
verið  brotnar  rúður  fyrir  7  ríkisdali  i  skólanum,  án  þess 
hepnast  hefði  að  uppgötva  þá  seku,  því  piltar  héldu  sam- 
an  sem  einn  maður  og  framseldu  eigi  þá  seku,  en  eink- 
um   og   sér  í  lagi  þá  kvartaði  hann  yfir  neitun  þeirra  að 


tl76  Pereatið  1850. 

hlýða  skipun  hans  að  ganga  í  bindindisfélagið,  og  kennir 
iþað  »óheppilegum  félagsanda«  meðal  pilta. 

Rektor  leggur  það  að  endingu  til,  að  kenslu  sé  hætt 
um  stund,  svo  að  piltar  læri  að  skilja  það,  hverjir  hafi 
rétt  til  að  s  k  i  p  a  f  y  r  i  r,  og  hverjir  eigi  að  h  1  ý  ð  a, 
eða  með  öðrum  orðum,  hvort  skólinn  eigi  að  haldast  við 
eða  ekki.    -Samkvæmt  þessu  leggur  hann  og  kennarar  til : 

1)  að  piltunum  Arnljóti  Olafssyni,  Stefáni  Péturssyni 
(Stephensen),  Stefáni  Thorsteinsen,  Magnúsi  Blöndal^), 
Steingrími  Bjarnasyni  (Thorsteinsson)  og  Magnúsi  Jóns- 
syni  frá  Felli^),  sé  alveg  visað  úr  skóla; 

2)  að  piltarnir  Björn  Pétursson^),  Benidikt  Gabriel*), 
Magnús  Jónsson  frá  Víðimýri^),  Þorvaldur  Pétursson 
(Stephensen)^),  Stefán  Thorarensen'^),  Jón  Jónsson  frá 
Barði^),  Þorvaldur  Stefánsson  (Stephensen)®)  og  Jón  Bene- 
diktsson^o)  séu  sviftir  heimavist  í  skólanum; 

3)  að  bæjarsveinunum  Jóni  Sveinssyni"),  Magnúsi 
Hannessyni  (Stephensen)^^)^  Theodor  Thorsteinsen^^),  Jóni 
Thorarensen,  Lárasi  Sveinbjörnsson,  Stefáni  Stephánssyni 
(Stephensen),  Theodór  Guðmundssyni^*  og  Magnúsi  Magn- 
ússyni  (Stephensen)  verði  bannað  að  koma  upp  i  skóla, 
nema  i  skólatimunum ; 

4)  að  hinum  öllum,  auðvitað  að  Jóni  Þorleifssyni  og  Jó- 


*)  Umboðsmaður  Þingeyrarklausturs  f  1861. 

^)  Hann  hætti  siðan  við  lærdóm. 

')  Hætti   lika  við   lærdóm,    var   alþingismaður,   og   fór  siðast  til 

Ameriku  og  dó  þar. 

*)  Fór  lika  úr  skóla. 

^)  Siðagt  prestur  i  Laufási  f  1901. 

«)  Prestur  á  Torfastöðum  f  1860. 

')  Prestar  á  Kálfatjörn  f  1892. 

«)  Prestur  á  Stað  á  Reykjanesi  f  1907. 

®)  Fór    úr   skóla,    var   lengi   verzlunarstjóri   i   Reykjavik,    fór  til 

Ameríku  og  dó  i  Chicago. 

1°)  Siðast  prestur  i  Saurbæ  á  Hvalfjarðarströnd  t  1901. 

")  Málfræðingur  og  kennari  f  1894. 

»2)  Stud.  jur.  t  i  Khöfn  1856. 

")  Prestaskólastúdent  t  1860. 

**)  Frá  Keldum,  fór  úr  skóla. 


Peréatið  1850.  177 

hannesi  Halldórssyni  undanskildum,  sé  veitt  hæfileg  ofaní- 
gjöf,  er  kennararnir  orðuðu,  og  að  þeim  sem  nefndir  eru 
í  2.,  3.  og  4.  lið  sé  skipað  að  halda  þau  bindindislög,  sem 
rektor  hafði  samið,  meðan  þeir  séu  í  skóla. 

»Sé  þetta  ekki  gert,  fáum  vér  eigi  séð,  að  skólinn 
hafi  tilætluð  not  af  kenslu  vorri«.  Með  þeim  orðum 
klykkir  bréíiö  út. 

Daginn  eftir,  16.  janúar,  kom  Helgi  biskup  í  hús 
rektors,  þar  sem  hann  og  aðrir  kennarar  skólans  sátu  á 
ráðstefnu.  *»Áður  en  biskup  lagði  fram  svar  stiftsyfirvald- 
anna,  undirbjó  hann  hugi  kennaranna  með  þvi  að  beina 
athygli  þeirra  að  tíðarandanum  og  umbyltingum  i  þjóð- 
lífinu,  hann  benti  á  alm.enningsálitið,  og  hve  mikla  eftirtekt 
það  myndi  vekja,  yrði  hörku  beitt,  og  hve  sviða  mundu 
hjörtu  feðranna,  yrði  strangleika  beitt.  öllum  oss  virtist 
svo,  sem  hinn  háæruverðugi  herra  væri  gersamlega  um- 
snúinn  frá  14.  janúar«.  Því  næst  afhenti  biskup  bréf 
stiftsyfirvaldanna  dagsett  sama  dag,  og  hljóðar  aðalkafli 
þess  um  þetta  mál  þannig: 

»Jafnvel  þótt  stiftsyfirvöldunum  hafi  fallið  það  þungt 
að  heyra  um  það  athæfi,  sem  lærisveinar  lærða  skólans 
hafa  nú  um  hríð  gert  sig  seka  i,  og  þann  anda,  sem  virð- 
ist  ríkja  þeirra  á  meðal  bæði  alment,  og  sérstaklega  að  þvi 
er  snertir  sambúðina  milli  kennaranna  og  þeirra,  svo  og 
einkanlega  um  það  tiltæki  pilta,  að  segja  sig  allir  (svo!) 
úr  bindindisfélaginu,  álítum  við  þó  eigi  alveg  nægilega 
ástæðu  til  að  fallast  á  tillögur  rektors  og  kennaranna  1 
bréfi  i  gær  um  að  visa  nokkrum  piltum  úr  skóla,  svifta 
þá  styrk  o.  s.  frv.  Við  verðum  líka  að  líta  svo  á,  að 
eftir  málavöxtum  sé  naumast  ráðlegt  að  beita  valdi  til 
þess  að  fá  þá  til  að  ganga  inn  aftur  í  nefnt  félag.  Hins 
vegar  teljum  við  sjálfsagt,  að  gæta  þess  vandlega,  hvort 
beinar  afieiðingar  sjáist  af  burtför  þeirra  úr  félaginu,  og 
óskum  við,  ef  svo  fer,  að  fá  skýrslu  um  hvert  einstakt  til- 
felli  ásamt  tillögum  rektors  um,  hvernig  refsa  beri  fyrir 
slíkt  brot  á  þeirri  sjálfsögðu  reglu,  sem  á  að  ríkja  í 
lærða  skólanum. 

12 


178  Pereatið  1850. 

Hið  sama  á  og  við  sérhvert  annað  brot  í  eða  utan 
skóla,  sem  eftir  eðli  sinu  og  áliti  yðar  verðskuldar  refs- 
ingu  og  viljum  við  þvi  mælast  til  þess  við  yður,  herra 
rektor,  að  þér  á  þann  hátt  er  yður  þykir  við  eiga,  brýnið 
það  fyrir  öllum  piltum,  að  svo  framarlega  sem  þeir  fremji 
nokkurt  ódæði,  hvort  sem  það  stafar  af  drykkjuskap,  eða 
miðar  til  þess  af  ásettu  ráði  að  skemma  skólahúsið  eða 
muni  þess,  eða  sýnir  sig  i  litilsvirðingu  eða  þrjósku  við- 
áminningar  og  skipanir  kennaranna  o.  s.  frv.,  þá  muni 
slikt  athæíi  óhjákvæmilega  hafa  i  för  með  sér,  að  sá  brot- 
legi  verði  rekinn  úr  skóla,  eða  missi  þau  hlunnindi  sem 
honum  hafa  verið  veitt«. 

Morguninn  eftir  þann  17.  janúar  skipaði  rektor  að 
hringja  til  morgunbæna,  en  þó  siðar  en  venja  var  til; 
allir  kennarar  voru  þar  viðstaddir  og  piltar.  Þar  hélt 
rektor  svolátandi  ræðu^) : 

Skólasveinar! 
(að  svo  miklu  leyti  sem  þér  verðskuldið  það  nafn). 

Hér  með  birtist  yður,  að  vér  nærstaddir  kennarar 
allir  i  sameiningu  höfum  fyrir  tilmæli  stiftisins  veitt  ádrátt 
um  að  segja  yður  til  lengur  eða  skemur  þess  tíma,  sem 
eftir  er  til  vorsins.  Þeir  á  meðal  yðar,  sem  hafa  gert  sig 
kunna  að  þvi  að  vera  forgöngumenn  þess,  að  gera  skóla 
vorn  að  gróðurstíu  ósóma  og  ódygða,  þessir  yðar  forgöngu- 
menn,  sem  glæpir  og  lagahegning  mæna  eftir  vonaraug- 
um,  skulu  nú  i  hinsta  og  seinasta  sinn  hafa  sýnt  kennur- 
um  yðar  þrjósku  og  óhlýðni  hegnÍDgarlaust.  Eftir  stiftis- 
ins  skipun  verður  frá  þessum  degi  hver  yðar  yfirsjón  og 
brot  móti  skólareglum  og  kennurum  samstundis  orðalaust 
til  kynna  gefin,  hvort  sem  hún  heldur  kemur  frá  einum 
einstökum  eða  frá  yðar  sameiginlega  félagi,  sem  þér  svo 
lengi  hafið  hreykzt  af,  til  skapraunar  þeim  sem  hafa  vilj- 
að  yður  vel  og  til  maklegrar  ógæfu  fyrir  yðar  lif.    Allar 


^)  Eftir  eigin  handarriti  rektors  á  islenzku. 


Pereatið  1850.  179- 

yðar   samkomur   bannast  héðan   af   stranglega,   og  skulu 
ekki  fram  fara  eftirkastalaust. 

(Jón  Þorleifssoíi  var  kallaður  fram). 
Þér  kunnum  vér  þakkir,  heiðarlegi  sveinn,  Jón  Þorleifs- 
son;  þú  einn  heíir  sýnt  drengskap  meðal  margra  bræðra, 
og  ekki  fárra  óvandaðra.  Nærstaddir  kennarar  gera  þér 
hérmeð  það  tilboð:  þú  skalt  búa  úti  i  bæ,  ef  þú  svo  vilt, 
og  skal  þig  ekki  vanta  það  er  vér  mættum  þér  veita. 

Lifið  nú  betur  en  áður.  Vakandi  augu  eru  yfir  yður 
frá  þessum  degi.  Enginn  af  oss  kennurum  skal  sleppa 
auga  af  yður,  að  því  er  verða  má,  svo  lengi  sem  nokkur 
af  oss  lafir  hér  við  skólann. 

Nöfn  þeirra  er  oss  þykja  öðrum  fremur  spilt  hafa 
skóla  vorum,  geymum  vér  oss  að  nefna. 

Að  endingu  tilkynnist  öUum  bæjarsveinum,  að  eng- 
inn  þeirra  má  láta  sig  sjá  héðan  i  frá  á  skólanum  fyrir 
utan  þær  stundir,  sem  boðnar  eru  í  reglunum.  Þó  und- 
antekst  Gunnlögur  Blöndali),  H.  Melsted^),  Ólafur  (réttara 
Oli)  Finsen,  Þórður  Tómasson^)  og  Magnús  Olafsson^)  sem 
njóta  sömu  réttinda  og  hingað  til. 

Til  umsjónarmanns  við  bænir  og  i  kirkju,  setjum  vér 
Jón  Jónsson  eldra^)  i  stað  Steingrims  Bjarnasonar.  Til 
umsjónarmanns  i  3.  bekk  setjum  vér  Sigurð  Jónasson^) 
auk  þeirra  sem  áður  eru  þar.  AUir  umsjónarmenn  eru 
skyldugir  að  tilkynna  kennurum  sérhvert  brot  á  skóla- 
reglunum  samstundis  og  skriflega,  að  svo  miklu  leyti  því 
verður  við  komið,  en  ekki  þurfa  þeir  að  eyða  neinum 
orðum  við  þann,  er  brýtur,  nema  til  að  aðvara  hann. 

Útidyrum  skólans  verður  ekki  lokið  upp  eftir  kl.  10 
á  kvöldum  fyrir  neinum  heimasveini. 


*)  síðar  sýslumaður,  f  1884. 

^)  Halldór  Melsted  var  cand.  phil.  síðast  amtsskrifari  f  1895. 

»)  læknir  á  Akureyri  f  1873. 

*)  sjálfseignarbóndi  i  Viðey  f  1913. 

»)  síðast  prestur  &  Hofi  i  Vopnafirði  f  1898. 

^)  cand.  philos  i  Kaupmannahöfn  f  1908. 

12* 


180  Pereatiö  1850. 

»Því  næst  sagði  hann  piltum  að  ganga  nú  ofan  i  bekki 
með  kennurunum  i  kenslutímana.  Þá  stóð  upp  Arnljótur 
Olafsson  og  kvað  pilta  ekki  skylda  að  ganga  nú  í  kenslu- 
tima,  þar  ekki  hefði  verið  hringt  upp  á  venjulegri  stund 
nfl.  kl.  6  um  morgunin  (hvað  að  visu  var  aatt,  þvi  það 
var  ekki  hringt  fyr  en  kl.  8)  og  þar  næst  væru  þeir  ekki 
undir  það  búnir  (og  þó  hafði  ekki  verið  lesið  i  2  daga  á 
undan)  að  skila  lektiu  sinni.  Rektor  skipaði  þeim  nú 
að  fylgja  kennurunum  til  lesturs  niður  i  bekkina,  en  Arn- 
Ijótur  Ólafsson  neitaði  með  frekjulegri  þvermóðsku,  og 
bráðum  tóku  allflestir  undir  með  honum  og  hófu  uppreist- 
aróp  frammi  'fyrir  kennurunum.  Vildi  þá  fjöldi  þeirra, 
að  fáum  undanteknum,  sem  gengu  úr,  halda  samkomu  i 
þingstofunni  (salnum),  sem  rektor  i  rí^ðu  sinni  þó  hafði 
bannað,  en  hann  vísaði  þeim  út  úr  henni^);  gengu  þeir 
svo  út  á  tjörn  og  mela  með  söng  og  hávaða,  héldu  þar 
samkomu,  gengu  þaðan  um  allan  Reykjavikurbæ  og  hróp- 
uðu  »pereat«  fyrir  Rektor  undir  formensku  Arnljóts  Olafs- 
sonar«. 

Þetta  er  orðrétt  tekið  eftir  skýrslu  rektors  og  kenn- 
ara  til  stiftsyfirvaldanna  s.  d.,  en  i  skýrslu  sinni  til  stjórn- 
arráðsins  tekur  hann  það  ennfremur  fram  sem  ástæðu  frá 
Arnljóts  hendi  að  neita  skipun  rektors  að  ganga  niður  í 
kenslutima,  að  úr  því  kennararnir  ekki  héldu  skólaregl- 
urnar  (láta  eJíki  hringja  i  rétta  tið)  væru  piltar  ekki  held- 
ur   skyldir  til  að  hlýða  þeim,  enn  segir  hann  að  Arnljót- 


')  Síra  Jakob  Benediktsson  skýrir  svo  frá  (Nýtt  Kbl.  1911  9.  bl., 
bls.  107),  að  piltar  hafi  setið  eftir  uppi  á  salnum,  og  haldið  þar  fund, 
en  þetta  er  rangminni.  Það  hefir  verið  einhver  annar  fundur,  liklega 
þann  14.  janúar,  sem  sira  Jakob  á  við,  og  getur  um,  að  hann  hafi  átt  i 
stimpingum  við  annan  pilt.  Sennilega  hefir  sá  fundur  ekki  verið  sóttur 
af  öllum  piltum,  þvi  síra  Stefán  Stephensen  siðast  á  Mosfelli,  sem  enn 
er  á  lifi,  og  man  vel  ýmsa  atburði,  man  ekki  eftir  neinum  ryskingum 
milli  þessara  pilta,  (Nýtt  Kbl.  1911,  18.  bl.,  bls.  214)  sem  hann  þó  ella 
hefði  hlotið  að  gera.  ÖU  frásögn  síra  Jakobs  ber  það  Ijóslega  með  sér, 
að  hann  hefir  verið  farinn  að  tapa  minni,  þegar  hann  samdi  frásögu 
sina.  Þetta  má  sanna  svo  óhrekjanlegt  er  með  skriflegum  ummælum 
bœði  rektors  og  annara,  rituðum  þegar  eftir  pereatið. 


Pereatið  1850.  181 

ur  haíi  fyrir  pilta  hönd  neitað  að  hlýða,  en  sagt  að  þeir 
kæmu  ef  til  viil  i  tíraa  um  eftirmiðdaginn.  Þegar  rektor 
kom  út  á  ganginn  rétt  áður  en  hann  fór  burtu,  segist 
hann  hafa  séð  tvo  pilta  þar  sem  voru  hágrátandi  út  úr 
þessu. 

»Þegar  piltar  voru  þotnir  út  úr  skólanum  með  söng 
og  hávaða,  sem  fyr  segir,  fóru  rektor  og  kennarar  heim 
í  hús  hins  fyrnefnda^),  til  þess  að  taia  um  atburð  þenna 
og  semja  skýrslu  um  hann  tii  stiftsyfirvalda,  og  meðan 
þeir  sátu  þar  á  ráðstefnu  dundi  »pereatið«  yfir.  Piltarnir 
komu  í  fylkingu  (opstillede  i  Rader),  gengu  inn  í  garðinn 
og  hrópuðu  hvað  eftir  annað  »pereat«  fyrir  rektor,  fyrir 
utan  það  herbergi  sem  hann  ásamt  kennurum  sat  i;  þvi 
næst  gengu  þeir  á  sama  hátt  fyrir  hvert  hús  i  bænum 
sem  búið  var  í  og  endurtóku  hið  sama.  Þessar  götuóspekt- 
ir  stóðu  yfir  frá  þvi  kl.  um  10  til  kl.  12,  án  þess  að 
nokkur  lögreglumaður  léti  sjá  sig  til  að  hefta  þær«.  Það 
var  ætlun  pilta  að  gera  Jens  Sigurðssyni  hin  sömu  skil^ 
þvi  Jens  var  hægri  hönd  rektors  i  öllu  þessu  máli,  en  Arn- 
Ijótur  Olafsson  fékk  afstýrt  þvi,  eftir  þvi  sem  hann  sjálf- 
ur  segir  frá  i  umsókn  sinni  til  stiftsyfirvaldanna  um  að  mega 
taka  stúdentspróf. 

Þessi  skýrsla  rektors,  sem  hingað  til  hefir  verið  fylgt 
er  óefað  alveg  rétt,  þó  hann  væri  annar  málsaðili.  Hann 
var  of  vandaður  maður  til  þess  að  fara  með  rangt  mál, 
þó  honum  yrði  það  á  að  reiðast  heldur  mikið  þann  17. 
janúar  og  dagana  á  undan.  [Framh.]. 

Kl.  Jónsson. 


*)  Hann  bjó  i  Austurstræti  i  húsi  þvi,  sem  síðar  var  nef nd  „ Velta",. 
nú  nýtt  hús  heint  á  móti  „Hotel  Island". 


Hallgrímur  Pétursson. 

Erindi  flutt  í  Akureyrarkirkju  1.  suonudag  í  föstu  1914. 


Það  er  óneitanlega  flestra  viturra  manna  skoðun,  að 
dýrlingar  þjóðanna  séu  eins  konar  messiasar  i  minni 
fitil,  sem  komi  fram  á  vissum  tímum  eins  og  eftir  æðri 
fyrirhugun.  Svo  er  og  varið  framkomu  þess  dýrlings 
Torrar  þjóðar,  sem  vér  íslendingar  eftir  ráði  biskups  þessa 
lands  eigum  i  dag  að  minnast,  hvar  sem  guðsþjónusta  er 
iflutt  á  landi  voru.  Skal  eg,  sem  þetta  erindi  flyt,  geta 
þess,  að  það  er  ekki  samið  sera  stólræða,  heldur  bjóst  eg 
við  að  flytja  það  utan  kirkju;  fyrir  þá  sök  kann  ýmsum 
að  þykja  þessi  þáttur  fremur  vera  listafræðilegur  en  upp- 
byggilegur.  En  þá  menn  bið  eg  að  athuga,  að  allur  rök- 
legur  fróðleikur,  alvarlega  framsettur,  er  i  eðli  sínu  upp- 
iDyggilegur  eða  siðbætandi.  Ef  vér  viljum  skilja  rétt  dýr- 
linga  vora,  er  timi  til  kominn,  að  vér  lærum  að  skilja  þá 
frá  fleiri  hlið  en  einni  —  ekki  eingöngu  gegnum  skugg- 
sjá  skáldlegrar  ímyndunar,  tilbeiðslu  og  sögusagna,  heldur 
í  sambandi  við  sögu  og  tið,  svo  og  líkasta  þvi,  sem  þeir 
hafa  verið  í  virkileikanum,  menn  eins  og  aðrir  og  eins 
og  þeir  að  líkindum  hafa  skoðað  sig  sjálfir.  Og  að  Hall- 
grímur  Pétursson  hafi  ekki  ætið  skoðað  sig  fráskilinn  öðr- 
um  breyskum  mönnum,  sýna  mörg  játningarorð  i  kvæðura 
Jians,  t.  d.  versið:  >Gef  raér  Jesú  að  gá  að  því,  glaskeri 
ber  eg  rainn  fésjóð  i«,  og  versið:  »Játning  min  er  sú,  Jesús 
minn,  jeg  er  sera  þessi  s  p  i  1 1  v  i  r  k  i  n  n«,  o.  s.  frv.  Með 
þeirri  skoðun  rainkar  ekki  dýrð  guðs,  heldur  skilst  og 
Bkýrist  því  betur  hversu  drottinn  er  í  breyskura  raáttugur. 


Hallgrimur  Pétursson.  183 

í>að  er  sjálfsagt  að  viðhafa  helgiblæ  á  orðfæri  þegar  það 
á  við,  en  til  er  of  sem  van.  Á  timum  H.  P.  skyldi  hver 
athöfn,  svo  sem  kaupbréf,  sáttafundir  og  úttektir  staða 
byrja  með  bæn  og  ákalli  heil.  þrenningar,  og  var  fagur 
siður  meðan  hugur  fylgdi  máli,  en  isjárverður  þegar  hann 
varð  vaninn  tómur  og  hugsunarleysi.  Nú  aftur  þykir 
nægja  að  halda  helgisvipnum  i  kirkjunni  og  við  kirkju- 
legar  athafnir  á  heimilum.  En  skyldi  ekki  a  1 1  lifið  þurfa 
helgunar  við?  Skyldi  ekki  fara  vel  á  því,  að  kristilegri 
blær  fylgdi  sem  flestum  alvörustörfum  i  breytni  vorri, 
samlífi,  ritum  og  ræðum?  En  hins  vegar  mætti  vel  hugsa 
sér,  að  kenningar  i  kirkjum  fengi  meiri  virkileikablæ  en 
tiðkast,  fengi  meiri  einurðarblæ,  yrðu  hispurslausari,  hrein- 
ðkilnari,  meira  sannfærandi  og  sannfræðandi?  Ef  vér  vilj- 
um  vera  vel  kristnir  menn,  á  alt  vort  liferni  að  stefna 
og  starfa  samkvæmt  vilja  þess  æðri  anda,  er  vér  hugsum 
'OSS  sem  guð-i-oss,  þann  Immanúel,  sem  birtast  á  eins  og 
neisti  guðs  og  hans  ríkis  i  voru  kyni.  Það  er  kjarni  krist- 
innar  trúar  á  vorum  dögum.  —  Hallgrím  Pétursson  vilj- 
um  vér  fyrst  og  fremst  skoða  sem  barn  sins  tima,  því 
mo  er  um  öll  mikilmenni;  það  er  áreiðanlega  rétt,  sem 
hinn  franski  rithöfundur  H.  Taine  fyrst  lagði  áherzlu  á, 
að  öll  mikilmenni  fæðist  »i  fyllingu  timans«,  eða  verði 
vöxtur  og  framleiðsla  aldar  sinnar  og  umhverfis.  Svo 
bygg  eg  og  rétt  sé  að  skoða  dýrling  vorn  H.  P.;  hann 
var  barn  eða  sonur  sins  tíma.  En  var  hann  ekki  meira, 
og  eru  ekki  mestu  skörungar  þjóðanna  meira?  Eru  þeir 
ekki  eða  verða  lika  f  e  ð  u  r  sins  tima  jafnframt,  eða  að 
m.  k.  þess  tima,  sem  fylgir  á  eftir?  Hið  sanna  er  efa- 
laust,  að  með  flestum  mönnum,  og  einkum  hinum  mestu 
og  gáfuðustu,  fæðast  sérgáfur,  sem  bæði  benda  fram 
i  timann  og  aftur.  í  þeim  sérgáfum  felst  eitthvað  nýtt, 
oft  framúrekarandi,  einkum  þar,  sem  gáfan  nýtur  fullrar 
leiðbeinandi  fræðslu.  Þennan  sannleika  tók  Cicero  merki- 
lega  vel  fram  löngu  fyrir  Krists  daga,  i  varnarræðu  sinni 
f yrir  Archias  poeta,    Hitt  er  annað,  og  sannar  einmitt  sér- 


184  Hallgrimur  Pétursson. 

gáfuna,  að  það  er  oft  að  mestu  og  frumlegustu  menn  eru 
misskildir  eða  þekkjast  ekki  fyr  en  framlíða  stundir. 

En  svo  vér  komum  að  aðalefni  ræðunnar,  vil  eg  fyrst 
benda  á  ástand  þjóðar  vorrar  á  17.  öldinni,  því  næst 
bera  saman  H.  P.  og  helztu  samtíðarmenn  hans,  i  þriðja 
lagi  skulum  vér  ihuga  skáldskap  Hallgrims,  einkum  hans 
ódauðlegu  piningarsálma. 


I. 
Á  siðustu  árum  Guðbrandar  biskups  Þorlákssonar,  en> 
á  öndverði  hinni  stórfeldu  og  mótsetningariku  17.  öld  var 
það  að  Hallgrimur  íiutti  með  föður  sínum  að  Hólum,  og 
var  hann  þá  barn  að  aldri.  Hafði  þá  hinn  merkilegi 
skörungur  biskupinn  stýrt  Hólastól  fuUa  hálfa  öld.  Þótt 
nú  hinn  ungi  piltur  frændi  hans  haíi  lítils  notið  af  honum 
beinlinis,  þar  sem  biskup  var  örvasa  orðinn,  og  hin  gamla 
stjórnsemi  hans  væri  komin  i  aðrar  hendur,  og  raörgu 
hafi  farið  verið  að  hnigna  á  stólnum,  mun  hin  námgjarni 
sveinn  hafa  snemma  heyrt  og  skynjað,  hve  margar  og 
stórfeldar  breytingar  höfðu  gerst  á  Hólum  ekki  síður  en 
á  öllu  íslandi  þá  rúmu  hálfu  öld,  er  liðið  hafði  frá  falli 
Jóns  Arasonar  fyrir  að  verja  hinn  kaþólska  sið ;  hann  hefir 
margt  heyrt  um  siðaskiftin,  um  hið  nýja  konungsvald,  um 
»stóra  dóminn«  og  yfirréttinn,  um  aftöku  vopnaburðarins, 
nýju  skólana,  prentverkið  mikla  o.  fl.  Alt  þetta  hefir 
grafið  um  sig  i  sál  og  ímyndun  sveinsins,  og  vakið  í  hon- 
um  ýmist  stórhug  og  þrá,  eða  óró  og  ærslur,  þvi  það 
hefir  verið  barnsál  hans  meir  en  ófæra  að  melta  eða  ríma 
saman  svo  marga  og  sundurleita  hluti.  En  hvernig  var 
þá  hagur  landsmanna  yfirleitt?  I  mörgu  lagi  lakari  og 
erfiðari  en  verið  hafði,  eða  svo  er  víst  að  almenningur 
hugsaði  í  þá  daga.  Menning  alþýðunnar  hafði  að  visu 
ávalt  lítil  verið,  en  siðaskiftin  höfðu  vakið  nýja  óró  og; 
óánægju,  enda  voru  hin  hræðilegu  aldamótaharðindi  þá 
nýlega  yfir  staðin.  Við  siðaskiftin  má  óhætt  álykta,  að- 
hjátrú    og   hleypidóraar  alþýðu  hafi  aukist  að  raun  i  stað' 


r 


Hallgrimur  Pétursson.  185* 


þess  að  minka;  þjóðin  var  enn  i  sárum,  nýlega  hrakin,. 
óvör  og  með  harðri  hendi,  úr  skjóli  hins  gamla  siðar  og 
svift  þeirri  huggun,  sem  kirkjan  hafði  nært  hana  á  frá 
þvi  kristnin  kom  i  landið;  fæstir  skildu  þá  enn  þau  gæði 
til  hlítar  eða  frelsi,  sem  kallað  var  að  hin  nýja  kenning 
um  hreina  trú  og  réttlætingu  af  henni  færði  í  stað  hins 
gamla;  þvert  á  móti  litu  margir  svo  á,  að  alt  hið  gamla 
og  góða  væri  komið  i  kaldakol  með  hinu  útlenda  valdi, 
að  sjálfir  biskupsstólarnir  væru  orðnir  svipur  hjá  sjón  og 
klaustrin  svivirt  og  brotin;  tók  þó  út  yfir,  að  myndir 
Mariu  drotningar  og  þjóðarinnar  eigin  dýrlingar  —  alt  var 
brotið  eða  brent  og  þverbannað  á  að  heita.  Bera  ýmsir 
raunakviðlingar  frá  þeim  bágu  tímum  óminn  af  örvinglan> 
manna,  sbr.  visuna: 

Frost  og  kuldi  kvelja  þjóð, 
koma  nú  sjaldan  árin^góð; 
ekki  er  nærri  öld  svo  fróð 
i  gnðs  orði  kláru 
sem  var  hún  á  villuárum. 

Beztu  skáld  og  kennimenn  landsins  voru  margir  hvorkí 
kaþólskir  né  Lútherstrúar  til  f ulls ;  svo  var  bezta  andlegt 
skáld  á  dögum  Guðbrandar  biskups,  sira  Einar  i  Heydöl- 
um,  sýna  það  Mariuljóð  hans  og  söngvisan  af  »Stallinum 
Jesú  Kri8ti«  (með  viðlaginu :  »viður  söng  eg  vögguna  þína 
hræri«).  Sjálfur  hinn  hálærði  Brynjólfur  biskup,  er  áó- 
ári  siðar  en  síra  H.  P.,  hafði  hvorki  gleymt  guðsmóður- 
dýrkuninni  rié  krossinum  helga;  má  þvi  nærri  geta  hve 
siðabótinni  hafi  gengið  fljótt  að  gagntaka  hjörtu  alþýðunn- 
ar.  Má  vera,  að  margir  hafi  gert  helzti  mikið  úr  volæði 
þeirrar  aldar,  en  nóg  rök  má  færa  fyrir  því,  að  mjög  víða 
stríddi  á  alþýðu  manna  hugsýki  og  sturlun  innan  frá,  und- 
ir  eins  og  alls  konar  andstreymi  kom  utan  frá.  Auk  harð- 
indanna  og  alls  sem  áður  er  talið,  bættist  við  hin  alræmda 
verzlunareinokun,  er  þjáði  og  fláði  þjóð  vora  nær  því  í 
tvær  aldir.  Qg  loks  bættist  við  galdrafárið,  sem  hér 
eins  og  i  öðrum  löndum  hins  nýja  siðar  fylgdi  eins  og 
forynja   allri  þeirri  öld.     Hinn  strangi  rétttrúnaður  aldar- 


186  "         -      Hallgrimar  Pétursson. 

innar  var  þar  öldungis  ekki  án  sakar,  hvorki  hvað  grimd- 
a,rhörku  stóradómsins  snertir,  né  ofsóknir  galdramanna, 
því  hvar  þvi  varð  við  komið  skyldu  allir,  sem  sekir  þóttu, 
einkum  i  sif jamálum,  dæmast  eftir  lögmáli  Mósesar.  Kom 
það  af  hinni  föstu  trú,  að  hvert  orð  og  stafur  hinna  helgu 
rita  væri  innblásinn  af  guði  —  kenning,  sem  flestu  illu  hefir 
valdið  .frá  dögum  miðaldanna,  en  magnaðist  með  siðabót 
Lúthers,  og  er  enn  barin  inn  i  fólk  af  hinum  fáfróðari 
trúarflokkum.  Að  galdratrúin  yrði  svo  römm,  var  hins 
vegar  eðlilegt,  þar  sem  óttinn  við  djöfulinn  og  hans  véla- 
brögð  var  innrættur  þjóðinni  án  allrar  hjálpar  og  hlifðar 
helgra  manna,  kirkjugriða  eða  trúar  á  hinn  kaþólska 
hreinsunareld.  I  hinum  ægilega  strangleika  laganna  átti 
stórmennið  Guðbrandur  bi&kup  helzti  mikinn  þátt,  og  lik- 
lega  jafnan  hinu  danska  valdi;  dugðu  þvi  hans  mörgu  rit 
og  bækur  miður  en  skyldi,  þótt  góðar  væri,  enda  voru 
flestar  þýddar  og  misjafnlega  skildar  og  keyptar.  Vildi 
biskup  um  fram  alt  þóknast  stjórninni  og  embættisbræðr- 
um  sínum  í  Danmörku,  og  þó  einkum  i  þvi,  að  efla  hið 
unga  og  nýja  helgivald  biskupa  og  kirkju  hins  nýja  siðar, 
svo  og  »lærdómsins«,  sem  áður  hét  c  1  e  r  u  s  eða  klerka- 
stétt,  en  nú  studdist  við  háskólana,  og  fyrst  og  siðast  við 
yflrbiskupinn,  landsherrann  sjálfan.  öll  þessi  maktarvöld 
mynduðu  páfadóm  siðbótarinnar.  Með  rétttrúaninni  fylgdi 
að  visu  í  orði  kveðnu  hið  svo  nefnda  »evangeliska«  frelsi, 
sem  Lúther  hafði  prédikað,  bygt  á  sjálfu  guðsorði  ritning- 
arinnar,  og  framfylgt  var  af  honum  ungum  með  svo  mikl- 
um  guðmóði  og  skörungsskap,  að  það  vakti  undrun  og 
lifandi  vonir  meðal  allra  norðlægari  þjóða.  En  óðara  en 
liða  tók  á  æfl  hins  mikla  reformators,  og  ný  maktarvöld 
tóku  að  sér  að  stýra  og  stjórna  siðabót  hans,  yflrgaf  i 
langa  tíma  hinn  rétti  andi  frelsis  og  friðar  hið  mikla  um- 
bótastarf,  og  svo  fór,  að  vandi  er  að  segja,  hvort,  eins  og 
þá  stóð  á,  hin  endurbætta  trú  hrepti  meiri  gæði  en  hún 
filepti.  Þvi  meðal  þess,  sem  hún  slepti,  má  einkum  telja 
hið  rökfasta,  arfgenga  skipulag  kristninnar,  eða  saman- 
hengi   sögu   hennar,   og   þar  á  ofan  týndust  listir  móður- 


Hallgrimur  Pétursson.  187 

kirkjunnar,  líknarstofnanir  hennar,  svo  og  helgiáhrif  hinna 
ótölulegu  mikilmenna  og  dýrlinga.  Með  öðrum  orðum,  líf 
og  sál  hinnar  kaþólsku  kirkju  var  eftir  skilið. 

En  Lúther  og  hans  félagar  voru  guðsmenn  og 
bygðu  betur  en  þeir  vissu  fyrir  framtiðina.  Þrátt  fyrir 
alt  rangt  og  ófullkomið,  færði  siðabótin  þó  1  j  ó  s,  mikið 
nýtt  Ijós.  Hún,  þessi  stórkostlega  andans  hreyfing,  gaf 
þjóðunum,  bæði  lútherskum  og  kaþólskum,  nýtt  og  rýmra 
andrúmsloft,  kveykti  nýjar  vonir,  nj^ja  trú,  nýjan  guð- 
móð;  menn  vöknuðu  sem  á  vormorgni  og  sáu  nýja  sum- 
arsól  leiftra  yfir  fjöll  og  skóga;  andans  hetjur  og  skörung- 
ar  urðu  skyndilega  hrifnir,  fundu  brennandi  köllun  til  að 
syngja  guði  og  frelsaranum  nýjan  söng.  Jörðin  var  orðin 
dómkirkja. 

„Og  þá  var  drottins  dagur, 

þá  dundu  kirkjugöng 

og  himinhringur  fagur 

af  helgum  organsöng. 

Um  tákn  ei  trúin  heiddi 

og  tákn  ei  þurfti  sjá, 

þvi  andinn  andann  leiddi 

i  allan  skilning  þá". 

En  þótt  margt  mætti  telja,  sem  kveykti  og  olli  siða- 
bót  Lúthers,  verður  því  hér  að  sleppa,  enda  er  oss  meiri 
þörf  að  sjá  galla  þá,  sem  fylgdu  hinni  marglofuðu  siðabót 
og  fylgja  enn,  heldur  en  að  elta  venjuna  og  lasta  hina 
gömlu  kirkju,  sem  vér  ekki  framar  þekkjum.  Hitt  er 
víst,  að  það  sem  sterkast  vakti  hina  fyrstu  siðabótarskör- 
unga,  var  hið  eilífa  fagnaðarerindi  Jesú  Krists.  Hvað 
annað  vakti  þá  Odd  Gottskálksson,  sem  þýddi  Nýja  testa- 
mentið,  Gissur  Einarsson,  Gísla  biskup  Jónsson  og  Guð- 
brand  Þorláksson?  Og  hvað  vakti  Hallgrim  Pétursson 
sjálfan?  En  rétttrúan  hans  aldar  var  fremur  rang- 
hverfan  en  rétthverfan  Krists  sanna  fagnaðarerindis  — 
eins  og  sú  trúarfræði  kom  frá  hinum  þýzku  háskólum. 
Og  vilji  svo  nokkur  lýsa  H.  P.  verður  hann  eins  að  skilja 
skuggahliðar  hans  aldar  eins  og  hinar  björtu.  En  til  þess 
að  sjá  hinar  björtu  og  birta  þær  þjóð  sinni,  þurfti  mikinn 


188  Hallgrimur  Pétursson. 

gáfu-  og  guðsmann.  Og  þegar  vér  könnumst  víð  það,. 
skiJjum  vér  fyrst  Hallgrím  Pétursson  rétt. 

öll  blindni  þeirrar  aldar  og  öU  trúarblindni  fram  á 
þennan  dag  kemur  af  að  menn  imynda  sér  að  öll  biblian,. 
hversu  háleita  hluti  sem  hún  annars  geymir,  sé  b  ó  k- 
staflega  guðsorð  spjaldanna  milli,  svo  allar  fjarstæður 
hennar  margvislegu  rita  eigi  að  ráða  meiru  en  vit  og 
reynsla.  Hver  varð  afleiðing  háskólaguðfræðinnar?  Hún 
var  sú,  að  rétttrúunarfræðin  hnepti  þjóðina  undir  ok 
þrenns  konar  ótta :  ótta  f  yrir  sjálf  um*  guði,  alföðurn- 
u  m,  þvi  að  hans  reiði  sögðu  menn  að  brynni  til  neðsta 
helvitis.     Svo  kvað  H.  P.  sjálfur: 

„gegnum  liold,  æðar,  blóð  og  bein 
blossi  guðlegrar  heiftar  skein". 

Annar  óttinn  var  hræðslan  fyrir  árásum  og  valdi  d  j  ö  f- 
u  I  s  i  n  s.  Menn  hugsuðu  sér  hann  persónu  og  þó  ná- 
lega  alstaðar  nálægan,  en  við  þá  trú  nærðist  aftur  og 
magnaðist  hið  ógurlega  aldarfár,  galdraírúin.  Og  svo 
leiddi  þriðji  óttinn  af  hvortveggja  hinum:  óttinn  fyrir 
dauðanum,  óttinn  fyrir  útskúfuninni  í  þann  eilifa  eld,. 
sem  vall  í  ímyndun  manna  af  biki  og  brennisteini ! 

Ef  vér  ihugum  þetta  nú,  verður  oss  ósjálfrátt  að 
spyrja:  Hvernig  gat  þjóðin  þolað  þetta  og  deyja  ekki  af 
örvinglun  —  þolað  þessar  ógnir  ofan  á  allar  aðrar  þján- 
ingar?  Mannkynið  þolir  mikið.  En  á  ógnir  og  öfgar 
þessarar  grimmu  rétttrúunar  hefir  fátt  mint  mig  betur  en 
andlátssálmur  Hallgrims  Péturssonar.  Meðan  hann  hafði 
heilsu  og  fulla  krafta,  gat  hann  hafið  anda  sinn  yfir  þessa 
martröð  og  haldið  jafnvægi  sálar  sinnar,  en  í  andlátssálm- 
um  skáldsins  berst  von  og  ótti  svo  áþreifanlega,  að  litla 
sálarfræðislega  þekkingu  þarf  til  að  skilja,  hvernig  óttinn 
og  skelfingin  pinir  í  dauðanum  sál  og  hjarta  guðsmanns- 
ins.  Vér  spyrjum  undrandi  meðan  vér  lesum  sálmana: 
»Enn  ber  eg  andar  kvein«,  »Herra  Jesú  eg  hrópa  á  þig« 
og  hinn  siðasta,  dauðastriðssálminn:  »Guð  komi  sjálfarnú 
með  náð«  —  vér  spyrjum  undrandi:  hvenær  kemur  vissan, 
hvenær   fær   hinn    deyjandi  guðsmaður  frið  og  fró?     Vér 


Hallgrimur  Pétarsson. 


189 


verðum  þess  lítt  varir,  en  vér  skiljum  hin  djúpu  áhrif 
aldarinnar  á  hina  sjúku,  guðivígðu  sál.  Meiri  blóðhita- 
fltunur  likamlegs  og  andlegs  dauðastriðs  finst,  að  eg  hygg, 
í  engra  þjóða  bókmentum  en  vorum.  Og  hvað  var  þá 
orðið  af  hinum  fagnandi  sigurljóðum  hinna  fyrstu  Jesú 
Krists  blóðvotta?  En  þetta  píslarvætti  H.  P.  var  ávöxtur 
rétttrúunar  hans  öfugu  aldar. 


II. 
Vér  spyrjum  aftur:  hvernig  gátu  þjóðirnar  þolað  þessa 
trúarfræði?  Mannkynið  þolir  mikið.  Segðu  móðurinni, 
sem  horfir  á  guðs  kærleika  og  lífsins  dásemd  skina  i  fyrsta 
brosi  barnsins  sins,  segðu  henni,  að  afkvæmi  hennar  sé 
undir  valdi  djöfulsins,  og  hún  trúir  þér  ekki  fremur  en  að 
sólin  á  himninum  sé  svört.  Segðu  sakamanninum,  sem  á 
að  liflátast  ásamt  unnustu  sinni  eftir  blindum  dómi  fyrir 
sifjaspell,  sem  enginn  kallar  saknæm  nú,  seg  honum,  að 
ekkert  nema  blóð  Jesú  Krists  geti  frelsað  þau  frá  guðs 
réttlátu  reiði  og  eiKfri  útskúfun.  Hann  trúir  þér  ekki. 
Lífið  hefir  föst  tök  á  raönnum  svo  lengi  sem  sóiin  bros- 
ir  á  himninum  og  einhver  vonarskima  lifir  i  hjartanu. 
Eftir  verstu  áföllin  í  byrjun  17.  aldarinnar  hélt  lif  þjóðar 
vorrar  nokkurn  veginn  gömlu  lagi,  og  hvenær  sem  afbráði, 
létu  menn  gamm  lifsgleðinnar  geisa,  eða  tóku  sér  skeið- 
sprett  með  skáldi  glaðværðanna  i  Vallanesi.  Hinn  gamli 
Adam  vill  lika  lifa.  Á  dögum  H.  P.  var  og  lengst  af  all- 
gott  árferði,  rikismenn  voru  ekki  fáir  og  fróðleikur  við 
fíkólana  var  óðum  að  glæðast,  svo  betri  latinumenn  hefir 
land  vort  aldrei  átt  en  þá.  Og  þá  tóku  aftur  að  risa  af 
dái  vorar  fornu  bókmentir,  og  þeirra  endurvöknun  að 
kveykja  fjör  og  metnað  vorra  vitrustu  og  beztu  manna; 
vaknaði  svo  smásaman  þekking  næstu  landa  á  frægð  og 
ágæti  vorrar  fornu  tungu  og  bókfræði.  í  þeirri  miklu 
fcVöknun  áttu  þeir  mestan  þátt  Arngrimur  hinn  lærði,  sira 
^Magnús  Olafsson  i  Laufási,  og  siðar  biskuparnir  Brynjólfur 
og   Þorlákur,   Þormóður   Torfason,   Stefán  Ólafsson,  H.  P. 


190  Hallgrimar  Pétursson. 

og  margir  aðrir  ágætir  menn.  Þessi  nývöknun  (renaissance) 
létti  stórum  fargi  þjóðarinnar,  fargi  óttans  og  örvinglun- 
arinnar;  og  meðan  Guðbrandur  biskup  var  að  þýða  biblí- 
una  og  með  sinu  mikla  þreki  og  snilli  að  leiða  norður  til 
vor  hina  andlegu  strauma  siðabótarinnar,  á  meðan  sat 
hinn  óþreytandi  Arngrimur  frændi  hans  við  að  þýða  forn- 
fræði  lands  vors  og  senda  suður  i  löndin  strauma  bók- 
menta  vorra,  frægðar  og  tungu.  Þá  kom  hin  mikla  mót- 
setning  aldarinnar,  afturhvarfið  frá  örvinglun  og  hrygð- 
lyndi  til  gamans  og  glaðværðar. 

En   hverfum   nú  snöggvast  að  sögu  H.  .P. 

Um  æsku  hans  og  uppeldi  höf  um  vér  rýrar  sagnir,  og 
ekki  vitum  vér  fyrir  hver  atvik  hinn  umkomulausi  ung- 
lingur  hraktist  frá  frændum  sínum  og  fór  utan.  Skyldi 
hinn  námgjörvi  piltur  hafa  brotið  af  sér  hylli  hins  lærða 
og  stórláta  Arngríms,  er  þá  réði  mestu  fyrir  stóli  og  skóla 
og  hnýst  heldur  mikið  í  skjöl  hans  og  bækur  ?  Eða  skyldi 
hann  með  gáskafuUum  kveðlingum  hafa  komið  heldur 
nærri  kaunum  manna  á  stólnum,  þótt  meðal  annars 
skynhelgi  og  yfirdrepsskapur  bera  ofurliði  hina  ströngu 
ytri  guðfræði,  þvi  vist  er  það,  að  undramikil  siðaspilling 
elti  þessa  öld  og  það  þvi  dýpri  sem  lögin  voru  strangari? 
Og  enn  vil  eg  bæta  þeirri  getgátu  við,  að  hinn  ungi  H. 
P.,  sem  eflaust  hefir  snemma  bæði  verið  ímyndunarrikur 
og  trúhneigður,  hafi  oft  og  einatt  horft  á  eftir  hinu  örvasa 
stórmenni,  biskupinum,  og  spurt  sjálfan  sig,  hvað  verða 
mundi  þegar  hans  misti  við,  »hver  mundi  þá  hans  vopn- 
in  góð  i  hraustlegar  hendur  taka«;  og  þá  hygg  eg  ekki 
fjarri  að  hugsa  sér,  að  einhver  hulin  rödd  hafi  að  svein- 
inum  hvislað:  »það  skalt  þú  gera;  þú  skalt  syngja  trú  og 
guðmóð  stóra  frænda  inn  i  blóð  og  merg  þjóðar  þinuar!« 
Og  þegar  hann  siðar  var  einmana  i  ókunnu  landi  og  barði 
glóanda  járnið,  hafi  hin  sama  rödd  hvíslað:  »Eins  og 
neistarnir  fljúga  viðsvegar  undan  hamri  þinum,  svo  munu 
gneistar  brennanda  trúarelds  fljúga  út  frá  munni  þinum, 
og  þú  skalt  kveða  »heilaga  glóð  i  freðnar  þjóðir«!  Æfi- 
atriði   skáldsins  er  engin  þörf  að  telja  hér.    Þrítugur  tók 


Hallgrimur  Pétursson.  191 

hann  prestsvígslu  og  þjónaði  söfnuðura  úr  því  við  vax- 
andi  álit  og  efnahag,  unz  líkþráin  tók  hann,  svo  hann 
loks  varð  að  skila  af  sér  sínu  kæra  Saurbæjarbrauði,  fimm 
árum  fyrir  andlát  sitt.  Þetta  nægir  hér  um  hans  ytri 
æfikjör.  Hann  andaðist  sextugur.  H.  P.  hefir  aldrei  ver- 
ið  mikill  á  lofti  eða  veraldarmaður,  en  glaðvær  og  jafn- 
lyndur,  svo  hann  mun  litið  hafa  breyzt  hvort  heldur  hann 
átti  við  meðlæti  að  búa  eða  mótlæti.  Glens-  og  kesknis- 
skáld  hefir  haun  aldrei  mátt  heita,  þótt  sumir  hafi  eignað 
honum  ýmsa  kveðlinga,  sem  meira  likjast  öðrum.  En 
ádeiluljóð  lét  honum  vel  að  yrkja;  ástaljóð  eru  engin  til 
eftir  hann  né  nokkrar  heimslistarvisur.  Rímum  hans  og 
bibliusálmum  þarf  og  ekki  að  lýsa,  alt  slíkt  einkennir 
meira  tízku  aldarinnar  en  hann.  Af  veraldarkveðskap 
hans  tekur  kvæðið  Aldarháttur  ölhi  öðru  fram  af 
öllum  hans  tækifærisljóðum.  Samhendur  hans  eru 
sumar  hrein  snild,  og  sömuleiðis  smáljóðin:  »Ungum  er 
það  allra  bezt«,  og  »Skyldir  erum  við  skeggkarl  tveir«, 
svo  og  ungmenna  bænir  og  söngvar,  —  það  alt  lifir  enn 
á  vörum  þjóðar  vorrar.  Bezt  skilst  H.  P.  ef  hann  er  bor- 
inn  saman  við  beztu  skáld  samtiðar  hans:  sira  Guðmund 
á  Felli,  sira  Sigurð  i  Presthólum,  Laufæsingana  sira  Magn- 
ús  og  sira  Jón,  svo  og  Austfirðingana  og  einkum  þjóð- 
skáldið  sira  Stefán  í  Vallanesi,  sem  frægastur  varð,  og 
hægast  er  að  bera  saman  við  H.  P.  St.  01.  virðist  fátt 
hafa  kveðið  framan  af  æfi  sinni  nema  keskikvæði  með 
litlu  siðlegu  gildi  og  með  lítiUi  mannúð;  er  sú  mótsögn 
mikil,  að  sjá  slikan  urmul  af  ærsla-  og  léttúðarljóðagerð 
á  svo  alvörugefinni  öld.  H.  P.  orti  aldrei  fiim,  og  gerði 
sjaldan  gys  að  alþýðunni,  en  St.  01.  sí  og  æ,  en  aldrei 
um  h  ö  f  ð  i  n  g  j  a,  en  þá  helzt  tyftaði  H.  P.  i  sínum  ádeil- 
um.  St.  01.  kvað  ástaljóð,  og  það  fögur  og  ágæt  svo  að- 
enn  eru  til,  H.  P.  engin  og  engar  reiðhestavísur.  St.  01. 
var  skrautmenni  og  glæsimaður,  en  H.  P.  lét  sem  minst 
á  sér  bera.  Síðar  á  æfinni  gerði  St.  Ól.  mikla  bragarbót, 
og   eru   eftir   hann    enn   yfir   100  sálmar  og  andleg  Ijób^ 


192  Hallgrimur  Pétursson. 

Við   umvendan   sína   kannast   hann   sjálfur  í  frumlegasta 
sálmi  sinum:     »Margt  er  manna  bölið«. 

Eg  var  ungur  maður, 
alheiU,  sæll  og  glaðnr, 

lék  við  holdsins  hátt 

En  er  tvisvar  tvenna 
taldist  búinn  að  renna 
tugina  æfi  af: 
hófst  upp  heilsuránið, 
hvarf  hið  fyrra  lánið, 
alt  sem  auðnan  gaf. 

Vel  má  þeim  tveimur  höfuðskáldum  saman  likja. 
Þrátt  fyrir  mótsetningarnar  raættust  í  þeim  tvö  fegurstu 
og  þörfustu  Ijós  þeirrar  aldar;  og  þótt  snild  H.  P.  væri 
háleitari  og  meiri,  var  glaðværð  St.  Ól.  litlu  óþarfari 
þjóðinni  en  alvara  hins.  Lifið  er  fult  mótsetninga  og  þarf 
margt  i  bú  að  leggja. 

Flestir  lærdómsmenn  á  þeirri  öld  lögðu  stund  á  forn- 
fræði  vora,  eins  og  áður  er  sagt,  og  sköruðu,  auk  Arn- 
grims  lærða,  einkum  þrir  lands  vors  prestar  fram  úr  um 
daga  H.  P.  Það  voru  þeir  síra  Magnús  i  Laufási,  sem 
fyrstur  reyndi  að  þýða  Eddu,  Stefán  Ólafsson,  sem  þýddi 
Völuspá  og  H.  P.  sem  þýddi  vísur  úr  Ólafs  konungs  sögu 
Tryggvasonar.  Og  þótt  öll  vísindaleg  þekking  á  forn- 
fræði  vorri  væri  þá  í  bernsku,  sýna  visur  þessara  allra, 
að  hin  forna  list  lá  þeim  nærri,  Síra  Magnús,  sem  dó 
1636,  kvað  þessa  visu  til  Frís  kanslara: 

„Heyrið  hildar  skúra 
hefjendur  mál  stefja: 
gust  her  golnis  yztu 
gjálfur  úr  norðurhálfu. 
G-riðar  girnist  veður 
göfugs  vinar  jöfra, 
lofi  að  hreyfa,  sem  lifi 
lönd  meðan  bryddast  söndum". 

Snjallari  er  þó  vísa  St.  Ól.,  sú  er  hann  kvað  ungur 
meðan  sveinar  Brynjólfs  biskups  hlóðu  vörðu  á  forn- 
mannsleiði: 


Hallgrimnr  Pétursson. 


193 


„Stóð  of  steindu  smiði 
staður  fornmanns  hlaðinn, 
hlóðu  að  herrans  boði 
heiðið  teikn  yfir  leiði. 
Haagur  var  hár  og  fagur 
hrundinn  saman  á  grundu 
en  draugur  dimmur  og  magur 
drundi  i  björgum  undir". 

En  likust  fornvisum  er  visa  H.  P.  þá  er  hann  kvaddi 
^Gisla  á  Hlíðarenda  og  aðra  vini  sína: 

„Hodda  gengur  staf  studdur, 
stirðfættur  meðal  virða, 
(burði  bar  betri  forðum) 
Baldur  at  G-isla  tjaldi. 
Hann  viU  síðsta  sinni 
seðjendur  hér  kveðja 
dýrbliks  hungurs  darra 
dáðkunnuga  runna". 


ni. 

Þegar  vér  svo  virðum  H.  P.  fyrir  oss  sem  sálmaskáld 
•eingöngu,  megum  vér  sleppa  öllum  samburði;  1  þeirri 
grein  ber  hann  höfuð  og  herðar  eigi  einungis  yfir  alla 
flamtíðarmenn  sína  hérlenda,  heldur  öU  sálmaskáld  vor, 
flem  siðan  hafa  lifað.  Valda  þvi  hans  sérstöku  gáfur  og 
guðmóður.  Þótt  þá  og  síðan  hafi  verið  ort  einstök  guðrækin 
Ijóð  jafn  fögur  og  hrífandi,  hafa  þau  verið  stutt  og  á 
fltangli;  er  margt  á  milli  að  yrkja  einn  og  einn  ágætan 
sálm,  og  samstiltan  flokk  margra  sálma,  eins  og  piningar- 
sálmar  fí.  P.  eru.  Nú  þótt  tíminn,  sem  liðinn  er  frá  miðri 
17.  öld,  er  sálmarnir  voru  ortir,  hafi  að  vissu  leyti  haft 
áhrif  á  sálma  þessa  eða  skoðun  manna  á  þeim,  svo  stór- 
byltingarikur,  sem  sá  langi  tími  hefir  verið,  þá  má  full- 
yrða,  að  álit  H.  P.  sé  jafnmikið  enn  hjá  þjóð  vorri  sem 
|það  var  fyrir  200  árum  siðan.  Margir  eru  að  visu,  eða 
allflestir,  fallnir  frá  rétttrúarguöfræði  17.  aldarinnar,  en 
aðgætandi  er,  að  trúhneigðum  mönnum  gerir  það  minna 
^til  þótt  skoðanaskifti  verði  í  trúarefnum,  menn  elska  eins 

18 


194  Hallgrimur  Pétursson. 

fyrir  það  hina  miklu  andrikishöfunda.  Trú  er  annað  og 
meira  en  trúarfræði.  Eins  og  fyrrum  var  sagt,  að  allar 
götur  lægi  til  Rómaborgar,  svo  Jiggja  og  allir  vegir  sál- 
arinnar  sanna  og  rétta  leið  ef  lifandi  þrá  eftir  guði  ræð- 
ur  ferðinni.  Þannig  rataði  týndi  sonurinn  torleiðið  heim 
til  föðursins,  og  getur  þó  likingin  þess  eins  um  trúfræði 
hans,  sem  felst  i  orðunum:  »Eg  vil  taka  mig  til  og  fara 
heim  til  föður  míns«.  Það  var  nóg.  Alföðurnum  himn- 
eska  er  nóg  að  treysta  —  og  honum  v  e  r  ð  a  menn  að^ 
treysta,  þótt  ekki  verði  fyr  en  fokið  er  i  öll  skjól  og  ekk- 
ert  eftir  af  heimsins  gæðum  og  vísindum  nema  draíið  svin- 
anna.  Þessa  trúar-  og  lifsskoðun  hefir  og  vort  mikla  trúar- 
skáld  gjörla  þekt,  þótt  hann  oftar  fylgdi  kenningarkröfum 
sinnar  tíðar  —  kendi  og  boðaði  i  tima  og  ótíma  hina  kirkju- 
legu  sáluhjáparleið  gegnum  Krists  fórnardauða.  Fórnar- 
eða  friðþægingartrúin  stafar  að  visu  frá  bernskutíð  þjóð- 
anna,  þvi  að  mannkynið  hefir  jafnan  ósjálfrátt  fundið  til 
síns  óumræðilega  skorts  á  þeirri  hrósun,  sem  fyrir  guði 
gildir.  Sú  trú  finst  og  fjöldanura  eðlileg  og  ómissandi. 
En  hinsvegar  þykir  enginn  efi  á,  að  drottinn  vor  og  meist- 
ari  boðaði  enga  trúarfræði,  heldur  kendi  eins  og  sá  er 
vald  hafði,  kendi  framar  öllu  öðru  guðs  eiiifa  faðerni  og 
hvernig  kærleikans  almáttugi  faðmur  stendur  opinn  öll- 
um  hans  börnum,  skilyrðislaust.  Þessi  skilningur 
er  mjög  algengur  á  vorum  dögum,  og  kalla  margir  hinir 
frægustu  kennimenn  hann  aðal-fagnaðarerindi  Jesú.  Þykir 
nú  mörgum  úr  vöndu  að  ráða,  einkum  þeim,  sem  vanir 
eru  að  festa  hugann  fremur  við  lögfesta  trúarfræði  en 
sjálfa  trúna,  sem  allan  efa  sigrar.  Og  sönn  og  lifandi  trú 
talar  i  sálmum  H.  P.,  hvaða  trúarbúning  sem  orð  hans 
eru  íklædd.  Fyrst  og  siðast  talar  hann  til  vor  og  vottar 
sitt  lifandi  elskusamband  við  endurlausnara  sinn.  Hann 
mátti  vel  segja  með  postulanum:  *Eg  lifi,  þó  ekki  eg, 
heldur  lifir  Kristur  i  mér«. 

Að  svo  mæltu  skulum  vér  að  endingu  stuttlega  virða 
fyrir  oss  piningarsálmana. 

Tildrög  þess  að  hann  réðist  í  það  stórvirki,  að  yrkja^ 


Hallgrimur  Pétursson.  195« 

sálma  fyrir  hvern  dag  fösturinar  út  af  píningarsögu  Krists 

—  þau  tildrög  má  hugsa  að  hafi  verið  þessi: 

Hann  var  nú  á  bezta  skeiði,  leiddur  af  guðlegri  for- 
Bjón  úr  örbirgð  og  umkomuleysi  til  þeirrar  stöðu,  er  hann 
hafði  óskað  sér,  og  náð  hylli  og  áliti  beztu  manna  þjóðar 
sinnar;  hvi  skyldi  honum  þá  ekki  hafa  komið  i  hug  — 
ef  ekki  áðurnefndir  hugsjónadraumar,  þá  samt  sú  innri 
skylda  eða  köllun,  að  bæta  og  fullkomna  æfistarf  Gruð- 
brandar  biskups  með  gáfu  þeirri,  er  hann  fann  að  guð 
hafði  lánað  honum.  Hann  fann  til  þess,  að  hin  mörgu« 
góðu  rit  frá  Hólum  höfðu  sinn  galla :  þau  voru  fæst  frum- 
rituð  á  islenzka  tungu.  Úr  þvi  hefir  hann  gjarnan  viljað 
bæta.  Eða  mun  hann  ekki  þá  i  upphafi  fyrirtækis  sins 
hafa  ákallað  drottinn  á  líkan  hátt  og  hann  siðar  gerði  1 
versinu:  »Gef  þú  að  móðurmálið  mitt,  minn  drottinn  þess 
eg  beiði,  frá  allri  villu  klárt  og  kvitt  krossins  orð  þitt 
út  breiði?«  Eitt  er  víst:  ásetningur  hans  hefir  fyrirfram. 
verið    fastákveðinn    og  helgaður  með  bæn  og  fyrirhyggju 

—  alt  hvað  mál,  formogtónaval  snerti.  Því  eins 
og  Jónas  Jónsson  söngfræðingur  hefir  sýnt  og  sannað, 
hefir  val  tónanna  eftir  textum  og  efnisblæ  þeirra  verið  af 
skáldinu  grundvallað  á  fullri  listaþekkingu  þeirra  tima. 
Eru  og  lögin,  engu  síður  en  efni  og  orðfæri,  einmitt  það,  sem 
haldið  hefir  sálmunum  nýjum  og  lifandi  á  vörum  þjóðar 
vorrar  alt  til  þessa  dags.  Tiu  ár  er  mælt  að  verkið  hafi 
yfirstaðið,  og  er  hann  lauk  þvi  hafi  hann  verið  hálf- 
fimtugur;  fer  og  fjarri  þvi  að  nokkur  afturfara-  eða  van- 
heilsumerki  finnist  á  sálmunum,  heldur  er  þvi  líkast,  að 
höfundinum  hafi  vaxið  ásmegin  eftir  þvi  sem  verkið  lengd- 
ist,  og  það  svo,  að  síðari  tveir  fimtu  partar  sálmanna  eru 
berlega  bezt  ortir  og  jafnastir.  Tvær  aðalhliðar  piningar- 
sálmanna  vil  eg  benda  á,  fyrst  hina  siðfræðilegu, 
en  siðan  hina  trúarlegu,  þótt  trú  og  siðaspeki  fylgist 
að  í  öllum  góðum  sálmakveðskap.  Að  öðru  leyti  er  ekk- 
ert  hagræði  að  benda  á  nokkur  sérstök  einkenni  á  þess- 
um  sálmum,  svo  heilsteyptir  og  sjálfum  sér  líkir  eru  þeir,, 
en  það  einkennir  áreiðanlega  sálma  H.  P.,  að  hvar  seitt 

13* 


196  Hallgrimur  Pétursson. 

menn  hitta  vers  innan  um  annara  manna  sálma,  bera 
Hallgríms  af  eins  og  gull  af  eiri.  Hitt  er  og  einstakt, 
hve  hreinu  og  eðlilegu  íslenzku  máli  skáldið  hefir  kunnað 
að  halda  sálmana  út,  að  fáeinum  orðum  og  hendingum 
undanteknum,  þar  sem  málleysur  og  hvers  konar  smekk- 
leysur  og  lýti  var  almenn  tízka  á  skáldsins  dögum,  enda 
stingur  sú  list  hans  i  stúf  við  flest  annað,  sem  hann  sjálf- 
ur  orti  —  nema  hið  allra  vandaðasta  og  frumlegasta,  eins 
og  a  1  d  a  r  h  á  1 1  i  n  n,  og  hinn  fræga  sálm :  » Alt  eins  og 
blómstrið  eina«.  Og  —  það  er  satt  —  eitt  er  yfirleitt 
sem  einkennir  piningarsálmana,  ef  rétt  er  athugað,  og 
það  er  hin  óvenju-skarplega  heimfærsla  texta  og 
dæma  upp  á  daglegt  líf  og  reynslu,  enda  fylgja  þar  með 
sifeld  spakmæli  og  heilræði,  svo  fast  og  hnyttilega  orðuð, 
að  þau  skorðast  í  minni  manna.  Um  heimfærslulist  skálds- 
ins  skal  eg  tilfæra  nokkur  dæmi  úr  fyrri  helmingi  sálm- 
anna,  þar  sem  þau  finnast  flest: 

1.  sálmur.    I   þeim    fagurblíða   sálmi   byrjar    skáldið 
heimfærslu  Krists  pínu  með  þessu  versi  út  af  lof söngnum : 

Lausnarans  venju  lær  og  halt, 
lofa  þinn  guð  og  dýrka  skalt; 
bænarlaus  aldrei  byrjuð  sé 
burtför  af  þinu  heimili. 

í  4.  s.    út   af   svefni    lærisveinanna    eru   hin    indælu 

^ers  (8.— 15.): 

Mig  hefur  Ijúfur  lausnarinn,  o.  s.  frv. 

í  5.  s.  út  af  komu  óvinanna  i  grasgarðinn: 

Yerður  það  oft,  þá  varir  minst, 
voveifleg  hætta  búin  finst, 
ein  nótt  er  ei  til  enda  trygg, 
að  þvi  á  kvöldin  sál  min  hygg. 

í  6.  s.  um  koss  Júdasar: 

Munnur  þinn,  að  eg  meina, 
minnist  við  Jesúm  bert, 
þá  hold  og  blóð  hans  hreina 
hér  fær  þú,  sál  mín,  snert. 

í  7.  s.  hin  hjartnæmu  tvö  vers  er  byrja  svo: 


Hallgrimur  Pétuisson.  19T 

Kvöl  sína  Jesús  kallar. 
Og  Þú  mátt  þig  þar  við  hugga. 

í^8.  s.  hin  alkunnu  vers  (13. — 17.)  er  byrja  svo: 

Nú  stendur  yfir  min  náðartið. 
If9.'"s.  út  af  flótta  lærisveinanna : 

An  drottins  ráða  er  aðstoð  manns 
i  engu  minsta  gildi,  o.  s.  frv. 

í  10.  s.  er  þetta  skörulega  vers: 

Jesús  vill  að  þln  kenning  klár 

kröftug  sé  hrein  og  opinskár, 

lik  hvellum  lúðurs  hljómi,  o.  s.  frv. 

í  11.  s.  þetta  kjarnyrta  vers: 

Koleldi  kveyktum  jafnast,  o.  s.  frv. 

Úr  14.  s.  má  minna  á  þetta  vers: 

Ókendum  þér,  þó  aumur  sé, 
aldrei  til  iegðu  háð  né  spé, 
þú  veizt  ei  hvern  þú  hittir  þar, 
heldur  en  þessir  Gyðingar. 

í  þeim  sálmi  tekur  skáldið  og  á  drepmeini  sinnar  aldari 

Sá  sem  guðs  náð  og  sannleikann 
sér,  þekkir,  veit  og  skynja  kann, 
kukl  og  fjölkyngi  kynnir  sér, 
Kaifas  þrælum  verri  er. 

16.  s.    (um   iðrun   Júdasar)    er   hin  minnilegasta  við-^ 
vörun  i  öUum  sálmunum. 

í  19.  s.  er  og  þetta  kröftuga  aðvörunarorð : 

Rannsaka  sál  min,  orð  það  ört,  — 

eins  og  versið  (í  15.  s.): 

En  þú,  sem  átt  að  vera 
útvalinn  drottins  þjón? 

Þar  og  vlðar  talar  H.  P.  til  embættisbræðra  sinna. 
í  21.  s.  eru  og  mjög  hjartnæmar  heimfærslur. 
í  28.  s.  vil  eg  benda  á  versið: 

Eg  spyr,  hvað  veldur,  ódygð  flest,  o.  s.  frv. 

Timi  og  rúm  meina  mér  að  telja  fleiri  dæmi,   svo  að' 
eg   verö   að   sleppa   mestu   af  spakmælum  og  snillyrðuni 


198  Hallgrimar  Pétursson. 

sálmanna,  sem  gert  hafa  þá  að  kristnum  Hávamálum 
þessa  lands. 

En  svo  er  eftir  hin  trúarlega  hliðin,  er  eg  nefndi,  og 
hin  skáldskaparlega.  Þeirri  hlið  má  lýsa  i  fám  orðum. 
Trú  skáldsins  er  ávalt  hin  sama,  heit,  föst  og  vakandi. 
Trú  hans  og  andríki  verður  ekki  aðskilið.  Þó  er  munur 
sálmanna,  sem  fer  nokkuð  eftir  textunum,  þar  eð  sumir 
örfa  meir  til  andrikis  en  aðrir ;  rýrir  sálmar  íinnast  hvergi 
i  fiokknum,  en  andrikisminstir  virðast  vera  sálm.  »Pilatus 
hafði  prófað  nú«  og  »Hér  þá  um  guðs  son  heyrði«  (20.  og 
26.  s.).  Frá  sjónarmiði  listar  og  andagiftar  eru  t  i  1  þ  r  i  f 
skáldsins  eða  sprettir  eftirtektaverðast  —  sprettir  frá 
lægri  stöð  til  hærri  i  meðferð  textanna.  Þar  sést  bezt 
listamaðurinn,  sem  aldrei  fer  þó  hærra  en  svo,  að 
hann  sviður  ekki  vængina  á  fluginum,  né  lendir  i  ógöngum 
rimleysu,  iburðar  eða  myrkurs.  Er  óþarfi  og  máske  vill- 
andi,  að  lýsa  með  dæmum  skáldskap  H.  P.  og  hin  lýr- 
i  s  k  u  tilþrif  eru  þess  eðlis,  að  þau  h  r  í  f  a,  og  þá  er  alt 
fengið. 

Deila  má  um  hverjir  sálmarnir  séu  beztir,  og  hverjir 
æðri  eða  óæðri,  en  ekki  á  sá  samanburður  við  hér.  Eg 
vil  benda  á  hinn  merkilega  sálm :  »Greinir  Jesús  um 
græna  tréð«.  Þar  eins  og  i  öðrum  sálmum  skýrir  skáldið 
glögt  og  skýrt  frá  rétttrúnaði  aldar  sinnar,  en  i  þessum 
sálmi  sýnir  hann  í  niðurlagi  sálmsins  einna  bezt  sina 
mildu  og  hjartnæmu  andrikisgáfu,  sem  verpur  guðlegum 
náðargeislum  yfir  hina  hörðu  trúfræði  þá  er  hann  kveður: 
»Visnað  tré  eg  að  vísu  er«,  og  svo  á  enda  sálmsins.  Hvar 
er  sá  deyjandi  maður,  sem  ekki  fær  hægra  andlát,  ef 
guðhræddur  kennimaður  syngur  honum  slik  Ijóðaljóð? 
Að  tína  dæmi  eftir  dæmi  tæmir  ekki  auðlegð  sálma  þess- 
ara.  Minnist  smámennin  þess,  sem  hugsa  sig  færa  um 
nú  á  dögum  að  syngja  guði  og  hinum  upprisna  »nýjan 
söng«.  Angurbliðastir  þykja  mér  vera  sálm.  1.,  12.,  21., 
34.  og  36.,  en  enginn  með  jafn  miklum  heilagleikablæ 
eins  og  sá  44.:  »Hrópaði  Jesús  hátt  í  stað«.  Þar  kemur 
guðstrú   allra  þjóða  og  allra  tima  fram  eins  og  himinblíð 


Hallgrimur  Pétursson.  199 

opinberun  á  einföldu  barnamáli:  »Vertu  guð  faðir  faðir 
niinn«,  segir  barnið,  og  svo  á  að  biðja  guð.  Sálmarnir  47. 
^>Kunningjar  Kristi  þá«,  og  48.  —  hinn  staki  andrikissálmur 
^>Að  kvöldi  Júðar  frá  eg  færi«,  hygg  eg  að  lika  hafi  náð 
einna  föstustum  tökum  á  fólki  voru,  og  andheitari  vers 
en  »Gegnum  Jesú  helgast  hjarta«  og  »Hjartans  instu  æðar 
minarc  á  vist  engin  þjóð.  Siðasti  sálmur  flokksins  er  og 
með  þeim  fyrstu,  einkum  er  niðurlag  sálmsins  likt  gagn- 
takandi  sigurljóðum  eða  upprisusöng,  og  einkum  er  þetta 
vers  kemur: 

Hvili  eg  nú  siðast  huga  minn, 
herra  Jesú,  við  legstað  þinn; 
þegar  eg  gæti  að  greftran  þin 
gleðst  sála  min, 
skelfing  og  ótti  dauðans  dvin. 


»Steini  harðara  er  hjarta  það«,  segir  H.  P.,  en  í  dag 
hugsar  margur  kennimaður  þessa  lands:  Steini  harðara 
er  hjarta  það,  sem  ekki  kemst  við  af  þakklætistilfinningu 
við  guð  fyrir  Hallgríra  Pétursson.  Og  steini  harðara  er 
það  hjarta,  sem  ekki  kemst  við  þegar  þess  er  minst,  hvað 
vér  eigum  heilagri  forsjá  að  þakka  meira  en  margar 
stærri  þjóðir,  þvi  að  tiltölu  við  fólksfjölda  og  ástæður 
framleiddi  vort  harða,  sárpinda  land  á  þess  mestu  reynslu- 
dögum  fieiri  frægðarmenn  en  nokkurt  annað  land  oss 
kunnugt.  öld  eða  lengur  var  ísland  á  undan  hinu  stór- 
felda  ættlandi  voru  Noregi  að  fæða  af  sér  og  fóstra  mikil- 
menni  og  skörunga.  Og  hugsa  má  sér,  að  meðan  um- 
komulitill  húsfaðir  söng  í  fátækt  sinni  og  skorti  vers  H.  P. 

Þurfamaður  ert  þú  min  sál, 
þiggur  af  drotni  sérhvert  mál, 
fæðu  þina  og  fóstrið  alt; 
fyrir  þaö  honum  þakka  skalt,  — 

þá  hafi  húsmóðirin  verið  að  næra  á  brjósti  sínu  einhvern 
þann  sveininn,  er  siðar  varð  að  stórmenni,  sem  þeir  Jón 
Vídalin,  Skúli  Magnússon  eða  Eggert  Ólafsson. 


200  Hallgrimur  Pétursson. 

I  dag  er  sem  eg  heyri  anda  H.  P.  tala  guðserindi  tiE 
vorrar  þjóðar  og  segja:  »Guð  og  hans  Kristur  i  yður 
blessi  þér  enn  þá  lengi  Ijóðin  mín  ástkæra  þjóð!  Eitt 
eiga  þau  að  geyma,  sem  seint  mun  dauðann  smakka,  og 
það  er  trúarlöngun  mín  —  leit  min  og  þorsti  eftir  lif anda 
guði,  —  án  auðmjúkrar  eftirþrár  þýðir  andrikið  minna,  þvi 
gáfur  manna  blessast  ekki  nema  sá  helgi  þær,  aem  vér 
erum  í,  lifum  og  hrærumst.  Fylg  þeirri  trúarfræði,  sem 
timarnir  kunna  að  þurfa,  en  látið  guðs  hönd  og  anda  leiða 
yður  í  sannleika.  Látið  hið  eldra  gjarnan  standa  meðan 
hjörtun  elska  það;  það  mun  falla  af  sjálfu  sér,  þegar  hið' 
betra  hefir  nægilega  rutt  sér  til  rúms. 

Megi  guðs  opinberun,  hvaðan  sem  hún  kemur,  kenna 
þér,  kæra  þjóð,  fyrir  vit  og  reynslu,  að  endurfæðast  og 
íklæðast  þeim  Kristi,  sem  skapaður  er  i  guðs  mynd  og  er 
skuggi  hans  veru  og  Ijómi  hans  dýrðar.  Skrýð  þig  betur 
og  betur  kærleik,  sannleik  og  réttlæti,  sem  er  sá  kjarni 
kristinnar  trúar,  sem  timinn  aldrei  eyðir  eða  deyðir,  og 
lær  með  hverri  komandi  öld  að  syngja  guði  nýjan  söng 
æ  innilegri,  háleitari,  heilagri:  því 

helzt  mun  það  blessan  valda 

meðan  guðs  náð 

lætur  vort  láð 

lýði  og  bygðum  halda".  , 

Og  svo  viljum  vér  svara  anda  vors  ódauðlega  skáld-^ 
mærings  og  segja: 

Trúarskáld,  þér  titrar  helg  og  klökk 
tveggja  —  þriggja  alda  hjartans  þökk! 
Niðjar  Islands  munu  minnast  þin 
meðan  sól  á  kaldan  jökul  sin. 

Matthias  Jochumsson. 


Dómur  Dr.  Yaltýs  Guðmundssonar 
um  „Hrannir". 


»De  kalder  Rosen  smuk,  fy  jeg  maa  spytte! 

Nu  har  jeg  aat  mit  Mærke  paa  dens  Blad«, 
segir  snigillinn  í  einu  kvæði  H.  C.  Andersens. 

Mór  datt  þetta  ósjálfrátt  í  hug  er  eg  hafði  lesið  ritdóm  Dr. 
V.  G.  í  síðasta  hefti  Eimr.  Hann  beinist  þar  meðal  annars  að* 
stuttri  ritfregn  er  eg  skrifaði  um  »Hrannir«  í  »Skírni«,  þykir  eg 
hafa  lofað  bókina  um  of,  og  þar  sem  eg  hafi  sagt  að  langfiest 
kvæði  Einars  Benediktssonar  væru  auðskilin  hverjum  manni  sem 
nokkurt  skáldskaparvit  hefir  og  að  enginn  gefi  nú  fóstru  sinni  dyr- 
ari  gimsteina  en  E.  B.,  þá  muni  hór  fara  h'kt  og  í  æfintýrinu  um 
»nyju  fötin  keisarans«:  menn  muni  lofa  kvæðin  hástöfum,  þó  þeir 
skilji  þau  ekki,  til  þess  að  verða  ekki  taldir  með  þeim  er  ekkert 
skáldskaparvit  hafa.  Ætlar  Dr.  V.  G.  nú  að  taka  að  sór  hlutverk 
barnungans  saklausa  og  kveða  upp  úr  með  sannleikann. 

Eg  varð  forviða  er  eg  las  þennan  ritdóm.  Dr.  V.  G.  er  merk- 
ur  vísindamaður,  háskólakennari  í  íslenzkri  sögu  og  bókmentum  og 
þaulvanur  ritdómari,  sem  venjulega  er  sanngjarn  í  dómum  sínum. 
Þó  hefir  ritdómurinn  tekist  svo,  að  hann  á  sór  fáa  h'ka,  nema  ein- 
stöku  níðgreiuar  sem  við  og  við  hafa  verið  skrifaðar  um  íslenzk 
skáldrit  —  og  þau  sum  ekki  af  verra  tæginu  —  af  mönnum  sera 
hafa  verið  að  reyna  að  stæla  dóm  Jónasar  Hallgrímssonar  um  Tis- 
trams  rímur  forðum  og  þóttust  góðir  ef  þeir  gátu  snúið  út  úr 
mæltu  máli  og  gert  sig  svo  heimska,  að  engu  skáldi  væri  við  þá 
talandi.  Eg  geri  ráð  fyrir  að  Dr.  V.  G.  hafi  ekki  valið  það  sem 
honum  þótti  minst  aðfinsluvert  til  að  ráðast  á  og  skal  því  taka  lið' 
fyrir  lið  það  sem  hann  finnur  að.  Vona  eg  þá  að  það  komi  i  ljó» 
hve  ósamboðinn  ritdómurinn  er  slíkum  manni  sem  Dr.  V.  G.  er^ 
og  hve  ómaklegur  hann  er  i'  garð  eins  af  höfuðskáldum  vorum  að* 
fornu  og  nyju. 


:202  Dómur  Dr.  V.  G.  um  „Hrannir" 


Dr.  V.  G,  byrjar  með  því  aS  misskilja  sjálft  nafnið  á  bókinni. 
Hann  virðist  ekki  þekkja  algengustu  merkinguna  í  orðinu  »hrann- 
ir«,  þ.  e.  öldur,  og  lætur  það  tákna  ^skjjahrannir^.  —  Um  »Spán- 
arvín«  gerir  hann  þessa  athugasemd :  »Þá  er  dansmeyjarljsingin  í 
»Spánarvín«  (bls.  18)  heldur  ekki  slök  (þó  samh'kingin  só  jafnan 
hin  sama :  h  a  f  i  ð)«.  Það  er  eins  og  það  sé  galli,  að  líkingunni  er 
haldið  til  enda,  og  er  Dr.  V.  G.  þar  á  öðru  máli  en  Snorri:  »Þá 
þykkja  nygörvingar  vel  kveðnar,  ef  þat  mál,  er  upp  er  tekit,  haldi 
^f  alla  vísu-lengd;  en  ef  sverð  er  ormr  kallaðr,  en  síðan  fiskr  eða 
vöndr  eða  annan  veg  breytt,  þat  kalla  menn  nykrat,  ok  þykir  þat 


Einar  Benediktsson  kveður  um  svaninn: 

Hans  þögn  er  eins  og  hljóður  hörpusláttur, 
sem  hugann  dregur  með  sér  fjær  og  fjær. 
Hans  flug  er  eins  og  hrynji  aldyr  háttur 
af  himins  opnu  bók  manns  sálu  nær. 

Um  þetta  segir  Dr.  V.  G. : 

»Manni  verður  að  spyrja  hvernig  þ  ö  g  n  svansins  geti  verið 
lík  h  1  j  ó  m  i  (hörpuslætti),  og  hvort  þögn  svansins  sé  að  þessu 
.leyti  frábrugðin  annari  þögn,  eða  hvort  hverskonar  þögn  só  lík 
hörpuslætti.  Þá  virðist  heldur  ekki  Ijóst,  hvað  átt  er  við  með 
»himins  opnu  bók«.  Só  átt  við  himinhvolfið  eða  festinguna  með 
stjörnum  og  öðrum  himintunglum,  hvenær  er  þá  sú  bók  »opin«  og 
hvenær  »lokuð«.  Með  »a  1  d  y  r  u  m  hætti«,  er  líklega  átt  við 
»slóttubönd«,  því  í  formálanum  stendur,  að  þau  muni  vera  »feg- 
ursti  og  dyrasti  háttur,  sem  nokkur  tunga  á«.  En  ætli  þeir  séu  ekki 
fremur  fáir  sem  hafa  heyrt  slóttubönd  hrynja  af  »himins  opnu  bók« 
(festingunni)    —  mað  einfaldari  orðum :  rigna  niður  úr  skyjunum«. 

Þessi  orð  syna  vel  hvernig  Dr.  V.  G.  les  kvæðin,  og  er  það 
sízt  furða  þó  honum  skjöplist  skemtunin  við  lesturinn,  er  svo  kyn- 
legar  hugsanir  steðja  að  honum  við  hvert  orð.  En  hver  maður  sem 
ekki  er  ósöngvinn  eins  og  Glámur  mun  hafa  reynt  það,  að  þögn  í 
fögrum  söng  tekur  hugann  öðru  vísi  en  t.  d.  þögn  eftir  vagnaskrölt. 
Hugurinn  heldur  áfram  að  starfa,  minnist  þess  sem  ómaði  áöur  eða 
rennir  grun  í  hvað  koma  muni  eftir  þögnina.  Skáldið  á  við,  að 
þegar  svanurinn  þagnar,  þá  er  eins  og  hugurinn  só  fullur  af  hörpu- 
slætti.  Sá  hörpusláttur  er  að  vísu  »hljóður«  eins  og  aðrar  bugsan- 
ir  vorar :  hljóðritinn  næði  honum  ekki.  Skyldi  nokkur  hafa  gerst 
til  þess  að  fetta  fingur  út  í  hin  frægu  orð  Keats  í  »Ode  to  a 
•Grecian  urn«: 


l 


Dómur  Dr.  V.  Gr.  um  „Hrannir.  203 

Heard  raelodies  are  sweet,  but  those  unheard 
Are  sweeter;  therefore,  ye  soft  pipes,  play  ou; 
Not  to  the  sensual  ear,  but  more  endear'd, 
Pipe  to  the  spirit  ditties  of  no  tone. 
»Himins  opnu  bók«  munu  allir  skilja  sem  fundið  hafa  mun  á 
'heiðum    himni    og  kafþoku,  og  flestir  munu  renna  grun  í  að  fleiri 
»hættir«  geta  verið  aldjrir  en  »sléttubönd«,  sem  og  hitt  að  »hátt- 
ur«    getur    koraið   fram    í    fleiru  ea  tónum,  t.  d.  í  hreyfingum  og 
Ijósbrigðum. 

E.  B.  kveður  um  ísland: 

»Þar  rís  hún  vor  drotning,  djúpsins  mær, 
raeð  drifbjart  men  yfir  göfugum  hvarmi«. 
Þetta  reynir  Dr.  V.  G.  að  gera  hlægilegt  með  því  að  »men« 
þyði  »hálsfesti«  eða  »hálshring«.  Það  mun  og  vera  hin  upphaflega 
merking  orðsins.  Skáldið  hefir  það  hinsvegar  í  merkingunni  »djásn« 
og  finst  mór  það  róttmætt,  bæði  vegna  þess  að  frummerkingin 
hvorki  er  mjög  vakandi  í  meðvitund  manna  nú,  nó  virðist  hafa 
verið  það  hjá  forfeðrum  vorum,  eins  og  orðið  »hálsmen«  synir  og 
margar  kenningar,  svo  sem  »men  storðar«  um  Miðgarðsorminn, 
»grundarmen«  og  »lyngvamen«  um  höggorminn,  »jarðarmen«  o.  fl. 
þar  sem  men  er  haft  í  merkingunni  »hringur«,  »sveie;ur«.  Og  þeg- 
ar  Þrymr  segir:  »fjöld  ák  menja«,  þá  finst  mér  tvísýnt  að  það  hafi 
alt  verið  »hál8hringir«  eða  »hálsfestar«. 

Margt    er  það  sera  Dr.  V.  G.  skilur  ekki.     Eg  neyðist  víst  til 
að  skyra  vísurnar  sera  hann  þykist  ekki  skilja,  þó  fáir  rauni  kunna 
mér  þökk  fyrir  að  skyra  það  sera  öllura  ætti  að  vera  auðskilið: 
Harraaleiksins  síðsta  svið 
sagan  reikul  opnar; 
bjarma  veikum  lysir  lið, 
líkin  bleiku  vopnar. 
Hvernig    í   ósköpunum  á  að  skilja  þetta?  spyr  Dr.  V.  G.     Eg 
spyr:      Hvernig    í    ósköpunum    á  að  raisskilja  það?     Keikul  sagan 
opnar    síðsta  svið  harraaleiksins.   •  Reikul  er  sagan  kölluð  af  því  að 
sagnirnar    eru    á    reiki.      Hún    opnar  nú  leiksviðið  þar  sera  síðasti 
þáttur    sorgarleiksins  gerist,  hún  bregður  veikura  bjarraa  yfir  liðið 
og  við  þetta  Ijós  sögunnar  rísa  »bleiku  líkin«,  þ.  e.  þeir  sera  fóllu 
þarna,    hervæðast    fyrir    hugskotsaugura    skáldsins    og    heyja  þann 
hildarleik  sera  ríraan  greinir  frá.     Að  »lysa  lið«  er  engin  raisþyrra- 
ing    á  raálinu,  þó  Dr.  V.  G.  haldi  það.     »Sól  hefir  fengit  fjölskylt 


204  Dómur  Dr.  V.  ö.  um  „Hrannir". 


embætti,    því  at  hón  skal  lysa  allan  heim  ok  verma«,  segir  »Kon- 
ungsskuggsjá. 

Skálar  viða  styrkan  stað 

steinum  varðir  byggja ; 

sálarhliði  allmjög  að 

anddyr  garðsins  liggja. 
Steinum  varðir  skálar  byggja  viðastyrkan  stað.  Anddyr  garðs- 
ins  liggja  allmjög  að  sálarhliði.  Eg  veit  ekki  hvað  þarf  skyringar 
við  af  þessu.  Að  segja  að  steinum  varðir  skálar  byggi  staðinn  finst- 
mér  jafnljóst  og  ef  sagt  væri  að  staðurinn  væri  gerður  af  skálum 
með  grjótveggjum : 

Yztu  steinum  flæðar  frá 

fleinköst  þyshá  gjalla. 

Fyrstu  beinum  sveitir  sjá 

særða  »risa((  falla. 
Þarf  að  skyra  það  að  skáldið  notar  hér  »bein((  fyrir  »beinörv- 
ar((  og  að  hvítu  mennirnir  eru  »risar((  í  augum  Skrælingjanna ! 

Léttan,  þéttan  byrðing  beins 

bygðu  þjóðir  alda. 

Slóttan,  skvettinn  otur  eins 

útbjó  flóðið  kalda. 
Um    þessa    vísu    segir  Dr.  V.  G. :     »Manni  liggur  við  að  taka- 
undir    með    Jóni  sál.  Þorlákssyni  og  hrópa :     Hver  skilur  heimsku- 
þvætting  þinn?     Þú  ekki   sjálfur,  Ieiruxinn((.     Mikils  þykir  hooum 
við  þurfa  og  þó  er  vísan  svo  auðskilin,  að  broslegt  er  að  skyra  hanai- 
Alda    þjóðir    (þ.  e.  margar  kynslóðir)  bygðu  lóttan  þóttan  byrðing 
beins    (þ.    e.    húðkeipurinn).      Eins  útbjó  flóðið  kalda  (þ.  e.  hafið) 
slóttan  skvettinn    otur.     Húðkeipurinn   var  með  öðrum  orðum  eins 
vel  gerður  frá  mannanna  höndum  og  oturinn  frá  náttúrunnar. 

Græna  landsins  firna  fjöll 

Fróni  skína  norðar, 

mæna  handan  alhvít  öU 

austan  Vínlands  storðar. 
Úr  þessari  fallegu  vísu  vill  Dr.  V.  G.  gera  höfuðsynd  í  landa- 
fræðinni  og  skilur  hana  svo  sem  Grænland  liggi  n  o  r  ð  u  r  af  ís- 
landi.  Skáldið  segir  aðeins  að  Grænlands  firna  fjöll  skíni  enn  norð- 
ar  en  ísland,  með  öðrum  orðum  að  landið  nái  enn  lengra  norður. 
Á  því  liggur  áherzlan,  en  ekki  hinu,  hve  langt  það  nær  til  suðurs. 
»Vínlands  siorð((  er  auðvitað  sama  sem  Ameríka,  og  er  það  rótt  að- 
Grænland  liggi  fyrir  austan  Ameríku. 


Dómur  Dr.  V.  Gl.  um  „Hrannir".  205 

Hvað  er  »heimur  styttuhljóðsins?  Og  hvernig  er  hægt  að  tala 
um  »hátign  loddarans«  spyr  Dr.  V.  G.  er  hann  minnist  á  vísuna 
»Bál  vors  lífs  og  listar«  (í  kvæðinu  »Eldur«).  »Heimur  styttu- 
hljóð8Íns«  er  hinn  þöguli  heimur  líkneskjanna,  »Hljóð«  þyðir  með- 
al  annars  þögn :  »Hljóðs  biðk  allar  helgar  kindir«,  segir  völvan  í 
»Völuspá«.  »Gefið  hljóð!«  hefir  Dr.  V.  G.  o.  fl.  oft  sagt  á  fund- 
um.  —  »Hátign  loddaran8«  kannast  eg  vel  við,  er  eg  minnist  þess, 
að  eg  þykist  aldrei  hafa  séð  meiri  tignarsvip  á  manni  en  á  línu- 
dansara  einum  meðan  hann  var  að  leika  listir  sínar  á  strengnum, 
svo  mikil  göfgi  lá  í  valdi  hans  yfir  hverri  taug  líkamans,  og  skáld- 
ið,  sem  í  þessari  vísu  er  að  syna  hvernig  sami  eldurinn  brennur  í 
öllum  greinum  listanna,  gleymir  ekki  loddaralistinni,  þó  hún  só 
minst  metin,  heldur  minnir  á  að  einnig  hún  á  sína  hátign,  sem 
getar  Ijómað  éins  skært  og  erfðatignin  í  »sölum  kóngsins«. 

»Moldarbarmsins  steindu  taugar«  er  ein  af  hinum  djörfu  sam- 
líkingum  skáldsins.  Hann  sór  yfirborð  jarðar  eins  og  lifandi  barm, 
undir  þeim  barmi  leynist  taugakerfi,  og  að  taugar  jarðar  sóu  úr 
steini  og  ekki  einhverjum  mykri  efnum,  er  ekki  óeðlilegt. 

Ekki  skal  eg  þrátta  mikið  um  erindið  úr  kvæðinu  »Dagurinn 
mikli«,  sem  Dr.  V.  G.  reynir  að  gera  sór  mikinn  mat  úr.  Við  vit- 
um  sjálfsagt  báðir  jafnmikið  um  það  hvernig  guð  er  vaxinn  eða 
búinn  og  hvernig  lífsstörfum  hans  er  háttað,  og  þar  sem  Dr.  V. 
-G.  hneykslast  á  höfuðfaldinum  og  beltinu,  er  bendi  á  að  skáldið 
hugsi  sér  guð  sem  konu,  þá  finst  mór  það  ekki  meiri  goðgá  en  ef 
skáldið  hefði  látið  guð  hafa  harðan  hatt  og  axlabönd  eins  og  okkur 
Dr.  V.  G.  Má  og  minna  á  það  sem  Jafnhárr  mælti  forðum :  »Eigi 
ervL  ásynjurnar  óhelgari  ok  eigi  megu  þær  minna«.  — 
Með  heilanum  EgiU  hataði  og  unni. 
Hans  hróður  spratt  inst  af  þankanna  brunni. 
>Er  nú  ekki  dæmalaust  að  segja  slíkt  um  einhvern  hinn  mesta 
tilfinningamann  og  tilfinningaskáld,  sem  ísland  hefir  átt?«  spyr 
Dr.  V.  G.  Ó,  nei,  nei.  Eða  heldur  Dr.  V.  G.  að  hatur  og  ást 
Egils  hafi  verið  blind  tilfinning  ?  Mór  finst  kvæðin  hana  mæla  þar 
í  gegn.  Einmitt  þau  kvæðin  þar  sem  tilfinning  Egils  kemur  bezt 
í  Ijós,  föðurástin  í  »Sonatorreki«  og  vináttan  í  »Árinbjarnarkviðu«, 
sýna  það,  að  hann  gerði  sór  Ijósa  grein  fyrir  hvaö  það  var  sem 
hann  unni  í  fari  sonar  síns  og  Arinbjarnar,  hann  telur  upp  hvers 
hann  saknar,  þar  sem  sonurinn  fórst,  og  eiginleikana  sem  honum 
þykir  Arinbjörn  ágætur  fyrir.  —  Þeim  sem  hann  hatar  eða  fyrir- 
lítur    lysir    hann    í    vísum    sínum    með  vel  völdum  orðum  er  syna 


206  Dómur  Dr.  V.  G.  am  „Hrannir". 


hvaða  eiginleikar  það  voru  sem  vöktu  þessar  tilfinuingar  hjá  hon- 
um.  Lesi  menn  t.  d.  vísurnar :  »Svá  skyldi  goð  gjalda«,  »Lög- 
brigðir  hefr  lagða«  og  »Njtr  iUsögull  ýtir«  og  gái  að  hvernig  hann 
titlar  óviui  sína  þar. 

»Hrygðin    lá  Agli  harðla  á  munni«  skilur  Dr.  V.  G.  svo,  að  hon- 
um  hafi  verið  gjarnt  að  tala  um  sorg  sína,  en  það  er  rangt.  Orðin 
þyða    að    róttu :    »Hrygðin  lá  Agli  harðlega,  þ.  e.  þungt,  á  munni, 
og  kemur  það  heim  við  það  sem  EgiU  kveður  sjálfur  í  sorg  sinni:: 
»Mjök  erum  tregt 
tungu  at  hræra«. 
Mótsögnina  sem  Dr.  V.  G.  þykist  finna  í  »Hór  er  þróttur  heil- 
ans    æfður«    og  næstu  vísum  á  eftir,  í  kvæðinu  Svartiskóli,  get  eg 
ekki  fundið.  — 

Fjallstorðin  unga  með  fegurð  og  unað 
fangmjúk  og  andhrein  með  lífsins  munað 
byður  þeim  sjálfa  sig  að  gjöf. 
Dr.  V.  G.  kallar  það  »firrur«  að  velja  íslandi  þau  orð  sem  eg  hefi 
auðkent  í  vísunni.     Fyrir  skáldinu  mun  hafa  vakað 
fjarlægu  hæðanna  milda  mynd, 
svo  mjúk  eins  og  öldufaldur  — 
eins    og    hann  kemst  að  orði  í  kvæðinu  um  Egil.     Annars  held  eg- 
enginn  hafi  t.  d.  álasað  Steingrími  fyrir  að  tala  um  »hið  milda,  mjúka 
móðurjarðar    skaut«    í  kvæðinu  »Sveitasæla«,  sem  vissulega  bendir 
á  margvíslegan  »lífsin8  munað«  fyrir  þann  sem  hefir  nautn  af  öðru 
en  mat  og  drykk. 

Kvöldsólin  logar  lárótt  og  hly 
í  logni  á  Brussels  hæðum. 
Þetta    er  svo  að  skilja  að  sólin  logar  í  lárótta  stefnu  að  sjá,  og  er 
það  rótt  mál  sem  fáum  mundi  hugkvæmast  að  snúa  út  úr  eins  og. 
Dr.  V.  G.  hefir  gert. 

•Orðin  um  höfuðborg  Spánar: 

Með  forna  heimsvaldsins  úrætta  arf 
byr  hnn  öltur  er  geyma  þess  heilögu  glóð 
munu  allir  skilja  sem  lesa  þau  með  athygli. 

Þá  finnur  Dr.  V.  G.  að  því  að  í  rímunni  só  sumstaðar  ófull- 
komið  rím.  Tilvitnaniruar  sýna  að  skáldið  hefir  sumstaðar  ekki 
œtlast  til  að  þau  orð  er  Dr.  V.  G.  nefnir  rímuðu  saman,  t.  d. 
»eplin«  og  »aldin«.  Hann  hefir  ekki  kveðið  þær  vísur  eins  dyrt 
og  hinar,  og  œtti  hvert  skáld  að  mega  ráða  því  sjálft,  hve  dyrt  það^ 
viU    kveða,     Sumstaðar    veltur    hinsvegar    rímið  á  því  hvern  fram* 


Dómur  Dr.  V.  G.  um  „Hrannir".  207 


burð  lesandinn  hefir,  þannig  myndar  t.  d.  »sand-a<S  og  »land-stein« 
rím  ef  sagt  er  land-stein,  sem  er'jafnrétt  mál  og  lann-stein.  Þegar 
ymislegur  framburður  er  á  einu  og  sama  orði,  án  þess  sagt  verði  að 
nokkur  þeirra  só  óleyfilegur,  eins  og  t.  d.  »kyrr«,  sem  líka  er  rit- 
að  og  borið  fram  »kyr«  eða  jafnvel  »kjurr«  eða  »kjur«,  þá  finsfe 
mér  skáldinu  eigi  að  vera  heimilt  að  nota  þá  myndina  er  fellur 
bezt  i  hvert  skiftið,  enda  hafa  skáldin  á  öllum  öldum  leyft  sér 
þetta.  E.  B.  hefir  ekki  fyrstur  látið  þolfallið  af  »hver«  vera 
»hvörn«  í  rími.  Matthías  hefir  rímað  »hvörn«  á  móti  »Björn«  (í 
Friðþjófssögu),  og  Grímur  Thomsen  rímar  »hvör«  á  móti  »snör«  i 
Gunnarsrímu.  Og  hún  er  dáh'tið  barnaleg  þessi  trú  surara  mál- 
fræðinganna  á  það,  að  sú  stafsetning  er  þeir  sjálfir  hafa  só  ein 
heilög  og  sáluhjálpleg. 

Dr.  V.  G.  andæfir  því  sem  eg  sagði  í  Skírni  um  íslenzkuna  á 
kvæðum  E.  B.  og  segir:  »0g  sannleikurinn  er  sá,  að  fáir  raenn 
eða  engir  nauðga  íslenzkunni  og  raisþyrma  nm  þessar  mundir  eins 
og  einmitt  E.  B.  Hann  afbakar  orðmyndir  og  breytir  merkingu 
þeirra  og  róttri  orðaskipun,  eftir  því  sem  hann  þarf  á  að  halda,  til 
þess  að  geta  rímað«. 

Dæmin  sem  Dr.  V.  G.  tekur  til  að  róttlæta  þennan  áfellisdóm 
sinn  eru  auk  rímsins,  sem  eg  hefi  minst  á,  þau  er  nú  skal  greina: 

E.  B.    hefir  haft  orðið  »hof«  um  kirkjur  kristinna  manna,  um 
helli    er    munkar  höfðu  að  guðshúsi,  og  svo  kallar  hann  bæjarrúst- 
irnar  á  Bergþórshvoli  »hofrústir«.     »Orðið  »hof«  merkir  aldrei  ann- 
að    en    rausteri    heiðingja«,    segir  Dr.  V.  G.     En   að  »hof«  táknaði 
h'ka  blátt  áfram  hús,  sézt  t.  d.  á  Hymiskviðu: 
»Þat's  til  kostar, 
ef  koma  mættið 
út  yr  óru 
ölkjól  hofi«. 

Hví  raá  eigi  skáldið  nota  það  í  þeirri  raerkingu,  og  hvað  er  á 
móti  því  að  iiota  þetta  fagra  orð  ura  guðahús  alraent,  þar  sem' 
textinn  synir  hvað  það  þýðir? 

Þá  eru  nokkrar  orðrayndir  sem  Dr.  V.  G.  hneykslast  á :  »alt- 
ar«— »öltur«  fyrir  »altari«— ölturu«;  »fiðrild8«  fyrir  »fiðrildis«,  »heið« 
fyrir  »heiði«,  »þrim«  ;fyrir  »þröm«,  »yra8t«  fyrir  »yraist«.  Skal 
eg  láta  hvern  og  einn  sjálfan  um  það  hve  mikil  málspell  hann  tel- 
ur  að  þessu.  Hins  vegar  finst  raór  hart  að  banna  að  segja  »óvins« 
sem  kemur  fyrir  í  fornu  raáli  fyrir  »óvinar«  og  »viðs«  fyrir  »viðar«; 
»viður«  beygist  eins  og  »liður«,  sem  stundum  hefir  myndina  »liðs«' 


508  Dómur  Dr.  V.  G.  um  „Hrannir". 


í  eignarfalli  (sjá  Noreen :  Altisl.  u.  altnorw.  Grammatik,  3.  útg.  § 
385,  2).  »Ýrviður«  muii  vera  prentvilla.  »Annað  veif«  særir  ekki 
mitt  eyra. 

Þá  nefnir  Dr.  V.  G.  orð  er  hann  telur  dönskuslettur :  »lak« 
er  gamalt  í  málinu,  »línlak«  kemur  t.  d.  fyrir  í  Ólafs  sögu 
helga;  »þanki«,  hefir  tíðkast  hór  á  landi  að  minsta  kosti  síðan 
um  og  fyrir  siðaskiftin,  og  Jónas  Hallgrímsson  hefir  látið  sór  sæma 
að  nota  það;  »sinni«  er  að  líkindum  jafngamalt  og  byzt  eg  við  að  lengi 
verði  sagt  »svo  er  margt  sinnið  sem  skinnið«,  »deyð4:  hafa  Jón 
Arason,  Hallgr.  Pótursson,  Matthías  Jochumsson  o.  fl.  o.  fl.  kveðið 
um;  að  »fanga«  kemur  fyrir  þegar  á  13.  öld;  að  »búa  e-ð«  þekkir 
hvert  mannsbarn,  t.  d.  búa  skip,  beð,  öndvegi,  liíiá,  stofu,  boið, 
ferð,  raál. 

Versta  raisþyrmingin  þykir  Dr.  V.  G.  þó  það,  hvernig  E.  B. 
notar  þáguföllin,  en  þá  misþyrmingu  hefir  málið  orðið  að  þola  alt 
frá  dögura  Edduskáldanna,  því  þar  má  finna  samskonar  dæmi  og 
þau  sem  Dr.  V.  G.  vítir  E.  B.  fyrir: 

Vanga  stundum  mjúkan  mey 
mansöngs  bagan  vermir 
segir  E.  B. 

Kómu  þór  ógögn 
öll  at  hendi, 
þás  bræðr  þínum 
brjóst  raufaðir, 
segir  í  Völsungakviðu.    Og  hví  skyldi  ekki  mega  segja:     Þetta  »er 
mór    við    hæfi«    eins    og    »þetta    hæfir   mór«    eða    »þetta    er  mór 
hæfilegt«  ? 

Um  Grænlands  bygðir  segir  E.  B. : 

Háðar  engum  fundust  fyrst 
frónskuni  landnámsmanni. 
I  Völsungakviðu  hinni  fornu  stendur: 
Nú's  sagt  mær 
hvaðan  sakar  gerðusk, 
hví  vas  á  legi  mór 
lítt  steikt  etit. 
Og  í  Vafþrúðnismálum  segir  um  Njörð: 

ok  varðat  hann  ásum  alinn. 
Að    »hníga  e-m«    í   merkingunni  að  hníga  fyrir  einhverjum  er 
og   fornt    mál:    »eigi    mon    svá  ramligr  borgarveggr,  at  eigi  mone 
falla   þegar    er    hann    veit   Alexandrum    nœr   koma,  ok  enir  hœsto 


Dómur  Dr.  V.  G.  um  „Hranuir".  209 


Tturnar  hafa  nú  nuraet  honum  at  níga«  segir  Alexanders  saga.  Eins 
mun  mega  segja  að  »falla  e-m«,  og  »þoka  e-m«,  euda  hafa  skáldin 
á  öllum  öldum  fengið  að  hafa  frjálsari  hendur  í  bundnu  máli  en 
óbundnu. 

Björninn  dansar  fimur,  frár 

firði  langa,  mjóa, 
er  rótt  mál.     Eins  og  mé.  ganga  grænar  brautir,  renna  loft  og  lög, 
klífa    þrítugan    hamarinn,    sundríða    ána,    hlaupa    leiruna,   eins  má 
»dansa    fjörðinn«.     Líklega    hefir    engum  nema  Dr.  V.  G.  dottið  í 
hug  að  »fjörður«  væri  einhver  dans! 

Dr.  V.  G.  ætlaði  að  leika  barnið  í  æfintjri  Ándersens.  Það 
hefir  ekki  tekist.  Hann  hefir  gert  sig  að  barni  sem  e  k  k  i  sá  það 
sem  var,  heldur  það  sem  ekki  var,  og  að  barni  s«m  ekki  er  búið 
að  læra  móðurmálið. 

G.  F. 


U 


Ritfregnir. 


Lexicon  poeticnm  antiquæ  ^ngnæ  septentrionalis.  Ordbog 
over  det  norsk-islandske  skjaldesprog.  Forfattet  af  Sveinbjörn» 
Egilsson.  Foröget  og  pány  udgivet  for  Det  kongelige  nordiske 
oldskriftselskab  ved  Finnur  Jónsson.  1.  hæfte.  Köbenhavn  1913. 
Verð:  4  kr. 

Hið  fræga  rit  sniUingsins  Sveinbjarnar  Egilssonar,  Lexicon 
poéticum,  kom  út  árið  1860  á  kostnað  hins  norræna  fornfræðafje- 
lags  og  er  því  nú  rúmlega  fimtugt.  Með  því  má  segja  að  Svein- 
björn  legði  hinn  firsta  vísindalega  grundvöU  undir  rjettan  skilning 
á  kvæðum  fornskáldanna,  þó  að  hann  ætti  sjer  ímsa  firirrennara  í 
þeirri  grein.  Síðan  hefir  norrænni  málfræði  fleigt  framm;  Konráð 
Gíslason,  Jón  rektor  Þorkelsson  o.  fl,  hafa  sjerstaklega  fengist  við 
fornskáldakvæðin  og  skírt  sumt  í  þeim  rjettara  enn  Sveinbjörn,  og 
bragfræði  skáldakvæðanna  hefur  tekið  miklum  stakkaskiftum,  eink- 
um  firir  rannsóknir  Sievers',  enn  það  hefur  aftur  haft  áhrif  á  kvæða- 
skíringar.  Er  því  engin  furða,  þó  að  rit  Sveinbjarnar  sje  nú  í  sum- 
um  greinum  orðið  á  eftir  tímanum,  og  auk  þess  er  það  nú  firir 
löngu  orðið  útselt  og  þau  fáu  eintök,  sem  á  markaðinn  koma,  í 
háu  verði.  Má  af  þessu  marka,  að  bríu  þörf  hafi  verið  á  nírri 
orðabók  ifir  skáldamálið. 

Menn  vissu,  að  Finnur  Jónsson  ætlaði  sjer  að  bæta  úr  þessari 
þörf.  Hann  var  sjálfkjörinn  til  þess  starfa,  því  að  enginn  núlif- 
andi  manna  hefur  fengist  eins  mikið  og  eins  vel  og  hann  við  skír- 
ingar  skáldakvæða.  Skírnir  hefur  þegar  minst  loflega  á  hið  mikia 
útgáfurit  hans  »Den  norsk-islandske  skjaldedigtning«,  sem  á  að  ná 
ifir  allan  skáldakveðskapinn,  og  er  þegar  komið  út  1.  bindi  í  2^ 
deildum,  sem  nær  tii  loka  12.  aldar.  Firr  enn  nokkurn  varði,  hef- 
ur  nú  hinn  óþreitandi  elju-  og  atorkumaður  gefið  út  firsta  heftið  af 
nírri  orðabók  ifir  skáldamálið,  og  hefur  hann  af  ræktarsemi  við' 
Sveinbjörn  Egilsson  látið  hana  bera  nafn  hans,  þó  að  orðabókin, 
eins  og  hún  liggur  firir  í  þessu  firsta  hefti,  megi  í  rauninni  heita 
nítt  frumsamið  rit.  Svo  miklum  stakkaskiftum  hefur  orðabók 
Sveinbjarnar  tekið. 

Jeg  hef  farið  allnákvæmlega  ifir  þetta  útkomna  hefti  og  þori  að 
fullirða  að  í  það  er  tekið  alt  efnið  úr  orðabók  Sveinbjarnar,  svo- 
langt    sem    heftið    nær,    að  svo  miklu  leiti  sem  það  var  ekki  orðið- 


Ritfregnir.  211'. 

úrelt.  Hins  vegar  hefur  útgefandinn  aukið  við  mjög  miklu  efni, 
meðfram  af  því  að  hann  hefur  getað  notað  íma  kvæði  og  vísur, 
sem  ekki  vóru  kunn,  þegar  Svb.  samdi  bók  sína.  Hann  hefir  og 
aukið  við  eiginnöfnum,  sem  firir  koma  hjá  skáldunum,  og  er  það- 
mikill  fengur.  Samt  sem  áður  er  heftið  talsvert  stittra  en  tilsvar- 
andi  kafli  í  frumriti  Sveinbjarnar;  heftið  er  160  bls.  og  endar  á 
fyr;  þar  til  svara  í  útgáfunni  1860  214  bls.  Þetta  kemur  eink- 
um  af  því  að  útgef.  miðar  allar  tilvitnanir  við  áðurnefnt  rit  sitt,. 
»Den  norsk  isl.  skjaldedigtning«,  og  sparar  það  honum  mikið  rúm 
í  tilvitnununum.  Hver  sem  vill  hafa  fult  gagn  af  þessari  níju. 
orðabók  verður  því  að  hafa  nefnt  rit  til  hliðsjónar. 

í  frumriti  Sveinbjarnar  eru  allar  þíðingar  á  latínu  enn  í  þess- 
ari  níju  bók  á  dönsku.  Higg  jeg,  að  það  sje  til  Ijettis  firir  flesta 
sem  nota  bókina,  því  að  nú  fækkar  óðum  þeim,  sem  skilja  vel 
latínu,  og  get  jeg  þó  ekki  að  því  gert,  að  jeg  sakna  latínunnar.  Þíð- 
ingarnar  eru  greiðar  og  gagnorðar  og  ifirleitt  rjettar  og  nákvæmar, 
þó  að  sumar  geti  verið  nokkrum  vafa  bundnar,  því  að  mart  er  það 
í  fornum  kveðskap,  sem  ekki  hefur  enn  verið  skírt  til  hh'tar.  Væri 
freistandi  að  nota  tilefnið  til  að  taka  ímsa  sh'ka  staði  til  meðferðar, 
enn  rúmið  leifir  það  ekki  í  stuttri  ritfregn.  Ifir  höfuð  að  tala 
virðist  þetta  hefti,  sem  út  er  komið,  vera  leist  af  hendi  með  hinni- 
mestu  nákvæmni  og  samviskusemi.  Prófarkir  eru  vei  lesnar;  jeg 
hef  ekki  tekið  eftir  annari  prentvillu  enn  Halld  Rannv.  á  bls. 
41  b^.  sem  ætti  að  vera  H  R  a  n  n  v  eftir  heimildaskránni  aftan 
við  heftið.     Pappír  og  allur  frágangur  í  besta  lagi. 

Jeg  enda  þessar  h'nur  með  einlægri  þökk  til  útgefandans  firir 
það  sem  út  er  komið  af  orðabókinni,  og  óska  þess  af  heilum  hug, 
að  honum  megi  auðnast  að  leiða  hana  til  góðra  likta  og  leggja  þar 
með  smiðshöggið  á  alt  hið  mikla  og  góða  starf,  sem  hann  hefur 
haft  firir  kveðskap  fornskáldanna. 

B.  M.  Ó. 


Bertha  S.  PhiUpotts :  Kindred  and  Clan  in  the  Middle  Ages'^ 
and  after.  A  Study  in  the  Sociology  of  the  Teutonic  Races.  Cam- 
bridge  1913.     Verð  10  s.  6  d. 

Höfundur  þessa  rits,  hin  enska  fróðleikskona  Bertha  S.  Phill- 
potts,  meistari  að  nafnbót,  er  mörgum  íslendingum  að  góðu  kunn, 
því  að  hún  hefir  ferðast  mikið  hjer  um  land  og  talar  og  skilur 
tungu  vora  betur  enn  flestir  útlendingar.  I  bók  þeirri,  sem  hjer 
ræðir  um,  hefur  hún  valið  sjer  hugðnæmt  viðfangsefni,  að  skíra  frá 
samheldi  og  samábirgð  ættbálksins  til  forna  og  ifir  höfuð  að  gera 
mönnum  Ijóst,  hverja  þíðing  frændsemin  hafði,  eigi  aðeins  á  Islandi 
heldur  og  meðal  annara  germanskra  þjóða,  í  Noregi,  Svíþjóð,  Dan- 
mörku,  Norður-Þískalandi,  Hollandi,    Belgíu,    Norður-Frakklandi  og- 

14* 


.212  Ritfregnir. 

Englandi.  Bókin  ber  vott  um  mikinn  lærdóm  og  er  fróðleg  að 
mörgu  leiti,  og  sjerstaklega  er  gaman  að  sjá,  hve  lengi  ættin  held- 
ur  saman  fram  eftir  öldum  hjá  ímsum  þjóðum,  t.  d.  Dönum  og 
Norðurþjóðverjum.  Enn  þátturinn  um  ísland  er,  að  því  er  mjer 
virðist,  einn  stór  misskilningur  frá  upphafi  til  enda. 

Hingað  til  hefur  það  verið  skoðun  manna,  að  samúð  og  sam- 
ábirgð  ættbálksins  hafi  verið  mjög  sterk  hjá  Forníslendingum,  sterk- 
ari  enn  hjá  flestum  öðrum  þjóðum,  og  hafa  menn  þar  stuðst  við 
Baugatal,  hin  fornu  lög  um  niðgjóldin,  enn  niðgjöld  eru  það 
endurgjald,  sem  hver  maður  átti  löglega  heimting  á  að  fá  firir 
frænda  sinn,  ef  hann  var  veginn,  hjá  jafn-nánum  frændum  vegand- 
ans,  og  náði  rjetturinn  til  þessa  endurgjalds  og  skildan  að  gjalda 
það  til  5.  1  i  ð  a  r  í  ættum  hins  vegna  mans  og  vegandans.  Bauga- 
tal  er  í  Grágás  beint  framhald  af  Vígslóða  og  auðsjáanlega  partur 
af  honura  eða  viðauki  við  hann,  og  getur  ekki  leikið  neinn  efi  á 
því,  að  Baugatal  hefur  verið  skrásett  með  Vígslóða  veturinn  1117 
— 1118  af  laganefndinni,  sem  var  skipuð  á  alþingi  1117  og  sat  á 
Breiðabólsstað  í  Vesturhópi,  og  að  það  var  samþikt  með  Vígslóða  í 
lögrjettu  á  alþingi  sumarið  eftir  (^1118),  sbr.  orð  Ara  fróða  sjálfs  í 
íslb  10.  k.:  »Þá  var  skrifaðr  Vígslóði  ok  mart  annat  í 
1  ö  g  u  m  ok  sagt  upp  í  lögróttu  of  sumarit  eptir,  en  þat  h'kaði 
öllum  vel  ok  mælti  því  mangi  í  gegn«.  Bæði  efnið  og  hið  ramm- 
forna  orðfæri  bendir  til,  að  Baugatal  sje  eitt  hið  elsta  í  lögum 
vorum  og  h'klega  til  vor  komið  nokkurn  veginn  óbreitt  úr  Úlfljóts- 
lögum,  sem  voru  sett  laust  firir  930  (sbr.  ritgjörðir  mínar  um 
skattbændatal  og  manntal  í  Safni  t.  s.  ísl.  IV,  371.  bls.,  og  um 
silfurverð  og  vaðmálsverð  í  Skírni  1910,  6.  bls.).  Þessu  er  og  höf. 
samþikk,  og  færir  góð  og  gild  rök  firir,  að  Baugatal  síni  elsta  og 
frumlegasta  mind  af  þeim  lögum,  sem  í  gildi  vóru  í  Noregi  um  nið- 
gjöldin,  enda  er  það  eðlilegt,  ef  Baugatal  stafar  frá  Ulfljótslögum, 
að  þessi  lagaþáttur  sje  að  efni  til  samhljóða  norskum  lögum  frá 
sama  tíma,  því  að  íslendingar  vóru  þá  enn  Norðmenn. 

Þar  sem  nú  má  telja  víst,  að  efnið  í  Baugatali  stafi  að  mestu 
frá  Úlfljótslögum,  og  enn  fremur,  að  Baugatal  hafi  verið  skrifað  upp 
veturinn  1117 — 1118  og  samþikt  á  alþingi  1118,  þá  liggur  nærri 
að  álikta,  að  Baugatal  hafi  verið  gildandi  lög  um  niðgjöldin  alt  frá 
Úlfljótslögum  (um  927)  og  til  1118  að  minsta  kosti. 

Enn  hvað  segir  höf.  ?  Hún  heldur,  að  Baugatal  hafi  verið 
orðið  gjörsamlega  úrelt  firir  löngu  þegar  það  var  skrásett  og  sam- 
þikt  á  alþingi  1118,  og  meira  að  segja:  hún  tekur  svo  djúpt  í 
árinni,  að  hún  telur  það  (á  37.  bls.)  »alveg  óhugsandi,  að  nokk- 
urn  tíma  hafi  í  reindinni  verið  farið  eftir  reglum  Baugatals  á  ís- 
landi«!  Jafnvel  um  það  leiti  sem  Úlfljótr  tók  Baugatal  í  lög  sín, 
telur  hún  Baugatal  úrelt!! 

Og  af  hverju  ræður  nú  höf.  þetta?  Aðallega  af  því  að  íslend- 
ingasögur  þegja  svo  að  segja  alveg  um  niðgjöldin.  Af  því  álikt- 
ar  hún,  að  engin  niðgjöld  hafi  verið  goldin,  þegar  sögurnar  gerð- 
ust,  eða  á  söguöldinni  (frá  930  til  c.  1030). 


Ritfregnir.  218- 

Hjer  við  er  nú  það  að  athuga,  að  þögn  er  n  e  i  k  v  æ  1 1  sönii- 
unargagn  og  sannar  í  rauninni  ekki  neitt.  Þó  að  sögurnar  geti 
ekki  niðgjalda,  getur  vel  verið,  að  þau  hafi  verið  goldin  firir  því. 
Hjer  má  h'ka  benda  á  fleiri  enn  eina  eðlilega  ástæðu  firir  því,. 
að  sögurnar  þegja  um  þetta  efni. 

Þegar  maður  var  veginn  þurfti  first  og  fremst  að  höfða  mál  á 
móti  vegandanum,  og  er  það  kallað  v  í  g  s  ö  k.  Vígsakaraðili  er 
first  sonur  hins  veqjna  mans,  frjálsborinn  og  arfgengur  og  eldri  enn 
16  vetra,  þá,  ef  hann  er  ekki  til,  faðir,  þar  næst  bræður  samfeðra,. 
þá  bræður  sammæðra  o,  s.  frv.  (sjá  Grág.  Kb.  94.  kap.,  Sthb.  297. 
kap.).  Konur  gátu  ekki  farið  með  vígsök  (Grág.  Sthb.  1.  c).  Vi'g- 
sökin  miðaði  að  þessu  þrennu  :  1.  að  fá  vegandann  dæmdan  sekan 
skógarmann,  2.  að  fá  dæmdan  »rjett«  úr  fje  hans,  6  merkur,  til 
handa erfingja (eða  erfingjum) hins  vegna, og  3.  að  gera  upptækt  f je  hans,. 
þannig  að  hálft  fjeð  fjelli  til  erfingja  huis  vegna  enn  hálft  til  fjórðungs- 
manna  þeirra  er  sektarfje  skildu  taka  að  lögum  (sjá  Grág.  Sthb. 
3.32.  kap.).  O'^t  var  sætst  á  vígsakir  og  þurfti  þá  auðvitað  veg- 
andinn  að  gjalda  fje  til  síknu  sjer  auk  »rjettarins<í  enn  til  sáttar- 
innar  þurfti  leifi  iögrjettu.  Þessar  sakir  gátu  verið  mjög  fjeværi- 
legar,  einkum  ef  vegandinn  var  auðugur.  Ált  það  fje,  sem  hafðist 
á  vígsökinni,  hvort  sem  sætst  var  á  hana  eða  ekki,  var  kallað  v  í  g- 
sakarbœtr  eða  vígsbœtr  og  stundum  að  eins  b  œ  t  r  ^),  og 
fjell  til  erfingja  hins  vegna,  hvort  sem  þeir  vóru  karlar  eða  konur,. 
og  hver  sem  sök  sótti.^).  Þó  er  gerð  sú  undantekning  frá  þessu 
með  »nymæli«,  að  ef  kona  á  að  taka  vígsbætur  eða  sá  maður,  sem 
ekki  getur  sjálfur  sótt  sakir  sínar,  þá  skuli  aðili  vígsakar  (sá  sem^ 
með  sök  fer)  eiga  þriðjung  fjárins,  því  aðþað  hefur  þótt  ósanngjarnt 
að  láta  hann  vinna  firir  gíg. 

Þegar  vígsökin  var  til  likta  leidd  annaðhvort  með  dómi  eða 
sætt  (»er  vígsökin  er  sett  eða  sótt«  Baugatal,  Grág.  Kb.  202.  bls.), 
hófst  niðgjaldasökin  (eða  -sakirnar)  eftir  Baugatali.  Þetta  virðist  og 
eðlilegt,  því  að  first  þurfti  að  sanna  vi'gið  á  veganda,  áður  enn 
krafa  varð  gjörð  á  hendur  ættingjum  hans  til  niðgjalda.  Þó  virð- 
ist  hafa  mátt  höfða  niðgjaldasókina  firri,  ef  dráttur  varð  á  vígsök- 
inni  (sbr.  »eða  hana,  o:  vígsöfcina,  skyldi  sœkja«  Baugatal  1.  c). 
Á  Baugatali  er  helst  svo  að  sjá,  sem  hver  einstakur  frændi  hins 
vegna  hafi  sótt  sína  niðgjaldasök  á  hendur  jafnnánum  frændum 
vegandans.  Þessum  niðgjaldasökum  má  als  ekki  rugla  saman  við 
vígsökina.  Þær  eru  höfð:^ðar  gegn  frændum  veganda,  enn  ekki  gegn 
veganda  sjálfum  eins  og  v/gsökin,  og  sakaraðilar  eru  eigi  að  eins 
nánustu  erfingjar  hins  vegna  mans,  eins  og  í  vi'gsökinni,  heldur 
allir  frændur  hans  náskildir  og  fjarskildir  alt  til  fimmmenninga. 
Auðsjeð  er,  að  vígsökin  er  aðalmálið,  því  að  undir  úrslitum  hennar 


^)  Þetta  virðist  rjettara  enn  það,  sem  V.  Finsen  heldur  fram,  að 
þessi  orð  sjeu  höfð  eingöngu  um  „rjettinn". 

^)  G-rág.  Kb.  95.  kap.:  Bœtr  allar  um  vigsakar  eigu  arftöku- 
menn  o.  s.  frv.  Skilniugur  höf.  á  þessum  stað  á  38.  bls.,  að  hjer  sje 
átt  við  niðgjöldin,  er  að  minni  higgju  mesta  fjarstæða. 


•214  Ritfregnir. 

«ru  niðgjaldasakirnar  komnar.  Ef  sá  sem  firir  sökum  er  hafður  í 
vígsökinni,  er  dæmdur  síiín  af  víginu,  þá  er  anðvitað  ekkert  tilkall 
til  niðgjalda  frá  ættingjum  hans.  Ef  vegandinn  er  auðugur  maður, 
?þá  er  og  vígsökin  miklu  fjevænlegri  enn  niðgjaldasakirnar. 

Með  því  nú  að  vígsökin  er  miklu  veigameiri  enn  niðgjaldasak- 
irnar,  þá  er  mjög  eðlilegt,  að  sögur  vorar  leggi  mesta  áherslu  á  að 
skíra  frá  henni,  en  sleppi  að  minnast  á  niðgjaldasakirnar,  sem  eru 
ekki  nærri  eins  »sögulegar«.  Þó  kemur  það  firir,  að  sögur  geta 
um  hlutdeild  frænda  í  bótum,  t.  d.  Bjarnar  saga  Hitdælakappa, 
þar  sem  hún  segir  í  34.  kap. :  »Mjramenn  tóku  ok  mikit  fó  til 
sátta  af  Þórði  Kolbeinssyni  þeir  sem  váru  frændr  Bjarnar«.  Höf. 
reinir  (á  24. — 25.  bls.)  að  gera  sem  minst  úr  þessu,  meðal  annars 
átelur  hann,  að  sagan  geti  þess  ekki,  að  aðrir  frændur  Bjarnar,  sem 
til  vóru,  hafi  fengið  bætur^).  Enn  það  verður  þó  ekki  úr  skafið, 
að  sagan  segir  frá  þeim  frændbótum,  sem  Míramenn  fengu.  Hitt 
átehir  höf.  ekki,  sem  þó  er  í  mótsögn  við  Baugatal,  að  frændurnir 
fá  þessar  bætur  ekki  hjá  jafimánum  frændum  vegandans,  heldur 
hjá  veganda  sjálfum,  og  mun  jeg  tala  um  það  síðar.  Njála  getur 
og  þess  í  93.  k.,  að  Njáll  hafi  firir  hönd  Skarphjeðins,  sem  var 
vegandi,  greitt  bræðrum  Þráins  bæði  manngjöld  og  bætur  firir  víg 
Þráins.  Hjer  svara  manngjöld  til  vígsakarbóta,  enn  bætur  til  nið* 
gjalda.  Enn  einkennilegt  er,  að  hvorttveggja  er  goldið  í  einu  firir 
hönd  veganda  til  bræðra  hins  vegna,  sem  vóru  sakaraðilar,  og  gef- 
ur  sagan  þó  í  skin,  að  fleiri  hafi  átt  að  fá  niðgjöld  enn  bræður 
einir  (»Ketill  skyldi  fara  ok  finna  þá  a  1 1  a,  er  gjöld  áttu  at  taka«). 
í  98.  k.  lætur  og  Njála  Lýting  segja,  áður  enn  hann  fer  að  vega 
Höskuld  Njálsson :  »Þat  vitu  allir  menn,  at  ek  hefi  við  engum  bót- 
um  tekit  eptir  Þráin  mág  minn«.  —  Ljtingr  átti  sistur  Þráins. 
Námágar  eru  taldir  með  »sakaukum«  í  Baugatali,  og  eiga  þeir  allir 
saman  að  taka  í  niðgjöld  12  aura  og  5  penninga  vegna.  Enn  er 
einn  staður  (sem  höf.  hefir  ekki  tekið  eftir)  í  Egils  s.  55.  kap.  Þar 
segir,  að  Aðalsteinn  hafi  eftir  víg  Þórólfs  afhent  Agli,  bróður  hans, 
2  kistur  fullar  af  silfri,  »skaltu  færa  þetta  fé  föður  þínum  ;  í  son- 
argjöld  sendi  ek  honum,  en  sumu  fé  skaltu  skipia  með  frændum 
ykkrum  Þórólfs,  þeim  er  þér  þykkja  ágætastir;  en  þú  skalt  hór 
taka  bróðurgjöld  hjá  mér,  lönd  eða  lausa  aura«.  Að  vísu  gerist 
þetta  í  útlöndum,  enn  bersínilega  hefur  höf.  hjer  haft  íslensk  lög 
firir  augum.  Skallagrímur  á  að  fá  mest  af  fjenu  »í  sonarbætur«, 
og  er  það  eðlilegt,  því  að  hann  var  aðili  vígsakar  eftir  Þórólf  (Þór- 
ólfur  dó  sonlaus)  og  átti  sem  slíkur  heimting  á  vígsakarbótum, 
•og  auk  þess  átti  hann  helming  af  mesta  baugi  móts  við  Egil.  Þá 
á    Egill    að    fá    bróðurgjöld    sjerstaklega,    og  loks  á  hann  að  miðla 


^)  Það  er  gjörsamlega  rangt  hjá  höf.,  að  Skúli  Þorsteinsson  væri 
við  eftirmálið  riðinn,  eða  að  Björn  væri  fóstbróðir  hans,  alinn  upp  hjá 
Þorsteini  Egilssini.  Eftir  sögunni  er  Björn  um  stand  með  Skúla  i  æsku, 
enn  ekki  föður  hans  Þorsteini  (2.  k.),  og  Skúli  er  dáinn  firir  löngu,  þeg- 
ar  mælt  er  eftir  Björn  (7.  k.). 


Ritfregnir.  215 

^fjarskildari  frændum  af  því  fje  sem  í  kistunum  var.  Að  konungur 
felur  Agli  fjeð  til  úthlutunar  er  eðlilegt,  eftir  því  sem  á  stendur. 

Enn  má  telja  eina  ástæðu  til  þess,  að  sögurnar  þegja  oftast 
nær  um  niðgjöldin.  Á  þeim  tíma,  sem  sögurnar  vóru  ritaðar,  um 
-og  eftir  aldamótin  1200,  virðist  hafa  verið  komin  sú  venja  á,  að 
vígsakarbótum  og  niðgjöldum  hafi  verið  steipt  saman  og  að  vígsak- 
araðili  hafi  krafist  hvorstveggja  í  einu  af  veganda  eða  þeim  sem 
fór  með  sökina  firir  hann,  enn  ekki  af  frændum  veganda.  Þetta 
firirkomulag  var  miklu  handhægra  og  auðveldara  í  framkvæmdinni 
enn  hið  eldra  firirkomulag.  Vjer  vitum,  að  samskonar  venja  komst 
á  um  innheimtu  niðgjalda  í  Gulaþingslögum  í  Noregi  með  saktali 
Bjarna  Marðarsonar  (um  1200).  Að  sú  venja  hafi  og  komist  á  hjer, 
á  það  benda  hinar  háu  bætur,  sem  goldnar  eru  firir  víg  á  Sturl- 
ungaöldinni,  sem  væru  naumast  skiljanlegar,  ef  vígsakarbótum  og 
niðgjöldum  hefði  ekki  verið  steipt  saman.  Merkileg  í  þessu  efni  er 
frásögn  Sturlungu  um  bætur  þær,  sem  Þorvarðr  Þórarinson  galt 
Sighvati  Böðvarssini  firir  víg  Þorgils  skarða,  bróður  Sighvats  (Sturl.^ 
II,  307,  bis.) :  »Þeir  gerðu  hálft  annat  hundrað  hundraða  fyrir 
víg  Þorgils ;  skyldi  niðr  falla  þrír  tigir  hundraða  fyrir  atför  við  Þor- 
varð  ok  rán  ok  spellvirki  þau,  er  ger  höfðu  verit  á  Grund;  var  þat 
mælt,  at  hvárir  skyldi  gjalda  sínum  mönnum,  sem 
til  ynniz«.  Það  er  auðsjeð,  hvað  Þorvarðr  á  að  gjalda  sínum  mönn- 
um  af  þeim  30  hundruðum,  sem  houum  eru  dæmd.  Hann  á  að 
gjalda  þeim,  sem  urðu  firir  ránum  á  Grund,  skaðabætur.  Enn  hvað 
er  það,  sem  SighvAtr  á  að  gjalda  sínum  raönnum  af  þeim  bótum, 
sem  hann  tekur  við  firir  bróður  sinn.  Það  getur  ekki  verið  annað 
en  niðgjöld  til  annara  frænda  Þorgils,  hann  ábirgist  með  öðrum 
orðum  Þorvaröi,  að  engar  eftirkröfur  skuli  koma  frá  þeim.  Af 
þessu  virðist  Ijóst:  1.  að  vígsakarbótum  og  niðgjöldum  er  slengt 
saman  í  eina  upphæð,  og  er  hún  köHuð  »v  í  g  s  b  æ  t  u  r«  síðar  á  s. 
st.  2.  að  vegandi  greiðir  hvorttveggja,  og  3.  að  sakaraðili  tekur 
á  móti  hvorutveggju  og  tekur  að  sjer  að  úthluta  niðgjöldunum  til 
frænda  hins  vegna. 

Enn  ef  þessi  venja  var  komin  á  um  það  leiti,  aem  sögurnar 
vóru  skrifaðar,  þá  er  það  mjög  eðlilegt,  að  söguhöfundarnir  geti  h'tt 
niðgjaldanna  sjerstaklega,  með  því  að  þau  vóru  sótt  með  vígsökinni 
á  þeirra  dögum.  Það  rjettarástand,  sem  söguritarinn  átti  sjálfur 
við  að  búa,  hefur  ósjálfrátt  haft  áhrif  á  lísing  hans  á  löngu  horfniim 
tímum.  Af  sömu  ástæðu  stafar  og  það,  að  Bjarnar  s.  Hitd.  lætur 
veganda  greiða  Míramönnum  niðgjöld  og  Njála  lætur  föður  veganda 
greiða  niðgjöld  bræðrum  Þráins.  Ifir  höfuð  að  tala  er  ekki  mikið 
að  marka  vitnisburð  svo  ungra  rita  um  þetta  efni  og  sagnfræðileg 
fjarstæða  að  taka  hann  fram  ifir  vitnisburð  hinna  fornu  laga,  sem 
vóru  skráð  alt  að  því  heilli  öld  á  undan  sögunum.  Merkilegt  er, 
að  Helga  kviða  Hundingsbana  hin  firri,  11.  og  12.  er.,  virðist  gera 
sama  mun  á  b  ó  t  u  m  (þ.  e.  vígsakarbótum)  og  niðgjöldum 
•:(sem  kviðan  nefnir  »  n  e  f  g  j  ö  1  d  «),  eins  og  ísiensk  lög  gera. 

Höf undurinn    blandar    alstaðar    saman    manngjöldum    og 


2Í6  Ritfregnir. 

niðgjöldum,  sem  jeg  higg  vera  alveg  rangt,  og  leifi  jeg  mjer 
að  vísa  um  það  til  ritgjörðar  minnar  um  hina  fornu  íslensku  alin  í. 
Árb.  Fornleifafjel.  1910,  18. — 20.  bls.  Manngjöld  eru  sama 
sem  vígsakarbætur,  þegar  sætst  er  á  málið,  og  eru  talin  »h  u  n  d  r- 
a  ð  s  i  1  f  r  s«  firir  óbreittan  mann.  Orðið  kemur  ekki  firir  í  Grá- 
gás,  heldur  að  eins  í  sögum.  I  viðauka  aftan  við  bókina  reinir  höf. 
að  sanna,  að  »hundrað  silfrs«  sje  =  hundrað  aurar  silfurs,  enn 
ekki  =•  100  silfurriaetnar  álnir  (=20  aurar  silfura),  eins  og  jeg 
hef  haldið  fram.  Hcf,  gengur  þar  alveg  fram  hjá  sumum  af  hin- 
um  helstu  röksemdum  firir  skoðun  minni  og  helsta  ástæða  hennar 
á  móti  henni  er  sú,  að  ef  hundrað  silfurs  er  jafnt  20  aurum  silfurs, 
þá  sje  manngjöldin  á  landnámsöldinni,  þegar  dírleikshlutfall  silfurs 
og  vaðmála  stóð  á  jöfnu,  ekki  hærri  enn  20  aurar  vaðmála  eða 
meira  enn  helmingi  minni  enn  »rjetturinn«.  Enn  hvaða  vissu  hefur 
höf.  firir  því,  að  sú  venja  hafi  verið  komin  á  í  landnámstíð  að  telja 
manngjöldin  hundrað  silfurs  firir  óbreittan  mann  ?  Nei,  sú  venja 
er  vafalaust  miklu  ingri,  h'kt  og  sjálft  verðnafnið  hundrað  silfrs,. 
sem  aldrei  kemur  firir  í  lögunum. 

Mart  fleira  er  aS  athuga  við  kaflann  um  ísland  í  þessari  bók,- 
ef  rúm  leifði,  og  verður  ef  til  vill  tækifæri  til  að  minnast  á 
það  síðar.  B.  M.  Ó. 


Einar  Hjörleifsson:    Frá  ýmsum  hliðum.     Reykjavík   1913» 

Eínar  Hjörleifsson:    Lénharður  fógeti.     Reykjavík  1913. 

Það  er  einkennilegt  um  Einar  Hjörleifsson,  hve  vel  hann  eldist 
og  endist.  Það  er  sem  fyrst  komi  skriður  á  skáldskap  hans,  er  hann 
nær  fimtugu  eða  þar  um  bil.  Áður  bárust  frá  honum  smásögur 
á  stangli  með  ára  miUibili.  En  1908,  þá  er  hann  skortir  einn  vetur 
á  fimtugt,  komu  tvær  bækur  út  eftir  hann,  og  síðan  má  kalla,  að 
hver  bókin  hafi  rekið  aðra.  Þetta  stafar  ef  til  vill  af  því,  að  nú 
fyrst  hefir  honum  hlotnast  gott  næði  við  skáldskapinn.  Eg  get  og, 
að  það  valdi  nokkru  um  andlega  þolgæði  hans  og  framþróun,  að 
hann  er  allmikill  hugrenningamaður.  Þótt  menn  kunni  að  greina 
á  um  verðmæti  andatrúarrita  hans  og  andatrúartiirauna,  synir  sú 
starfsemi  hans,  að  honum  er  þörf  á  að  skyra  fyrir  sór,  með  ein- 
hverju  móti,  sum  myrkustu  rök  og  rúnir  mannsandans  og  tilver- 
unnar. 

En  það  er  líka  einkennilegt,  að  það  sem  honum,  svo  mjög 
hugsandi  manni,  lætur  —  eða  hefir  látið  til  þessa  —  bezt  að  lysa 
og  blása  í  lífsanda  skáldlegrar  skaparagáfu,  er  ekki  margþætt  sálar* 
og  hugrenningalíf,  sem  ofið  er  úr  margs  konar  öflum  og  andstæð- 
um.  Þetta  sóst  glögt  á  því  ytra,  á  því  hvaða  stöður  og  hvers- 
konar  menning  honum  tekst  bezt  að  syna  og  mála  í  skáldskap  sín- 


Kitfregnir,  21T 

um.  Það  leikur  varla  vafi  á,  að  sveitalíf  er  óbrotnara  en  kaup- 
staðarlíf,  ekki  sízt  Eeykjavíkurlífið,  þar  sem  störf  og  stóttir  og  lífs- 
kjör  mannanna  eru  miklu  fjölbreyttari  en  fram  til  fjalla  vorra  og 
dala.  Eg  hygg,  að  flestir  verði  ásáttir  um  það,  að  Reykjavíkur- 
sögur  hans  standi  ek.ki  sveitasögum  hans  á  sporði  í  skáldlegri  list, 
og  er  þó  margt  vel  um  sumar  ReykJMVíkurlysingar  hans,  einkum  í 
»Gulli«.  Hann  kallaði  eitt  smásögusafn  sitt  »Smælingja«,  enda  var 
það  sagt  í  ritdómi  um  þá  bók,  að  hanu  væri  skáld  smælingjanna, 
og  var  það  vel  mælt.  Margar  þær  frásögur  og  maunlysingar,  er 
honum  hafa  bezt  heppnast  og  læst  hafa  sig  fastaist  í  hug  og  hjörtu 
lesenda  hans,  herma  frá  æfi  og  örlögum  andlegra  og  alómentaðra 
smælingja,  sem  eru,  að  kalla,  ósnortnir  af  allri  menning  samtíðar  sinnar. 
Flestar  söguhetjur  hans,  bæði  konur  og  karlar,  þroskaðar  og  óþrosk- 
aðar,  eru  og  að  því  leyti  smælingjar,  pð  viljarnir  eru  óstyrkir  og 
láta  undan  síga,  slaka,  er  reynir  á  trúfesti  þeirra  við  það,  sem 
þeim  er  bezt  gefið  og  dyrmætast.  Það  er  dimt  og  lágt  undir  loft 
í  hugum  þeirra.  Það  þarf  ekki  annað  en  minna  á  Sigvalda  í  »Brúnni«, 
Imbu  vatnskerlingu  í  Ofurefli,  sem  er  sú  söguhetjan  í  þeirri 
bók,  er  mótuð  er  með  mestu  lífi  og  einstaklingseinkennum.  Hann 
er  skáld  óblandinna  manna  í  andlegri,  en  ekki  siðferðislegri,  merk- 
ingu.  En  það  er  llka  aðdáunarvert,  hve  vel  hann  kann  skapi  þessa 
fólks  og  hve  snildarlega  honum  takast  lýsingarnar  á  því.  Fyrst  er 
þess  að  geta,  að  hann  er  gagnkunnugur  allri  úthverfu  á  lífi  ís- 
lenzkra  sveitamanna,  húsakynnum,  klæðnaði  og  störfum.  Þó  dettur 
manni  stundum  í  hug,  að  hann  viti  betur  deili  á  sveitalífi,  eins  og 
það  var  fyrir  30  árum,  heldur  en  það  er  nú,  enda  gerist  ein  smá- 
sagan  fyrir  svo  löngum  tíma.  Og  hann  veit  ekki  síður  skyn  á 
innra  lífi  þess,  sem  áður  er  getið.  Og  hann  er  jafnfróður  um  allar 
stéttir.  Hann  veit  um  vinnukonurnar,  raunir  þeirra  og  deilur  sín 
á  milli  og  við  heimilisfólkið.  Hann  smygur  sem  köttur  gegnum 
mjóa  veggjarholu  inn  í  hugi  húsfrúnna  og  nær  þar  í  smásmugleg- 
ustu  áhyggjuefni,  sem  barnaskapur  þeirra  og  mentunarleysi  hefir 
látið  ná  tökum  á  þeim  og  Ijósta  þær  raunum  og  gremju.  Eg  get 
ekki  stilt  mig  um  að  minna  hór  á  konurnar,  sem  vonuðu,  að  »bölvað 
ekki  sins  ílátaleysið«  yrði  ekki  eins  bagalegt  í  Vesturheimi  og  hór 
heima.  Og  hann  þekkir  bændurna,  ráðríki  þeirra,  íhaldssemi,  hrotta- 
skap,  þráa  og  skilningsleysi  á  öðrum  mönnum,  og  það  jafnvel  nán- 
ustu  vandamönnum  þeirra.  Það  leynir  sór  hvergi,  að  hann  er 
veruleiksskáld.  Og  það  sannast  á  honum,  sem  andstæðingar  þess- 
arar  listastefnu  hafa  fundið  henni  til  foráttu,  að  hann  lítur  dökkum 
augum  á  lífið,  og  að  lysingar  hans  bera  merki  þess. 

En  það  er  eitt  atriði,  sem  er  bæði  göfugt  og  stórvaxið  í  þess- 
um  sögum  hans,  og  það  er  samúð  hans  með  smælingjunum  og 
olnbogabörnum  örlaganna.  Hann  sór  og  skilur  og  synir  oss  af 
skáldlegri  list,  að  geð  þessara  aumingja  og  fáráðlinga  eru  »lítilla 
sanda,  lítiUa  sæva«  eins  og  Hávamál  komast  að  orði.  En  hann 
sér  og  sýnir  meira.  Þeir  eiga  bágt.  Þeir  fara  alls  á  mis  og  hlut- 
skifti    þeirra  eru  þjáningar  einar  og  óhamingja.     »Mór  hefir  aldrei 


:218  Ritfregnir. 

lagst  neitt  til«,  segir  ein  söguhetja  hans,  er  hún  er  að  dauða  komin. 
•Og  hann  hefir  glögt  auga  á  þeim  ójöfnuði,  sem  ríkir  í  mannlegu 
fólagi.  Hór  kemur  það  aftur  í  Ijós,  hve  trútt  hann  fylgir  raunsæis- 
stefnunni.  Flestir  rithöfundar,  þeir  er  um  það  efni  hafa  ritað, 
játa,  að  fegursti  þátturinn  í  fari  þeirrar  stefnu  só  samúð  hennar 
með  þeim,  er  guðir  og  menn  og  gæfa  hafa  snúið  bakinu  við,  og  að 
hún  vinni  óbeinh'nis  —  með  sannsögulegum  Ijsingum  —  gegn  rang- 
læti  því,  er  þjóðfélagið  beitir  þessa  menn,  sem  verða  að  neyta 
matar  síns  í  svo  miklum  sveita  síns  andlits. 

Skáldið  fyrirlítur  ekki  þessa  andlegu  fátækliuga,  er  hann  synir 
oss.  Hann  skilur  sársauka  þeirra  og  kvalir.  Hann  hæðir  þá  ekki, 
en  hann  getur  oft  og  einatt  ekki  varist  að  brosa  að  þeim.  Það  er 
þetta  samúðar-  og  góðmenskubros  höf.  að  allri  einfeldninni,  smá- 
.munaseminni  og  barnaskapnum,  sem  fegrar  og  prýðir  sögur  hans. 

I  þessum  nyútkomnu  bókum  hans  sjást  sömu  einkennin.  Enn 
nær  hann  beztum  listatökum  á  sveitalífinu  og  óblönduðum  og 
<5þroskuðum  sálum.  Fyrsta  sagan  )>Á  vegamótum<(  minnir  á  Ofur- 
efli,  og  er  margt  vel  um  hana.  Hún  segir  frá  mentuðum  presti, 
gæddum  góðvild  og  sannleiksást,  en  hann  brestur  styrkan  og  ein- 
beittan  vilja,  sem  mörg  önnur  systkin  hans,  söguhetjur  skáldsins. 
Skáldið  lætur  prestinn  sjálfan  í  viðræðu  við  konu  sína  lýsa  vel  efa- 
seradum  sínum,  ráðþrotum  og  kjarkleysi.  »Þegar  bækurnar  einar 
eru  fyrir  framan  okkur,  þá  eru  allar  götur  greiðfærar«,  segir  hann. 
—  )>En  þegar  út  í  h'fið  kemur,  verða  göturnar  svo  margar  og 
vandi  að  greina  þær  hver  frá  annari  ...  Og  á  menn  eins  og  mig 
-dettur  oft  myrkrið,  áður  en  okkur  varir,  myrkur  efans  og  ráða- 
leysisins«.  En  mér  finst  þó  viðtal  hans  og  orðræður  stundum 
bresta  líf  og  auðkenni  talaðs  máls.  Höf.  lætur  betur  að  líkja  eftir 
samræður  ómentaðs  en  mentaðs  fólks.  Merkingar-  og  efnismikil  er 
lysingin  á  kríunum  í  þessari  sögu.  Þótt  sveitasögurnar  í  »Frá 
ymsum  hliðum«  hljóði  ekki  um  eins  veigamikið  efni  og  »A  vega- 
.mótum«,  bera  þær  af  henni  í  skáldlegri  íþrótt.  Miklar  ágætis- 
sögur  eru  þær  »Marjas«  og  »Vistaskifti«  !  I  »Vistaskiftum«  birtist 
^em  í  eldri  smásögum  hans  af  sama  tægi  djúpsett  samúð  höf.  með 
hrjáðum  og  hröktum  vesalingum  og  skarpur  skilningur  á  kjörum 
fþeirra,  bágindum  og  raunura.  Er  slík  samúð  áreiðanlega  eitt  þess, 
sem  mest  er  í  heimi.  Afbragðsverk  skáldlegrar  listar  er  »Marjas«. 
Efnið  er  að  vísu  ekki  mikilvægt,  en  höf.  fer  með  það  af  frábærri 
snild.  Allur  búningurinn  fer  efninu  svo  vel,  liðast  dásamlega  vel 
utan  um  allan  vöxt  þess  og  skapnað.  Hvert  orð,  hver  setning  í 
sögunni  er  laugað  og  liðkað  hæglátri  kymni  og  fíngerðu  brosi  höf., 
og  það  á  svo  vel  við  í  þessari  lysing  á  barnslegum  hógóma,  skringi- 
legum  raunum  og  furðulega  sraávöxnum  áhyggjuefnum  lítt  þrosk- 
aðra  sálna.  Og  rnálið  er  raraíslenzkt  sveitamál,  svo  að  það  má  hik- 
laust  jafna  því  við  það,  sem  bezt  hefir  verið  ritað  í  Þjóðsögum 
Jóns  Árnasonar. 

í  seinasta  skáldskap  hans,  í  leikritinu  »Lónharði  fógeta«  og  sein- 
ustu  sögunni  og  æfintyrinu  kennir    nokkurrar    nybreytni,    bæði    að 


Ritfregnir.  219 

:gerð  og  efnisvali.  Hér  leggur  höf.  fyrsta  sinni,  svo  að  eg  viti  til, 
gerva  hönd  á  leikritasmíð.  Og  það  er  iijjung  í  skáldskap  hans,  að 
hann  kjs  sór  stjórnmáiabaráttu  úr  sögu  landsins  að  yrkisefni  (í 
Lénharði).  I  »Brúnni«  hefir  hann  að  vísu  Ijst  hreppa-  og  héraða- 
pólitík.  Og  loks  má  telja  þriðju  njjungina,  að  meiri  röskleikur, 
karlmenska,  vilji  og  hugsæi  horfa  við  oss  úr  þessum  litsmíðum  en 
úr  eldri  sögunum. 

Höf.  virðist  ekki  láta  leikritasmíð  eins  vel  og  sagnagerð.  Fyrsti 
þátturinn  fær  t.  d.  h'tt  á  tilfinningar  lesendanna.  Og  þegar  ritið 
snertir  oss,  virðast  mér  tilfinningar  og  handabragð  Ijóðskáldsins 
hrífa  oss,  en  síður  kraftur,  íþrótt  og  handtök  leikritaskáldsins.  Það 
er  munur  á  afli  þess  á  sjónsviði  og  t.  d.  Fjalla-Eyvindi.  Og  ann- 
að  er  einkennilegt :  Svo  fimlega  sem  höf.  leikur  sór  oft  að  hvers- 
dagsmálinu,  bregðast  honum  nú  oft  sundtökin  þar.  Margar  samræð- 
ur,  einkum  í  1.  þætti,  eru  þjóðsjnilega  ritaðar,  en  ekki  mæltar  af 
munni  fram.  Sum  viðtölin  þar,  t.  d.  ástarræður  Eysteins,  minna 
mjög  á  blaðamanninn  Einar  Hjörleifsson.  Málið  er  að  vísu  vel  ía- 
lenzkt,  sem  títt  er  hjá  þessum  góðkunna  höf.,  en  Eysteinn  í  Mörk 
og  Torfi  í  Klofa  hafa  trauðla  talað  eins  og  þeir  gera  í  Lénharði. 
Yfirleitt  sjáum  vér  lítið  af  þeim  tímum,  sem  það  á  að  gerast 
á.  En  alt  fyrir  þetta  er  ritið  hið  merkilegasta.  Frá  því  leggur 
fölskvalausa  hljju  til  lands  vors  og  þjóðar.  Og  samtíð  vor,  stjórn- 
málabarátta  hennar,  ástand  og  andi  speglast  í  því.  Skáldið  sér 
vora  tíma  í  sögu  horfinna  kynslóða  og  alda.  Þetta  leikrit  á  errndi 
til  íslendinga.  Skáldið  lætur  Torfa  í  Klofa  segja :  »Nú  taka  allir 
íslendingar  höndum  saman«.  Þar  virðist  sem  skáldið  ráði  löndum 
sínum  heilræði  um,  hvernig  þeir  skuli  fara  að  í  viðureign  sinni  við 
útlent  vald,  sem  þeir  enn  eiga  í  höggi  við.  Og  hér  trúir  hann 
meira  á  þjóðina  en  í  »Brúnni«.  »Andinn  er  enn  hinn  sami  í  Is- 
Iendingum«,  lætur  haun  Torfa  i  Klofa  segja.  —  —  »Þjóð,  sem  á 
að  feðrum  og  mæðrum  Bjarna  frá  Hellum  og  Ingiríði  frá  Hvammi 
og  þeirra  líka,  henni  er  óhætt  að  treysta«,  bætir  hann  við.  Eysteinn 
er  hugrakkasta  karlmenni.  Þótt  landráðabrigzlin  slettist  upp  um 
hann  allan,  brestur  hann  hvorki  ættjarðarást  nó  þjóðlega  hind. 
Missjnist  mór,  er  mór  virðist  sem  skáldið  áminni  þar  landa  sína 
að  spara  sér  brigzl  um  landráð  og  föðurlandssvik?  En  það  auð- 
kennir  skáldið,  að  bezt  hefir  honum  hepnast  Freysteinn,  Kotstrand- 
arkvikindið,  þessi  h'tilsigldi  mannræfiU,  sem  ekkert  er  nema  smá- 
smugleg  síngirnin  og  matarhyggjan  og  vantar  gersamlega  alla 
sómatilfinning.  Öll  orð  hans  og  ummæli  sprikla  og  iða  af  lifandi 
h'fi  og  bera  á  sór  svip  og  einkenni  þess,  er  þau  talar,  og  því  þykir 
manni  þessi  leikhetja  bæði  trúleg  og  eðlileg. 

Það  sannast,  að  bókmentasöguhöfundar  seinni  tíma  þreyta  ein- 
hvern  tíma  getspeki  sína  á  að  finna,  hvort  afskifti  skáldsins  af 
stjórnmálabaráttu  vorri  og  skoðanir  hans  á  þeim  speglist  ekki  í 
»Lénharði«. 

Anderson  er  skemtilegasta  saga.  Söguhetjan  er  ný  manntegund 
í  skáldskap    höf.     Það    er  bifreiðarbragur  á  honum.     Hann    kemur 


220  Kitfregnir, 

og  sér  og  sigrar  í  einni  övipan  þingmanninn  og  konuha.  En  sig- 
urinn  verður  honum  helzti  auðunninn,  því  að  skáldið  gerir  andstæð- 
ing  hans  svo  veikan  á  svellinu.  Það  má  deila  um,  hvort  sagan  só 
sennileg  eða  ekki.  En  menn  skyldu  varast  miklar  staðhæfingar  í 
þéim  efnum.  Lífið  er  auðugt  og  fjölbreytilegt  sem  svipur  himins 
eöa  litir  sumra  íslenzkra  fjalla,  fjölmargt  hugsanlegt,  bæði  örlög, 
atvik  og  leiðir  að  settu  marki. 

Æfintyrið  »Oskin«  synir,  hve  glögt  auga  skáldið  hefir  nú  á 
mikilvægi  viljans,  og  er  það  í  ágætu  samræmi  við  eina  nýbreytnina 
í  þessum  síðustu  ritum,  sem  sjá  má  af  því,  ei-  að  framan  er  ritað, 
»Þeim,  sem  þykir  gamaa  að  áreynslunni,  verður  jarðh'fið  að  himna» 
ríki«,  segir  Gabríel  höfuðengill.  Þeir  verða  »meira  en  höfuðenglarnir^. 
»Það  er  þeim  hka  öUum  ætlað  að  verða«,  kveður  við  rödd  »ofan 
úr  háhvelfingum  himnanna«.  Yfir  sb'kri  trú  á  framfarir  mannanna 
hvílir  fagurt  heiði,  giftusamlegt,  frítt  og  Ijómandi. 

Höf.  er  enn  sem  fyr  raunsæisskáld.  En  bjarmi  bjartra  hug- 
sjóna  leikur  nú  yfir  lysingum  haus  og  mynduni  af  mannlegu  lífi. 
Raunsæi  og  hugsæi  fara  nú  saman  í  ritum  þessa  gáfaða  góðskálds 
vors. 

SJgnrðnr  Gnðmnndsson. 


Jón  Trausti:     Sögnr  frá  Skaftáreldi  II. 

Þó  að  Jón  Trausti  sé  ennþá  ungur  maður,  er  hann  þegar  orð- 
inn  afkastamestur  íslenzkra  söguskálda.  Sjálfsagt  er  hann  helzt 
til  afkastamikill.  1906  kom  fyrsta  skáldsaga  hans  út,  síðan  hefir 
hver  bókin  rekið  aðra  frá  hans  hendi,  nú  munu  liggja  eftir  hann 
11  skáldsagnabindi  samtals.  Og  þó  hefur  hann  orðið  að  hafa  skáld- 
sagnagerðina  í  hjáverkum. 

Það  væri  engin  furða,  þó  að  nokkur  smíðalyti  fyndust  á  svo 
mikhi  verki.  Og  því  er  ekki  heldur  að  leyna,  að  þau  eru  ekki 
allfá.  Jón  Trausti  er  óvandvirkur  maður  á  mál  og  stíi,  hann  læt- 
ur  sig  synilega  altof  litlu  skifta,  hveroig  orðum  er  hagað,  ef  hann 
aðeins  getur  gert  sig  skiljanlegan.  Honum  hættir  og  við  að  taka 
upp  í  frásögn  sína  margt  það,  sem  söguefninu  er  óviðkomandi  og 
vel  hefði  mátt  kyrt  liggja.  Og  ymislegt  fJeira  mætti  að  sögum 
hans  finna. 

En  þó  mun  engum  skynbærum  manni  dyljast,  að  bókmenntum 
vorum  hefir  verið  stórkostlegur  gróði  að  skáldsögum  hans.  Eftir- 
tektargáfa  hans  er  alveg  óvenjuleg.  Hann  getur  t.  d.  með  örfáum 
orðum  lyst  útliti  manna  svo  vel,  að  lesandinn  þykist  sjá  þá  með 
eigin  augum.  Og  ekki  aðeins  útliti  manna.  Það  er  óhætt  að  segja 
að  hann  þekkir  hvern  krók  og  kima  í  sál  Ólafs  sauðamanns,  Egils 
hreppstjóra  eða  unga  prestsins  í  »Borgum«.  Honum  hefir  og  tek- 
ist  það,  sem  engu  íslenzku  skáldi  hefir  hepnast,  að  lysa  heilu  bygð- 


Ritfregnir.  221 

arlagi  svo,  að  lesandinn  þykist  þekkja  þar  nálega  hvern  mann  og 
•hverja  bæjarleið.  Það  hefir  hann  gert  í  Heiðarbjlissögunum.  Ein- 
ar  Hjörleifsson  hefir  í  sögunum  Ofurefli  og  Gull  reynt  að  gera 
ámóta  lysing  af  Reykjavík,  en  í  þeim  bókura  kannast  maður  tæp- 
ast  við  einn  einasta  götuspotta  í  Reykjavík,  þó  að  þær  bækur  ann- 
ars  hafi  margt  til  síns  ágætis.  Jón  Trausti  veit,  þegar  bezt  liggur 
á  honum,  hvaða  tökum  hann  á  að  taka  lesandann  til  þess  að  hann 
sjái  það,  sem  hann  vill  að  hann  sjái.  Lysing  hans  á  samtali  Þor- 
geirs  kaupmanns  og  Einars  í  Bælinu,  þegar  Þorgeir  er  að  ginna 
Ein<ir  til  að  kveikja  í,  er  sjálfsagt  eitt  hið  mesta  meistaraverk 
í  íslenzkum  bókmentum.  Og  finst  ekki  flestum,  sem  hafa  lesið 
hina  snildarlegu  smásögu  »Þegar  eg  var  á  fregátunni«,  að  þeir 
sjálfir  hafi  siglt  með  Hrólfi  gamla  yfir  flóann  og  tekið  brimlend- 
inguna  með  honum  ? 

Fyrst  framan  af  lýsti  Jón  Trausti  samtíð  sinni.  í  tveimur 
síðustu  bókum  sínum  hefir  hann  tekið  sór  fyrir  hendur  að  lysa  liðn- 
um  tímum  og  liðinni  kynslóð.  En  flestum  hefir  orðið  hált  á  þeirri 
skáldsagnaritun,  enda  eru  þar  mörg  vandhæfi  á,  því  að  höfundur- 
inn  á  að  vera  skáld  og  ekki  skáld,  sagnaritari  og  ekki  sagnaritari. 
Og  þess  er  ekki  að  dyljast,  að  æskilegast  mundi  að  Jón  Trausti 
hóldi  áfram  að  lysa  samtíð  sínni,  ef  nokkuð  má  marka  af  þessari 
fyrstu  tilraun  hans  um  sögulegan  sagnaskáldskap. 

I  fyrra  bindinu  af  sögum  frá  Skaftáreldum  voru  þó  mörg 
ágæt  tilþrif.  Lysingarnar  á  ferðinni  yfir  Mýrdalssand  og  eldmessu 
síra  Jóns  Steingrímssonar  eru  pryðilega  gerðar.  En  það  kom  þeg- 
ar  í  Ijós  í  því  bindi,  að  höf.  hefir  ekki  þann  sjaldgæfa  hæfileika, 
að  geta  vakið  upp  dauða  kynslóð,  svo  að  hún  birtist  lesandanum 
með  litum  og  líkjum,  einmitt  með  þeim  einkennum,  sem  hún  átti 
ein  og  gengið  hafa  til  moldar  með  henni.  Og  þó  hafði  höf. 
heimildarit  við  að  styðjast,  sem  gefur  manni  óvenjulega  innsyn  í 
hug  og  hjarta  þeirrar  aldar. 

En  í  seinna  bindinu  hefir  þó  algerlega  farið  út  um  þúfur 
fyrir  höfundinum.  Undirtitillinn  er:  »Sigur  lífsin8«.  Höf.  hefir 
sennilega  einhvern  tíma  ætlað  að  lysa  hinu  mikla  kraftaverki  kyns 
vors,  vi^reisninni  eftir  Skaftáreldana  og  Móðuharðindin.  Það  er 
eitt  hið  stórkostlegasta  viðfangsefni,  sem  íslenzkt  þjóðskáld  getur 
valið  sór,  að  semja  hetjuljóð  um  það  furðuiega  afrek,  um  kynja- 
mátt  þeirrar  þjóðar,  sem  stóð  af  sér  allar  þær  hörmungar.  En 
höf.  hefir  því  miður  alveg  gleymt  yrkisefninu.  Maður  verður  í 
bókinni  tæpast  var  við  »sigur  lífsins«  yfir  hörmungunum.  I  stað 
þess  hefir  hann  valið  sór  ann^ð  yrkisefni  og  verið  harla  óheppinn 
um  valið.  Hann  hefir  sem  só  tekið  sór  fyrir  hendur  að  segja  upp 
aftur  kafla  úr  æfisógu  manns,  sem  sjálfur  hefir  ritað  bók  um  æfi 
sína  af  mikilli  snild.  Það  er  engin  furða,  þó  að  Jóni  Trausta  hafi 
orðið  þetta  ofraun.  Æfisögur  manna  ritaðar  af  sjálfum  þeim  eru 
oft  hin  lærdómsríkustu  og  merkilegustu  rit.  Æfisaga  síra  Jóns 
Steingrímssonar  er  sjálfsagt  eitt  hið  merkilegasta  rit  í  bókmentum 
vorum.     Síra    Jón    skrifaði    hana    til    þess    að    stytta  sór  stundir  í 


222  Ritfregnir. 

mæðu  sinni  og  veikindum.  Hann  virðist  aðallega  hafa  ætlað  börn- 
um  sínum  bókina,  skrifaði  hana  sór  hvorki  til  lofs  nó  frægðar,  og 
segir  stórt  og  smátt  um  sjálfan  sig  með  þeirri  einföldu  aannleiksást 
og  hreinskilni,  sem  aðeins  miklum  mönnum  er  lóð.  Síra  Jón  hefir 
verið  fágætur  maður,  sterkur  og  einfaldur,  sannur  sveitarhöfðingi 
og  aannur  prestur,  —  »guð8hetja«  í  fornum  stíl.  Það  hefir  auð- 
vitað  orðið  Jóni  Trausta  ofurefli,  að  ætla  sér  að  skálda  upp  sögu 
þessa  manns.  Þar  sem  síra  Jón  er  fáorður  og  fastorður  í  frásögn, 
teygir  Jón  Trausti  lopann  með  hinu  mesta  marglæti.  Hann  Ijsir  ásta- 
málum  síra  Jóns  og  Ingibjargar  Olafsdóttur  og  er  þó  meira  en  óvíst, 
að  síra  Jón  hafi  nokkurn  tíma  rent  hug  í  þá  átt.  Ef  einhver  hefði 
skrifað  þetta  um  síra  Jón  lifandi,  mundi  hann  að  öllum  h'kindum 
hafa  reynst  þeira  manni  bænheitur.  En  á  nú  ekki  dauður  maður 
að  hafa  sama  rótt  á  sér  sem  lifandi  maður  eða  jafnvei  meiri,  þar 
sem  hann  getur  ekki  borið  hönd  fyrir  höfuð  sór?  Þeir  sem  vilja 
kynna  sór  meðferð  Jóns  Trausta  á  æfisögu  síra  Jóns  ættu  að  bera 
saman  frásagnir  þeirra  beggja  um  bónorðsförina  vestur  að  Setbergi. 
Síra  Jón  lysir  því  ferðalagi  með  svo  hjartanlegri  hreinskilni  að- 
maður  verður  alveg  hissa  á  því,  að  Jón  Trausti  skyldi  láta  sér  til 
hugar  koma  að  fara  að  lysa  því  á  ny.  Síra  Jón  þarf  sjálfur  að 
segja  frá  vonbrigðum  sínum  —  fastheldni  sinni  við  bónorðið,  svör- 
um  stúlkunnar,  »brennivínshyrgununni<(  o.  s.  frv.  —  það  getur  eng- 
inn  núlifandi  maður  gert  eins  vel. 

En  þar  að  auki  má  margt  annað  að  sögunni  finna.  Sagan 
hefir  engan  18.  aldar  blæ.  Það  væri  t.  d.  gaman  að  heyra  höf. 
færa  fram  h'kur  fyrir  því,  að  nokkur  alþyðumaður  á  íslandi  á  18. 
öld  hafi  hugsað  og  talað  eina  og  Gísli  á  Geirlandi.  Eða  hvernig 
stendur  á  því,  að  hcf.  lætur  Ólaf  Pálsson  skrifa  unnustu  sinni  bréf, 
eins  og  guðfræðisstúdent  við  háskólann  mundi  skrifa  nú.  18.  aldar 
maður  skrifaði  sinni  »ehruvirdandi,  dygðum  pryddu«  unnustu  á  alt 
aöra  leið.  Brófastíl  18.  aldarinnar  hefði  höf.  þó  átt  að  vera  auð- 
velt  að  stæla.  — 

Þeir  sem  hafa  lesið  fyrri  skáldsögur  Jóns  Trausta  með  ánægju 
og  þess  vegna  hafa  opnað  hverja  nýja  frá  honum  með  eftirvænt- 
ingu^  mundu  óska,  að  hann  hefði  aldrei  skrifað  þessa  bók.  En- 
þeir  eru  h'ka  sannfærðir  ura,  að  hann  eigi  ennþá  eftir  margt  óskrif- 
að,  sem  skari  fram  úr  því,  sera  hann  hingað  til  hefir  bezt  gert. 

Árni  Pálsson. 


Isak  Collijn:  Tvá  blad  af  det  förlorade  Breviarium  Mdar- 
osiense,  Hólar  1534.  Sjerprent  úr:  Nordisk  tidskrift  för  bok- 
och  biblioteksvásen,  Árg.  I  (1914):  1. 

Grein   þessi    skírir    frá    rajög    svo  merkilegum  fundi,  sem  C.  Mr 
Stenbock    greifi    fann    firir  nokkru  í  bandi  á  pappírshandritinu  nr. 


Ritfregnir.  22» 

6,4°  í  bókhlöðu  konungs  í  Stokkhólmi,  íslensku  söguhandriti,  sem 
komið  hafði  til  Svíþjóðar  með  öðrum  íslenskum  handritum,  er 
Guðmundur  Ólafsson  flutti  þangað  árið  1681.  Fundurinn  var  hvorki 
meira  nje  minna  enn  tvö  blöð  úrBreviarium  Nidarosiens  e,^) 
prentuðu  á  Hólum  1534,  í  prentsmiðju  Jóns  biskups  Arasonar,  sem 
Jón  Matthíasson,  sænskur  maður,  stírði. 

Menn  hjeldu,  að  þessi  bók  væri  firir  löngu  tínd  og  tröllum 
gefin  eins  og  annað,  sem  prentað  var  í  prentsmiðju  Jóns  Arasonar. 
Arni  Magnússon  átti  eitt  eintak,  enn  það  brann  hjá  honum  í  brun- 
anum  mikla,  og  tók  hann  sjer  það  mjög  nærri.  Jón  Ólafsson  frá 
Grunnavík  lísti  síðar  þessu  eintaki  Árna  og  hafði  skrifað  upp  titil 
bókarinnar  og  niðurlag,  sem  er  enn  til.  Enn  annars  vissu  menn 
sama  sem  ekki  neitt  um  þsssa  bók,  þangað  til  nú,  að  þessi  tvö- 
blöð  úr  henni  finnast  í  Stokkhólmi. 

Þegar  Stenbock  greifi  hafði  fundið  blöðin,  fjekk  hann  þau  em- 
bættisbróður  sínum,  herra  Isak  Collijn,  til  rannsóknar,  og  var  hann 
ekki  lengi  að  sjá,  að  þau  eru  úr  Hóla  brevíarinu.  I  grein  sinni 
segir  hann  rækilega  alla  sögu  bókarinnar,  h'sir  þeim  blöðum,  sem 
fundist  hafa,  og  ber  þau  saman  við  Parísarútgáfu  brevíarsins,  og 
eru  þau  alveg  samhljóða  henni,  það  sem  þau  ná,  þó  með  dálitlum 
viðauka  á  einum  stað  og  allmörgum  prentvilium. 

Greininni  filgir  ágæt  Ijósprentuð  mind  af  báðum  blöðunum,  svo- 
að  nú  geta  menn  gert  sjer  Ijósa  hugmind  um  hvernig  prentað  var 
á  Hólum  um  1534.  Letrið  er,  að  dómi  höf.,  fremur  fátæklegt  og 
ekki  fallegt. 

Það  er  merkileg  tilviljun,  að  síðustu  leifar  af  þessari  bók,  sem 
sænskur  maður  hefur  prentað,  skildu  einmitt  finnast  í  Svíþjóð,  og 
leifum  vjer  oss  að  samfagna  finnendunum. 

B.  M.  Ó. 


Gustav  Freytag :  Ingvi-Hrafn.  Þytt  hefir  Bjarni  Jónsson 
frá  Vogi.     Reykjavík.     Bókaverzlun  Sig.  Kristjánssonar  1913. 

Bók  þessi  er  framhald  af  »Ingva  konungi«,  er  kom  út  fyrir 
nokkrum  árum  í  þyðingu  Bjarna  Jónssonar  og  náði  allmiklum  vin- 
sældum.  Hún  bregður  upp  myndum  af  lífi  Þjóðverja,  sérstaklega^ 
Þyringa,  á  8.  öld  e.  Kr.,  er  kristin  trú  tók  að  breiðast  út  meðal 
þeirra  fyrir  ötula  framgöngu  hins  mikla  trúboða,  Vinfreðs  eða  Boui- 
fatiusar,  sem  er  ein  aðalpersónan  í  þessari  sögu.  Bókin  er  skemti- 
leg.  Málið  á  þyðingunni  hreint  og  sterkt,  með  fornlegum  blæ,  sem 
fer  þessu  efni  vel.  G.  F. 


*)  Það  er  eins  konar  „handbók«  presta  i  Niðaróss  erkibiskupsdæmif 
var  áður  prentuð  i  Parisarborg  1519,  og  er  sú  bók  enn  til.  I  Noregi 
komst  engin  prentsmiðja  á  fót  fir  enn  1643. 


1t 


t 


Ganymedes. 

Eftir  Goethe. 


Hve  glóirðu  glatt  mig  í  kringum 

I  geislad/rð  morguns, 

Yndisvæna  vor ! 

Með  ótalfaldri 

Unaðsfylling 

Þrengist  mér  hrífandi  að  hjarta 

Þíns  hins  eilífa  yljar 

Ástkend  alheilög, 

Endalausa  fegurð. 

Ó  að  fengi  eg  þenna 
í  fang  að  nema. 

Ligg  eg  hór  við  brjóst  þitt 
Af  löngun  vanmegna, 
-Og  blóm  þín  og  gras  þitt 
Sig  breiða  mór  að  hjarta 
Þti  kælir  brennandi 
Þoiötann  mór  í  brjósti, 
Árdagsandvari ! 
Og  innan  um  þyðlega 
Úr  þokudalnum 
Ástaríkum  ómi 
Kallar  á  mig  náttgali  — 
Eg  kem,  eg  kem. 

Hvert  þá,  æ  hvert  þá? 

Upp,  upp  stígandi 
Er  eg  að  líða, 
Svífa  niður  skyin 
'Og  sig  þau  lægja 
Munarþránni  móti  — 
Til  mín,  til  mín 
Hóglega,  ó  sky ! 
í  skauti  yðar, 
Faðmandi,  faðmaður 
Flyzt  eg  í  hæðir 
Upp  þér  að  brjósti, 
Altelskandi  faðir! 

Steingr.  Thorsteinsson 

þýddi. 


11^^ 


í .  hafísnum. 


Hvort  hefir  þú  vin  okkar  hafísinn  séð, 
er  'ann  hraðar  að  landi  för 
og  tungunni  hvítri  og  tönnunum  með 
hann  treður  á  foldar  vör? 
Er  hann  fyllir  fjörð, 
ryðst  um  flúð  og  börð 

og  fellir  sig  strönd  af  strönd, 
svo  hver  alda  deyr 

og  hver  þagnar  þeyr, 

er  þaut  yfir  grænkandi  lönd. 

Eða  hefir  þú  lent  i   hafísnum  þá 
við  Horn  eða  Langanes, 
og  skoðað  og  heyrt  hann  skipsþiljum  frá, 
er  hann  skraf  sitt  við  rastirnar  les  ? 
Ei  er  háreysti  neitt, 
en  það  hljóð  þó  leitt 

er  'ann  hrönglast  við  byrðings  skurn, 
meðan  breiðan  köld, 

leggur  skjöld  við  skjöld, 

en  skrúfar  þó  turn  við  turn. 

Sem  óvigur  floti  með  öfug  segl 
er  ömurlegt  hafjaka-þing, 
og  isnála-þoka  meó  haglskýja-hregl 
er  hervörður  alt  i  kring. 

15 


226  í  hafísnum. 

aiórir  glæta  köld 
niðr'í  glufufjöld, 

eins  og  Glámsaugu  stari  þar  kyr, 
En  um  nökkva  súð 

er  æ  napurt  gnúð 

eins  og  nárakkinn  klóri  á  dyr. 


Þeir  höfðu  dvalið  i  dægur  íimm 
við  dauðann  i  risaleik, 
er  nóttin  ekki  gat  orðið  dimm 
heldur  að  eins  vofubleik. 

Hvar  sem  grisjaði'  i  skarð 
eða  glufa  varð 

var  gufuknerrinum  beitt. 
En  hvert  lifvænt  bil 

gerði  skammvinn  skil 

og  skipið  komst  ekki  neitt. 

í  þokunni  grúfir  sig  þögul  Hel 
um  þrúðugar  ísjaka-gjár, 
og  þéttar  og  þéttar  að  skips-súðar  skel 
treðst  skarjaka-múgurinn  flár, 
nemur  byrðings  borð 

eins  og  bryggja'  að  storð 

liggi  beint  upp  á  endalaust  torg. 
En  úr  isjaka  þröng 

yfir  alhvita  spöng 

ris  einstöku  háturnuð  borg. 


Það  hafði  þrivegis  hepnast  drótt 
að  hefta  lekann  á  knör. 
Eftir  drengilegt  strit  bæði  dag  og  nótt 
loks  dvinað  var  táp  og  fjör.  — 


I  hafisnum.  227 

Nú  var  skipshöfnin  þreytt 
gat  ei  skeytt  um  neitt  — 

nema  skipstjórinn.     Hann  stóð  enn 
eins  og  fyrstu  stund  — 

hafði'  ei  blundað  blund 

en  brosandi  hrest  sina  menn. 

Við  stjórnvölinn  einn  stóð  hann  bjartur  og  beinn 
og  beið  hverrar  glufu  á  hrönn. 
Þá  verðirnir  dottuðu  vakti  hann  einn 
og  varðist  nárakkans  tönn. 
Bæði  dag  og  nótt 
taldi'  i  deiga  þrótt: 

»Ef  við  dugum,  næst  opið  haf«. 
Og  hans  örmagna  lið 

hélt  von-gneista  við 

er  hann  vonglaður  skipanir  gaf. 

Þá,  eitt  sinn,  er  skipið  var  skrúfað  þétt 
í  skrúðhvitum,  grænbryddum  ís, 
hann  stýrimanni  lét  stjórnvölinn  rétt 
og  stökk  út  á  ísinn.     Þar  rís 
rétt  við  byrðingsborð 
eins  og  bjarg  á  storð 

einn  borgarjaki.     Hann  kleif 
upp  með  sjóngler  i  hönd, 

hvarf  við  sjónarrönd 

þar  er  súldin  um  jakatind  dreif, 

En  rétt  eftir  kuldaleg  sægola  sveif 
um  svellkaldan  ísjakaheim, 
og  þokuna  burtu  hún  bráðlega  reif 
svo  bláheiðan  rofaði  i  geim.  — 
Hátt  á  hafjakatind 
bar  við  himinlind 

þann,  er  hafskipsins  ábyrgð  bar. 


í  hafísnnm. 

Hann  stóð  uppi  þar  einn 

meðan  andvarinn  hreinn 

gaf  útsýn  um  helkreptan  mar. 

Hann  kallar,  hann  bendir  —  hann  bandar  með  hönd. 
Hann  býður:    Stýrið:     Norð-vestl 
Því  er  hlýtt  og  menn  sjá:   Þar  er  svolitii  rönd 
af  sæbláma.     önnur  ei  sést. 
Og  þar  opnast  bil. 
Eins  og  ógna  gil 

stendur  isinn  á  hliðar  tvær. 
Kringum  stappar  is.  — 

Bakvið  stormur  rís.  — 

Fyrir  stafni  er  opinn  sær! 

Á  skipinu  fyrst  heyrist  fagnaðaróp, 
þvi  að  fjörgjöfin  blasir  nú  við. 
En  brátt  slær  i  þögn.     Svo  hljóma  við  hróp 
frá  hásetum:     »Nei,  höfum  bið! 
enn  oss  vantar  hann, 
er  oss  hjálpa  vann 

þegar  helstríð  vor  allra  beið 
sem  um  dag  og  nótt 

gaf  oss  deigum  þrótt 

og  i  dag  loks  fann  þessa  leið«. 

En  hátt  á  jakanum  stjórnarjnn  stóð, 
og  hann  stýrði  með  hönd  sinni  enn. 
»Fram,  hlýðið  mér«  sagð'  hún.  Með  hugklökkum  móð 
þeir  hlýddu,  hans  sjóvönu  menn. 
Eftir  augnablik 
lukti  aldan  kvik 

fyrir  aftan  með  nýrri  spöng. 
Jakinn  hái  hvarf.  — 

Nóg  var  hvers  eins  starf, 

og  sú  heimför  varð  döpur  og  ströng. 


Í  hafisnnm.  229" 

Og  ísinn  rak  suður  i  heitari  höf 
með  hann,  er  þar  sigrandi  dó ; 
og  hafið,  sem  einnig  bjó  hafisnum  gröf, 
að  hjarta  sér  þrekmennið  dró. 
En  þeir  hásetar  hans 
báru  heim  til  lands 

um  hetjunnar  sjálfsfórn  vott. 

Yfir  sólroðinn  sæ 

bar  sumarsins  blæ 

og  það  sumar  varð  hlýtt  og  gott. 


öllum  hafis  verri  er  hjartans  ís, 
er  heltekur  skyldunnar  þor. 
Ef  gripur  hann  þjóð,  þá  er  glötunin  vís, 
þá  gagnar  ei  sól  né  vor. 
En  sá  heiti  blær 

sem  til  hjartans  nær 
frá  hetjanna  fórnarstól 
bræðir  andans  ís. 

Þaðan  aftur  rís 

fyrir  ókomna  tima  sól. 


H.  H, 


Draumar. 

Alþýðuerindi. 


Eins  og  þið  öll  vitið,  eyöa  mennirnir  nálægt  þriðjungi 
æfi  sinnar  i  svefni,  sumir  nokkuru  raeira  en  sem  því  svarar, 
fæstir  öllu  minna  til  jafnaðar.  Það  starf  sálarlífsins,  sem 
okkur  er  kunnugt  um  að  gerist  í  þessu  ástandi,  nefnum 
við  d  r  a  u  m  a. 

Á  öllum  öldum  heflr  mönnum  þótt  mikils  vert  um 
þetta  starf  sálarlífsins.  Það  hefir  átt  mikinn  þátt  í  trúar- 
og  hjátrúar-hugmyndum  manna.  Þegar  mennirnir  standa 
á  barnslegu  þroskastigi,  hættir  þeim  við  að  telja  það  jafn- 
verulegt,  sem  gerist  í  draumum,  eins  og  það,  sem  gerist 
í  vöku,  eftir  því  sem  fullyrt  er  um  sumar  þær  þjóðir,  sem 
enn  eru  til  og  skamt  eru  á  veg  komnar.  Til  dæmis  eru 
menn  í  draumum  þráfaldlega  samvistum  við  framliðna 
menn.  Það  hefir  orðið  hin  mesta  styrking  ódauðleikatrúnni. 
Svefninn  hafa  menn  nefnt  »bróður  dauðans«  af  því,  hve 
mönnum  hefir  virzt  sofandi  mannslíkaminn  svipaður  líki. 
En  þegar  menn  hafa  vaknað,  hafa  þeir  haft  miklar  sög- 
ur  að  segja  um  það,  sem  fyrir  sig  hafi  borið  í  þessu 
ástandi,  stundum  í  miklum  fjarlægðum  frá  líkamanum. 
Þetta,  meðal  annars,  hefir  sjálfsagt  orðið  til  þess,  að  menn 
fóru  að  hugsa  sér,  að  einhver  skynjandi  vera  væri  i  lík- 
amanum,  gæti  farið  burt  úr  honum  í  svefni,  og  gæti  hald- 
ið  áfram  að  lifa,  þótt  líkaminn  tortímdist.  Auðvitað  hefir 
það  og  styrkt  þennan  skilning,  að  menn  hafa  á  öllum 
öldum  þózt  komast  að  raun  um,  að  stundum  mætti  í 
draumum  fá  vitneski'u  um  óorðna  hluti.  Þá  vitneskju  hafa 


Draumar.  231 

menn  sett  í  samband  við  æðri  verur,  sem  gerðu  mönnum 
kunnugt  um  það,  er  þeir  gætu  ekki  fengið  að  vita  af  eig- 
ín  ramleik.  Langoftast  var,  eftir  því  sem  menn  héldu, 
sú  vitneskja  ekki  bein  og  óbrotin,  heldur  eins  og  falin  i 
hinum  og  öðrum  táknum.  Til  þess  að  þýða  þau  tákn, 
ráða  draumana,  þurfti  sérstaka  þekkingu  og  mikla  vits- 
muni,  eða  jafnvel  stundum  guðdómlegan  innblástur.  í  þvi 
efni  þarf  ekki  annað  en  minnast  draumanna  i  ritningunni 
og  í  íslendingasögunum.  Jósep  verður  æðstur  ráðherra 
í  Egiptalandi,  af  þvi  að  hann  getur  ráðið  drauma.  Og 
hér  á  landi  var  þeim  mönnum  einum  trúað  til  drauma* 
ráðninga,  sem  vitrastir  voru. 

Vísindi  þau,  sem  langmest  hafa  raótað  hugi  Vestur- 
landaþjóðanna  á  siðustu  öld  og  fylt  þá  þeirri  lífsskoðun, 
sem  nefnd  er  efnishyggja  (materialismi),  hafa  mjög  unnið 
að  þvi,  að  menn  hafi  hætt  að  taka  mark  á  draumum. 

Ef  við  skygnumst  eftir  fróðleik  um  drauma  i  almenn- 
iim  fræðibókum,  eins  og  t.  d.  Salmonsens  store  illustrerede 
Konversations-Leksikonj  þá  sjáum  við,  að  um  draumana  er 
þar  nær  þvi  eingöngu  talað  frá  neikvæðu  sjónarmiði  — 
með  öðrum  orðum,  okkur  er  þar  ekki  skýrt  frá  öðru  en 
því;  hve  drauma-ástandið  sé  miklu  ófullkomnara  en 
vökuástandið.  Okkur  er  skýrt  frá  því,  sem  vitanlega  er 
rétt,  hve  mjög  hin  sjálfráða  vitundarstarfsemi,  athyglin, 
veikist,  eða  að  hún  hverfi  með  öllu,  svo  að  sofandi  maður 
getur  ekki  fest  hugann  við  hugrayndirnar  eða  haft  stjórn 
á  hugarstefnunni,  og  draumarnir  verða  fyrir  því  að  stökki 
úr  einu  i  annað  og  einum  hringlanda.  Af  þessum  athygli- 
skorti  kemur  það  lika,  eftir  því  sem  prófessor  Alfred 
Lehmann  Ktur  á  i  bókinni,  sem  eg  nefndi  áðan,  að  i 
draumura  getur  stundum  komið  fram  furðu  raikið  hug- 
sjónaíiug.  Af  saraa  skortinum  stafar  það  enn  fremur,  hve 
litið  sofandi  maður  verður  fyrir  áhrifum  á  skilningarvit- 
in,  og  hve  litla  meðvitund  hann  hefir  ura  sjálfan  sig.  Og 
trúin  á  það,  að  draumar  geti  boðað  óorðna  hluti,  er  kveð- 
in  niður  með  þeirri  staðhæíing,  að  hún  staíi  af  endur- 
minninga-blekking.     Af  þvi  að  draumarnir  séu  svo  hringl- 


232  Ðranmar. 

andalegir  og  sundurlausir,  sé  alt  að  þvi  ókleift  að  muna» 
þá  nákvæmlega,  og  þegar  eittlivað  komi  fyrir,  sem  likist 
draumi,  er  mann  hafi  dreymt,  þá  komi  sá  draumur  fram 
i  minninu  að  meira  eða  minna  leyti  breyttur,  og  með^ 
þeim  hætti  geti  virzt  svo,  sem  drauminn  hafi  verið  a^- 
marka. 

Þann  veg  hafa  þeir  menn  á  draumana  litið,  sem  mest 
áhrif  hafa  haft  á  hugsunarháttinn.  Og  af  sama  toga  hefir 
það  verið  spunnið,  sem  merkur  og  gáfaður  íslenzkur  vis- 
indamaður  hefir  lagt  til  umræðna,  sem  orðið  hafa  hér  á* 
landi  um  nokkura  drauma  i  fornsögunum  okkar.  En  eg. 
hefi  valið  mér  þetta  umtalsefni  nú  til  þess  að  benda  ykk^- 
ur  á,  að  á  siðari  árum  hafa  farið  fram  rannsóknir  á 
draumum  með  visindalegri  nákvæmni,  og  að  þær  rann- 
sóknir  hljóta  að  breyta  til  muna  skilningnum  á  þessari 
hlið  á  sálarlífi  mannanna.  Það  er  Sálarrannsóknafélagið- 
brezka,  (Society  of  Psychical  Research),  sem  staðið  hefir 
fyrir  þeim  rannsóknum.  Og  þeirra  er  gerð  ágæt  grein  t 
hinni  heimsfrægu  bók  eftir  F.  W.  H.  Myers  ura  Persónu- 
leik  mannsins.  Höf.  fiokkar  þar  merkisdraumana  af  hinni 
mestu  skarpskygni.  Og  eftir  hans  fiokkaskipun  fer  eg  með^' 
það,  sem  mig  langar  nú  til  að  segja  ykkur.  Þvi  miður  get  eg: 
svo  undur  litið  sagt  ykkur  af  þvi,  sem  hann  segir.  Hann. 
segir  50  drauma,  sem  allir  eru  nokkuð  sinn  með  hverju* 
móti,  sýna  einhverja  sérstaka  hlið  á  draumalifinu.  Eg  get 
ekki  sagt  nema  örfáa.  En  þá  fáu  drauma,  seni  eg  ætla  að 
segja  ykiíur,  tek  eg  alla  úr  bók  hans.  Eg  verð  að  sleppa 
sönnununum,  sem  færðar  eru  að  þvi,  að  sögurnar  séu- 
sannar,  verð  að  láta  mér  nægja  að  benda  ykkur  á,  að' 
engin  saga  hefir  verið  verið  tekin  i  það  safn  nema  eftir 
nákvæma  rannsókn  á  þvi,  hvort  hún  sé  sönn  —  og  ann- 
ars  að  visa  til  bókarinnar  sjálfrar,  sem  nú  má  fá  að  minsta 
kosti  á  þrem  tungum,  ensku,  frönsku  og  dönsku. 

Myers  byrjar  á  þvi  að  benda  mönnnura  á,  að  eftir 
þær  rannsóknir,  sera  fram  hafa  farið,  sé  eitt  tafarlaust 
bersýnilegt:  að  við  getura  ekki  talað  um  svefninn  —  eins- 
og   hingað  til  hefir  verið  ura  hann  talað  —  eingöngu  frá. 


Draumar.  233- 

n  e  i  k  V  æ  ð  u  sjón«irraiði.  Við  getum  ekki  látið  okkur 
nægja  það,  sem  alraennar  fræðibækur  gera,  að  fjölyrða  ein- 
göngu  ura  þá  vöku-hæíileika,  sem  v  a  n  t  a  r,  hvernig  skyn- 
junin  út  á  við  dvínar,  hvernig  stjórn  skynseminnar  hverf- 
ur.  Við  verðum  lika  að  tala  ura  svefninn  frá  jákvæðu 
sjónarmiði,  líta  á  hann,  að  svo  miklu  leyti,  sem  við  get- 
um,  sem  ákveðna  hlið  á  persónuleik  okkar,  jafnstæða 
vökuhliðinni.  Sumt  af  því,  sera  i  svefninura  gerist,  er  al- 
veg  sérstaks  eðlis;  því  verður  ekki  jafnað  saraan  við  neitt, 
sera  fyrir  okkur  keraur  i  vökunni.  Og  alveg  vist  er  það, 
að  drauraarnir  eru  ekki  æ  f  i  n  1  e  g  a  yfirborðsruglingur 
liðinnar  vöku-reynslu,  þó  að  þeir  séu  það  tiðast,  heldur 
býr  i  þeim  sérstakur  máttur,  fenginn  úr  einhverju  þvi 
djúpi  tilveru  okkar,  sem  við  náum  ekki  til  i  vöku. 

Alveg  sérstaks  eðlis  eru,  til  dæmis  að  taka,  þau  áhrif 
svefnsins,  sem  okkur  eru  öUum  kunnust,  hressingin,  sem 
honum  fylgir.  Við  höfum  sennilega  öU  reynt  það,  þó  að 
enginn  viti,  hvernig  á  þvi  stendur,  að  það  eitt,  að  við 
blundum  allra-snöggvast,  að  okkur  að  eins  hverfur  hugur, 
það  getur  hrest  okkur  og  styrkt  meira  en  margra  klukku- 
stunda  hvild  i  vöku  gæti  gert.  Eftir  einnar  eða  tveggja 
sekúnda  svefn  getum  við  jafnvel  litið  alt  öðrura  augum 
á  tilveruna  en  við  gerðum  áður.  Þá  er  sýnilegt,  að  eitt- 
hvað  er  að  gerast  annað  eða  alt  annan  veg  en  ella,  þó 
að  við  vitum  ekki,  hvað  það  er. 

Venjulega  höfum  vio,  eins  og  ykkur  er  öUum  kunn- 
ugt,  ekkert  vald  á  líkaraa  okkar  i  svefninura.  En  lika 
keraur  það  fyrir  suraa  menn,  að  þeir  hafa  margfalt  meira 
vald  á  líkamanum  i  svefni  en  i  vöku,  geta  sofandi  farið 
um  hættulega  staði,  sem  þeir  gætu  ekki  með  nokkuru 
móti  i  vöku. 

Stundum  vaxa  hæfileikarnir  í  svef ni  frá  því  sera  þeir 
eru  i  vöku.  Einn  af  helztu  rithöfundum  Breta  á  síðari 
hluta  siðustu  aldar  hét  Robert  Louis  Stevenson.  Hann 
gerði  tilraunir  með  drauraa  sína,  sem  engum  hafa  tekist 
jafnvel.  Honum  tókst  að  láta  sig  dreyma  sýnir,  sem  urðu 
að  efninu  i  sumum  beztu  sögum  hans.    Sömuleiðis  kemur 


i234  Draumar. 

það  fyrir,  að  menn  ráða  í  draumum  gátur,  sem  þeir  hafa 
verið  að  glima  við  i  vöku,  og  ekki  getað  ráðið  við.  Menn 
hafa,  til  dæmis  að  taka,  uppgötvað  í  draumi  bókfærsluvillur, 
sem  þeir  voru  uppgefnir  við  að  finna,  og  reiknað  stærð- 
fræðidæmi,  sem  þeir  hafa  enga  hugmynd  haft  um  í  vöku, 
hverni^  þeir  ættu  að  reikna.  Eitt  dæmi  um  afburða- 
skarpskygni  i  draumi  er  svo  merkilegt  og  einkennilegt, 
að  eg  get  ekki  stilt  mig  um  að  segja  ykkur  ágrip  af  sög- 
unni.  Hún  er  líka  hentug  til  þess  að  athuga  frá  einni 
hlið,  hvernig  visindamenn  nútímans  hta  á  drauma. 

Dr.  Hermann  V.  Hilprecht  er  prófessor  í  Assýríufræð- 
'um  við  Pennsylvaniu-háskólann.  Hann  hetir  verið  sam- 
verkamaður  hins  nafnkunna  þýzka  Austurlanda-fornfræð- 
ings,  prófessors  Friedrichs  Delitzsch.  í  marzmán.  1893  var 
hann  að  berjast  við  að  komast  fram  úr  letri  á  tveimur 
agatsteinabrotum,  sem  hann  hélt,  að  væru  úr  fingurhring- 
um  einhverra  fornmanna  i  Babýloniu.  örðugleikarnir  voru 
miklir.  A  þessum  steinabrotum  voru  ekki  eftir  nema 
partar  af  stöfum.  Fjöldi  af  slíkum  brotum  hafði  fundist 
í  rústum  eftir  Belsmusteri  eitt,  og  af  þeim  höfðu  menn 
engis  orðið  vísari.  Og  dr.  Hilprecht  hafði  ekki  einu  sinni 
fiteinana  sjálfa,  heldur  skynditeikningar,  sem  gerðar  höfðu 
verið  af  þeim.  Steinarnir  voru  í  forngripasafni  í  Mikla- 
garði.  Hann  gefst  alveg  upp  við  steinana,  nema  hvað 
hann  þykist  sjá,  bæði  af  því,  hvar  þeir  fundust,  og  af 
stafagerðinni,  að  þeir  muni  vera  frá  tímabilinu  1700— 
1140  f.  Kr.  Hann  er  að  gefa  út  bók  um  fornmenjarann- 
sóknir  þar  austur  frá,  og  prófarkirnir  liggja  fyrir  framan 
hann.  Þar  minnist  hann  á  þessa  steina,  sinn  á  hvorum 
stað  i  bókinni,  og  getur  ekkert  frekara  með  þá  komist. 
Um  miðnætti  fer  hann  að  hátta,  örþreyttur  eftir  þessi 
heilabrot,  og  sofnar  fast.  Þá  dreymir  hann,  að  til  sín 
komi  hár  og  grannur  Babyloniu-prestur,  um  fertugt,  fari 
með  sig  inn  i  fjárhirzlu  musterisins,  suðaustan-megin  i  þvi, 
og  segi  sér,  að  steinabrotin,  sem  hann  hafi  ritað  um  á 
bls.  22  og  26,^  eigi  saman  og  séu  ekki  úr  fingurgullum, 
heldur    stan'di   svo  á  þeim,    að   einu  sinni  hafi  Kurigalzu 


Draninar.      '  235 

koDungm  (sem  var  uppi  ura  1300  f.  Kr.)  sent  musteri 
Bels  ýmsa  muni  úr  dýrum  steinum,  þar  á  meðal  áletraðan 
áheitis  sivalning  úr  agatsteini.  »Þá  fengum  við  prestarnir*, 
segir  draummaðurinn,  »alt  i  einu  skipun  um,  að  búa  til 
eyrnahringa  úr  agatsteinum  handa  likneskju  guðsins  Ninib. 
Við  vorum  í  standandi  vandræðum,  þvi  að  engir  óunnir 
agatsteinar  voru  við  höndina.  Til  þess  að  hlýðnast  þess- 
ari  skipun,  höfðum  við  engin  önnur  ráð  en  að  skifta  áheit- 
is-sivalningnum  i  þrent.  Úr  honum  bjuggum  við  til  3 
hrin^a,  og  á  öllum  þeirra  var  nokkuð  af  letrinu.  Fyrstu 
2  hringarnir  voru  settir  í  eyrun  á  hkneskjunni ;  brotin  2, 
sem  hafa  valdið  þér  svo  miklum  heilabrotum,  eru  partar 
úr  þeim.  Ef  þú  heldur  þeim  saman,  muntu  komast  að 
raun  um,  að  eg  segi  satt.  En  þriðja  hringinn  hafið  þið 
ekki  fundið,  og  hann  finnið  þið  aldrei«.  Að  svo  mæltu 
hvarf  presturinn.  Dr.  Hilprecht  vaknar  og  segir  konu 
sinni  drauminn  samstundis,  til  þess  að  gleyma  honum 
ekki.  Og  daginn  eftir  getur  hann  lesið  letrið.  með  því 
að  setja  teikningarnar  saman.  A  steininum  hafði  staðið: 
Guðnum  Ninib,  syni  Bels,  drottins  hans,  hefir  Kurigalzu, 
æðsti  prestur  Bels,  gefið  þetta. 

Enn  var  einn  Örðugleiki  eftir.  Eftir  lýsingunni  á 
steinunum  voru  þeir  sinn  með  hvorum  lit.  Þess  vegna 
hafði  engum  dottið  í  hug,  að  þeir  ættu  saman,  enda  mjög 
óliklegt.  En  sumarið  1893  var  dr.  Hilprecht  sendur  til 
Miklagarðs  til  fornmenjarannsókna  í  safni  soldáns  þar. 
Þar  voru  steinarnir.  Engum  fornfræðingum  þar  hafði  enn 
komið  til  hugar,  að  þeir  ættu  saman.  En  nú  gengu  allir 
úr  skugga  um  það,  og  eins,  að  minsta  kosti  nokkurn  veg- 
inn,  um  það  hvorttveggja,  að  þeir  hefðu  upprunalega  verið 
áheitis-sívalningur,  og  að  siðar  hefðu  verið  gerðir  úr  þeim 
eyrnahringar.  Um  litina  á  brotunum  er  það  að  segja,  að 
steinninn  hafði  verið  mislitur,  og  sagaður  sundur  um  lita- 
skiftin. 

Hér  eru  6  atriði,  sem  vitneskja  fæst  um  i  draumnum: 
1.  Að  brotin  eigi  saman;  2.  að  þau  séu  brot  úr  áiieiiis- 
sivalningi;    3.  að    Kurigalza    konungur  hafði  gefið  sivain- 


236  Draumar. 

inginn;  4.  að  hann  hafi  verið  gefinn  guðnum  Ninib;  5.  a^ 
eyrnahringar  hafi  verið  búnir  til  úr  honum ;  6.  að  fjár- 
hirzlan  hafi  verið  suðaustan-megin  i  musterinu. 

Myers  segir,  að  engin  önnur  kynslóð  en  þessi  mundi 
hafa  efast  um,  að  Babylóniu-presturinn  muni  í  raun  og 
veru  hafa  komist  i  samband  við  dr.  Hilprecht  og  veitt 
honum  þá  vitneskju,  sem  hér  er  um  að  tefla.  En  ekki 
kemur  honum  til  hugar  að  skýra  málið  þann  veg,  né 
þeim  visindamönnum  öðrum,  sem  við  þessar  rannsóknir 
fást.  Um  5  fyrstu  atriðin  segja  þeir,  að  þau  séu  öll  þess 
eðlis,  að  prófessor  Hilprecht  hefði  getað  komist  að  þeim  i 
vöku,  enda  hafi  gert  sams  konar  uppgötvanir  vakandi. 
Hitt  er  ómótmælanlegt,  að  vitsmunir  hans  hafa  þetta  sinn, 
hvernig  sem  á  því  stendur,  notið  sín  betur  i  svefninum 
en  í  vökunni,  enda  telja  menn  þarna  náð  hámarki  þess 
ályktana-skarpleika,  sem  menn  vita  dæmi  til  i  draumum. 
Og  svo  hefir  jafnframt  imyndunaraflið,  sem  leikur  sva 
lausum  hala  í  draumum,  sem  öllum  er  kunnugt,  búið  til 
prestinn. 

Um  6.  atriðið  —  afstöðu  fjárhirzlunnar  í  musterinu 
—  er  það  að  segja,  að  prófessor  Hilprecht  hafði  enga  hug- 
mynd  um  hana,  þegar  hann  dreymdi  drauminn.  Hann 
grenslaðist  eftir  þessu,  og  þetta  atriði  reyndist  rétt,  eins 
og  hin.  En  jafnframt  sannaðist  það,  að  honum  hafði  tveim 
árum  áður  verið  sagt,  hvar  þetta  fjárhirzlu-herbergi  hef5i 
fundist  í  musterisrústunum.  Hann  hafði  steingleymt  þvi. 
En  í  þeim  lögum  vitundarinnar,  sem  nefnt  er  undirvitund, 
hefir  það  geymst,  og  runnið  upp  þaðan  i  draumnum.  Það 
fyrirbrigði  virðist  vera  nokkuð  algengt. 

Draumarnir  toga  meira  upp  úr  undirvitundinni  en 
gleymd  atvik;  þeir  koma  lika  þaðan  með  athuganir,  sem 
aldrei  hat'a  komist  inn  í  hversdagsvitundina,  eingöngu  hafa 
verið  gerðar  af  undirvitundinni.  Menn  þykjast  sem  sé 
hafa  komist  að  raun  um,  að  eitthvað  i  okkur  athugar 
stundum  betur  en  við  vitum.  Eg  hefi  ekki  tíma  til  að- 
gera  grein  þess,  hvað  menn  hafa  fyrir  sér  i  þvi  efni,  verð" 


Draumar.  287 

að  láta  mér  nægja  að  segja  ykkur  ágrip  af  tveimur 
•draumasögum,  sem  skýrðar  eru  þennan  veg. 

Nærsýnn  maður,  að  nafni  Lewis,  i  Cardiff  1  Wales, 
á  að  taka  á  móti  skipsfarmi.  Uppskipunin  átti  að  byrja 
kl.  6  að  morgni.  Hann  fær  skjölin,  sem  til  þess  þarf  að  fá 
vörurnar,  kl.  4  siðd.  deginum  áður,  og  fer  með  þau  2  stund- 
um  siðar  i  tollhúsið.  En  þegnr  hann  ætlar  að  sýna  þau 
þar,  hefir  hann  týnt  þeim.  Hann  leitar  vandlega  i  toll- 
húsinu  og  finnur  þau  ekki,  fer  heim  mjög  áhyggjufullur, 
og  er  hræddur  um  að  missa  stöðu  sina  fyiir  þennan 
klaufaskap. 

Þá  dreymir  hann  um  nóttina,  að  hann  sjcii  skjölin  í 
rifu  i  múrnum  undir  skrifborði  i  tollhúsinu. 

Hann  fer  kl.  5  morguninn  eftir  til  toUhússins,  vekur 
umsjónarmanninn  og  fær  hann  til  þess  að  opna  húsið. 
Hann  gengur  að  staðnum,  sem  hann  hafði  dreymt.  Þar 
eru  skjölin.     Og  uppskipunin  gat  byrjað  á  réttuni  tíma. 

Það  sannaðist  eftir  á,  að  Lewis  hafði  leitað  einmitt 
þarna  undir  borðinu,  þar  sem  skjölin  fundust.  Og  skýr- 
ing  vísindamanna  á  draumnum  er  sú,  að  i  þeirri  leit  hafi 
undirvitund  mannsins  skynjað  skjölin,  þó  að  hversdags- 
vitund  hans  yrði  þeirra  ekki  vör. 

Hin  sagan  er  á  þessa  leið:  Ekkjumaður  býr  á  bú- 
garði  sinum  í  Massachusetts,  og  á  4  börn,  1  dreng  og  3 
stúlkur.  Drengurinn  deyr  af  slysi  um  14  ára  gamalL 
Systur  hans  hafa  verið  mjög  samrýndar  honum,  en  yngsta 
systirin,  sem  var  8 — 9  ára  gömul,  þegar  hann  andaðist, 
hefir  verið  eftirlætisgoðið  hans.  Einu  sinni  kaupir  faðir- 
inn  ofurlitla  hnífa,  um  2^2  þuml.  á  lengd,  handa  systrun- 
um.  Þetta  var  fyrsti  hnífurinn,  sem  yngsta  systirin  eign- 
aðist,  og  henni  þótti  svo  mikið  i  hann  varið,  að  hún 
skildi  hann  aldrei  við  sig. 

Nokkurum  dögum  eftir  að  systurnar  fengu  hnifana, 
og  um  6  mánuðum  eftir  andlát  drengsins,  komu  nokkurar 
telpur  að  heimsækja  þær,  og  allur  hópurinn  ferútihlöðu 
að  leika  sér.  Þar  var  mikið  hey  og  telpurnar  ólmuðust 
uppi   á   heyinu.    En   i  þessum    leik  tókst  svo  illa  til,  að 


238  Draumar. 

minsta  heimatelpan  týndi  nýja  hnífnum  sinum.  Allar 
telpurnar  fóru  að  leita  að  honum,  en  f undu  hann  ekki,  og 
eigandinn  var  óhuggandi.  Telpurnar  skildu  um  kvöldið 
raunamæddar,  og  þó  að  faðirinn  neytti  allra  bragða  til  að 
hugga  barnið,  sem  týnt  hafði  hnífnum,  þá  fór  hún  grát- 
andi  í  rúraið. 

Um  nóttina  dreymir  barnið,  að  bróðir  hennar  komi 
til  hennar,  taki  í  höndina  á  henni  og  segi:  »Komdu  með 
mér,  góða;  eg  ætla  að  sýna  þér,  hvar  hnífurinn  þinn  er«. 
Þá  leiðir  hann  hana  út  í  hlöðuna,  klifrar  raeð  henni  upp 
á  heyið,  sýnir  henni  hnífinn  og  lætur  hana  festa  sér  stað- 
inn  i  minni. 

Telpan  vaknar  um  morguninn,  full  af  fögnuði,  og  segir 
systrum  sínum,  að  bróðir  þeirra  hafi  komið  til  sín  um 
nóttina  og  sýnt  sér,  hvar  hnífurinn  sé.  Systur  hennar  fara 
að  hlæja  að  henni,  en  hún  er  friðlaus  eftir  að  fara  að 
leita  að  hnífnum,  og  alveg  sannfærð  um,  að  hún  viti,  hvar 
hann  sé.  Svo  að  þær  klæða  sig  í  snatri,  og  önnur  systir 
hennar  fer  raeð  henni  út  í  hlöðuna.  Hún  gengur  rakleiðis 
þangað,  sem  bróðir  hennar  hafði  vísað  henni  til.  Og  þar 
liggur  hnífurinn  ofan  á  heyinu. 

Skýring  visindamanna  er  hér  hin  sama  eins  og  á  draum 
mannsins,  sem  týnt  hafði  uppskipunarskjölunum.  Telpan 
hafði  leitað  að  hnifnum  um  alt  heyið.  Hversdagsvitund 
hennar  sést  yfir  staðinn,  þar  sem  hann  liggur,  en  undir- 
vitundin  tekur  eftir  honum,  og  getur  ekki  komið  vitnesk- 
junni  inn  í  hversdagsvitundina  annan  veg  en  í  svefni. 

En  nú  get  eg  hugsað  mér,  að  einhverjum  verði  að 
spyrja:  Hvers  vegna  á  að  vera  að  demba  þessu  öllu  á 
undirvitundina,  sem  við  vitum  litið  um!  Ef  fjarskygnin 
er  sönuuð,  hvers  vegna  gat  þá  ekki  verið  um  hana  að 
tefla,  þegar  Lewis  sá  i  draumi  skjölin,  sem  hann  hafði 
týnt,  eða  þegar  stúlkan  sá  hnífinn  sinn  í  heyinu?  Og  eg 
get  líka  hugsað  mér,  að  sumir  spyrji  enn  fremur:  Ef 
mennirnir  lifa  eftir  dauðann  og  ef  tekist  hefir  að  ná  ein- 
hverju  sambandi  við  þá  framliðna,  eins  og  svo  margir 
vísindamenn   telja   nú  sæmilega  vel  sannað,  hvers  vegna 


Draumar.  .    239^ 

þá  ekki  fara  einföldustu  leiðina  og  hugsa  sér,  að  Baby- 
lóniupresturinn  hafl  i  raun  og  veru  talað  i  draumi  við 
próf essor  Hilprecht,  og  að  f ramliðni  drengurinn  hafi  í  raun 
og  veru  sagt  og  sýnt  systur  sinni,  hvar  hún  mundi  finna> 
hnífinn  sinn  ? 

Mér  finnast  spurningarnar  skynsamlegar,  og  eg  skal- 
leitast  við  að  svara  þeim,  þó  að  ekki  geti  það  orðið  ann- 
an  veg  en  i  mjög  stuttu  máli. 

Og  f yrst  er  þá  líklegast  réttast  að  taka  það  fram,  að^ 
menn  vita  töluvert  meira  um  undirvitundina  en  nokkur 
von  er  til  að  alþýðu  manna  sé  enn  kunnugt  um. 

Eg  verð  að  láta  mér  nægja  i  þetta  sinn  að  geta  þess, 
að  fyrir  rúmum  20  árum  fengu  menn  óræka  vitneskju  um- 
það  stórmerkilega  sálarfræðisatriði,  að  auk  almennrar 
hversdags-vitundar  dylst  með  mönnum  annað  vitundarlag^ 
aðrar  endurminningar,  aðrar  hugsanir,  aðrar  tilfinningar, 
en  þeir  gera  sér  að  jafnaði  grein  fyrir.  Þetta  vitundarlag, 
sem  menn  verða  ekki  að  jafnaði  varir  við,  og  einkum  kem- 
ur  fram  í  svefni,  dáleiðslum  og  öðru  svipuðu  ástandi,  hafa 
menn  nefnt  undirvitund  á  okkar  tungu.  Menn  hafa  ástæðu 
til  að  ætla,  að  þar  geymist  alt,  sem  nokkuru  sinni  hefir 
inn  i  hversdags-vitundina  komist,  og  margt  fleira,  sem 
aldrei  heflr  inn  í  hana  komist.  Undirvitundin  er  svo 
ramlega  sönnuð  með  tilraunum,  að  um  hana  er  mér  vit- 
anlega  alls  ekki  deilt.  Svo  að  vísindamennirnir  kveinka 
sér  ekkert  við  að  leita  til  hennar  um  skýringar  —  senni- 
lega  nokkuð  oftar  en  alveg  er  rétt. 

Og  svo  er  annars  að  gæta:  Ef  þið  athugið  þessa 
drauma  og  þær  skýringar,  sem  eg  hefi  nú  sagt  ykkur  frá, 
þá  sjáið  þið,  að  þeir  hæfileikar,  sem  koma  fram  i  draum- 
unum,  eru  sama  eðlis  eins  og  almennir  hæfileikar  mann- 
anna.  Það  er  ófrávíkjanleg  regla  vísindamanna  að  skýra 
alt  í  þvi  Ijósi,  svo  lengi  sem  það  er  með  nokkuru  móti 
unt.  Fjarsýnin  og  hæfileikinn  til  þess  að  veita  hugsun- 
um  viðtöku,  öðruvísi  en  gegnum  skilningarvitin,  og  fieiri 
þess  konar  eiginleikar  eru  alt  annars  eðlis,  og  til  þeirra^ 
er  ekki  gripið  til  skýringar,  fyr  en  ókleift  er  að  heimfæra- 


:  240  Draumar. 

fyrirbrigðin  til  hinna  almennu  hæfileika  mannanna.  O^ 
menn  líta  að  sjálfsögðu  svo  á,  sem  sú  skýring,  að  sam- 
band  hafi  fengist  við  framliðna  menn,  hverrar  tegundar 
sem  það  samband  er,  og  hvort  sem  það  er  i  vöku  eða 
svefni,  standi  enn  fjær,  svo  til  þeirrar  skýringar  er  ekki 
gripið,  fyr  en  a  1 1  annað  þrýtur  —  bæði  venjulegir  og 
óvenjulegir  hæfileikar  mannanna.  Svo  að  gangurinn  verð- 
ur  eðlilega  þessi,  hvort  heldur  er  um  merkilega  drauma 
að  tefla,  eða  önnur  torskilin  fyrirbrigði,  sem  reka  menn 
M  úr  hinum  algengu  skýringum,  að  fyrst  er  undirvit- 
undar-skýringin  teygð  svo  langt,  sem  hún  þolir;  þegar 
henni  sleppir,  eru  fyrirbrigðin  skýrð  með  fjarsýni,  hugs- 
anaflutningi  og  öðru  þess  konar,  svo  lengi  sem  þess  er 
nokkur  skynsamlegur  kostur  —  og  sumum  finst  töluvert 
lengur ;  og  þegar  alt  annað  þrýtur,  er  leitast  við  að  skýra 
fyrirbrigðin  með  tilgátunni  um  einhvers  konar  samband 
við  annan  heim.  Það  er  allra-siðasta  athvarfið.  Eg  skal 
ekkert  um  það  segja,  hvað  réttar  skýringarnar  sumar 
verða  með  þessari  aðferð.  Eg  er  að  eins  að  benda  ykkur 
á,  að  þessi  e  r  aðf erð  þeirra  vísindamanna,  sem  við  þessi 
efni  eru  að  fást.  Og  með  varfærninni,  sem  i  þessu  er 
fólgin,  hafa  þeir  gert  rannsóknirnar  visindalegar,  og  fengið 
mentaðan  heim  til  þess  að  taka  vel  eftir  þeim. 

En  við  getum  ekki  numið  staðar  við  þá  drauraa  eina, 
sem  benda  á  aukna  almenna  hæfileika.  Þar  kemur  lika 
fram  önnur  tegund  hæfileika,  fyrirbrigði,  sem  við  gæiura 
ef  til  vill  heirafært  til  f  j  a  r  s  k  y  n  j  u  n  a  r  einu  nafni. 
Menn  skynja,  eins  og  með  öllum  skihiingarvitunum,  þó 
að  ekkert  þeirra  sé  notað,  fjarlæga  staði  og  fjarlæga  at- 
burði;  og  menn  verða,  beinhnis  eða  óbeinlinis,  greinilega 
eða  ógreinilega,  varir  við  hugsanir  og  tilfinningar  fjar- 
lægra  manna.  Eg  get  þvi  miður  lítið  gert  i  þetta  sinn 
annað  en  vakið  athygli  á  þessu  alment.  Enda  eru  skýr- 
ingarnar  á  þess  konar  draumum  flóknari  en  þeir  fá  gert 
sér  1  hugarlund,  sem  ekki  hafa  kynt  sér  málið.  Þær 
fiækjast  til  muna  við  það,  að  oft  er  ókleift  að  gera  sér 
grein  þess,  hvað  er  t.  d.  fjarsýni  og  hvað  er  hugsana-  og 


Draumar.  241 

tilfinninga-flutningur.     Eg   skal   segja   ykkur   eina,   mjög 
^infalda,  sögu  til  skýringar. 

Merkur  enskur  prestur,  Warburton  að  nafni,  segir 
bana.  Hann  fer  til  Oxford  að  heimsækja  bróður  sinn, 
sem  var  lögmaður.  Bróðir  hans  á  von  á  honum.  Og 
þegar  presturinn  kemur  inn  í  stofur  hans,  sér  hann  miða 
á  borðinu.  Lögmaðurinn  biður  þar  afsökunar  á  því,  að 
hann  sé  ekki  heima,  og  komi  ekki  heim  fyr  en  einhvern 
tíma  eftir  kl.  1,  þvi  að  hann  hafi  farið  á  dansleik.  Þetta 
er  um  kvöldið.  En  prestur  fer  ekki  að  hátta,  heldur  sezt 
i  hægindastól  og  sofnar  þar.  Hann  hrekkur  upp  kl.  1 
við  það,  að  hann  hefir  þózt  sjá  bróður  sinn  koma  út  úr 
samkvæmissal,  fram  á  bjartan  stigagang,  detta  í  efstu 
tröppunni  á  stiganum,  hrapa  áfram  og  bjargast  við  það, 
að  hann  kemur  fyrir  sig  höndunum  og  olnbogunum.  Hon- 
iim  þykir  einskis  vert  um  þetta  og  sofnar  aftur.  Eftir 
hálfa  klukkustund  kemur  bróðir  hans  inn,  og  segist  aldrei 
hafa  verið  í  annari  eins  hættu  við  að  hálsbrotna  eins  og 
nú.  Þegar  hann  hafi  komið  út  úr  danssalnum,  hafi  hann 
rasað  og  hrapað  ofan  allan  stigann. 

Er  nú  þetta  fjarsýni  eða  hugsanafiutningur?  Hefir 
presturinn  i  raun  og  veru  séð  atburðinn  i  draumnum? 
Eða  hefir  hann  fengið  hugmyndina  um  hann  inn  í  hug- 
ann  frá  hugsun  bróður  síns,  þegar  hann  hrapar?  Enginn 
getur  vitað  það,  með  þeirri  þekkingu,  sem  menn  hafa  enn 
fengið  á  slikum  efnum.  Hitt  eitt  vita  menn,  að  hann 
dreymir  atburðinn,  á  því  augnabliki,  sem  hann  er  að  ger- 
ast,  að  þvi  er  virðist,  og  alveg  eins  og  hann  gerist.  Eða 
«r  einhver  andlegur  leyniþráður  milli  bræðrtinna.  Hefir 
maðurinn,  sem  hrapaði,  kipt  í  þennan  þráð  með  geðshrær- 
ingunni,  og  eins  og  rykt  bróður  sínum  til  sin,  svo  að  hans 
andlegi  hluti  hafi  i  raun  og  veru  komið  á  staðinn  um  leið 
og  atburðurinn  gerðist?  Svarið  verður,  eins  og  svo  oft 
endranær  i  þessum  efnum:    Við  vitum  það  ekki. 

En  ekki  er  það  nein  ný  kenning,  að  andar  sofandi 
manna  séu  á  f erðinni  i  draumum.  Þvi  hefir  verið  trúað  á 
öllum  öldum.      »Á  steinöldinni«,  segir  Myers,  »hefði  ekki 

16 


242  Draumar. 

verið  hættulaust  að  dirfast  að  mótinæla  þvi.  Og  þó  að  eg^ 
kannist  við  það,  að  þessi  »steinaldar-sálarfræði«  sé  ekki  í 
samræmi  við  tízkuna  fáeinar  síðustu  aldirnar,  þá  held  eg 
ekki  (eftir  þeim  fjarskynjunar-sönnunum,  sem  safnað  hefir 
verið)  að  við  getum  visað  á  bug,  sem  afkáralegu  drauma- 
rugli,  þessari  hugsun,  sem  alt  af  kemur  aftur  og  aftur,  að 
menn  komi  á  fjarlægar  stöðvar  í  svefni  —  og  fái  þar 
vitneskju  um  staðreyndir,  sem  menn  geta  ekki  komist  að 
Öðruvisi«.  —  Að  minata  kosti  virðast  tveir  draumar,  sem 
eg  ætla  uú  að  segja  ykkur,  benda  i  þá  áttina. 

Maður  er  á  ferð  um  nótt  á  Englandi  i  járnbrautar- 
lest.  Um  morguninn  á  hann  að  koraa  á  stöðina,  þar  sem 
hann  á  heima.  Hann  er  einn  í  klefa,  biður  lestarþjón  að 
vekja  sig  á  járnbrautarstöð  sinni,  leggur  sig  út  af  og  sofn- 
ar  fast.  Þegar  þjónninn  kemur  að  vekja  hann,  er  hann 
að  dreyma,  að  það  sé  niorgun,  að  hann  sé  kominn  heim 
til  sin,  í  svefnherbergi  sitt,  að  hann  sé  að  klæða  sig,  að 
hann  fari  fram  að  stigagatinu,  að  hann  kalli  tvisvar  á 
vinnukonuna  með  nafni,  og  biðji  hana  að  koma  með  heitt 
vatn. 

Þegar  hann  kemur  heim  til  sin,  er  honum  sagt,  að 
einmitt  á  þeirri  stund,  sem  hann  var  að  dreyma  þennan 
draum,  hafi  vinnukonan  heyrt  kallað  á  sig  ofan  af  loft- 
inu,  hafi  greinilega  heyrt  kallað  á  sig  t  v  i  s  v  a  r.  Hún 
heldur,  að  það  sé  húsbóndinn,  sem  er  að  kalla  á  hana, 
man  ekki  í  svipinn  eftir  því,  að  hann  er  ekki  heima, 
hættir  við  það,  sem  hún  er  að  gera  og  þýtur  upp  á  loft. 
En  hún  kemur  ofan  náföl,  og  er  ilt  af  hræðslu;  því  að 
enginn  hefir  verið  uppi. 

Hinn  drauminn  dreymdi  enskan  prest,  sem  hét  Newn- 
ham,  og  er  nafnkendur  fyrir  mjög  merkar  rannsóknir  á 
hugsanaflutningi.  Hann  er  þá  við  háskólanám  og  er  trú- 
lofaður  stúlku,  sem  síðar  varð  konan  hans.  Eitt  kvöld 
fleygir  hann  sér  út  af  í  fötunum  um  kl.  9  með  óþolandi 
höfuðverk  og  sofnar.  Hann  dreymir  þá,  að  hann  sé  stadd- 
ur  hjá  f  jölskyldu  unnustu  sinnar,  sé  inni  í  stof u  hjá  tengda- 
foreldrum   sinum  tilvonandi,  en  að  unnusta  hans  sé  farin 


Draumar.  243 

upp  á  loft,  að  hann  heldur.  Svo  býður  hann  foreldrum 
hennar  góða  nótt,  og  ætlar  upp  á  loft  til  þess  að  hátta. 
En  þegar  hann  kemur  fram  í  forstofuna,  verður  hann  þes& 
var,  að  unnustunni  hefir  dvalist  niðri,  og  að  hún  er  ekki 
komin  lengra  en  ofarlega  í  stigann.  Hann  þýtur  þá  upp 
stigann,  nær  henni  á  efsta  þrepinu  og  tekur  báðum  hand- 
leggjunum  utan  ura  mittið  á  henni.  Nú  vaknar  hann,  og 
klukkan  i  húsinu  sló  10  rétt  á  eftir.  Draumurinn  var  svo 
lifandi  i  huga  hans,  að  hann  skrifaði  unnustu  sinni  hann 
nákvæmlega  morguninn  eftir. 

En  unnustan  skrifar  lika  honum  um  morguninn,  áður 
en  hÚQ  fær  hans  bréf,  og  segir  i  bréfinu:  »Varstu  nokk- 
uð  að  hugsa  óvenjulega  mikið  um  mig  i  gærkveldi  rétt 
um  kl.  10  ?  Eg  spyr  að  þvi  vegna  þess,  að  þegar  eg  var 
á  leiðinni  upp  á  loft  til  að  hátta,  heyrði  eg  greinilega 
fótatak  þitt  i  stiganum,  og  fann,  að  þú  tókst  með  báðum 
handleggjunum  utan  um  mittið  á  mér*. 

Með  þeim  hugsunarhætti,  sem  flestum  nútíðarmönnum 
hefir  verið  innrættur,  er  það  óneitanlega  nokkuð  kynlegt 
að  hugsa  sér,  að  menn  skynji  það  i  draumi,  sem  er  að 
gerast  í  fjarlægð.  Enn  kynlegra  er  þó  að  hugsa  sér,  að 
menn  geti  skynjað  það  í  draumi,  sem  h  e  f  i  r  gerst,  og 
maður  veit  ekkert  um.  Til  þess  að  skýra  það  fyrirbrigði, 
er  venjulega  gripið  til  hugsanaflutningsins.  Menn  hugsa 
sér,  að  vitneskjan  um  hinn  liðna  atburð  komist  inn  í 
drauminn  úr  huga  einhvers  annars  manns.  En  þaðan  af 
kynlegra  er  að  hugsa  sér,  að  menn  geti  orðið  varir  i 
draumum  við  þá  atburði,  sem  gerst  hafa,  og  enginn 
lifandi  maður  veit  að  hafa  gerst.  Hvaðan  kemur  þá  vit- 
neskjan?  Sálarrannsóknarfélagið  hefir  skrásett  og  rann- 
sakað  fjölda  af  sögum  í  þá  átt.  Eg  skal  segja  ykkur 
ágrip  af  einum  af  þeim  draumum. 

Kona  nokkur,  frú  Storie  að  nafni,  í  Hobart  Town  i 
Ástraliu,  fer  að  hátta  að  kvöldi  hins  18.  júli  1874,  og  kann 
eitthvað  illa  við  sig,  Henni  fanst  eins  og  einhver  væri  í 
herberginu,  sem  hún  gat  ekki  séð,  og  þegar  hún  er  a5 
fara  upp  i  rúmið,  fanst  henni  einhver  vera  m  e  ð  h  u  g  s-^ 

16* 


24á  Draumar. 

u  n  að  varna  sér  þess.  Kl.  2  vaknar  hún  eftir  draum, 
sem  var  eins  og  einlægar  lausasýnir.  Fyrst  sér  hún 
bregða  fyrir  Ijósi,  og  í  því  Ijósi  sér  hún  járnbraut  og  eim- 
reið  á  ferðinni.  Hún  hugsar  með  sér:  »Hvað  er  þarna 
jnb  gerast  ?  Er  þetta  eitth vert  f erðalag  ?  Ætli  einh ver  af 
okkar  fólki  sé  að  ferðast  þarna  og  raig  sé  að  dreyma  það? 
Þá  svarar  einhver,  sem  hún  sér  ekki:  Nei;  það  er 
nokkuð  alt  annað  —  nokkuð  öðruvísi  en  það  á  að  vera«. 
»Mér  fellur  illa  að  horfa  á  þetta«,  sagði  konan  þá  i  svefn- 
inum.  Þá  sér  hún  fyrir  aftan  og  ofan  höfuðið  á  sér  efri 
partinn  af  líkama  Vilhjálms  bróður  sins  hallast  aftur  á 
bak;  augun  og  munnurinn  eru  hálflokuð;  bringan  belgist 
4it,  eins  og  hann  hafi  krampa,  og  hann  lyftir  upp  hægra 
handleggnum.  Þá  beygir  Vilhjálmur  sig  áfram  og  segir: 
»Eg  ætti  vist  að  komast  út  úr  þes8u«.  Næst  sér  hún  hann 
liggja,  með  lokuðum  augum,  flatan  á  jörðinni  Eimreiðar- 
strompur  var  við  höfuðið  á  honum.  Hún  kallar  upp  1 
geðshræringu:  »Þetta  rekst  í  hann«.  Þessi  einhver, 
sem  hún  hafði  áður  heyrt  til,  segir  þá:  » Já  —  jæja,  hérna 
var  það«.  Og  i  sama  bili  sér  hún  Vilhjálm  sitja  úti  undir 
beru  lofti  i  daufu  tunglsljósi  utan  í  einhverjum  hiygg. 
Hann  réttir  upp  hægri  handlegginn,  skelf ur  og  segir :  »Eg 
kemst  ekki  áfram  og  ekki  heldur  aftur  á  bak.  Nei«.  .  Þá 
þóttist  hún  sjá  hann  liggja  flatan.  Hún  hljóöar  upp  yfir 
sig:  »0,  ó!«,  og  henni  fanst  aðrir  taka  undir  það,  og  segja 
lika  »0,  ó!«.  Þá  þóttist  hún  sjá  Vilhjálm  rísa  upp  á  oln- 
boganum  og  segja:  »Nú  kemur  það«.  Næst  er  eins og 
hann  sé  að  berjast  við  að  standa  upp;  hann  snýr  sér 
tvisvar  við  snögglega  og  segir:  »Er  það  lestin!  lestin, 
le8tin«,  og  hægri  öxlin  á  honum  kastast  til,  eins  og 
hún  hefði  fengið  högg  að  aftan.  Hann  hnigur  aftur  á 
bak  eins  og  i  yfirliði;  augun  ranghvolfast.  Einhver  dökk- 
ur  hlutur  lendir  miili  þeirra,  eins  og  timburþil,  og  henni 
finst  einhvað  velta  um  i  hálfmyrkri  og  eins  og  handlegg- 
ur  kastist  upp,  og  þá  sendist  alt  á  burt.  Rétt  hjá  henni 
verður  þá  einhver  langur,  dökkur  hlutur  á  jörðinni.  Hún 
Jkallar:     »Þeir    hafa    skilið    eitthvað    eftir;    það    er    likt 


Draumar.  245^ 

manni«.  Þá  reisti  það  upp  höfuð  og  herðar  og  hneig  aft- 
ur  niður.  Þessi  sami  e  i  n  h  v  e  r  játaði  því.  Augnabliki 
siðar  íinst  henni  kallað  til  sin  að  líta  upp,  og  hún  segir: 
»Er  þetta  enn  ekki  farið?«  Henni  er  svarað:  »Nei«.  Og 
fram  undan  henni  sér  hún  í  Ijósi  inn  i  járnbrautarvagn, 
og  hún  sér  þar  prest,  sem  hún  þekkir,  Johnstone.  Hún 
spjT,  hvað  hann  sé  að  gera  þarna.  Henni  er  svarað: 
»Hann  cr  þarna«.  Loks  þykir  henni  þessi  einhver 
segja  rétt  hjá  sér:  »Nú  er  eg  að  fara«.  Hún  hrekkur 
við  og  scr  í  cinu :  háan  dökkan  mann  við  höfuðið  á  sér 
og  bakið  á  Vilhjáhni  við  hlið  sér.  Vilhjáimur  tók  hægrl 
hendinni  um  aiidlit  sér,  eins  og  sorgbitinn,  og  hin  höndin 
kom  rétt  að  segja  við  öxlina  á  henni;  hann  fór  fram  hjá 
henni  fyrir  framan  hana,  og  var  alvariegur  og  hátíðlegur 
á  svipinn.  Hún  sér  eins  og  leiftur  úr  augum  hans,  og 
fyrir  bregður  fríðu,  fölu  mannsandliti,  sem  henni  íinst 
vera  að  fylgja  honum,  og  hún  hefir  eins  og  veður  af  ein- 
hverjum  þriðja  manninum.  Hún  verður  hrædd  og  hróparr 
»Er  hann  reiður?«  »0,  nei«,  er  svarað.  »Er  hann  að 
fara  burt?«  »Já«,  svarar  þessi  sami  einhver.  Og  þá 
vaknar  hún.  Þegar  hún  er  að  festa  svefninn  aftur,  þykir 
henni  þessi  sami  einhver  segja:  »Það  er  alt  búið«. 
Og  annar  svarar:     >Eg  ætla  aö  koma  og  minna  hana  á«. 

Viku  seinna  fær  hún  þá  fregn,  að  Vilhjálmur  bróðir 
hennar  hafi  orðið  fyrii-  járnbrautarlest  kl  9,55  um  kvöldið,. 
sem  hana  hafði  dreymt  drauminn  og  talið  er  vist,  að  hann 
hafi  samstundis  beðið  bana  af  þvi.  Hann  hafði  gengið^ 
ianga  leið  um  daginn,  sezt  niöur  við  járnbrautina  tii  þesa 
að  laga  á  sér  skóinn,  og,  að  því  er  menn  telja  vist,  sofn- 
að  og  ekki  vaknað  aftur  til  þessa  lífs.  Járnbrautin  var  á 
tveggja  feta  háum  hrygg,  og  hann  hafði  setið  utan  i  hry gg- 
num,  eins  og  hún  sá  hann  í  draumnum.  Eitthvað,  sem 
stóð  út  frá  lestinni,  liklegast  tröppur,  hafði  lent  á  honum- 
Presturi nn,  sera  hún  sá  i  lestinni,  hafði  verið  þar  á  ferð. 
Enginn  maður  vissi  um  slysið,  fyr  en  morguninn  eftir.  Þá» 
varð  manni  gengið  fram  á  likið  af  tilviljun. 

Hvað  eigum  við  nú  að  hugsa  um  þennan  draum? 


246  Draumar. 

Er  þetta  fjarskygni?  Er  raannssálin  í  raun  og  veru 
fivo  gerð,  að  hún  geti,  þegar  einhver  óþekt  skilyrði  eru 
fengin,  skynjað  það,  sem  gerst  hefir  i  fjarlægð?  Eða 
€r  eitthvað  það  til  í  tilverunni,  sem  atburðirnir  festa  sig 
á.  eins  og  myndir,  sem  mannssálin  getur  einstöku  sinnum 
skynjað?    Við  vitum  það  ekki. 

Eða  er  þetta  hugsanaflutningur?  Enginn  vakandi 
niaður  hefir  getað  sent  það  hugarskeyti,  þvi  að  enginn 
vakandi  maður  vissi  um  slysið.  Eigum  við  þá  að  hugsa 
okkur,  að  undirvitund  mannsins,  sem  fyrir  slysinu  varð, 
hafi  vitað,  að  lestin  var  að  líoma,  og  hvað  nú  hlaut  að 
gerast  og  skeytið  borist  frá  henni  til  konunnar  i  svefnin- 
uin,  en  verið  3—4  klukkustundir  á  ferðinni?  Eigum  við 
aö  hugsa  okkur,  að  undirvitundin  hafi  ekki  að  eins  séð 
lestina  vera  að  koma,  heldur  lika  séð  prestinn  inni  i  henni, 
og  sent  skeyti  um  það?     Við  vitum  það  ekki. 

Eða  er  þetta  áhrif  frá  hinum  framliðna  manni  eftir 
dauðann?  Hefir  hann  verið,  ásamt  einhverri  annari  veru, 
sem  konan  verður  ekki  nema  óglögt  vör  við,  að  reyna 
að  bregða  upp  fyrir  systur  sinni  hverri  myndinni  eftir 
aðra,  til  þess  að  gera  henni  viðvart  um  andlát  sitt,  eins 
og  hann  gerir  sér  grein  fyrir  atburðinum  e  f  t  i  r  dauðann? 
Myers  heldur  það.  En  við  getum  vist  öll  með  góori  sam- 
vizku  sagt,  að  við  vitum  það  ekki.  Og  sannast  að  segja  finst 
mér  ekki  einu  sinni  skynsamlegt  að  láta  sér  finnast  neitt  lík- 
legt  eða  ólíklegt  i  jafn-flóknu  máli,  nema  menn  hafi  kapp- 
ko3tað  að  kanna  hið  mikla  dýpi  rannsóknanna,  sem  fram 
hafa  farið  siðustu  áratugina,  ekki  að  eins  á  draumum, 
heldur^  líka  á  öllum  svo  nefndum  dularfullum  fyrirbrigð- 
um  í  heild  sinni.  Þau  eru  öll  svo  saman  ofin,  að  ekkert 
þ'eirra  verður  með  réttu  slitið  út  úr  sambandinu. 

Eg  hefi  minst  á,  að  það  sé  kynlegt  að  hugsa  sér,  að 
menn  geti  í  draumum  orðið  varir  þeirra  atburða,  sem  gerst 
hafa,  og  enginn  lifandi  maður  veit,  að  hafi  gerst.  Oneit- 
anlega  er  þó  enn  kynlegra  að  hugsa -sér,  að  menn.skuli 
geta  oiðið  þess  varir,  sem  ekki  er  komið  fram,  en  g  e  r- 
i  8 1  8  í  ð  a  r.    Það  er  i  minum  augum  allra-kynlegasta  hlið- 


Draumar.  247 

in  á  draumunum.  Samt  er  þetta  sjálfsagt  algengasta 
hliðin  á  draumatrúnni.  Menn  tala  um  það  eins  og  al- 
gengan,  ómerkilegan  hlut,  að  þá  »dreymi  fyrir  daglátum*. 
Með  því  er  átt  við  það,  að  atburðirnir  komi  fram  i  draum- 
um,  rétt  áður  en  þeir  gerast,  og  alveg  eins  og  þeir  gerast, 
Enn  algengari  er  samt  sú  trú,  að  mönnum  birtist  í  draumi, 
raeð  hinum  og  öðrum  táknum,  það  sem  fram  við  þá  á  að 
koma.  Eg  hy gg,  að  fullyrða  megi,  að  naumast  sé  nokk- 
urt  það  heimili  til  á  landinu,  þar  sem  ekki  trúir  ein- 
hver,  að  meira  eða  minna  leyti,  á  draumana  að  þessu 
leyti  —  þar  sem  með  öðrum  orðum  ekki  trúir  einhver  á 
það  fyrirbrigðið,  sem  er  allra  dularfylst  og  óaðgengilegast 
skilningnum.  Eg  v^it,  að  fiestir  reisa  þessa  trú  sina  á 
veikum  grundvelli.  Eg  veit,  að  athuganir  íiestra  manna 
1  þessu  efni  eru  lítið  eða  ekkert  annað  en  reykur.  En 
þetta  er  ekki  að  eins  algeng  trú.  Þetta  er  trú,  sem  lifað 
liefir  á  öllum  þeim  öldum,  sem  menn  hafa  sögur  af  mann- 
kyninu.  Og  nú  er  það  að  staðfestast  með  hinum  visinda- 
legu  rannsóknum,  að  þessi  trú  sé  á  einhverju  verulegu 
reist.  Sönnunum  þess,  að  óorðnir  atburðir  geti  komið 
fram  i  draumum,  hefir  rignt  niður.  Eg  ætla  að  segja 
ykkur  eina  af  slikum  spádóms-sýnum,  rétt  til  dæmis. 
Hún  er  einkar  greinileg;  hún  virðist  vera  gersamlega  til- 
gangslaus;  hún  er  víst  alveg  óskiljanleg  á  núverandi  þekk- 
ingarstigi  mannanna;  en  hún  er  áreiðanlega  sönn,  þvi  að 
hún  er  rambyggilega  sönnuð. 

Enskur  læknir,  Alfred  Gooper,  segir  söguna.  Hann 
kemur  til  hertogans  af  Hamilton  í  lækniserindum  Þá  seg- 
ir  hertogafrúin  frá  þvi,  að  fyrir  sig  hafi  borið  kynleg  sýn 
eina  nóttina,  milli  svefns  og  vöku ;  hún  hafi  séð  L.  lávarð 
í  stól,  eins  og  i  veikindakasti ;  hjá  honum  hafi  staðið  rauð- 
skeggjaður  maður;  hann  hafi  staðið  hjá  baðkeri;  og  yfir 
baðkerinu  hafi  hangið  rauður  lampi.  Hertogatrúin  þekti 
íávarðinn  ekkert  nema  í  sjón,  og  hafði,  að  því  er  virðist, 
aldrei  komið  heim  til  hans. 

Einni  viku  eftir  þetta  var  læknirinn  sóttur  til  þessa 
lávarðar  L.    Hann  hafði  bólgu  í  báðum  lungunum.    Uppi 


248  Drauinar. 

yfir  honum  stóð  rauðskeggjaður  hjúkrunarmaður.  Maður- 
inn  stóð  við  baðker.  Og  uppi  yfir  baðkerinu  hékk  rauð- 
ur  lampi.  Lávarðurinn  dó  viku  eftir  að  hann  fekk  lungna- 
bólguna,  14  dögum  eftir  að  hertogafrúin  hafði  sagt  frá 
sýn  sinni. 

Hvernig  stendur  á  þessari  sýn  og  öðrum  slíkum  sýn- 
um?  Eiga  forlagatrúarmennirnir  á  réttu  að  standa?  Eru 
allir  atburðir  fyrirfram  ákveðnir?  Festast  þeir  einhver- 
staðar  i  tilverunni,  ekki  að  eins  þeir,  sem  gerst  h  a  f  a, 
heldur  lík^  þeir,  sem  e  i  g  a  að  gerast,  og  getur  manns- 
andinn  fengið  að  gægjast  inn  í  þá  myndasýningu  einstöku 
sinnum,  þegar  eitthvað  slaknar  á  jarðnesku  böndunum? 
Er  mannsandinn  svo  úr  garði  gerður,  að  hann  fái  séð  inn 
i  ókomna  tímann,  þegar  hann  fær  að  njóta  sín?  Eða  eru 
einhverjar  honi:|i?i  æðri  verur  að  sýna  honum  út  i  ein- 
hverja  ókunna  geima  tilverunnar?  Eða  er  timinn  sjálfur 
ekki  annað  en  blekking  ófullkorains  tilverustigs? 

Spurningarnar  þyrlast  og  flykkjast  upp  eins  og  fugla- 
hópur,  sem  stygð  hefir  komist  að.  Mestu  vafamál  manns- 
andans  komast  i  hreyfingu  i  hugum  vorum  —  við  það,- 
að  við  förum  að  hugsa  um  konu,  sem  dreymir  jafn-ómerki- 
legan  draum  eins  og  þann,  að  hún  sjái  veikan  mann,  sem 
henni  kemur  annars  ekkert  við  og  er  ekkert  ant  um,  og; 
rauðskeggjaðan  mann  og  baðker  og  rauðan  iampa  —  af 
þvi  að  sá  draumur  rætist  viku  siðar.  Svo  nátengt  er  það, 
sem  er  litilmótlegast,  og  það,  sem  er  háleitast,  það,  sem  er 
einfaldast  og  hyersdagslegast,  og  það,  sem  er  flóknast  og 
dularfylst  i  tilverunni. 

Og  andspænis  þessum  ráðgátum  standa  mennirnir,  — 
fróðir  jafnt  og  fávísir,  vitrir  jafnt  og  vitgrannir,  —  undr- 
andi  og  felmtraðir,  og  vita  ekki  sitt  rjúkandi  ráð,  líkastir 
ofurlitlu  sveitabarni,  sem  aldrei  hefir  séð  flóknari  vél  en 
rokkinn  hennar  mömmu  sinnar,  og  kemur  ofan  í  flæmi- 
stóran  skipsal,  þar  sem  undraáhaldið  hamast,  það,  sem  knj^r- 
hina  miklu  fljótandi  höll  yfir  útsæinn.  Barnið  skilur  ekk^ 
ert.  Og  við  erum  ofurlitlir,  misjafnlega  kotrosknir,  gláp- 
andi  krakkar  í  vélarsal  alheimsins. 


Draumar.  249* 

Misjafnlega  kotrosknir.  Og  þar  af  leiðandi  misjafn- 
lega  skringilegir.  Skringilegastir,  þegar  við  tölum  og  hög- 
um  okkur  eins  og  við  hefðum  mælt  og  viktað  og  nákvæm- 
lega  reiknað  út  alheiminn. 

Einar  Hjörleifsson, 


Faxi. 


í  dag  vildi  hann  vera  öllum  góður. 

Hann  gekk  með  beizlið  um  öxl  fram  daiinn,  á  leið 
til  að  sækja  hestana.  Hann  horfði  eftir  götunni  fram 
undan  sér;  hún  truflaði  hann  i  þessum  ásetning  hans. 
Þetta  var  gamla  gatan,  en  i  dag  var  hann  nýr;  hann  gekk 
út  af  henni.  Og  nú  runnu  brosgeislar  yfir  andlit  þessa 
unglings,  endurskin  af  fögrum  hugsunum,  sem  gerðu  svip- 
inn  bjartan  og  augun  leiftrandi  .  .  .  Eftir  stundarkorn  sá 
hann  eftir  sig  langa  slóð,  eins  og  dökka  kjölrák  i  hvitu 
daggarhafinu.  Þá  hljóp  hann  aftur  upp  á  götuna  til  að 
bæla  ekki  niður  blessað  grasið. 

í  dag  vildi  hann  vera  öllum  góður  ~  og  alt  af  héð- 
an  i  frá.  En  hafði  hann  ekki  margoft  reynt  það  áður! 
Og  aldrei  varð  úr  þvi  annað  en  áformið.  Það  var  lika 
undarlegt  að  vera  alt  af  að  striða  honum.  Átti  aldrei  að 
hætta  að  minna  hann  á  þetta  með  nautið? 

Á  bænum  var  blóðmannýgur  griðungur,  sem  Sveinn 
bróðir  hans  var  altaf  að  egna,  og  hafði  gert  æ  verri  við- 
ureignar.  Einu  sinni  heyrir  fólk  inn  i  bæ,  að  Sveinn 
hrópar  i  dauðans  ofboði  á  hjálp;  hrópin  komu  utan  af 
túni.  Það  fer  út,  og  sér  hvar  boli  fer  bölvandi  um  alt 
tún  með  Svein  á  hálsinum  og  stefnir  að  stórum  steini  i 
miðju  túni.  Sveinn  hafði  verið  að  egna  bola  að  vanda, 
iboli  runnið  á  hann,  en  Sveinn  brugðið  sér  upp  á  hálsinn 
á  honum,  haldið  sér  i  hornin  og  lofað  honum  að  hlaupa 
með  sig.  En  þegar  hann  sa  stefnuna,  varð  hann  lafhrædd- 
dir ;  hann  haf ði  vitað  menn  gera  þetta  til  að  verjast  naut- 


Faxi.  251 

um,  en  þá  höfðu  nautin  stundum  reynt  að  rota  þá  við 
«tein. 

Þegar  Kagnar  sá  viðureignina,  varð  hann  að  játa  með 
sjáifum  sér,  að  þetta  hefði  hann  þó  ekki  getað  leikið:  að 
stökkva  á  bak  nautinu  og  láta  það  hlaupa  með  sig.  En 
um  leið  og  hann  dáðist  i  hljóði  að  hugprýði  bróður  sins, 
fann  hann,  að  þetta  var  að  bjóða  nautinu  byrginn,  það 
var  ofbeldi  i  þessu  hugrekki.  Svona.  vildi  hann  ekki 
sigra  nautið.  Nautið  var  orðið  svona  mannýgt  af  því  að 
Sveinn  var  alt  af  að  egna  það.  En  ef  hann,  sem  aldrei 
hafði  gert  því  neitt,  ef  hann  kæmi  uú  til  þess  fjarska, 
fjarska  vingjarniegur,  þá  var  hann  viss  um,  að  hann  gæti 
teymt  það  á  hári.  En  í  dag  vildi  hann  láta  það  spekjast. 

Daginn  eftir  lagði  mamma  hans  sig  fyrir,  eins  og  hún 
var  vön  að  gera  á  undan  hádegiskaffinu.  »Snerptu  undir 
katlinum  á  meðan«,  sagði  hún  við  eldastúlkuna,  »eg  ætla 
að  láta  renna  í  brjóstið  á  mér«.  Ragnar  beið,  þangað  til 
hún  var  sofnuð.  Þá  læddist  hann  að  rúminu;  hann  tók 
aðra  hárfléttuna  hennar  milli  handa  sér  og  rakti  hana 
hægt  upp.  Alt  í  einu  hrökk  móðir  hans  upp  með  and- 
fælum:  >Ertu  að  hárreyta  mig,  krakki«?  En  þá  var 
drengurinn  þotinn  sem  örskot  ofan  stiga  og  út  á  hlað  með 
langt  hár  úr  höfðinu  á  mömmu  sinni  i  hendinni.  Nautið 
var  tjóðrað  fyrir  utan  túngarðinn;  hann  hljóp  miðja  vegu 
til  þess.  Nautið  æddi  um  í  tjóðrinu  líkt  og  óarga  dýr, 
teygði  hálsinn  grenjandi  með  jörðinni,  og  rótaði  upp  mold- 
inni.  En  þegar  það  kom  auga  á  drenginn,  stóð  það  alt  í 
einu  kyrt,  og  horfði  á  liann.  Þá  hægði  hann  ósjálfrátt  á 
sér.  Fyrst  dró  hann  djúpt  andann,  svo  byrjaði  hann: 
hann  fylti  augun  af  yl  til  nautsins,  hann  opnaði  yarirnar 
með  breiðu.  brosi,  svo  að  skein  í  mjallhvítar  tennurnar,  og 
svona  gekk  hann  öruggur  nær  og  nær,  með  útréttan  arm- 
inn  og  hárið.  af  mömmu  sinni  milli  fingranna.  Nautið 
drap  höfði,  æddi  síðan  bölvandi  á  móti  honum,  en  dreng- 
urinn  hljóp  lafhræddur  og  æpandi  langt  út  fyrir  tjóður- 
lengd.  Og  þegar  hann  loksins  staðnæmdist,  var  híírið 
farið. 


252  Faxi. 

Æ;  þessu  vildi  hann  öllu  gleyma.  Nú  reið  baraáað 
vera  staðfastur.  Já,  það  hafði  verið  slæmur  dagur  i  gær. 
En  hann  vissi  svo  sem,  hverju  hann  átti  von  á,  þegar 
hann  kæmi  heim  og  vildi  nú  gera  alt  fyrir  alla,  hvert 
viðvik,  sem  hann  væri  beðinn  um.  Hann  þekti  gamla 
viðkvæðið:  Hvað  ósköp  ert  þú  blíður  og  góður  í  dag,  þú 
varst  ekki  alveg  svona  í  gærí  Og  þar  með  var  han& 
hreina  áform  vanhelgað.  En  hann  v  a  r  ð  að  bæta  fyrir 
daginn  i  gær !  Það  var  fyrsta  skifti  sem  hann  hafði  slegi5 
til  móður  sinnar,  í  reiðikasti.  Alla,  alla,  alla  æfi  skyldi 
hann  elska  hana  fyrir  að  hún  sagði  ekki  föður  hans  frá 
því.  Og  þnð  var  alt  að  kenna  þessu  með  nautið.  Sveinn 
fór  að  hæðast  að  honum  fyrir  þennan  barnaskap,  rétt  einu 
siuni  —  og  svo  börðust  þeir.  Sveinn  var  eldrí,  svo  Ragn- 
ar  varð  að  neyta  allra  bragða.  Alt  í  einu  rekur  Sveinn 
upp  ógurlegt  vein : 

—  Biturðu,  andskotans  lubbinn  þinn? 

Þá  kom  móðir  þeirra  fram.  Hún  var  karhnannsigildi 
að  kröftum,  hafði  smáar,  þrýstnar,  friðar  hendur.  Þessum 
smáu,  friðu  höndum  greip  hún  nú  í  bringu  sona  sinna  og 
gekk  á  miUi ;  hún  hélt  sonum  sínum  út  frá  sér,  sjálf 
þegjandi,  þeim  spriklandi.  Þá  gekk  hún  með  þá  hægt  að 
dyrunum  og  hleypti  Sveini  út,  en  hélt  þeim  yngri  eftir. 
Við  það  ætlaði  hann  alveg  að  tryllast,  og  í  ofsanum  rak 
hann  rokna-högg  á  handlegginn  sem  hélt  honum.  Elsku- 
lega  móðir,  þá  var  refsing  þín  hörð :  Þú  tókst  barnið  þitt 
inn  að  brjósti  þér  og  lézt  það  heyra  hjarta  þitt  slá. 

Hann  þoldi  þjáningar.  Að  finna  andlitið  grafið  inn  í 
treyjubarm  móður  sinnar  með  þessum  sérkennilega  ilmi 
af  klæðura  hennar,  að  finna  þessa  konukrafta  utan  um 
8ig,    að    vera   tekinn   í   faðm   móður  sinnar  jafnskjótt  og^ 

hann  hafði  barið  hana hann  brauzt  um  til  að  kom- 

ast  burt,  en  mamma  hans  hélt  honum  róleg.  Á  fáum 
sekúndum  hafði  hann  haft  höfuðið  i  hundrað  stellingum; 
það  var  hið  eina,  sem  hann  gat  hreyft  eins  og  hann  vildi. 
Kölska  gat  ekki  liðið  ver  í  leggnum  undir  raessunni,  en 
honum  leið  nú  i  faðmi  móður  sinnar!     Þessi  hugsun  fór  í 


Faxi.  258 

gegnum  hann  eins  og  hnifsoddur  —  og  samstundis  tók 
hann  í  fáti  höndum  um  mittið  á  mömmu  sinni,  grúfði 
höfuðið  niður  i  barm  hennar  og  sagði  bliðlega: 

—  Manima ! 

Nú  fann  hún,  að  skap  hans  var  að  bliðkast  og  linaði 
ósjálfrátt  tökin,  og  óðara  smaug  hann  út  og  var  allur 
á  burt. 

Þá  fyrst  rann  upp  fyrir  honum  að  hann  hefði  gert 
Ijótt  verk,  að  svíkjast  svona  frá  mömmu  siiini.  Og  hann 
grét  sáran.  — 

Guð  minn  góður,  hvað  hann  vildi  bæta  fyrir  daginn 
í  gær!  Hann  hóf  upp  höfuöið  og  leit  upp  eftir  brekkunni, 
sem  hann  átti  fram  undan  sér. 

Það  var  spölkorn  enn  til  hestanna.  Hann  staldraði 
við  til  að  kasta  mæðinni.  Fossinn  niðaði  á  hlið  við  hann, 
fuglarnir  sungu  í  kring  um  hanu,  og  niður  dalinn  rann 
áin,  og  upp  i  ána  rann  sjórinn,  og  mættust  í  breiðu  hand- 
taki.  Þeim  friði,  sera  hann  leitaði  að,  andaði  náttúran  inn 
í  sál  hans.  Og  hann  fleygði  sér  niður  og  faðmaði  mold- 
ina  sem  hann  gekk  á.  Og  jörðin  var  mýkri  en  sængin 
hans,  og  hann  lá  lengi,  þvi  jörðin  vildi  ekki  sleppa  hon- 
um.  Jörðin  hélt  honum  með  seiðmagni  ilms  og  lita  og 
með  sjálfri  hvíldinni,  sem  hún  veitti  honum.  Þegar  hann 
fann  þreytuna  liða  úr  liinum  sinum,  var  eins  og  dular- 
fullir  straumar  rynnu  milli  hans  og  jarðarinnnr  og  hann 
lagði  sig  fastara  að  henni,  og  sjálf  tunga  hans  snart  mold- 
ina  og  fann  bragðið,  og  hann  fann  að  jörðin  eignaði  sér 
likama  sinn.  Hann  lyfti  upp  höfðinu  til  að  standa  upp, 
en  þá  teygði  jörðin  sig  eftir  honum,  blóm  hennar  réttust 
upp  og  stórir,  fagrir  bikarar  námu  við  varir  hans,  og 
nasir  hans  teiguðu  að  sér  angan  þeirra,  og  hann  dreypti 
vörum  sinum  i  silfurskærar  veigar  þeirra  og  drakk  drykk 
sólarinnar.  En  þegar  hann  hafði  drukkið,  varð  hann 
þyrstur.  Og  hann  sleit  sig  upp  og  héit  cáfram  leiðar 
sinnar. 

Frammi  i  dalnum  voru  hestarnir  á  víð  og  dreif.  Hann 
^ekk  að  Grána  sinum,  klappaði  honum  og  gældi  við  hann, 


254  Faxi. 

rendi  síðan  beizlinu  hægt  upp  i  munninn  á  honum  og  fór 
á  bak.  Hann  rak  hestana  saman  i  hóp.  Rauður  hljóp  út 
úr  eins  og  vant  var,  og  stóð  svo  kyr.  Hann  reið  fyrir 
hann,  en  i  sama  bili  grilti  hann  i  hest  lengst  fram  i  botni. 
Hann  skimaði  yíir  hópinn,  og  sá  undir  eins  að  Faxa  vant- 
aði.  Það  var  gæðingur,  sem  faðir  hans  hafði  keypt  fyrir 
hálfum  mánuði  úr  næsta  héraði,  hinumegin  við  fjallið. 
Nú  var  hann  líklegast  að  leggja  á  heiðina;  það  voru  strok 
1  honum,  svo  að  alt  af  varð  að  hafa  hann  i  hafti. 

PiUurinn  reið  fram  i  dalbotn  og  fór  af  baki  hjá  Faxa. 
Skelfing  var  að  sjá  aumingja  skepnuna !  Haftið  hafði  skor- 
ist  inn  i  hold,  og  blóðið  lagaði  úr  fótleggjunum.  Ætli 
aldrei  hafi  verið  skift  um  haft  siðan  hann  kom?  Hann 
klóraði  honum  bak  við  eyrun,  hesturinn  lagði  höfuðið  flatt 
af  feginleik ;  svo  kysti  hann  á  annað  augnalokið  á  honumy 
svo  beygði  hann  sig  niður  til  að  taka  hann  úr  haftinu. 

—  Það  er  ekki  að  furða,  þó  þú  sért  haftsár  aum- 
inginn ! 

Hófskeggið  kvikaði  til,  eins  og  fóturinn  gretti  sig  við 
sársaukann. 

—  Biddu  við,  Faxi  minn,  eg  skal  fara  ósköp,  ósköp 
hægt,  biddu  við,  klárinn  minn! 

Hófskeggið  kvikaði  aftur. 

—  Blessuð  skepnan,  þú  átt  ekkert  mál,  þú  getur  ekki 
hljóðað  og  sagt  að  þú  kennir  til. 

Hesturinn  tók  upp  fótinu. 

—  Biddu  nú  rólegur,  Faxi  minn,  bara  að  losa  haftið, 
og  svo  þegar  við  komum  heim,  skal  eg  þvo  sárið  þitt  og 
binda   um    það   karbólbindi,  og  eg  skal  skifta  hvern  dag,  • 
og  strjúka  aumingja  sáru  leggina  þina! 

Hesturinn  glefsaði  til  hans. 

—  Ætlarðu  að  bíta  mig,  Faxi  minn?  Það  máttu  ekki 
gera!  Eg  er  ekki  að  gera  neitt  slæmt  við  þig.  Eg  sem 
ætla  að  lofa  þér  að  ganga  frjálsum,  eg  sem  ætla  að  taka 
haftið  upp  úr  sárinu,  svona,  svona,  nú  er  eg  alveg  að 
enda.  — 

Utanvert  á  öðrum  fætinum  toldi  haftið  niðri  i  sárinu. 


Faxi.  255 

Drengurinn  lagði  fingurna  mjúklega  ofan  á  sára  blettinn 
og  studdi  við  til  að  kippa  ekki  upp  holdflyksu  með.  Sva 
kipti  hann  snögglega  í  haftið  —  og  samstundis  lá  hann 
flatur  fyrir  aftan  hestinn  og  flaut  þar  i  blóði  sinu.  Hest- 
urinn  hafði  slegið  hann,  þegar  hann  fann  sársaukann^ 
um  leið  og  haftinu  var  kipt  af.  Þegar  pilturinn  raknaði 
við,  fann  hann  til  sviða  i  vörunum ;  hann  greip  til  munns- 
ins  og  fann  að  var  flakandi  sár  skáhalt  yfir  varirnar. 

Þá  bölvaði  drengurinn. 

Hann  þaut  á  bak  Grána  og  rak  Faxa  inn  i  hópinn. 

—  Hott!  hott!  Gamli  Rauður  alt  af  að  hlaupa  út  úr, 
letiblóðið !  Hann  þoldi  nú  svo  sem  það  væri  slegið  i  hann 
einu  sinni,  þessi  siispikaði  silakeppur.  H — vash!  h — vash! 
Svipan  small  á  Rauð,  og  hverjum  sem  ekki  hlýddi. 

—  Farðu  veginn,  Rauður!     H — vash! 
Nú  vildi  hann  Játa  það  ganga! 
Hott!  hott! 

Og  hann  reið  heim  á  fljúgandi  ferð,  á  eftir  flaksandi 
föxum  og  töglum,  við  dynjandi  hófaskell,  í  sólskini,  í  sól- 
skini,  með  munninn  fullan  af  blóði. 

Guðmundur  Kamban. 


Pereatið  1850. 


Niðurl. 

Til  samanburðar  set  eg  hér  hina  stuttu  skýrslu  Sig- 
mundar  Pálssonar,  og  er  hún  vitanlega  miklu  ónákvæm- 
ari,  enda  skrifuð  47  árum  eftir  þennan  atburð,  en  skýrsla 
-Sveinbjarnar  er  skrifuð  7  vikum  eftir  17.  janúar,  þegar 
alt  var  honum  enn  1  nánu  minni,  en  þó  svo  langt  um 
liðið,  að  blóðið  var  farið  að  kælast. 

Sigmundur  segir  svo  frá: 

Það  mun  hafa  verið  1844  að  algert  bindindi  var  stofn- 
.að  á  Bessastöðum  og  munu  kennararnir  hafa  verið  frum- 
kvöðlar  þess  og  gengu  sjálfir  í  bindindi  ásamt  öllum  pilt- 
um  að  undanteknum  Helga  sál.  Hálfdánarsyni,  sem  aldrei 
lét  sig,  hvernig  svo  senj  kennararnir  knúðu  á  hann,  hon- 
um  fanst  það  haft  á  frelsi  sínu,  en  var  þó  sannur  bind- 
indismaður  með  sjálfum  sér  okkar  samverutíma,  og  líkast 
til  að  mestu  leyti  alla  æfi  sina.  Lög  voru  þegar  samin 
fyrir  félagið.  Þegar  skólinn  var  fluttur  til  Reykjavikur 
1846  var  bindindi  haldið  áfrara  undir  forstöðu  rektors  og 
nýsveinar  skrifuðu  sig  á  hverju  hausti,  þegar  rektor  boð- 
aði  bindindisfund. 

Þegar  fram  liðu  stundir,  urðu  menn  þess  varir,  að 
^instöku  piltar  brutu,  var  rektor  þegar  tjáð  frá  því,  skaut 
hann  þá  á  fundi  og  gaf  þeim  hógværa  áminningu.  Gekk 
þannig  tvisvar.  Um  áramótin  —  eða  hátíðarnar  1849 — 
50  brutu  10  af  piltum  svo  hroðalega  bindindið,  að  það  var 
i  hvers  manns  munni  i  bænum  og  varð  sumum  matur  úr 
þvi.  Nokkru  eftir  nýárið  kærðum  við  pilta  fyrir  rektor, 
Bem  enn  einu  sinni  kallaði  alla  á  fund  ásamt  kennurun- 
um,   játuðu  þeir  þegar  brot  sitt  og  gátu  þess  um  leið,  að 


Pereatið  1850.  25^ 

J)að  væri  þýðÍDgarl^ust  að  þwinga,  J^k  til  ^  yera,  i  bind- 
indi  þvi  þeir  gætu  ekki  haldið  það,  en^rektor  sagði,  að 
^eir  skyldu  vera  i  þvi.  Þá  tóku  nokkíir  9.f  okkur  hin^ 
um  til  máls  i  nafni  allra  á  þessa  leið :  Eigi  að  þvinga 
iþessa  10  til  að  vera  i  bindindi,  sem  þeir  munu  von  bráð- 
-ar  brjóta,  þá  segjum  við  okkur  allir  úr  því,  en  fái  þeir 
lausn,  skulum  við  hinir  halda  okkar  bindindii  enda  væri 
það  samkvæmt  lögunum,  að  þeir,  sem  hefðu  brotið  þris- 
var,  skyldu  rækir  úr  félaginu,  og  að  neyða  pilta  til  að 
vera  í  sliku  bindindisfélagi  sem  þessu,  væri  til  ævarandi 
smánar  fyrir  skólann  og  ilt  dæmi  fyrir  almenning.  Rektor 
flvaraði  ekki  öðru  en  hinu  sama,  að  við  skyldum  vera  all- 
ir  i  því,  en  vér  sögðum  enn  nei,  var  þá  fundi  slitið.  Eng- 
in  kensla  framfór  undir  það  viku  og  fréttum  við,  að  kenn- 
arar  og  stiptsyfirvöldin  sætu  daglega  á  fundum.  Upp- 
ástunga  hafði  verið  gerð  um  það  að  decimera^),  en  gamli 
:Scheving  verið  þvi  móthverf ur  og  eftir  vanda  haldið  taum 
pilta. 

Að  morgni  hins  17.  janúar  kl.  8V2  kom  rektor  ásamt 
hinum  kennurunum  upp  i  skóla  og  boðaði  okkur  upp  i 
alþingissal,  og  héldum  við  fyrst,  að  það  væri  til  að  halda 
bænir  eins  og  vant  var,  en  i  stað  þess  fór  hann  sjálfur 
að  lesaraborðinu  og  hélt  yfir  okkur  allsnarpa  ádeiluræðu, 
en  þó  hefði  liklega  alt  farið  að  sköpum,  ef  hann  hefði 
ekki  endað^)  með  þessum  orðum:  »Þið  eruð  fiestir  ef  ekki 
allir  gróðrarstía  allra  lasta  og  ódygða,  og  farið  þið  nú 
'Ofan  i  tíma«3). 

Einmitt  við  þessi  orð  fór  blóðið  i  drengjum  i  fullkom- 
inn  hita;  við  stóðum  allir  upp,  sögðum  nei,  rukum  út, 
oiema  fáeínar  eftirlegukindur,  og  yfir  á  Skíldinganesmela, 


*)   Reka  tíunda  hvern  pilt  burtu. 

*)    Þetta  er  ekki  rétt,  eins  og  ræðan  ber  með  sér. 

')  Hér  skrifar  Sigmundur  neðanmáls:  Eg  imynda  mér  að  hann 
hafi  sjálfur  eyðilagt  ræðuna,  eða  þá  erfingjar  hans,  svo  hana  sé  — 
Jvi  miðar  —  hvergi  að  fá.  —  Þetta  er  samt  ekki  rétt,  eg  hefi  haft.tvö 
afrit  af  henni  með  eigin  hendi  rektors. 


258  Pereatið  1850. 

þar  tókum  við  ráð  okkar  saman,  gengum  undir  jugum^)^ 
fylktum  á  þremur^)  og  gengum  eftir  takt  beina  leið^)  að' 
húsi  rektors  og  inn  i  garðinn,  þá  lauk  hann  hurðinni  líti&^ 
eitt  upp,  svo  sá  i  andlit  honum,  dundu  þá  yfir  í  hvellum 
róm:  Rektor  Sveinbjörn  Egilsson  pereat!  Hann  lét  fljótt 
aftur  en  við  gengum  i  sömu  fylkingu  að  hverju  einasta 
húsi  i  bænum  og  kölluðum  jafnan  hið  sama,  siðan  upp  i 
skóla  og  entum  hrópið  fyrir  utan  skóladyrnar,  en  það  er- 
ranghermi   af   Þjóðólfi,    að    við   hrópuðum  við  öll  4  horn 

skólans. Eg  hefi  reynt  að  segja  söguna,  sem  eg 

best  man  hlutdrægnislaust  á  báða  bóga,  og  eg  má  fuU- 
yrða,  að  allir  piltar  elskuðu  og  virtu  rektor  sem  kennara 
og  fræðara,  þvi  lipurðin  og  útlistunin  var  svo  aðdáanleg 
og  Ijós,  að  varla  var  hægt  að  hugsa  sér  betra,  en  sem 
skólastjóri  var  hann  alls  ótækur,  andi  hans  var  hafinn 
langt  yfir  það,  en  það  var  bót  í  máli,  að  hávaði  pilta  var 
orðinn  fuUorðinn  —  hálfþrítugir  og  þar  yfir  —  og  því 
orðnir  ráðsettir,  enda  minnist  eg  ekki,  að  nokkru  sinni 
kæmi  misklíð  á^milH  kennara  og  pilta,  að  undanteknu  i 
þetta  eina  skifti  og  aldrei  nótur  nema  fyrir  óf  seina  fóta- 
ferð*).  En  svo  að  engu  sé  slept,  skal  þess  getið,  að  tvis- 
var  sýndu  piltar  sérstökum  mönnum  i  bænum  óþarfa 
hvefsni,  voru  það  bæjarpiltar  sem  þessháttar  léku,  af  hinni 
svoköUuðu  Stephensensætt,  eins  og  lika  þeir'  voru  flestir 
af  þeirri  ætt,  sem  ávalt  brutu  bindindið,  þó  munu  hafa 
verið  tvær  undantekningar«. 

I  viðbót  við  það,  sem  hér  að  framan  heflr  verið  frá 
sagt,  skal  þetta  enn  tekið  fram.  Piltar  áttu  ekki  von  á 
ræðu  rektors,    það  hafði  komið  til  tals  að  decimera,  þ.  e. 

*)  G-engum  undir  ok,  þ.  e.  sverjast  i  fóstbræðralag,  gangast  undir 
að  láta  eitt  yfir  alla  ganga. 

2)    Þýðir  víst  þrír  i  röð. 

*)  Þetta  er  ekki  rétt,  piltar  gengu  fyrst  upp  i  skóla,  og  þaðan  að 
húsi  rektors,  það  segir  Jón  Thorarensen  i  fyrnefndu  bréfi,  og  Lands- 
tíðindi  1.  árg.  bls.  57. 

*)  Þetta  er  þó  ekki  allskostar  rétt,  sbr.  það  sem  áður  er  sagt  um 
2  pilta  er  skrifað  höfðu  nið  um  einn  kennaranna,  H.  Kr.  Friðriksson,^ 
og  urðu  að  biðja  hann  auðmjúklega  fyrirgefningar  i  návist  alls  skólans.^ 


Pereatið  1850.  25» 

reka  hvern  tíunda  úr  skóla,  en  Scheving  yfirkennari  settí 
sig  alveg  móti  því,  en  þvi  bjuggust  piltar  þó  hálfgert  við, 
eða  þá  að  skólanum  yrði  hætt.  Ræða  rektors  var  beint 
það,  sem  hleypti  ólgu  i  blóðið,  eins  og  Sigm.  Pálsson 
segir,  og  fyrst  á  Melunum  tóku  þeir  ráð  sin  saman.  Arn- 
Ijótur  Olafsson  hefir  allajafna  verið  talinn  upphafsmaður 
pereatsins,  en  svo  er  alls  eigi.  í  bréfi  til  stiftsyfirvald- 
anna  dags.  5.  ágúst  1850,  sem  til  er  með  Arnljóts  eigin 
hendi,  segir  hann  svo:  »Hins  vegar  vona  eg  aö  það  sé 
nú  nægilega  kunnugt  og  að  stiftsyfirvöldin  séu  sannfærð 
um,  að  eg  engan  veginn  var  upphafsmaður  pereatsins, 
heldur  að  eg  þvert  á  móti  setti  mig  á  móti  þvi  í  fyrstu, 
og  einungis  þá  fyrst,  þegar  meiri  hluti  pilta  hafði  ákvarð- 
að  það,  tók  þátt  í  þvi,  og  að  eg  sömuleiðis  alveg  ein- 
dregið  mælti  á  móti  þvi  —  og  var  lika  svo  heppinn  að 
fá  þvi  framgengt  —  að  sömu  tökum  yrði  beitt  gegn  ein- 
um  hinna  kennaranna«.  Hver  upphafsmaður  hafi  verið  er 
nú  ekki  gott  að  segja,  en  í  bréfi  stjórnarráðsins  dags.  18. 
mai  1850  um  alt  þetta  mál,  er  Steingrimur  Thorsteinsson,. 
sem  stiftsyfirvöldin  höfðu  veitt  leyfi  til  að  taka  burtfarar- 
próf  þá  um  vorið,  sviptur  þessu  leyfi  aðallega  af  þeirri 
ástæðu  »að  sá  piltur  eftir  skýrslu  rektors  sé  einn  af  að- 
alupphafsmönnum  uppþotsins*,  og  fleiri  rök  eru  að  þvi,, 
að  hann  hafi  átt  einna  drýgsta  þáttinn  í  þessum  samtök- 
um,  þó  auðvitað  margir  aðrir  styddu  þau.  En  þó  Arn- 
Ijótur  ætti  eigi  upptökin,  þá  hafði  hann  þó  alla  fram- 
kvæmdina  á  hendi,  þegar  á  hólminn  var  komið  og  hann 
stýrði  pereatinu,  og  þvi  varð  hann  harðast  úti. 

AUir  piltar  tóku  þó  eigi  þátt  i  pereatinu.  Auk  þeirra 
Jóns  Þorleifssonar  og  Jóhannesar  Halldórssonar,  sem  fyr  um 
getur,  tók  Jakob  Benediktsson  eigi  þátt  í  því  og  hann 
náði  öðrum  pilti  úr  hópnum,  Þorvaldi  (síðar  lækni)  Jóns- 
syni,  með  harðfylgi  miklu  (Nýtt  Kbl.  1911,  bls.  108),  held- 
ur  ekki  Davíð  Guðmundsson^),  EgiU  sonur  rektors  (sumir 
segja  þó,  að  hann  hafi  verið  með)  og  Helgi  E.  Helgasen*);. 

*)   Siðast  prestur  til  Möðravallakl.  f  1908. 
*)  Bamaskólastjóri  í  Reykjavik  f  1890. 

17* 


^60  Pereatið  1850. 

hann  var  véikur  um  daginn,  en  þó  .ekki  haldinn  sár- 
þjáður.  : 

Þegar  piltar  komu  i  fylkingu  að  húsi  rektors,  þar  er 
Jiann  sat  á  ráðstefnu  með  kennurunum,  og  honum  var  sagt 
það,  hélt  hann  að  þeir  væru  komnir  til  að  biðja  sig  fyrir- 
gefningar,  að  þvi  er  Jón  Thorarensen  segir  og  Sigurður  L. 
Jónasson  (Nýtt  Kbl.  1913,  bls.  202)  og  gekk  þvi  út  i  dyrnar, 
en  þó  honum  hafi  þvi  mátt  við  bregða,  er  það  snerist  á 
^agnstæðan  veg,  þá  var  hann  þó  svo  stiltur,  að  hann 
hneigði  sig  fyrir  piltum,  þegar  þeir  höfðu  lokið  pereatinu 
:Og  gengu  á  braut.  Eftir  þetta  var  auðvitað  alt  i  reiðu- 
leysi  með  kenslu  og  skólaaga.  Um  pereats  h  u  g  m  y  n  d- 
i  n  a  sagði  Steingrímur  Thorsteinsson  Jóhannesi  kennara 
Sigfússyni  svo,  að  Ólafur  Guunlaugssoni),  sem  útskrifaðist 
úr  Reykjavikurskóla  1848,  haíi  áður  verið  i  dönskum 
skóla  (Sóreyjarskóla),  og  hafi  sagt  skólapiltum  ýmsar 
sögur  frá  útlöndum,  einkum  Þýzkalandi  um  það,  er  piltar 
hrópuðu  pereat  fyrir  kennurum,  er  þeir  vildu  ekki  hafa, 
og  hefði  svo  pereatshugmyndin  fæðst  og  þroskast  í  skól- 
anum  samfara  frelsishugmyndunum  eftir  1848.  Taldi  hann 
liklegt,  að  aldrei  hefði  til  pereats  komið,  ef  þessi  hug- 
mynd  hefði  eigi  verið  þannig  innflutt. 

Eftir  að  rektor  og  kennarar  höfðu  samdægurs  skýrt 
stiftsyfirvöldunum  frá  pereatinu,  gekk  rektor  ásamt  hin- 
iim  setta  stiftamtmanni  inn  að  Laugarnesi,  þar  sem  biskup 
fojó  þá.  Tóku  þeir  nú  að  yfirvega  málefnið;  segir  rektor 
~að  stiftsyfirvöldin  hafi  verið  mjög  í  óvissu  um,  hvaö  gera 
skyldi,  því  þau  hafi  verið  hrædd  við  almenna  uppreisn  í 
skólanum.  Niðurstaðan  varð  þó  sú,  að  þau  skyldu  ásamt 
kennurunum  koma  upp  í  skóla  kl.  9  morguninn  eftir  og 
tala  þar  við  piltana;  gengu  þeir  stiftamtmaður  svo  inn  1 
bæ  i  rökkrinu,  en  síðar  um  kvöldið  kom  biskup  til  bæjar- 
ins  og  átti  lengi  tal  við  rektor,  »og  lét  honum  i  Ijósi,  að 
stiftsyfirvöldin  hefðu  nú  hætt  við  að  eiga  tal  við  uppreist- 
arseggina,  sumpart  af  þvi  það  væri  óviðeigandi,  sumpart, 
að  þvi  er  virtist,  af  ótta  við  nýtt  pereat«. 

')    Dr.  phil.  og  ritstjóri  i  P^ris  t  1894. 


k 


Pereatið  1850.  26t 

Hiiín  18.  janúar  kl.  5  e.  h.  áttu  svo  allir  kennarar 
fund  við  stiftsyíirvöldin  á  skrifstofu  stiftamtmanns.  Þar 
var  einnig  viðstaddur  Pétur  prófessor  Pétursson,  forstöðu- 
maður  prestaskölans.  Á  þeirri  samkomu  var  talsverður 
skoðariamunur.  Rektor  vildi  hreinsa  skólann  og  reka  þá 
seku  burtu.  Biskup  vildi  gefa  piltum  tima  til  að  átta  sig, 
og  látá  allan  skólaaga  hvíla  sig  á  meðan.  En  rektor  neit- 
aði  þá  að  taka  þátt  i  kenslunni  eða  eiga  nokkuð  við 
»uppreistarseggina«.  Biskup  lét  loks  uppi  þann  vilja  stifts- 
yíirvaldanna,  að  kenslunni  skyldi  haldið  áfram,  og  eftir 
beiðni  hans  gengu  allir  hinir  kennararnir,  að  Jóni  Arna- 
syni  undanskildum,  sem  þá  hafði  tímakenslu  á  hQndi,  en 
hann  var  líka  nokkurs  konar  handbendi  rektors,  undir 
það,  þannig  að  kensla  skyldi  fram  fara  til  janúarloka,  því 
næst  upplestrarleyfi  14  fyrstu  daga  í  febrúar,  og  próf 
byrja  í  miðjum  febrúar;  á  þessum  tíma  skyldi 
allur  agi  og  hlýðni  upphafið.  Dr.  Scheving 
tók  að  sér  að  gegna  rektorsstörfum.  Þessi  ákvörðun 
skyldi  vera  bráðabirgðaráðstöfun  og  svar  upp  á  bréf  rekt- 
ors  og  kennara  daginn  áður:  »Þennan  endi  hafði  þá  sam- 
tal  stiftsyfirvaldanna  við  kennarana«,  segir  rektor,  »og  þó 
hafði  rektor  og  kennarar  vænst  annars  samkvæmt  bréfi 
stiftsyfirvalda  15.  jan.  'að  sérhver  óregla,  sem  lýsti  sér  i 
lítilsvirðingu  eða  þrjózku  við  áminningar  og  skipanir 
kennaranna,  skyldi  fortakslaust  varða  brottrekstri  eða 
sviftingu  hlunninda'«. 

Eins  og  skýrsla  Sigm.  Pálssonar  ber  með  sér,  elskuðu 
piltar  rektor  og  virtu  sem  ágætan  kennara,  en  vildu  ekki 
lúta  honum  sem  skólastjóra.  Þeir  létu  þvi  á  sér  skilja^ 
að  þeir  vildu  gjarnan  taka  honum  sem  kennara,  ef  skóla- 
stjórnin  yrði  öðrum  falin.  Þetta  fyrirkomulag  orðaði 
biskup  við  rektor  þann  11.  febrúar,  rektorsnafnið  þyrfti 
ekki  að  hafa  um  hönd,  en  hann  héldi  að  sjálfsögðu  lög- 
tign  sinni  og  launum,  en  þessu  neitaði  rektor  alveg,  eins 
og  eðlilegt  var;  kennir  hann  »ráðgjafa<  piltanna,  bæjar- 
fógeta  Kristj.  Kristjánssyni  um,  að  hafa  fundið  upp  á 
þessari   aðgreiriingu.     Annars    hafði    allan    þennan    tíma 


362  Pereatið  1850. 

verið  fullkomið  stjórnleysi  i  skólanum,  »piltar  lifðu  og 
létu  eins  og  þeim  bezt  likaði,  drukku,  gengu  á  veit- 
ingahús  og  allar  þær  krár,  sem  hér  eru,  já,  tveir  piltar 
liöfðu  með  leyfi  dr.  Schevings  flutt  út  í  bæ,  og  sezt  að 
hjá  gömlum  hafnsögumanni,  þar  sem  þeir  i  upplestrar- 
leyfinu  drukku  púns  á  kvöldin«.  Rektor  segir,  að  kenn- 
ararnir  hafi  ekki  þorað  að  segja  eitt  stygðaryrði  til  pilta, 
og  Björn  kennari  Gunnlögsson  hafi  verið  svo  veikgeðja, 
eða  varkár,  að  hann,  að  fyrstu  timunum  eftir  ^pereatiðc 
loknum,  hafi  þakkað  piltunum  fyrir  að  hafa  sótt  tima. 

Samheldi  meðal  skólapilta  hefir  bæði  að  fornu  og  nýju 
verið  talin  alveg  sjálfsögð,  og  hver  sá  hefir  verið  talinn 
ódrengur,  sem  eigi  vildi  fylgja  meiri  hlutanum,  einkum 
þegar  hann  er  svo  mikill,  eins  og  hér  átti  sér  stað.  Sér- 
hver  sem  í  skóla  hefir  gengið  þekkir  þetta  af  eigin  reynslu. 
Það  var  þvi  engin  furða  þó  piltum  væri  gramt  i  geðivið 
Jón  Þorleifsson,  er  hann  einn  skarst  úr  leik  í  bindindis- 
málinu,  og  hygðu  á  hefndir.  Þeirra  var  og  ekki  lengi  að 
iDÍða.  Fyrst  dreifðu  þeir  glerbrotum  miUi  rekkjuvoðanna 
i  rúmi  hans  i  skólanum,  en  hann  varð  þeirra  var,  áður 
en  hann  lagði  sig,  svo  sú  tilraun  ónýttist.  Næstu  nótt 
var  ísköldu  vatni  helt  yfir  hann  í  rúminu,  svo  rektor  sá 
;sér  ekki  annað  fært  en  að  taka  hann  heim  i  hús  silt. 

Við  nánari  athugun  á  þvi,  hvað  hafi  komið  þessum 
atburði  á  stað,  þá  verður  það  ekki  varið,  að  fremsta  sök 
er  hjá  rektor  og  kennurum.  Bindindislög  þau,  sem  þeir 
vildu  láta  pilta  skrifa  undir,  áður  en  þeir  hófu  uppreist- 
ina,  voru  óhæfilega  ströng  og  auk  þess  alveg  óviðeigandi. 
Það  var  óhæfilega  ströng  refsing  fyrir  pilt,  sem 
ekki  vildi  láta  n  e  y  ð  a  sig  til  að  ganga  í  bindindi,  að 
verða  alveg  rekinn  úr  skóla.  Það  var  líka  alveg 
óviðeigandi  ráðstöfun,  að  láta  brot  í  3.  sinn  á  b  i  n  d  i  n  d- 
i  8  1  ö  g  u  m,  sem  menn  upphaflega  höfðu  gengist  undir 
-óneyddir,  varða  brottrekstri  úr  s  k  ó  1  a,  og  það  segir  rekt- 
or,  þótt  undarlegt  sé,  sé  samkvæmt  lögum  félagsins,  en 
þau  kváðu  svo  á,  að  sá  sem  i  þriðja  sinn  verði  uppvís  að 
því  að  hafa  neytt  vins,  skuli  rækur  úr  f  é  1  a  g  i  n  u.   Auk 


Pereatið  1850.  26» 

fþess  var  ekki  gert  ráð  fyrir  neina  sliku  í  reglugerð  skól- 
-ans,  þar  sem  þó  slík  ákvæði  auðvitað  áttu  heima.  Þá 
verður  heldur  ekki  annað  sagt,  en  að  ræða  rektors  haíi 
verið  alt  of  æst  og  svæsin.  Hinn  rólegi  og  ágæti  visinda- 
maður  hefir  alveg  tapað  valdi  á  sjálfum  sér.  Það  er  vafa- 
laust  rétt,  sem  Sigm.  Pálsson  segir,  að  hún  hefir  hleypt 
•eldinum  i  drengi. 

Fyrir  liðugum  20  árum  átti  eg  nokkrum  sinnum  tal  við 
einn  mann,  sem  var  i  skóla  um  þesar  mundir,  án  þess 
þó  að  standa  framarlega  i  þessu  stórræði/  og  i  hvert  sinn 
sem  hann  mintist  á  ræðuna,  kom  skjálfti  i  líkama  hans 
og  gremju  glampi  leiftraði  i  augum  hans. 

Aðalorsökin  er  þvi  hjá  rektor,  þvi  verður  ekki  neit- 
að.  Þessu  halda  lika  stiftsyfirvöldin  fram  í  skýrslu  sinni 
til  stjórnarráðsins  dags.  3.  marz  1850.  Skýrsla  þessi  er 
mjög  itarleg,  prýðilega  samin,  og  auðsjáanlega  samin  af 
Helga  biskupi,  því  hins  setta  stiftamtmanns  (Þorsteins  Jóns- 
sonar)  gætir  einskis,  enda  var  hann  þá  ungur  og  litt  reynd- 
ur.    í  skýrslu  þessari  segir  svo: 

»Ef  menn  nú  vilja  leita  að  ástæðunum  til  þeirrar 
megnu  gremju,  sem  komið  hefir  fram  af  pilta  hálfu  við 
rektor,  einkum  með  pereatinu  fyrir  honum,  þá  er  erfiðara 
að  gera  sér  grein  fyrir  þeim,  því  við  verðum  i  sannleik- 
ans  nafni  að  votta,  að  eins  og  rektor  vegna  síns  viðtæka 
lærdóms  og  framúrskarandi  smekkvísi  er  hafinn  upp  yfir 
okkar  hrós,  svo  er  hann  einnig  vafalaust  langbezti  kenn- 
arinn  við  þennan  skóla,  svo  að  það  verður  erfitt  að  fylla 
hans  skarð  sem  kennara.  Samfara  þessum  hans  eigin- 
leikum,  sem  hafa  aflað  honum  verðskuldaðrar  frægðar, 
-er  blitt  og  mannúðlegt  skapferli,  sem  kalla  má  elskulegt. 

Samt  sem  áður  er  það  þó  all-liklegt,  að  hann  sé  eigi 
gæddur  nægilegri  lyndisfestu  eða  yfirleitt  ekki  þeim  ytri 
takt,  sem  er  alveg  nauðsynlegur  fyrir  rektor,  einkum  við 
þennan  eina  skóla  landsins.  Rektor  býr  langt  frá  skóla- 
húsinu,  þar  sem  fiestir  piltar  búa ;  hugur  hans  hneigist  að 
rólegum  visindaiðkunum,  sem  hann  er  eins  og  skapaður 
íyrir,    og   þvi  er  eðlilegt  að  hann  sé  tregur  til  að  blanda 


-264  Pereatið  1850. 

sér^  hinar  tóár^víslegu  deilur  lifsins.  'íEann  er  auk  þess 
þegar  farinn- að^  eldast,  og  þvi  vegna  tiihneiginga  sinna 
til  visindaiðkana  samfará  vaxandi  al'dri  og  lífsreynslu,. 
miður  fær  til  þess  að  þjóna  þessu  vandasama  embætti,  og 
eins  og  nú  er  ástatt  við  skólann,  og  á  þessum  byltinga- 
timum  ekki  fær  um  að  halda  uppi  aga  meðal  svo  margra 
ungra  manna,  sem  eru  gripnir  af  tiðarandanum,  og  þetta 
er  honum  þvi  erfiðara,  sem  meðkennarar  hans,  þó  að  öðru 
leyti  'séu  heiðarlegir  menn,  geta  ekki  veitt  honum  nauð- 
synlega  aðstoð«. 

í  umsögn  sinni  um  málið  segir  Brynjólfur  Pétursson,- 
að  þessi  lýsing  á  rektor  sé  i  alla  staði  rétt,  enda  ber  öU- 
um  sem  þektu,  saman  um,  að  eins  ágætur  kennari  og 
Sveinbjörn  var,  eins  lélegur  stjórnari  hafi  hann  verið. 

Þessu  næst  verður  það  engan  veginn  varið,  að  stifts* 
yfirvöldin  bæði  hafa  sýnt  óhæfilegan  þrekskort  meðan  á 
uppþotinu  stóð  og  eftir  á  gert  óheppilegar  ráðstafanir.  I 
skýrslu  sinni  til  stiftsyfirvaldanna  17.  jan.  heimtuðu  rekt- 
or  og  kennarar  Arnljót  Olafsson  rekinn  úr  skóla.  Þetta 
virtist  næsta  sjálfsögð  krafa,  hvernig  sem  málið  að  öðru 
leyti  var  vaxið,  en  þetta  þorðu  þau  ekki  af  ótta  við  al- 
menn  samtök  milli  piita. 

Ástæður  stiftsyfirvaldanna  til  þess  að  hafast  ekkert  að 
gegn  piltum  út  af  pereatinu,  voru  aðallega  þær,  að  þau- 
vonuðu  að  piltar  mundu  sjá  að  sér  raeð  tímanum,  og  að 
feður  þeirra,  forráðamenn  og  aðrir  venslamenn  þeirra  i 
bænum  mundu  sýna  þeim  fram  á,  að  þeir  hefðu  gert  rangt 
i  að  hegða  sér  svona,  en  þetta  reyndist  á  alt  annan  veg, 
þvi  samúð  bæjarmanna  og  annara  var  yfirleitt  með  pilt- 
um.  —  Þegar  það  þvi  var  sýnt,  að  tíminn  mundi  ekki' 
ætla  að  hafa  nein  betrandi  áhrif  á  pilta,  segjast  þauhafa 
tekið  málið  á  ný  til  yfirveguhar.  Hafi  þá  verið  um  tvenfe 
að  gera,  að  uppleysa  skólann  alveg,  þvi  það  hefði  orðið' 
afleiðingin  af  brottrekstri  forsprakkanna,  eða  halda  skól- 
anum  við  til  vorsins,  þangað  til  stjórnin  gæti  úrskurðað^ 
málið,  og  þann  kostinn  hafi  þau  tekið.  Ástæður  þær  seuh 
þau   tilfæra  gegn  uppleysingu  skólans  eru  þær,  að  þetta^ 


Pei-eatið  1850.  26^ 

lappþot  pilta  standi  i  nánu  sambandi  við  þær  stjórnmála- 
lireyfingar,  sem  þá  gengu  yfir  og  stefndu  að  almennu  frelsi 
og  jöfnuði,  en  þessar  hreyfingar  komi  bér  á' lándi  aðal- 
lega  frara  í  litilsvirðingu  fyrir  yfirvöldum  landsins^),  að 
það  mundi  mælast  illa  fyrir  úti  um  landið,  og  auka  enn 
meira  á  óánægju  landsbúa  með  embættismannastéttina. 
Þessar  ástæður  bera  ekki  vott  um  mikið  sálarþrek,  en 
veigameiri  eru  þær  ástæður,  að  það  sé  viðsjárvert  að  reka 
marga  tugi  pilta  út  úr  skólahúsinu  og  út  í  bæ,  þar  sem 
þá  var  lítt  mögulegt  að  fá  húsnæði  það  sem  eftir  var 
vetrarins,  alveg  'ómögulegt  fyrir  allan  þorra  þeirra  að 
komast  heim  til  sin  þá  um  háveturinn  og  ekkert  til 
að  borga  mat  sinn  með,  er  þeir  voru  sviftir  ölmusu.  En' 
það  sem  sérstaklega  má  lá  þeim,  sem  ráðherra  lika  sterk-- 
lega  tekur  fram  i  bréfi  sinu  18.  mai  1850,  er  það,  að  þau 
eða  sérstaklega  biskup,  sem  naut  verðugs  almenns  álits,. 
og  mátti  sin  mikils  hjá  sumum  forsprökkunum  og  að* 
standendum  þeirra,  reyndu  ekki  að  beita  persónulegura" 
áhrifura  á  pilta,  og  gefa  þeira  ákveðinn  frest  til  að  snúa 
aftur  til  hlýðni  undir  skólaaga. 

Með  þessu  er  ekki  verið  að  bera  blak  af  atferli  pilta^ 
eða  fegra  raálstað  þeirra,  en  þeira  má,  auk  þeirrar  óeðli- 
legu  þvingunar,  sem  átti  að  beita  við  þá,  hinnar  æsandi 
ræðu  rektors,  og  aðgerðarleysis  stiftsyfirvaldanna,  virða 
til  vorkunnar  æsku  þeirra  fiestra  og  þroskaleysi,  svo  og 
þann  frelsisanda,  sem  þá  rikti.  Það  virðist  litill  vafi  á 
þvi,  að  með  liprum  og  skynsaralegura  fortölum  góðra  og 
mikilsvirtra  manna,  eins  og  t.  a.  m.  Helga  biskups,  hefði 
mátt  koma  i  veg  fyrir  að  minsta  kosti  það  agaleysi,  sem^ 
átti  sér  stað  það  sem  eftir  var  vetrarins,  og  það  ósæmi- 
lega  tilboð,  að  rektor  héldi  áfram  að  kenna,  en  léti  af 
skólastjórn. 

Eins  víst  og  það  er,  að  piltar  mundu  aldrei  hafa  ráð- 
ist  i  þetta  stórræði,  ef  þeir  hefðu  eigi  noiið  upphvatning- 


*)    Hér   eiga   stiftsyfirvöldin  auðsjáanlega  við  norðurreið  Skaíffirð^ 
inga  að  Grími  amtmanni  á  Friðriksgáfu  vorið  áðnr,  sem  fyr  er  minst  &.- 


566  Pereatið  1850. 

^r  og  samúðar  háttsettra  manna,  sem  nokkuð  er  drepið  á 
hév  að  framan,  og  óbeinlínis  vegna  aðgerðaleysis  og  heig- 
ulsskapar  stiftsyfirvaldanna  og  samtakaleysis  kennaranna 
við  rektor,  eins  víst  er  það,  að  þeir  færðu  sig  upp  á  skaft- 
ið  eftir  pereatið,  og  voru  þeir  ráðandi  i  skólanum  það  sem 
^ftir  var  vetrar,  og  höguðu  sér  eins  og  þeim  bezt  líkaði, 
vegna  þeirrar  almennu  samúðar,  sem  þeir  nutu  hjá  bæ- 
jarmönnum,  eins  og  rektor  sjálfur  kannast  við,  og  öðrum 
út  í  frá,  eins  og  áður  hefir  verið  drepið  á,  og  mætti  til- 
færa  mörg  dæmi  um  það.  Margir  héldu  þó  taum  rektors, 
€inkum  hinir  eldri  menn;  sumir  skömmuðu  báða,  þar  á 
tmeðal  síra  Árni  Helgason  i  bréfi  dags.  14.  febr.  1850  til 
^xam.  juris.  Finns  Thorsteinsson  (bróður  Steingrims).  Fyrst 
skýrir  hann  alveg  rétt  frá  pereatinu  ogsegirsvo:  »Þetta 
þykir  nú  hér  mikil  saga  og  mikið  ný  á  íslandi  og  segi 
þeir  nú  enn  liberalistarnir,  að  allir  íslendingar  sofi!«  .  .  . 
»Eru  þetta  nú  ekki  frelsishreyfingar?  Og  hvernig  mundi 
þetta  enda?  Merkilegt  er  að  bindindismálið  skuli  hafa 
orðið  tilefni  til  þessarar  óreglu,  og  er  það  samhljóða 
mythunni  um  það,  hvernig  þeim  reiddi  af,  sem  fyrirlitu 
Bachusdýrkun  forðum  á  Grikklandi.  Ætti  eg  nokkuð  um 
þetta  málefni  að  dæma,  svo  mundi  eg  segja,  að  hér  væri 
óvit  öðru  megin  og  frekja  hinu  megin,  og  er  hvorugt 
gott.     Þarna  enda  eg  þessa  óræstissögu«. 

Endirinn  á  þessu  máli  var  sá  með  bréfi  kirkju-  og 
kenslumálaráðherrans,  sem  þá  var  Madvig,  dags.  18.  mai 
1850,  a  ð  Arnljótur  var  rekinn  úr  skóla,  a  ð  einungis  þeir 
af  þeim,  sem  útskrifast  áttu  um  vorið,  fengu  leyfi  til  þess, 
sem  engan  þátt  höfðu  tekið  i  uppþotiuu,  þetta  verður  vist 
að  skiljast  um  þá,  sem  tóku  verulegan  þátt  i  því,  því 
allir  voru  með  i  pereatinu  að  örfáum  undanteknum,  sem 
fyr  segir,  og  a  ð  skólaárið  reiknaðist  sem  ónýtt,  svo  skóla- 
vera  allra  lengdist  um  eitt  ár;  þó  voru  ýmsar  undanþág- 
ur  gerðar,  og  fiestir  hinna  iðnari  og  gáfaðri  pilta  fiuttir 
upp  úr  bekk.  Loks  var  rektor  að  fullu  og  öllu  settur 
inn   i  embætti  sitt  aftur,  því  tvískiftingunni  á  rektorsem- 


Pereatið  1850.  267 

foættinu,  sem  stiftsyfirvöldin  höfðu  gert  tillögu  um,  vildi 
rBtjórnin  ekki  líta  við,  og  stiftsyfirvöldin  fengu  stranga 
áminningu  um  að  h jálpa  rektor  til  að  halda  uppi  skála- 
aga,  og  var  þeim  því  boðið  að  setja  rektor  aftur  inn  i 
embættið  að  fullu,  og  kalla  alla  pilta  til  og  tjá  þeim  al- 
varlega,  hve  hegningarverðu  athæfi  þeir  hafi  gert  sig  seka 
1  og  áminna  þá  um  að  láta  ekki  slikt  henda  sig  aftur^). 

Harðast  kom  þetta  niður  á  þeim  sera  útskrifast  áttu, 
og  stóðu  framarlega  í  fylkingu,  enda  yfirgáfu  margir  þeirra 
skólann  fyrir  fult  og  alt,  og  sumir  skólanám  með  öllu, 
en  enginn  varð  þó  eins  illa  úti  og  Arnljótur.'  Hann  sendi 
þvi  bænarskrá  5.  ágúst  1850,  er  fyr  um  getur,  til  stifts- 
yfirvalda  og  beiddi  um  leyfi  til  að  ganga  undir  examen 
artium  við  háskólann,  en  þó  bæði  þau  og  rektor  sjálfur 
mæltu  með  því,  fjekk  hann  neitun  hjá  stjórninni;  hann 
varð  fyrst  stúdent  árið  eftir  og  flestir  uppþotsmanna.  Eftir 
því  sem  sira  Stephán  Stephensen  segir^),  voru  það  föst 
samtök  milli  pilta  að  sækja  ekki  skóla  næsta  haust.  Þetta 
er  vafalaust  rétt  hermt.  Svo  segir  sira  Einar  Hjörleifsson 
i  Vallanesi  sem  þá  átti  son  i  skóla  i  bréfi  til  Magnúsar 
Eirikssonar,  dags.  9.  sept.  1850:  »Stjórn  Dana  vill  ei 
annað  heyra,  —  þvert  á  móti  ráðum  stiftsyfirvaldanna  — 
en  að  rektor  sé  við  skólann  með  enn  meira  valdi  en 
hingað  til.  Þetta  hefir  haft  þá  verkun,  að  flestir,  sem 
nokkuð  hugsa  um  velferð  drengja  sinna,  og  nokkur  dáð 
er   í,   hafa  tekið  þá  úr  skólanum  .  .  .    Dimittendi,  þar  á 


^)  Þegar  stiftsyfirvöldin  fengu  þennan  úrskurð,  fóru  þau  að  taka 
rögg  á  sig  og  visuðu  sjálf,  með  bréfi  15.  júli  1850,  þessum  piltum  úr 
fikóla:  Stefáni  Thorsteinsen,  Stefáni  Péturssyni,  Magnúsi  Jónssyni  frá 
Felli  og  Theódór  Gruðmundssyni.  Annars  voru  þau  býsna  óheppin 
þennan  vetur.  Þau  höfðu  sem  umráðamenn  prentsmiðjunnar,  er  þá  var 
eign  landsins,  stöðvað  útgáfu  „Þjóðólfs*,  svo  sira  Sveinbjörn  Hallgrims- 
son  eigandi  blaðsins  neyddist  til  að  sigla  til  að  kæra  þetta  fyrir  ráð- 
herranum.  Hans  úrskurður  féll  sama  dag  og  i  skólamálinu,  á  þá  leið, 
að  bann  stiftsyfirvaldanna  hefði  enga  stoð,  hvorki  i  gildandi  lögum  né 
fiamningi  um  prentun  blaðsins. 

»)   Nýtt  Kkbl.  1911,  bls.  214-15. 


268  iPer^tiðl850i 

meðal  frændur  þínir  Stetán  Björnöson^)  og  Björn  Péturs- 
son,  sem  eftir  stjórnarinnar  skipun  áttu  að  gista  eitt  ár 
enn  i  Reykjavikurskóla,  sitjá' heima  og  liklega  hætta  öllu 
saman«.  Þó  varð  ekki  úr,  þessu,  én  allnauðugir  fóru  piltar 
samt  i  skóla  um  haustið/  og.  sira  Stefán  segir,  að  einn 
þeirra,  Magnús  frændi  hans  Hannesson  Stephensen,  léti 
bera  sig  inn  í  skólann,  til  merkis  um  að  ekki  færi  hann 
þangað  viljugur. 

Fljótt  heíir  þó  gott  samkomulag  orðið  milli  pilta  og 
rektors  aftur,  þvi  svo  skrifar  rektor  i  bréíi  til  Jóns  Sig- 
urðssonar^),  dags.  5,  mars  1851:  »Nú  er  ástand  skólan& 
hið  bezta,  svo  að  það  þarf  engan  að  fæla,  og  frá  þvi  eg 
kom  til  skólans,  hefi  eg  aldrei  reynt  pilta  eins  auðsveipa 
og  nú.  Eg  bjóst  altaf  við  þvi,  að  eftir  storm  mundi 
koma  logn«. 

Hann  var  þó  ekki  lengi  við  skólann  úr  þessu,  heldur 
fékk  hann  lausn  i  náð  15.  júni  sama  ár.  Bæði  hann  og 
stiftsyfirvöldin  létu  það  eindregið  i  Ijósi  við  stjórnina,  að 
þau  teldu  Jón  Sigurðsson  langfærasta  manninn  til  að  taka 
við  stjórn  skólans,  en  þá  kom  þjóðfundurinn  samsumars, 
og  þar  með  var  það  útilokað,  þó  þess  hefði  ef  til  vill  áð- 
ur  verið  kostur,  sem  er  alveg  óvist,  þvi  Madvig  gamli 
hélt  málfræðiskandidötum  fast  fram.  En  ósjálfrátt  verður 
manni  á  að  spyrja,  hvort  saga  skólans  hefði  ei^i  orði5 
öðruvisi  frá  1851  fram  yfir  1870,  ef  Jón  Sigurðsson  hefði 
orðið  rektor  í  stað  Bjarna. 

Kl,  Jónsson. 

^)  Hálfbróðir  Magnúsar,  siðast  sýslumaður  i  Árnessýslu,  f  1891,. 
bann  fór  ekki  i  skóla  aftur,  heldur  sigldi  og  var  útskrifaður  árið  eftir 
af  Magnúsi  til  examen  artium. 

2)    Lbs.  595  4to. 


íhald  og"  framsókn. 

Breytingagirni  og  ihaldssemi  eru  tvö  andleg  öfl,  sem 
berjast  um  völdin  i  heiminum.  Þau  gera  alstaðar  vart 
við  sig,  þar  sem  menn  lifa  og  starfa,  en  eru  þó  i  sifeldri 
andstöðu,  eins  og  myrkrið  og  Ijósið.  íhaldið  er  spakt, 
kyrlátt  og  ótilhlutunarsamt  að  fyrrabragði.  Það  unir  vel 
þvi  sem  er,  en  er  ófúst  til  allra  umskifta.  Framsóknin 
ér  hreyfiaflið  i  heiminum,  sikvikandinn,  breytingagirnin  og 
uppreistin  gegn  þvi  öllu  »sem  stendur  mót«.  Er  því  sízt 
að  furða,  þótt  svo  ólikar  stefnur  leiði  eigi  til  sátta  ákafra 
fylgismanna  frá  báðum  hliðum,  enda  hafa  á  þessu  sviði 
verið  háðar  einhverjar  hinar  grimmustu  deilur,  sem  sögur 
fara  af.  Verður  þá  mörgum  einlægum  flokksmanni  að 
álita  andóf  mótstöðumannanna  sprottið  af  lágum  og  eigin- 
gjörnum  hvötum.  Þeim  sé  Ijóst,  að  þeir  hafi  á  röngu  að 
standa,  en  þeir  fylgi  illum  málstað  af  skaðlegri  sjálfselsku. 
Atferli  þeirra  sé  þvi  siðferðislega  vitavert.  En  eins  og 
mælt  er,  með  nokkrum  sannindum,  að  sjaldan  valdi  einn 
er  tveir  deila,  svo  gæti  einnig  verið  hér,  að  báðir  máls- 
aðilar  hefðu  i  nokkru  rétt,  og  nokkru  rangt,  en  mikið  til 
málsbóta,  ef  óhlutdrægt  væri  á  litið.  Verður  hér  gerð  til- 
raun  að  lýsa  framsókn  og  ihaldi  og  skýra  þau,  uppruna 
þeirra  og  eðli.  Báðar  stefnurnar  verða  teknar  alment,  en  ekki 
á  þröngum  sviðum,  eins  og  t.  d.  stjórnmálahliðin  ein. 
Þær  verða  skoðaðar  eins  og  tvenns  konar  hugarástand, 
annað  sem  unir  bezt  kyrstöðu,  hitt  sem  er  útfúst  og  um- 
ekiftagjarnt. 

Raunar  búa  þessi  andstæðu  öfl  i  hverjum  heilbrigðum 
manni,    þvi   að  enginn  er  svo  breytingafús,  að  hann  vilji 


270  íhald  og  framsókn. 

öUu  um  koll  kasta,  né  svo  íhaldssaraur,  að  hann  grípf 
aldrei  til  nýbreytni  í  einhverri  grein.  Og  æskilegast  værí 
að  báðura  öflunura  væri  svo  farið  í  huga  hvers  raanns^ 
að  í  hvert  sinn  réði  sú  stefnan,  sera  betra  hefði  raál- 
efni.  En  sjaldan  er  þessu  svo  varið,  heldur  hefir  annað 
aflið  venjulega  algerða  yfirhönd,  og  setur  blæ  sinn  á  allar 
gerðir  raannsins  ura  alllanga  stund.  En  við  breytt  kjör 
og  ástæður  skifta  raenn  allajafna  ura  lit  i  þessura  efn- 
ura,  og  er  einna  kunnust  sú  breyting,  er  iingir  raenn, 
sera  byrjað  hafa  á  geystri  frarasókn,  verða  rararair  ihalds- 
menn  raeð  aldrinura.  Þau  og  önnur  atvik  ráða  nokkru 
ura  þá  hörðu  dóraa,  sera  feldir  eru  ura  stefnuskiftinga, 
þvi  að  svo  er  talið  að  frjáls  vilji  ráði,  og  viðgeranlegir 
dutlungar. 

En  ef  nánar  er  að  gáð,  sést  að  þesai  sálarlegu  straura- 
hvörf  eru  engin  blind  tilviljun,  heldur  skiljanlegar  og 
skýranlegar  afleiðingar  undangenginna  orsaka,  að  raenn 
eru  ihaldsraenn  og  breytingaraenn  af  því,  að  lifskjörin 
knýja  þá,  hvern  að  settu  raarki,  en  ekki  að  óskir  þeirra 
eða  urahugsun  ráði.  Ef  önnur  hvor  stefnan  er  alröng,  þá 
er  ekki  fylgisraönnura  ura  að  kenna,  heldur  þeira  lifskjör- 
ura  sera  leiddu  til  stefnurayndunar.  Breytura  lifskjörunum 
og  við  breytura  raönnunura.  Með  þvi  að  þekkja  ástæóur 
og  urahverfl  einhvers  raanns  eða  stéttar,  raá  gizka  á  raeð 
særailegri  vissu  um  aðaldrættina  ilifsskoðun  þess  manns  eða 
þeirrar  stéttar.  Það  eru  náttúrulög,  að  raenn  leita  raesta 
hagnaðar  raeð  rainstri  fyrirhöfn.  Til  að  skilja  stefnur 
manna  verður  að  vera  Ijóst,  hvað  þeim  er  eftirsóknar- 
verðast.  Surair  raenn  telja,  að  hér  sé  rangt  frá  skýrt,  og 
mannlegar  óskir  dregnar  niður  i  duftið.  En  svo  er  ekki. 
»Mestur  hagnaður«  er  ekki  samur  og  jafn  fyrir  alla,  er 
hvergi  nærri  ætið  gull  og  gróði  eða  veraldargengi.  Suraum 
mönnura  er  dýrraætast  að  útbreiða  sannleika  og  réttlæti, 
og  óska  engra  launa,  neraa  að  fá  að  vinna  fyrir  þær  hug- 
sjónir.  Aðrir  starfa  til  að  verðskulda  hagstæðan  dóra  eft- 
irkomendanna,  og  hinir  þriðju  til  að  fá  inngöngu  í  hærra 
andlegt   lif  hinumegin    við   gröf   og    dauða.     Þessi   fám 


íhald  og  framsókn.  271 

dæmi  sýna,  að  misjafnt  verðlag  er  lagt  á  eftirsóknarverð^ 
gæði.  Þau  hafa  öll  ekki  annað  sameiginlegt  en  að  sýnast 
veita  »mestan  hagnað«  þeim  er  óska  þeirra.  Nú  er  að- 
athuga  hvers  .  konar  ástæður  leiða  til  ihaldssemi  og  fram- 
sóknar. 

Frá  sögulegu  sjónarmiði  er  ihaldsstefnan  eldri,  og  út- 
breiddari  að  fornu  fari.  Enginn  getur  til  hlítar  vitað  um 
upphaf  hennar,  þvi  að  það  er  hulið  i  móðu  og  mistri 
sögulausrar  villimensku.  I  bernsku  mannkynsins  voru 
allir  ihaldsmenn,  enda  hafa  sumir  viltir  kynþættir  sárlitl- 
um  breytingum  tekið  á  tugum  alda,  siðan  menning  og  sögur 
hófust.  En  villimaðurinn  hefir  fullgildar  ástæður  fyrir  kyr- 
stöðustefnunni.  Hann  er  staddur,  þekkingar-  og  reynslu- 
litiU,  i  flóknum  og  vandasömum  heimi.  Alt  um  kring  eru 
sifeldar,  óskiljanlegar  breytingar.  Hann  sér  sól,  tungl 
og  stjörnur  koma  upp  og  ganga  undir,  tunglið  skifta  mynd, 
ský  myndast  og  leysast  sundur,  regn  og  snjó  falla  og 
hverfa  af  jörðunni,  vatn  streyma  og  standa  kyrt,  frjósa  og 
gufa  upp,  árstiðum  skifta,  jurtir  vaxa  og  visna,  dýr  og 
menn  fæðast,  deyja  og  að  því  er  virðist,  verða  að  engu. 
Fyrir  þann  sem  horfir  hjálpar-  og  skilningslaus  á  sifeldar 
breytingar  náttúrunnar  er  tilveran  ægileg;  hætta  getur 
legið  í  launsátri  við  hvert  spor;  ekki  sízt  i  augum  þeirra, 
sem  trúa  á  tilveru  illra,  fjandsamlegra  anda  í  hverjum 
hlut,  en  það  er  trú  flestra  villimanna.  Sá  sem  hefir  fast- 
an  grundvöll  undir  fótum  yfirgefur  þá  nauðugur  þann 
blett,  sem  takmörkuð  en  happasæl  reynsla  hefir  helgað, 
til  að  ráðast  út  i  blinda,  ótrygga  óvissu.  Ef  til  viU 
er  i  öllum  mönnum  nokkur  sameiginleg  íhalds  undir- 
staða,  en  i  villimönnum  og  fáráðlingum  verður  kyrstöðu- 
hneigðin  alvöld,  sprottin  af  ást  á  þvi  fáa  þekta,  og  ótta 
við  alt  sem  óþekt  er.  Af  hræðslutilfinningu  þessari  eru 
komin  öll  hin  þroskaðri  og  fágaðri  afbrigði  ihaldsseminn- 
ar  á  siðari  tímum. 

En  meðan  allir  hugsa  þannig,  stendur  heimurinn  1 
stað,  og  það  gerði  hann  dyggilega  framan  af.  Eftirlíking^ 
og  vani  Bteypti  hvern  einstakling  i  mynd  og  likingu  for- 


^72  íhald  og  framsókn. 

feðranna.  Við  og  við  varð  þó  að  breyta  til,  og  sú  ný- 
i)reytni  kom  oft  svo  að  segja  af  slysni,  en  ekki  af  fram- 
Ætýni.  En  við  margháttaðri  reynslu  og  lífsháttu  óx  vit  og 
skilningur.  Reynslan  sýndi  húslausum  villimanninum  að 
i  úrkomu  og  kulda  var  »meiri  hagnaður«  að  skríða  i  skjól 
en  að  standa  á  bersvæði,  að  slútandi  kiöpp  var  betra 
skýli  en  þverbeinn  hamar,  og  hellir  hagkvæmari  en  skúti. 
JEn  þar  sem  gista  þurfti  í  hellislausu  skóglendi  mátti  gera 
ikofa  úr  greinum  einum,  sem  hallað  var  upp  að  steini 
og  þannig  gera  villimenn  á  Ceylon  hús  sin  þann  dag  i 
dag.     En  annarstaðar  hefir  framþróunin  haldið  áfram. 

Einhver  rammaukinn  byltingaseggur  hefir  siðar  fundið 
það  ráð,  að  gera  skýlið  alveg  úr  greinum,  sem  mættust  í 
mæni;  aðrir  taka  við  og  halda  húsgerðarlistinni  áfram, 
•unz  þvi  stigi  er  náð,  sem  þurfti  til  að  byggja  Péturskirk- 
juna  og  risaborgir  nútimans.  Með  þessum  hætti  hefir  öll 
framför  orðið  á  hverju  sviði  menningarinnar,  hefir  byrjað 
sem  hugmyndir  i  vitund  hinna  skygnu  framfaramanna  og 
með  atfylgi  þeirra  orðið  að  veruleika.  En  í  fiokki  þeirra 
sem  bæta  og  breyta  i  heiminum,  má  ávalt  finna  tvær  teg- 
undir  manna,  fyrst  nokkurs  konar  frumherja,  sem  sjá  inn 
i  leyndardóma  tilverunnar,  ný  sambönd,  nýjar  skýringar, 
ný  ráð,  og  að  baki  þeim  sporgöngumenn  þeirra,  sem  engu 
.auka  við  hin  nýfundnu  sannindi,  en  eru  breytingagjarnir 
i  huga  og  fúsir  til  að  veita  viðtöku  og  útbreiða  nýjar 
hreyfingar.  Þessir  menn  eru  eins  og  stækkandi  glerhjálm- 
m  leifturvitans,  sem  margfaldar  Ijósmagnið  og  þeytir  þvi 
út  i  dimman  geiminn.  Ef  ekki  hefðu  verið  margir  slikir 
auðunnir  breytingamenn  mundi  mörg  holl  nýjung  hafa 
dáið  sem  útburður,  verið  of  orkulítil  til  að  sigrast  á  al- 
gerðu  skilningsleysi  kyrstöðunnar.  En  allir  framsóknar- 
menn  eiga  sammerkt  i  þvi,  að  þeir  lifa  fremur  i  framtið 
en  nútið,  að  þeir  standa  ætíð  með  staf  i  höndum,  reiðu- 
búnir  til  ferðar. 

Ef  ótti  við  alt  hið  óþekta  er  frumafi  ihaldsseminnar, 
^á   er   V  a  n  i  n  n  annar  veigamesti  þáttur  hennar  eins  og 


íhald  og  framsókn.  273 

liann  er  annað  eðli  mannsins.  Hver  hugsun,  hreyfing  og 
athöfn  skapar  i  mönnum  hneigð  til  endurtekningar,  en 
endurtekningarnar  mynda  yanann,  og  verður  hann  þvi 
sterkari,  sem  oftar  er  höggvið  i  sama  farið.  Langflestar 
daglegar  athafnir  eru  vanabundnar  orðnar  i  fullorðnum 
mönnum,  og  þvi  meir  sem  liður  á  æfina,  verða  venjurnar 
fleiri  og  rótgrónari.  Þær  verða  að  sterkum  fjötri,  sem 
varla  er  unt  að  leysa,  en  brjóta  má  með  heljartaki.  Alt 
•eðli  vanans  er  andstætt  breytingu;  hver  venja  er  lik  sjálf- 
stæðri  veru,  sem  heldur  fram  lifi  sinu  og  tilverurétti, 
meðan  auðið  er.  Og  til  að  forðast  þann  sársauka,  sem 
venjuskiftin  orsaka,  verður  flestum  fyrir  að  halda  hliíi- 
skildi  yfir  gömlu  venjunum,  jafnvel  þótt  skynsemin  beri 
vitni  á  raóti  þeim. 

Vaninn  er  nokkurs  konar  álagahamur,  sem  færist  yfir 
með  athöfnum  og  aldri.  Á  æsku-  og  unglings-árunum  er 
jafnvægið  óstöðugra.  Þá  er  maðurinn  mjúkur  og  mótan- 
legur  eins  og  vax;  hver  hneigðin  vaknar  af  annari,  drotn- 
ar  um  stund  og  vikur  sæti  fyrir  þeirri  næstu.  Meðan  á 
því  skeiði  stendur  eru  mennirnir  einna  frjálsastir.  Þá 
má  velja  um  vegi  og  venjur,  þá  er  undir  gáfum  og  gæfu 
komið,  hversu  tekst  með  vanalögin.  Þau  eru  sú  persónu- 
lega  stjórnarskrá,  iU  eða  góð,  sem  hver  maður  ber  með 
sér,  meðan  æfin  endist,  og  má  heita  óbreytanleg.  Glögg 
dæmi  þessa  má  sjá  á  mörgum  mönnum,  er  með  eigin  afli 
hefjast  úr  fátækt  til  auðs  og  metorða  á  efri  árum.  Vilja 
þeir  þá  gjarnan  breyta  umgengnisvenjum,  fataburði  o.  s. 
frv.  á  visu  þeirra  er  lifað  hafa  við  mild  kjör  alla  æfi.  En 
það  tekst  aldrei,  nema  að  litlu  leyti,  og  oftast  alls  ekki. 
Rótgróinn  vani  er  fastur  fyrir. 

Þriðja  innri  ástæða  til  ihaldssemi  er  aldur  og  elli,  en 
þar  renna  margir  þræðir  saman.  Þá  er  öll  likamleg  fram- 
för  löngu  hætt  og  fjörið  að  þverra.  Alveg  ósjálfrátt  finn- 
ur  maðurinn  vanmátt  sinn  til  að  fylgjast  með  og  geta 
haft  hönd  i  bagga  með  djúptækum  breytingum.  Vaninn 
lykur  hann  æ  meir  og  meir  i  greipum  sinum;  ný  áhrif 
ná  varla  til  hans,  eða  þá  að  minsta  kosti  beygð  og  brotin 

18 


274  íhald  og  framsókn. 

eins  og  alda,  sem  fallið  hefir  yfir  margfaldan  skerjagarðinn^ 
Fjölskyldubönd,  vinátta,  stéttatengsli  og  samábyrgðartil- 
finning  halda  honum  rígskorðuðum  innan  vébanda  borg- 
aralegs  lifs.  Þar  bætist  við  sárbeitt  reynsla  og  vonbrigði^^ 
Margur  maður  berst  djarflega  »með  hvassleg  sverð  i  mund- 
um«,  meðan  hann  er  i  blóma  aldurs,  en  þreytist  og  missir 
áhugann,  þegar  litið  vinst  á  og  æskuvinirnir  skerast  úr  leit 
og  leik.  Allir  þessir  strengir  hverfa  saman  í  traustan 
fjötur,  sem  bindur  allan  þorra  aldraðra  manna  í  fylkingi*- 
ihaldsseminnar;  og  þó  undantekningar  séu  til,  menn  sem 
yngjast  með  árum,  og  verða  bjartsýnni  og  framsæknari 
með  aldrinum,  þá  eru  þær  svo  fáar,  að  þær  sanna  ab 
eins  regluna. 

Þær  orsakir  til  kyrstöðu,  sem  nú  hafa  verið  nefndar,- 
eiga  rætur  hið  innra  í  mannlegu  eðli.  Þær  eru  þvi  einna 
stöðugastar  og  óbreytilegastar.  En  aðrar,  engu  ómerkari,, 
spretta  af  ytri  kjörum.  Er  þar  i  stuttu  máli  að  telja  öll 
þau  gæði,  sem  misskift  eru  og  vandfengin  en  þó  eftirsótt^ 
eins  og  auðlegð,  völd,  nafngöfgi,  frægð,  og  hvers  konar 
veraldargengi.  Þvi  meiri  umbúðum,  sem  maðurinn  er 
vafinn,  því  hræddari  er  hann  um,  að  sér  verði  kalt,  og 
reifarnar  ásóttar  af  þeim,  sem  minna  hafa.  Sumar  af 
þessum  höralum  eru  svo  sterkar  að  þær  meira  en  vega  á- 
móti  og  eyða  eðlilegri  framsóknarþrá  æskuáranna,  þær 
gera  skjólstæðinga  sína  gráhærð  gamalmenni,  meðan  þeir 
eru  börn  að  aldri. 

Fastast  í  liði  íhaldsmanna  standa  landeigendur  á  göml- 
um  óðalsstóreignum,  og  þá  fyrst  og  fremst  aðalsmenn,  því 
þar  er  bæði  auði  og  ættgöfgi  til  að  dreifa.  Varla  geta^ 
hugsast  kjör  betur  löguð  til  að  spekja  menn  og  sætta  þá- 
við  »táradalinn«  en  þau,  sem  enski  aðallinn  hefir  átt  við 
að  búa.  Mann  fram  af  manni  hafa  aðalsmennirnir  setið 
á  blómlegura  stóreignum  i  sveit,  með  höll  í  höfuðborginni,, 
stúku  í  leikhúsunum,  með  arfgengt  sæti  i  þingi  þjóðarinn- 
ar,  með  hefðarforrétt  að  tignustu  störfunum  í  her,  flota,. 
kirkju-  og  ríkís-stjórn ;  setið  yfir  stórauði,  verið  tilbeðnir 
og   dáðir   af   alþýðunni,  átt  greiðan  aðgang  að  Ijómanum 


Ihald  og  framsókn.  275 

við  hásætið,  bæði  heima  og  erlendis,  og  haft  drottinvald 
i  nokkrar  aldir  yfir  tveimur  glæsilegustu  mentastofnunum 
í  heiminum.  Varla  er  sanngjarnt  að  ætlast  til  að  þessir 
sólskins-menn  gangist  fyrir  mannfélagsbreytingura,  þar 
sem  alt  væri  að  missa  en  ekkert  fyrir  þá  að  vinna,  enda 
hafa  engir  jafnaðardraumórar  ásótt  þessa  stétt.  Eg  minn- 
ist  að  hafa  í  borg  einni  á  Englandi  séð  nokkur  hundruð^ 
unga  aðalsmanna  og  auðmanna  syni  veitast  að  heims- 
frægum  þingskörungi  úr  neðri  málsstofunni,  er  talaði  um 
atvinnuleysi  og  eymd  fátæklinga  i  landinu,  æpa  að  hon- 
um  i  hálfa  klukkustund  og  hrekja  hann  siðan  úr  ræðu- 
stólnum  svo  að  40  lögregluþjónar  gátu  varla  verndað^ 
hann.  Svo  langt  getur  breytingaóttinn  leitt  menn,  sem 
annars  eru  mætavel  siðaðir,  er  þeir  þurfa  að  verja  hin 
dýrmætu  réttindi  sin.  —  Næst  aðalsraönnum  ganga  stór- 
bændur,  og  eru  þeir  í  flestum  löndura  kunnir  fyrir  ihalds- 
semi,  þótt  eigi  hafi  þeir  jafnraikils  að  gæta  og  aðallinn. 
Þá  koraa  erabættismenn  ríkjanna  og  fastir  starfsmenn  i 
þjónustu  auðugra  félaga  með  öruggum  launum  er  hækka 
með  aldrinum,  og  enda  sem  eftirlaun.  Eðlilega  binda  slík 
störf  menn  fast  við  stofnanir  þær,  er  launin  veita  og  ör- 
yggið.  Að  ráðast  á  raóti  þeim,  er  sama  og  ráðast  á  sitt 
eigið  lif.  Enn  fremur  er  nám,  daglegt  líf  og  atvinna  þess- 
ara  stétta  betur  lagað  til  að  friða  og  spekja,  heldur  en 
vekja  ókyrð  og  breytingahug.  Þessum  mönnura  fylgir  að 
málum  skyldulið  þeirra,  sem  vonlegt  er,  og  ýmsir  liðlétt- 
ingar  sem  eiginlega  eiga  hvergi  heima,  nema  þar  senx 
beiningar  fást ;  fylgja  lausingjar  þessir  íhaldsliðinu  eins  og 
mannvaður  sá,  sem  flokkast  á  slóðir  sigursælla  herflokka 
á  ófriðartímum. 

Dálitið  öðruvisi  verður  lifsskoðun  þeirra  efnamanna, 
sem  búa  við  óvissan  gróða,  er  keraur  og  fer  á  bylgjuna 
og  bárum  eftir  hygni  og  hepni  eigandans.  Svo  er  varið^ 
ástæðum  flestra  meiriháttar  iðnrekenda  og  kaupsýsluraanna^ 
og  mætti  nefna  þá  hálfbreytingagjarna  i  skoðunum.  Að 
visu  er  þeim  lífsnauðsyn  að  halda  frumdráttum  þjóðfélags-^ 
ins   óbreyttum,    en  þurfa  þó  svigrúm  til  gagnlegra  breyt- 

18* 


:276  íhald  og  framsókn. 

inga  fyrir  stétt  þeirra  og  atvinnu.  Þessi  flokkur  hefir 
þannig  beitt  sér  fyrir  að  brjóta  niður  tollmúra  þá,  er  land- 
eigendur  liöfðu  fyr  reist;  þeir  hafa  barist  fyrir  frjálsri 
verslun,  greiðum  samgöngum  og  því  láns-  og  trygg- 
ingarfyrirkomulagi,  sem  heimsverzlunin  nú  byggist  á. 
Hálfbreytingamennirnir  eru  kjarninn  i  frjálslyndum  flokk- 
um  þingstjórnarlandanna,  sem  eiga  i  sifeldum  brösum  við 
ihaldsmenn,  er  með  kyrstöðuvenjum  sinum  eru  þeim  viða 
til  hindrunar.  En  að  þessu  undanskildu  fylgja  þeir  ihalds- 
stefnunni  fast,  ef  verjast  þarf  róttækari  féndum. 

Nokkur  skyldleiki  er  milii  sterkra  trúarhneigða  og 
Ihaldsskapsmuna,  þvi  að  hver  breyting  er  þvi  erfiðari  sem 
fleiri  bönd  þarf  að  rjúfa,  áður  en  henni  er  framkomið,  en 
trúin  hlýtur,  eftir  eðli  sínu,  að  binda  mörg  hin  öflugustu 
bönd.  Framsóknarandinn  hefir  verksvið  sitt  hér  i  lifi,  en 
trúaði  maðurinn  álitur  sig  fyrst  og  fremst  borgara  i  al- 
heimsríki.  Jarðlífið  er  trúuðum  manni  eins  og  agnar- 
punktur,  fyrsta  þrepið  i  fullkomnunarstiga  tilverunnar. 
Það  er  eymda-  og  sorgadalur,  næstum  einkisvert,  nema 
sem  undirbúningur  annars  lífs.  Yfir  bæði  sýnilegum  og 
ósýnilegum  heimi  ræður  almáttugur  og  alvitur  andi;  ekk- 
ert  höfuðhár  er  skert  án  vilja  hans  og  vitundar.  Maður- 
inn  er  sifelt  undir  alvísri  og  algóðri  handleiðslu  hans. 
Hvi  skyldi  þá  aumur  og  veikur  maður  þykjast  þess  um- 
kominn,  að  standa  i  breytingum  og  stórræðum?  Hvi  skyldi 
hann  misnota  undirbúningstimann,  með  þvi  að  gera 
hann  að  aðalatriði,  og  taka  fram  fyrir  hendur  alheims- 
valdsins?  Trúhneigðin  styður  íhaldið  á  annan  hátt,  en 
með  þvi  að  draga  huga  hans  að  eilifðarmálunum.  Hún 
gerir  manninn  stjórnvanan.  Sá  sem  beygir  sig  skil- 
yrðislaust  fyrir  æðra  valdi  á  einu  sviði,  verður  undanláts- 
samari  um  fleiri  hluti.  Þetta  vissi  Napoleon  og  endur- 
reisti  kirkjuna,  skömmu  eftir  að  hann  náði  völdunum  (en 
fáum  mánuðum  áður  var  hann  i  þann  veginn  að  taka 
Múhamedstrú).  Hann  sagði  að  kirkjulausri  þjóð  væri 
óstjórnandi,  sökum  einstakliugssjálfræðis.  —  Aldrei  siðan 
^eruleg    menning   hófst,    hefir    verið  meiri  kyrstaða  en  á 


íhald  og  framsókn.  27T 

miðöldunum,  einmitt  þegar  trúar-  og  kirkjuvaldið  var  al- 
ráðandi. 

íhaldssemin,  sem  í  fyrstu  var  maðurinn  allur,  hefir  nú 
lækkað  seglin  á  mörgum  sviðura,  þar  sem  framsóknin  hefir 
rutt  sér  braut.  Lindir  breytingagirninnar  er  i  upphafi 
voru  sundraðar  og  máttlitlar  i  frumf jalli  kyrstöðunnar  eru 
nú  sivaxandi  straumar,  sem  flæða  um  hálfan  heiminn  og 
meira  til.  Eins  og  ihald  býr  í  holdi  og  blóði  sumra  manna,. 
svo  er  framsóknin  i  insta  eðli  annara.  Hún  á  sér  eina 
meginuppsprettu,  en  það  er  æ  s  k  a  n  eða  meiri  hluti  unga 
fólksins  í  þeim  löndum,  þar  sem  nokkurt  breytinga  for- 
dæmi  er.  A  þessum  tima  æfinnar  vex  og  styrkist  líkam- 
inn  hraðfara,  þá  er  lifsfjörið  mest,  þá  er  hver  heilbrigður 
maður  fullur  af  gróðurmagni  vorsins  og  orkuafgangi,  sem 
leitar  viðfangsefna.  Það  er  Kaldadaishugur,  sem  æskir 
mótstöðu  og  hindrana  til  að  ryðja  úr  vegi.  Þá  er  imynd- 
unin  sístarfandi.  Menn  sjá  sjónir,  sem  ekki  eru  af  þess- 
um  heimi,  dýrðlegar  skýjaborgir,  sem  skina  bjart  við  hlið 
grárra  hreysa  veruleikans.  Ekkert  er  þá  auðveldara  en 
að  gera  samanburð  hugsjónunum  i  vil,  að  finna  mein  sem 
þarf  að  bæta.  Alt  þetta  hreyfiafl  mannsins  beinist  þá  að- 
framsókn,  en  hömlurnar  eru  að  sama  skapi  veikar.  Fjörið, 
hugsjónirnar,  góður  málstaður  og  frægðarlöngun  knýr  menn 
fram.  Hinsvegar  er  vaM  vanans  varla  nema  hálfmyndað, 
reynslan  litil,  sjálfstæði  i  trúarefnum  meira  en  fyr  eða 
siðar  á  æfinni,  fjölskylduböndin  veik  og  samábyrgðartil- 
finningin  varla  farin  að  gera  vart  við  sig.  Þá  er  lagt  á 
tæpasta  vaðið.  Unga  kynslóðin  litur  yfir  vigvöllinn,  sýn- 
ist  varnarvirki  óvinanna  lág  og  lítil,  harla  auðunnin.  Þá. 
er  sagt: 

»Burt  alt  sem  okkur  tefur, 

Burt  alt  sem  stendur  mót. 

Burt  alt  sem  alt  af  sefur, 

Burt  alt  sem  nagar  rót. 

Með  slikum  hersöngum  gerir  æskan  uppreist,  kynslóð  eftir 
kynslóð,    hamast   og  ræðst  á  borgir  gamla  timans,  særist^ 


278  íhald  og  framsókn. 

þreytist  og  hörfar  loks  undan.  íhaldið  stendur  föstum 
fótum,  eins  og  hamraveggur,  varið  óteljandi  launvígjum, 
tálgröfum  og  seinunnum  vígstöðvum.  Og  1  áhlaupinu  hefir 
iítið  úunnist  við  æfistörf  hvers  manns,  varla  nema  steinn 
hruninn  úr  veggnum,  þar  sem  brotið  skyldi  skarð.  Eftir 
storminn  snýr  áhlaupsmaðurinn  heim  i  herbúðirnar,  breytt- 
ur  maður,  eldri,  þreyttari,  fjörminni,  reyndari,  með  ósig- 
urinn  í  huganum  og  hálfur  snúinn  á  band  óvinanna.  En 
lifið  æðir  áfram  eins  og  fallandi  foss,  maður  kemur  í 
manns  stað,  og  dropinn  holar  steininn.  Með  þessum  hætti 
verður  framsókn  æskunnar  ein  hin  máttugasta  lyftistöDg 
menningarinnar.  Þó  hver  kynslóð  sé  þollitil  og  skammlif, 
þá  er  mannkynið  siungt,  með  eilifa  æsku,  sem  alt  af  er 
fús  að  ryðja  nýja  vegi,  og  finna  áður  óþekt  lönd. 

Eins  og  menn  blása  i  kaun  sér  til  hita  og  á  heita 
hluti  til  að  kæla  þá,  svo  getur  sama  orsök  oft  haft  ólik- 
ar  afleiðingar.  Reynsluleysi  er  fjötur  á  hjátrúarfullan 
Tillimann,  en  spori  á  fjörugan,  mannaðan  ungling.  Ef 
^skan  þekti  betur  heiminn,  mundi  hún  verða  spakari,  en 
jafnframt  gera  minna  gagn.  Hún  gerir  stundum  villandi 
<iraumsýnir,  eða  einhvern  hluta  þeirra,  að  áþreifanlegum 
veruleika.  En  að  sama  skapi,  eða  fremur,  gerir  reynsla 
og  þekking  menn  framsækna.  Sá  sem  eykur  sína  þekk- 
ingu,  eykur  sínar  raunir,  segir  Salomon.  Þekkingin  bregð- 
ur  Ijósi  yfir  hlutina.  Við  Ijós  hennar  sést  margt  mein, 
sem  i  myrkrunum  var  hulið,  en  lika  nýir  vegir  og  ný 
ráð  til  að  bæta,  og  breyta  til  góðs.  Sú  breytingagirni, 
sem  leiðir  af  mentun  og  viðsýni  er  haldbetri  og  afkasta- 
meiri  nú  á  dögum,  en  fjörkippir  æskunnar.  Hún  hefir 
vaxið  með  reynslu  mannkynsins  og  mun  vaxa  enn  meir 
á  komandi  timum.  Aukin  þekking  er  því  það  meðal,  sem 
-áhrifamest  er,  til  skynsamlegra  framfara. 

Einhver  harðsóttasti  hluti  framsóknarmanna  nú  á  dög- 
um  eru  öreigarnir  i  iðnaðarlöndunum  (jafnaðarmenn).  Þeir 
hafa  sem  aðrir  ungir  menn  byrjað  göngu  sína  í  fullum 
íramsóknarhug,  en  minna  breyzt  með  aldrinum  en  þeir 
sem  urðu  hluthafar  í  vejgengni  veraldarinnar.    Þeir  telja 


íhald  og  framsókn.  279 

tsig  ekkert  eiga  nema  eymd,  engu  hafa  að  týna  neraa 
^lilekkjum,  en  allan  heiminn  að  vinna.  Er  þvi  sízt  að 
furða,  þó  þeir  gerist  djúptækir  i  breytingunum,  enda  stend- 
ur  ihaldinu  meiri  stuggur  af  þeim  en  nokkrum  öðrum 
flokki.  Þeir  vilja  engum  sáttum  taka,  nema  þeim  að 
njóta  Ijóss  og  sólar  til  jafns  við  þá,  sem  best  mega,  en 
,það  þykja  aðli  og  auðmönnum  harðir  friðarkostir. 

Hér  er  ekki  rúm  til  að  gera  meira  en  benda  á  frum- 
drætti,  en  þó  má  sjá  á  þessu  yíirliti,  að  skoðanir  manna 
4im,  hvort  breyta  beri  eða  standa  i  stað,  eru  i  aðalatrið- 
unum  lögbundnar,  en  ekki  dutlungum  háðar.  Þær  eru  i 
samræmi  við  likamlega  og  andlega  þróun  og  ytri  kjör. 
Þær  eru  þess  vegna  fyrirsjáaTilegar,  ef  ekki  um  einstakl- 
inga,  þá  um  stéttir  og  félagsheildir.  En  það  sem  er  mönn- 
um  ósjálfrátt,  er  heldur  ekki  ámælisvert,  þótt  rangt  sé, 
fremur  en  óviðgeranleg  veikindi  verða  talin  til  mannlýta. 
í  þessum  efnum  sem  öðrum  fylgir  réttur  dómur  réttum 
skilningi  á  máli  og  málsatvikum. 

En  þó  að  bæði  íhald  og  framsókn  séu  skiljanleg,  þó 
að  full  rök  liggi  til  að  báðar  stefnurnar  eigi  marga  og 
örugga  fylgismenn,  þá  þyrftu  þær  ekki  i  raun  og  veru  að 
vera  jafngóðar.  önnur  gæti  verið  betri  en  hin.  Til  að 
verða  þess  vis,  þarf  að  athuga  báðar  stefnurnar  einangrað- 
ar,  þar  sem  áhrif  þeirra  blandast  ekki  saman  til  að  villa 
sjónir,  og  dæma  þá  um,  hvor  meira  styður  mannlega  vel- 
gengni. 

Allmörg  dæmi  má  finna,  meðal  viltra  og  siðaðra 
'þjóða,  um  næstum  algerða  kyrstöðu  i  margar  aldir,  jafn- 
vel  i  þúsundir  ára.  Frumbyggjar  Astraliu,  svertingjar  i 
Afríku,  Eldlendingar  og  Grænlendingar  nota  enn  sömu 
vopn  og  áhöld,  búa  við  sömu  kjör  og  forfeður  hvita  mann- 
flokksins  áður  en  sögur  fara  af.  Þeir  hafa  staðið  i  stað 
og^Iiðið  illa:  oft  hungraðir,  klæðlitlir,  i  aumum  hreysum, 
varnarlausir  gegn  sjúkdómum,  hjátrúarfullir,  skjálfandi  af 
•  ótta  við  sannar  og  imyndaðar  hættur.  Og  þar  sem  þeir 
áttu  i  skiftum  við  siðuðu  þjóðirnar,  hallaði  leiknum  jafnan 
á  þann  veikari.     Er  það  kunnugra  en  frá  þurfi  að  segja. 


280  íhald  og  framsókn. 

hversu   hvíti  mannflokkurinn  hefir  drepið,  sigrað,  þjáð  og 
þrælkað  lágt  standandi  þjóðbálka  i  öUum  álfum  heims. 

Meðal  mentaðra  þjóða  eru  Kinverjar  alkunnastir  kyr- 
stöðumenn ;  þeir  hafa,  eftir  þvi  sem  i  mannlegu  valdi  stóð, 
haldið  öllu  i  sama  horfinu  i  seinustu  40  aldirnar.  Áður 
höfðu  þeir  verið  mikil  framfaraþjóð  og  þegar  kyrstaðan 
byrjar,  voru  þeir  »mestir  i  heimi«.  Menn  líta  venjulega 
svo  á,  að  kyrstöðu  Kínverja  hafi  valdið  menningarhroki^ 
sú  trú  að  þeir  hefðu  náð  hæstu  tindum  fullkomnunarinn- 
ar,  og  lengra  yrði  ekki  komist,  heldur  nægði  að  gæta 
fengins  fjár.  Hins  hefir  varla  verið  nægilega  gætt,  að 
Kinverjar  sniðu  þjóðlíf  og  stjórn  meira  en  aðrar  þjóðir  1 
íhaldsáttina.  Þeir  voru  vegna  landshátta  og  eigin  aðgerða 
einangraðir,  slitnir  úr  lifandi  sambandi  við  umheiminn. 
Og  heima  f yrir  lutu  þeir  sérstaklega  steingerðu  skrifstof u- 
valdi  i  rikisstjórn,  og  öldungavaldi  i  heimilunum.  Hvergi 
var  um  forustu  að  tala  fyrir  aðra  en  þá,  sera  hátt  voru 
komnir  á  ihaldsárin.  Börnin  lutu  foreldrunum  lifandi,  og 
tilbáðu  þá  látna.  Embættastiginn  var  langur  og  torsóttur, . 
svo  að  ekki  veitti  af  heilli  æfi  til  að  klifra  upp  á  hæstu. 
tinda.  Hver  vegsauki  var  bundinn  við  próf,  sem  ókleift 
var  að  inna  af  hendi,  nema  þeim  sem  höfðu  miklar  minn- 
isgáfur,  en  um  skilning  og  skapandi  afi  var  ekki  spurt ; 
það  var  óþarft,  þar  sem  að  eins  átti  að  halda  við  gamla 
arfinum.  Undir  einveldi  stofulærðrar  elli  tókst  að  bæla 
niður  allan  breytingahug,  jafnvel  umbrotaanda  æsk- 
unnar. 

En  kyrstaðan  hefndi  sin.  Siðan  samkepnin  hófst  við 
Vesturlönd,  hefir  reynt  á  afi  Kínverjanua  og  þeir  verið 
léttvægir  fundnir.  Hvervetna  hafa  þeir  orðið  undir,  sigr- 
aðir,  sviknir,  rændir  og  fótum  troðnir,  af  þvi  þeir  höfðu 
brotið  fjöregg  þjóðarinnar.  Laun  algerðrar  kyrstöðu  er 
þróttleysi,  veiklun,  undirlægjuskapur,  kúgun  og  hverskon- 
ar  gæfuieysi. 

Þó  að  slík  kyrstaða  sé  banvæn,  vegna  samkepni  fram- 
faraþjóðanna,  og  skaðleg  af  því  hún  lætur  ónotaða  mikla 
krafta  i  þjóðfélaginu,  þá  verður  hinu  samt  ekki  neitað,  að 


íhald  og  framsóki].  281 

hún  geymir  vel  fengins  forða,  týnir  engu,  iUu  eða  góðu. 
Og  hvenær  sem  sú  þjóð  hefir  manndáð  til  að  rísa  úr  ösku- 
stónni,  eins  og  t.  d.  Japanar  á  öldinni  sem  leið,  þá  má 
alt  af  bjarga  einhverju  úr  gömlu  rústunum  og  hagnýta  í 
nýju  bygginguna. 

Algerð  breytingagirni  getur  aldrei  komið  fyrir  í  heil-  . 
brigðum  manni  eða  félagi.  Hún  er  brjálsemiskast,  sem 
varir  stutta  stund,  og  annað  hvort  leiðir  til  bana  eða 
batnar  til  fulls.  Bezt  er  þessi  vilti  breytingaandi  kunnur 
frá  tímabilum  i  byltingum  Frakka  (sem  leiddu  af  langri 
og  óhollri  kyrstöðu).  Hann  er  ólmur,  hverfandi  straumur, 
ekkert  viðnám  eða  hvild,  engin  nýjung  fundin,  fyr  en  hún 
flýtur  burtu  og  týnist  í  næstu  umskiftaöldu.  Þar  er  ekk- 
ert  stöðugt  nema  síbreytingin  sjálf.  Slíka  starfsaðferð 
getur  menningin  ekki  notað  sér  til  gagns,  þvi  hún  bætir 
engu  við,  byggir  ekkert  upp,  en  eyðileggur  alt  sem  fyrir 
verður.  Hún  er  sjálfsmyrðandi  stjórnleysi,  ósjálfráð  og 
trylt  uppreist  réttmætrar  breytingagirni,  sem  verið  hefir 
stifluð  og  innibyrgð  i  fangelsum  kyrstöðunnar.  En  af 
tvennu  óhæfu  er  þó  einvöld  kyrstaða  illu  til  skárri  en 
einvaldur  byltingarandi ;  en  svo  að  vel  fari,  verða  bæði 
þessi  öfl  að  starfa  i  sameiningu.  Hvorugt  getur  starfað 
eitt  saman,  né  án  hins  verið.  Framsókn  og  íhald  eru  þær 
tvær  súlur,  sem  halda  uppi  himni  siðmenningarinnar. 
Starf  ihaldsins  er  að  geyma  arfsins,  eins  og  ormur  sem 
liggur  á  guUi,  og  framsóknarinnar  að  vera  á  útverði, 
finna  ný  gæði,  ný  sannindi,  dýrmætari  en  þau  sem  áður 
voru  til,  ryðja  þeim  tii  sætis  og  útvega  þeim  borgararétt 
undir  verndarvæng  ihaldsins.  Þá  er  sifeld  framför,  en 
engin  afturför  eða  hnignun,  þvi  að  engu  er  kastað  fyrir 
borð,  nema  betra  sé  fengið  i  staðinn. 

Fáeinar  almennar  athugasemdir  má  leiða  af  þvi,  sem 
á  undan  er  sagt.  í  allri  samvinnu  manna  í  heimilum,. 
félögum,  stofnunum,  flokkum  og  ríkium  glíma  framsókn' 
og  ihald  um  yfirráðin.  í  báðum  fylkingunum  eru  skoð- 
anir  liðsmanna  i  samræmi  við  aldur  þeirra  og  lífa- 
kjör.    Báðir   fiokkar   þurfa   að   ráða   nokkru,  en  þó  ekki- 


-282  íhald  og  framsókn. 

jafnmiklu,  því  að  þá  eru  átökin  jöfn  og  kyrstaðan  sigrar. 
Hreyfiaflið  verður  að  vera  hömlunni  sterkara,  framsóknin 
öflugri  en  íhaldið,  og  þó  ekki  einráðandi.  Þessa  hafa  menn 
ekki  gætt  nægilega,  meðan  völd  og  ráð  i  heirailum  og  rik- 
jum  voru  nær  eingöngu  i  höndum  þeirra  manna,  sem  fuUir 
voru  af  kyrstöðueðli.  En  þetta  breytist  og  batnar  þvi 
meir  sem  líður.  Framfaraandinn  magnast  og  Eær  hæfl- 
legum  yfirtökum.  Veldur  mestu  í  þeirri  framþróun  auk- 
ín  og  útbreidd  þekking  nútímans.  Ekki  þurfa  þó  íhalds- 
mennirnir  að  kvíða  fullum  ósigri.  íhaldið  á  sér  djúpar 
og  órjúfanlegar  rætur  i  eðli  mannsins.  Meðan  elli  og 
reynsla  eru  til,  mun  því  borgið.  Og  því  meira  sem  heim- 
inum  fer  fram,  því  meira  vaxa  þau  gæði  sem  öUum  kemur 
saman  um  að  gott  sé  að  geyma  og  verja. 

Jónas  Jónsson. 


Áhrif  klaustranna  á  íslandi, 

Eftir  Magnús  Jónsson. 


Það  er  vafalaust,  að  klaustrin  á  íslandi  hafa  hvergi 
aiærri  haft  önnur  eins  feiknaáhrif  á  sögu  og  æfiferil  þjóð- 
arinnar,  eins  og  þau  höfðu  í  flestura  öðrum  löndum  álf- 
unnar  um  mikinn  part  miðalda.  Er  það  reyndar  margt, 
sem  til  þess  bar.  En  þó  liklega  allra  mest  það,  að  sá 
andi  katólsku  kirkjunnar,  er  skóp  klaustur  og  heimsflótta, 
mun  aldrei  hafa  náð  verulegri  rót  hjá  íslendingum.  Þó 
að  vald  kirkjunnar,  eða  öllu  heldur  biskupanna,  væri 
orðið  ægimikið  á  14.  og  15.  öldinni,  þá  er  þar  býsna  mikið 
dðru  máli  að  gegna.  Það  vald  studdist  að  langminstu 
leyti  við  hugsunarhátt  þjóðarinnar.  Það  var  aðkomið  og 
það  var  hvumleitt  þjóðinni.  Það  sýnist  svo,  sem  hugsun- 
arhátturinn  íslenzki  hafi  stefnt  allmjög  í  aðra  átt  en  inn 
fyrir  klausturveggina.  íslendingar  eru  of  rólyndir  og  kaldir 
til  þess  að  flana  að  sUku  skjótræði  sem  það  er,  að  »hafna 
heimi  og  ráðast  undir  regúlu«.  Og  það  mun  sanni  næst,  að 
'þeir  haíi  verið  fleiri,  er  í  klaustrin  gengu  af  einhverju 
öðru  en  beint  trúarhita.  En  þar  með  var  úti  um  »súr- 
dei2:skraft«  klaustranna.  Klaustur-hugsunarháttinn  vant- 
aði.  Hefðu  margir  klausturmunkarnir  verið  likir  heilög- 
'Um  Þorláki,  þá  mundu  áhrif  klaustranna  íslenzku  á  hugs- 
unarháttinn  hafa  orðið  alt  önnur. 

Liklega  hafa  klaustrin  venjulega  verið  fremur  fámenn. 
Yiðeyjarklaustur  var  t.  d.  stofnað  með  5  kanokum,  og 
þegar  Jón  biskup  Sigurðsson  setti  þar  Benediktsreglu  um 
miðja  14.  öld,  vígði  hann  undir  hana  6  bræður.  í  Þykkva- 
to  munu  hafa  verið  12  bræður  þegar  plágan  mikla  kom 


284  Áhrif  klaustranna  á  íslandi. 

þar,  6  lifðu  og  6  dóu.  Þó  sýnist  það  hafa  verið  óvenju- 
margt,  þvi  þegar  Gizur  Einarsson  varð  biskup  voru  þar 
einungis  5  munkar  auk  ábóta.  Þegar  Helgafellsklaustur 
var  lagt  niður  voru  þar  3  bræður  auk  ábóta  (1543).  Þeg- 
ar  Möðruvallaklaustur  brann  (1316),  sýnast  hafa  verið 
þar  5  munkar.  Ormur  biskup  seldi  klaustrið  á  leigu  (1551) 
og  þá  var  það  i  samningum,  að  5  bræður  ætti  að  fæða, 
en  tæpri  öld  síðar  setur  Jón  Vilhjálmsson  það  upp  við 
leigjanda  klaustursins  að  fæða  2  bræður  að  eins.  Þetta 
skýrir  einnig  að  nokkru  áhrifaleysi  klaustranna.  Herinn 
var  svo  fámennur,  auk  þess  hve  hann  var  afskiftalitiU. 
Margir  voru  i  klaustrin  komnir  af  lífsleiða,  og  lönguii 
eftir  næði,  og  voru  því  sízt  í  því  skapi  að  gaurast  í  neinu. 
Fæstir  munu  hafa  alist  upp  til  klaustralifnaðar. 

Ekki  er  heldur  unt  að  sjá,  að  nein  veruleg  samtök 
hafi  verið  milli  klaustranna.  Munkarnír  skifta  að  visu 
oft  nokkuð  um  klaustur,  eða  þá  að  rnunkur  úr  einu 
klaustri  varð  ábóti  í  öðru,  en  slíkt  hafði  litla  þýðingu. 
Ekkert  eitt  klaustur  gat  af  sér  hin,  eins  og  oft  var  ann- 
arstaðar,  og  þó  að  Þingeyraklaustur  sýnist  oftast  hafa 
notið  einna  mests  álits,  þá  hafði  hvorki  það  né  neitt 
hinna  klaustranna  neina  forustu.  Og  ekki  verðum  vér 
þess  varir  að  þau  beiti  sér  neitt  til  þess  að  hafa  áhrif  á 
fólkið.  Hinar  stórkostlegu  byltingar  í  klaustrunum  og 
voldugu  umbótahreyfingar,  sem  hvað  eftir  annað  gengu 
yfir  löndin,  og  gáfu  munklifnaðinum  nýtt  fjör  og  aukinn 
kraft,  hafa  farið  fram  hjá  íslenzku  klaustrunum,  hvort 
sem  verið  hefir  af  útilokun  frá  straumunum  eða  rólyndi 
og  værð.  Og  íslenzka  þjóðin  frelsaðist  alveg  undan  betli- 
munkunum,  sem  streymdu  í  þúsundum  út  um  löndin,  heim- 
ilislausir,  prédikandi  og  æsandi.     Það  var  mikið  lán. 

En  áhrifalaus  hafa  klaustrin  á  íslandi  ekki  verið.  Þó 
er  hér  næsta  óhægt  um  að  dæma,  þar  sem  saga  klaustr- 
anna  er  hulin  þvi  kynlegasta  myrkri.  Oftast  nær  er  hægt 
að  rekja  sögu  þeirra  upp  á  annála  vísu,  stikla  á  ábótunum, 
en  þar  með  er  því  lokið,  nema  þar  sem  önnur  atvik  liggja 
til.     Og  sumt  er  alveg  ofurselt  getgátum  eða  í  óvissu,  eins 


Áhrif  klaustranna  á  íslandi.  285 

og  t.  d.  klaustrið  eða  klausturmyndin  í  Hitárdal.  Kemur 
slikt  kynlega  fyrir  sjónir,  þar  sem  vér  einmitt  i  klaustr- 
unum  væntum  að  finna  fróða  menn  og  þá  er  mest  rita. 
Er  vér  lítum  t.  d.  á  Þingeyraábótana  Karl,  Guðmund  og 
Arngrím  o.  fl ,  þá  voru  þeir  hver  öðrum  fróðari,  og  hafa 
án  efa  kunnað  sögu  klaustursins  eða  margt  úr  henni,  en 
engum  þeirra  datt  í  hug  að  líta  svo  nærri  sér,  að  rita 
sögu  þess.  En  fyrir  bragðið  eigum  vér  svo  erfitt  aðstöðu 
er  meta  skal  áhrif  klaustranna,  og  fyrir  bragðið  gætir 
klaustranna  svo  litið  í  sögu  landsins.  En  það  er  mikill 
skaði.  Og  enginn  vafi  er  á  þvi,  aö  ítarleg  þekking  á  sögu 
klaustranna  mundi  varpa  Ijósi  á  ýmislegt  i  sögu  landsins, 
og  kenna  oss  að  skilja  margt,  sem  nú  er  torvelt  að  átta 
sig    á. 

Lítum  fyrst  á  bókmentirnar.  Þar  hljótum  vér  að 
vænta  helztu  áhrifanna  frá  klaustrunum.  Klaustrin  gáfu 
svo  gott  næði  tii  lesturs  og  ritstarfa.  Hversu  mikið  öldu- 
rót  sem  geysaði  úti  fyrir,  innan  klausturveggjanna  mátti 
ávalt  finna  ró  og  næði.  Og  ekki  er  óliklegt  að  margur 
hafi  leitað  þangað,  einmitt  af  löngun  eftir  næði  til  þess 
arna.  Búksorg  og  fátæktarbasl  og  áhyggjur  voru  menn  og 
lausir  við.  Bókakostur  hefir  vafalaust,  þegar  fram  í  sótti, 
verið  góður  og  hvergi  betri  en  i  klaustrunum.  Þar  komst 
t.  d.  Gizur  Einarsson  yfir  margan  fróðleik,  timann  sem 
hann  dvaldi  i  Veri. 

Klaustur  á  íslandi  hafa  lika  komist  inn  á  farsælli  rás 
í  þessu  efni,  en  víða  annarstaðar.  Munkaandleysinu  er 
vlð  brugðið,  en  framan  af  ber  htið  á  þvi  hjá  íslending- 
um.  Og  þeir  voru  þjóðlegri  miklu  en  viðast  annarstaðar. 
Sjáum  vér  á  því  enn  eitt  dæmi  upp  á  það,  hve  lin  tök 
kirkjunnar  voru  hér  á  landi.  Þvi  að  alstaðar,  þar  sem 
hún  náði  haldi  á  hugsun  manna,  ól  hún  upp  i  þeim  al- 
heimsborgara-braginn.  Hún  var  sú  alþjóðlegasta  stofnun, 
sem  hugsast  getur.  Alstaðar  vann  hún  að  því,  að  tengja 
alt  saman  og  nema  burt  þjóðamuninn.  Og  ekki  sízt  mun 
flú  tilfinning  hafa  lagt  undir  sig  munkana,  að  þjóðamunur- 


286  Áhrif  klaustranna  á  íslandi. 

inn  væri  enginn;  allir  væru  borgarar  hins  sama  félags- 
skapar,  kirkjunnar.  En  íslenzku  munkarnir  voru  þjóðleg- 
ir.  Þeir  rituðu  margir  á  sínu  móðurmáli.  Þeir  létu  grísku 
og  rómversku  fornaldarritin  deyja  drotni  sinum  —  ef  þeir 
þá  þektu  þau  —  og  dýrlingarnir  urðu  að  mestu  að  eíga 
það  undir  náð  einhverra  annara  góðra  manna,  að  krafta- 
verk  þeirra  gleymdust  eigi.  Og  þó  að  heimurinn  eigi 
mikið  að  þakka  þessum  andlegu  (eða  andlausu)  ritvélum^ 
sem  endalaust  voru  að  rita  upp  gamalt  dót,  þá  var  það 
þó  verulegt  lán,  að  íslenzku  munkarnir  urðu  ekki  fastir  i 
því  feni  frá  byrjun,  heldur  sneru  sér  að  þjóðlegum  fræð- 
um.  Það  er  auðséð  hve  stórt  skarð  væri  höggvið  í  forn- 
aldarbókmentir  vorar,  ef  klaustramunkarnir  hefðu  ekki 
tekið  þessa  þjóðlegu  stefnu. 

í  þessu  efni  hljótum  vér  þó  að  vaða  mikinn  reyk. 
Höfundarnir  nefna  sig  ekki,  og  ágizkanir  eru  því  oft  það 
eina,  er  á  borð  verður  borið.  Miðaldamennirnir  voru  svo 
afardulir  á  nöfn  sín,  næstum  eins  og  karlinn,  sem  varð 
bæði  hryggur  og  reiður,  þegar  hann  sá  að  nafnið  hans 
hafði  verið  »sett  á  prent«  i  markatöflunni.  Einstaklings- 
tilfinningin  var  svo  sljó  fram  eftir  öllum  miðöldum,  (alt 
fram  á  endurreisnartímann),  að  vér  sem  nú  lifum,  og  helzt 
viljum  að  nafn  vort  sé  á  hvers  manns  vörum,  eigum  erfitt 
með  að  skilja.  Vér  vitum  um  nöfn  konunganna,  sem  lögðu 
til  féð  í  hinar  aðdáanlegu  miðaldakirkjur,  en  nöfn  meist- 
aranna  sjálfra  þekkjum  vér  fæst.  Rafael,  Tizian,  Miehel- 
angelo  og  da  Vinci  settu  ekki  nöfn  sín  á  málverkin  frægu. 
Og  þessi  andi  hefir  einnig  náð  út  til  íslands.  Eg  get  hugs- 
að  mér,  að  niðurlagsorð  ísleudingabókar,  »en  ek  heitek 
Ari<',  muni  hafa  þótt  álíka  vel  viðeigandi,  eins  og  nú  á 
dögum  mundi  þykja,  ef  einhver  auglýsti  í  blöðunum,  að 
hann  hefði  verið  dubbaður  til  riddara  af  Dannebroge. 

Fyrst  skal  frægar  telja:  íslendingasögur.  Ekki  getur 
verið  vafi  á  þvi,  að  þær  eru  langflestar  ritaðar  af  klerk- 
um.  Fyrir  1200  kunnu  naumast  aðrir  að  rita  að  mun. 
Og  þessutan  eru  í  flestam  sögunum  orð  og  setningar,  sem 
benda    ótvírætt   til  lærðra  manna.     Þau  fáu  höfundanöfn,. 


Áhrif  klaastranna  á  íslandi  287- 

sem  vér  þekkjum,  eru  flest  nöfn  klerka.  Sújmótbára,  að 
klerkar  hafi  eigi.  getað  ritað  svo  einfalt  o^;  án  mærðar,. 
fer  fyrir  ofan  garð  og  neðan.  Ari  var  klerkur,  en  hvar 
er  mærðin  í  íslendingabók  ?  Sama  er  að  segja  um  t.  d. 
Sverrissögu  Karls  ábóta.  Vér  verðum  að  muna,  að  þótt 
helgra  manna  sögur  og  biskupa  væru  oft  mærðarfullar,, 
þá  var  þar  alt  öðru  máli  að  gegna.  Helgra  manna  sögur 
voru  i  rauninni  skoðaðar  sem  prédikanir  og  uppbyggileg 
rit  miklu  fremur  en  sagnfræði.  Nokkuð  af  þessu  slæðist 
svo  inn  i  sögur  biskupanna.  En  sami  maður,  sem  fullur 
er  af  mærð  og  mælgi  i  prédikunarstólnum,  getur  verið 
látlaus  og  jafnvel  »þur«  þess  utan.  Og  svo  að  lokum 
getum  vér  aldrei  á  þann  hátt  sett  heila  stétt  manna  i  eitt 
númer,  og  sagt  t.  d.  að  klerkar  séu  fullir  af  mærð.  Þar 
kennir  vitanlega  margra  grasa. 

En  hvar  eigum  vér  þá  að  leita  að  þessum  listfengu 
kierkum  ?  Mér  finst  eðlilegt  og  sjálfsagt  að  leita  einhverra, 
ef  ekki  margra  i  klaustrunum.  Þegar  vér  þekkjum  ekki 
nöfnin,  þá  hljótum  vér  að  leita  höfundanna  þar,  sem  mest 
eru  likindi  til  að  höfundar  hafi  getað  þrifist,  þar  sem  mest 
og  flest  eru  skilyrðin.  Og  það  er  i  klaustrunum.  —  Þetta 
staðfestist  einnig  af  ýmsu,  sem  vér  vitum.  Ýmsir  af  þeim 
höfundum,  sem  vér  þekkjum,  voru  klaustramenn.  Þess 
utan  vitum  vér  um  marga,  sem  áttu  bæði  kyn  til  og  gáf- 
ur,  að  vera  höfundar,  þótt  ekki  sé  getið  ritstarfa  þeirra, 
Enn  er  það,  að  sögurnar  gerast  nálega  allar  einmitt  í 
þeim  hlutum  landsins,  sem  klaustrin  voru  i,  og  getur 
naumast  hugsast  að  það  sé  hending  ein.  Og  loks  hefst 
söguritunin  rétt  um  sama  leyti,  sem  helztu  klaustrin  eru 
komin  vel  á  fót  —  siðari  hluta  12.  aldar. 

En  sé  svo,  að  einhver  hluti  íslendingasagna  sé  upp- 
runninn  í  klaustrunum,  og  það  ef  til  vill  sumar  hinarbeztu^ 
svo  sem  eru  Eyrbyggja  og  Laxdæla,  þá  eiga  klaustrin 
um  leið  sinn  þátt  i  öllum  þeim  ómetanlegum  áhrifum,  sem 
þær  hafa  haft  á  hugsunarhátt  og  andlegt  líf  þjóðarinnar 
fram  á  þennan  dag.  Á  óbein  áhrif  klaustranna  á  sögu- 
ritunina  mun  eg  minnast  einu  orði  seinna. 


288  Áhrif  klaustranna  á  íslandi. 

I  klaustrunum  er  að  mestum  parti  saminn  hinn  mikli 
sagnabálkur,  Biskupasögur  svonefndar.  En  þær  eru  ómet- 
anlegar  fyrir  sögu  landsins,  og  fylla  þar  upp  stóra  eyðu. 
Ketill  Hermundarson,  ábóti  að  Helgafelli,  mun  vera  höf- 
undur  Hungurvöku,  Þorlákssögu  og  Pálssögu,  en  þær  rekja 
sögu  Skálholtsbiskupa  fram  yfir  1200.  Gunnlaugur  Leifs- 
son  munkur  á  Þingeyrum  ritaði  Jónssögu  helga.  Lamb- 
kárr  ábóti  1  Hitárdal  prestssögu  Guðmundar  Arasonar  og 
Arngrimur  ábóti  Þingeyrum  biskupssögu  hans.  Styrmir 
fróði,  sem  var  meira  og  minna  riðinn  við  3  klaustur, 
Þingeyra,  Helgafells  og  Viðeyjar,  mun  hafa  samið  þærti 
af  Þorvaldi  viðförla  og  ísleifi  biskupi  og  eiga  mikinn  þátt 
i  Kristnisögu.  Hann  hefir  og  ritað  Landnámu  nokkra  og 
hann  var  i  verki  með  Karli  ábóta  við  samning  siðari 
hluta  Sverrissögu,  og  loks  var  hann  með  Snorra  Sturlu- 
syni  í  Reykholti. 

Þá  mættu  Norðmenn  vera  þakklátir  klaustrunum  ís- 
lenzku,  einkum  Þingeyraklaustri^).  Enginn  vafi  á  því,  að 
þar  hefir  snemma  verið  til  mikill*fróðleikur  um  sögu  Nor- 
egs,  og  í  tíð  Karls  ábóta  rituðu^munkarnir  Oddur  Snorra- 
son  og  Gunnlaugur  Leifsson  báðir  Olafssögur  og  Karl 
sjálfur  hina  ágætu  Sverrissögu.  Og  ekki  er  gott  að  vita 
hve  viðtæk  áhrif  það  kann  að  hafa  haft  á  Heimskringlu, 
að  Styrmir,  sem  vafalaust  hefir  verið  ódæma  fróðleikssjór 
og  minnugur,  skyldi  dvelja  þar  í  klaustrinu  og  í  kunn- 
ingsskap  við  alla  þessa  fróðu  menn,  og  fara  því  næst  i 
Reykholt  til  Snorra.  Það  er  alls  óvíst  að  Heimskringla 
væri  það  sem  hún  er,  ef  þetta  atriði  hefði  ekki  komið  til. 
GuUöldin  í  bókmentum  íslendinga  varð  ekki  löng.  Að 
þvi  er  til  kirkjunnar  kemur  er  henni  lokið  að  mestu 
snemma  á  13.  öldinni.  Eg  hygg  að^ástæðan  til  þess  sé 
auðsæ.     Og   hún    er   sú,    að    vald  kirkjunnar   er  farið  að 


^)  Annars  hafa  íslendingar  fengið  meira  að  reyna  ásælni  Norð- 
manna  en  þakklátssemi  i  þessa  efni.  Þeir  vilja  eigna  sér  Eddukvæðin, 
sagnritunina  upphaflegu  og  Stjórn  o.  fl.  Leiðinlegt  fyrir  þá  að  geta 
«kki  náð  Heimskringlu,  enda  «kki  örvænt  um  þaðl  Stjórn  t.  d.  her 
n  a  f  n  Brands  Jónssonar  og  s  a  m  t  hafa  Norðmenn  viljað  krækja  í  hana. 


Áhrif  klaustranna  á  íslandi.  289 

.aukast,  og  hún  er  farin  að  taka  sig  út  úr.  Upphaflega 
var  kirkjan  þjóðleg  í  allra  sterkustu  raerkingu.  Hún  var 
beinn  ávöxtur  úr  islenzkum  jarðvegi.  Jafnvel  klerkarnir 
hafa  skoðað  sig  fyrst  og  fremst  Islendinga  og  þar  næst 
kirkjunnar  menn.  Og  meðan  hún  var  það,  gat  hún  borið 
uppi  þjóðlegar  bókmentir.  En  Þorlákur  biskup  og  hans' 
likar  unnu  ekki  til  engis.  Þó  að  honum  yrði  lítið  ágengt 
hið  ytra,  þá  fer  nú  hugsunarhátturinn  að  breytast.  Kirkj- 
an  fer  að  verða  fyrir  sig,  eins  og  annarstaðar,  en  hættir 
að  sama  skapi  að  vera  þjóðleg.  Og  einmitt  þá  sjáum  vér 
hvílíkur  máttarviður  hún  var  fyrír  bókmentirnar.  Ein- 
staka  menn,  svo  sem  Snorri  og  Sturla,  rita  i  sama  anda, 
en  svo  er  þvi  lokið.  Ekki  er  þetta  svo  að  skilja,  að 
kirkjunnar  menn  hætti  að  rita.  En  nú  breytist  alt.  Skap- 
andi  aflið  dofnar,  og  »munka-andleysið«  færist  yflr  kot  og 
klaustur.  Menn  safna  gömlu,  rita  það  upp  og  auka  ein- 
hverju  inn  i.  Alt  er  þurt  og  andlaust.  Og  nú  fara  helgi- 
sögur  og  helgikvæði  að  vera  það  helzta  og  eina,  sem 
klaustrin  framleiða.  Það  kirkjulega  tekur  við  af  þvi  þjóð- 
lega. 

»Helgar  þýðingar«  voru  meðal  elztu  ritverka  íslend- 
inga.  Þær  hafa  komið  strax  með  kristninni,  því  að  það 
heyrði  í  rauninni  til  með  »ornamentis  et  instrumentis* 
hverrar  kirkju,  að  eiga  helgra  manna  sögur,  að  minsta 
kosti  sögu  þess,  er  kirkjan  var  helguð.  Þegar  klaustrin 
komu  á  fót  hafa  þau  vafalaust  verið  beztu  verksmiðjurn- 
ar  fyrir  þennan  varning.  Við  hlið  sniUinganna,  sem  rit- 
uðu  þjóðleg  fræði,  hafa  frá  upphafi  verið  aðrir,  sem  sí- 
skrifandi  voru  helgum  mönnum  til  lofs  og  dýrðar.  Þegar 
eftir  stofnun  Þverárklausturs  sjáum  vér  þessa  iðn  rekna. 
Nikulás  ábóti  yrkir  drápu  um  Jón  guðspjallamann.  Nærri 
má  og  geta  hvort  Þorlákur  heflr  ekki  ýtt  undir  slikt  verk 
í  Þykkvavæ.  Þar  er  þá  Gamli  konoki  og  kveður  um  Jón 
guðspjallamann,  svo  og  guðfræðiskvæðið  »HarmsóI«.  Um 
miðja  13.  öld  er  þar  ábóti  Brandur  Jónsson,  lærdómsmað- 
ur  góður  og  hinn  mesti  snillingur.  Eftir  hann  liggur  hin 
langelzta  biblíuþýðing  á  Norðurlöndum,  »Stjórn«  svoköUuð. 

19 


890  Áhrif  klaustranna  á  íslandi. 

Eru  þar  sögubækur  gamla  testamentisins,  Alexanderssaga 
í  Ijóðum,  og  svo  Gyðingasögur  (apokrýfiskar  bækur,  Jós 
efus  o.  fl.)  alt  þýtt  á  meistaralega  fagurt  islenzkt  mál!  í 
sjálfu  Þingeyraklaustri  var  fengist  við  að  semja  helg  rit, 
jafnhliða  sögurituninni,  Gunnlaugur  munkur  diktaði  Am- 
brósíussögu,  sem  hann  var  framúrskarandi  montinn  af. 
Hann  þýddi  og  Merlinusspá.  Þetta  nægir  til  að  sýna,  að 
islenzku  klaustrin  voru  ekki  alveg  laus  við  þetta  sameig- 
inlega  klaustramark,  enda  var  það  engin  von.  En  sá  var 
munurinn  mikli,  að  hér  var  flest  annaðhvort  þýtt  eða 
samið  á  íslenzku.  Og  þó  að  ritin  hafi  fiest  verið  ómerk,- 
þá  var  þó  málið  á  þeim  ágætt.  Annars  er  ekki  mögulegt 
að  vita  neitt  til  hlítar  um  það,  hve  margt  og  mikið  af 
öllum  þeim  helgra  manna  sögum  og  kvæðum,  homilium 
0.  fi.,  sem  þá  var  ungað  út,  á  rót  sina  að  rekja  til 
klaustranna. 

Um  miðja  14.  öldina  er  uppi  munkur  einn,  sem  ekkí 
má  gleyma  þegar  rætt  er  um  áhrif  klaustranna,  þvi  að 
hann  hafði  hin  viðtækustu  áhrif  á  skáldskap  og  hugsun, 
og  varpar  nýjum  Ijóma  yfir  klaustrin.  Þessi  munkur  er 
Eysteinn  Asgrimsson,  sá  er  kvað  hina  nafntoguðu  »Lilju«. 
Eysteinn  var  múnkur  i  Þykkvabæ  og  hefir  visast  verið 
stórgeðja  og  óvæginn  í  lund.  Hann  gerði  einskonar  sam- 
særi  móti  Þorláki  ábóta  sinum,  og  barði  jafnvel  á  honum 
svo  að  hann  flæmdist  burt.  Seinna  sinnaðist  honum  við 
Gyrð  biskup  og  orti  um  hann  nið.  En  með  Lilju  hefir 
hann  haft  afarmikil  áhrif  til  góðs  á  skáldskap  íslendinga 
um  langan  aldur.  Kvæðið  er  að  öUu  leyti  eitt  hið  ágæt- 
asta  listaverk.  Andriki  og  einfaldleiki,  kraftur  og  lipurð, 
lærdómur  og  skáldafiug  fer  hér  alt  saman.  Kenning- 
ar  eru  sárfáar  en  alt  um  það  er  kveðandin  ávalt  jafn 
lipur  og  leikandi.  Að  fá  slikt  kvæði,  sem  Lilja  er,  ein- 
mitt  þegar  smekkur  manna  var  að  spillast  i  skáldskapn- 
um,  er  alveg  ómetanlegt.  Og  talshátturinn :  »allir  vildu' 
Lilju  kveðið  hafa«,  sýnir  að  fiest  skáld  muni  hafa  reynt 
að  stæla  hana,  og  þá  ósjálfrátt  orðið  fyrir  áhrifum  af 
henni.    Um    sjálfstæða  guðfræði   er   ekki   að   ræða.    Ea 


Áhrif  klaustranna  á  íslandi.  291 

Lilja,  með  öUum  sínum  hoUu  og  góðu  áhrifum,  hylur 
fjölda  synda  hjá  klaustrunura. 

Fleiri  klaustramenn  á  14.  öld  ortu.  Arngrimur  ábóti 
á  Þingeyrum  og  Árni  Jónsson  ábóti  á  Þverá  kváðu  báðir 
drápu  um  Guðmund  góða  Hólabiskup.  Og  vafalaust  hafa 
miklu  fleiri  ort  þótt  ekki  vitum  vér  af.  Áhrifum  klaustr- 
anna  á  bókagerð  er  nú  lokið.    Sama  ládeyðan  er  yfir  alt. 

Þá  er  enn  ótalið  það,  sem  erfiöast  er  um  að  tala 
nokkuð  með  vissu,  en  það  eru  þau  áhrif  sem  klaustrin 
hafa  haft  á  bókagjörð  óbeinlinis,  sú  hvöt,  sem  þau  hafa 
gefið  til  ritstarfa  út  í  frá  allsyfir.  En  vafalaust  er  þýðing 
þeirra  í  þessu  efni  afarmikil.  Af  þvi  að  sögur  klaustr- 
anna  eru  svo  til  engar,  vitum  vér  ekki  hverjir  eða  hve 
margir  kunna  að  hafa  dvalið  þar  tima  og  tima,  eða  þá 
verið  í  kunningsskap  við  fróðu  mennina  þar.  En  það  er 
segin  saga,  að  öll  slik  >mentabúr«  hafa  jafnan  hin  við- 
tækustu  óbein  áhrif.  Skólarnir  hafa  hér  átt  sinn  þátt  í. 
Vér  eigum  t.  d.  vafalaust  einhverjar  af  íslendingasögum  á 
þennan  hátt  klaustrunum  að  þakka  óbeinlinis.  Að  vísu 
kann  einnig  sumt  miður  þarft  að  hafa  breiðst  út  frá 
klaustrunum,  þegar  þau  sjálf  tóku  að  spiUast,  en  samt  er 
enginn  efi  á,  að  allsyfir  hafa  klaustrin  unnið  bókmentum. 
vorum  ómetanlegt  gagn. 

Auk  þeirra  áhrifa,  sem  klaustrin  höfðu  á  bókment- 
irnar,  og  að  nokkru  leyti  i  sambandi  við  þau,  eru  áhrifin 
á  mentun  landsmanna.  Alla  þá  stund,  sem  íslenzkir 
biskupar  sátu  að  stóli  í  Skálholti  og  á  Hólum,  mun  kensta 
hafa  farið  þar  fram,  þótt  ékki  sé  ætíð  getið  um  fastan 
skóla.  Jafnvel  Guðmundur  Arason  var  að  myndast  við 
að  setja  skóla,  en  þó  mun  það  hafa  verið  slitróttast  um 
hans  daga.  En  næst  þessum  skólum  við  stólana  gengu 
skólarnir  í  klaustrunum.  Ekki  hafa  þessir  latinuskólar 
klaustranna  verið  fastir  nema  í  tið  einstakra  ábóta,  en 
einhver  kensla  hefir  jafnan  farið  þar  fram.  Þingeyra- 
klaustur  er  hér  fremst,  og  þar  næst  Þykkvabæjarklaustur. 
Kensla   latínuskólanna  gekk  öll  út  á  það,  að  búa  menik 


292  Áhrif  klaustranna  á  íslandi. 

undir  prestastöðu  og  hafa  þeir  þvi  fengið  næsta  litla  þýð- 
ingu.  Mentun  prestanna  var  ekki  svo  sérlega  arðberandi 
andlega,  mest  fólgin  i  því  að  kunna  að  syngja  messur  og 
gegna  öðrum  embættisverkum,  enda  var  það  ekki  svo 
lítill  lærdómur,  ef  vel  átti  að  fara.  En  aðalþýðing  skól- 
anna  við  klaustrin  var  i  öðru  fólgin.  Hún  er  fólgin  i  þvi, 
að  þeir  sem  skólana  sóttu,  komust  þar  i  kynni  við  þá 
fróðu  menn,  er  þar  voru  fyrir,  og  fengu  kost  á  að  nota 
bækur  klaustranna.  Þar  drukku  þeir  og  i  sig  fróðleiks- 
fýsnina.  Skólarnir  við  klaustrin  fá  þvi  sína  mestu  þýð- 
ingu  i  því,  að  þeir  bera  fróðleikinn  og  fróðleiksfýsnina  út 
úr  klaustrunum.  Þeir  sem  sjálfir  voru  fróðleiksgjarnir 
fengu  þar  hvöt  til  að  mentast  i  ýmsum  fleiri  fræðum  en 
þeim,  er  snerta  prestsskapinn,  og  hvöt  til  að  rita.  Svo 
að  það  er  vandséð  hve  margir  af  þeim  klerkum,  sem  utan 
klaustranna  rituðu,  hafa  einmitt  fengið  hvötina  til  þess  i 
klaustrunum.  Á  þennan  hátt  eigum  vér  klausturskólun- 
um  mikið  að  þakka.  Aftur  á  móti  hafa  skólarnir  á  bisk- 
upssetrunum  vafalaust  lagt  alla  áherzlu  á  að  kenna  mönn- 
um  »til  prests«,  og  þar  skorti  þau  skilyrði,  sem  i  klaustr- 
um  voru,  svo  að  þeir  hafa  fengið  mikið  minni  þýðingu. 

Á  Þingeyrum  voru  fróðleiksmenn  miklir  um  h.  u.  b. 
200  ára  skeið,  og  er  óhugsandi  annað  en  áhrifin  af  þeim 
hafi  verið  afarmikil,  og  að  flestu  leyti  hafa  þau  verið  hoU 
x)g  góð  fyrir  þjóðina.  En  úr  því  er  kemur  fram  um  miðja 
14.  öld  dofnar  yfir  andlegu  lifi,  bæði  klaustranna  og  ann- 
^ra,  og  hverfa  þau  þá  úr  sögunni. 

Það  má  þvi  óhætt  segja  um  klaustrin  á  íslandi,  að 
þau  hafa  yfirleitt  verið  til  stórmikils  góðs  fyrir  andlegt 
líf  þjóðarinnar.  Trúmálaæsingur  hefir  litill  sem  enginn 
frá  þeim  komið,  en  mikið  af  ágætum  fræðum.  Og  þó  að 
þau  vitanlega  hafi  einnig  hlotið  að  breiða  út  sitthvað,  sem 
minna  var  vert,  og  ef  til  vill  skaðlegt,  svo  sem  jarteina- 
fiótt  og  hindurvitni,  þá  var  það  bæði  litið,  og  i  rauninni 
ekki  tiltökumál.  Hitt  gegnir  miklu  meiri  furðu,  hve  lítið 
var  af  þvi  tægi.  Er  i  þessu  sambandi  vert  að  athuga 
formálann,   sem  Gunnlaugur  munkur  hefir,  áður  en  hann 


hrif  klaustranna  á  íslandi.  295 

fer  að  skýra  frá  jarteinum  Jóns  ögmundssonar.  Þar  segir 
svo:  »En  þó  at  grandalaust  líf  ok  góðir  siðir,  elska  ná- 
ungs  ok  ástsemd  viðr  guð,  ok  miskunnarverk,  auðsýni 
mannsins  verðleik  ok  heilagt  meðferði,  framarr  en  öil 
tákn  ok  jarðteina  gerðir,  þá  þykkir  þó  raörgum  fávitr- 
um  mönnum,  sem  nær  fyrir  einsaman  stórmerki  jar- 
teinanna  vaxi  mest  fyrir  guði  heilagleikr  mannanna :  þvl 
nmnum  vér  segja  fá  luti  af  heilagum  Jóni  .  .  .«  o.  s  frv. 
Eg  hygg  að  þeir  klausturmunkar  i  öðrum  löndum  hafí 
verið  teljandi,  sem  þannig  hefðu  ritað,  og  haft  jafnheil- 
brigða  skoðun  i  þessu  efni,  eins  og  hér  kemur  fram.  Það 
er  næstum  eins  og  hann  afsaki,  að  hann  segir  frá  jartein- 
um  Jóns  biskups,  en  jarteinir  voru  þá  oftast  aðalefni  sagn- 
anna  og  þótti  ekkert  jafnast  á  við  þær.  Og  ólíklegt  er, 
að  sá  maður,  er  telur  það  merki  um  fávizku,  að  meta 
jarteinir  mest,  hafi  sjálfur  gert  mjög  mikið  að  því  að  út- 
breiða  jarteinasótt.  Auðvitað  trúði  Gunnlaugur  á  Jarteinir. 
Þess  vegna  telur  hann  sig  skyldugan  til  að  skýra  frá  þeim. 
En  það  er  virðingarvert,  hve  lítið  hann  gerir  úr  þeim. 
Og  svo  mun  hafa  verið  um  fleiri  klaustramenn  samtímis 
honum.  Og  eg  hygg  að  mest  hjátrú  og  hindurvitni  hafii 
komið  úr  alt  annari  átt  en  frá  klaustrunum. 

Þá  komum  vér  að  þvi,  sem  víða  annarstaðar  en  á 
íslandi  hefði  mátt  byrja  á,  en  það  eru  áhrif  klaustranna 
á  kirkjuna  og  kirkjuvaldið.  Þessi  áhrif  voru  viða  í  Evrópu 
geysimikil,  og  óhætt  að  segja,  að  munklifnaðurinn  sé  einn 
af  aðalþáttum  kirkjusögunnar.  Þar  átti  kirkjan  og  páf- 
arnir  eina  sina  allra  sterkustu  stoð.  Þaðan  komu  kirkj- 
unni  hvað  eftir  annað  nýir  lífsstraumar.  Þaðan  komu  páfun- 
um  öflugustu  fylg-ismenn  til  góðs  og  ills.  En  alls  þessa 
verðum  vér  sáralítið  varir  á  íslandi.  Klaustrin  íslenzku 
urðu  aldrei  slíkt  afl  í  sögunni.  Og  þó  fer  ekki  hjá  því, 
að  einnig  í  þessu  efni  eru  klaustrin  á  íslandi  ekki  áhrifa- 
laus.  — 

Þó  að  kirkjulegur  andi  upp  á  miðaldavísu  væri  ekki 
mikill   á   íslandi,   þá  má  þó  eiga  nokkurn  veginn  víst  að 


I 


304  Hafa  plönturnar  sál? 

Gætum  þá  fyrst  að  mótbárunum  gegn  því  að  plönt- 
urnar  hafl  meðvitund. 

Á  Fechners  dögum  var  ein  almennasta  mótbáran  þessi: 
Meðvitundarlif  manna,  og  dýranna  yfir 
höfuð,  er  bundið  við  taugakerfi.  Plönt- 
urnar  hafa  ekkert  taugakerfi.  Þess  vegna 
geta  þær  ekkert  skynjað.  Þessi  röksemdafærsla 
segir  Fechner  að  sé  engu  betri  en  ef  menn  ályktuðu  sem 
svo:  Fortepiano,  fiðlur  og  hörpur  þurfa  strengi  til  að 
framleiða  tóna.  Séu  strengirnir  ónýttir,  þá  er  úti  um  tón- 
ana.  Tónar  verða  ekki  framleiddir  nema  þar  sem  strengir 
eru.  —  En  við  vitum  að  þetta  er  röng  ályktun.  Orgel  og 
allskonar  hljóðpípur  eru  strengjalaus,  og  þó  framleiða  þau 
tóna  og  á  þau  má  leika  margvísleg  lög. 

Hví  skyldu  ekki  dýrin  vera  einskonar  strengjahljóð- 
færi  skynjananna,  og  jurtirnar  einskonar  pípuhljóðfæri? 

Tökum  aðra  likingu.  Kertaljós  og  steinoliulampaljós 
ioga  á  kveikjum.  Svo  er  um  okkar  sálarljós.  I  sólinni 
eða  gasloganum  eru  engir  kveikir.  Þó  lýsa  þau.  Hví 
skyldu  ekki  geta  verið  sálarlogar  aðrir  en  þeir  sem  á 
kveikjum  brenna?  Kertaljós  og  lampar  hafa  sína  kosti. 
Þau  má  flytja  úr  stað,  en  gaslogann  ekki.  Eins  gætu  dýr- 
ín  verið  flytjanlegir  sálarlampar,  plönturnar  fastir  —  til 
að  lýsa  upp  heimsins  mikla  sal. 

Spendýr  og  fuglar  anda  með  lungum,  og  séu  þau 
eyðilögð,  geta  þessi  dýr  ekki  fremur  andað  en  þau  geta 
skynjað,  ef  taugakerflð  er  ónýtt.  Anda  þá  öll  dýr  með 
lungum?  Nei,  sum  anda  með  tálknum,  sum  með  húðinni, 
og  með  þarminum.  Ef  nú  flskar  og  ormar  geta  andað 
án  lungna,  þar  sem  spendýr  og  fuglar  anda  að  eins  með 
lungum,  þvi  skyldu  þá  ekki  plöntur  geta  skynjað  án  tauga, 
þó  dýrin  skynji  að  eins  með  taugum?  Likt  er  ura  hreyf- 
inguna.  Sum  dýr,  t.  d.  hundar  og  kettir,  hafa  fætur  til 
að  hreyfast  úr  stað,  önnur,  t.  d.  slöngurnar,  hafa  enga,  og 
komast  þó  leiðar  sinnar.  Þannig  er  sama  starfið  unnið 
með  mismunandi  tækjum  í  riki  náttúrunnar.  En  hér  við 
bætist   nú   að   sum  dýr  virðast  ekkert  taugakerfi  hafa  og 


Hafa  plönturnar  sál?  305 

þó  er  þeim  ekki  varnað  skynjunar.  Svo  er  t.  d.  um  hvelju- 
'dýr,  blikdýr  o.  íl.  Að  þau  geti  skynjað,  ráða  menn  af 
því,  hve  næm  þau  eru  fyrir  ýmsum  áverkunum  og  greina 
þær  sundur,  hve  fjörug  og  ákveðin  þau  eru  i  hreyfingum 
og  beina  þeim  að  sérstöku  marki,  af  þvi  að  þau  virðast 
velja,  af  þvi  hvernig  þau  eiga  i  striði  hvort  við  annað  og 
a.f  þvi  hvernig  þau  reyna  að  sjá  sér  borgið  gegn  margvis- 
legum  hættum. 

Það  er  þvi  siður  ástæða  til  að  ætla  að  plönturnar 
geti  ekki  s  k  y  n  j  a  ð  án  tauga,  þar  sem  vér  sjáum  að 
þær  þurfa  engar  taugar  til  ýmsra  lífsstarfa,  sem  þó 
standa  undir  áhrifum  taugakerfisins  hjá  dýrunum.  Tauga- 
kerfið  hjá  þeim  á  þátt  i  önduninni,  efnabyltingunni,  nær- 
ingunni,  en  plönturnar  geta  þetta  alt  án  tauga.  Það  sýnir 
að  likamseiningin  hjá  plöntunum  getur  staðist  án  taugakerfis. 

Næsta  aðalmótbáran  er  þessi: 

Plantan  er  ekki  eins  samfeld  og  sjálfstæð  heild  eins 
og  dýrið.  Hún  heldur  áfram  að  vaxa  og  vaxa,  bætir  við 
sig  nýjum  og  nýjum  greinum,  en  aðrar  deyja  út.  Hún 
endurnýjast  þvi  aldrei  öll.  Hún  vex  föst  i  jörðu  eins  og 
fóstrið  i  móðurlífi. 

Þessu  svarar  Fechner  svo: 

Plantan  er  bæði  að  formi  og  i  hfstörfum  sinum  alveg 
eins  sjálfstök  og  aðgreind  frá  öðrum  verum  eins  og  dýrið. 
Að  hún  heldur  áfram  að  vaxa,  kemur  ekki  i  bága  við 
sjálfstaklingseðli  hennar.  Barnið  hefir  sitt  sjálfstaklings- 
eðli  eins  meðan  það  er  að  vaxa.  Hún  getur  eins  haft 
meðvitund,  þó  hún  sitji  föst.  Sum  dýr  eru  lika  föst.  Hún 
er  ekki  samvaxin  jörðunni,  heldur  vex  i  henni,  ryður 
rótum  sinum  brautir  um  hana,  en  teygir  sig  jafnframt  með 
stöngul,  greinar  og  blóm  upp  i  Ijósið,  og  sýnir  þannig 
sjálfstæði  sitt  gagnvart  jörðunni.  Og  þó  hún  sé  frá  einu 
sjónarmiði  ósjálfstæðari  en  dýrin,  þá  er  ekki  rétt  að  álykta, 
að  hana  vanti  alla  meðvitund  fyrir  það. 

Lítum  svo  á  helztu  ástæðurnar,  sem  Fechner  færir 
fyrir  því  að  plöntur  hafi  sál. 

Fyrst   eru    1  í  k  i  n  g  a  r  a  t  r  i  ð  i  n .    Vér   ályktum   að 

20 


296  Áhrif  klaustranna  á  íslandi. 

í  Viðey  og  Ólaf  Hjörleifsson  áb.  að  Helgafelli  til  Hitárdals 
í  staða-málum,  3  ábótar  voru  með  Guðmundi  biskupi  í 
Víðinesi,  Þorlákur  í  Veri  var  ásamt  Jóni  biskupi  Halldórs- 
syni  skipaður  »judex  delegatus«  í  Möðruvallamáli  o.  fi. 

Klaustureignirnar  hafa  hlotið  að  efla  kirkjuvaldið  að 
miklum  mun.  Klaustrin  höfðu  þegar  fram  i  sótti  mörg 
hundruð  landseta,  og  þarf  engum  getum  að  þvi  að  leiða, 
hvílík  áhrif  slíkt  hefir  haft  i  höndum  sterkra  kirkjunnar 
manna. 

Loks  er  eftir  að  athuga,  hver  óbein  áhrif  klaustrin 
hafa  haft  fyrir  kirkjuna,  með  því  að  laga  hugsunarháttinn 
eftir  hennar  þörfum.  Eg  hygg  að  einmitt  i  þessu  atriði 
hafi  íslenzku  klaustrin  verið  langt  á  eftir  klaustrum  fiestra 
annara  landa,  og  mátti  það  einu  gilda.  En  hvílikt  feikna 
gagn  klaustrin  gátu  unnið  kirkjunni  með  þessu  móti  sjá- 
um  vér  bezt  er  vér  athugum,  að  einmitt  vald  kirkjunnar 
stóð  og  féll  með  hugsunarhættinum.  Ef  menn  ekki  óttuð- 
ust  bannfæringu  hennar,  þá  var  aðalvopnið  snúið  úr  hendi 
hennar.  Hér  munu  klaustrin  að  vísu  ekki  hafa  verið' 
áhrifalaus,  en  samt  ótrúlega  áhrifalitil,  eins  og  fyr  er  getið. 
Þau  framleiddu  t.  d.  ekki  marga  »helga  menn»,  sem  þó 
heyrði  til,  og  sýnir  það  hvorttveggja,  bæði  að  klaustra- 
mennirnir  tóku  klausturlifnaðinn  ekki  mjög  geyst,  og  svo 
hins  vegar,  að  helgra  manna  sóttin  hjá  landsmönnum  hefir 
ekki  verið  fjarskalega  mikil.  Sumir  töldu  þó  Bjarna  Þing- 
eyraábóta  helgan  mann  og  Lárentius  þóttist  á  honum  hafa 
séð  heilagleika  yfirbragð;  sömuleiðis  Þorlák  í  Veri,  þann 
sem  þeir  Eysteinn  flæmdu,  að  ógleymdum  sjálfum  heilög- 
um  Þorláki.  Og  getur  þetta  ekki  mikið  kallast.  Mér  er 
nær  að  halda,  að  Guðmundur  biskup  »góði«,  hafi  meira 
eflt  hjátrú  og  hindurvitni  einn  á  flakki  sinu,  heldur  en 
öll  klaustrin  til  samans. 

Að  siðustu  er  að  minnast  einu  orði  á  áhrif  klaustr- 
anna  á  almenna  sögu  landsins,  utan  kirkjusögunnar.  Bein 
áhrif  hafa  ekki  verið  svo  litil.  Abótarnir  voru  margir 
hverjir  menn,  er  stóðu  báðum  fótum  i  viðburðum  samtíð- 


\ 


Áhrif  klaustranna  á  íslandi.  297 

ar  sinnar,  »veraldlegum«  jafnt  og  »andlegum«,  og  tóku 
þátt  í  þeim.  Þeir  eru  nefndir  við  mýmarga  samninga,  og 
voru  sífelt  1  einhverjum  jarðakaupum,  jarðaskiftum  og 
öðrum  »útréttingum«  fyrir  sig  og  klaustrin.  Þeir  voru 
engan  veginn  svo  lokaðir  frá  heiminum,  að  þeir  gætu  ekki 
verið  með  i  hverju,  sem  vera  vildi,  herferðum  og  öUu 
slíku.  Iðulega  var  talað  um  þá  við  orustur.  En  þeir 
reyndu  líka  oft  að  stiUa  til  friðar  og  firra  vandræðum  og 
gengu  milli  manna  í  þvi  skyni,  eins  og  t.  d.  Vermundur 
ábóti  á  Þingeyrum,  Eyólfur  Brandsson  á  Þverá,  sem  hvað 
eftir  annað  reyndi  að  afstýra  vandræðum,  jafnvel  með 
valdi,  Brandur  Jónsson  og  Ólafur  Hjörleifsson  að  Helga- 
felli.  AUir  þessir  menn  reyndu  að  létta  vandræðum  Sturl- 
ungaaldarinnar,  þótt  litið  yrði  ágengt.  Löngu  seinna 
stöövaði  Helgi  ábóti  á  Þingeyrum  bardaga  milli  Jóns  Ara- 
sonar  og  Teits  ríka  i  Glaumbæ,  að  Sveinstöðum,  með  því 
að  ganga  með  fjölmenni  á  milli.  Var  slíkt  þarft  verk  á 
miklum  ófriðaröldum,  og  ekki  ólíklegt  að  ábótar  hafi  yfir- 
leitt  reynt  að  vinna  að  því,  samkvæmt  stöðu  sinni. 

Ekki  sýnast  klaustrin  hafa  haft  mikla  þýðingu  sem 
líknarstofnanir  fyrir  bágstadda  eða  griðastaðir  fyrir  litil- 
magna.  Þó  getur  ekki  hjá  því  farið  að  það  hafi  verið  að 
einhverju  leyti,  þó  að  vér  vitum  lítið  um  það.  Og  naum- 
ast  hefir  verið  i  annað  betra  hús  að  venda  fyrir  þá,  sem 
athvarf  þurf tu.  Katólska  kirkjan  lagði  svo  mikla  áherzlu 
einmitt  á  þetta  atriði,  eins  og  sjá  má  meðal  annars  á  því^ 
að  allar  kirkjur  voru  griðastaðir,  að  klaustrin  gátu  ómögu- 
lega  orðið  áhrifalaus  i  þessu  efni  með  öðru  móti,  en  bregð- 
ast  einum  hluta  ætlunarverks  síns. 

En  klaustrin  íslenzku  fá  óbeinlínis  eina  afarmikla  þýð- 
ingu,  þó  að  ekki  sé  vert  að  gefa  þeim  sjálfum  sök  á  því. 
En  hún  er  i  þvi  fólgin,  að  klaustrin  safna  saman  ógrynni 
af  jörðum,  hátt  á  sjötta  hundrað,  er  svo  við  siðaskiftin 
lenda  i  höndum  þess  valdsins,  er  allra  sízt  skyldi,  kon- 
ungsvaldsins,  sem  þá  er  einmitt  að  brjóta  landsmenn 
algerlega  á  bak  aftur.  Með  þessu  verða  klaustrin  óbeinlinis- 
landinu  og  þjóðinni  til  stórtjóns  og  niðurdreps  eins  og  alt 


298  Áhrif  klaustranna  á  íslandi. 

sem  efldi  konungsvaldið.    En  það  er  fyrst  að  klaustrunum 
dauðum. 

Eg  hefi  nú  leitast  við  að  sýna  i  fáum  dráttum  og  á 
yfirborðinu  þau  áhrif,  sem  klaustrin  islenzku  munu  hafa 
haft  helzt.  Og  sé  það,  sem  hér  er  sagt,  i  aðalatriðunum 
rétt,  þá  getur  mér  ekki  blandast  hugur  um,  að  góðu  áhrif- 
in  séu  miklu  meiri.  I  bókmentunum  yfirgnæfir  það  góða, 
og  mentun,  holl  og  þjóðleg  mentun  með,  breiðist  út  frá 
þeim.  Þau  auka  ekki  kirkjuvaldið  nema  það  minsta,  sem 
vér  getum  búist  við,  og  eru  furðu  laus  við  að  ala  upp  i 
mönnum  hindurvitni.  En  margt  þarflegt  og  gott  hefirfrá 
þeim  komið.  Og  eg  hygg,  að  fáar  þjóðir  hafi  átt  þarfari 
og  hollari  klaustur  en  einmitt  íslendingar. 


Hafa  plönturnar  sál? 

AlþÝöuerinöi. 


Páll  Ólafsson  kvað  einhvern  tima: 

Segðu  mér,  hví  grundin  grætur. 
Glleðjast  blóm  við  sólaryl? 
Eða  eitraðir  naga  ormar  rætur 
og  þau  finna  svona  til? 

Eg  býst  við  að  flestum  þyki  þessi  hugsun  einkenni- 
leg  og  skáldleg  og  þó  með  barnslegum  blæ.  Skáldið  get- 
ur  auðsjáanlega  ekki  hugsað  sér  nema  tvent  til  að  tár 
komi  i  augun  á  blómunum :  það  séu  annað  hvort  gleðitár 
eða  kvalatár.  Þau  finni  svona  til,  blessuð  blómin.  Og 
þótt  enginn  náttúrufræðingur  mundi  taka  slika  skýring  á 
döggfallinu  gilda,  þá  finst  okkur  hugsunin  engu  að  siður 
fjarri  þvi  að  vera  heimskuleg.  Ósjálfrátt  mundi  fiestum 
það  Ijúft,  að  hugsa  sér  að  plönturnar  væru  með  nokkrum 
hætti  gæddar  sálarlífi  og  þvi  bræður  okkar  og  systur  langt 
fram  i  ættir.  Skáldin  biðja  heldur  aldrei  afsökunar  á  þvi, 
að  tala  eins  og  þetta  væri  svo,  enda  eru  margar  fegurstu 
mannkenningar  og  kvenkenningar  fornskáldanna  dregnar 
af  viðarheitum  og  likingar  oft  teknar  frá  plöntulífinu  til 
að  bregða  birtu  yfir  mannlífið. 

Þegar  EgiII  kveður  um  son  sinn: 

„áttar  ask, 
þanns  óx  af  mér, 
ok  kynvið 
kvánar  minnar", 


800  Hafa  piönturnar  sál? 

eða  þegar  skáldið  lætur  Guðrúnu  Gjúkadóttur  segja: 

„Einstæð  emk  orðin 
sem  ösp  i  holti, 
fallin  at  frændnm, 
sem  fara  at  kvisti, 

eða  þegar  Bjarni  Thorarensen  kveður  um  látinn  vinsinn: 

„Viður  var  mér  áður 
vaxinn  friður  að  siðu, 
vestan  ég  varði  hann  gusti, 
varði'  hann  mig  austanblástrum", 

eða  þegar  Sigrún  hans  kvartar  um  að  hún  skrifi  illa  og 
hann  svarar  með  þessum  indælu  orðum: 

»Nær  bað  rós,  þá  risti 
rún,  af  vindi  skekin, 
nauðug  á  sjávarsandi, 
sér  að  fyrirgefa?" 

—  þá  finst  okkur  þetta  alt  jafneðlilegt  og  satt  eins  og 
sálmurinn:  »Alt  eins  og  blómstrið  eina«.  Og  þegar  Einar 
Benediktsson  segir: 

„Mér  finst  eins  og  speglist  fjötruö  sál 

i  frjóhnappsins  daggarauga", 
þá  lýsir  hann  einmitt  tilfinningu  sem  er  æfagömul  í  brjóst- 
um  mannanna  og  enn  á  sér  þar  voldug  óðul.  Þjóðirnar 
hafa  i  bernsku  trúað  því  að  plönturnar  hefðu  sál  og  sagt 
er  að  margar  miljónir  Indverja  trúi  því  enn  i  dag,  eins 
og  þegar  »Sakuntala«  var  rituð:  »Sakúntala  mín!«  sagði 
önnur  vinstúlkan,  »þú  átt  mikið  hrós  skilið  fyrir  það,  að 
þú  hlýðir  boðum  Kanva  föður  okkar  og  vökvar  trén  svo 
kostgæfilega*.  »Ekki  skaltu  halda«,  sagði  Saiíuntala,  »að 
það  sé  einungis  skipun  föður  okkar,  sem  gerir  mig  kost- 
gæfna,  þó  hún  ein  mætti  vera  mér  nóg  hvöt.  Það  kem- 
ur  eins  mikið  til  af  því,  að  eg  sjálf  elska  þessar  plöntur 
eins  og  eg  væri  systir  þeirra.  Eg  skoða  vandlega  á  þeim 
hvern  nýútsprunginn  laufhnapp,  og  þykir  svo  hjartans 
vænt  um,  þegar  blessað  ungviðið,  sem  eg  vökvaði  kvöld- 
inu  áður,  vaknar  endurhrest  á  morgnana  og  teygist  með 
limar  sinar  og  laufblöð  upp  á  móti  Ijósinu  eins  og  til  að 
færa  þakkir;  eða  þá  þegar  trén  eru  þyrst  og.  benda  mér 
biðjandi  með  sínum  laufkviku  greinum,  að  koma  og  vökva 


Haf a  plönturnar  sál  ?  301 

sig.  Líttu  á  kesara-tréð,  sérðu  ílöngunina,  hvernig  það 
mænir  á  vatnskönnuna  mina  um  leið  og  það  titrar  i  vind- 
blænum?  Biddu  eitt  augnablik,  þú  óþolinmóði  skugga- 
bróðir,  heldurðu  eg  ætli  að  gleyma  þér?«. 

Þannig  mælti  Sakúntala  og  flýtti  sér  að  trénu  til  að 
sýna  þvi  ástaratlot  og  færa  þvi  vökvun. 

Og  siðar,  þegar  hún  kveður  trén,  ávarpar  hún  vafn- 
ingsplöntu  með  orðunum:    »Þú  min  kæra  plöntusystir!«  — 

Börnunum  er  sú  trú,  að  plönturnar  finni  til,  mjög 
inngróin.  Kom  það  fram  í  mörgum  svörum  er  Stanley 
Hall,  ameriskur  sálfræðingur,  fekk  upp  á  fyrirspurnir,  er 
hann  sendi  út  1895. 

Skáldskapur,  hjátrú  og  barnaskapur !  munuð  þér  hugsa. 
Getur  verið.  En  væri  það  óhugsandi  að  meiri  sannleikur 
fælist  i  þessu  en  i  fljótu  bragði  kann  að  virðast?  Væri 
það  ekki  þess  vert,  að  vita  að  minsta  kosti  hve  gildar 
þær  ástæður  eru,  sem  alment  eru  færðar  fram  gegn  þvi 
að  plönturnar  séu  gæddar  sálarlifi,  og  vita  svo  hvort  ekki 
ýmislegt  bendir  einmitt  i  þá  átt,  að  þessi  ramforna  trú, 
sem  skáldin  hafa  aldrei  kastað  i  kvæðum  sinum,  kunni 
að  vera  rétt? 

Árið  1848  kom  út  í  Leipzig  á  Þýzkalandi  bók  sem 
hét  »Nanna,  eða  um  sálarlíf  plantnanna«.  Sú  bók  var 
skrifuð  af  frábæru  andriki,  viðsýni  og  lærdómi.  Þrátt 
fyrir  það  hristu  menn  að  henni  höfuðið,  og  sumir  réðust 
á  skoðanir  hennar  af  miklum  móði.  50  ár  liðu  þangað  til 
hún  var  gefin  út  á  ný,  en  nú  eru  komnar  að  minsta  kosti 
4  útgáfur  af  henni.  Það  sýnir  að  timarnir  eru  að  breyt- 
ast.  Höfundurinn  var  Gustav  Theodor  Feehner,  einn  af 
ágætustu  visindamönnum  Þjóðverja  á  síðustu  öld.  Hann 
var  fæddur  19.  apríl  1801  í  Saxlandi  og  var  prestsson. 
1823  varð  hann  kennari  við  háskólann  í  Leipsig  og  varð 
reglulegur  prófessor  i  eðlisfræði  við  þann  háskóla  árið 
1834.  Lifði  hann  70  ár  æfi  sinnar  i  Leipzig  og  dó  þar 
sem  heiðursborgari  borgarinnar,  18.  nóv.  1887. 

Fechner  hefir  ritað  ösköpin  öU.  Hann  var  jafnan  fá- 
tækur   og   varð   að   vinna  geysimikið  til  að  hafa  ofan  af 


302  Hafa  plönturnar  sál? 

fyrir  sér.  Hann  þýddi  stórrit  um  eðlisfræði  og  efnafræðí 
úr  frönsku  og  gaf  út  kenslubækur  i  þeim  greinum;  haun 
gaf  út  timarit  um  meðalafræði,  og  sjálfstæðar  rannsóknir 
um  eðlisfræði,  sérstaklega  rafmagn.  Hann  samdi  mörg 
smárit  að  hálfu  heimspekilegs  efnis  og  hálfu  leyti  gaman- 
rit.  Hann  orti  kvæði  og  samdi  fjölda  af  ritgerðum  um 
listir  og  bókmentir.  Svo  sneri  hann  sér  að  heimspeki  og 
sálarfræði  og  gaf  út  f  jölda  merkilegra  rita.  Má  t.  d.  telja 
hann  frumkveða  þeirrar  sálarfræði  er  byggist  á  vísinda- 
legum  tilraunum.  Hann  ritaði  bók  um  fagurfræði,  sem  er 
að  miklu  leyti  grundvöllur  i  þeirri  grein.  Hann  skrifaði 
bók  um  frumagnakenninguna  og  aðra  um  þróun  lífsins  á 
jörðunni,  og  hann  starfaði  að  þvi  að  laga  stærðfræðina 
fyrir  þær  rannsóknir  er  hann  gerði  i  aálarfræðinni.  öll 
rit  hans  eru  frábær  að  því  hve  þekking  hans  er  viðtæk 
og  andinn  frjáls.  ímyndunaraflið  ákaflega  frjósamt,  en 
skerpan  i  hugsuninni,  athugunargáfan  og  rökfestan  engu 
minni  en  hugsanaauðgin.  En  undiraldan  i  þessu  volduga 
hugsanahafi  var  sú,  að  alheimurinn  væri  ein  lifandi  og 
meðvita  heild.  Að  sýna  líkur  fyrir  þvi  að  plönturnar  væru 
gæddar  sál,  var  að  eins  einn  þáttur  i  hinu  mikla  hugs- 
anastarfi  er  hann  varði  til  þess  að  gera  alheiminn  lifandi 
fyrir  hugarsjónum  vorum.  Þá  skoðun  kallaði  hann  »dag- 
skoðunc  i  mótsetningu  við  þá  »næturskoðun«  sem  heldur 
að  sálarlif  manna  og  dýra  sé  aðeins  strjálir  Ijósblettir  i 
myrkri  meðvitundarlausrar  tilveru. 

Fechner  hefir  oftar  tekið  til  máls  um  sálarlif  plantn- 
anna,  en  i  Nönnu,  og  eg  skal  nú  i  stuttu  máli  reyna  að 
skýra  frá  aðalskoðunum  hans  um  þetta  efni. 

Fyrst  er  þá  að  vita  hvað  meint  er  með  spurningunni: 
Hafa  plönturnar  sál?  Fechner  gerir  grein  fyrir  því.  Sál- 
in  er  eftir  hans  skilgreiningu  einingu  gædd  vera,  sem  al- 
drei  birtist  beinlinis  öðrum  en  sér  sjálfri,  vera  sem  getur 
skynjað  og  fundið  til  —  vitað  til  sín,  en  aldrei  verður  at- 
huguð  af  öðrum.  Spurningin  er  þá  þessi:  Vita  plönturn- 
ar  nokkuð  til  sín?    Skynja  þær  nokkuð  það  sem  gerist? 

Ef  við  hugsum  okkur  um,  þá  verður  það  auðsætt  að^ 


Hafa  plönturnar  sál?  303 

slíkt  er  ekki  unt  að  s  a  n  n  a  í  orðsins  strangasta  skilningi. 
Það  er  jafnómögulegt  að  s  a  n  n  a  að  plönturnar  haíi  sál^ 
eins  og  hitt,  að  s  a  n  n  a  að  þær  hafi  hana  ekki. 

Þetta  kemur  af  þvi,  að  engin  sál  getur  skynjað  aðra 
sál,  séð  hana  heyrt  eða  bragðað,  þreifað  á  henni  o.  s.  frv. 
Eg  gæti  t.  d.  ekki  sannað  að  þið  sem  þarna  sitjið  hafið 
sál  —  að  þið  séuð  gædd  meðvitund.  Eg  hefi  ekki  beina 
vitneskju  um  neina  aðra  raeðvitund  en  mina.  Það  er  satt: 
eg  sé  að  þið  haflð  augu,  nef,  eyru  og  munn  eins  og  eg, 
að  þið  eruð  yfir  höfuð  að  tala  mjög  lik  mér  i  laginu,  og 
breytið  líkt  i  ýmsum  efnum  því  sem  eg  mundi  breyta. 
Eg  þykist  lika  beinlinis  sjá  gleðina  eða  kýmnina  i  brosi 
ykkar,  en  það  sannar  ekkert  um  það  að  þið  kennið  neinn- 
ar  gleði,  því  eg  þykist  líka  geta  séð  gleði  i  brosi  sem  eg 
sé  á  Ijósmynd,  og  þó  trúi  eg  ekki  að  Ijósmyndin  viti  neitt 
til  sin.  Það  sem  eg  veit  með  vissu  er  þetta,  að  eg  er 
gæddur  meðvitund,  en  hvort  aðrir  líkamir,  sem  eru  mín- 
um  likir,  og  haga  sér  líkt  og  hann,  hafa  meðvitund  —  um 
það  get  eg  aldrei  til  fulls  gengið  úr  skugga,  því  enginn 
þeirra  getur  s  ý  n  t  mér  meðvitund  sína.  Þeir  geta  ekki 
sýnt  mér  annað  en  sjálfa  sig.  Ef  eg  nú  segi:  Líkami 
minn  er  nú  svo  og  svo,  við  hann  er  tengd  mín  meðvit- 
und,  ymsir  aðrir  líkamir  eru  honum  likir,  bæði  að  gerð 
og  í  athöfnum  sínum,  þess  vegna  geri  eg  ráð  fyrir  að  þeir 
séu  lika  gæddir  meðvitund,  —  þá  lætur  það  ósköp  liklega  í 
eyrum.  En  meira  en  likindi  eru  það  ekki.  FuUa  sönnun 
get  eg  ekki  fengið,  þvi  það  gæti  hugsast  að  eg  væri  und- 
antekning,  þar  sem  eg  hefi  meðvitund. 

Svona  er  því  varið  um  tilveru  allra  sálna,  hvort  held- 
ur  er  nánustu  vina  vorra  eða  ormsins  i  duftinu  eða  plönt- 
unnar.  Það  verður  trúaratriði.  Vér  lifum  þar  i  trú 
en  ekki  skoðun.  Og  þeir  sem  deila  um  þetta  fram  og 
aftur  haf a  ekkert  annað  að  styðjast  við  en  1  i  k  u  r  —  meiri 
eða  minni  líkur. 

Almennasta  skoðunin  er  nú  sú,  að  menn  og  dýr  hafi  með- 
vitund,  annars  sé  alt  meðvitundarlaust,  að  minsta  kosti  á. 
vorri  jörð. 


.304  Hafa  plönturnar  sál? 

Gætum  þá  fyrst  að  mótbárunum  gegn  því  að  plönt- 
urnar  hafi  meðvitund. 

Á  Fechners  dögum  var  ein  almennasta  mótbáran  þessi: 
Meðvitundarlif  manna,  og  dýranna  yfir 
höfuð,  er  bundið  við  taugakerfi.  Plönt- 
urnar  hafa  ekkert  taugakerfi.  Þess  vegna 
geta  þær  ekkert  skynjað.  Þessi  röksemdafærsla 
segir  Fechner  að  sé  engu  betri  en  ef  menn  ályktuðu  sem 
svo:  Fortepiano,  fiðlur  og  hörpur  þurfa  strengi  til  að 
framleiða  tóna.  Séu  strengirnir  ónýttir,  þá  er  úti  um  tón- 
ana.  Tónar  verða  ekki  framleiddir  nema  þar  sem  strengir 
eru.  —  En  við  vitum  að  þetta  er  röng  ályktun.  Orgel  og 
allskonar  hljóðpipur  eru  strengjalaus,  og  þó  framleiða  þau 
tóna  og  á  þau  má  leika  margvísleg  lög. 

Hví  skyldu  ekki  dýrin  vera  einskonar  strengjahljóð- 
færi  skynjananna,  og  jurtirnar  einskonar  pipuhljóðfæri  ? 

Tökum  aðra  likingu.  Kertaljós  og  steinoliulampaljós 
ioga  á  kveikjum.  Svo  er  um  okkar  sálarljós.  I  sólinni 
eða  gasloganum  eru  engir  kveikir.  Þó  lýsa  þau.  Hvi 
skyldu  ekki  geta  verið  sálarlogar  aðrir  en  þeir  sem  á 
kveikjum  brenna?  Kertaljós  og  lampar  hafa  sína  kosti. 
Þau  má  flytja  úr  stað,  en  gaslogann  ekki.  Eins  gætu  dýr- 
in  verið  flytjaniegir  sálarlampar,  plönturnar  fastir  —  til 
að  lýsa  upp  heimsins  mikla  sal. 

Spendýr  og  fuglar  anda  með  lungum,  og  séu  þau 
eyðilögð,  geta  þessi  dýr  ekki  fremur  andað  en  þau  geta 
skynjað,  ef  taugakerfið  er  ónýtt.  Anda  þá  öll  dýr  með 
lungum?  Nei,  sum  anda  með  tálknum,  sum  með  húðinni, 
og  með  þarminum.  Ef  nú  fiskar  og  ormar  geta  andað 
án  lungna,  þar  sem  spendýr  og  fuglar  anda  að  eins  með 
lungum,  þvi  skyldu  þá  ekki  plöntur  geta  skynjað  án  tauga, 
þó  dýrin  skynji  að  eins  með  taugum?  Likt  er  ura  hreyf- 
inguna.  Sum  dýr,  t.  d.  hundar  og  kettir,  hafa  fætur  til 
að  hreyfast  úr  stað,  önnur,  t.  d.  slöngurnar,  hafa  enga,  og 
komast  þó  leiðar  sinnar.  Þannig  er  sama  starfið  unnið 
með  mismunandi  tækjum  i  riki  náttúrunnar.  En  hér  við 
bætist   nú   að   sum  dýr  virðast  ekkert  taugakerfi  hafa  og 


Hafa  plönturnar  sál?  305 

þó  er  þeim  ekki  varnað  skynjunar.  Svo  er  t.  d.  um  hvelju- 
dýr,  blikdýr  o.  fl.  Að  þau  geti  skynjað,  ráða  menn  af 
því,  hve  næm  þau  eru  fyrir  ýmsum  áverkunum  og  greina 
þær  sundur,  hve  fjörug  og  ákveðin  þau  eru  i  hreyfingum 
og  beina  þeim  að  sérstöku  marki,  af  þvi  að  þau  virðast 
velja,  af  því  hvernig  þau  eiga  i  striði  hvort  við  annað  og 
B.Í  þvi  hvernig  þau  reyna  að  sjá  sér  borgið  gegn  margvís- 
legum  hættum. 

Það  er  þvi  siður  ástæða  til  að  ætla  að  plönturnar 
geti  ekki  s  k  y  n  j  a  ð  án  tauga,  þar  sem  vér  sjáum  að 
þær  þurfa  engar  taugar  til  ýmsra  lífsstarfa,  sem  þó 
standa  undir  áhrifum  taugakerfisins  hjá  dýrunum.  Tauga- 
kerfið  hjá  þeim  á  þátt  i  önduninni,  efnabyltingunni,  nær- 
ingunni,  en  plönturnar  geta  þetta  alt  án  tauga.  Það  sýnir 
að  líkamseiningin  hjá  plöntunum  getur  staðist  án  taugakerfis. 

Næsta  aðalmótbáran  er  þessi: 

Plantan  er  ekki  eins  samfeld  og  sjálfstæð  heild  eins 
og  dýrið.  Hún  heldur  áfram  að  vaxa  og  vaxa,  bætir  við 
sig  nýjum  og  nýjum  greinum,  en  aðrar  deyja  út.  Hún 
endurnýjast  því  aldrei  öU.  Hún  vex  föst  i  jörðu  eins  og 
fóstrið  í  móðurlífi. 

Þessu  svarar  Fechner  svo: 

Plantan  er  bæði  að  formi  og  i  lífstörfum  sinum  alveg 
•eins  sjálfstök  og  aðgreind  frá  öðrum  verum  eins  og  dýrið. 
Að  hún  heldur  áfram  að  vaxa,  kemur  ekki  i  bága  við 
sjálfstaklingseðli  hennar.  Barnið  hefir  sitt  sjálfstaklings- 
eðli  eins  meðan  það  er  að  vaxa.  Hún  getur  eins  haft 
meðvitund,  þó  hún  sitji  föst.  Sum  dýr  eru  lika  föst.  Hún 
er  ekki  samvaxin  jörðunni,  heldur  vex  i  henni,  ryður 
rótum  sinum  brautir  um  hana,  en  teygir  sig  jafnframt  raeð 
stöngul,  greinar  og  blóm  upp  i  Ijósið,  og  sýnir  þannig 
sjálfstæði  sitt  gagnvart  jörðunni.  Og  þó  hún  sé  frá  einu 
sjónarmiði  ósjálfstæðari  en  dýrin,  þá  er  ekki  rétt  að  álykta, 
að  hana  vanti  alla  meðvitund  fyrir  það. 

Litum  svo  á  helztu  ástæðurnar,  sem  Fechner  færir 
fyrir  þvi  að  plöntur  hafi  sál. 

Fyrst   eru    líkingaratriðin.    Vér   ályktum   að 

20 


206  Hafa  plönturnar  sál? 

aðrir  menn  og  dýrin  hafi  sál  af  þvi  þau  likjast  oss  i  svo- 
mörgu.  En  plönturnar  virðast  einmitt  svo  ólíkar  oss.  Já^ 
að  visu.  En  það  virðist  ormurinn  lika.  Það  er  þvi  árið- 
andi  að  gera  sér  Ijóst  hver  þau  aðaleinkenni  eru 
sem  benda  á  sálarlif.  Vér  litum  svo  á  sem  likaminn 
spegli  með  nokkrum  hætti  sálina.  Það  sem  nú  einkennir 
lifandi  dýrslikama  er  þetta  helzt:  Hann  er  einkennileg^ 
samfeld,  sjálfstök  heild,  undirorpin  áhrifum  að  utan,  en 
svarar  þeim  á  frumlegan  og  oft  ófyrirsjáanlegan  hátt  og 
þróast  eftir  sinum  eigin  lögum.  Störf  hans  eru  einkenni- 
lega  tvinnuð  og  tengd  og  skiftast  á  með  reglubundnum 
hætti. 

Þessi  lýsing  gæti  eins  vel  átt  við  sálina,  og  líkaminn 
hefir  þessi  einkenni  að  eins  meðan  að  sálarlíf  á  sér  stað 
i  honum.  En  þessi  lýsing  á  lika  eins  vel  við  likama 
plantnanna.  Þæ.r  hafa  öll  þ  e  s  s  i  einkenni,  og  vér  ætt- 
um  þvi  að  geta  búist  við  sálarlífi  hjá  þeim,  auðvitað  frá- 
brugðnu  okkar  sálarlifi  i  sérstökum  atriðum  eins  og  likami 
okkar  er  frábrugðinn  þeirra. 

En  nú  munu  menn  segja:  Að  visu  missir  likami 
manna  og  dýra  alla  skynjan  þegar  þessi  aðaleinkenni 
hans  hverfa,  en  hann  getur  haldið  þessum  einkennum  og 
þó  verið  meðvitundarlaus.  Svo  er  t.  d.  um  fóstrið  og  um 
sofandi  menn.  Gæti  þá  ekki  eins  vel  verið  að  plönturnar 
lifðu  eins  konar  fósturlifi  eða  svefnlífi? 

Þessu  svarar  Fechner  svo:  Fósturástand  manna  og 
dýra  er  undirbúningur  undir  vökulífið,  og  svefn  og  vaka 
skiftast  á.  Hvorttveggja  stendur  þvi  i  sambandi  við  vöku- 
lifið  hjá  einni  og  sörau  veru,  og  bendir  á  h  æ  f  i- 
1  e  i  k  a  til  að  vakna  einhvern  tíma.  Auðvitað  væri  það- 
hugsanlegt,  að  líf  plöntunnar  komist  ekki  lengra  en  þetta. 
En  sýnir  þá  plantan  engin  merki  þess  að  hún  vakni? 

Að  vakna  og  að  vaka  kemur  fram  i  tvennu:  Fyrst 
þvi,  að  verða  vitandi  sjálfs  sín,  og  þar  næst  i  þvi,  að^ 
sálin  opnast  fyrir  ytri  áhrifum  og  á  viðskifti  víð  um- 
heiminn.  Hin  ytri  merki  þessa  eru  þau,  að  liffærin  eins- 
og  Ijúkast  upp  fyrir  áhrifunum  að  utan,  er  þau  áður  voru 


Hafa  plönturnar  sál?  30T 

lokuð    fyrir,   og   sýna  viðskifti  við  umheiminn.     Þetta  er 
hvorttveggja  i  senn  tákn  og  skilyrði  vökuvitundarinnar. 

En  plantan  sýnir  þessi  merki  vöknunar  tvisvar  og  á 
tvennan  hátt:  Fyrst  gerir  hún  það  i  eitt  skifti  fyrir  öll 
þegar  hún  rýfur  fræskurnið  og  fer  að  spretta;  og  svo  £ 
hvert  skifti  sem  brumin  springa  út. 

Það  er  líkt  og  dýrið.  Það  vaknar  í  eitt  skifti 
fyrir  öll  úr  fóstur  ástandinu,  og  vaknar  eftir  hvern  svefn^ 
Munurinn  er  sá,  að  dýrið  lýkur  alt  af  upp  sömu  augun- 
um,  en  plantan  skýtur  upp  nýjum  og  nýjum  Ijósnæmum* 
augum. 

Plantan  sem  vex  og  blómgast  er  vel  útbúin  til  að  taka^ 
á  móti  þeim  áhrifum  sem  lika  vekja  skynjanir  hjá  dýr- 
unum  og  halda  þeim  vakandi,  þar  sem  hins  vegar  fóstri^ 
og  sofandinn  eru  einmitt  varin  fyrir  slikum  áhrifum. 

Samlíf  blómanna  og  skordýranna  er  svo  einkennilega 
náið  og  þau  eru  þar  svo  jafnir  aðilar,  að  slikt  þekkist 
ekki  meðal  sofandi  veru  og  vakandi. 

Plantan  leitast  ekki  siður  en  dýrin  við  að  sneiða  hjá 
hindrunum  og  yfírstíga  þær  og  færa  sér  lifsskilyrðin  sem 
bezt  í  nyt,  eftir  þvi  sem  á  við  i  hvert  skiftið.  Munurinn 
er  sá,  að  dýrið  getur  fært  sig  úr  stað,  flúið  hættuna  og 
farið  þangað  sem  eitthvað  er  að  hafa,  en  plantan  verður 
að  skjóta  nýjum  öngum  þangað,  eða  hætta  að  vaxa  þang- 
að  sem  hætta  stafar  frá  eða  ekkert  er  að  hafa. 

Plönturnar  æxlast  ekki  siður  en  dýrin,  og  við  æxlun- 
ina  er  tengd  sterkust  meðvitund  og  sterkastar  hvatir. 
Ekkert  fóstur  er  æxlunarfært. 

Eins  og  næringarliffæri  dýranna  eru  i  skjóli  fyrir  ytri 
áhrifum,  þannig  er  rót  plöntunnar  i  jörðunni  í  skjóli  fyrir 
áhrifum  Ijóssins,  en  stönguU,  blöð  og  blóm  ofanjarðar  til 
að  taka  á  móti  þeim  áhrifum  er  hjá  dýrunum  vekja  skyn- 
janir. 

Fechner  bendir  nú  ekki  aðeins  á  það  sem  likt  er  me^ 
dýrum  og  plöntum,  heldur  og  á  mismunaratriðin,  sem  hon- 
um  virðast  gefa  í  skyn  að  dýrunum  og  plöntunum  sé  ætl- 
að  að  bæta  hvort  annað  upp. 

20* 


WS  Hafa  plönturnar  sál? 

Mismunurinn  er  þessi: 

Dýrin  og  mennirnir  eru  lagaðri  til  athafna,  til  að 
breyta  umheiminum  og  drotna  yíir  honum;  plantan  er 
fremur  löguð  til  að  þola,  taka  á  móti  áhrifunum,  en  til 
athafna. 

Likami  manna  og  dýra  vex,  þróast  og  fullkomnast 
meira  inn  á  við,  plöntunnar  meira  út  á  við.  Aðalliffæri 
dýranna  eru  hið  innra  i  líkama  þeirra,  en  plantan  breiðir 
sin  mót  umheiminum,  og  bætir  nýjum  og  nýjum  við  en 
trénast  og  deyr  að  innan. 

Dýrið  kemst  að  vísu  víðar  en  plantan  af  þvi  það 
getur  íiutt  sig  úr  stað  og  nemur  lengra  með  skynfærum 
einum,  en  plantan  notar  betur  sinn  blett  í  allar  áttir,  þvi 
Mn  sendir  rætur  sinar  og  greinar  um  hann. 

Fechner  virðist  munurinn  á  dýrum  og  mönnum  ann- 
arsvegar  og  plöntunum  hinsvegar  vera  svipaður  muninum 
á  körlum  og  konum.  Hvort  bætir  annað  upp.  Karlmað- 
urinn  er  hneigður  til  að  starfa  út  á  við,  breyta  heiminum, 
skapa  og  eyðileggja,  og  verksvið  hans  er  stærra.  Konan 
er  móttækilegri,  hneigðari  til  að  þola  og  starfa  i  minni 
verkahring  og  festir  dýpri  rætur  en  karlmaðurinn.  Hún 
ann  ytri  prýði  eins  og  blómin,  og  henni  er  það  falið  að 
skjóta  nýjum  greinum  og  næra  hina  ungu  kynslóð. 

Ein  röksemdin  er  sú  að  á  takmörkum  dýra  og  jurta- 
rikisins  eru  ýmsar  lifverur  sem  kippir  i  kynið  til  beggja. 
Þær  eru  einskonar  milliliður,  og  sumir  eiginleikar  þessara 
vera  koma  fram  á  hærra  stigi  hjá  plöntunum.  Það  er 
þvi  eðlilegast  að  hugsa  sér  dýr  og  jurtir  eins  og  tvær  jafn- 
gamlar  ættkvislir,  sem  ekki  eru  skarpt  aðgreindar  á  tak- 
mörkunum,  og  þar  sem  vér  vitum  að  önnur  er  gædd  með- 
vitund,  þá  að  álykta  að  hin  sé  það  lika,  aðeins  á  frá- 
brugðinn  hátt,  eins  og  hún  er  frábrugðin  að  ytra  áliti. 

Plönturnar  og  dýrin  teiguðu  þá  hvort  sinn  drykkinn 
úr  náttárunnar  nægtabrunni,  þvi  um  þann  brunn  er  svo, 
að  drykkurinn  breytist  eftir  kerinu  sem  hann  kemur  i. 

—  Eg  hefi  þá  talið  hin  allra  helztu  af  hinum  al- 
mennu  rökum,  sem  Fechner  færir  fram  gegn  mótbár- 


Hafa  plönturnar  sál?  30^ 

unum  og  til  styrktar  þeirri  skoðun  að  plönturnar  séu 
gæddar  sálarlífl.  Því  miður  get  eg  ekki  hér  farið  út  i  hin. 
mörgu  sérstöku  atriði  i  lifi  plantnanna  er  honum  virðast 
benda  á  sálarlíf,  svo  sem  það  hvernig  plantan  vex.  ber 
brum,  blöð  og  blóm,  eftir  þvi  hvernig  næringarefnin,  loft- 
ið  og  Ijósið  verka  á  hana,  hvernig  hún  lagar  sig  eftir  atvik- 
unum,  sDýr  sér,  beygir  sig,  vindur  sér,  opnar  blómin  og 
lokar  þeim,  o.  s,  frv.  Tökum  t.  d.  hvernig  vafningsplant- 
an  leitar  að  stoð  til  að  vefjast  um:  vex  fyrst  beint  upp 
dálítinn  spöl,  þá  til  hliðar  og  vindur  sig  í  hring;  finni 
hún  enga  stoð  i  fyrstu  umferð,  fer  hún  aðra  stærri;  finni 
hún  enn  enga  stoð,  fer  hún  til  jarðar  og  skríður  um  skeið, 
lyftist  á  ný  og  þreifar  á  sama  hátt  og  fyr;  finni  hún  þá 
stoð,  vefur  hún  sig  um  hana  meðan  hún  endist,  leitar  upp 
fyrir  endann  á  sama  hátt  og  fyrst,  og  skríður  á  ný,  ef 
hún  finnur  ekki  stoð.  Alt  hennar  atferli  virðist  benda  á 
skynjau  og  hvatir. 

Feehner  hugsar  sér  að  sálarlíf  plantnanna  sé  hrein 
skynjun,  likt  og  hjá  nýfæddu  barni,  án  allra  endurminn- 
inga  og  án  hæfileika  til  þess  að  sjá  fram  i  timann. 
P I  a  n  t  a  n  lifir  þá  algerlega  í  líðandi  stundu.  En  þrátt 
fyrir  það  getur  þetta  skynjanalif  verið  með  miklum  krafti 
og  líklega  nær  það  hæst  þegar  plantan  blómgast.  Af  því 
að  plantan  er  svo  niðursokkin  i  það  að  vaxa  og  blómg- 
ast,  af  því  að  hún  verður  löngum  að  v  a  x  a  þangað  sem 
hún  þarf  að  ná,  í  stað  þess  að  dýrin  geta  f  I  u  1 1  sig 
þangað,  þá  þykir  Feehner  ekki  ólíklegt,  að  hun  hafi  að- 
kenningu  þessa  vaxtar  eins  og  vér  hreyfinga  vorra,  og 
gæti  hún  þá  af  allri  sálu  sinni  tekið  undir  með  Stephani 
G.  Stephanssyni: 

„Sæla  reynast  sönn  á  storð 
sú  mun  ein :    a  ð    g  r  ó  a". 

Það  er  auðvitað  ekki  gott  að  gera  sér  i  hugarlund  hvern- 
ig  skynjunum  plantnanna  er  varið.  En  mundu  þær  ekki 
með  rótaröngum  sínum  bragða  næringarefnin  sem  þær 
draga  úr  jörðunni.  Þær  lifa  á  þeim  efnum  er  dýrunum 
er  varnað  að  njóta,  og  margt  yrði  ósmakkað,  ef  plönturii' 


SIO  Hafa  plönturnar  sál? 

ar  hefðu  ekkert  bragð.  Hver  þeirra  velur  það  sem  h  e  n  n  í 
gezt  að  úr  sama  jarðvegi,  eins  og  þær  hefðu  mismunandi 
rsmekk.  Getur  þá  ekki  hver  rótarangi,  sem  plantan  dreg- 
ur  næringu  að  sér  með,  verið  henni  tunga? 

Og  mundu  þær  ekki  finna  ilminn  sem  streymir  frá 
4)lómum  þeirra  og  heiUar  oss  eins  og  Ijúflingslag?  Hvenær 
vita  menn  þess  dæmi,  að  sá  er  lagið  heyrir  finni  meira 
"til  þess  en  söngvarinn  sjálfur?  Mundi  ekki  ilmurinn  vera 
mál  blómanna,  boð  frá  einni  blómasál  til  annarar?  Ilm- 
laus  blóm  væru  þá  eins  og  vesalir  málleysingjar.  Og 
hver  veit  þó  nema  blómin  geti  skynjað  aðrar  kveðjur. 
Hver  planta  titrar  í  blænum  á  sina  visu.  Hver  hennar 
hreyfing  nær  út  i  yztu  rótaranga  og  hvert  hennar  blað 
'bærist  með.  Mundi  hún  ekki  finna  storminn  eða  andvar- 
ann  er  líður  um  hana  og  hreyfir  hana.  Hún  er  eins  og 
þanin  hljóðhimna  frá  efstu  grein  og  ofan  i  rætur.  Hver 
veit  þá  nema  tré  og  blóm  séu  sálarharpa,  sem  stormurinn 
leikur  á,  og  hver  veit  nema  ein  plantan  skynji  hljóðöld- 
urnar  sem  frá  annari  koma,  eins  og  vér  orðin  sem  liða 
-öðrum  af  vörum? 

Mundi  ekki  plantan  finna  það  þegar  skordýrið  sýgur 
blómið,  svo  að  eitthvað  væri  satt  í  sögunni  hans  Jónasar 
iim  »fifil  og  hunangsfiugu«  ? 

Mundi  ekki  plantan  finna  daggardropa  á  morgnana  eins 
og  svalandi  stjörnur  á  blöðum  sínum  og  þegar  sólin  rís 
og  speglar  sig  i  þeim,  skyldi  það  þá  ekki  vera  eins  og 
þægilegir  vermandi  hitadeplar?  Hví  skyldum  vér  kjósa 
^ð  telja  sálardrykkinn  tómt  vatn,  þar  sem  oss  er  frjálst 
að  gera  sálardrykk  úr  vatninu? 

Og  hvað  mun  þá  Ijósið  vera  plöntunni?  öll  hennar 
lífsstörf  eru  því  háð.  Hún  hefir  að  vísu  ekki  sams  konar 
au^u  og  vér,  þar  sem  skapist  myndir  af  hlutunum  um- 
hverfis.  En  hún  þarf  þess  ekki  heldur,  því  hún  þarf  ekki 
^ð  elta  þá  eins  og  vér.  Til  þess  þurfum  vér  að  sjá 
mynd  af  þeim.  Það  sem  plantan  þarf  með  kemur  til 
liennar.  En  öll  hennar  blöð  og  blóm  eru  næm  fyrir 
áhrifum    Ijóssins    og   hún   opnar   sig  fyrir  því  og  leitar  í 


Hafa  plönturnar  sál?  311 

;áttina  til  þess.  Hún  þolir  að  horfa  i  sólina,  þó  vér  þol- 
um  það  ekki.  Og  eíiaust  er  sólin  henni  hið  góða  »guðs- 
auga«,  eins  og  Jónas  komst  að  orði.  — 

Svona  vindur  Fechner  laufskrúð  sins  auðuga  imyndun- 
arafls  um  fastar  stoðir  athugana  og  röksemda  eins  og  vin- 
viðurinn  vefur  sig  um  tréð. 

Alt  þetta  kann  nú  að  láta  i  eyrum  likt  og  æfintýr, 
og  svo  var  það  þegar  Fechner  ritaði  þá  bók  sem  eg  nú 
hefi  reynt  að  segja  frá  efninu  i.  En  eins  og  eg  sagði  eru 
timarnir  að  breytast,  og  nú  er  kominn  upp  heill  skóli 
plöntufræðinga,  sem  telja  þá  skoðun  blátt  áfram  óverjandi 
lengur,  að  plönturnar  séu  gersneyddar  sálarhfi.  Skoðanir 
^essara  manna  þekki  eg  aðallega  af  ritum  eins  ágæts 
þýzks  plöntufræðings  i  Míinchen  er  heitir  Francé.  Þessir 
plöntufræðingar  tala  og  rita  um  plöntusálarfræði 
og  eru  önnum  kafnir  i  að  gera  tilraunir  með  plöntur 
til  að  sýna  og  sanna  að  lifsstarf  þeirra  og  athafnir  verði 
ekki  skýrð,  ef  gert  er  ráð  fyrir  að  engin  neisti  af  með- 
vitund  sé  þeim  samfara.  Röksemdir  þessara  manna  eru 
auðvitað  i  mörgum  atriðum  hinar  sömu  og  Fechners,  þó 
þeir  fallist  ekki  á  sumt  i  skoðunum  hans,  en  hfeðlisfræði 
plantnanna  hefir  fleygt  fram  siðan  Fechner  ritaði  og  að- 
fitaðan  til  að  verja  þá  grundvallarskoðun  er  hann  hélt 
fram  er  nú  margfalt  betri  en  þá.  Menn  hafa  fundið  sér- 
stök  skynfæri  hjá  plöntum  til  að  taka  á  móti  áhrifum  af 
s  n  e  r  t  i  n  g  u ,  áhrifum  þyngdarinnar,  og  áhrif  um 
1  j  ó  s  s  i  n  s.  Menn  hafa  stundum  f undið  þessi  skynfæri 
tengd  með  þráðum  við  eins  konar  skynstöðvar,  og  þegar 
áhrifin  berast  eftir  þráðunum  til  þessara  stöðva  kemur 
;það  fram  i  atferli  plöntunnar:  hún  svarar  áhrifunum  að 
utan  á  einkennilegan  og  hagkvæmaíi  hátt.  Hér  virðist 
þá  svipaður  útbúnaður  eiga  sér  stað,  eins  og  sá  sem  tal- 
inn  er  v  o  1 1  u  r  sálarlifs  hjá  dýrunum.  En  sálarlífs  vott 
telja  menn  helzt  það,  að  lífveran  virðist  geta  v  a  I  i  ð  um 
cfleiri  en  einn  kost,  sem  hver  fyrir  sig  væri  þó  samþýðan- 
legur  líkamsgerð  hennar.  Þar  sem  val  á  sér  stað,  þar 
-er   einhvers   konar   sálarlíf  að]  verki,   segja  þessir  menn. 


313  Hafa  plöntarnar  sál? 

Engin  skynlaus  vél  getur  v  a  1  i  ð,  eða  1  e  i  t  a  ð  að  þvl 
sem  hana  vantar,  en  það  virðast  plönturnar  gera. 

Sóldöggin  er  fræg  fyrir  það  að  hún  »rænir  og  deyðir 
dýrin  smá«.  »Blöð  hennar  eru  útbreidd,  bláðkan  nærri 
kringlótt  með  löngum  kirtilhárum  á  efra  borði,  einkum  4 
röndunum,  og  er  slimdropi  á  hverjum  hárbroddi.  Þegar 
smáskordýr,  t.  d.  mý,  festa  sig  í  sliminu  á  einu  hárinu, 
beygja  hin  sig  að  því  til  að  halda  þvi  fastara.  Lætur 
það  þannig  llf  sitt,  leysist  upp  i  sliminu  og  plantan  sýgur 
i  sig  þau  efni  úr  því  er  hún  getur  notað«.  Ef  nú  stærra 
skordýr  sezt  á  eitthvert  blaðið  en  það  getur  valdið,  t.  d. 
fiðrildi,  þá  ráðast  hin  blöðin  að  því  með  samtaka  hreyf- 
ingum.  Stundum  hjálpast  öU  blöðin  að,  nema  þau  allra 
yngstu,  og  jafnvel  fjarstu  blöðin  teygja  sig  i  áttina.  Þau^ 
veita  hvert  öðru  »slikt  sem  hönd  hendi  og  fótur  fæti«.  Slik- 
ar  s  a  m  t  a  k  a  hreyfingar  er  laga  sig  eftir  ástæðunum- 
þykja  benda  á  sálarlif. 

Þá  nefna  þessir  plöntufræðingar  ýms  dæmi  þess 
hvernig  plöntur  breyta  lifstörfum  sínum  og  háttum  á  hag- 
kvæman  hátt  eftir  því  sem  lifskjörin  breytast,  en  þau  efni 
eru  fiest  svo  fiókin,  að  eg  get  ekki  farið  út  í  þau  frekar., 

Eg  get  þó  ekki  stilt  mig  um  að  minna  á  sögu  sem 
franska  skáldið  og  heimspekingurinn  Maeterlinck  segir  í. 
bók  sinni  um  »vit  plantnanna«  af  aldargömlu  lárviðartré, 
er  hann  sá  i  gljúfrum  nokkrum  á  Suður-Frakklandi.  Storm- 
urinn  eða  þá  einhver  fuglinn  hafði  fiutt  fræið  utan  i  klett 
sem  reis  lóðréttur  eins  og  veggur  yfir  ferlegu  gljúfrinu. 
»Þarna  var  tréð  fætt  tvö  hundruð  metrum  fyrir  ofan  vatns- 
fallið,  afiukt  og  einmana,  innan  um  steinana  heita  og 
ófrjóa.  Frá  fyrstu  stucd  hafði  það  sent  blindar  ræturnar 
i  langa  og  erfiða  leit  eftir  torfengnu  vatninu  og  eftir  gróð- 
urmold.  En  það  var  nú  ekki  annað  en  arfgeng  fyrir- 
hyggja  trjátegundar,  sem  þekti  suðræna  þurkinn.  En  tein- 
ungurinn  ungi  varð  að  leysa  úr  efiðara  og  óvæntara  við- 
fangsefni.  Hann  kom  út  úr  lóðréttum  Yegg^  svo  að  ennið- 
vissi  ofan  i  gljúfrin  i  stað  þess  að  hefjast  mót  himni» 
Hann  hafði  því,  þrátt  fyrir  vaxandi  þunga  greinanna,  orð- 


I 


Hafa  plönturnar  sál?  313 

ið  að  breyta  um  fyrstu  stefnu  sína  og  vægðarlaust  að 
beygja  forviða  stofninn  rétt  þar  sem  hann  kom  út  úr 
berginu  og  halda  þannig  hinni  þungu  laufkrónu  upp  i 
himinblámann  —  eins  og  sundmaður  sem  heldur  upp  höfð- 
inu  —  með  óþreytandi  vilja  og  atorku.  Um  þennan  lifs- 
hnút  hafði  síðan  öU  viðleitni,  öll  orka,  alt  vakandi  og 
frjálst  hugvit  trésins  snúist.  A  olnboganum  ferlegum  og 
ofvöxnum  mátti  sjá  hverja  af  annari  áhyggjur  trésins,  sem 
kunni  að  læra  af  áminningnm  regns  og  storma.  Ár  eftir 
ár  þyngdist  laufhvelíingin  og  hirti  ekki  um  annað  en  að 
breiða  úr  sér  i  Ijósinu  og  hitanum,  en  hulin  meinsemd 
nagaði  innan  arminn  raunamædda,  sem  bar  hana  uppi. 
En  af  einhverri  eðlishvöt  höfðu  þá  tvær  sterkar  rætur^ 
tveir  loðnir  strengir,  vaxið  út  úr  stofninum  meir  en  tveim 
fetum  ofan  við  olnbogann  og  fest  hann  við  klettavegginn. 
Var  það  neyðin  sem  knúði  þær  fram,  eða  voru  þær  ef 
til  vill  framsýnar  og  biðu  frá  upphafi  eftir  hættustundinni^ 
til  að  koma  þá  með  tvöfalda  hjálp?  Eða  var  það  ekki 
annað  en  heppileg  tilviljun?«. 

Loks  má  nefna  það  að  fleiri  og  fleiri  af  þeim  lögmál- 
um  sem  lífeðlisfræði  og  sálfræði  mannanna  fjallar  um^ 
virðast  einnig  eiga  við  um  plönturnar.  Francé  telur  upp 
i  einni  bók  sinni  (Pflanzenpsychoiogie  als  Arbeitshypothese 
der  Pflanzenphysiologie  —  Stuttgart  1909)  21  atriði  þar 
sem  svipað  virðist  ákomið  með  mönnum  og  plöntum.  Eng- 
inn  veit  hve  margt  kann  þar  að  flnnast  líkt  með  skyldum 
áður  en  likur,  þvi  þessar  rannsóknir  eru  enn  i  bernsku. 

Hvað  eigum  við  þá  að  hugsa  um  það,  hvort  plönturn- 
hafl  sál  eða  ekki?  Eg  hefl  reynt  að  sýna  að  ýmislegt 
virðist  benda  i  þá  átt,  að  þær  séu  gæddar  einhverju  sál- 
arlifl,  og  að  þess  vegna  fleiri  og  fleiri  hallist  að  þeirri 
skoðun  upp  á  siðkastið.  Auðvitað  geta  þeir  ekki  s  a  n  n- 
a  ð  það  að  plönturnar  hafi  sál,  og  það  verður  liklega  aldrei 
gert.  Þeir  sem  því  vilja  hallast  á  þá  sveif  að  neita  þvi^ 
þeir  verða  aldrei  hraktir,  ekki  freraur  en  ef  þeir  halda 
að  þeir  einir  séu  gæddir  sál.  í  þessu  efni  er  þvi  hverjum 
frjálst   að   trúa  því  sem  honum  fellur  bezt.    Trúnni  eiga 


:314  Hafa  plönturnar  sál? 

^kki  að  vera  nein  önnur  takmörk  sett  en  reynslan.  Eng- 
um  er  holt  að  trúa  þvi  sem  reynslan  rekur  aftur.  En  um 
það  sem  ekki  kemur  i  bága  við  neina  reynslu,  er  hverjum 
manni  frjálst  að  trúa  því  er  hann  vill.  Og  eg  get  ekki 
neitað  því,  að  mér  finst  birta  yfir  tilverunni,  er  likurnar 
vaxa  fyrir  þvi  að  okkar  »kæru  plöntusystur«  hafi  líka 
sál,  og  ef  þar  deilir  litur  kosti,  þá  er  sú  sál  fögur.  Mér 
finst  birta  yfir  tilverunni  því  meir  sem  vísindin  færa  lík- 
ur  fyrir  orðum  skáldsins: 

„Eg  veit  að  alt  er  af  einu  fætt, 
að  alheimsins  lif  er  ein  voldug  ætt, 
dauðleg,  eilif  og  ótalþætt 
um  afgrunns  og  himins  slóðir". 

En  hvað  sem  þvi  liður,  þá  er  eg  viss  um  að : 

"með  nýrri  sjón  yfir  hauður  og  haf 
sá  horfir,  sem  hlómin  skilur?". 

Guðm,  Finnbogason. 


Jökulsárgljúfur. 


.Sjaldan  spinnur  á  sína  snældu 
sólskinsöld  á  júlikvöldi 
fegri  þráð  um  grund  né  græði* 
gullin  sim'  úr  Marjuullu. 
Endar  liggja  yíir  sandi, 
út  á  djúp  hjá  Rauðunúpum, 
inn  á  FjöU  og  enn  þá  sunnar, 
út  og  norður  af  Tjörness-sporði. 

Ríð  eg  fram  um  reginleiðir 
rostaár,  sem  fleygibárum 
hrindir  fram  um  hundrað  granda. 
Heljarslóð  á  þessi  móða. 
ÖUu  landi  augljóst  hallar 
út  og  niður  frá  jökulriði. 
Norður  grefur  og  niður  harðan 
námugrunn  að  fjarðarbláma. 

Jódyn  b€r  að  Jökulsáar 
jörmunhlust  og  inn  að  bustum 
álfa,  er  búa  og  eiga  hvelfing 
undir  fléttum  birkilunda. 
Hljóðaklettum  hveri^ur  næði; 
hjúfraðir  i  miðju  gljúfri 
Ijóðakliðinn  likir  bræður 
láta  hljóma  i  góðu  tómi. 

Fyrir  handan  þessa  þránda 
|)uldi  eg  Ijóð  um  skógarhuldu; 


816  Jökulsárgljúfur. 

elfarsöng  á  urðargólíi 
yfir  tók  hjá  strengjaklifi. 
Hljóðakletta  huldu  vættir 
hrukku  við  og  læstra  hliða 
lokum  sprettu  og  létu  fjúka 
Ijóðin  sin  yfir  Jökulmóðu. 

Eiga  bræður  andans  týgi? 
Enga  frumlist  svartir  drengir? 
Hljómum  að  þeir  henda  gaman, 
hermiljóða  smiðir  góðir. 
Þeirra  list  er  það:  að  kasta 
þvers  um    Á  i  gljúfrið  bláa 
ungra  manna,  er  að  þeim  ganga^ 
orðaklið  og  raddarniði. 

Þeir  eru  skáld,  sem  þeytisnældu 
þýtt  fyrir  múginn  kunna  að  snúa^ 
henda  á  lofti  orð  og  anda, 
eim  og  blæ  úr  Ijóðahreimi. 
Sundin  lokuð  öflugs  anda 
eru  þeim  í  dýrðarheimi  — 
þeirra  anda  er  Ijóssins  lendi 
litið  fá  og  djúpa  sjáinn. 

Gil  sem  þetta  á  engin  elfa, 
alt  í  senn  á  vegu  þrenna: 
djúpt  og  breitt  og  langt;  sér  lyfta 
lengi  gnúnar  hamrabrúnir. 
Turnar,  logaskærum  skornir, 
skima  þar  yfir  fossarimum; 
Vigaberg  og  Valahörgur 
vindi  barin  gnæfa  og  sindra. 

Skógardisir  Ijúfar  Íægja 
Ijósabrim,  þegar  vesturhimins 
freyðir  dátt  á  föllum  boða 
forvöðum  og  hamraskorum. 


Jökulsárgljúfur.  317 

Klettaskjól  fyrir  öUum  áttum 
elur  skóg  í  gili  nógan. 
Átt  hefir  þar  við  ána  Grettir 
æfisarg  hjá  Vigabjargi. 

Orðspekingurinn,  einn  í  ferðum, 
óðsnillingurinn  mannlifsfróði, 
vitmaðurinn  vopnahvati, 
varnarlaus  fyrir  tungli  og  stjarnu! 
Stökk  hann  þar  yfir  strenginn  rakkur 
stigum  kunnur  neyðarvíga, 
eftir  sögn,  sem  eigi  rifta 
aldir  niu  af  Sögu  spjaldi. 

Engis  manns,  sem  er  á  gangi, 

er  það  hlaup,  þó  vildi  kaupa 

lifið  sjálft  frá  löngu  ráfi  ]    ) 

landið  um  á  milli  fjanda. 

Grettir  einn  um  grýtur  brattar 

ganga  hlaut  um  aldur  langan, 

þar  sem  brandar  brugðnir  höndum 

bíta  þann,  er  um  öxl  sér  litur. 

Vigabjarga  fossinn  fagri 
fellur  þar  af  kúptri  heliu; 
milli  kletta  sýður  og  svellur, 
sveipast  niður  i  þröngar  greipar. 
Úði  rýkur  upp  úr  koki; 
eldar  sól  á  björtu  kveldi 
friðarboga  i  fleygiúða  — 
fegurst  sjón  á  norðurvegum. 

Vigabergi  i  votum  loga 
vik  eg  frá  i  leiðsludái. 
Hólmatungur  hýrar  anga 
hinu  megin  i  kvöldskininu. 
Svinadalurinn  sóley  gróni 
sæma  mundi  konungdæmi. 


^8|  Jökulsárgljúfur. 

Vestar  lifa  hreinar  hraustir 
hefja  makka  göngurakkir. 

Austur  i  heiði  álftir  gista, 
yngja  sig  við  mosadyngjur ; 
selför  þar  af  sjálfs  sin  vilja 
svanurinn  hefir  af  gömlum  vana. 
Söngvi  helguð  svana  tunga 
samt  er  n  ú  hjá  hreiðurbúi 
hljóð  um  sinn  i  helgu  næði, 
haust  og  vor  er  fegurst  raustin. 

Tvidyrunginn  langa  og  lá'a  * 
lit  eg  hér  við  strauminn  hvíta; 
grýtubrik  i  gegnum  Ijóta 
grafinn  er  með  dularnafri. 
Munnar  tveir  og  myrkrið  inni 
minna  hug  á  Sindbaðssmugu, 
enda  bæði  i  opnu  sundi 
inn  i  landi  furðustranda. 

Valur  i  bergi  unga  elur 
út  og  suður  um  gilsins  skúta. 
Björgum  varin  glaðlynd  gargar 
gásin  niðrí  elfar  básum.  — 
Rómi  þrunginn  rásar  straumur; 
roðabrim  er  um  vesturhimin. 
Báðumegin  björg  eru  roðin 
brendu  gulli  úr  sólarlendi. 

Guðm.  Friðjónssom 


Ur  bréfi 

frá  B.  Grönöal  til  Helga  Hálföanarsonar 

dags.  Kaupmaiinahöfa  ^*/^  1847. 


Eg   veit   annars  engar  fréttir,  sem  eg  álit,^ 

að  þér  þyki  gaman  að  heyra  og  vil  eg  hverfa  frá  þessu 
efni  og  heim  til  íslands  i  huga  minum,  þvi  þar  unir  hann 
sér  ætið  bezt,  og  eg  má  segja,  að  aldrei  hefir  hér  i  Höfn 
komið  sá  dagur,  sem  eg  hefi  ekki  verið  að  hugsa  heim, 
eins  og  náttúrlegt  er. 

Eg  þykist  heyra  á  þér,  að  þú  ekki  þykist  kunna  bet- 
ur  við  þig  i  Vik  en  á  Bessastöðum.  Það  vissi  eg  fyrir 
löngu,  að  þar  mundi  ekki  verða  betra  en  á  hólnum,  því 
þar  var  hið  bezta  stæði  sem  menn  gátu  óskað  fyrir  kyrð- 
ina  og  næðið. 

Þá  lit  eg  mána  um  miðnæturskeið 
á  myrkri  skina  himinleið: 

þá  langar  mig  að  hverfa  heim 
um  himindjúp  og  sjávargeim, 

að  horfa  á  geisla',  er  himni  frá 
sér  hella  jökulfaldinn  á, 

að  horfa  á  fjall  og  fagran  tind 
og  fagurbláa,  tæra  lind, 

að  horfa  á  gullinn  drafnar  draum 
er  dvelur  mánaljós  á  straum', 

að  horfa  á  fagran  fjalla  dal 
og  foss  i  dimmum  hamra  sal, 

að  horfa  á  nætur  helga  ró, 
er  hvílir  yfir  landi'  og  sjó.  — 


^20  Ur  bréfi. 

Æ,  alt  af  mig  því  langar  heim  að  landi 
hvar  liíir  hugur  minn,  og  forna  staði 
að  lita,  þar  sem  lék  sér  andinn  glaði 
og  lifði'  i  kæti,  og  ekki  vissi'  af  grandi! 

Vér  lifum  svo  á  lífsins  eyði-sandi  — 

og  litum  aftur  —  burt  því  timinn  hraði 

sér  flýtir,  þessa'  í  tima  báru  baði 

vér  blundum  sætt,  en  likams  hindrar  vandi 

að  vakna  úr  þeim  sæla  og  bliða  blund' 
hið  bliða'  og  þráða  til  að  stiga'  á  land 
umliðins  tima;  ill  og  harðfeng  bönd! 

Þegar  ég  vakna  —  úr  værum  drauma  lund 
ég  villist  strax,  og  lit  þann  eyði-sand 
sem  fegin  vildi  frá  min  hverfa  önd! 

Þarna  komst  eg  út  i  skáldskapar  rugl,  fyrirgefðu, 
vinur!  Skáldskapurinn  er  ekkert  annað  en  hugsjóna  ver- 
öld  og  imyndan,  full  af  fögrum  blómum  eða  einhverjum 
óskiljanlegum  unaðsmyrkrum,  sem  hverfa  aftur  þegar 
menn  vakna. 

Eg  er  nú  orðinn  svo  makalauslega  daufur  og  fjörlaus 
að  eg  get  ekki  neitt  fundið,  sem  eg  geti  þrykt  á  pappir- 
inn.  Eg  álit  að  mér  sé  bezt  að  hætta,  þvi  enginn  fræðist 
eða  gleðst  neitt  á  þeirri  ræðu,  sem  menn  neyða  og  skrúfa 
upp  úr  sér  invita  Minerva.  Eg  kveð  þig  þá  og  óska  þér 
allrar  gæfu  og  heilla,  vonandi  eftir  bréfi  frá  þér. 

Þinn  elskandi  skólabróðir 

B.  Gröndál, 


i 


i 


Ritfregnir. 


Goðafræði  Norðmanna  og  íslendinga  eftir  heimildum.  Samið 
hefir  Finnnr  Jónsson.  Gefin  út  fyrir  framlag  úr  sjóði  Margrótar 
Lehmann-Filhós  af  hinu  ísl.  Bókmentafélagi.     Reykjavík  1913. 

Þessi  norræna  goðafræði  Finns  Jónssonar  ber  sama  nákvæmnis 
Og  traustleikasvipinn  eins  og  öll  önnur  rit  höfundarins.  Hann 
þekkir  efnið  út  í  æsar  innan  þeirra  takmarka,  er  hann  sjálfur  setur 
riti  sínu  af  ásettu  ráði.  En  takmörkin  eru  þau,  að  það  er  goða- 
fræði  Norðmanna  og  íslendinga  eins  og  hún  kemur  fyrir  í  f  o  r  n- 
u  m  h  e  i  m  i  1  d  u  m,  sera  hann  ætlar  sór  að  gera  grein  fyrir.  Aftur 
á  móti  gefur  hann  lítinn  gaum  að  þeim  rannsóknarleiðum  og  nið- 
urstöðuatriðum,  sem  trúsöguvísindin  hafa  leitt  í  Ijós  raeð  því  að 
bera  saraan  goðafræði  Norðurlanda  við  önnur  forn  trúarbrögð  og  við 
þjóðtrú  nútímans.  Eflaust  stafar  þetta  af  því,  að  höfundurinn  er 
ekki  sórlega  trúaður  á,  að  úr  þeirri  átt  verði  að  nokkru  ráði  brugðið 
birtu  yfir  efnið,  og  telur  þess  víst  litlar  vonir,  að  finna  megi 
nokkur  þau  atriði  í  hinura  fjölbreytta  þjóðsagnasæg  nútíraans,  er 
raeð  nokkurn  veginn  óyggjandi  vissu  verði  talin  til  trúbragða 
feðra  vorra,  fram  yfir  það,  sera  þegar  er  skráð  í  fornritunum. 

En  innan  þeirra  raarka,  er  höf.  hefir  valið  sór,  gjörtærair  hann 
svo  að  segja  efnið  út  í  hörgul;  hann  rekur  ekki  einungis  frásagnir 
lielztu  norrænna  heiraildarita  —  eddukvæðanna  og  Snorra-Eddu — , 
heldur  tilfærir  einnig  jöfnura  höndura  uraraæli  erlendra  höfunda 
um  goðatrú  Gerraana,    alla  ieið  frá  Cæsar  til  Adaras  Briraabiskups. 

Efni  bókarinnar  er  skipað  niður  eftir  þeirri  fyrirmynd,  er  fyrst 
kemur  fram  í  Völuspá  og  Snorri  notar  síðar  í  Eddu,  þannig  að 
goðsagnirnar  eru  látnar  taka  við  hver  af  annari,  að  svo  miklu  leyti 
sem  unt  er,  í  samfeldri  tímaröð,  sem  hefst  með  sköpun  heipisins 
og  frásögninni  um  gullöldina,  tekur  því  næst  yfir  »nútímann«,  þar 
sera  dauði  Baldurs  er  hinn  geigvænlegi  gæfusviftir  í  lífi  goða  og 
manna,    og   lykur  raeð   tortíming  heimsins  og  endurnyjungunni.     í 

21 


322  Ritfregnir. 

kaflanum  um  »nútímana«  er  gerð  ítarleg  grein  fyrir  veru  og  verka- 
hring  hvers  guðs  um  sig  og  þeim  sögum,  er  þar  að  lúta.  Oft  er 
það  8V0,  að  nafnið  sjálft  fræðir  oss  að  einhverju  leyti  um  guðinn, 
einkanlega  um  uppruna  hans.  Höf.  hyggur^  að  allur  sá  goðasægur^ 
er  fyrir  oss  verður  í  lok  heiðninnar,  só  ekki  upphaflegur,  heldur 
fram  kominn  af  eldri  og  fámennari  goðasveit,  á  þann  hátt,  að  guðir 
klofnuðu  í  sundur,  einstakir  eiginleikar  þeirra  eða  starfsemi  urðu 
að  sjálfstœðum  goðverum.  Sú  skoðun  er  sjálfsagt  rótt.  Á  hinu 
leikur  meiri  vafi,  hvort  höf.  ratar  ávalt  rótta  leið,  er  hann  viU 
sjna  fram  á,  hvaða  guðir  séu  eilt  og  hið  sama  frá  upphafi  vega. 
—  Aðalkostur  bókarinnar  er  sá,  að  svo  fullkomin  og  skýr  grein  er 
gerð  fyrir  efninu,  lesarinn  getur  þá  ætíð,  er  honum  þykir  svo  við- 
horfa,  dregið  aðrar  ályktanir  en  höf.  hefir  gert.  Er  það  t.  d.  ekki 
sennilegt,  að  frumjötuninn,  sem  ymist  er  nefndur  Ymir,  Aurgemlir, 
Bláinn  eða  Brimir,  hafi  verið  hafjötunn?  011  tákna  nöfnitt 
hafið  bláa,  sem  ymur  við  aurga  strönd  (bls.   13). 

F,  J.  hyggur  að  Oðinn,  Vili  og  Vói  séu  upphaflega  sami  guð- 
inn,  og  að  þessi  þrenning  só  fremur  ung.  Svo  gömul  er  hún  þd 
sjálfsagt,  að  hún  stafar  frá  þeim  tíma  er  »Oðinn«  byrjaði  á  V  eins- 
og  hin  heitin  bæði. 

A  bls.  54  telur  höf.  nokkur  örnefni  í  Danmörku  til  menja  um 
tignun  Óðins.  Af  þeim  má  eflaust  sleppa  Odinstorp  og  Ons- 
s  t  e  d,  því  að  í  örnefnum,  er  enda  á  -sted  og  -torp  er  fyrri  hlut- 
inn  jafnan  mannanöfn  en  ekki  goða.  Af  sömu  ástæðu  getur  T  y  - 
8  t  r  u  p  ekki  átt  neitt  skylt  við  guðinn  Ty. 

Dæmi  nútímaþjóðtrúar  af  æfagömlum  uppruna,  er  trúin  ép 
reyniviðinn.  í  sögninni  um  för  Þórs  til  Geirröðargarða  er  reynir- 
inn  nefndur  »björg  Þórs«.  Enn  þann  dag  í  dag  er  hann  á  Jót- 
landi  talinn  vörn  gegn  iUum  vættum.  Þar  er  það  siður,  að  festa 
reynikvist  uppi  yfir  dyradróttina  á  þeim  tímum,  er  myrkriður  og 
óvættir  eru  helzt  á  sveimi.  Það  hly tur  að  vera  hægt  —  án  þess  að 
missa  fótfestu  á  grundvelli  vísindanna  —  að  gjöra  meira  að  því  en 
F.  J.,  að  sýna  fram  á,  hvernig  goðatrú  og  goðasagnir  fornmanna 
eru  runnar  upp  af  alþyðlegum  hugmyndum,  sem  eru  víða  vakandi 
enn  þann  dag  í  dag.  Það  er  eins  og  höf.  hafi  einhvern  óskiljan- 
legan  ýmugust  á  slíkri  aðferð.  Hann  tekur  jafnvel  svo  djúpt  í  ár- 
inni,  að  hann  telur  þess  engar  menjar  hjá  Norðurlandabúum,  að- 
Oðinn  hafi  fyrrum  verið  vindguð  [Sleipnir  er  þó  víst  órækur  vott- 
ur  þess],  og  hann  fullyrðir,  að  hjá  Þór  sé  »lítið  sem  ekkert  eftir 
af  hinu  upphaflega  þrumuguðseðli  hans«.     En  hamarinn,  reiðin  og; 


Ritfregnir.  32a 

hafrarnir?  Ekki  þarf  fleiri  vitnanna  við.  Loki  h  1  y  t  u  r  líka  að^ 
vera  eldvættur,  þótt  F.  J.  vilji  bera  brigður  á  það.  —  F.  J.  held- 
ur  að  Freyr  só  aami  guðinn  og  hinn  upphaflegi  himinguð  Forn- 
Germana,  (T/r  eða)  Óðinn.  Væri  ekki  nær  að  hugsa  sér  hann 
þannig  til  kominn :  Nerthus,  sem  Tacitus  getur,  var  gyðja;  henni' 
völdu  menn  tignarheitið  F  r  e  y  j  a  þ.  e.  drotning.  En  er  tímar 
liðu  varð  Nerthus  karlkynsgoð,  NjÖrðr;  hann  v&r  þá  h'ka  nefndur 
Freyr  þ.  e.  drottinn.  Á  þann  hátt  verður  skiljanlegur  skyld- 
leiki  þeirra  og  að  þau  öU  þrjú  eru  ársældargoð.  Af  því  verður 
líka  Ijóst,  hvers  vegna  Freyr,  í  þætti  af  Ögmundi  dytt  og  Gunn- 
ari  helming  (er  F.  J  vitnar  sjálfur  til  á  bls.  77),  er  tignaður  á  sama 
hátt  og  Nerthus. 

A  bls.  103  setur  F.  J.  gyðjuheitið  S  y  n  í  samband  stofninn 
í  »s  a  n  n  u  r^.  Væri  ekki  nær  að  setja  það  í  samband  við  sögnina 
að  s  y  n  j  a,  sem  þyðir  einmitt  að  »  ó  s  a  n  n  a  « ? 

A  bls.  107  segir  höf.,  að  örðugt  só  að  segja  af  eða  á  um  það,- 
hvort  örnefni  só  samsett  með  Freyr  eða  Freyja.  Það  er  þó  ekki 
örðugt  að  syna  fram  á,  að  t.  d.  F  r  ö  1  u  n  d  e  við  Krosseyri  á  Sjá- 
landi  getur  verið  komið  af  heiti  samsettu  með  Freyja,  og  að  F  r  ö  s- 
m  0  s  e,  milli  Sorö  og  Kingsted,  getur  verið  samsett  með  Freyr. 

Höf.  gjörir  samvizkusamlega  grein  fyrir  ósararæmi  og  missögn- 
um  heimildarritanna.  En  þó  er  ekki  laust  við  að  honum  só  held- 
ur  gjarnt  til  að  skeyta  saman  óaamkynja  frásagnir  í  skipulega  og 
rökbundna  heild.  Svo  er  t.  d.  um  missagnir  Völuspár  og  Vaf- 
þrúðnismála  um  ragnarök  (á  bls.  136).  Róttara  fyndist  mór,  að 
syna  frara  á,  hversu  ólíkri  raeðferð  almennar,  alþyðlegar  grundvall- 
arhugmyndir  sæta  af  skáldunum,  er  gefa  ímyndunarafli  sínu  laus- 
an  tauminn.  Af  þessari  tilhneigingu  höfundarins  stafar  það  líka, 
er  hann  skyrir  orðin  »S  ó  I  t  ó  r  s  o  r  t  n  a«  í  Völuspá  þannig 
»hverfur,  gleypt  af  úlfinu  m«.  Hór  hefði  þvert  á  móti' 
þurft  að  benda  á  hversu  höf.  Völuspár  leyfir  sór  að  víkja  við  hinni- 
almennu  hugmynd  um  hvarf  sólarinnar  eftir  því  sem  h  o  n  u  m- 
byður  hugur  um  í  þarfir  liatar  sinnar. 

Ýmsar  smávegis  efasemdir  og  mótbárur  má  þannig  altaf  tína 
til.  En  slíkt  eru  hverfandi  smárauuir  í  saraanburði  við  hina  raiklu 
yfirburði,  er  bókin  ber  með  sór:  nákvæma  og  víðtæka  þekking  og 
vísindalega  samvizkusemi,  er  með  óbifandi  festu  vísar  á  bug  öllu 
því  heilaspunaraoldviðri,  sera  goðafræðisvísindin  fara  sízt  varhluta 
af.  Fornritin  og  róttur  skilningur  þeirra  er  og  verður  þó  alla  daga 
kjarninn    í   goðafræðisþekking   vorri.     Einnig  á  öðrura  sviðura  nor- 


324  Ritfregnir. 

Tœnnar  fornfræði  hefir  þaS  löngum  verið  hlutverk  Finns  Jónssonar 
að  halda  á  lofti  með  heiðri  og  sóma  merki  vísindalegrar  gætni  gagn- 
vart  glæáilegri  tízkunýbreytni.  Og  tíminn  hefir  synt,  að  hann 
hafði  rótt  að  mæla.  Það  er  sannarlega  lofsvert  á  þessum  veðreiða- 
tímum  vísindanna,  er  hver  þreytir  >andríki«  og  ímyndunarafl  við 
annan,  að  hafa  hæfileika  til  að  skynja  þaö  úr,  sem  verulega  er 
hægt  að  sanna,  og  láta  ekki  »andríkið«  gerast  nærgöngulla  en  góðu 
Jiófi  gegnir. 

Dr.  Henrik  Ussing. 
Sorö. 


Jón  Svensson:  Nonni.  Erlebnisse  eines  jungen  Islánders  von 
ihm  selbst  erzáhlt.  Mit.  12  Bildern.  Freiburg  Breisgau  1913.  (Jón 
Sveinsson :  Nonni.  Æviatvik  ungs  íslendings,  sögð  af  honum  sjálf- 
um.     Með  12  myndum.     355  bls.  8vo). 

Höfundur  bókar  þessarar  er  Jón  Sveinsson  amtsskrifara  Þór- 
arinssonar  á  Möðruvöllum,  og  er  hann  áður  góðkunnur  á  landi  hér 
fyrir  rit  sín  á  danska  tungu  um  íslenzk  efni,  svo  sem  fornöld  vora 
og  fornsögur  (Islandsblomster.  Köbenhavn  1906),  smáfrásagnir  úr 
þjóðh'fi  voru  (í  »Varden«),  ferðasögu  sína  hér  á  landi  (Et  Ridt  over 
Island)  o.  s.  frv.  Enn  fremur  er  nú  að  koma  út  eftir  hann  í 
»Nordisk  Ugeblad«  bók  er  hann  nefnir  Manni,  og  vera  munu  end- 
urminningar  hans  um  Armann  bróður  hans.  Nú  hleypir  hann 
nýrri  bók  af  stokkunum,  sem  telja  má  nyjung  mikla  í  íslenzkum 
og  þyzkum  bókmentum,  með  því  að  hún  er  fyrsta  frumrituð  bók 
af  íslending  á  þyzka  tungu  í  nyíslenzkum  bókmentum.  En  þó  er 
hitt  meira  virði,  að  frumsmíð  þessi  virðist  hafa  tekist  ágætlega. 
Málið  er  lótt  og  lipurt  og  stuttleiki  þess  sver  sig  bersynilega  í  ís- 
tenzku  ættina,  enda  segir  útgefandinn  (Herders  bókverzlun)  í  for- 
mála  sínum  fyrir  bókinni,  að  »ef  til  vill  gæti  frásögn  J.  Sveinsson- 
ar,  með  því  hún  væri  sönn  íslendingsbók,  verið  vel  fallin  til  að 
snúa  almenningi  til  heilbrigðrar,  hreinnar  og  frumlegrar  sagnlistar 
með  þeim  »íslandstöfrum«,  er  henni  fylgja«. 

Innihald  bókarinnar  er  mjög  einfalt  og  óbrotið.     Það  er  ferða- 

saga    höfundarins,    sem    þá    var    tólf  vetra,  frá  Akureyri  til  Kaup- 

mannahafnar    haustið    1870.      Svo  stóð  á,  að  hr.  Boudoin,  sem  ís- 

lendingar  nefndu  Baldvin  hinn  kaþólska,    hafði  bróflega  boðið  hon- 

21* 


Ritfregnir.  325 

um,  eða  róttara  sagt,  móður  hans,  sem  þá  var  njlega  orðin  ekkja, 
ókeypis  kenslu  og  vist  fyrir  hann  í  kaþólskum  skóla  í  Frakklandi ; 
var  það  eftir  vísbending  frá  Einari  sál.  Ásmundssyni  í  Nesi,  að 
hann  var  til  kjörinn  fararinnar. 

Fyrstu  sjö  kapítular  bókarinnar  eru  um  aðdrög  og  undirbúning 
farariniiar,  skilnaðinn  við  móður  hans  og  áminningar  hennar.  Er 
frásögnin  þar  víða  mjög  þýð  og  innileg.  Hinn  hluti  bókarinnar, 
eða  16  kapítular,  er  um  sjóferðina  og  það  sem  við  bar  á  henni,^ 
alla  leið  frá  því  hann  fer  á  skipsfjöl  á  »Valdemar«  frá  Rönne  norð- 
ur  á  Akureyri  og  þar  til  hann  stígur  fæti  á  land  í  Kaupmannahöfn 
umkringdur  af  fjölda  Hafnarsveina,  sem  þyrpast  að  honum  og  stara 
á  íslenzku  sauðskinnsskóna  hans,  sem  tröll  á  heiðríkju,  óvanir  slík- 
um  fótbúnaði. 

Hór  er  eigi  tími  nó  staður  til  að  rekja  innihald  bókar  þessar- 
ar,  enda  er  efnið  yfirleitt  fremur  smávægilegt,  svo  sem  oft  vill 
verða  í  ferðasögum,  en  þó  er  lestur  hennar  ánægjulegur,  því  að 
yfir  henni  allri  hvílir  einhver  góðmenskubragur  og  framsetningin 
er  svo  lótt  og  lipur.  Hún  er  ny  sönnun  þess,  að  »það  er  stíllinn, 
sem  lætur  bækur  lifa«.  —  Og  það  ráð  vildi  eg  gefa  þeim  löndum 
mínum,  sem  einungis  eru  stautfærir  í  þyzku,  að  lesa  bók  þessa;  eg 
þekki  enga  léttari  á  því  máli,  enda  auðskilið  að  svo  só,  því  að  hún 
hefir  að  nokkru  leyti  íslenzka  hugsun  og  framsetning  að  bakhjalli. 

Allur  er  frágangur  bókarinnar  hinn  vandaðasti  og  verð  á  henni 
innbundinni  í  smekklegt  band  einungis  4  mörk  og  80  pfennig  (hór- 
umbil  4  kr.  og  30  aurar). 

Jón  Jakobsson. 


Pétur  Zophoníasson :    Ættir  Skagfirðinga  1910.    Reykjavík 
Bókaverzlun  Sigfúsar  Eymundssonar.   1914. 

Bók  þessi  er  440  +  VIII.  bis.  i  stóru  8  bl.  broti,  og  er  hennl 
skift  í  þrjá  kafla.  í  hinum  fyrsta  eru  raktar  ættir  659  manna, 
er  búsettir  voru  í  Skagafirði  1910,  í  öðrum  eru  raktar  ættir  104 
manna  »mest  úr  Skagafirði«,  og  í  þriðja  kaflanum  eru  fornættir 
raktar,  en  það  er  föður-  og  móðurætt  Lofts  ríka,  ætt  Kristínar 
Oddsdóttur  fylgikonu  hans,  ætt  (Kristínar  Eyólfsdóftur)  konu  Gísla 
biskups    Jónssonar    og  ætt  Vatnsfjarðar-Kristínar.     Eru  þetta  ættir 


S26  Ritfregnir. 

hinar  helztu,  er  tengja  saman  ættir  núlifandi  manna  við  landnáms- 
^ettirnar. 

ÞaÖ  má  vera  öUum  þeim  Ijóst,  er  nokkuð  hafa  fengist  við  ætt- 
fræðisrannsóknir  og  þess  háttar,  hvílík  feikna  vinna  liggur  í  bók 
þessari,  enda  hygg  eg  að  meiri  vinna  liggi  í  fáum  bókum,  er  hér 
hafa  komið  út  hin  síðari  ár.  Hefir  höf.  sýnt  alveg  dæmafáan  áhuga  á 
þesBu  starfi  sínu,  og  unnið  ættfræðinni  mikið  gagn^  því  að  hann 
hefir  grafið  upp  ýmsa  ættliði  og  nj  sambönd  við  kunnar  ættir,  er 
áður  voru  með  öllu  óþekt,  og  þótt  hér  séu  aðallega  skagfirzkar  ættir 
•raktar,  þá  eru  Skagfirðingar  vitanlega  margir  hverjir  ættaðir  víðsveg- 
ar  að  af  landinu,  og  gefur  bókin  þar  af  leiðandi  vmsar  mikilsvarð- 
andi  upplýsingar  um  ættir  manna  í  öðrum  héruðum.  En  þess 
geng  eg  eigi  dulinn,  að  víða  mun  ættfærslan  vera  bygð  á  senni- 
legum  getgátum,  en  eigi  á  fullri  vissu,  án  þess  þó  að  þess  só  getið, 
«em  hefði  þó  verið  nauðsynlegt  til  þess,  að  þeir  er  nota  bókina, 
gætu  gengið  úr  skugga  um,  hvort  fyrir  þessu  sóu  óyggjandi  heim- 
ildir  eða  eigi,  og  nauðsynlegt  verið  að  víðar  hefði  heimilda  verið 
getið  neðanmáls  en  gert  hefir  verið. 

Ættir  núlifandi  manna,  þeirra  er  bókin  getur,  eru  raktar  á 
þann  veg,  að  karlleggur  er  rakinn  svo  langt  sem  kunnugt  hefir 
orðið,  en  jafnhliða  eru  ættir  hlutaðeigandi  kvenna  raktar  allítarlega, 
en  venjulega  er  sú  ættfærsla  allflókin,  svo  hætta  mun  verða  á,  að 
ymsum  muni  veitast  fuU  erfitt  að  átta  sig  á  henni.  Sá  Ijóður  er 
og  á  ættfærslunni,  að  víða  er  vísað  til  þess,  er  síðar  átti  að  koma, 
en  á  hinum  tillvitnaða  stað  er  ekki  framar  rakið,  heldur  er  þar 
aftur  vísað  til  enn  annars  staðar.  Það  er  og  of  algengt,  að  á  hin- 
um  tilvitnaða  stað  finst  það  ekki  sem  til  var  vísað,  og  hefir  höf. 
leiðrétt  aftan  við  bókina  allmikið  af  þessum  röngu  tilvitnunum,  en 
þó  hvergi  nærri  til  hlítar.  Ef  höf.  iiefði  gætt  þess  að  vísa  aldrei 
til  þess  er  ókomið  var,  iieldur  að  rekja  ættina,  þar  sem  hún  kom 
fyrst  fyrir,  og  að  vísa  jafnan  til  þess  er  áður  var  komið,  þá  hefði 
mátt  komast  að  mestu  hjá  þessu,  og  ekki  sízt  var  fnll  þörf  á  að 
gæta  þessa  nákvæmlega,  þar  sem  bókin  var  ekki  fullbnin,  þá  er 
byrjað  var  á  prentuninni,  heldur  var  handritið  jafuóðam  sett  í 
prentunina  og  það  var  skrifað,  svo  að  oft  hefir  verið  vitnað  til  þess, 
^r  ekki  einungis  var  óprentað  heldiir  einnig  óskrifað.  A  höf.  því 
sínu  góða  minni  að  þakka,  að  ekki  hafa  fleiri  rangar  tilvitnanir 
komist  í  bókina,  en  raun  hefir  þó  á  orðiö. 

En  þrátt  fyrir  yms  missmíði  er  á  bók  þessari  eru,  þá  mega 
allir    þeir,    er.ættfræði  unna,  vera    höf.  þakklátir  fyrir  unnið  starf 


Kitfregnir.  827 

fcans,  og  ekki  sízt  Skagfirðingar,  því  slíka  ræktarsemi  hafa  fáir 
flýnt  fæðingarhéraSi  sínu,  og  má  því  búast  við,  að  þeir  kunni  að 
meta  það  að  maklegleikum  með  því  að  kaupa  bókina,  og  styðja 
þannig  að  því,  að  höf.  fái  eitthvert  endurgjald  fyrir  starf  sitt. 

J.  Kr. 


„Sögur  frá  Skaftáreldi". 

.    Svar  til  hr.  Árna  Pálssonar. 


í  síðasta  hefti  Skírnis  hefir  góðkunningi  minn,  hr.  Árni  Páls- 
«on  sagnfræðingur,  ritað  um  síðari  söguna  frá  Skaftáreldi.  Eg  kann 
'honum  þakkir  fyrir  lofsamleg  ummæli  um  fyrri  bækur  mínar  og 
líka  fyrir  hnjóðið  um  þessa.  Eg  kjs  það  heldur  en  þetta  »ísæta« 
oflof,  sem  nú  er  látið  fljóta  eins  og  hunang  yfir  ymsar  bækur  — 
mínar  h'ka,  stundum. 

Eg  hefði  nú  látið  þennan  ritdóm  afskiftalausan  eins  og  svo 
marga  aðra,    ef   ekki  væri  eitt  í  honum,  sem  eg  verð  að  mótmæla. 

Hr.  Árni  Pálsson  kemst  þannig  að  orði :  »Hann  (þ.  e.  eg) 
lysir  ástamálum  síra  Jóns  og  Ingibjargar  Ólafsdótur  og  er  þó 
meira  en  óvíst,  að  síra  Jón  hafi  nokurn  tíma  rent 
h  u  g  í  þ  á  á  1 1«  (auðkent  af  raér).  Þetta  er  gersamlega 
r  a  n  g  t.  Síra  Jón  segir  sjálfur  frá  hugsunum  sínum  og  tilfinning- 
um  í  þessu  efni  (Æfis.  kap.  46).  Hann  hefir  þetta  á  orði  við 
stúlkuna  s  j  á  1  f  a  og  leitar  fyrir  sór  um  vilja  hennar.  Hann  biður 
hana,  eða  leyfir  henni  að  minsta  ko&ti,  að  segja  foreldrum  sínum  frá 
því.  Hann  ráðfærir  sig  um  þetta  bæði  við  dóttur  sína  (Helgu,  sem 
þann  vetur  var  ein  heima  hjá  honum)  og  Pétur  (Sveinsson)  á 
Hörgslandi,  —  alt  með  því  fororði,  að  hann  fái  ekki  Kristínar  á 
Setbergi.  Og  loks  segir  hann  foreMruni  Ingibjargar,  eða  gefur  þeim 
í  skyn,  að  ekki  só  eftir  sér  að  bíða,  og  Ingibjörg  skuli  taka  bón- 
orði  Gísla  á  Geiriandi.  Það  má  meira  að  segja  ráða  af  frásögn  sr. 
Jóns   á    þessum    stað,    að    all-margrætt    hefir    verið  í  sveitinni  um 


328  ^Sögur  frá  Skaftáreldi". 

kuDDÍngsskap  hans  og  Ingibjargar  og  komur  hans  að  Eystra-Hrauni,. 
hvort  hann  hefir  skrifað  söguna  til  að  bera  af  sór  ámæli  eða  ekki^ 
skal  eg  láta  ósagt. 

Eg  mótmœli  því  eindregið,  að  eg  hafi  nokkurstaðar  gert  síra 
Jóni  Steingrímssyni  eða  nokkrum  öðrum  manni,  sem  sögulegar  heim- 
ildir  eru  til  um,  rangt  til,  svo  að  hann  þurfi  að  »reynast«  mór 
»bænheitur«.  Eg  hygg  það  fremur  sjaldgæft  í  sögulegri  skáldsögu, 
að  heimildir  sóu  jafnvel  þræddar  eins  og  einmitt  í  þessum  sögum. 
Aðfinslur  hr.  Á.  P.  fara  líka  flestar  í  þá  átt,  að  það  hafi  veri& 
skylda  mín,  og  eg  kannast  við  að  svo  hafi  verið.  Og  það  þarf  betri 
söguþekkingu  en  þetta  til  að  hnekkja  þeim  sagnfræðilega. 

Eitt  að  lokum.  Það  er  aídrei  nema  vel  gert  að  brýna  það 
fyrir  rithöfundum  að  v  a  n  d  a  s  i  g.  En  ritdómararnir  gleyma  því 
alt  of  oft,  að  þeir  eru  1  í  k  a  skyldir  til  að  »vanda  sig«.  En  geri 
þeir  það  ekki,  bregðast  þeir  tilfinnanlega  hlutverki  sínu,  og  eru 
einskis  nytir  samverkamenn  höfundanna  að  því,  að  skapa  góðar 
bókmentir. 

G.  M. 


Útlendar  fréttir. 


Heimastjórn  Ira.  Lagafrumvarp  um  heimastjórn  íra  hefir  nú» 
verið  samþykt  þrisvar  í  neðri  málstofu  enska  þingsins,  og  verður 
því  að  lögum,  hvort  sem  efri  málstofan  samþykkir  það  eða  ekki. 
En  jafnframt  því,  sem  frumvarpið  verður  lagt  fyrir  efri  málstofuna, 
hefir  stjórnin  ákveðið,  að  leggja  þar  fram  frumvarp  til  fylgilaga  við 
heimastjórnarlögin,  er  veita  eiga  Úlsterbúum  undanþágu  frá  lögun- 
um,  eða  að  minsta  kosti  mörs;um  héruðum  í  Úlster,  þar  sem  mót- 
mælendatrúarmenn  ráða  mestu.  íhaldsflokkurinn  enski  hefir  barist 
með  miklu  kappi  gegn  heimastjórnarlögunum,  og  af  mótmælenda- 
trúarmönnum  í  Úlster  hefir  þeim  verið  mótmælt  af  slíku  áfergi,  að 
þeir  hafa  hótað  uppreisn,  ef  þeim  væri  ætlað  að  lenda  undir  lög- 
gjafarvaldi  hins  væntanlega  írska  þings,  og  viðbúnaður  til  fram- 
kvæmda  á  þeim  hótunum  hefir  verið  mikill.  Eftir  því  sem  nœr 
leið  fullnaðarúrslitum  málsins  í  neðri  málstofu  enska  þingsins,  urðu 
uppreisnarógnanirnar  háværari  og  háværari  í  Úlster,  og  átti  með 
því  að  hræða  stjórnina  og  þingið  frá  því,  að  láta  frumvarpið  ganga 
fram.  En  Asquithsstjórnin  hefir  ekki  látið  undan,  og  hefir  þó  átt  í 
megnum  vandræðum  út  af  þessu.  Aðalforingi  Úlstermanna  í  þess- 
ari  deilu  er  Sir  Edward  Carson.  Fann  hefir  gengist  fyrir  sjóðs- 
stofnun  meðal  Úlsterbúa  til  þess  að  standast  kostnað  af  uppreisn, 
og  náð  saman  til  þess  miklum  fjárhæðum.  Sjálfboðaherlið  hefir  verið 
myndað  þar  með  miklum  gauragangi,  og  vopn  hafa  verið  flutt  inn 
í  landið. 

írland  er  að  stærð  83,810  ferkilóm.  og  íbúatala  þar  4^2  milj. 
Landið  skiftist  í  fjóra  landsfjórðunga,  og  er  Úlster  nyrzt,  Leinster 
austast,  Munster  syðst  og  Connaught  vestast.  Landsfjórðungunum 
er  aftur  skift  í  greifadæmi.  Úlster  er  22,189  ferkílóm.  og  ibúa- 
tala  þar  nær  2  miljónir,  og  er  rúm  1  miljón  þar  af  mótmælenda- 
trúar,  en  þar  fyrir  utan  er  kaþólsk  trú  ráðandi  á  Irlandi.  Það  er 
mótmælenda-trúarflokkurinn,  sem  risið  hefir  upp  gegn  heimastjórn- 


:830  Utlendar  fréttir. 

ánni  og  vill  ekki  gefa  sig  undir  löggjafarvald  þings,  sem  að  meiri 
hluta  8Ó  skipað  af  kaþólska  flokknum.  Undir  þessa  hreyfingu  hefir 
^erið  róið  mjög  af  íhaldsflokknum  heima  í  Englandi,  til  þess  að 
hefta  framgang  heimaatjórnarlaga  íra,  því  að  sá  flokkur  telur  með 
iþeim  rofna  einingu  rikisins.  Nú  var  sérstakur  her  kominn  á  fót 
í  Ulster,  er  beita  átti  gegn  löggjafarvaldi  og  stjórn  ríkisins,  og 
thann  ekki  fámennur.  Her  Úlstermanna  var  talinn  110  þús.  manna 
í  65  deildum,  alt  fótgöngulið,  eii  stórskotalið  og  riddaralið  var  þar 
ekki.  Urðu  nú  jmsar  óeirðir  og  uppþot  í  Úlster,  og  fregnirnar 
'þaðan  söí^ðu,  að  uppreisnarmenn  væru  í  þann  veginn  að  skipa  hjá 
sér  bráðabirgðastjórn.  Lögregluliðið  réð  auðvitað  ekki  við  neitt  úr 
íþví  að  svo  var  komið,  og  skotvopnabirgðir  voru  fluttar  inn  til 
.Úlsterhsrsins,  þrátt  fyrir  þær  ráðstafanir,  sem  stjórnin  hafði  gert 
til  að  hindra  það.  Ná  sendi  stjórnin  herskip  vestur  til  írlands  til 
.þess  að  gæta  strandanna,  og  bauð  einnig  landhernum  þar  vestra, 
að  halda  Ulsterbúum  í  skefjum.  En  margir  af  herforingjunum 
ensku  beiddust  þá  lausnar  og  vildu  ekki  ganga  í  ófrið  móti  Úlster- 
búum.  Hermálaráðherrann,  Seely,  þótti  ekki  koma  hreinlega  fram 
í  afskiftum  sínum  af  þessu,  og  varð  það  til  þess,  að  hann  varð  að 
biðjast  lausnar,  en  Asquith  yfirráðherra  tók  þá  að  sér  hermálaráð- 
herraembættið.  Greiddist  svo  furðanlega  úr  þessu,  eftir  því  sem 
á  horfðist. 

Deilan  út  af  þessu  máli  var  alleinkennileg,  með  því  að  því 
var  haJdið  fram  af  foringjum  íhaldsmanna  heima  á  Englandi,  að 
Úlsterbúar  væru  að  verja  einingu  ríkisins  gegn  stjórninni  og  her- 
valdi  sjálfs  ríkisins.  Þeir  töldu  það  óhæfu,  að  hervaldi  ríkisins 
væri  beitt  gegn  þeim,  sem  væru  að  verjast  sundrungu  þess.  Hvern- 
ig  getur  ensk  stjórn  skipað  enskum  hermönnum  að  skjóta  Ulster- 
búa  niðiir  fyrir  þær  sakir,  að  þeir  vilja  ekki  skiijast  frá  Englandi? 
sögðu  íhaldsmenn.  Og  þetta  náði  eyrum  margra.  Aftur  sögðu 
stjórnarmenn,  að  hér  væri  ekki  að  ræða  um  neitt  rof  á  ríkiseining- 
unnij  þótt  látið  væri  eftir  sanngjörnum  kröfum  íra  um  sjálfstjórn. 
Og  þeir  bentu  á,  að  það  gæti  ekki  og  mætti  ekki  eiga  sór  stað, 
að  lítill  minni  hluti  í  neðri  málstofunni  fengi  í  sambandi  við  efri 
málstofuna  að  skipa  fyrir  um,  bver  lög  ættu  að  ná  gildi  og  hver 
ekki.  En  svo  yrði  það,  ef  írska  málið  strandaði  nú  á  Úlster-deil- 
unni.  Asquithsstjórnin  fann  upp  þann  milliveg,  að  hin  einstöku 
greifadæmi  í  Ulster  skyldu  gera  út  um  það  með  almennri  atkvæða- 
greiðslu,  hvort  þau  vildu  heldur  gefa  sig  undir  löggjafarvald  írska 
J)ingsins  væntanlega,  eða  vera  eins  og  áður  háð  löggjafarvaldi  enska 


Útlendar  fréttir.  9Öl 

þingsins  og  senda  fuUtrúa  þangað.  Þetta  bráðabirgða-ákvæði  skyldi 
standa  fyrst  um  sinn  í  6  ár,  en  að  þeim  liðnum  skyldi  sú  stjórn, 
sem  þá  færi  með  völdin,  greiða  úr  málinu  eins  og  bezt  þætti  benta. 
írski  flokkurinn  í  þinginu  hafði  fallist  á  þetta,  eu  íhaldsmeun  vildu 
ekki  taka  því,  en  heimtuðu,  að  málið  yrði  borið  undir  kjósendur 
við  nyjar  kosningar.  Var  svo  heimastjórnarfrumyarpið  samþykt  til 
fulhmstu  í  neðri  málstofunni,  eins  og  áður  segir,  með  miklum  at- 
kvæðamun.  En  jafnframt  lysti  stjórnin  yfir  því,  að  um  leið  og 
frumvarpið  yrði  lagt  fyrir  efri  málstofuna  kæmi  þar  fram  frumvarp 
til  fylgilaga  við  það,  og  þar  yrðu  settar  þær  tilslakanir,  seni  gerð- 
ar  yrðu  fyrir  Úlsterbúa  frá  lögunum.  Stendur  við  þetta  nú.  En 
í  írlandi  er  komin  upp  ny  hreyfing,  sem  ógnar  með  almennri  upp- 
reisn  frá  írska  flokksins  hálfu,  ef  heimastjórnarlögin,  sem  samþykt 
iiafa  verið,  komi  ekki  í  gildi.  Þjóðernisflokkurinn  írski,  með  for- 
ingja  sinn  Redmond  í  broddi  fylkingar,  rís  þar  upp  gegn  IJlster- 
caönnunum  og  mótmælir  því,  að  þeir  verði  til  þess  að  hindra 
það,  að  írland  fái  það  stjórnarfyrirkomulag,  sem  mikill  meiri  hluti 
landsmanna  óskar  eftir. 

Óeirðír  í  Mexíkó.  Síðan  Diaz  forseti  var  flæmdur  burt  frá 
Mexíkó,  hefir  aldrei  lint  þar  róstum  og  styrjöldum.  Eftir  morð 
Maderós  forseta  hefir  Huerta  hershcfðingi  hangið  þar  við  völd,  en 
alt  landið  logað  í  uppreisnarbáli.  Helztu  foringjar  uppreisnarmanna 
heita  ViUa  og  Carranza,  báðir  hershöfðingjar.  Hafa  þeir  haldið 
uppi  stórum  herflokkum  móti  stjórninni,  telja  Huertu  fara  ólöglega 
með  völdin  og  heimta,  að  hann  víki  sæti,  enda  var  hann  aldrei  lög- 
lega  kosinn  forseti,  heldur  tók  hann  við  til  bráðabirgða  eftir  Maderó, 
■en  kosning  á  forseta,  er  fram  fór  nokkru  síðar,  varð  ógild,  og  Hu- 
erta  hélt  völdunum  þá  upp  á  sitt  eindæmi.  Stjórn  Bandaríkjanna 
hefir  eigi  heldur  viljað  viðurkenna  hann  lögmætan  forseta  eða  stjórn 
hans  lögmæta  stjórn.  Nú  ér  því  svo  varið,  að  ymsir  útlendir  menn 
eiga  miklar  eignir  í  Mexíkó,  í  fyrirtækjum  o.  s.  frv.,  einkum  þó 
Bandaríkjamenn,  og  þótti  þeim  alt  það  eins  og  í  hers  höndum, 
meðan  ástandið  væri  svo,  að  alt  logaði  í  uppreisn  og  stjórnin  gæti 
ekki  friðað  landið.  Var  þetta  sífelt  kært  fyrir  stjórn  Bandaríkj- 
anna,  en  samkvæmt  Monroereglunni  heimtar  hún,  að  ríki  utan 
Ameríku  láti  mál  Mexíkóríkis  afskiftalaus,  en  heldur  því  fram,  að 
það  só  sitt  verk  að  taka  þar  í  taumana,  ef  með  þurfi. 

Fór  nú  svo,  að  Bandaríkjastjórn  þóttist  verða  að  hlutast  til 
um  óeirðir,  sem  urðu  í  héraðinu  kringum  Tampico,  sem  er  hafn- 
arbær    á    austurströnd    Mexíkó,  og  eru  þar  oh'unámur  miklar,  sem 


332  Utlendar  fréttir. 

hætta  þótti  á,  að  yrðu  eyöilagðar.  Þóttust  Bandamenn  bafa  þar 
hagsmuna  að  gœta  bæði  fyrir  sjálfa  sig  og  Norðurálfuna.  Nokkrir 
menn  frá  herflota  Bandamanna,  er  þangað  komu,  voru  teknir  fast- 
ir,  en  þó  látnir  lausir  undir  eins  aftur,  er  krafa  kom  um  það  frá 
flotaforiijgjanum.  En  þetta  varð  að  ófriðarefni  milli  Bandamanna 
og  stjórnarinnar  í  Mexíkó.  Þeir  heimtuðu,  að  hún  lóti  s/na  flaggi 
sínu  virðingarmerki  innan  24  kl.tíma  til  yfirbóta  fyrir  þetta,  ella 
segðu  þeir  Huertu  stríð  hendur.  En  Huerta  færðist  undan  því,  a?J 
uppfylla  kröfur  þeirra,  og  róðust  þá  herskip  Bandamanna  á  borg- 
ina  Veracrus,  sem  er  allstór  hafnarborg  nokkru  sunnar  á  austur- 
strönd  Mexikó  en  Tampicó,  og  þaðan  járnbraut  inn  í  landið  til 
höfuðborgarinnar.  Tóku  bandamenn  þá  borg,  settu  þar  her  í  land 
og  héldu  henni.  Mannfall  varð  nokkurt  í  þeim  viðskiftum,  en  þó 
ekki  stórkostlegt.  Stjórn  Bandaríkjanna  lysti  því  yfir,  að  ófriður 
þessi  væri  ekki  háður  gegn  ríkinu  Mexíkó,  heldur  aðeins  gegn  stjórn 
þeirri,  er  nú  færi  þar  með  völd,  og  foringjar  uppreisnarmanna  tóku 
að  semja  við  hana  um  bandalag  gegn  Huertu  forseta.  Var  Carr- 
anza  fús  til  að  taka  þar  við  völdum  með  hjálp  Bandamanna.  E» 
þótt>ið  ofurefli  væri  að  etja,  vildi  Huerta  ekki  beygja  sig.  Þrjú 
af  stærri  ríkjunum  í  Suður-Ameríku,  Argentína,  Brasilía  og  Chili, 
buðust  þá  til  að  miðla  málum,  svo  að  heft  yrði  stríð  milli  Banda- 
ríkjanna  og  Mexíkó,  og  tók  stjórnin  í  Washington  því  vel;  taldi 
þetta  mega  verða  til  þess  að  styrkja  traust  Ameríkuríkjanna  hversr 
á  öðrn.  Falltrúar  frá  þessum  þremur  ríkjum,  ásamt  fulltrúum  frá 
Bandaríkjunum  og  Mexíkó,  komu  svo  saman  í  borginni  Niagara 
Falls  í  Kanada  seint  í  maí,  og  eru  fregnir  nýkomnar  um,  að  samn- 
ingar  sóu  komnir  á  og  ákveðið,  að  Huerta  verði  að  víkja,  og  hafa^ 
þá  Bandamena  fengið  kröfu  sinni  framgengt.  En".líklegast  að  Carr- 
anza  taki  þá  við. 

Albania.  Hún  er  nú  yngsta  Evrópuríkið,  ekki  nema  nokk- 
urra  mánaða  gamalt  enn.  En  friðsamt  hefir  ekki  verið  þar  í  land- 
inu  síðan  það  var  hafið  upp  í  ríkjatöluna.  Vilhjálmur  ptins  af 
Wied  hlaut  þar  furstatignina.  En  hann  hefir  ekki  átt  neinum 
sældardögum  að  hrósa  þann  stutta  tíma,  sem  hann  hefir  setið  a& 
völdum.  í  fyrstunni  virtist  honum  þó  vera  vel  tekið.  Essad 
pasja,  sá  er  lengst  hafði  varið  Skútari  fyrir  sambandsþjóðunum  í 
Balkanstríðinu  og  líklegur  þótti  um  eitt  skeið  til  þess  að  fá  æÖstu 
völdin  í  A.lbaníu,  tók  honum  vel.  Hann  hafði  áður  verið  í  ráðu- 
neyti  því,  sem  bráðabirgðastjórnina  hafði  á  hendi  áður  en  furstintt 
kom   til.     Og  nú  hólt  hann  sæti  í  ráðaneytinu;  hafði  þar  hermála- 


Útlendar  fréttir.  333 

fltjórnina.  En  svo  óvingaðist  með  honum  og  furstanum,  og  Essad 
krafðist  lausnar  frá  embættinu.  Var  þá  uppreisn  í  hóraðinu  kriug- 
um  Durazzó,  en  það  er  höfuðborgin  og  aðseturstaður  furstans. 
Essad  var  grunaður  um,  að  hann  stæði  á  bakvið  þær  óeirðir.  Vil- 
hjálmur  fursti  baðst  þá  hjálpar  utan  að  frá,  og  sendu  ítalir  og 
Áusturríkismenn  herskip  til  Dúrazzó.  Urðu  nú  skærur  milli  upp- 
reisnarmanna  og  varnarliðs  furstans,  og  var  skotið  á  hús  hans  og 
sagt,  að  Essad  pasja  hefði  sjálfur  hleypt  af  fyrsta  skotinu.  En 
árásin  var  stöðvuð  af  Austurríkismönnum  og  ítölum,  frá  herskip- 
unura  á  höfninni.  Síðan  var  Essad  tekinn  fastur  og  fluttur  út  á 
herskip  Austurríkis,  en  þaðan  yfir  til  ítalíu  og  látinn  þar  laus 
gegn  loforði  um,  að  láta  málefni  Albaníu  afskiftalaus  og  fara  ekki 
heim  þangað  aftur  nema  með  leyfi  furstans.  En  eftir  þessa  viður- 
eign  hefir  uppreisnin  mjög  magnast  í  landinu.  Furstinn  helzt  þar 
aðeins  við  með  hjálp  útlendinga,  og  eitt  sinn  flyði  hann  bústað 
sinn  þar  með  fjölskyldu  sína  og  leitaði  hælis  á  herskipi  frá  ítalíu 
þar  á  höfninni.  Essad  pasja  var  mikils  metinn  raaður  þar 
í  landinu  og  á  þar  miklar  eignir.  Tyrkir,  sem  þar  eru  fjölmenn- 
ir,  vilja  ekki  hafa  yfir  sér  kristinn  fursta,  og  óska  helzt  að  standa 
undir  soldáni  Tyrkja  í  Konstantínópel.  —  Aður  en  þessi  síðasta 
orrahríð  hófst  höfðu  Grikkir  í  Epírus,  sem  er  syðsti  hluti  Albaníu- 
ríkisins,  gert  uppreisn,  og  neituðu  þeir  harðlega  að  þeir  yrðu  settir 
í  eitt  ríki  með  Albönum,  en  kváðust  vilja  sameiningu  við  Grikk- 
land.  Lýstu  þeir  yfir,  að  ef  þeir  fengju  þetta  ekki,  þá  mynduðu 
þeir  sórstakt  ríki.  Lauk  þessu  svo,  að  þeir  fengu  allríflega  sjálf- 
stjórn  í  sambandi  við  Albaníu.  En  líklegt  er,  að  ekki  h'ði  á  löngu 
áður  en  þeir  hafa  sitt  mál  fram  og  sameinast  Grikklandi.  Stór- 
veldin  eru  nú  í  mestu  vandræðum  með  Albaníu.  Þau  eru  að  senda 
þangað  herskip  til  þess  að  halda  öllu  í  skefjum,  en  h'til  h'kindi  til 
að  þeim  takist  að  stilla  þar  til  friðar  að  fuUu.  Er  mjög  vandsóð 
enn,  hvað  verða  muni  um  þetta  nyja  furstadæmi,  og  engin  likindi 
ítil  að  Vilhjálmur  fursti  haldist  þar  við  til  langframa. 

Hervarnamál  í  Svíþjóð.  Síðastliðinn  vetur  urðu  miklar  skær- 
ur  í  sænska  þinginu  út  af  hervarnamálum.  Ýmsir,  og  þar  á  meðal 
einna  fremstur  í  fokki  Sven  Hedin  Asíufari,  hafa  vakið  þar  mikla 
hreyfingu  á  síðustu  missirum  í  þá  átt,  að  fá  mjög  auknar  hervarnir 
landsins,  einkum  þeim  megin,  sem  að  Rússum  veit.  Telja  þeir 
Skandinavíuskaganum  yfirvofandi  hættu  búna  frá  Rússlandi,  og 
hefir  það  aukið  mjög  á  þann  ótta,  að  hvað  eftir  annað  hefir  nú  á 
síðkastið    orðið    uppvíst    um    hernjósnir    frá  Rússa  hálfu  í  Svíþjóð. 


«34  Utlendar  fréttir. 

Vinstrimannastjórn  var  við  völd  í  Svíþjóð  og  Karl  Staaf  yfirráS- 
herra.  Vildi  stjórnin  ekki  fara  eins  langt  í  fjárbrúkun  til  hervarna 
og  krafist  var  af  þeim,  sem  forgöngu  höfðu  í  hreyfingu  þeirri,  sem 
vakin  hafði  verðið  út  af  þessu  máli  og  hún  var  yfirleitt  studd 
af  hægriraönnum.  Réðust  þeir  nú  með  kappi  á  stjórnina  í  þing- 
inu  út  af  þessu  máli,  og  um  alt  land  urðu  háværar  æsingar  út  af 
því,  einkum  eftir  að  30  þúsund  bændur  höfðu  haldið  til  Stokk- 
hólms  til  þess  að  tjá  konungi  vilja  sinn  í  málinu.  Það  var  6.  fe* 
brúar,  og  vakti  sú  för  afarmikla  eftirtekt,  ekki  sízt  vegna  þess, 
hvernig  konungur  snerist  við  máliuu.  Menn  vissu  það  áður,  að 
hann  var  mjög  hlyntur  þeirri  hreyfingu,  sem  vakin  hafði  verið  út 
af  hervarnamálinu,  og  studdi  hana.  En  er  hann  svaraði  ávarpi 
bænda,  tók  hann  svo  skarpa  afstöðu  gegn  ráðuneyti  sínu,  að  mörg- 
um  þótti  hann  fara  þar  miklu  lengra  en  þingbundinn  konimgur 
mætti  gera.  Hann  lysti  því  yfir,  að  hann  væri  á  annari  skoðun 
en  ráðaneytið,  kvaðst  vilja  ganga  á  undan  í  baráttunni  fyrir  skoð- 
un  sinni  og  bað  bændur  að  fylgja  sér  fast. '  Ráðuneytið  vildi  ekki 
þola  þetta  og  krafðist  yfirlysingar  frá  konungi,  er  drægi  úr  því, 
sem  hann  hafði  sagt  í  ræðunni,  en  hana  vildi  konungur  ekkijgefa, 
og  sagði  þá  ráðuneytið  af  sór.  Út  af  þessu  fylktu  verkamenn  liði 
í  Stokkhólmi  tveim  dögum  eftir  bændasamkomuna,  og  urðu  enn 
fjölmennari.  Tjáðu  þeir  Staaf  og  ráðaneyti  hans  samhug  og  kvá&- 
ust  fylgja  þeim  að  málum.  Frá  Stokkhólmi  breiddÍ3t  æsingin  út  af 
þessu  um  alt  landið,  og  var  víða  haft  á  orði,  að  segja  skilið  við 
konungsvaldið  og  stofna  lyðveldi,  en  aðrir  lofuðu  framkomu  kon- 
ungs  mjög.  Fóru  svo  fram  kosningar  í  vor  og  voru  sóttar  með 
mikhi  kappi  af  báðum,  en  hervarnamennirnir  unnu  það  þar  á,  að 
hægrimenn  sitja  við  völdin.  Yfirleitt  var  það  bændalyðurinn,  sem 
fylgdi  fram  hervarnamálinu,  en  verkmannalyðurinn  í  borgunum, 
sem  var  á  móti. 

Miniiingarhátíð  í  Noregi.  17.  maí  í  vor  höfðu  Norðmenn 
mikil  hátíðahöld  til  minuingar  um  það,  að  þá  var  stjórnarskrá 
þeirra  100  ára  gömul.  Hún  var  samþykt  á  Eiðsvelli,  skamt  frá 
Kristjaníu,  17.  raaí  1814.  EiðávöUur  var  þá  eign  auðugs  manns, 
sem  Carsten  Anker  hjet,  og  átti  hann  mikinn  þátt  í  frelsishreyf- 
ingu  Norðmanna  fyrir  og  um  1814.  En  nú  er  Eiðsvöllur  ríkiseign 
og  stendur  þar  enn  húsið,  sem  stjórnarskrárþingið  var  haldið  í  1814, 
að  mestu  með  sömu  ummerkjum  og  þá,  og  þar  kom  nú  stórþingið 
saman  til  að  minnast  100  ára  afraælisins.  Daginn  áður  hafði  verið- 
afhjúpað  af  konungi  þar  úti  fyrir  húsinu   líkneski  Carsten  AnkerSr 


Utlendar  fréttir.  83^ 

Kristjáns  Friðriks  prins,  sem  var  stjórnandi  Noregs  1814  og  undir- 
skrifaði  stjórnarskrána,  en  varð  síðar  Kristján  VIII.  Danakonungur,. 
var  minst  á  þann  hátt  af  þinginu,  að  nefnd  þaðan  var  send  til 
þess  að  leggja  sveig  á  kistu  hans  í  Hróarskeldu  dómkirkju.  Norð- 
menn  vildu  taka  hann  til  konungs  1814,  en  fengu  því  ekki  ráðið, 
og  komust  þá  í  konungssamband  við  Svía.  Miklar  framfarir  hafá 
orðið  í  Noregi  á  þeim  100  árum,  sem  liðin  eru  síðan  landið  fékk 
stjórnfrelsi.  Til  þess  að  sjna  þær  framfarir  var  efnt  til  stórrar 
s/ningar  í  Kristjaníu,  sem  opnuð  var  15.  maí.  Norðmenn  h'ta  með' 
ánægju  til  baka  yfir  þetta  hundrað  ára  skeið.  í  bókmentunum 
hafa  þeir  eignast  framúrskarandi  menn,  sem  náð  hafa  heimsfrægð. 
Sömuleiðis  í  landkönnunarferðum.  Á  síðari  árum  hafa  og  verknað- 
arframfarir  verið  miklar  í  Noregi.  Þar  hafa  verið  stofnsett  stór 
iðnaðarfyrirtœki,  sem  mikið  fó  hefir  verið  lagt  í,  járnbrautir  lagðar 
um  landið  og  skipagerð  mjög  aukist,  bæði  til  veiða  og  flutninga. 
Það  eru  þessar  nyju  verknaðarframfarir,  sem  sýningin  á  einkum 
að  bera  vott  um. 

Þjóðhöfðingjamorð.  Franz  Ferdinand  erkihertogi,  ríkiserfingr 
Austurríkis  og  Ungverjalands,  var  skotinn  til  bana  ásamt  konu  sinni' 
á  götu  í  Sarajevó,  höfuðborgiuni  í  Bosníu,  28.  júní.  Þau  hjónin 
voru  þarna  á  ferð  og  á  skemtigöngu  um  götur  borgarinnar.  Morð- 
inginn  hljóp  að  þeim  og  skaut  á  þau  mörgum  skotum  og  dóu  þau 
þegar,  en  hann  var  gripinn.  Hann  er  stúdent,  Princip  að  nafni, 
og  hefir  vaknað  einhver  grunur  um,  að  Serbar  eigi  sök  á  morðinu,- 
að  minsta  kosti  hjá  sumum  Austurríkismönnum.  En  engar  áreið- 
anlegar  uppl/singar  eru  þó  fengnar  um  það  enn  sem  komið  er. 

Franz  Ferdinand  erkihertogi  var  bróðursonur  Franz  Josephs 
Austurríkiskeisara  og  hefir  frá  1896  staðið  næstur  til  ríkiserfða 
eftir  hann.  Franz  Ferdinand  var  rúmlega  fimtugur  að  aldri,  fæddur 
1863,  og  hefir  á  síðari  árum  mikið  komið  fram  fyrir  hönd  Austur- 
ríkis  út  á  við,  vegna  ellilasleika  keisarans,  og  hefir  þótt  allraikið 
að  honum  kveða.  Arið  1900  kvæntist  hann  konu  þeirri,  sem  nú 
var  myrt  með  honum,  Maríu  greifynju  von  Chotek,  er  þá  fekk 
titilinn  furstynja  von  Hohenberg.  En  börnum  þeirra  varð  hann 
að  afsaia  erfðarótti  til  ríkisins  vegna  þess  að  kona  hans  var  eigi 
konungborin.  Stendur  nú  næstur  til  ríkiserfða  bróðursonur  Franz 
Ferdinands,  er  Karl  Ferdinand  heitir,  24  ára  gamall  maður,  kvænt- 
ur  Zitu  prinsessu  af  Parma.  Er  því  spáð,  að  örðugt  muni  verða 
að  halda  ríkinu  saman,  er  Franz  Joseph  keísari  fellur  frá,  en  hann 
er    nú    elztur    þjóðhöfðingi   í  Evrópu,  84  ára  að  aldri.     Suðaustur- 


.836  Utlendar  fréttir. 

hóruð  ríkisins  eru  nær  eingöngu  bygð  af  Serbum,  og  hjá  þeim  er 
uppi  sterk  hreyfing  í  þá  átt,  að  sameina  Serba  sem  mest  í  einu 
ríki,  og  uxu  vonirnar  um,  að  þetta  mætti  takast,  mikið  við  sigur- 
vinningarnar  í  Balkanófriðnum, 

Stórslys  á  sjó.  29.  maí  varð  sjóslys  af  árekstri  við  Kanada- 
strönd,  í  mynni  St.  Lawrence-fljótsins,  og  er  það  talið  stærsta  sjó- 
slys  af  því  tægi  næst  eftir  Titanic-slysið  mikla.  Stórt  fólksflutninga- 
skip,  »Empress  of  Ireland«,  var  þar  á  ferð,  eign  »Canadian  Pacific 
Railways-félagsins«-,  kom  frá  Quebec  og  var  á  leið  austur  til  Eng- 
lands.  Þokusky  mikil  og  dimm  voru  þar  á  sveimi.  Inn  eftir  fljóts- 
mynninu,  eða  flóanum,  því  fljótsmynnið  er  þarna  mjög  breitt,  kom 
norskt  flutningaskip,  sem  »Storstad«  heitir,  á  móti  »Empress  of 
Ireland«.  Sáu  stjórnendur  skipanna  hvor  til  annars  milli  þokuský- 
anna  og  gáfu  hvor  öðrum  merki,  til  þess  að  varast  árekstur.  En 
svo  rak  yfir  þau  svart  sky,  og  áður  en  varði  hjó  stefnið  á  »Stor- 
stad«  í  hliðina  á  »Empre8S  of  Ireland«  og  braut  hana  svo,  að  skipið 
sökk  eftir  örfáar  mínútur.  »Storstad«  brotnaði  einnig  mikið  að 
framan.  Skipin  losnuðu  hvert  frá  öðru  rótt  eftir  áreksturinn,  er 
flytti  mjög  fyrir  tjóni  af  slysinu,  og  kenna  skipstjórarnir  hvor  öðr- 
um  um,  að  svo  varð,  og  um  slysið  yfir  höfuð,  og  útgerðarfólög  hvors 
um  sig  hafa  höfðað  skaðabótamál.  Á  »Empress  of  Ireland«  voru 
1467  manns.  Flestir  voru  í  rúmum  sínum  og  í  svefni,  er  árekstur- 
inn  varð,  og  urðu  því  seinni  til  en  ella  að  bjarga  sór.  446  komust 
af,  og  voru  þeir  flestir  tíndir  saman  af  flekum  og  reköldum,  en 
1021  fórst.  Skipstjórinn  á  »Empress  of  Ireland«  heitir  Kendall,  en 
skipstjórinn  á  »Storstad«  Andersen.  »Storstad«  hólt  inn  til  Mont- 
real  og  þar  var  skipið  sett  fast.  Ekki  er  enn  útgert  um  það,  hvoru 
skipinu  verði  fremur  gefin  sök  á  slysinu,  eða  hvort  bæði  sóu  jafnsek. 

Þ.  G. 


^^7. 


Hefir  jörðin  sál? 


Það  er  kunnugt  af  goðafræði  ýmsra  þjóða,  að  jörðin 
liefir  verið  tignuð  sem  gyðja.  Forfeður  vorir  töldu  hana 
og  með  ásynjum.  Er  af  þvi  Ijóst  að  þeir  hafa  hugsað  sér 
hana  lifandi  og  sálu  gædda.  Og  hvort  sem  ástæðurnar 
til  þess  hafa  verið  þær  sem  höfundur  formálans  fyrir 
Snorra-Eddu  tilgreinir  eða  aðrar,  þá  eru  þær  svo  djúpsett- 
ar,  að  vert  er  að  minnast  þeirra: 

»Þat  hugsuðu  þeir  ok  undruðusk,  hví  þat  myndi  gegna, 
er  jörðin  ok  dýrin  ok  fuglarnir  höf ðu  saman  eðli  i  sumum 
hlutum  ok  þó  ólík  at  hætti.  Þat  var  eitt  eðli,  at  jörðin 
var  grafin  í  hám  fjallatindum  ok  spratt  þar  vatn  upp,  ok 
þurfti  þar  eigi  lengra  at  grafa  til  vatns  en  i  djúpum  döl- 
um;  svá  er  ok  dýr  ok  fuglar,  at  jamlangt  er  til  blóðs  i 
höfði  ok  fótum.  önnur  náttúra  er  sú  jarðar,  at  á  hverju 
ári  vex  á  jörðunni  gras  ok  blóm,  ok  á  sama  ári  fellur  þat 
alt  ok  fölnar ;  svá  ok  dýr  ok  fuglar,  at  vex  hár  ok  f jaðr- 
ar  ok  fellr  af  á  hverju  ári.  Þat  er  en  þriðja  náttúra  Jarð- 
ar,  þá  er  hon  er  opnuð  ok  grafin,  þá  grær  gras  á  þeiri 
moldu,  er  öfst  er  á  jörðunni.  Björg  ok  steina  þýddu  þeir 
móti  tönnum  ok  beinum  kvikenda.  Af  þessu  skildu  þeir 
svá,  at  jörðin  væri  kvik  ok  hefði  lif  með  nökkurum  hætti, 
ok  vissu  þeir  at  hon  var  furðuliga  gömul  at  aldartali  ok  mátt- 
ig  í  eðli;  hon  fæddi  öll  kykvendi  ok  hon  eignaðisk  alt  þat 
er  dó ;  fyrir  þá  sök  gáfu  þeir  henni  nafn  ok  töldu  ætt  sina 
til  hennar«. 

Hver  sem  ætlaði  sér  nú  á  timum  að  færa  Kkur  að 
því  að  jörðin  væri  lifandi  vera  og  sálu  gædd,  hann  gæti 
ekki  farið  öðru  visi  að  en  hér  er  gjört.    Hann  yrðiað  at- 


838  Hefir  jörðin  sál? 

huga  hvort  jörðin  væri  samskonar  likami  og  þeir  er 
vér  teljum  gædda  lifi  og  sál  —  athuga  hvort  jörðin  og 
dýrin  hefðu  saman  eðli  í  sumum  hlutum.  Þegar  vér  álykt- 
um  að  einhver  vera  hafi  sál,  þá  er  það  af  því,  að  gerfi 
hennar  og  hættir  Hkjast  i  sumum  efnum  gerfi  og  háttum 
sjálfra  vor,  eða  annara  vera  er  vér  teljum  gæddar  sál. 
SHkar  ályktanir  verða  auðvitað  aldrei  annað  en  hkur,  þvi 
vér  getum  ekki  séð  eða  skynjað  á  annan  hátt  sálarhf  fyr- 
ir  utan  oss,  en  hkurnar  fara  eftir  þvi  hve  mörg  likingar- 
atriði  vér  finnum  með  þeim  líkömum  er  vér  berum  sam- 
an  og  hvernig  þeim  Kkingaratriðum  er  háttað.  Atriðin 
sem  formála-höfundurinn  hefir  fest  sjónir  á  snerta  blóðrás- 
ina,  hárvöxtinn,  græðingu  og  beinakerfi.  En  svo  bendir 
hann  á  hve  furðulega  gömul  jörðin  sé  og  máttug  i  eðli,- 
bvernig  alt  Kf  þess  sem  hrærist  á  jörðunni  sé  lif  af  henn- 
ar  hfi.     Hún  sé  móðir  þess  alls  og  eigi  það  alt. 

Ef  eg  tryði  þvi  að  menn  gætu  orðið  endurbornir, 
mundi  eg  geta  þess  til,  aðlformála-höfundurinn  hefði  verið 
endurborinn  i  Gustav  Theodor  Fechner,  hinum  ágæta  þýzka 
heimspeking  og  náttúrufræðing^).  Fechner  hefir  i  mörgum 
og  merkilegum  ritum  varið  þá  skoðun,  að  jörðin  væri  lif- 
andi  og  hefði  sál.  Röksemdavopnin  hefir  hann  af  óþrjót- 
andi  hugviti  smiðað  sér  úr.hverjum  þeim  málmi  sem  vis- 
indin  áttu  beztan  til  á  hans  dögum,  og  svo  fimlega  beitir 
hann  þeim,  að  jafnan  eru  mörg  á  lofti  i  senn.  Þó  að 
framsetning  min  verði  svipur  hjá  sjón,  skal  eg  nú  reyna 
að  gera  nokkra  grein  fyrir  kenningum  Fechners  um  þessi 
efni,  og  býst  eg  við  að  einhverjum  þyki  gaman  að  sjá 
hve  Hkar  þær  eru  hugleiðingum  forferðra  vorra. 

Fyrst  er  þá  að  gera  sér  Ijóst,  að  jörðin  með  andrúms- 
loftinu  sem  hún  er  sveipuð  i  er  ein  samfeld  efnisheild, 
með  ákveðinni  lögun  og  einkennilegu  samatarfi  allra  sinna 
krafta.  Hún  felur  i  sér  Hkami  vora  og  alla  hluti  sem 
henni  fylgja;  það  er  alt  partar  af  líkama  hennar.  Þessi 
hugmynd  er  oss  ekki  eins  töm  og  ætla  mætti.    Þegar  vér 


')    Sji  „Skirnir"  1914,  bls.  301- 


Hefir  jörðin  sál? 

hlaupum  um  jörðina,  fugl  flýgur  eða  steini  er  kastað,,  þá 
finst  oss  eins  og  þetta  sé  alt  laust  við  jörðina,  en  vér 
gleymum  þá  að  telja  andrúmsloftið  með  jörðunni. 
Fuglinn  á  fluginu  er  bundinn  við  jörðina  með  bandi  þyngd- 
arinnar  og  áfastur  henni  með  loftinu.  Það  er  aðeins 
þéttari  hluti  sem  slær  öldur  i  þynnra  hluta  jarðar.  Vér 
erum  iuktir  í  hinum  gagnsæja  hluta  jarðar,  andrúmsloft- 
inu,  eins  og  flugur  i  rafl.  Munurinn  er  sá,  að  flugan  deyr 
i  rafinu,  en  vér  getum  ekki  lifað  öðruvisi  en  i  loftinu,. 
eins  og  hvert  Hffæri  lifir  aðeins  i  sambandi  við  likamann. 

Jörðin  er  i  rauninni  miklu  samfastari  heild  en  likami 
vor;  vér  getum  mist  heila  likamshluta,  fót,  hönd,  osfrv., 
en  jörðin  er  ein  og  ódeilanleg,  enginn  hnifur  fær  af  henni 
sniðið,  enginn  stormur  af  henni  blásið  neinu,  hún  er  ó  d  e  i  11 
i  eðlisfræðilegum  skilningi.  Húd  veldur  þvi  sem  hún  held- 
ur.  Maðurinn  er  laus  i  sér;  þegar  hann  þykist  sem  fast- 
astur  fyrir,  ber  hann  vatn  i  hripi.  í  likama  hans  konia 
efnin  og  fara,  þar  er  rifið  niður  jafnskjótt  og  bygt  er  upp. 
Loks  leysist  hann  upp.  Eftir  nokkrar  aldir  er  hann  fok- 
inn  i  allar  áttir.  En  jörðin  heldur  þá  öllu  sinu  og  heflr 
engu  af  honum  týnt. 

Eins  og  jörðin  er  ein  samfeld  efnisheild,  þannig  heflr  það 
sem  verkar  á  einum  stað  hennar  jafnframt  áhrif  á  hana 
alla,  likt  og  æðaslögin  finnast  um  allan  líkama  vorn,  þeg- 
ar  hjartað  slær  á  sinum  stað.  Smiðurinn  heldur  að  hann^ 
hamri  aðeins  á  steðjanum  sínum,  en  öll  jörðin  er  honum 
steðji,  þvi  orkan  frá  armi  hans  fer  frá  steðjanum  um. 
smiðju  og  land,  og  hver  ögn  jarðar  fær  sinn  hluta  af 
hristingnum. 

Litum  á  fljótið.  Það  rennur  því  harðar  sem  farvegur- 
inn  er  brattari.  Sé  nú  farvegurinn  á  einum  einasta  stað 
brattari  en  á  öðrum,  þá  rennur  fljótið  harðara  ekki  ein- 
ungis  á  þessum  eina  stað,  heldur  i  heild  sinni;  mæti  fljót- 
ið  fyrirstöðu  á  einum  stað,  rennur  það  hægar  ekki  að- 
eins  á  þeim  stað,  heldur  í  heild  sinni;  þannig  verkarþað 
sem  mætir  fljótinu  á  einum  stað  1  samhengi  á  alla  heild- 
ina;    vér   verðum   auðvltað   ekki   auðveldlega   varir   við' 

22* 


im  Hefir  jörðin  sál? 

áhrifin  frá  litlum  bletti  á  fljótið  alt,  af  þvi  hin  smáu  áhrif 
jafnast  niður  á  heildina.  Eins  og  það  er  um  straum  vatns- 
ins,  eins  er  það  um  straum  allra  jarðneskra  atburða,  sem 
felur  i  sér  lífstörf  manna,  dýra  og  jurta.  Hvað  sem  gerist 
-og  hvar  sem  eitthvað  gerist  og  hvernig  sem  eittvað  ger- 
ist,  þá  hefir  það  almenn  áhrif  á  heildina  auk  áhrifanna  á 
Æínum  stað. 

Að  jörðin  er  likami  þar  sem  hvað  er  sniðið  eftir  öðru 
•og  á  saman  eins  og  liffærin  i  líkama  vorum,  sést  af  ótelj- 
andi  dæmum.  Hvað  skulu  fuglinum  vængir,  fiskinum 
uggar,  hestinum  fætur?  Loftið,  vatnið,  landið  hefir  ekki 
smíðað  þessi  hreyfifæri,  né  heldur  hafa  þau  sniðið  loft, 
haf  né  hauður  eftir  sér.  Hvorttveggja,  lifrænt  og  ólifrænt, 
verður  þvi  að  vera  steypt  í  einu  móti,  orðið  til  í  einni 
steypu  og  eiga  saman  frá  upphafi.  í  stað  vængja,  ugga, 
fóta,  mætti  nefna  húð,  hár,  hreystur,  munn,  nef,  tennur, 
tungu,  eða  hvert  annað  liffæri  er  vill,  ytra  eður  innra. 
Alt  dýrið,  öll  dýrin  og  mennirnir  eru  i  öllum  efnum  gerð 
úr  garði  eins  og  þau  með  lofti,  vatni  og  jörð  væru  ein 
heild,  væru  mynduð  í  sömu  steypu,  og  þau  þola  ekki 
fremur  að  slitna  úr  sambandinu  en  líffæri  vor  að  losna 
úr  sambandi  likamans,  sem  þau  hafa  myndast  i  og  eru 
partur  af. 

Vér  verðum  að  gera  oss  grein  fyrir  þvi,  að  lifrænt  og 
ólifrænt  á  saman  og  skilst  bezt  i  sambandi  hvað  við  ann- 
að.  Litum  á  plöntuna,  sem  greinist  annars  vegar  í  rótina, 
er  virðist  tiltölulega  einföld,  gróf  og  dökk  ásýndum,  og 
hins  vegar  i  stöngul,  greinar,  blöð  og  blóm,  sem  bjartari 
eru  yfirlits  og  fjölbreyttari  að  sjá.  í  þeim  er  unnið  úr 
næringarefnunum  sem  frá  rótinni  koma,  og  án  rótarinnar 
getur  plantan  ekki  þróast  og  lifað.  Likt  er  umlifverurn- 
ar  og  hið  ólifræna,  þær  vinna  úr  þeim  efnum  sem  þær 
fá  frá  óHfræna  heiminum,  og  geta  ekki  fremur  þróast 
án  hans  en  plantan  án  rótarinnar.  Eins  og  fræið  er  það 
þróast  greinist  annars  vegar  i  rótina  og  hins  vegar  í  stöng- 
ul,  greinar,  blöð  og  blóm,  þannig  hefir  jarðarfræið,  sem  að 
vísu  var  stærra  en  plöntufræin,  greinst  i  hinn  lifræna  og 


Hefir  jöröin  sál?  341 

hinn  ólifræna  heim,  og  svo  sem  rótin  starfar  að  næringu 
plöntunnar  og  veitir  henni  hald,  þannig  nærir  og  styður 
hinn  ólífræni  heimur  hinn  lífræna.  Eins  og  plöntukimið 
i  plöntufræinu,  heíir  lifskimið  blundað  i  jarðarfræinu  frá 
upphafi. 

Vér  höfum  nú  séð,  að  eining  sú  og  samstarf  kraft- 
anna  er  einkennir  líkama  vorn,  á  sér  eigi  siður  stað  um- 
líkama  jarðarinnar,  og  skulum  nú  vikja  að  öðrum  Hking- 
aratriðum. 

Eins  og  likami  vor  er  jörðin  úr  föstum,  fljótandi  og 
loftkendum  efnum,  i  margvíslegum  samböndum  og  flækjum. 
Hún  liðast  og  greinist  í  margvislega  parta,  stóra  og  smáa, 
einfalda  eða  samsetta.  Inst  er  jarðkjarninn,  sem  að  lik- 
indum  er  bráðinn,  þá  jarðskorpan,  hafið,  andrúmsloftið,. 
hinn  lífræni  heimur,  þar  i  jurtarikið,  dýrarikið  og  mann- 
kynið;  hvert  þessara  rikja  greinist  aftur  i  einstakar  verur, 
jurtir,  dýr  og  menn.  Og  þó  er  þetta  í  rauninni  ekki  að- 
skilið,    heldur   tengt  órjúfandi  böndum  jarðarheildarinnar. 

Þá  má  og  þýða  björg  og  steina  móti  tönnum  og  bein- 
um  kvikinda  að  því  leyti,  að  þessi  »foldarbein«  veita  hin- 
um  hreyfanlegu  hlutum  jarðar  hald  og  form  er  þeir  fær- 
ast  úr  stað.  I  aðalatriðunum  eru  þessar  hræringar  reglu- 
bundnar;  svo  er  um  flóð  og  fjöru,  aðalstrauma  hafsins,. 
fljótanna,  lofsins,  um  alt  það  er  stendur  i  sambandi  við 
árstiða  og  dægraskiftin,  um  sambönd  hins  lifræna  og  hins 
ólifræna,  jurtaríkis  og  dýrarikis,  og  algengustu  atburðina 
1  hfi  jurta,  dýra  og  manna;  en  þvi  nánar  sem  vér  gáum 
að  einstökum  atriðum,  þvi  meiri  fjölbreytni,  frjálsræði  og 
breyting  finnum  vér. 

I  störfum  jarðarinnar  má  greina  stærri  og  minni 
hringrásir  og  timabil  eða  skeið,  eins  og  i  lífstörfum  likama 
vors,  en  hringrásir  hans  og  skeið  eru  ekki  annað  en  grein- 
ar  af  hringrásum  og  skeiðum  jarðarinnar. 

Eins  og  vér  á  jörðin  viðskifti  við  umheim,  er  hefir 
áhrif  bæði  á  ytri  hreyfingar  hennar  og  innristörf,  en  hán 
sýnir  sjálfstaklingseðli  sitt  i  þvi,  hvernig  hún  verður  við* 


342  ffefir  jörðin  s&l? 

þessum  áhrifum  að  utan  og  hagar  sínum  innri  störf um  á 
sérkennilegan  hátt. 

Þróunarsaga  jarðar  er  og  svipuð  líkama  vors  að  því, 
að  hún  (eftir  skoðunum  nútiðarmanna)  er  afsprengi  stærri 
hnattar  og  hefir  með  fulltingi  þeirra  afla  er  i  henni  bjuggu 
tekið  á  sig  lögun  sina  og  greinst  i  aðalhluta,  en  heldur 
síðan  áfram  að  smábreyta  mynd  sinni  og  vinna  betur  úr 
■efnum  sínum ;  starfa  þar  saman  ytri  öfl  og  innri,  efnin 
-eru  á  sifeldri  hringrás  og  stöðugt  koma  fram  nýjar  mynd- 
ir  og  myndbreytingar;  upptök  og  framþróun  lifveranna  á 
jörðunni  og  allar  þær  breytingar  er  mennirnir  og  aðrar 
lifandi  verur  hafa  þar  valdið,  eru  þáttur  i  framþróun  jarðar- 
innar,  en  það  sem  myndast  þannig  í  jörðinni  skilur  ekki 
fremur  við  hana  en  það  sém  vex  i  likama  vorum  skilur 
við  hann. 

Þau  líffæri  likama  vors  er  standa  i  nánustu  sambandi 
við  sálarliflð,  heilinii  og  skynfærin,  eru  ef st  i  honum  og 
í  yfirborði  hans.  Eins  er  um  jörðina.  Hið  lífræna  ríki 
með  mannkyninu  og  öllum  þess  viðskiftum  er  á  yfirborði 
jarðarinnar. 

Þó  svona  líkt  sé  nú  ákomið  með  likama  vorum  og 
jörðinni  í  öllum  þessum  atriðum,  þá  eru  þau  í  ýmsum 
greinum  gagnólík,  sem  kemur  af  því  áð  líkami  vór  er 
partur  af  likama  jarðar  og  störf  haiís  að  éins  einn  þáttur 
í  störfum  jarðarinnar.  Parturinn  getur  likst  heildinni,  en 
aldrei  verið  henni  að  öllu  líkur. 

Aðalmismunurinn  er  nú  sá,  að  jörðin  hefir  á  margfalt 
æðra  stigi  þá  eiginleika  er  vér  teljum  oss  helzt  tilgildis. 
Einn  af  þeim  er  sjálfstæði  gagnvart  öðrum  veíum.  Jörðin 
er  að  eins  háð  öðrum  himinhnöttum,  og  þó  í  fáum  grein- 
um.  En  alt  sem  vér  þurfum  að  sækja  út  fyrir  sjálfa  oss, 
loft,  vatn,  hvers  konar  fæðu,  félaga  o.  s.  frv.,  hefir  hún 
1  sér.  Hringrásirnar  í  líkama  vorum  eru  ekki  sjálfum 
sér  nógar,  vér  getum  ekki  lifað  án  efnaviðskifta  við  um- 
heiminn.  En  það  getur  jörðin.  Hún  er  sjálfri  sér  nóg  i 
óteljandi  atriðum,  þar  sem  vér  verðum  nálfega  alt  að  sækja 
til  hennar.     Ytri  sambönd  vor  eru  innri  sambönd  hennar, 


Hefir  jöröin  sál?  343 

efnaskifti  vor  við  umhveríið  eru  efnabylting  i  likama 
jarðarinnar  sjálfrar.  Saga  mannkynsins  er  að  eins  einn 
þáttur  i  æfisögu  jarðarinnar.  Vér  snúumst  allir  um  möndul 
fyrir  utan  oss,  jörðin  snýst  um  sinn  eigin  möndul.  Vér 
höfum  til  skiftis  sumar  og  vetur,  dag  og  nótt,  storm  og 
logn,  jörðin  hefir  þetta  æfinlega  alt  í  senn,  hvað  á  sinum 
stað. 

Þá  er  f jölbreytni  og  eining  i  senn  eitt  af  því  sem 
jörðin  hefir  á  æðra  stigi  en  æðstu  skepnur  hennar.  Mönn- 
um  hættir  við  að  Kta  svo  á  sem  jörðin  sé  einfaldari  að 
gerð  en  Kkamir  vorir,  en  menn  gæta  þess  þá  ekki,  að  allar 
lifandi  verur,  jurtir,  dýr  og  menn,  með  allri  sinni  f jöl- 
breytni  eru  Hffæri  i  Hkama  jarðarinnar,  og'það  væri  þvi 
jafnfjarstætt  að  segja  að  likami  jarðarinnar  væri  einfald- 
ari  en  vor,  eins  og  að  segja  að  mannsHkaminn  væri  ekki 
eins  fjölbreyttur  og  t.  d.  augun  eða  heilinn. 

Sé  bandi  með  mörgum  smáhnútum  brugðið  i  einn 
hnút,  mundi  sá  hnútur  verða  tahnn  fjölbreyttari,  flóknari 
en  hver  smáhnútanna,  af  því  hann  felur  þá  i  sér. .  Líf- 
verurnar  eru  eins  og  smáhnútarnir,  jörðin  er  stóri  hnút- 
urinn.  En  svo  fjölbreytt  sem  jörðin  er  og  hreyfingarnar 
i  henni  og  á  margvislegar,  svo  einfaldar  eru  aðalhreyfing- 
ar  hennar,  snúningur  um  möndul  sinn  oggangur  um  sólu, 
og  þó  nægja  þær  til  að  halda  við  allri  margbreytninni, 
eins  og  einn  ás  sem  snýst  í  samsettri  vél  getur  haldið 
mörgum  og  margvíslegum  hjólum  i  hreyfingu.  Ytri  hréyf- 
ingar  hkama  vors  eru  og  rólegar  í  samanburði  við  straum- 
ana  i  taugum  hans  eða  hreyfingar  blóðkornanna  í  æðunum. 
Eins  er  um  jörðina. 

Lifandi  verur  þróast  af  innræti  sínu.  Að  vísu  eru 
þær  ekki  sjálfum  sér  nógar.  Eggið  þarf  t.  d.  hita  til  að 
klekjast  út,  unginn  sem  úr  þvi  skríður  þarf  og  hita,  loft, 
mat  og  drykk.  En  lífveran  vinnur  úr  hinu  aðfengna  á 
sérkennilegan  hátt,  sem  henni  er  ekki  fyrirskipaður  að 
utan,  og  hún  svarar  áhrifunum  að  utan  með  sinu  móti. 
Jörðin  er  nú  i  þvi  lík  skepnum  sinum,  að  hún  þroskast 
af   innræti   sinu,    en  hún  yfirgengur  þær  i  þvi  sem  öðru, 


344  Heíir  jörðin  s&l? 

af  því  hún  er  miklu  óháðari  umheiminura  en  þær.  Húa 
felur  i  sér  flest  það  sem  þær  þurfa  að  fá  að.  Jörðin  er 
eins  og  undursamlegt  egs:,  sem  sóliny  hin  mikla  varphæna^ 
hefir  orpið  og  klakið  út. 

Eitt  af  þvi  sem  einkennir  lifandi  verur  er  það,  að* 
engin  þeirra  er  að  öllu  eins  og  önnur.  En  um  jörðina 
og  aðrar  stjörnur  má  segja  þetta  með  enn  meiri  sanni, 
því  hver  maður  og  hvert  dýr  á  þó  marga  eðlisnafna,  en 
hvar  á  jörðin,  tunglið,  Venus,  Juppiter  á  sama  hátt  sinn 
lika?  Hver  ^stjarna  er  einstök  eins  og  staður  hennar  í 
geimnum. 

Forfeðrum  vorum  hefir  þá  ekki  missýnst,  að  jörðin 
og  dýrin  hafa  »saman  eðli  í  sumum  hlutum«,  og  jafnvist 
er  hitt  ,að  þau  hljóta  að  vera  óhk  að  hætti,  af  þvi  jörðin  er 
æðri  vera  en  menn  og  dýr.  Hún  er  ekki  að  eins  stærriy 
heldur  er  líkamsgerð  hennar  alt  öðruvisi,  sem  kemur  af 
þvi  hve  stór  hún  er  og  hvernig  þörfum  hennar  er  háttað. 
liíkamsgerð  hverrar  veru  sýnir  þarfir  hennar.  Vér  þurf- 
um  f ætur  til  gangs  og  hendur  til  grips,  af  þvi  vér  verðum 
að  bera  oss  eftir  þeirri  björg  sem  vér  höfum  ekki  i  sjálf- 
um  oss.  Limir  vorir  bera  þannig  vott  um  að  vér  erum 
ófuUkomnir,  sjálfum  oss  ónógir.  Til  hvers  væru  jörðunni 
fætur?  Hún  hefir  ekki  eftir  neinu  að  hlaupa  á  föstum 
velli.  Völlinn  og  fæturna  hefir  hún  í  sér.  Til  hver» 
væru  henni  hendur  ?  Hún  þarf  ekki  að  seilast  eftir  neinu 
fyrir  utan  sig,  þúsund  hendur  seilást  eftir  þúsund  hlutum 
á  henni.  Til  hvers  væri  henni  háls?  Hún  hefir  ekkert 
höfuð  til  að  snúa,  hún  snýst  um  sjálfa  sig,  og  mennirnir 
á  henni  og  höfuðin  á  mönnunum  og  augun  i  höfðunum 
snúast  til  að  bæta  upp  í  einstökum  atriðum  það  sem  ekki 
vinst  með  hreyfingu  jarðarinnar  í  heild  sinni.  Til  hver* 
væru  jörðunni  augu  og  nef?  Hún  finnur  veg  sinn  án 
þeirra,  og  augun  á  öUum  hennar  dýrum  vísa  þeim  veg: 
um  hana,  og  nefin  á  þeim  nægja  til  að  finna  ilminn  af 
blómum  hennar.  Af  þvi  að  jörðin  hefir  þannig  i  sér  þa6 
8em  vér  þurfum  a^  sækja  út  fyrir  oss,  þá  þurfti  hún  ekki 
limi    ein»  og  vér,  og  því  er  mynd  hennar  svo  einföld  og 


Hefir  jörðin  sál  ?  845 

fallkominn.  Engin  lögun  gat  hugaast  hentugri,  því  jörðia 
er  alt  i  senn:  vagn,  hjól  og  hestur. 

Mörgum  sem  eiga  að  hugsa  sér  að  jörðin  sé  lifandi 
likami  likt  og  vér,  hættir  við  að  taka  líkinguna  of  bók- 
staflega  og  gera  ekki  ráð  fyrir  afbrigðum.  Sé  jörðin  lif- 
andi  og  skynjandi  vera,  hvar  eru  þá  heili  hennar  og 
taugar,  hjarta  og  lungu,  spyrja  þeir,  og  búast  þannig  við 
að  þau  hfsstörf,  sem  jörðin  hefir  oss  til  að  vinna  fyrir 
sig,  verði  hún  að  hafa  sérstök  Hffæri  til  að  vinna,  i  lik- 
ingu  við  vor.  Þeir  gleyma  þvi  þá,  að  jurtir,  dýr  og  menn 
eru  liffæri  jarðar.  Lungu  allra  skepna  jarðarinnar  eru 
um  leið  lungu  hennar,  og  vér  getum  litið  svo  á  sem  önd- 
unarfæri  allra  jarðneskra  vera  séu  greinar  á  einu  alls- 
herjar  öndunarfæri,  sem  tengir  þau  öll,  en  það  er  and- 
rúmsloftið  sem  lykur  um  jörðina,  þvi  þaðan  kemur  loftið 
1  þau  öll  og  þangað  fer  það  úr  þeim  aftur  og  gengur  á 
miUi  þeirra,  flytur  plöntunum  andardrátt  dýranna  til  nær- 
ingar  og  dýrunum  aftur  hreinsaðan  anda  plantnanna. 
Vindarnir  blása  um  alt  og  greiða  þannig  fyrir  andardrætt- 
inum.  Hvi  ætti  jörðunni  ekki  að  nægja  þetta  öndunar- 
f æri  ?  Á  likan  hátt  eru  æðakerfi  alka  lif andi  vera  grein- 
ar  af  æðakerfi  jarðar,  þaðan  fá  þau  innihald  sitt  og  þangað 
skila  þau  þvi  aftur.  Fljót  og  lækir  flytja  vatnið  niður  á 
við,  tré  og  jurtir  lyfta  þvi  upp,  menn  og  dýr  flytja  það 
1  allar  áttir,  og  á  þessari  hringrás  blandast  það  margvis- 
legum  efnum.  En  ekki  þarf  jörðin  sérstakt  hjarta  i  brjósti 
til  að  halda  þessum  hringrásum  hkama  sins  við,  þar  sem 
sólin  stöðugt  hefur  vatnið  á  loft,  skúrirnar  dreifa  þvi  um 
löndin,  en  þunginn  dregur  það  aftur  um  fljót  og  læki  i 
skaut  hafsins. 

En  hvernig  á  nú  jörðin  að  skynja  og  hugsa,  og  það 
á  fullkomari  hátt  en  vér,  ef  hún  hefir  engan  heilann? 
Svo  munu  margir  spyrja,  þvi  það  sálarlíf  sem  vér  höfum 
beina  vitneskju  um  er  tengt  við  heila  og  störf  hans. 

Jörðin  er  ekki  heldur  heilalaus,  þvi  allir  heilar  manna 
og  dýra  heyra  henni  til,  eru  líffæri  í  líkama  hennar.  En 
vér  megum   ekki   gera  ráð   fyrir  að   allir  þessir  heílar 


:846  Hefir  jörðin  sá^  ? 

myndi  saman  einn  stóran  heila,  er  sé  eins  gerður  eins  og 
einn  af  þeim.  Taugungarnir  i  líkama  vorum  myndaekki 
heldur  einn  stóran  taugung  likan  einum  þeirra,  heldur 
mynda  þeir  heila  eða  taugakerfi,  ákaílega  samsett  og 
flókið  kerfi,  sem  hefir  annað  æðra  og  einhlitara  hlutverk 
^ð  inna  likamsheildinni  en  hver  taugungur  fyrir  sig.  Á 
sama  hátt  mynda  og  heilar  mannanna  i  jarðlikamanum 
alt  annað  og  æðra  og  einhlitara  kerfi  en  hver  heili  fyrir 
sig  er.  Svo  og  stafir  og  orð,  að  þau  mynda  ekki  aftur 
stafi  og  orð,  heldur  mál  með  æðri  merkingu  en  stafir  og 
-orð  hafa  út  af  fyrir  sig. 

Að  allur  heili  sem  á  jörðinni  er  myndar  ekki  einn 
samfeldan  heila,  heldur  greinist  i  einstaklingsheila  sem 
hver  hefir  sin  skynfæri,  verður  til  þess  að  reynsla  jarðar 
og  innri  starfsemi  verður  fjölbreyttari  og  frjálsari,  því 
auk  þess  frjálsræðis  sem  kann  að  eiga  sér  stað  innan 
hvers  heila,  getur  hver  heili  hreyfst  frjálst  gagnvart 
öðrum. 

En  nú  mun  verða  sagt:  í  heilanum  tengja  tauga- 
þræðir  skynstöðvarnar,  og  af  því  að  þræðir  eru  þannig 
t.  d.  frá  sjónarstöð  til  heyrnastöðvar  heilans,  getum  vér 
sett  það  sem  vér  sjáum  í  samband  við  það  sem  vér  heyr- 
um.  Hvar  eru  þá  þræðirnir  er  tengja  aftur  einn  heilann 
við  annan,  svo  að  það  sem  fram  fer  í  einum  komist  i 
samband  við  það  sem  fer  fram  i  öðrum,  og  jörðin  geti 
sameinað  það  í  einni  vitund? 

Það  er  ekki  víst  að  það  þurfi  neina  þræði.  Samband- 
ið  gæti  verið  þráðlaust.  Og  vér  þekkjum  slíkt  samband. 
Óteljandi  hljóðgeislar  bera  hugsanir  frá  manni  til  manns, 
óteljandi  Ijósgeislar  skila  augnaráði  eins  til  annars  og 
stýra  viðskiftum  þeirra,  óteljandi  brautir  og  skipaskurðir 
greiða  mönnunum  veg  til  að  ná  hver  til  annars,  óteljandi 
skip  ganga  yfir  höfin,  óteljandi  skeyti,  bréf  og  bækur 
flytja  hugsanir  frá  manni  til  manns  og  jafnvel  frá  einni 
öld  til  annarar.  Hús,  kirkjur,  borgir  og  minnismerki  eru 
læki  endurminijiinga  og  umgengni.  Alt  þetta  þróast  með 
þroskun  mannkynsins,  ^kki  síður  en  mannsheilinn. 


Hefir  jörðin  ék\?  347 

Heili  mannsins  sýnist  ekki  margbrotinn,  þegar  hann 
^r  skoðaður  lauslega  með  beru  auga,  enda  héldu  menn 
áður,  að  hann  væri  einskonar  kælirúm  blóðsins.  Nánari 
athugun  sýnir,  að  i  heilanum  eru  hin  margvíslegu  hffæri 
Hkamans  tengd  á  óteljandi  vegu,  og  að  án  heilans  væru 
störf  þeirra  á  tvisti  og  basti.  Skoðun  manna  á  þeim 
hluta  jarðarlikamans,  er  bindur  alt  lifandi  saman,  er  nú 
áhka  einfaldleg  og  skoðunin  á  heilanum  áður;  loft  og 
jörð  og  haf  er  talið  eins  konar  kælandi  kökkur  um  heita 
likami  lífveranna,  og  þó  sýnir  nánari  íhugun,  að  það  er 
þetta  sem  tengir  þær  á  óteljandi  vegu. 

—  Alt  virðist  þannig  bera  að  sama  brunni,  að  jörðin 
sé  lifandi.  Og  hvernig  ætti  það  öðruvisi  að  vera?  Menn- 
irnir  hafa  löngum  kallað  jörðina  »móður«.  Hvernig  ætti, 
dauð  móðir  að  hafa  alið  lifandi  afkvæmi?  Vér  brosum  að 
villiþjóðunum,  sem  halda  að  mennirnir  haíi  upphaíiega 
fæðst  af  steinum.  En  er  það  ótrúlegra  að  þeir  haíi  fæðst 
af  mörgum  smáum  steinum,  en  hitt,  að  þeir  hafi  fæðst  af 
einum  stórum?  Sé  jörðin  steindauð  eins  og  flestir  halda, 
hvaðan  halda  þeir  þá  að  líflð  og  sálin  sé  komin  1  afkvæmi 
hennar  ? 

Fechner  lýsir  fagurlega  hvernig  þessi  móðir  vor  mundi 
vera  ásýndum  úr  hæfilegri  f jarlægð:  Bjartur  hnöttur,  sem 
öðrumegin  er  himinblár  og  sólroðinn,  en  hinumegin  spegl- 
ar  i  höfum  sinum  og  vötnum  alstirndan  næturhimin,  en  á 
vixl  við  skuggsjá  vatnanna  löndin  með  óteljandi  blæbrigð- 
um  Ijóss  og  skugga,  Þar  gæfl  að  lita  eitt  allsherjar  lands- 
lag:  alt  hið  yndislega,  alt  hið  kyrláta,  alt  hið  ægilega,  alt 
hið  dularfulla,  alt  hið  eyðilega,  alt  hið  bjarta,  blómlegaog 
brosandi,  sem  sjá  má  hér  og  þar  í  landslagi,  væri  þar  sam- 
án  komið.  Andlitsmynd  og  landslags  rynni  þar  saman  í 
■eitt,  því  þetta  landslag  er  andlit  jarðar.  Og  í  því  lands- 
lagi  eru  ekki  aðeins  fjöll  og  skógar,  heldur  og  menn. 
Andlitin  á  þeim  eru  drættir  i  andliti  jarðar,  og  augu  þeirra 
tindra  milli  daggardropanna  sem  lifandi  gimsteinar.  Mest 
hæri  á  græna  litnum,  en  blátt  loftið  og  skýin  sveipa  hana 
gagnsærri,  léttri  og  mjúkri  blæju,  sem  hún  lætur  vindana, 


518  Hefir  jörðin  sál? 

þjóna  sina,  altaf  vera  að  leggja  i  nýjar  og  nýjar  fellingar. 

Sinar  lifandi  verur  eiga  heima  á  hverju  sviði  og  eru 
fyrir  það  lagaðar.  Sumar  lifa  á  landi,  sumar  i  sjó,  sumar 
1  lofti,  Hvað  mun  þá  um  himneskt  haf  Ijósvakans,  sem  jörð- 
in  syndir  i.  I  því  hafi  eru  öldurnar  Ijós.  Mundu  þar  ekki 
búa  einhverjar  æðri  verur,  lagaðar  fyrir  þetta  hið  æðra 
svið?  Mundu  þær  ekki  synda  þar  uggalausar,  fljúga  þar 
fjaðralausar,  liða  áfram  í  ró  og  hátign,  bornar  afhálfand- 
legu  afli  um  þetta  hálfandlega  svið,  skiftast  á  Ijósi  og 
fylgja  þýðlega  hver  annarar  aðdrætti,  berandi  i  skauti  sér 
ótæmandi  andleg  og  Hkamleg  auðæfi? 

Mennirnir  hafa  á  öllum  öldum  sagt  sögur  af  englum,. 
er  byggju  i  Ijósinu,  flygju  um  himininn,  og  þyrftu  hvorki 
jarðneskrar  fæðu  né  drykkjar,  boðberar  milli  guðs  manna. 
Þarna  eru  verur  sem  búa  i  Ijósinu,  fljúga  um  himininn, 
þurfa  hvorki  fæðu  né  drykkjar,  milliliðir  miUi  guðs  og 
vor  og  hlýðnar  boðum  hans.  Svo  ef  himininn  er  bústaður 
englanna,  þá  eru  stjörnurnar  þessir  englar,  því  þær  eru 
einu  himinbúarnir.  Jörðin  er  vor  mikli  verndarengiU,  sera 
vakir  yfir  öllum  vorum  þörfum. 

»Einn  vormorgun  gekk  eg  út«,  segir  Fechner;  «akr- 
arnir  grænkuðu,  fuglarnir  sungu,  döggin  glitraði,  reykur- 
inn  sté,  hér  og  þar  maður  á  ferð;  skært  Ijós  yfir  öllu. 
Það  var  ekki  nema  örlitiU  blettur  af  jörðunni;  það  var 
ekki  nema  örstutt  augnablik  af  tilveru  hennar ;  en  meðan 
eg  virti  þetta  fyrir  mér  og  sjóndeildarhringurinn  atækkaði 
meir  og  meir,  þá  fanst  mér  það  ekki  aðeins  svo  fagurt, 
h^ldur  svo  satt  og  augljóst,  að  jörðin  er  engill,  sem  svona 
auðugur  hress  og  blómlegur  og  jafnframt  öruggur  og  sjálf- 
um  sér  samþykkur  gengur  um  himininn,  snýr  lifandi  and- 
liti  sínu  öUu  til  himins  og  ber  mig  sjálfan  með  sér,  að  eg 
spurði  mig,  hvernig  mennirnir  hefði  getað  flækt  sig  i  þá 
skoðun,  að  jörðin  væri  ekki  annað  en  þur  hnaus,  og  farið 
að  leita  að  englunum  yflr  henni  eða  kringum  hana  i 
tómum  geimnum,  til  að  flnna  þá  svo  hvergi«.  — 

Viðskifti  stjarnanna  eru,  að  þvi  er  virðist,  aðeins  fólg- 
in  i  áhrifum  aðdráttar  og  geislunar.    En  þau  viðskifti  eru 


Hefir  jörWn  gál?  349 

-engan  veginn  eins  einföld  og  þau  í  fljótu  bragði  kunna 
Að  virðast.  Þannig  speglar  t.  d.  haf  jarðarinnar  Ijós  stjam- 
anna  eins  og  voldugur  spegiU,  gufuhvolfið  brýtur  það  eins 
og  afarstór  Ijósbrjótur,  skýin  og  jökulbreiðurnar  skila  þvi 
hvitu,  skógar,  engjar  og  blóm  kljúfa  það  i  litskrúð.  Ljós- 
ið  getur  yfir  höfuð  tekið  margskonar  breytingum,  sem  ef 
til  vill  hafa  aðra  þýðingu  fyrir  jörðina  en  vér  sjáum. 
Hver  veit  nema  Ijósið  sé  það  mál  sem  stjörnurnar  tala 
hver  við  aðra.  Hver  lifandi  vera  skynjar  áhrif  sólarljóss- 
ins  á  sjálfa  sig,  en  þau  áhrif  eru  ef  til  vill  eins  og  eitt 
orð  i  samtali  sólar  og  jarðar.  Þó  hver  einstök  vera  greini 
^ðeins  það  orðið  sem  við  hana  var  talað  og  finni  ekki 
þráðinn  í  samtalinu,  þá  má  ætla  að  jörðin  haldi  honum. 

Þá  er  eftir  að  lita  á  samband  einstaklingssálnanna 
við  jarðsálina. 

Grundvallarskoðun  Fechners  er  sú,  að  meðvitund  vor 
sé  i  smáum  stil  eftirmynd  þess  sem  yfirgripsmeiri  vitund- 
ir  eru,  og  að  sambandinu  miUi  einstaklingsvitundanna  sé 
þvi  likt  farið  og  sambandinu  milli  skynjana,  hugsana  og 
tilfinninga  innan  vitundar  vorrar.  Meðvitund  vor  felur  i 
fiér  ýmislegar  skynjanir,  hugmyndir  og  tilfinningar,  getur 
greÍDt  þær  að  og  fundið  margvisleg  sambönd  og  hlutföll 
þeirra  á  miUi,  sem  ekki  eru  i  neinni  þeirra  út  af  fyrir  sig. 
Blái  depillinn  sem  eg  sé,  veit  ekkert  um  rauða  depilinn 
sem  eg  sé  við  hliðina  á  honum.  En  eg  veit  um  báða  i  senn, 
og  þvi  betur  sem  eg  greini  þá  sundur,  þvi  Ijósari  er  vitund 
min  lun  þá  hvorn  um  sig.  Á  Hkan  hátt  eru  vitundir  vorar 
lokaðar  hver  gagnvart  annari,  hver  veit  aðeins  um  það  sem 
sem  hún  býr  yfir,  en  jarðsálin  greinir  þær  að,  eins  og  vér 
skynjanir  vorar,  og  veit  hvað  í  hverri  þeirra  býr.  Hún 
sér  og  margvisleg  sambönd  og  hlutföU  milli  þeirra,  sem 
engin  þeirra  fær  gripið  yfir,  því  sjóndeildarhringur  henn- 
ar  er  stærri  en  vor,  og  hugtök  hennar  viðtækari. 

Að  visu  virðast  lifandi  verur  aðgreindari  og  sjálfstæð- 
ari  hver  gagnvart  annari  en  skynjanir  vorar  eða  hug- 
myndir,  enda  eiga  þær  oft  í  stríði  hver  við  aðra,  en  það 
sýnir  ekki  að  vitundir  þeirra  geti  ekki  verið  þættir  í  við- 


350  Hefir.  jörðin  sál? 

tækari  vitund,  héldur  bendir  á  að  sú  vitund  sé  enn  æðrí 
og  gleggri  en  vor.  fíugmyndirnar  sem  fæðast  i  huga 
skáldsins  eru  einmitt  enn  sjálfstæðari,  sérkennilegri  og  lif- 
meiri  en  annara  manna,  og  þróast  eftir  sinum  lögum  likt 
og  lifandi  persónur  væri;  en  þvi  Ijósari  og  öíiugri  er  með- 
vitund  skáldsins,  sem  elur  þæ.r. 

Jörðin  sér  með  augum  vorum  og  heyrir  með  eyrum 
vorum.  fíún  getur  þvi  séð  hvern  hlut  frá  mörgum  hlið- 
um,  þvi  »betur  sjá  augu  en  auga«.  Eins  og  vér  sjáum 
einfalt  með  tveim  augum,  eða  eins  og  fiugan  sér  einfalt 
með  sinum  samsettu  augum,  eins  má  hugsa  sér  að  sjónar- 
skynjanir  einstaklinganna  verði  að  einni  mynd  i  huga 
jarðar.  En  hvað  sem  þvi  liður,  þá  tekur  jarðsálin  ámóti 
þvi  sem  vér  skynjum  og  vefur  það  inn  i  sinn  mikla  vit- 
undarvef.  Þegar  einhver  deyr,  þá  er  eins  og  lokist  þar 
auga  jarðar,  og  allar  skynjanir  úr  þeim  stað  hætta.  En 
allar  endurminningar,  hugrenningar  og  hugtök  hins  látna 
halda  áfram  að  lifa  og  starfa  og  þróast  samkvæmt  sjálf- 
staklingseðli  sinu  í  huga  jarðar,  og  mynda  þar  ný  sam- 
bönd  um  aldir  alda,  likt  og  það  sem  vér  geymum  i  minni 
voru  meðan  vér  lifum  hér  getur  þróast  og  gengið  i  ný 
sambönd.  Þessa  kenningu  um  ódauðleikann  settiFechner 
fyrst  fram  i  bæklingi  sinum  »Um  lifið  eftir  dauðann«, 
sem  bráðum  mun  birtast  í  islenzkri  þýðingu  eftir  Jón  Ja- 
kobsson  landsbókavörð,  og  læt  eg  mér  nægja  að  visa  til 
hans. 

Hér  verð  eg  líka  að  láta  staðar  numið,  og  veit  eg  þó 
hve  fjarri  fer  þvi  að  eg  hafi  i  svo  stuttu  máli  getað  gefið 
nema  sárófullkomna  hugmynd  um  hina  óþrjótandi  hugs- 
anagnótt  í  ritum  Fechners  um  þessi  efni.  Eins  og  geisla- 
stafir  frá  voldugum  Ijósvörpum  bregða  hugsanir  hans  birtu 
langt  inn  i  það  rökkur  sem  engin  mannleg  hönd  nær  að 
þreifa  fyrir  sér  í.  1  þvi  Ijósi  virðist  alheimurinn  ein  lif- 
andi  heild.  Af  stofni  alheimssálarinnar  vaxa  sálir  stjarn- 
anna  eins  og  greinar,  á  þeim  greinum  vaxa  sálir  skepna 
þeirra  eins  og  kvistir,  á  kvistunum  vaxa  hugsanir  sem 
blöð.    Askur  Yggdrasils  — 


Hefir  jörðin  sál?  3511 

»stendr  æ  of  grænn 

Urðar  brunni«. 
Ramforn  trú  og  viðsýnustu  tilgátur  vísindamannsins  renna 
að  einum  ósi.  Og  það  er  satt:  Þetta  eru  aðeins  tilgátur, 
sem  ekki  verða  færðar  sönnur  á,  meðan  þekkingu  mann- 
anna  er  eins  farið  og  nú.  En  tilgátur  eru  geislar  i  Ijósi 
visindanna,  og  það  er  ekki  geislastafnum  að  kenna,  þó' 
þreifandi  höndin  nái  skemra  en  hann. 

Guðm.  Finnbogason. 


Saga  íslands. 

(Nokkurskonar  hugvekja). 


Credo  ego  vos,  judices,  mirari,  quid 
sit  quod,  cum  tot  summi  oratores  homi- 
nesque   nobilissimi   sedeant,    ego   potis- 

simum  surrexerim 

Cicero. 

I. 

»Sögueyjan«,  »söguþjóðin«,  þessi  orð  láta  þeir  oft 
klingja  um  Island  og  íslendinga,  sem  fátt  vita  um  land 
og  þjóð.  ísland  er  yfirleitt  heiminum  kunnast  i  þessu  efni. 
Einhver  óljós  orðrómur  hefir  bréiðst  út  um  þetta,  að  þessi 
eyja  þarna  norðurfrá  sé  »ættarland  sögu«.  En  meira  en 
orðrómur  er  það  ekki  víðast  hvar. 

Og  þetta  klingir  Ijúft  i  eyrum  okkar,  sem  sjálf  erum 
synir  og  dætur  söguþjóðarinnar.  Við  hugsum  um  Ara  og 
Sæmund  og  Sturlu  og  Snorra,  já  Snorra  fyrst  og  fremst, 
og  svo  allar  gömlu  sögurnar  sem  reyndar  eru  söguleg 
skáldverk  fyrst  og  fremst.  Og  ekki  er  kyn,  þótt  við  mikl- 
umst,  og  þyki  nafnið  ekkert  ofnefni. 

En  hugsum  okkur  nú  einhvern  þennan  orðabelg,  sem 
slær  um  sig  og  gasprar  um  sögueyjuna  og  söguþjóðina. 
Hugsum  okkur  að  hann  vissi  betur.  Setjum  svo  að  hann 
vissi  að  engin  boðleg  íslandssaga  er  til!  Setjum  svo  að 
hann  vissi,  að  söguþjóðin  á  eftir  að  skrá  ýtarlega  sögu 
sögueyjarinnar  sinnar !  Skyldi  honum  ekki  bregða  í  brún? 
Skyldi  ekki  setja  niður  i  honum,  ef  hann  heyrði  að  sögu- 
sniUingarnir  lifðu  i  fornöld,  og  að  það  eru  fyrningar  frá 
12.  og  13.  öld,  sem  verið  er  enn  að  jórtra  á?    Þetta  hef- 


Saga  Islands.  353 

ir  löngum  verið  talið  eitt  af  meinum  okkar,  hve  mjög 
okkur  sýnist  hætt  við  að  lifa  í  fornöldinni,  eða  öllu  held- 
ur  láta  fornöldina  lifa  fyrir  okkur.  Eg  veit  nú  ekki  hvort 
okkur  hættir  að  sinu  lcyti  meir  við  þessu  en  öðrum  þjóð- 
um,  sem  eiga  glæsilega  fortið  og  leggja  rækt  við  minningu 
Jiennar.     En  það  gildir  einu.     Við  gerum  það  um  of. 

Einn  hlutur  er  viss:  Okkur  vantar  boðlega  íslands- 
sögu.  Árbækur  EspóHns  eru  yfirgripsmestar.  En  íslands- 
saga  eru  þær  ekki.  Þær  ná  ekki  yfir  alla  söguna.  Þær  eru  ekki 
»í  sögu  formi«^  hvað  sem  þær  segja  sjálfar,  heldur  eru  þær 
annáll.  Þær  eru  orðnar  gamlar  og  úreltar  víða.  Þær  eru  óað- 
gengilegar.  Þær  eru  dýrar  og  bráðum  Htt  fáanlegar.  Enginn 
gefur  þær  út  aftur  óbreyttar.  Þær  eru  fádæma  ruslakista 
til  þess  að  moða  í^  aðdáanlegt  samsafn  af  fróðleik. 

Svo  eru  nú  öll  »Agripin«  —  Þorkels  Bjarnasonar, 
Halldórs  Briems  og  Boga  Melsteds.  Ber  þar  Þorkell  höf- 
uð  og  herðar  yfir.  Þá  er  »Islenzkt  þjóðerni«  Jóns  Jóns- 
-sonar.  Það  er  gott  i  sambandi  við  Þorkels  ágrip.  Annar 
hefir  beinagrindina,  hinn  holdið  og  blóðið. 

Þá  eru  »Minningar  feðra  vorra«  eftir  Sigurð  Þórólfs- 
'Son.  Þær  eru  liprar  og  komast  næst  réttu.  En  það  er 
aðeins  i  áttina.  Svo  eigum  við  ýtarlegar  sögur  í  einstök- 
um  greinum,  svo  sem  kirkjusögu  Finns  hina  latnesku, 
bókmentasögu  Finns  Jónssonar  (sú  stærsta  og  bezta  á 
•dönsku),  réttarsögu  Einars  Arnórssonar  og  eg  man  ekki 
hvað  og  hvað,  enda  koma  þær  ekki  þessu  máli  við.  Þær 
eru  aðeins  góðir  þræðir  fyrir  þann  sem  vefa  kann. 

Betur  má  ef  duga  skal.  Skólarnir,  einkum  hinir  lægri, 
geta  baslast  við  »ágripin«.  En  okkur  vantar  íslands-  eða 
íslendingasögu,  ýtarlega,  vísandalega,  stóra,  skemtilega, 
læsilega.  Okkur  vantar  sögu,  sem  þjóðin  hafi  yndi  af  að 
lesa,  sögu,  sem  öllum  sé  til  ánægju,  gagns  og  sóma. 


II. 
Hvernig   eigum   vér  nú  að  koma  upp  svona  Islands- 
fiögu?    Það  er  vandamálið. 


354  Saga  íslands. 

Á  hverju  hefir  strandað  hingað  til?  Við  höfum  eign- 
ast  ágrip  og  þau  býsna  góð.  Við  höfum  eignast  góðar 
sögur  i  einstökum  greinum.  A  sama  hátt  hafa  verið  rit- 
aðar  ýtarlegar  og  skemtilegar  bækur  um  einstaka  menn, 
viðburði  og  timabil.  Alt  bendir  þetta  á  það,  að  verkið  sé 
of  mikið  fyrir  einn  mann.  íslandssagan  er  svo  litt  plægð- 
ur  akur.  Efnið  er  ægimikið.  Og  flestir  hafa  ýmsu  öðru 
að  sinna  og  verða  að  hafa  sagnfræðina  og  ritstörfin  auk- 
reitis.  En  það  er  einfaldasta  ráðið,  að  skifta  verkinu 
milli  margra.  Ef  tveir  hestar  geta  ekki  dregið  plóginn, 
þá  er  að  setja  aðra  tvo.  Og  gefist  þeir  upp,  þá  6  eða  8 
eða  10.  Hví  ekki  skifta  sögunni  milli  margra,  segjum  5 
eða  10  manna? 

Fyrsta  ástæðan  er  þessi,  sem  eg  gat  um,  að  verkið 
er  svo  mikið.  Bogi  Melsted  er  að  rita  íslendingasögu, 
langa  og  greinilega.  Og  hvenær  verður  henni  lokið?  Og 
þó  hefir  hann  manna  bezt  tækifæri.  En  það  er  hverjum 
manni  ofraun. 

Önnur  ástæðan  til  þess  að  fleiri  ættu  að  rita  er  sú,  að 
þeir  gætu  gert  hana  betur  úr  garði  en  nokkur  einn  mað- 
ur  er  fær  um.  Sagnfræðingar  geta  verið  lærðir  i  sögunni 
alls  yfir,  en  þó  er  hver  maður  sérstaklega  heima  í  ein- 
hverjum  ákveðnum  parti  hennar.  Með  þvi  að  skifta  sög- 
unni,  væri  unt  að  fá  íslandssögu,  þar  sem  hvert  timabil 
væri  skráð  af  sérfræðing. 

Þriðja  ástæðan  er  sú,  að  sagan  yrði  með  þvi  langtum 
skemtilegri  aflestrar  og  þvi  útgengilegri  og  kæmi  að  betrí 
notum.  Það  ritar  enginn  svo  f  jörugt  og  vel  að  ekki  þreyti 
þegar  til  lengdar  lætur.  Það  er  eins  og  að  bjóða  ávalt 
sama  mat.  Þó  að  það  væri  »hfrétturinn«  sjálfur,  þá  færi 
hann  fljótt  að  verða  leiður.  En  þarna  eru  umskiftin.  Og 
þau  hvila  hugann  og  Kfga  alveg  ótrúlega.  Nýr  stilsmáti^ 
nýtt  form,  ný  orð.  Það  er  eins  og  að  skifta  um  hendur,  þeg- 
ar  maður  er  orðinn  þreyttur  að  bera  i  annari. 

Og  i  f jórða  lagi  mætti  nefna  það,  að  saganfgæti  kom- 
ið  miklu  fljótar^út,  og  það  enda  þótt  enginn  asi  væri  hafð- 
ur.     Fyrir   einn   mann  hlyti  sagan  að  vera  heilt  æfistarf. 


Saga  íslands.  355 

Þeir  sem  væni  svo  hepnir  að  vera  ungir  þegar  fyrsta 
bindið  kæmi,  gætu  þó  ekki  gert  sér  von  um  endirinn  fyrr 
en  einhverntima  á  elliárunum.  Það  dræpi  allan  áhuga. 
Og  gamla  fólkið  gæti  ekki  annað  en  hrist  höfuðið  og  lit- 
ið  á  börnin  og  barnabörnin. 


III. 

Min  tillaga  er  því  þessi  i  fám  orðum : 

Allri  íslandssögunni,  segjum  t.  d.  um  1000  ár,  874 — 
1874,  er  skift  i  10  parta,  er  hver  um  sig  sé  efni  i  sérstaka 
bók.  Skiftingunni  þyrfti  að  haga  svo,  og  efnið  ætti  að 
fara  þannig  með,  að  hver  bók  yrði  sjálfstæð  heild  um  leið 
og  hún  er  liður  i  röðinni.  Gerði  minnatil'þó  að  einhverj- 
ar  endurtekningar  væru  um  samskeytin.  Og  mikil  brögð 
þyrftu  ekki  að  vera  að  þvi  ef  samvinna  væri  góð  milli 
höfundanna,  og  lipur  maður  stæði  fyrir  útgáfunni.  Bezt 
væri  að  enginn  maður  ritaði  nema  eina  bók,  en  engan- 
veginn  væri  það  þó  nauðsyn.  Einn  maður  yrði  svo  að 
vera  fyrir  útgáfunni  til  þess  að  annast  samræmi  i  réttrit- 
un,  líka  meðferð  efnisins  á  yfirborðinu  o.  s.  frv.  Litið  eða 
ekkert  gerði  til  i  hvaða  röð  bækurnar  kæmu  út,  ef  þær 
væru  sjálfstæðar  hver  um  sig.  Sá  fengi  fyrstur  sina  bók 
á  prent,  sem  fyrst  yrði  búinn,  og  eru  hkindi  til  að  ein- 
hver  yrði  fljótur.  En  hinsvegar  hefðu  þá  aðrir  nægan 
tíma,  og  létti  það  mjög  valið  á  mönnunum.  Gerði  ekki 
til  þó  að  3 — 4  ættu  margt  eftir  ólært. 

Eitt  vandamesta  atriðið  i  þessu  efni  væri  skiftingin. 
Yrði  að  sjálfsögðu  aðalútgefandi  að  gera  hana  með  ráði- 
beztu  manna.  Væri  þar  hægt  að  fara  eftir  ýmsum  aðal- 
reglum.  Einföldust  væri  sú  regla  að  fara  algerlega  eftir 
tímanum,  potast  áfram  svo  og  svo  mörg  ár  með  hveri  bók^ 
eftir  þvi,  sem  hentast  þætti.  Mætti  rétt  til  dæmis  nefna 
svona  skiftingu: 

I.  Landnámsöld. 
n.  GuUöld. 
III.  Sturlungaöld. 

23* 


:856  Sa^a  íslands. 

IV.  Klerkaveldi. 
V.  Siðaskifti. 

VI.  Innreið  konungsvaldsins. 
VII.  Einveldi  i  algleymingi. 
VIII.  Barátta  hefst. 
XI.  Afturelding. 
X.  Jón  Sigurðson. 

Þetta  er  nú  aðeins  lausleg  grind  dregin  upp  i  flýti. 
Mætti  vafalaust  hitta  betri  liðamót  fyrir  atburðina.  Eg 
ætla  hér  lítið  efni  i  fyrstu  bókina  vegna  þess,  að  mikill 
hluti  af  henni  yrði  að  sjálfsögðu  að  vera  nokkurskonar 
inngangur  sögunnar.  Samræmi  er  ekki  í  því  að  V.  og 
VI.  taka  yfir  nokkurnveginn  sama  tíma,  að  mista  kosti  um 
miðbikið.  V.  yrði  h.  u.  b.  1520—1630,  en  VI.  h.  u.  b. 
1550—1660  (eða  83?). 

önnur  regla  væri  sú,  að  láta  hverja  bók  ná  yfir  lengra 
svæði,  en  taka  fremur  eins  og  eina  hlið  málsins.  Yrðu  þá 
2 — 3  bækur  ef  til  viU  um  sama  áraskeiðið.  Hræddur  er 
eg  samt  um  að  hálla  yrði  á  því,  og  erfiðara  að  synda  fyr- 
ir  gifurlegar  endurtekningar. 

Ekki  væri  nein  knýjandi  nauðsyn,  að  hafa  bækurnar 
10.  Gætu  eins  verið  8,  5  eða  hvað  sem  vildi.  Þó  tel  eg 
miklu  heppilegra  að  mörgu  leyti,  að  hafa  bækurnar  frem- 
ur  litlar  og  margar  en  stórar  og  fáar.  Flestir  eru  viljugri 
að  lesa  stutta,  handhæga  bók.  Útgjöldin  kæmu  líka  nota- 
legar  við  ef  borga  mætti  litið  i  einu.  Og  svo  er  bókin 
lengri  í  skáphillunni. 

Litlar  reglur  væri  hægt  að  gefa  um  það,  hvernig 
sagan  skyldi  vera  skrifuð.  Hver  og  einn  yrði  þar  að 
skrifa  sem  bezt  hann  gæti.  Ultra  posse  nemo  obligatur. 
Og   hver   yrði  að  fara  eftir  sinum  nótum.   Naturam  furca 

pellas  ex .    En   einhverjar   reglur   yrði   að  gefa 

fyrirfram,  reglur  um  yfirborðs-áferðina.  Þar  mætti  ekki 
altvera  á  ringulreið.  Einn  kynni  að  skrifa  alt  í  belg  og 
byðu,  án  skiftinga  eða  kapítula,  annar  hefði  kapítulaskifti, 


*)    Eg  á  hhi  ekki  við  það,  að  þetta  skyldu  vera  fyrirsagnir  bókanna. 


Saga  IslaÐds.  35T 

en  sá  þriðji  skifti  i  »bækur«  fyrst,  svo  hverri  bók  i  svo 
og  svo  marga  »hluta«,  hverjum  hluta  i  kapitula  og  hverj- 
um  kapítula  i  1,  2  og  3  eins  og  sprenglærðustu  Þjóðverj- 
arnir  gera.  í  þessu  þyrfti  að  vera  samræmi  að  mestu 
leyti,  þó  að  nokkru  mætti  þar  vitaskuld  skakka.  Og  þá 
tel  eg  hiklaust  heppilegast  að  fara  meðalveginn.  Hafa  t 
d.  kapítulaskifti  einföld.  Stutta  kapítula  með  kjarnorðum 
yfirskriftum.     En  nógur  timi  er  að  tala  um  þetta  seinna. 


IV. 

En  nú  býst  eg  við  að  mótbárurnar  séu  komnar  svo 
fram  á  varirnar,  að  þeim  verði  að  hleypa  að.  Eru  vafa- 
laust  margir  færari  um  að  finna  þær  en  eg.  Og  þvi 
færari  eru  margir  að  svara  þeim.  Mótbárur  eru  vitan- 
lega  margar  og  miklar,  en  aðalmergurinn  málsins  er 
hvort  þær  þurfa  að  riða  málinu  að  fullu  eða  ekki. 

Ein  mótbáran  er  sú,  að  ómögulegt  væri  að  fá  nógu 
marga  menn  til  að  rita.  Það  er  nú  fyrst  þvi  að  svara,  að 
engin  ákveðin  tala  er  nauðsynleg.  Þar  mætti  fara  eftir 
efnum  og  ástæðum.  Og  jafnvel  þótt  mennirnir  ættu  að 
vera  10,  þá  hygg  eg  að  hörgull  mundi  ekki  vera  áþeim. 
Það  er  gullöld  á  íslandi  nú  með  ritfæra  menn.  Sögumenn 
ágætir  ganga  um  i  hópum.  Gefið  þeim  ákveðið  timabil 
að  brjóta  til  mergjar,  og  3 — 8  ára  frest.  Það  var  nýlega 
sagt,  að  íslendingar  skrifuðu  oflitið  af  bókum.  Alt  lenti 
í  stuttum  ritgerðum.  Og  ástæðan  var  nefnd  einskonar  leti 
við  að  leggja  nema  Htið  á  sig.  Eg  er  viss  um  að  þetta 
er  ekki  rétt.  Astæðan  til  þess  hve  fáir  rita  bækur  er  sú, 
að  menn  fá  þær  ekki  gefnar  út.  Helzt  að  koma  stuttum 
ritgerðum  iit  i  tímaritum  og  blöðum.  Höfundana  mundi 
áreiðanlega  ekki  vanta,  og  þá  góða. 

Aðaltorfæran  er  auðvitað  fjárhagshliðin  á  málinu. 
Og  þar  er  eg  enginn  sérfræðingur.  Þó  er  mér  Ktt  skiljan- 
legt  að  málið  þyrfti  að  stranda  á  þvi.  Hafa  ekki  bækur 
Jóns  Jónssonar,  t.  d.  Oddur  Sigurðsson  og  Skúli  Magnús- 
son  borgað  sig  ?    Og  fieiri  dæmi  mætti  nefna.   Sagan  yrði 


858  Saga  íslands. 

að  sjálfsögðu  seld  ódýrar  til  áskrifenda  að  öllu  verkinu 
frá  byrjuu.  En  hvað  dýrt?  Það  er  bóksalanna  að  sjá 
það  út.  Ef  sagan  væri  í  10  bindum  og  hvert  bindi  i 
lausasölu  3,00  kr.,  en  fyrir  áskrifendur  alt  safnið  25,00 
kr.,  og  ef  þessi  kostnaður  skiftist  á  8—10  ára  tima,  þá  er 
eg  viss  um  að  fjöldi  keypti.  Upplag  yrði  að  prenta  stórt. 
En  spá  min  er  sú,  að  ekki  liði  á  löngu  áður  en  sumar 
bækurnar  mætti  prenta  upp  aftur.  Og  að  likindum  yrði 
þetta  fyrirtæki  eftir  alt  hreinasta  »gefundenes  fressen« 
fyrir  bóksalann,  likt  og  íslendinga  sögur. 

Þetta  er  nú  alt  uppi  i  loftinu  hjá  mér,  það  skal  eg 
játa.  En  er  það  ekki  ihugunarefni  fyrir  þá,  sem  vit  hafa 
á?  Þyrfti  vafalaust  mikið  peningamagn  til  þess  að  hleypa 
drekanum  af  stokkunum.  En  óskiljanlegt  að  ekki  gæfi 
stóran  arð  með  tíð  og  tima. 

Orðin  eru  til  alls  fyrst.  Vilja  nú  ekki  góðir  menn 
taka  upp  þessa  hugmynd  og  hleypa  undir  hana  þeim 
stoðum,  sem  duga?  Vilja  ekki  sagnameistararnir  gefa 
henni  byr  undir  vængi?  Vilja  ekki  bóksalarnir  segja 
okkur  hvað  fjármálahliðinni  Uður? 

Eða  má  ske  að  einhver  þeirra  vilji  hafa  sem  fæst  orð 
þar  um  að  rita,  en  tali  við  þennan  og  tali  við  hinn,  og 
svo  áður  en  nokkur  veit  af  sé  alt  komið  af  stað.  Mín  spá 
er  sú,  að  hans  nafn  mundi  lengi  uppi  v^erða  fyrir  það 
tilvik. 

Magnús  Jónsson. 
Garöar  N.  Dak. 


Hræðan. 

(Saga). 


Eg  sat  og  keptist  við  að  skrifa.  Eg  þurfti  að  Ijúka 
við  það  um  kveldið,  hafði  því  aflokað  hurðinni  og  var 
staðráðinn  i  þvi  að  hleypa  engum  inn. 

En  ekki  leið  á  löngu  fyr  en  eg  heyrði  að  einhver  var 
að  koma  upp  stigann.  Hann  fór  hægt  og  gætilega,  dragn- 
aðist  tröppu  af  tröppu.  Eg  bað  hamingjuna  að  gefa 
að  hann  ætlaði  ekki  til  min  —  hver  sem  hann  var.  En 
öll  skrift  var  komin  út  um  þúfur  hjá  mér  meðan  á  þessu 
stóð. 

Eg  hallaði  mér  aftur  á  bak  í  stólnum  og  beið  þangað 
til  hann  barði  —  hjá  mér. 

»Gerið  svo  vel«!  kallaði  eg  hálfönugur,  en  mundi  þá 
eftir  að  lokað  var,  stóð  upp  og  opnaði  hurðina. 

Inn  kom  Þorlákur  Þórðarson,  og  fór  sér  hægt  og  ró- 
lega.  Hann  heilsaði  mér  með  handabandi,  rétt  eins  og 
við  hefðum  ekki  sést  langa  lengi.  Svo  tók  hann  klút  upp 
úr  vasa  sinum  og  snýtti  sér.  Hrúgur  af  snjó  lágu  ágólf- 
inu  eftir  hann. 

»Fáðu  þér  sæti«,  sagði  eg  og  hélt  áfram  að  skrifa. 

Þorlákur  settist,  hægt  og  varlega,  eins  og  hann  væri 
að  reyna  hvort  stóllinn  þyldi  þunga  sinn.  Hann  mjakaði 
sér  til  i  stólnum  og  dæsti,  Svo  tók  hann  bók  af  borðinu 
og  fór  að  blaða  i  henni. 

»BöIvaður  dóninn«,  hugsaði  eg  með  mér.  »Nú  óhreink- 
.ar  hann  fyrir  mér  bókina«, 

Við  og  við  gaut  hann  til  mín  augunum.    Eg  lauk  við 


360  Hræðan. 

bréfið    og   sló  utan  um  það.     Eg  var  blátt  áfram  kominik 
í  vont  skap;  eg  varð  að  losna  við  þrælinn  sem  fyrst. 

»Jæja«?  spurði  eg  og  sneri  mér  að  Þorláki.  Það' 
rumdi  i  honum,  hann  lygndi  aftur  augunum  og  lagði  frá  sér 
bókina.  »Erindisleysa«,  sagði  hann.  »Eg  sá  Ijós  hjáþéry 
og  leit  upp  til  þín  út  úr  leiðindunum  og  iðjuleysinu«. 

»Ertu  ekki  á  háskólanum,  maður  minn«  ?  spurði  eg 
aftur,  »og  talar  þó  um  iðjuleysi  með  köldu  blóði  og  án 
þess  að  skammast  þín«. 

—  »Út  úr  leiðindunum  og  allsleysinu  vildi  eg  sagt 
hafa«,  sagði  hann. 

»Þorlákur« !  sagði  eg,  »úr  þvi  að  eg  sé  þig  nú  einu 
sinni  ófuUan,  þá  er  bezt  að  eg  segi  þér  það  sem  eg  meina; 
þú  ert  fjandans  ómenni  og  ættir  sannarlega  að  skamm- 
ast  þín«. 

Hann  leit  á  mig  stórum  augum.  »Eg  að  skammast 
min«  !  Hann  hristi  höfuðið.  »Kann  það  ekki,  laxmaður«. 
Hryggurinn  bognaði  aftur,  og  hakan  hné  niður  á  bringuna. 
Þorlákur  hékk  á  stólnum  eins  og  hann  var  vanur. 

Eg  sat  og  horfði  á  hann.  Eg  þurfti  að  halda  áfram  að^ 
skrifa,  eg  gat  ekki  fengið  mig  til  þess  meðan  hann  hékk 
þarna  yfir  mér.  Og  þótt  eg  reyndar  oft  hefði  séð  hann 
öU  þessi  ár  sem  hann  var  búinn  að  vera  á  öllum  þessum 
skólum,  þá  hafði  eg  aldrei  séð  eins  vel  og  nú  hvilík  eymd- 
armynd  hann  var  orðinn,  og  hvað  sáraKtið  var  eftir  af 
honum. 

Eg  gat  ekki  fengið  mig  til  þess  að  reka  hann  út  1 
kuldann  áður  en  honum  var  farið  að  hlýna. 

Mjór  og  visinn,  skröltandi  innan  í  óhreinum  fataræfl- 
um,  órakaður  og  ókembdur,  hrukkóttur  og  hæruskotinn,, 
augun  sljó  og  rauð  og  hendurnar  titrandi. 

Eg  hef  aldrei  getað  séð  titrandi  hendur  á  aumingja 
án  þess  að  fyllast  meðaumkunar.  Kannske  hafa  það  ver- 
ið  titrandi  hendurnar  á  Þorláki  sem  vöktu  meðaumk- 
unina  hjá  mér. 

Þetta  var  Þorlákur,  sem  fyrir  nokkrum  árum  var  öll- 
um  fremri  og  glæsilegri  i  öUu.  —  Meðan  eg  horfðí  á  hanny 


Hræðan.  361Í 

og  var  að  hugsa  um  þetta,  var  hann  við  og  við  að  skotra 
til  mín  augunum,  eg  sá  að  hann  sá  hvað  mér  bjó  i  brjósti^ 
og  að  honum  var  dáhtið  órótt. 

Mér  þótti  vænt  um  það. 

»Hvað  hefurðu  eiginlega  fyrir  stafni«,  sagði  eg,  »eða 
á  hverju  lifirðu,  ef  maður  á  að  kalla  þetta  líf?« 

»0,  eg  kenni«. 

Eg  hló  við.     »Kennir«! 

Eg  vissi  að  sex  daga  af  vikunni  var  hann  ósjálf- 
bjarga  af  drykkjuskap. 

»Já,  það  er  satt,  eg  kenni  dáhtið  —  þegar  eg  get 
komið  þvi  við.  Og  þú  —  og  aðrir  góðir  menn  lána  mér 
stundum  krónu  og  krónu.    Eg  þarf  litið  að  eta«. 

»En  þeim  mun  meira  að  drekka«,  sagði  eg.  Eg  var 
staðráðinn  i  að  reyna  að  æsa  hann  upp,  og  fá  hann  til 
að  skammast  sin.  Hann  var  ófullur,  en  æði  »timbraður«. 
»Segðu  mér  nú  satt,  Þorlákur,  skammastu  þín  ekki  fyrir 
að  vera  orðinn  sá  ræfill,  að  hverjum  dóna  þykir  skömm 
að  því,  að  koma  nálægt  þér«? 

Þorlákur  leit  snöggvast  á  mig,  dáhtið  undrandi  en 
auðsjáanlega  alveg  gremjulaust. 

»0-nei«,  sagði  hann  kæruleysislega. 

»Þú  ert  umskiftings-ræfill«,  sagði  eg  æstar.  »Manstuí 
kannske  ekki  eftir  ungum  manni,  sem  við  þektum  allir 
fyrir  fáum  árum?  Manni,  sem  allir  kennarar  hrósuðu,  og 
sem  átti  hrós  þeirra  skilið,  manni,  sem  allar  stúlkur  litu 
hýrum  augum  eins  og  eðlilegt  var,  sem  allir  félagar  dáð- 
ust  að  og  virtu.  Manstu  ekki  eftir  honum?  Manninum  sem 
eg  og  aðrir  flúðum  til  þegar  við  þurftum  á  ráðum  og  hjálp 
að  halda.  Sem  var  skapaður  til  að  verða  mikilmenni  og 
þarfasti  maður  þjóðfélagi  sínu.  Veiztu  að  það  varst  þú, 
ræfillinn  þinn,  sem  eyðilagðir  þennan  góða  dreng  fyrir 
mér  og  öðrum?    Þú  áttir  ekkert  með  það« ! 

Eg  barði  í  borðið,  því  eg  sá  ekki  að  orð  min  hefðu 
minstu  áhrif.  Þorlákur  sat  með  augun  aftur,  en  þegar 
eg  barði  í  borðið  hrökk  hann  við  og  leit  upp. 

»Hva   —   hvað   var  eg  —  varst  þú  að  segja«,  sagðí 


*^62  Hræðan. 

hann.  »Þú  virðir  mér  til  vorkunnar,  það  er  svo  óvana- 
degt  að  svona  vel  fari  um  mann«. 

Eg  stóð  upp  og  fór  að  ganga  um  gólf.  Mér  var  al- 
-veg  nóg  boðið  hvað  maðurinn  var  orðinn  aumur.  Eg  sá 
.háfgert  eftir  því  að  hafa  verið  að  reyna  að  koma  hfi  i 
þetta  skrifli,  og  vorkenna  honum. 

Hann  hallaði  sér  aftur  á  bak  í  stólnum  og  horfði  á 
mig. 

»Eg  segi  þér  það  satt«,  sagði  hann  loks,  »að  mér  er 
^lveg  sama  hvernig  það  veltur  alt  saman«. 

»Eg  þykist  sjá  það«,  sagði  eg. 

»Það  er  satt  sem  eg  sagði  þér,  að  eg  kenni,  en  ekki 
lifi  eg  á  því.  Eg  fæ  aldrei  neitt  fyrir  það  —  eða  sjald- 
nast.  Til  min  koma  engir  nema  þeir,  sem  ekki  geta  borg- 
.að.  Og  hvernig  ætti  eg  að  taka  hart  á  því,  eða  að  vera 
að  krefja,  eg«,  —  hann  brosti  ofurHtið.  Það  var  fyrsti 
svipur  af  fyrra  Þorláki,  sem  eg  sá  eftii:  að  hann  kom  inn. 
»Nei,  mér  er  alveg  sama  hvernig  það  veltur  alt  saman«. 

Eg  settist  niður  aftur.  Meðaumkunin  var  nú  aftur 
vöknuð  hjá  mér,  meiri  en  áður. 

»Þorlákur«,  sagði  eg,  svo  bhðlega  sem  eg  gat.  »Það 
er  hörmung  að  sjá  þig  svona  gereyðilagðan.  Heldurðu  að 
það  sé  nú  alveg  óhugsandi  áð  þú  getir  hert  þig  upp  og 
rétt  við  úr  þessari  dæmalausu  eymd.  Eg  trúi  því  varla 
að  það  sé  ekki  sá  maður  eftir  í  þér  af  öllu  því,  sem  þú 
hafðir  áður.  Heldurðu  að  það  sé  ómögulegt,  ef  þú  aðeins 
tækir  á  öllu  þvi  sem  þú  átt  eftir?  Viltu  ekki  reyna  það?« 

»Gróði  Doddi,  vertu  nú  ekki  að  þessu«,  sagði  Þorlák- 
xir,  »það  er  alveg  þýðingarlaust,  núna«.  Hann  hallaði  sér 
.áfram,  og  kom  við  handlegginn  á  mér.  »En  gerðu  nú 
^itt  fyrir  mig.  Gefðu  mér  einn  dropa,  ef  þú  átt  hann ! 
Þú  hefir  altaf  verið  svo  góður,  Doddi  minn,  og  aldrei  neit- 
.að  mér  alveg  um  hjálp,  þegar  eg  hef  flúið  til  þín.  Eg 
.þarf  að  fá  dropa,  og  ef  þú  gefur  mér  hann  ekki,  þá  hætti 
^g  ekki  fyr  en  eg  fæ  einhversstaðar  25  aura  —  eða  dropa«. 

Hann  horfði  á  mig,  sljóum,  auðmjúkum  bænaraugum; 
«eg  gat  ekki  orðið  reiður.    Eg  átti  hálfa  flösku  af  Whisky, 


Hræðan.  363 

'Og  mér  fanst  það  gustuk  að  láta  hann  ekki  flækjast  víðar 
jþað  kveldið  i  kulda  og  myrkri.  Eg  náði  i  flöskuna  og 
jhelti  i  staup  handa  honum. 

»Viltu  vatn?«  spurði  eg  stuttur  i  spuna.  " 

»Dry,  friend,  dry«!  sagði  hann  og  hóf  upp  staupið. 
Hann  horfði  fyrst  á  það  litla  stund,  hugur  hans  var  i 
paradis  eftirvæntingarinnar,  svo  hvolfdi  hann  víninu  i  sig. 
Eg  helti  i  staupið  aftur,  eg  vissi  að  óþarfl  var  að  spyrja 
hvort  hann  vildi  meira.  Hann  tók  það  þegar,  og  saup 
helminginn  úr  því.  Svo  ræskti  hann  sig  og  dæsti  og  lét 
staupið  á  borðið. 

»Eg  losna  aldrei  við  mannskrattann«,  hugsaði  eg  með 
mér.  En  eg  gat  ekki  fengið  mig  til  að  segja  honum  að 
Ijúka  úr  staupinu  og  snauta  svo  út.  Honum  leið  nú  auð 
sjáanlega  svo  vel,  og  enn  þá  gat  eg  aldrei  séð  hann  án 
þess  að  sjá  þann  gamla  Þorlák,  sem  eg  hafði  þekt,  stór- 
an  og  glæsilegan,  gegn  um  druslurnar. 

Það  var  nú  óðum  að  lifna  yflr  honum.  Dálítill  roði 
færðist  í  kinnarnar,  og  augun  urðu  fjörlegri. 

Deyfðin  og  svefninn  var  rokinn  af  honum.  Hann  var 
allur  að  færast  i  aukana  af  áhrifura  vínsins. 

Mér  datt  i  hug  að  reyna  að  gera  nýja  tilraun  að  vekja 
manninn  i  honum. 

»Það  er  synd  hvernig  þú  ert  farinn,  ÞorIákur«,  sagði 
eg  alvarlega,  »að  þú  skulir  vera  orðinn  andlegt  og  líkam- 
legt  lítilmenni,  þú,  sem  varst  andlegt  og  líkamlegt  stór- 
menni.  Gáfaður  og  fagur  og  virtur  af  öllum.  Heldurðu 
að  það  sé  engin  leið  fyrir  þig  til  þess  að  snúa  við  og 
rata  á  rétta  Ieið?« 

»Eg  heyrði  til  þín  áðan«,  sagði  hann,  »þú  meinar  það 
efalaust  vel,  eg  veit  að  þú  vilt  mér  vel,  og  ert  góður 
drengur.  —  En  þetta  er  alveg  þýðingarlaust.  Mér  er  það 
alt  sjálfrátt,  eða  var  það  að  minsta  kosti  sjálfrátt  fyrst 
lengi  vel.  Það  var  engin  freisting.  En  eg  hef  valið  mér 
þetta  hlutskifti  og  það  mun  ekki  frá  mér  takast«.  Hann 
:saup  út  það  sem  eftir  var  i  staupinu,  og  rétti  það  svo  að 


864  HræðaD. 

mér.     »Eitt  enn  pkj  þú  neitar  mér  ekki  um  það.     Aðeins 
eitt  staup  ennþá,  Doddi  rainn«.     Eg  gaf  honum  það. 

»Já,  þú  segir  að  eg  haíi  eyðilagt  mann  fyrir  þér«.  Hann 
hélt  um  fótinn  á  staupinu,  og  hringsnéri  þvi  og  horfði  á 
það  á  meðan  hann  talaði.  Skjálftinn  var  nú  farinn  af 
hendinni  og  röddin  var  orðin  sterkari  og  Hkari  og  fyr. 
»Það  hef  eg  ekki  gert.  En  eg  hef  búið  til  mann  handa 
þér,  mann  sem  þú  getur  hjálpað  og  glatt,  prédikað  fyrir 
og  hugsað  um«. 

»Ef  eg  hefði  nokkra  von«,  greip  eg  fram  i  fyrir  hon- 
um,  »þá  skyldi  eg  glaður  prédika  og  hjálpa,  en  nú  hefirðu 
sjálfur  sagt  það  alveg  þýðingarlaust.  Þar  af  leiðandi  get 
eg  ekki  orðið  Samverjinn  miskunnsami  þín  vegna«. 

»Hlustaðu  á  mig«,  sagði  hann,  »eg  hef  sett  upp  hræðu 
handa  þér  og  öðrum,  ógeðslega,  andstyggilega  hræðu  á 
leiðinni  að  forboðna  trénu.  Geturðu  hugsað  þér  betri 
hræðu?  Nei,  það  geturðu  ekki«.  Hann  þagnaði  og  horfði 
á  mig,  en  eg  sagði  ekkert  og  hann  hélt  áfram.  »Hef  eg 
þá  ekkert  gert?  Hef  eg  þá  eyðilagt  sjálfan  mig  til  ein- 
skis  ?  Hef  eg  þá  ekki  unnið  mikið  verk  og  þarf  t  ?  Hugs- 
aðu  þér  allan  þann  hóp  ungra  manna,  gáfaðra  og  vaskra 
drengja,  sem  eru  á  leiðinni  til  sollsins,  sjá  svo  þessa  hræðu, 
mig,  og  snúa  aftur«! 

»Þú  ætlar  þó  vænti  eg  ekki  að  reyna  að  telja  mér 
trú  um  að  þú  hafir  eyðilagt  líf  þitt  af  eintómum  mann- 
kærleika?«  sagði  eg,  »að  tilgangurinn  hafi  yfir  höfuð  verið 
nokkur  hjá  þér  með  svalli  þínu  og  ólifnaði.  Drektu 
úr  staupinu  og  hættu  þessu  bulli«. 

Hann  drakk  úr  staupinu. 

»Þú  hefir  altaf  verið  mér  vinur«,  sagði  hann,  »þú 
einn  hefir,  held  eg,  altaf  skilið  það  að  —  að  eg  hefi 
stundum  átt  dálítið  erfiðar  stundir.  Þú  veizt  það,  að  lífið 
er  enginn  leikur.  —  Það  kom  atvik  fyrir  mig  í  Höfn, 
sem  var  þannig  að  eftir  það  gat  eg  ómögulega  lifað;  það 
var  þröskuldur,  það  var  eins  og  þverhníptur  hamar  fyrir 
mér,  og  engrar  áframkomu  von.  Þú  veizt,  að  lífið  er  eng- 
inn    leikur   —   en   þú   veizt   ekki  hvað  það  er  að  verða 


Hræðan.  365 

'fyrir  slíku.  Þegar  alt  er  tapað  með  því  eina,  sem  mátti 
ekki  missast.  Þá  var  eins  og  sólin  misti  birtu,  allir  litir 
fölnuðu  og  alt  var  i  einu  orðið  tómt  og  tilgangslaust.  — 
Kannske  hefði  eg  þá  átt  að  deyja  strax  —  en  þá  var 
iþað,  að  mér  datt  í  hug  þetta  með  hræðuna«. 

Hann  þagnaði  um  stund,  og  studdi  hönd  undir  kinn. 
;Eg  sat  þegjandi,  eg  gat  ekkert  sagt. 

«Það  var  satt  sem  þú  sagðir  áðan«,  sagði  hann  loks- 
ins.  »Eg  átti  margar  vonir,  og  eg  hafði  nokkurn  rétt  til 
að  hugsa  hátt  og  búast  við  allmiklu  af  hfinu.  Og  eg 
hugsaði  hátt!  Eg  gat  ekki  skilið  við  lifið  án  þess  að 
gera  eitthvað  og  —  þetta  var  eina  ráðið.  Nokkuð  hefir 
það  kostað«.  —  Hann  leit  æðislega  á  mig,  svo  eg  hrökk 
við,  og  greip  fast  i  handlegginn  á  mér.  »0g  i  guðsbæn- 
um«,  stundi  hann,  »segðu  ekki  að  verk  mitt  sé  til  einkis«. 

Eg  sagði  ekkert,  og  hann  settist  þunglamalega  niður, 
hallaði  sér  aftur  á  bak  og  lokaði  augunum. 

I  hugsunarleysi  helti  eg  enn  1  staupið.  Þorlákur 
brosti  og  leit  á  mig  þakklátum  augum. 

»E,g  skil  þig  að  vísu  ekki  vel«,  sagði  eg,  »en  eg 
trúi  þér«. 

»Talaðu  ekki  meira  um  það«,  sagði  hann.  »Mér  er 
sama  hvað  þú  heldur  um  það,  og  mér  er  sama  hvernig 
það  veltur  alt  saman.  Alveg  sama.  En  nú  fer  eg«. 
Hann  stóð  upp,  og  eg  sá  að  hann  var  óstyrkur  á 
fótunum. 

Eg  stóð  líka  upp,  og  beið  eftir  því  að  hann  færi. 
;En  hann  hikaði  við,  og  eg  sá  að  hann  langaði  til  að  segja 
•eitthvað  meira. 

»A  eg  að  ganga  með  þér«,  spurði  eg. 

»Nei,  ekki  núna«,  sagði  hann.  En  það  er  eitt,  sem 
mig  langar  til  að  biðja  þig  um.  Þér  finst  það  kannske 
barnalegt,  en  mig  hefir  lengi  langað  til  að  biðja  þig  um 
J)að«. 

»Hvað  er  það?«  spurði  eg. 

»Eg  veit  að  þú  gerir  það,  Doddi«,  sagði  hann,  »þú 
<ert   eini   maðurinn   sem  eg  get  beðið  um  það,  eg  veit  að 


866  Hræðan. 

þú  gerir  það  með  því  geði  sem  eg  vil.  —  Þegar  eg  dey^ 
þá  gengurðu  með  mér  upp  i  garðinn.  Finst  þér  það  ekki 
barnalegt,  en  það  verða  vist  ekki  margir  sem  fylgja  — 
hræðunni«,  bætti  hann  við  og  brosti. 

Og  eg  gleymi  ekki  þvi  brosi. 

—  Svo  kvaddi  hann  og  fór. 

Þórir  Bergsson. 


Um  Ijós-  og  litaskynjanir. 

Hollenzkur  stjörnufræðingur  og  stærðfræðingur,. 
Huyghen  að  nafni,  setti  fyrstur  manna  árið  1678  fram  þá 
kenningu,  að  Ijósið  væri  sveiflur,  sem  hinn  lýsandi  líkami, 
Ijósgjafinn,  orsakaði  og  setti  af  stað.  Honum  tókst  aldreí 
að  sanna  þetta.  Um  þetta  sama  leyti  (um  1670)  kom 
Englendingurinn  Newton  fram  með  ódeiliskenningu  sina, 
og  þóttist  með  henni  geta  skýrt  alla  eiginleika  Ijóssins. 
Vegna  þess  álits,  sem  hann  hafði,  þá  vann  hin  kenn- 
ingin  sér  htið  fylgi  og  lá  niðri  þangað  til  að  enski  vís- 
indamaðurinn  Thomas  Young  sannaði,  að  Ijósgeislarnir 
eru  sveiflur,  bylgjuhreyfing,  sem  Ijósgjafinn  veldur. 

En  Newton  fann  samtimis  annað  einnkenni  Ijóssins,  sem 
gerbreytti  hugmyndum  manna  um  eðli  þess,  og  það  var  þetta, 
að  i  því  eru  margar  geislategundir,  sem  hver  hefir  sina 
eiginleika.  Hann  fann  það  þannig,  að  hann  lét  sólarljós- 
ið  falla  inn  um  örmjótt  gat  inn  í  aldimmt  herbergi.,  Kom 
þá  fram  lítill  hvitur  depill,  þar  sem  geislinn  féll  á  hvítt 
spjald,  er  hann  hélt  fyrir;  en  léti  hann  geislann  fyrst 
fara  i  gegnum  fágaðan  glerþrístrending,  er  sneri  einni 
röndinni  beint  niður,  þá  kom  ekki  fram  hvítur  depill  á 
spjaldinu,  heldur  afiangur,  marglitur  blettur,  og  miklu  ofar 
heldur  en  depillinn  hafði  komið.  Þenna  blett  vil  egnefna 
litaband  sólarljóssins  (sólspektrum). 

Þessi  tilraun  sýndi,  að  í  sólarljósinu  eru  margskonar 
og  marglitir  geislar,  sem  allir  brotna  mismunandi  mikið,i) 

1)  Áðnr  höfðu  menn  álítíð,  að  það  væri  glerið,  sem  breytti  Ijós- 
inu  þannig;  menn  gátu  ekki  skilið  að  svo  margir  litír  væru  i  hvita 
Ijósinu,  og  urðu  um  þetta  miklar  deilur  milli  N.  og  andstæðinga  hans. 


568  Um  Ijós-  og  htaskynjaair. 

-ef  þeir  fara  í  gegnum  glerþrístrending.  Nú  vitum  við, 
að  Ijósgeislarnir  eru  sveiflur;  sveiflulengdin  aðgreinir  hin- 
ar  ýmsu  geislategundir ;  við  skynjum  það  sem  liti.  Þvi 
meiri  sem  sveiflulengdin  er,  þvi  minna  brotnar  geislinn, 
þvi  krappari  sem  sveiflan  er,  þvi  meir  brotnar  hann. 
Rauðu  geislarnir  hafa  mesta  sveiflulengd,  brotna  minst  og 
koma  neðst  á  bandinu;  fjólubláu  geislarnir  krappasta  eða 
styzta  sveiflu,  brotna  mest  og  koma  efst  á  litabandinu. 
Litirnir  i  bandinu  eru  ekki  glögglega  aögreindir,  heldur 
renna  hver  yfir  i  annan;  það  er  ekki  heldur  slitið  í  sund- 
ur.  Geislategundir  sólarljósins  hljóta  því  að  vera  óend- 
anlega  margar.     Litirnir  eru  það  þá  i  rauninni  einnig. 

Vanalega  eru  litirnir  þó  aðeins  taldir  5  (7)  og  eru  i 
þessari  röð:  rautt,  (rauðgult),  gult,  grænt,  blátt,  (indigó- 
blátt)  og  f Jólublátt.  Litir  Ijóslitabandsins  voru  kallaðir  frum- 
litÍTj  allir  aðrir  litir  afleiddir  litir. 

Helmholtz,  þýzkur  lífeðlisfræðingur,  setti  þá  kenningu 
fram,  að  frumlitirnir  væru  aðeins  þrir:  rautt,  grænt  og 
fjólublátt.  AUa  hina  mætti  mynda  af  þessum  þremur. 
Þannig  væru  litirnir  miUi  rauða  og  græna  litarins  á  lita- 
bandinu  sambland  af  þeim.  Blái  liturinn  samruni  af  græna 
og  f  jólubláa  litnum ;  purpuraliturinn  sambland  af  rauðu  og 
íjólubláu. 

Hvita  litinn  má  búa  til  með  ýmsu  móti  úr  htumlita- 
bandsins.  T.  d.  með  því,  að  sameina  alla  geislana  aptur 
með  safngleri.  Ef  litabandinu  er  látið  bregða  hiatt 
fyrir,  þá  renna  og  allir  litirnir  saman  i  eitt.  Þrir  fyrstu 
litirnir  ilitabandinu  mynda  einnig  hvitt  við  samruna.  Hvítt 
má  jafnvel  fá  af  tveimur  litum,semhafa  sérstakan  styrkleika 
og  blandað  er  saman  i  sérstöku  hlutfalli;  þessir  litir  eru 
kallaðir  samstæðir  litir  (komplementerir  htir).  Sem  dæmi 
má  nefna  rautt  og  blágrænt,  rauðgult  og  blátt,  gult  og 
fjólublátt.  Bezta  og  einfaldasta  ráðið  til  þess  að  athuga 
samruna  lita  fann  enskur  eðlisfræðingur,  Maxwell.  Hann 
lagði  málaðar  töflur  á  hjól,  sem  snerist  með  miklum  hraða. 
Þegar  hjólið  er  búið  að  ná  ákveðnum  hraða,  hættir  augað 


/ 


Um  ljÓ8-  og  litaskynjanir.  S69 

að  greina  einstaka  liti ;  þeir  renna  þá  saman  i  einn  lit  og 
þannig  má  finna  allar  litbreytingar. 

Rauðgult  og  blátt  eru  samstæðir  litir  á  Maxwells 
hjóli,  en  hitt  er  þó  alþekt,  að  þessir  litir  hjá  málurum 
mynda  grænt.  Hvernig  getur  staðið  á  þvi?  Setjum  svo 
að  farfinn  sé  á  hvítum  pappír.  Hvitu  geislarnir  frá  papp- 
Irnum  fara  í  gegnum  blátt  og  rauðgult  litarefni  í  auganu. 
Bláa  litarefnið  hleypir  aðeins  grænum  og  f jólubláum  geisl- 
um  i  gegn,  en  stöðvar  þá  rauðu.  Gula  litarefnið  hleypir 
aðeins  rauðum  og  grænum  geislum  i  gegn,  og  stöðvar  þá 
fjólubláu.  Rauðu  og  fjólubláu  geislarnir  komast  þannig 
aldrei  til  sjóntaugarinnar,  skynjast  þvi  ekki;  græni  litur- 
inn  er  sá  eini  sem  skynjast. 

Þær  athuganir,  sem  Helmholtz  gerði,  og  komu  honum 
og  öðrum  á  þá  skoðun,  :iö  þcssir  þrir  litir  væru  frumlitir, 
voru  þessar:  Ef  augað  horfir  lengi  á  sama  lit,  þá  þreyt- 
ist  það,  verður  örmagna.  Ef  það  nú  t.  d.  er  orðið  þreytt 
af  að  horfa  á  rautt,  og  svo  er  brugðið  upp  fyrir  þvi  sterk- 
um  gulum  lit,  þá  sýnist  hann  grænn  eða  grænleitur.  Ef 
augað  er  orðið  þreytt  af  aö  horfa  á  grænt,  og  á  svo  að 
horfa  á  bláan  lit,  þá  sýnist  hann  fjólublár.  Við  að  rann- 
saka  þannig  alla  liti,  þá  kom  það  i  Ijós,  að  það  voru  ætið 
sömu  litirnir,  sem  augað  reyndist  ofreynt  af,  og  það  voru 
þessir  þrir:  rautt,  grænt  og  fjólublátt.  Þessir  þrir  litir 
hlutu  því  að  vera  frumlitir.  Helmholtz  fann  einnig,  að 
þessa  liti  var  ekki  hægt  að  mynda  með  samruna  neinna 
annara  lita,  en  aftur  á  móti  að  það  var  hægt  að  mynda 
alla  aðra  liti  af  þessum  þremur. 

Á  þessum  athugunum  bygðu  nú  Thomas  Young  og 
filðar  Helmholtz  kenningu  þá  um  litaskynjanir,  sem  við  þá  er 
kend.  Ræðir  hún  um,  að  í  nethimnu  augans  séu  þrenns- 
konar  skynjunarfrumur,  sem  svari  til  þessara  þriggja 
frumlita.  AUar  litabreytingar  myndast  þá  þannig,  að  þess- 
ar  frumur  verða  fyrir  misjöfnum  áhrifum.  Hvitt  skynjast 
þá,  þegar  allar  frumurnar  verða  fyrir  jöfnum  áhrifum. 
Ef  þannig  geislar,  sem  hafa  mikla  sveiflulengd  (eru  i  rauða 
-enda   litabandsins),   verka   á   nethimnuna,  þá  verka  þeir 

24 


8?0  Um  Ijós-  og  litaskynjanir. 

mest  á  þær  frumur,  sem  svara  til  rauða  litarins,  en  sama 
sem  ekkert  á  hinar,  og  við  skynjum  þá  sem  rauðan  lit.  Geisla, 
sem  verka  mikið  á  rauðu  frumurnar  i  nethimnunni  og 
enn  meira  á  þær  grænu,  en  lítið  á  fjólubláu  frumurnar, 
skynjum  við  sem  rauðgulan  lit,  o.  s.  frv. 

Auk  þeirra  geisla,  sem  við  skynjum,  eru  margir,  sem 
við  ekki  getum  skynjað.  Eru  þeir  djúprauðir  og  djúp- 
fjólubláir  og  liggja  til  beggja  enda  litabandsins.  Við  sjá- 
um  þvi  ekki  nema  miðhluta  þess.  Djúprauðu  geislarnir 
brotna  minna  en  rauðu  geislarnir,  eru  hitamiklir  en  hafa 
litil  áhrif  á  hfræn  efni.  Djúpfjólubláu  geislarnir  brotna 
meira  en  aðrir  Ijósgeislar,  þeir  hafa  mikil  áhrif  á  Kfræn 
efni  —  eru  t.  d.  þeir  geislar,  sem  Ijóslækningar  Finsens 
byggjast  á  — ,  en  hita  htið.  En  þessa  geisla  getum  við 
ekki  skynjað  með  vorum  skynjunarfærum. 

Ef  við  nú  látum  geislana  frá  glerþristrendingnum  falla 
i  gegnum  rautt  gler  t.  d ,  þá  hverfa  allir  litirnir,  nema 
rauði  liturinn;  gierið  hleypir  aðeins  rauðu  geislunum  i  gegn, 
við  skynjum  aðeins  þá  og  köllum  glerið  rautt.  Ef  glerið 
er  grænt,  þá  sleppa  grænu  geislarnir  i  gegn,  og  nokkuð  af 
þeim  rauðu,  af  því  að  græni  liturinn  á  glerinu  hefir  í  sér 
ögn  af  rauðura  lit.  Litur  gagnsærra  hluta  er  þannig  kom- 
inn  undir  því,  hvaða  geislar  komast  i  gegnum  þá. 

Ogagnsæir  hlutir,  sem  ekki  eru  sjálflýsandi,  eru  sýnileg- 
ir  vegna  þess,  að  þeir  kasta  altur  nokkru  af  þvi  Ijósi, 
sem  fellur  á  þá.  Litur  þeirra  fer  þá  eftir  því,  hvaða  geisl- 
um  þeir  kasta  aftur  og  hverja  þeir  draga  i  sig  (éta).  Só 
ógagnsær  hlutur  t.  d.  rauður,  þá  er  það  af  því,  að  hann 
kastar  rauðu  geislunum  frá  sér,  en  étur  alla  hina.  Sé 
hann  brúnn,  þá  kastar  hann  aftur  geislum  af  ýmsum  lit- 
um,  sem  blandaðir  saman  mynda  brúna  litinn;  og  því 
dekkri  er  liturinn,  sem  færri  geislar  kastast  aftur,  því 
Ijósari,  sem  afturkastið  er  meira.  Hvitur  er  þvi  sá  hlutur, 
sem  kastar  aftur  öllum  geislum  sólarljóssins,  og  svartan 
köllum  við  þann  hlut,  sem  étur  þá  alla.  Svart  er  með 
öðrum  orðum  í  rauninni  enginn  litur.    En  auðvitað  sýnist 


Um  Ijós-  o^  litaskynjanir.  371 

oss  einnig  sá  hlutur  svartur,  sem  endurkastar  aðeins  hin- 
um  ósýnilegu  djúprauðu  og  djúpfjólubláu  geislum. 

Litir  hluta  eru  einnig  undir  þvi  komnir  hverskonar 
Ijós  fellur  á  þá.  I  lampaljósinu  eru  margir  rauðir  og 
grænir  geislar  og  einkum  margir  gulir,  en  litið  af  bláum 
og  fjólubláum  geislum.  Dimmbláir  hlutir,  t.  d.  föt,  sýnast 
þess  vegna  svört  i  lampaljósi,  af  þvi  að  i  þvi  eru  sv^o  fáir 
bláir  geislar.  Sumir  blcíir  litir  hafa  mikið  i  sér  af  græn- 
um  lit  og  þess  vegna  geta  þeir  sýnst  grænleitir  við  lampaljós. 

Ef  mikið  er  af  raka  í  loftinu  við  sólarlag  eða  sóiar- 
upprás,  þá  slær  roða  á  himininn.  Vatsgufan  kastar  flest- 
um  geislum  aftur  öðrum  en  þeim  rauöu.  Af  þvi  Ijósi,  er 
fellur  á  jörðina,  kastast  mikiö  aftur  út  ígeiminn;  nokkuð 
af  þvi  kastast  þaðan  aftur,  einkum  bláir  geislar;  þess 
vegna  er  himininn  blár. 

Auk  Young-Helmholtz  kenningarinnar  var  önnur  kenn- 
ing  sett  fram  af  Hering.  Hvorug  þeirra  gat  viðunanlega 
skýrt  ýms  fyrirbrigði  við  litaskynjanir.  Eitt  af  þeim  er 
litbUndni.  Sumir  eru  algerlega  litblindir,  en  algengast  er 
þó,  að  menn  geti  ekki  aðgreint  rautt  og  grænt.  Hvorug 
kenningin  gat  útskýrt  þessi  fyrirbrigði  viðunanlega.  Hefir 
mikið  verið  hugsað  og  ritað  um  þetta  og  kenningarnar 
endurbættar  á  ýmsa  vegu,  án  þess  þó  að  vera  fullnægj- 
andi. 

Einkum  eru  athuganir  C.  J.  Burch's  merkilegar.  Hann 
fann,  að  með  því  að  horfa  á  sólina  gegnum  litað  safngler, 
þá  varð  augað  litblint  fyrir  þeim  lit,  sem  glerið  hafði.  Ef 
glerið  t.  d.  er  rautt,  þá  getur  augað  fyrst  á  eftir  ekki 
greint  rautt ;  því  sýnist  þá  gul  blóm  græn,  purpurarauðir 
litir  fjólubláir.  Ef  glerið  er  fjólublátt,  þá  hverfur  sú  lita- 
skynjun;  fjólublátt  sýnist  þá  svart,  purpurarautt  fagurrautt 
0.  s.  frv.  Svona  má  halda  áfram  með  alla  liti ;  litaskynj- 
anirnar  breytast  þá  eftir  því,  hvaða  litur  skynjast  ekki. 
Ef  annað  augað  er  litblint  á  purpurarautt  og  hitt  á  grænt, 
þá  sýnast  allir  hlutir  með  sinum  eiginlegu  litum,  en  miklu 
sterkari  en  áður.  Ef  notað  er  litaband  með  mjög  sterkum 
litum   og  augað   látið   horfa  á   einhvern   tiltekinn  lit,  þá^ 


-"ST^    -  Um  Ijós-  og  litaskynjanir. 

-verður  það  þreytt  og  hættir  bráðlega  að  greina  þann  lit. 
Ef  það  t.  d  er  græni  liturinn,  þá  sýnist  manni  rauði  og 
^blái  liturinn  liggja  hlið  við  hlið.  En  ef  augað  er  látið 
horfa  á  gula  litinn,  þá  hverfur  eigi  aðeins  sá  litur,  held- 
w  einnig  sá  rauði  og  græni.  Þetta  styður  kenningu 
Young-Helmholtz,  að  guJi  liturinn  sé  sambland  af  rauðum 
og  grænum  lit.  Með  samskonar  athugunum  á  ýmsum  lit- 
um  litabandsins  má  aðgreina  frumliti  og  aíieidda  liti. 
Burch  korast  að  þeirri  niðurstöðu,  að  kenning  Young-Helm- 
holtz  væri  rétt,  aðeins  væru  frumlitirnir  f  j  ó  r  i  r  og  væri 
blái  liturinn  sá  fjórði.  Hann  fann  ekkert,  sem  benti  á  rétt- 
mæti  kenningar  Herings.  Þessar  athuganir  gerði  Burch  á 
fjölda  manna,  og  varð  niðurstaðan  í  öllum  aðalatriðum  sú 
sama  á  þeim  öllum. 

í  myrkri,  þegar  augað  hefir  fengið  tíma  til  að  ven]- 
ast  þvi,  breytist  Ijósmagn  litanna  i  litabandinu.  Það  sést 
ekki  eins  mikið  af  rauða  litnum,  og  hann  sýnist  miklu 
dekkri,  blái  endinn  Ijósari,  en  birtumestur  er  græni  litur- 
inn  orðinn.  Allitblindum  manni  sýnist  alt  litabandið  eins 
litt,  aðeins  misjafnlega  bjart,  og  bjartast  i  græna  litnum. 
Sachs  hefir  sannað  það  með  nákvæmum  rannsóknum,  að 
augasteinninn  stækkar  og  minkar  eftir  þvi,  hve  mikið  Ijós- 
magnið  er,  sem  verkar  á  augað;  augnasteinninn  dregur  sig 
mest  saman  við  áhrif  gulu  geislanna,  en  hjá  litblindummanni 
við  áhrif  gulgrænu  og  grænu  geislanna.  Rauðu  geislarnir, 
sem  valda  miklum  samdrætti  á  eðlilegu  auga,  hafa  litil  áhrif 
á  litblint  auga. 

Það  er  alment  álitið,  að  ómögulegt  sé  að  fá  neina 
ábyggilega  vissu  um  Ijós-  og  litaskynjanir  dýra,  með  þvi 
að  þau  geti  ekki  með  neinu  móti  gefið  oss  neina  vitneskju 
iim  þær.  Menn  gleyma  hversu  ófullkomin  sú  vitneskja  er 
-sem  aðrir  menn  geta  gefið  um  sjónarskynjanir ;  þó  t.  d. 
einhver  kalli  þann  hlut  rauðan,  sem  mér  sýnist  einnig 
xauður,  þá  hefir  hann  ef  til  viU  alt  annan  blæ  fyrir  hon- 
jum  en  mér.  Prófessor  Hesz  frá  Wiirzburg  hefir  gert  itar- 
legar  rannsóknir  á  Ijósskynjunum  dýra,  og  kemst  hann  að 
þeirri   niðurstöðu,  að  sú  ætlun^  sem  hingað  til  hefir  verið 


Um  Ijós-  og  litaskynjainr.  Sl^ 

ráðandi,  að  dýr  skynji  liti  á  sama  hátt  og  við,  sé  ekki  rétt. 
f  myrkraklefa  lætur  hann  hvít  korn  á  svart  borð  og 
lætur  svo  litaband  með  sterkum  litum  falla  á  kornin, 
þannig  að  þau  sjást  með  öllum  litum.  Sé  nú  api  settur  á- 
borðið,  fer  hann  þegar  i  stað  að  tína  þau  korn,  sem 
hann  getur  séð.  Eftir  nokkrar  sekúndur  hefir  hann  tint 
öll  kornin,  sem  sýnileg  eru  fyrir  heilbrigðu  mannsauga, 
og  ekki  fleiri.  Ef  Ijósmagnið  er  minkað,  þá  sér  manns- 
augað,  sem  orðið  er  vant  myrkrinu,  einungis  þau  korn, 
sem  liggja  i  gulgræna  og  græna  litnum;  kornin  sýnast  nú 
litarlaus.  Apinn,  sem  hefir  haft  jafn-langan  tima  til  að 
venjast  myrkrinu,  tinir  aðeins  þau  korn,  sem  mannsaugað 
sér  hka.  Þessar  tilraunir  sýna,  að  apaaugað  sér  jaf n- langt 
til  beggja  hliða  á  litabandinu  og  mannsaugað,  og  breyting- 
arnar,  sem  verða  á  auganu  i  myrkri,  eru  þær  sömu  hjá  báðum, 
Til  þess  að  geta  gert  sömu  tilraunirnar  á  fugium,  þá 
varð  fyrst  að  slá  þvi  föstu,  að  það  væri  aðeins  sjónin, 
sem  réði  úrslitunum,  og  að  lyktarskynjanir  kæmu  ekki 
til  greina  Til  þess  aö  komast  fyrir  þetta,  þá  var  smyr- 
ill  settur  i  myrkraklefa  og  látinn  kjötbiti  fyrir  framan  hann 
á  skáhalt  svart  borð.  Ljósið  fellur  inn  i  klefann  um 
gat,  sem  er  fyrir  ofan  og  aftan  höfuð  smyrilsins,  þannig 
að  það  fellur  á  kjötið  meðan  fuglinn  situr  kyr,  en  þegar 
hann  teygir  hausinn  fram  til  þess  að  ná  i  kjötbitann  með- 
nefinu,  þá  fellur  skugginn  á  kjötið;  hann  kippir  nú  hausn- 
um  aftur,  því  hann  sér  það  ekki  lengur.  Ljósið  fellur  nú 
aftur  á  bitann,  og  aftur  teygir  hann  fram  hausinn  án  þess 
þé  að  ná  í  kjötbitann,  sem  altaf  hverfur  i  skugganum. 
Þetta  sýn  r  að  það  er  aðeins  sjónin,  sem  ræður.  Að  þcssui 
er  eins  varið  með  hæns,  sést  meðal  annars  af  þvi,  að  þau 
tina  aldrei  í  myrkri,  þó  að  fult  sé  i  kring  um  þau  af 
korni.  Ef  hæna  er  sett  á  svarta  borðið  í  myrkraklefan- 
um  og  hrísgrjónum  er  stráð  á  litabandið,  þá  tinir  hænan 
kornin  út  að  rauða  endanum  hér  um  bil  eins  langt  og 
þau  eru  sýnileg  fyrir  mannsauga;  hún  tinir  einnig  þau 
gulu,  grænu  og  blágrænu,  en  snertir  ekki  þau  dökkgrænu 
bláu,  og  f jólubláu,  sem  mannsaugað  sér  vel.    Með  sömu  að- 


374  [Jm  Ijós-  og  litaskynjanir. 

ferð    má    sýna,    að    dúfur   sjá  mjög  stutt  út  í  rauða  enda 
litabandsins. 

Um  það  atriði,  hvenær  litaskynjanir  byrja  hjá  fuglura, 
þá  hefir  Hesz  fundið,  að  þær  væru  orðnar  fuUþroskaðar 
hjá  ungum  48  kl.  stundum    eftir  að  þeir  skriðu  úr  egginu. 

Þegar  nethimna  augans  hjá  þessum  fuglum  varrann- 
sökuð  i  smásjá,  fanst  ráðningin  á  þessu.  Sjóntaugin  end- 
ar  í  nethimnunni  i  sérstökum  frumum,  sem  taka  á  móti 
áhrifum  Ijóssins  og  láta  þau  svo  berast  til  heilans  sem 
skynjun.  í  þessum  frumum  eru  hjá  fuglunum,  sem  nefnd- 
ir  liafa  verið,  oliudropar  með  sterkum  gulum  eða  rauðum 
lit.  Allir  Ijósgeislar  sem  berast  til  augans,  verða  að  fara 
í  gegnum  þessa  dropa.  Fuglarnir  sjá  þvi  litina  i  kring 
um  sig  nokkuð  Hkt  og  mannsauga,  sem  horfir  i  gegnuni 
rauðgult  gler.  Hjá  náttfuglum  eru  þessir  dropar  aðeins 
Htið  eitt  guUeitir,  og  þeir  sjá  hka  hér  um  bil  út  i  enda 
bláa  megin  á  litabandinu.  Hesz  hefir  einnig  með  öðrum 
tilraunum  sýnt,  að  hrísgrjón  með  ýmsum  litum,  sem  lit- 
blindu  auga  á  rautt  og  grænt  mundu  sýnast  eins  lit,  eru 
af  hænsum  tind  sundur  eftir  lit  með  hinni  mestu  nákvæmni. 
Alment  er  álitið,  að  hæns  séu  blind  í  myrkri.  Tilraunir 
sýndu  að  svo  er  ekki.  Hesz  setti  þau  í  myrkraklefa  og 
lét  svo  mismunandi  mikla  birtu  falla  inn  i  klefann  og  fann, 
að  þau  gátu  mikið  vanist  myrkrinu. 

Að  sömu  niðurstöðLi  komst  hann  með  skjaldbökur.  I 
nethimnum  þeirra  eru  cinuig  gulir  cða  rauðir  olíudropar. 
Tvídýr  (amfibía)  hafa  cnga  cða  lítið  litaða  olíudropa  í  net- 
himnunni.  Með  fóðurtilraunura  korast  hann  að  þeirri  nið 
urstöðu,  að  þau  sæu  jafn-Iangt  út  í  báða  enda  litabands- 
ins  eins  og  mannsaugað,  og  ættu  nokkuð  álíka  hægt  með 
að  venjast  myrkri. 

Þau  einkenni,  sera  Hesz  fann  á  Ijósskynjunum  fiska, 
verða  skiljanlegri  þegar  athugað  er,  hvað  einkenni  full- 
komna  litblindni.  Allitblindum  manni  sýnist  litabandið 
litarlaust  (grátt);  því  Ijósgrárra  sem  litirnir  eru  sterkari, 
því  dökkgrárra  sem  þeir  eru  Ijósminni.  Það  er  bjartast  í 
gulgræna   og   græna   litnum;    rauðu  litirnir  eru  IjósmÍMni 


Um  Ijós-  og  litaskynjanir.  375 

((dökkgrárri)  en  bláu  litirnir.  Hesz  fann  nú,  að  fiskar, 
•einkum  ungir  fískar,  leita  þangað  sem  birtan  er  mest. 
Með  þvi  að  breyta  birtunni  á  ýmsum  stöðum  í  búrunum, 
þá  fann  hann,  að  þeir  gátu  greint  hér  um  bil  hvað  litla 
breytingu  sem  var.  Hann  lét  nú  Ijóslitaband  falla  á  hæfi- 
lega  langt  og  jafnhliða  fiskabúr;  fiskarnir  syntu  þá  undir 
eins  þangað  sem  gulgræni  og  græni  liturinn  var.  I  öðrum 
tilraunum  lét  hann  Ijós  með  ákveðnu  Ijósmagni  skina  á 
annan  helming  búrsins,  en  á  hinn  ýmislega  lit  ogmismun- 
andi  sterk  Ijós.  Þannig  var  hægt  að  bera  ýmsar  Ijósteg- 
undir  saman  og  mæla  gildi  þeirra  fyrir  auga  fisksins. 
^iðurstaðan  varð  sú,  að  Ijósið  verkaði  á  fiskaugað  alveg 
•eins  og  sama  Ijós  mundi  hafa  verkað  á  allitblint  manns- 
auga.  Hvað  rauði  liturinn  hefir  Htil  áhrif  á  fiskaugað, 
þó  hann  fyrir  vorum  augum  virðist  sterkur  litur,  sýnir 
þetta  dæmi  Ijóslega:  I  búrinu  eru  fiskar,  sem  finna  fæð- 
una  aðallega  með  sjóninni.  Búrið  er  svo  látið  i  myrkra- 
klefa,  og  hæ.filega  sterkt  Ijós  látið  falla  á  það.  MiUi  lamp- 
ans  og  búrsins  er  svo  ýmist  skotið  dimmbláu  eða  Ijósrauðu 
gleri.  I  bláa  Ijósinu  gripa  fiskarnir  smá  orma,  sem  kast- 
að  er  ofan  i  kerið.  Allir  rifast  þeir  um  ormana,  og  það 
þó  glerið  sé  svo  dökt,  að  ormarnir  séu  naumast  sýnilegir. 
I  rauða  Ijósinu  aftur  á  móti,  sem  oss  sýnist  miklu  bjart- 
ara,  sjá  fiskarnir  ekki  ormana  og  elta  þá  ekki,  þó  þeir 
fari  rétt  fram  hjá  nefinu  á  þeim  og  sjáist  greinilega.  Mð- 
urstaðan  varð  sú  sama  með  allar  flskategundir,  sem  til- 
raunir  voru  gerðar  með ;  þær  fóru  að  eins  og  allitblindur 
maður  mundi  hafa  gert  undir  sömu  kringumstæðum. 

Af  lindýrum  hefir  Hesz  rannsakað  um  25  tegundir  og 
niðurstaðan  ætíð  orðið  sú  sama,  að  dýrin  eru  litblind  og 
Jiafa  nokkuð  líka  sjón  og  litblindur  maður.  Ýmsar  krabba- 
tegundir,  sem  reyndar  voru,  leituðu  þangað  sem  bjartast 
Tar  i  kerunum,  og  i  lituðu  Ijósi  i  gulgræna  og  græna  lit- 
inn  og  hegðuðu  sér  gagnvart  einlitu  og  marglitu  Ijósi 
•eins  og  fiskarnir.  Eins  fór  með  lirfur  og  bjöllur.  Til- 
xaunir  með  býflugur  sýndu,  að  þessi  ást  á  bláa  litnum, 
flem  margir   rithöfundar  tala  um,  alls  ekki  er  til,  og  þær 


876  Um  Ijds-  og  litaðkynjanir. 

haga  sér  gagnvart  litum  alveg  eins  og  fiskar  og  lindýr. 
Grrasa-  og  dýrafræðingar  hafa  haldið  þvi  fram,  eins  og 
kunnugt  er,  að  litir  blóma  séu  til  þess  að  hæna  að  ým& 
skorkvikindi ;  þeir  séu  nokkurskonar  merkisveifur  eða 
gestgjafaskildir.  Þessi  kenning,  sem  nú  er  sú  algengasta, 
verður  að  vikja,  þvi  það  er  fullsannað,  að  býflugur  hafa 
engar  litaskynjanir,  sem  sé  hægt  að  likja  við  vorar.  Þær 
haga  sér  gagnvart  litum  alveg  eins  og  litblindur  maður 
mundi  gera  undir  sömu  kringumstæðum. 

Flestar  þessar  tilraunir  voru  gerðar  við  rafljós.  Til 
þess  þarf  mikinn  og  dýran  útbúnað.  Einstaka  mátti  þ6 
gera  við  dagsljós;  má  taka  til  dæmis  eina,  sem  einnig  að 
að  öðru  leyti  er  fróðleg  og  skemtileg.  Hún  var  gerð  á  lirf- 
um  af  algengri  mýflugnategund.  Ef  vatnið  í  kerinu,  sem 
þær  lifa  i,  hefir  verið  kyrt  um  hrið,  þá  hanga  lirfurnar 
við  yfirborð  vatnsins,  en  Hesz  tók  nú  eftir  þvi,  að  ef 
skugga  bar  á,  hvað  htill  sem  var,  þá  flýðu  allar  lirfurn- 
ar  niður  i  vatnið,  alveg  til  botns.  fívað  litil  Ijósbreytingin 
þarf  að  vera,  sýnir  þetta  dæmi  Ijóslega:  Ef  kerið,  sem 
lirfurnár  eru  i,  stendur  við  glugga  og  hvitu  pappirsblaði 
er  haldið  upp  að  þeirri  hliðinni,  er  snýr  frá  glugganumy 
þá  fellur  á  kerið,  auk  birtunnar  frá  gluggajium,  einnig  birta 
af  papplrnum.  Sé  pappirnum  nú  kipt  snögglega  burt, 
þá  er  sú  örlitla  breyting  á  birtunni,  er  við  það  verður^ 
nægileg  til  þess,  að  allar  lirfurnar  flýja  i  óðagoti  niður  i 
vatnið.  Þær  flýja  einnig  ef  látinn  er  grár  pappir  milli 
þess  hvíta  og  kersins.  Með  þvi  að  nota  ýmislega  litan 
pappir  má  finna,  hvaða  litir  lirfunum  þykja  Ijósmestiry 
því  dýrin  flýja  einungis  ef  birtan  er  minkuö,  aldrei  ef 
hún  eykst.  Ef  t.  d.  fyrst  var  látinn  dökkblár  pappír  fyrir 
framan  kerið,  og  svo  skotið  öðrum  Ijósrauðum  milli  hans 
og  kersins,  þá  flýðu  dýrin  i  skyndi  niður  i  vatnið,  eins 
og  ef  mikinn  skugga  hefði  borið  á.  Svo  rauði  liturinn 
virðist  ekki  heldur  þessum  dýrum  IjósmikiII.  Niðurstað- 
an  varð  hin  sama  við  samanburð  á  öðrum  litum,  t.  d. 
rauðgulu  og  grænu;  þeim  fanst  græni  liturinn  bjartari. 
Það   má   einnig   sýna  með  tilraunum,  að  þeim  mýflugna- 


Um  Ijós-  og  litaskynjanir.  87T 

sveimum,    sem    á    sumrum   sveima  yfir  i  stórhópum,  finst 
ekki  heldur  rauði  liturinn  Ijósmikill. 

Lubboek  gerði  þá  merkilegu  uppgötvun,  að  maurarn- 
ir  gætu  skynjað  djúpfjólublátt  Ijós.  Hann  áleit,  að  þeir 
skynjuðu  það  með  ákveðnum  lit,  sem  vér  gætum  ekki 
gert  oss  neina  hugmynd  um  hvernig  væri,  og  að  »hlut- 
irnir  fyrir  þeim  liti  þess  vegna  alt  öðruvísi  út,  en  fyrir 
oss«.  Rannsóknir  Hesz  veita  oss  alt  annan  skilning  á  þessum 
fyrirbrigðum.  Djúpfjólubláu  geislarnir  hafa  bylgjulengdina 
400—300  millimikron  (1  millimikron  er  Vioooooo  úr  millimetra) 
—  það  eru  yztu  fjólubláu  og  djúpfjólubláu  geislarnir;  — 
það  eru  þessir  geislar,  sem  eru  aðal-geislarnir  við  geislabrot  í 
málmum  og  vökvum  (fluorescens^).  Það  var  þvi  ekki 
óliklegt,  að  úr  þvi  að  maurar  gátu  skynjað  þessa  geisla,- 
þá  ættu  slík  geislabrot  einhvern  þátt  í  því.  Nákvæm- 
ar  rannsóknir  sýndu  líka,  að  í  þeim  hlutum  augans  hjá 
krabbadýrum  og  skorkvikindum,  sem  brjóta  Ijósgeislana, 
voru  greinileg  geislabrot,  og  að  þeir  sendu  frá  sér  mikið 
af  djúpf jólubláum  geislum.  Sérstaklega  skiftir  afstaða  maur- 
anna  máli  í  þessu  efni.  Með  nákvæmum  rannsóknum  og 
mælingum  tókst  Hesz  að  sýna,  að  þegar  hann  t.  d.  tók 
djúpfjólubláu  geislana  burt  úr  dagsljósinu  meö  þar  til 
gerðu  gleri,  þá  fanst  maurunum  það  ekki  eins  bjart  og 
þegar  þessir  geislar  voru  einnig  í  því,  og  þó  haf a  þeir  sýnilegu 
af  þessum  geislum  fyrir  vorum  augum  aðeins  V200  ^f 
birtumagni  dagsljóssins.  Þessi  dýr  sjá  ekki  annað  eða 
meira  af  Ijóslitabandinu  en  litblindur  maður,  sem  hing- 
að  til  hefir  þó  verið  álitið,  og  þau  sjá  ekki  beinlínis 
djúpfjólubláu  geislana,  heldur  óbeinlínis,  sökum  Ijósbrota 
augans  sjálfs,  þannig,  að  Ijósbrotin  breyta  grænu  geislun- 
um,  sem  dýrin  sjá  ekki,  svo  að  þeir  verða  sýnilegir, 
og  það  eru  líka  þessir  geislar,  sem  dýrin  skynja  að  séu 
bjartastir,  eins  og  tilraunirnar  sýna. 

Hesz  fann,  að  hjá  krabbadýrunum  voru  einnig  mikiL 


')  Geislabrot  (fluorescens)  er  sá  eiginleiki,  sem  ýms  efni  hafa  (t. 
d.  steinolía)  til  að  senda  sjálf  frá  sér  geisla,  ef  Ijós  fellur  á  |)au,  og 
hafa   þessir   geislar  ýmsa  liti,  og  eru  því  sérkennilegir  fyrir  hvert  efni^ 


S78  Ura  Ijós-  og  litaskynjanir. 

^ræn  Ijósbrot  í  skildinum.  Með  þvi  að  vatn  á  miklu 
dýpi  hleypir  i  gegn  tiltölulega  meiru  af  geislum  með  stuttri 
sveiflulengd  (blátt- fjólublátt)  en  öðrum,  þá  er  ekki  ómögu- 
legt,  að  krabbar,  sem  lifa  á  ákveðnu  dýpi,  eigi  hægra 
með  að  sjá  félaga  sina  vegna  Ijósbrotanna  í  skelinni.  En 
um  þetta  verður  ekki  sagt  með  vissu  fyr  en  búið  er  að 
rannsaka,  hvað  salt  vatn  og  ósalt  getur  drukkið  mikið  i 
sig  af  þessum  geislum. 

Eins  og  fyr  er  um  getið,  breytist  stærð  augasteins- 
ins  við  Ijósáhrif.  Af  hryggiausum  dýrum  eru  hausfæti- 
ingar  (cephalopodar)  þau  einu  dýr,  sem  hafa  augasteina, 
er  taka  breytingum  við  Ijósáhrif.  Þeir  eru  mjög  fjörugir, 
og  þess  vegna  ágætt  að  gera  tilraunir  á  þeim.  Hesz  tók 
fjölda  augnabliksmynda  af  þeim  undir  áhrifum  ýmislega 
lits  Ijóss,  og  niðurstaðan  varð  sú,  að  Ijósið  hafði  alveg 
sömu  eða  hk  áhrif  á  augu  þeirra  og  augu  allitblinds  manns. 
Sama  niðurstaða  varð  af  síðari  tilraunum.  Þær  gáfu  einn- 
ig  ýmsar  fróðiegar  bendingar  um,  hvenær  Ijósskynjanirnar 
byrja.  Löngu  fyrir  fæðinguna  var  sjónarliffærið  fullþroskað 
og  hafði  öll  þau  einkenni,  sem  það  heflr  hjá  fullorðna 
dýrinu.  Lindýrsfóstur  (hohgo),  sem  enn  vantaði  5—4  vik- 
ur  til  að  vera  fuUburða,  voru  sett  í  ferstrend  vatnsilát  og 
litaband  látið  falla  á  þau.  Þessi  dýr  höfðu  sömu  tilhneig- 
'ingu  og  ungir  fiskar  og  krabbadýr  til  þess  að  synda  þang- 
að,  sem  bjartast  var,  og  söfnuðust  saman  i  hinn  gulgræna  og 
græna  hluta  vatnsins.  Þau  syntu  þaðan,  sem  rauða  Ijós- 
ið  fjell  á,  og  þangað,  sem  vatnið  fyrir  vorum  augum  var 
dimmblátt.  Ljósið  verkaði  eins  á  þeirra  augu  og  ailit- 
blint  mannsauga. 

Hesz  minnist  stuttlega  á  athuganir  sinar  á  dýrum, 
sem  ekki  hafa  sérstök  sjónarhffæri.  Hann  gerði  þær  á 
skelfiskum.  Sipho-skelfiskurinn  er  reyrmyndaður  og  getur 
teygt  sig  1 — 2  sm.  út  úr  skelinni,  ef  hann  er  látinn 
liggja  óáreittur  i  sandinum.  Hann  er  mjög  næmur  fyrir 
Ijósi,  og  ef  Ijósgeisli  er  látinn  falla  á  hann,  þá  dregur 
hann  sig  aftur  inn  i  skelina  að  meira  eða  minna  leyti, 
Tanalega  þeim  mun  meir,  sem  Ijósið  er  sterkara  og  hann 


Um  Ijós-  o^  litaskynjanir.  379 

Ihefir  verið  lengur  í  myrkri.  Hesz  lét  ýmislega  lita  geisla 
falla  á  skelflska,  sem  voru  orðnir  vanir  myrkri.  Augna- 
bliksmyndir  sýndu,  að  þegar  rauðu  geislarnir  féllu  á  þá, 
þá  drógu  þeir  sig  lítið  sem  ekkert  inn  í  skelina.  í  gulu 
Ijósi  nokkru  meir,  en  þó  sem  litlu  munaði;  mest  drógu 
þeir  sig  inn  í  gulgrænu  og  grænu  Ijósi ;  i  bláu  Ijósi  minna 
•  en  i  grænu,  en  þó  miklu  meira  en  i  rauðu.  Rannsóknirn- 
ar  sýndu  einnig,  að  þessi  dýr  eru  jafn-viðkvæm  eða  þvi 
sem  næst  fyrir  Ijósi  með  sama  lit  en  ýmsum  styrkleika 
eins  og  allitblint  mannsauga.  Svo  viðkvæm  eru  þessi  dýr 
fyrir  áhrifum  Ijóssins,  þó  þau  engin  augu  hafl.  Hann 
rannsakaði  einnig,  hvað  þessi  dýr  vendust  mikið  myrkr- 
inu,  og  hann  fann,  að  dýr,  sem  höfðu  verið  30  mínútur  í 
myrkri,  voru  1 000  sinnum  viðkvæmari  fyrir  Ijósi,  en  hin, 
sem  höfðu  verið  i  birtunni. 

Þcssar  rannsóknir  sýna,  að  aðeins  Htill  dýraflokkur 
skynjar  Ktina  á  sama  eða  Kkan  hátt  og  vér,  nefnilega 
aðeins  þau  hryggdýr,  sem  anda  með  lungum,  en  öll  önn- 
ur  dýr,  sem  hingað  til  hafa  veriö  rannsökuð  (fiskar  og 
hndýr),  haga  sér  eins  og  þau  ættu  að  gera,  ef  Ijóskynj- 
anir  þeirra  væru  eins  eða  mjög  lil^ar  og  allitblinds 
manns. 

Það   er    ekki    langt  síðan  að  sii  ætlun  var  sett  fram, 

-að  maðurinn  hefði  fyrst  farið  að  skynja  liti  eftir  að  sögur 

gerðust,    og   hetjur  Hómers  liefðu  þannig  verið  litblindar. 

Þetta  nær  engri  átt,  þvi  nú  hefir  verið  sannað  að  jafnvel 

tvídýr  skynja  Ijósið  eins  vel  og  vér,  eða  því  sem  næst. 

Fullkomin  litbhndni,  sem  til  þessa  hefir  ekki  verið 
hægt  að  skýra,  er  þá  ekki  annað  enóluliliomið  þroskastig. 
Eftirtektarverð  er  einnig  þessi  staðreynd,  að  þau  einkenni, 
sem  auðkenna  eðhlega  sjón,  þegar  augað  hefir  vanist 
myrkri,  er  aftur  hægt  að  finna  hjá  dýrum  á  mjög  lágu 
þroskastigi,  og  jafnvel  hjá  þeim,  sem  enn  hafa  ekki  neitt 
Æérstakt  skilningarvit. 

M.  Júl.  Magnus^ 
læknir. 


Bertha  y.  Suttner. 


Eitt  af  mikilmennum  heimsins  er  horfið  oss  sýnum. 
Bertha  v.  Suttner  er  látin. 

Bertha  v.  Suttner  var  fædd  i  Prag  1843.  Foreldrar 
hennar  voru  marskálkur  Franz  v.  Kinsky  greifi  og  kona 
hans  Sofía,  fædd  v.  Körner,  af  kunnum  skáldaættum. 
Hún  var  sjálf  skáld  og  söngvin  mjög,  og  virðist  dóttirin 
hafa  erft  báða  þá  eiginleika. 

Kinsky  greifi  andaðist,  áður  dóttir  hans  var  i  heiminn 
borÍD,  og  bæði  það  og  eins  hitt  að  móðir  hennar  eigi  var 
af  aðalsættum  og  fremur  litið  við  efni,  olli  þvi,  að  hún 
átti  við  ýmsa  örðugleika  að  striða  framan  af  æfinni. 
Hvergi  i  víðri  veröld  getur  shkt  aðalsdramb  sem  í  Austur- 
ríki,  má  meðal  annars  ráðaþað  af  orðum  Metternichs:  »Der 
Mensch  beginnt  mit  dem  Baron«.  »Þeir,  sem  eru  óæðri 
en  barónar,  eru  ekki  menn«.  Aðallinn  i  Austurríki  heimt- 
aði  þá  16  aðalborna  forfeður  bæði  í  föður-  og  móðurætt,, 
til  þess  að  taka  einhvern  í  sinn  hóp,  og  Bertha  v.  Kinsky 
fekk  að  súpa  á  því  seyðinu,  að  móðir  hennar  var  af  borg- 
araættum. 

Þegar  hún  var  18  ára,  fékk  hún  i  fyrsta  sinn  að  fara 
á  dansleik.  Var  þar  bæði  háaðallinn  og  einstaka,  sem 
líkt  var  ástatt  um  og  hana.  Bertha  var  óvenju  fríð  sýn- 
um  og  hafði  gert  sér  miklar  vonir  um  að  skemta  sér,  en 
önnur  varð  raunin  á.  Hún  fékk  aðeins  tvo  dansa,  og 
bæði  hún  og  móðir  hennar  voru  látnar  einar  alt  kveldið. 
Hve  sár  gremja  hennar  hafi  verið  má  ráða  af  því,  að  á 
heimleiðinni  afréð  hún  að  játast  fimtugum  auðkýfing,  er 
hafði  beðið  hennar  þá  nýlega.     Þau  trúlofuðust  og  nú  var 


'  Bertha  v.  Suttner.  381 

hún  tilbeðin  eins  og  drotning  i  dansleikum  og  kærastinn 
sendi  henni  hverskonar  skraut  og  dýrgripi.  Svona  leið 
ein  vika.  Þá  vildi  svo  til  eitt  augnablik,  að  hún  var  ein 
i  stofu  hjá  brúðgumanum  tilvonandi,  og  varð  honum  þá 
á  að  kyssa  hana  i  fyrsta  sinn  —  og  það  beint  á  munninn. 
Hún  rak  upp  hátt  hljóð  af  viðbjóð  og  flýði  —  og  daginn 
eftir  sendi  hún  honum  aftur  allar  gjaflrnar  og  rifti  heiti 
sínu  við  hann,  þrátt  fyrir  mótmæli  móðar  sinnar  og  ætt- 
ingja. 

Og  nú  byrjar  Bertha  v.  Kinsky  fyrir  alvöru  að  búa 
sig  undir  að  geta  sjálf  séð  sér  farborða.  Hún  lærir  ensku, 
frönsku  og  itölsku  til  hlítar.  Hún  les  allar  helztu  bók- 
mentir  Evrópuþjóðanna.  Hún  les  sögu^  efnafræði,  mann- 
fræði,  stjörnufræði  —  alt  sem  hún  getur  höndunum  undir 
komist  —  en  þó  einkum  og  sér  í  lagi  heimspeki,  meira 
að  segja  jafn-strembna  heimspekinga  og  Kant.  Og  þrátt 
fyrir  allan  þennan  lestur  er  þó  aðalstarf  hennar  að  stunda 
söng  og  hljóðfæraslátt.  Hún  heflr  óvenju  fallega  söngrödd, 
en  þjáist  af  óskiljanlegum  ótta  í  hvert  skifti  sem  hún  á 
að  syngja  opinberlega.  Svona  líður  hvert  árið  á  fætur 
öðru,  unz  hún  er  28  ára  að  aldri.  Þá  kynnist  hún  prins 
Wittgenstein;  hann  var  mjög  mikill  söngsnillingur,  þau 
trúlofast,  en  hann  deyr  skömmu  siðar,  á  ferð  til  Ameríku, 
þar  sem  hann  ætlaði  að  syngja  í  ýmsum  borgum.  Bertha 
syrgði  hann  ákaft  um  tima,  en  segir  þó  sjálf,  að  ástin  hafl 
ekki  verið  búin  að  festa  djúpar  rætur  í  hjarta  sínu. 

En  nú  var  Bertha  v.  Kinsky  orðin  30  ára,  og  nú  var 
henni  nauðugur  einn  kostur  að  fara  að  vinna  fyrir  sér. 
Eignir  móður  hennar  voru  að  þrotum  komnar,  og  ekkju- 
styrkur  hennar  var  of  lítill  fyrir  þær  báðar  að  lifa  af. 
Enn  þá  vantaði  talsvert  á  að  hún  gæti  komist  að  góðum 
leikhúsum  sem  söngkona,  og  hún  sá  því  ráðlegast  að  sleppa 
öllum  vonum  1  þá  átt,  og  réðist  sem  kenslukona  til  bar- 
óns  1  Vín  að  nafni  Suttner.  Átti  hún  að  kenna  4  gjaf- 
vaxta  dætrum  hans.  Þetta  varð  henni  til  hins  mesta  láns. 
Systurnar   fjórar   og   hún   bundu  með    sér  órjúfandi  vin- 


38i  Bertha  v.  Suttner. 

áttu,  og  yngsti  sonurinn,  Arthur  Gundachar,  og  hún  trúlof- 
uðust  sin  á  milli,  áður  langt  um  leið. 

Þrjú  ár  var  Bertha  v.  Kinsky  þarna  —  en  þá  komst 
gamla  barónsfrú  v.  Suttner  á  snoðir  um,  að  eittlivað 
mundi  vera  á  seyði  milli  hennar  og  Arthurs.  Hann  var 
þá  að  lesa  lög,  hafði  enga  stöðu  og  var  auk  þess  7  árum 
yngri  en  konuefnið.  Aíleiðingin  af  öUu  þessu  varð,  að 
Bertha  v.  Kinsky  afréð  að  fara  frá  Vín,  og  fekk  þá  til- 
boð  um  að  verða  skrifari  hjá  Alfred  ííobel  í  París  Hún 
kvaddi  þvi  vini  sína  og  hélt  til  Parísar,  hry gg  i  huga. 
Þau  skrifuðust  þvi  nær  daglega  á,  hún  og  systkinin  v. 
Suttner;  og  er  þar  skemst  frá  að  segja,  að  báðum  hjóna- 
leysunum  virtist  skilnaðurinn  jafn-óbærilegur.  Bertha  hélt 
aftur  til  Vinarborgar,  þau  giftust  á  laun,  heimsóttu  rétt 
sem  snöggvast  móður  hennar,  er  lagði  blessun  sina  yfir 
þau,  og  flýðu  síðan  til  Kákasus;  þar  átti  Bertha  v.  Suttner 
megnandi  vini  frá  fornu  fari. 

I  Kákasus  bjuggu  nýgiftu  hjónin  i  9  ár.  Þau  voru 
—  einkum  fyrstu  árin  —  oft  svo  fátæk,  að  þau  höfðu 
varla  til  hnifs  og  skeiðar.  En  þrátt  fyrir  það  voru  þau 
eins  og  i  sjöunda  himni;  þau  tóku  hverja  þá  vinnu,  sem 
þeim  bauðst;  baróninn  var  bókhaldari  fyrir  verzlunareig- 
endur;  hann  lagði  ráð  á  um  húsabyggingar;  hann  skrif- 
aði  greinar  i  blöð  og  timarit  um  alt  milli  himins  og  jarð- 
ar.  Barónsfrúin  kendi  útlend  mál,  söng  og  hljóðfæraslátt, 
og  i  frítimum  sinum  lásu  þau  saman  sögu,  náttúrusögu, 
heimspeki  og  skáldrit.  Þau  voru  bæði  fluggáfuð  og  höfðu 
sameiginlegan  áhuga  á  að  auðga  stöðugt  anda  sinn  að 
hverskonar  þekkingu,  og  samhygð  þeirra  var  svo  mikil, 
að  þeim  varð  aldrei  sundurorða  eða  sýndist  sitt  hvoru. 

Til  þess  að  ráða  bót  á  mestu  peninga-vandræðunum 
fór  barónsfrúinn  þegar  fyrstu  árin  að  skrifa  smásögur 
undir  dularnafninu  B.  Oulot.  Sögum  hennar  var  vel  tek- 
ið  og  hælt,  og  hún  reit  hverja  bókina  á  fætur  annari, 
bætti  það  talsvert  efnahaginn,  og  varð  að  auki  til  þess 
að  gömlu  barónshjónin  v.  Suttner  sættust  heilum  sáttum, 
við  hana. 


Bertha  v.  Suttner.  383^ 

Fyrsta  bók  hennar,  »Inventarium  einer  Seele«,  komj 
út  1878  og  er,  eins  og  nafnið  bendir  á,  aðallega  um  henn- 
ar  eigin  skoðanir  á  hfinu  yfir  höfuð.  »Es  Löwas«,  gælu- 
nafn  fyrir  Ijónið,  er  um  hjónaband  þeirra,  einkar  elsku- 
leg  og  vel  rituð  bók.  Skömmu  siðar  kom  »Danielo 
Dormes«  »Ein  Manuskript«,  fjörug  og  margbreytt  bréf  frá 
móður  til  dóttur  sinnar  nýgiftrar.  1888  kom  »Das  Ma- 
schinen  Zeitalter«,  þótti  hún  bera  af  öllum  hinum  og  þótt- 
ust  menn  sannfærðir  um,  að  annað  hvort  Max  Nordau 
eða  Karl  Vogt  hlyti  að  vera  höfundur  hennar,  en  þeir 
voru  i  einna  mestu  áliti  um  þær  mundir. 

Enginn  vafi  er  á  þvi,  að  útiegðin  i  Kákasus  hefir  orð- 
ið  til  þess  aö  knýja  fraui  alla  þá  möguleika,  er  bjuggu 
í  Berthu  v.  Suttner.  .  Meðal  annars  opnast  nú  i  fyrsta 
sinn  augu  hennar  fyrir  því  sem  ábótavant  er  i  þjóðfélags 
skipun  heimsins.  Nú  stóð  hún  ein  síns  liðs,  útilokuð  frá 
allri  uragengni  við  þær  stéttir  manna,  sem  þau  hjónin 
áttu  heima  í,  og  það  verður  til  þess,  að  hún  fer  að  grand- 
skoða  hið  raunverulega  gildi  þess,  sem  hún  hefir  á  glæ 
kastað  —  og  þá  einkum  manngildi  æðstu  stéttanna.  í 
tveim  bókum,  sem  báðar  eru  þýddar  á  dönsku,  »Hasard« 
og  »Ved  Kivieraen«,  koma  fram  skoðanir  hennar  á  þeim 
flokki  manna,  er  einungis  lifir  til  að  skemta  sér.  Báðar 
eru  bækurnar  bygðar  á  eigin  sjón  og  reynd,  og  aðalatriðin 
í  þeim  eru  atvik  úr  hennar  eigin  lífi.  Þær  eru  fjörugar 
og  skemtilegar  og  án  þess  að  koma  með  eina  einustu 
setningu  af  móralprédikun  frá  höf.  sjálfum,  stingur  hún 
svo  greinilega  á  kýlinu,  að  öllum  hlýtur  að  skiljast,  hvað 
hún  fer. 

Hún  segir  sjálf,  að  þrátt  fyrir  alt  það  sem  hún  hafði 
lesið,  hafði  henni  um  þrítugsleytið  ekki  skilist  það,  að 
þjóðfélagsskipunin  gæti  breyzt  og  að  það  er  mönnum 
í  sjálfsvald  sett  að  stuðla  að  og  berjast  fyrir  þeim  breyt- 
ingum,  er  þeim  virðast  nauðsynlegar,  —  henni  hafði  aldrei 
komið  slikt  til  hugar.  Og  um  ófriðinn  milli  Frakka  og 
Þjóðverja  vissi  hún  það  eitt,  að  hún  var  i  Berlin  þegar 
herinn   kom  heim  aftur,  eftir  hinn  fræga  sigur,  og  að  þá 


:3«4  Bertha  v.  Suttner. 

var  sólskin  og  fögnuður  hinn  mesti,  blaktandi  fánar,  blóm- 
stráðar  götur,  sigurbogar.  —  Þá  var  sú  Bertha  v.  Suttner, 
er  reit  »Die  Waffen  nieder«,  enn  ekki  vöknuð  til  með- 
vitundar  i  henni. 

Eftir  9  ára  útlegð  snéru  þau  hjónin  aftur  heim  til 
föðurhúsa,  og  var  þeim  þá  fagnað  sem  bczt  mátti  verða. 
Þau  settust  að  í  höllinni  hjá  gömlu  barónshjónunum  Sutt> 
ner  og  lifðu  eftir  það  í  ást  og  eindrægni  við  þau,  unz 
þau,  gömlu  hjónin,  dóu  i  hárri  elli. 

Fyrsta  árið  eftir  heimkorauna  voru  þau  ungu  Suttners- 
hjónin  á  rithöfundaþingi,  er  haldið  var  þar  i  Vínarborg.  Um 
það  segir  Bertha  v.  Suttner,  að  þá  á  fundinum  hafi  1  fyrsta 
sinn  vaknað  hjá  sér  meðvitund  um  og  glöggur  skilningur 
á  því,  hvað  samábyrgð  (Solidaritet)  í  víðustu  merkingu 
væri  i  raun  og  veru.  »0g  þessi  tilfinning«,  segir  hún, 
»hlýtur  að  verða  æ  ríkari  hjá  komandi  kynslóðum.  Og 
hún  er  miklu  áhrifameiri  og  öflugri  en  hið  fagra  boðorð: 
»Elska  skaltu  náunga  þinn  eins  og  sjálfan  þig«,  þvi  sam- 
ábyrgðartilfinningin  vekur  oss  til  meðvitundar  um,  að  ná- 
unginn  er  frá  upphafi  vega  sinna  samhljóða  sjálfum  oss. 
Meðvitundin  um  það,  að  áhugamál  heildarinnar  samtímis 
^ru  áhugaraál  hvers  einstaklings  —  og  eins  á  hinn  bóginn, 
hún  gefur  einstaklingnum  svo  aukna  sjálfstilfinningu,  að 
hann  skoðar  sig  sem  heildina  (das  Ganze).  Hann  getur 
þá  ekki  lengur  aðgreint  sjálfan  sig  frá  heildinni«. 

Það  er  auðsætt  af  þessu,  að  andleg  þroskun  hennar 
stöðugt  heldur  áfram.  Áhugi  hennar  á  þjóðmálefnum  var 
þegar  vaknaður  —  nú  vakna  einnig  hugsjónirnar  á  sama 
fíviði.  Hún  er  nú  orðin  fullþroskuð  til  þess  að  geta  orðið 
gagntekin  af  eldlegum  áhuga  fyrir  einhverju  málefni  og 
helgað  því  alla  lífs  og  sálar  krafta  sína. 

Og  þess  var  ekki  lengi  að  bíða,  að  hinn  eldlegi  áhugi 
vaknaði  í  brjósti  hennar. 

Veturinn  1887  bjuggu  þau  í  París,  Bertha  v.  Suttner 
og  maður  hennar.  Þar  heyrði  hún  einu  sinni  af  hendingu, 
að  í  Ameríku  væri  til  félag  með  þeim  tilgangi  að  starfa 
að  alheimsfriði.    Þessi  fregn  kveikti  eldinn  í  brjósti  henn- 


Bertha  v.  Suttner.  385 

ar.  Henni  varð  svo  mikið  um  að  heyra  þetta,  að  hún  seg- 
ir  sjálf,  að  fregnin  haíi  ^rafmagnað  sig«. 

Alla  æfi  sína  hafði  hún  þráð  og  leitað  að  einhverju  — 
einhverju  starfi,  einhverri  hugsjón  —  sem  gæti  verið  að- 
alatriði  (»das  wichtige«)  fyrir  hana,  sem  hún  gæti  starf- 
að  að  með  öllum  þeim  brennandi  áhuga,  sem  hún  fann 
i  sjálfri  sér,  öllu  þvi  sálarþreki  og  öllum  þeim  gáfum,  er 
henni  voru  i  ríkulegum  mæii  veittar.  Lengi  framan  af 
hafði  hún  haldið  að  söngur  og  hljóðfærasláttur  væri  sér 
»das  wichtige«,  en  hún  uppgötvaði  þó  að  lokum  að  svo 
var  eigi.  —  En  nú  var  hún  ekki  í  neinum  vafa  lengur. 
Þessi  göfuga  hugsjón,  »alheimsfriður«,  alheimsbræðralag 
milli  allra  þjóða,  hugsjón  er  var  stórf englegri  en  svo,  að  hún 
hefði  dirfst  að  hugsa  hana,  en  sem  var  i  fylsta  samræmi 
við  hennar  eigin  nývöknuöu  hugsjónir  um  samábyrgð  og 
einingu  allra  manna,  þessi  hugsjón  var  »das  wichtige«, 
ekki  aðeins  fyrir  hvern  þann  einstakling,  er  var  nægilega 
andlega  þroskaður  til  að  geta  látið  sér  skiljast  hana,  held- 
ur  og  fyrir  alt  mannfélagið  í  heild  sinni. 

Og  upp  frá  þessu  ver  hún  öllum  sínum  tíma,  öllu 
«ínu  sálarþreki  og  öUum  sínum  eignum  i  þarfir  friðar- 
boðskaparins. 

Arið  eftir  kom  merkasta  bók  hennar,  »Mður  með  vopn- 
in»,  »Die  Waffen  nieder«.  Er  sú  bók  rituð  i  þeim  tilgangi 
að  sýna,  hve  miklu  illu  ófriður  getur  til  leiðar  komið  fyr- 
ir  ibúa  þeirra  landa,  er  berjast.  Bókin  er  svo  innileg  og 
náttúrleg,  að  flestir  hafa  haldið,  að  hún  væri  æfisaga 
Berthu  v.  Suttner  sjáfrar,  og  hún  er  rituð  með  slikum 
guðmóði,  að  henni  hefir  verið  jafnað  við  »UncIe  Toms 
Cabin«  sem  rituð  var  móti  þrælasölunni.  Bókin  vakti 
afarmikla  athygli  og  ávann  höfundinum  fjölda  vina  — 
og  fjölda  óvina,  nefnilega  alla  þá  er  við  hermál  voru 
riðnir.  Hver  útgáfan  kom  á  fætur  annari  og  bókin  var 
þýdd  á  flest  tungumál  —  meira  að  segja  á  hebresku. 

Skömmu  siðar  kom  Bertha  v.  Suttner  á  fót  friðarfé- 
lagi   i  Austurriki,  og  tók  að  gefa  út  tímarit  til  að  hrinda 

25 


386  Bertha  v.  Sattiier. 

málinu  áfram.  Maður  hennar  var  henni  samhentur  í 
þessu  sem  öðru,  þau  ferðuðust  viða  um  Evrópu,  héldu 
fyrirlestra  og  fundi,  söfnuðu  fé  til  þess  að  hrinda  málinu^ 
áfram.  Þauskrifuðustávið  flestamálsmetandi  menn,  karla  og 
konur,  um  allan  heim  —  einkum  þó  Bertha  —  og  á  frið- 
arfundunum  í  Haag  var  hún  lífið  og  sálin  i  öllu.  Hún 
hafði  að  fornu  fari  kynst  Alfred  Nobel  í  París  og  var 
hann  jafnan  aldavinur  hennar  síðan,  og  er  enginn  vafi  á 
þvi  að  hin  göfugmannlega  erfðaskrá  hans  er  að  einhverju 
leyti  að  þakka  áhrifum  hennar.  Hann  studdi  hana  bæði 
með  ráðum  og  dáð  i  lifanda  lifi,  og  hvatti  hana  jafnan 
til  nýrra  framkvæmda. 

Þrátt  fyrir  sín  miklu  og  margbreyttu  störi  í  friðarins- 
þjónustu  hélt  Bertha  v.  Suttner  þó  áfram  að  skrifa  bækur,. 
meðal  annars  áframhald  af  »Die  Waffen  nieder«  (þýtt  k 
dönsku  »]Sred  med  Vaabnene«)  »Marthas  Kinder«  (á  dönsku 
»Marthas  Börn«),  »Einsam  und  arm«,  hugleiðingar  gamals- 
fátæks  manns  um  lífið  yfirleitt  og  sér  i  lagi  sina  eigin  æfi, 
og  eftir  að  hún  1902  hafði  mist  mannsinn  »Briefe  an  ein- 
en  Toten«  (á  dönsku  »Breve  til  en  afdöd«). 

Hún  tók  sér  fráfall  mannsins  síns  mjög  nærri  og  var 
lengi  að  ná  sér  eftir  það,  enda  var  það  ekki  furða.  Hjóna' 
band  þeirra  var  bygt  á  innilegri  ást,  sem  von  bráðar 
snerist  upp  i  innilega  samúð  og  vináttu,  og  alla  æfi  höfðu 
þau  unnið  saman  að  áhugamálum  sínum.  Barón  v.  Suttner 
var  jafnan  fremstur  i  flokki  að  viðurkenna  hina  miklu: 
hæfileika  konu  sinnar  og  dást  að  þeim  og  lét  sér  enga 
lægingu  þykja  að  fylgja  þar  eftir,  er  hún  fór  fyrir,  t.  d.. 
i  friðarhreyfingunni. 

Þegar  Bertha  v.  Suttner  var  búin  að  ná  sér  nokkurn- 
veginn  eftir  sorgina  og  missirinn,  tók  hún  aftur  að  starfa^ 
af  alefli  fyrir  áhugamálum  sinum.  Það  var  eins  og  sjón- 
deildarhringur  hennar  yrði  æ  stærri,  og  barðist  hún  nú: 
bæði  i  ræðu  og  riti  gegn  hvers  konar  rangindum  í  þjóðfé- 
laginu  og  hlynti  að  hvers  konar  fögrum  hugsjónum  og: 
öllu  þvi  er  æðstu  réttlætiskröfur  tímans  heimtuðu. 


Bertha  v.  Suttner.  387 

Hún  studdi  trúfrelsi,  kvenfrelsi  og  gyðingafrelsi ; 
en  friðarhreyfingin  og  samúðarhugsjón  sú,  er  liggur  til 
grundvallar  fyrir  henni,  voru  þó  óskabörn  hennar  fram 
til  hinztu  stundar. 

Síðustu  árin  reit  hún  æfisögu  sína  og  er  það  bæði 
fróðleg  og  merkileg  bók. 

B.  Þ.  Blöndal. 


25'' 


Um  lífsins  elixíra 

.  og 

hið  lifandi  hold. 

Fyrirlestar  fluttur  i  stúdentafélaginu  á  Akureyri  í  febrúar  1914. 


Það  mun  orðið  flestum  kunnugt,  að  líkami  vor  er 
skeyttur  saman  úr  agnarsmáum  lifseindum  eða  lifandi 
verum,  sem  vér  köllum  sellur.  Og  hver  af  þessum  sellum 
er  i  öllum  aðalatriðum  eins  að  gerð  og  lægstu  dýrin,  sem 
kölluð  eru  frumdýr,  af  þvi  að  margir  halda,  að  hinar 
fyrstu  hfverur  jarðarinnar  hafi  verið  svipaðar  þeim  að 
útliti. 

Sellurnar  eru  mjög  mismunandi  i  hkamanum  eftir  þvi 
i  hvaða  hffæri  þær  eru ;  taugaseUur,  vöðvaseUur,  bandvef- 
sellur,  húðsellur,  beinsellur,  brjósksellur,  kirtilsellur,  þessar 
eru  hinar  helztu  sellutegundir  hkamans,  hver  með  sinni 
gerð  og  náttúru,  þvi  hver  þeirra  hefir  sína  sérstöku  köU- 
un  að  rækja.  Flestar  eru  þær  svo  smáar,  að  þær  sjást 
aðeins  i  góðri  smásjá.  Langstærstar  eru  sumar  taugasell- 
urnar,  þvi  út  úr  þeim  hggja  þræðir  eða  símar,  sem  reynd- 
ar  eru  örmjóir,  en  svo  langir,  að  þeir  lengstu  ná  t.  d.  frá 
neðri  hluta  mænunnar  og  niður  á  tær.  Það  eru  þessir 
símar  eða  angar  út  úr  taugasellunum  sem  mynda  taug- 
arnar. 

Sellustarfið  i  líkamanum  er  mjög  margbrotið.  Við 
taugasellurnar  i  mænu,  heila  og  taugahnoðum  eraltsálar- 
líf  vort  bundið.  En  hvernig  sellurnar  fara  að  finna  til  og 
framleiða  hugsanir,  eða  hvort  þær  eru  aðeins  miðlar,  eða 
€ins   og  verkfæri,  t.  d.  i  líkingu  við  hljóðfæri,  sem  leikið 


Um  lífsins  elixira  og  hið  lifandi  hold.  389" 

er  á  —  um  það  höfum  vér  enn  enga  Ijósa  hugmynd.  — 
Vöðvasellurnar  framleiða  allar  hreyíingar  llkamans  undir 
stiórn  taugakeríisins.  Húð-  og  bandvefsellurnurnar  eru  ttl 
varnar  og  hlífðar  hinum,  en  bein  og  brjósksellurnar  mynda 
máttarstoðir  Kkamans. 

öllum  sellunum  er  það  sameiginlegt,  að  þær  lifa  sinu 
lifi  með  likum  hætti  og  önnur  dýr,  og  Kfsfyrirbrigðin  eru 
hin  sömu  og  hjá  þeim,  nfl.  þessi:  Þær  taka  til  sín  súr- 
efni  úr  blóðinu  og  láta  frá  sér  kolsýru  aftur,  þær  fánær- 
ingarefni,  sem  þær  melta  bæði  sér  til  viðhalds  og  til 
að  fá  orku  til  þess  sem  þær  þurfa  að  vinna.  Þær 
æxlast  með  þvi  að  skiptast  í  tvent  eins  og  frumdýrin,  og 
þær  losa  sig  við  úrgangsefni  sem  fara  i  blóðið.  Hver  sella 
er  með  öðrum  orðum  samskonar  furðulegt  sigurverk  og 
líkaminn  sjálfur. 

Allar  sellur  skilja  úr  sér  efni,  sem  koma  fram  við 
meltingarstarf  þeirra.  En  það  eru  þó  sérstaklega  kirtla- 
sellurnar,  sem  skara  fram  úr  öllum  öðrum  í  því,  að  fram- 
leiða  margvísleg,  einkennileg  efnissambönd  úr  næringar- 
efnunum,  sem  berast  með  blóði  og  »Iymfu«. 

Kirtlunum  má  líkja  við  lyfjaverksmiðjur,  þar  sem 
bæði  hoU  og  óholl  lyf  eru  framleidd,  og  þessum  líffærum 
er  það  að  þakka,  að  líkaminn  losast  við  margskonar  eit- 
urefni  og  fær  tilbúna  ýmsa  efnissafa,  sem  geta  komið  hon- 
um  að  gagni. 

Kirtlar  likamans  eru  tvenskonar,  opnir  og  lokaðir  eða 
blindir  kirtlar.  Opnir  kallast  þeir,  sem  hafa  opinn  gang 
út  á  við,  eins  og  t.  d.  svitakirtlarnir  í  húðinni,  mjólkur- 
kirtlarnir  (brjóstin)  o.  fl.,  eða  inn  í  likamsholin,  eins  og 
t.  d.  munnvatnskirtlarnir,  brisið,  lifrin,  slímhimnukirtlar 
magans  og  garnanna,  o.  s.  frv.  Um  opnu  kirtlana  og  starf 
þeirra  er  almenningi  nokkuð  kunnugt,  en  blindu  kirtlarn- 
ir  eru  minna  þektir,  af  því  vér  verðum  miklu  síður  varir 
við  starfserai  þeirra.  Þeir  kallast  blindir  af  þvi  engina 
gangur  liggur  frá  þeim  út  á  við.  Kirtilsafinn  sem  í  þeim 
myndast  fer  beina  leið  inn  i  blóðið  og  lymfuna  gegnum 
háræðaveggina,  sem  liggja  upp  að  kirtilsellunum.    Eg  skal 


390  Um  lífsins  elixira  og  hið  lifandi  hold. 

nú  í  stuttu  máli  lýsa  þremur  helztu  blindu  kirtlum  likam- 
ans,  kverkkirtlinum  (glandula  Thyreoidea),  aukanýrunum 
(glandulæ  suprarenales)  og  heiladingulnum  (glandula  pitu- 
itaria). 

Kverkkirtillinn  liggur  framan  á  barkanum  lít- 
ið  eitt  neðan  við  barkakýlið.  Hversu  efnissafinn  úr  þess- 
um  kirtli  er  nauðsynlegur  blóðinu  og  áhrifamikill  i  likam- 
anum,  sézt  bezt  á  þeim  sjúkdómseinkennum  er  koma  i  Ijós 
þegar  kirtillinn  veikist  eða  er  skorinn  burtu. 

Við  hina  svonefndu  Basedowsveiki,  bólgnar  kirtillinn 
stundum  ákaflega.  Sjúkdómseinkennin  sem  því  eru  sam- 
fara  eru  venjulega  þrenskonar:  tiður  hjartsláttur,  tauga- 
veiklun  og  að  augun  ganga  út  eins  og  þau  ætli  út  úr 
höfðinu,  og  afskræmist  andlitið  mjög  af  þessu.  Veikin  er 
langvinn  og  erfitt  að  lækna  hana. 

Stundum  kemur  fyrir  æxlismyndun  í  kirtlinum,  eink- 
um  í  unglingum,  og  er  hún  fremur  tið  í  sumum  löndum, 
eins  og  t.  d.  Sviss.  Afieiðingarnar  eru  þær,  að  likaminn 
hrörnar  og  afturkippur  kemur  i  allan  þroska,  sjúklingarn- 
ir  verða  aumingjar,  bæði  andlega  og  líkamlega,  og  dvergar 
að  vexti. 

Nú  hefir  oft  verið  reynt  að  skera  kirtilinn  burtu  þeg- 
ar  um  þessi  veikindi  hefir  verið  að  ræða,  en  í  hvert  skifti 
sem  hann  hefir  allur  verið  skorinn  burt,  hafa  komið  fram 
einkennileg  sjúkdómseinkenni  á  ný,  sérstaklega  bjúgur  í 
hörundinu,  sem  nefnist  spiklopi  (myxoedem),  andlegur  sljó- 
leiki,  og  jafnvel  krampar.  En  öll  þessi  veiklunareinkenni 
sem  koma  fram  við  kirtilhvarfið  læknast  oftast  að  fullu, 
ef  sjúklingurinn  er  látinn  eta  kverkkirtil  úr  dýrum.  Einn- 
ig  hefir  reynst  vel  að  láta  blóð  úr  heilbrigðri  manneskju 
streyma  inn  í  æðar  sjúklingsins. 

Af  öllu  þessu  sést,  að  kirtillinn  er  mikilvægt  líffæri 
sem  ekki  má  án  vera,  en  ennþá  vantar  töluvert  á  að  það 
sé  fullrannsakað. 

Aukanýrun  eru  tveir  smákirtlar,  sem  liggja  ofan 
við  sitt  nýrað  hvor. 

Addisonsveiki  er   sjúkdómur  kallaður,  sem  lýsir  sér  i 


[Jm  lifsins  elixira  og  hið  iifandi  hold.  891 

imagnleysi,  sljóleik  og  sérstaklega  i  þvi,  að  hörundið  verð- 
ur  eirlitað  með  málmgljáa.  Þessi  sjúkdómur  halda  menn 
að  orsakist  af  veiklun  i  aukanýrunum,  þvi  við  krufningu 
hafa  þau  f undist  hrörleg  og  spilt.  —  Fyrir  nokkrum  árum 
siðan  tókst  lækni  að  vinna  efni  úr  þessum  kirtlum  (a  d  r  e- 
n  a  1  i  n),  var  það  gætt  þeirri  náttúru,  að  það  veldur  mjög 
auknum  blóðþrýstingi  i  æðunum,  ef  því  er  spýtt  inn  i  blóðið. 
Þegar  það  er  látið  verka  á  sár  sem  blæðir  úr,  stöðvast 
blóðrásin,  ef  hún  stafar  einungis  frá  háræðum,  því  efnið 
kemur  háræðavöðvunum  til  að  engja  saman  æðarnar,  svo 
að  holdið  hvítnar  af  blóðleysi.  Adrenalin  eða  aukanýra- 
safi  er  nú  alment  notaður  af  læknum  við  ýmsa  skurði. 

HeiladinguIIinn  er  eins  og  ber  i  laginu,  sem 
hangir  á  mjóum  stöngli  niður  úr  heilanum  upp  af  nef- 
kokinu,  Við  veikindi  i  þessum  kirtli  hleypur  undarlegur 
risavöxtur  i  útlimina  ásamt  fleiri  vanheilindum. 

Eigi  alls  fyrir  löngu  hefir  sú  uppgötvun  verið  gerð, 
að  efnissafi  sem  unnist  hefir  úr  þessum  kirtli  á  dýrum  er 
gæddur  þeim  eiginleika,  að  geta  aukið  samdrátt  legvöðv- 
anna  og  örvað  fæðingarhríðir  kvenna  í  barnsnauð,  ef  hon- 
um  er  spýtt  inn  í  blóðið.  Einnig  eykst  blóðþrýstingurinn 
af  þessum  kirtilsafa  eins  og  af  aukanýrasafa. 

Af  öðrum  blindum  kirtlum  en  þeim  sem  nú  var  lýst 
má  nefna  hósteitilinn  (thymus),  beinmergimi,  lymfukirtl- 
ana  og  miltið,  og  eiga  allir  þessir  kirtlar  þátt  í  að  mynda 
efni  handa  blóðinu,  þó  ekki  sé  enn  kunnugt  um  alla  starf- 
semi  þeirra.  Vér  vitum  að  hvitu  blóðkornin  myndast  i 
lymfukirtlunum,  mergnum  og  miltinu,  og  að  rauðu  blóð- 
kornin  myndast  líka  í  merg  og  milti,  en  margt  bendir  á 
að  önnur  og  fleiri  áhrifamikil  efni  flytjist  blóðinu  úr  þess- 
um  kirtlum. 

I  n  n  r  e  n  s  I  i  (secretio  interna)  er  vant  að  nef na  safa- 
renslið  úr  blindu  kirtlunum  inn  i  blóð  og  lymfu,  til  að- 
greiningar  frá  útrensli  opnu  kirtlanna,  sem  safi  rennurúr 
eftir  ákveðnum  farvegi.  Af  því  sem  nú  hefir  verið  sagt 
um  blindu  kirtlana,  sést  að  innrensli  þeirra  hlýtur  að  hafa 
;mjög  mikil  og  megn  áhrif  á  likamann. 


392  Um  lifsins  elixira  og  hið  lifandi  hold. 

En  nú  vitum  vér  með  vissu,  að  innrensli  stafar  einn- 
ig  frá  sumum  opnum  kirtlum,  auk  hins  venjulega  útrensl- 
is  frá  þeim. 

Það  er  t.  d.  alkunnugt,  að  bæði  karlar  og  konur  taka 
feykilegum  breytingum,  engu  siður  en  dýrin,  við  að  missa 
æxlunarkirtlana,  hvort  sem  er  af  afleiðingum  sjúkdóma, 
eða  eftir  skurði  og  limlestingu.  Konur  verða  af  þvi  feitar, 
fremur  ókvenlegar  ásýndum  og  þeim  fer  að  vaxaskeggá 
varir  og  vanga;  en  karlmennirnir  verða  hinsvegar  kven- 
legir  í  vexti,  kveifarlegir  og  þolminni,  röddin  verður 
barnsleg  og  skegg  hættir  að  vaxa.  Auðvitað  tapastgetn- 
aðarhæfileikinn  hjá  báðum. 

A  dýrum  hafa  verið  gerðar  margar  tilraunir,  sem 
sýna,  að  þessar  breytingar  hljóta  að  stafa  af  vöntun  á 
innrensli  úr  kirtlunum.  Það  hefir  t.  d.  tekist  að  gróður- 
setja  kirtil  úr  heilbrigðu  dýri  í  holdi  á  dýri,  sem  æxlunar- 
kirtlarnir  höfðu  verið  skornir  úr,  og  komu  þá  engar  breyt- 
ingar  fram.  Ennfremur  hefir  tekist  að  nokkru  leyti  að 
verja  konur  gegn  breytingum  þeim,  sem  stafa  af  missL 
eggjastokkanna,  með  því  að  láta  þær  við  og  við  nærast 
á  eggjastokkum  úr  dýrum. 

Um  lifrina  er  það  vitanlegt,  að  mikið  af  efnasam- 
böndum  streymir  til  blóðsins  frá  lifrarsellunum,  sem  þær 
hafa  myndað  og  ummyndað  úr  næringu  þeirri  sem  til 
þeirra  flyzt  frá  meltingarfærunum  (með  portæðinni). 

Það  hefir  tekist  að  skera  burtu  lifrina  úr  hundum  og 
halda  þeim  á  lifi.  Ein  af  aðalbreytingunum,  sem  á  hund- 
unum  verða,  er  sú,  að  þeir  þola  ekki  lengur  að  neyta 
neins  kjöts  eftir  að  þeir  eru  orðnir  lifrarlausir,  en  deyja  af 
þvi  eins  og  skæðu  eitri.  Hinsvegar  geta  þeir  lengi  haldið 
lífi,  ef  þeir  eru  aðeins  nærðir  á  jurtafæðu.  Þetta  sýnir  að 
lifrarsellurnar  hafa  þau  áhrif  á  skaðleg  efni  úr  kjötinu,  að 
gera  þau  meinlaus  og  nærandi.  Má  af  þessu  ráða  hve 
nauðsynlegt  það  er  f yrir  alla  kjötneytendur,  og  einkum  þá 
sem  neyta  kjöts  í  óhófi,  að  hafa  óspilta  lifur. 

Um  blöðruhálskirtilinn  (prostata)  vitum  vér  einnig 
með   vissu,    að  frá  honum  seitlar  innrensli,  sem  nauðsyn- 


Um  lifsins  elixíra  og  hið  lifandi  hold.  393- 

legt  er  fyrir  heilsuna,  og  um  aðra  fleiri  kirtla  grunar  menn^ 
að  svipað  sé  háttað,  en  þessi  efni  þurfa  enn  ýtarlegri 
rannsókna. 

Eftir  öllu  þessu  að  dæma  er  enginn  vafi  á  því,  að* 
innrensli  bæði  blindra  og  opinna  kirtla  hefir  mjög  viðtæk: 
áhrif  á  likamann. 

Á  seinni  árum  er  nú  sú  skoðun  farin  að  ryðja  sér  til 
riims,  að  innrensli  sé  í  rauninni  ekkert  sérkenni  kirtlanna 
i  Hkamanum,  heldur  eigi  innrensli  sér  stað  frá  öllum  Hf- 
færum  Hkamans,  eða  með  öðrum  orðum  frá  öllum  sellun- 
um,  því  frá  sérhverri  seUu  koma  blóðinu  efni,  bæði  kol- 
sýra  og  önnur  úrkastsefni,  og  megi  einnig  kalla  þetta 
innrensli 

Læknar  hafa  siðustu  árin  uppgötvað  nokkur  einkenni- 
leg  efnasambönd,  sem  myndast  hér  og  hvar  i  líkamanum,- 
og  þessum  efnum  er  það  sameiginlegt,  að  þau  hafa  örf- 
andi  áhrif  á  starf  sumra  hffæra.  Englendingurinn  Star- 
ling,  sem  bezt  hefir  gengið  fram  i  að  rannsaka  og  finna 
þessi  efni,  hefir  kallað  þau  einu  nafni  »hormón«,  en  það- 
er  dregið  af  griska  orðinu  hormaó  =  eg  örfa  eða  herði  á/. 
Sem  gott  dæmi  þess  hverrar  náttúru  þessi  efni  eru,  má 
nefna  júfur-»hormónið«,  sem  Starling  uppgötvaði  fyrst. 
Honum  tókst  að  vinna  þetta  efni  úr  f ylgju  vanfærra  dýra 
og  sumum  fósturhlutum.  Þegar  hann  spýtti  þvi  inn  i 
blóðið  á  kvendýrum,  olli  það  ætið  því,  að  stálmi  kom  i 
júfrin,  jafnvel  þó  dýrið  væri  ekki  með  fóstri.  Seinna  hefir 
þýzkum  lækni  (Karl  Basch)  tekist  með  svipuðum  efnissafa 
að  auka  mjólkina  í  geitum,  sem  mjólkuðu  illa.  Það  er  þá 
ekki  ósennilegt,  að  sama  kunni  einnig  að  mega  takast  við 
geldar  kýr,  og  jafnvel  konur  líka. 

Úr  shmhúð  tólfþumhmga-þarmsins  hefir  tekist  að  vinna^ 
hormón  sem  sekretin  er  kallað.  Það  hefir  þau  áhrif,  að 
það  örvar  brisið  til  að  gefa  meiri  meltingarsafa  en  ella,- 
þegar  því  er  spýtt  inn  i  blóðið.  —  Það  er  kunnugt  af 
rannsóknum  Paulows,  að  við  tygginguna  örvast  magakirtl- 
arnir  til  að  starfa,  og  er  það  sennilega  fyrir  áhrif  frá  ein- 
hverskonar    hormóni    úr   munninum,    sem   hefir  svipaðar 


:394  Um  lifsins  elixira  og  hið  lifandi  hold. 

verkanir  og  »8ekretinið«,  en  ennþá  hefir  ekki  tekist  að 
einangra  það  hreint. 

En  það  hormón  sem  þegar  hefir  f engið  mesta  þýðingu 
1  læknisfræðinni  er  hið  svonefnda  h  o  r  m  ó  n  a  1  eða  hægða- 
aukandi  hormón  (Peristaltik-hormon),  sem  þýzki  læknirinn 
Suelzer  hefir  uppgötvað.  Hann  heflr  unnið  það  úr  maga- 
sUmhúðinni  og  miltinu.  Þetta  efni  safnast  fyrir  i  maga- 
slímhúðinni,  þegar  meltingin  stendur  hæst,  en  hverfur  það- 
an,  er  maginn  tæmist,  og  fer  þá  til  miltisins  og  geymist 
þar  þangað  til  að  á  þvi  gerist  þörf.  Ef  hormónali  er 
spýtt  inn  i  blóðið,  hefir  það  niðurhreinsandi  áhrif  á  maga 
og  garnir  með  þvi  að  örfa  garnahreyfingarnar.  Það  má 
sjá  greinilega  hvernig  það  verkar  á  tilraunadýr  eins  og 
t.  d.  kanínur.  Þegar  kanínan  hefir  verið  svæfð  og  kvið- 
arholið  er  opnað  með  skurði,  er  ofurlitlu  af  hormónali 
spýtt  inn  i  blóðið.  Eftir  fáeinar  sekúndur  kemur  dugleg 
hreyfing  á  garnirnar  frá  maga  niður  að  endaþarmi.  Það 
kemur  bylgjuhreyfing  eftir  görnunum  endilöngum,  við 
samdrátt  hringvöðvanna,  og  saurinn  sést  ýtast  áleiðis  nið- 
ureftir  og  loks  út  um  endaþarminn.  Hormónal,  sem  unn- 
ið  er  úr  maga  og  milti  á  nautgripum,  er  nú  selt  i  lyfja- 
búðum  á  glösum  og  þykir  gefast  vel.  Það  hefir  þann 
afarmikla  kost  fram  yfir  önnur  hægðalyf,  að  þvi  er  spýtt 
inn  i  blóðið,  svo  að  ekki  er  hætt  við  að  sjúklingurinn  selji 
þvi  upp,  eins  og  oft  vill  verða  einmitt  þegar  mest  á  riður 
að  tæma  garnirnar,  t.  d.  eftir  uppskurði,  við  hfhimnu- 
bólgu  0.  fl.  Þetta  lyf  er  því  kærkomið  mörgum 
læknum. 

Meðal  hormóna  eru  nú  talin  sum  efni,  sem  áður  voru 
þekt  undir  öðrum  nöfnum,  en  sem  menn  nú  sjá  að  eru 
gædd  eiginleikum  hormónanna.  T.  d.  er  kolsýra  talin 
hormón,  vegna  þess  að  hún  herðir  á  andardættinum  með 
þvi  að  verka  örvandi  á  stjórnarmiðstöð  andardráttarins  i 
mænunni,  og  sömuleiðis  er  aukanýrasafinn  (adrenaUn)  tal- 
in  hormón,  af  því  hann  örvar  æðavöðvana  til  samdráttar 
cg  eykur  blóðþrýstinginn. 

Af  þvi  sem  nú  hefir  verið  minst  á,  sést  hvilikur  f jár- 


Um  lífsins  elixira  og  hið  lifandi  hold.  395 

sjóður  af  lyfjum  getur  myndast  í  likamanum,  og  er  þó 
margt  ótalið  enn.  Eg  hef  i  annari  ritgerð  (um  sóttvarnir 
líkamans,  Eimreiðin  1911)  drepið  á  hin  margvíslegu  varn- 
arefni  og  gagneitur,  sem  sellur  likamans  mynda  gegn  sótt- 
eitri  því  er  stafar  af  bakteríum  og  öðrum  sóttkveikjum. 
öll  þesskonar  varnarlyf,  sem  íinna  má  í  blóðinu,  eru  líka 
þangað  komin  sem  innreDsli  úr  kirtlum  og  öðrum  líffærum. 

Blóðið  er  undravökvi  og  sannkallaður  1  í  f  s  i  n  s  e  1  i  x- 
ír,  þvi  eins  og  elixírarnir  og  undralyfin  gömlu,  er  það 
byrlað  úr  mörgum  óhkum  efnum.  Það  má  að  hkindum 
fullyrða  að  í  engri  lyfjabúð  muni  flnnast  öllu  fleiri  lyfja- 
tegundir  en  i  okkar  eigin  líkama. 

Hvernig  verður  blóðið  til?  Þessari  spurningu  er 
að  nokkru  leyti  svarað  í  því  sem  á  undan  er  gengið,  þvi 
vér  höfum  heyrt  hvaðan  blóðkornin  stafa  og  hvernig 
mestu  kynstur  af  efnum  berast  til  æðanna  víðsvegar  úr 
hkamanum.  En  eftir  er  að  minnast  á  næringarefnin  og 
vatnið;  þvi  mestur  hluti  blóðsins  er  vatn.  Hvorttveggja 
kemur  úr  fæðunni;  þó  er  ekki  svo  að  skilja  sem  það 
þrýstist  gegnum  garnavegginn  eða  síist  inn  í  æðarnar. 
Sellurnar  í  maga-  og  garnaslímhúðinni  sjúga  í  sig  vatnið 
og  gefa  það  síðan  frá  sér  til  æðanna.  Meltingarsafarnir 
leysa  upp  fæðuna,  en  slimhimnusellurnar  sjúga  siðan  í  sig 
næringarsafann  eins  og  vatnið,  og  gefa  hann  mestallan  frá 
mr  aftur  til  blóðæðanna  og  »kýlus«-æðanna,  en  úr  þeim 
streymir  safinn  aftur  eftir  brjóstganginum  til  blóðsins.  — 
Blóðið  alt  er  með  öðrum  orðum  til  orðið  fyrir  innrensli 
úr  sellum  líkamans. 

Þangað  til  fyrir  rúmum  mannsaldri  siðan,  var  sú 
skoðun  rikjandi  meðal  lækna,  að  heilsan  væri  komin  und- 
ir  réttri  blöndun  vessanna  i  líkamanum,  og  að  allir  sjúk- 
dómar  ættu  rót  sina  að  rekja  til  blóðsins  og  vessanna. 
Ef  hin  réttu  vessahlutföll  röskuðust,  þá  sýktist  maður  á 
einhvern  hátt.  Þessi  skoðunarstefna  læknisfræðinnar  var 
kölluð  Humoralpatologia  eða  vessasjúkdómafræði  og  var 
alment  lögð  til  grundvallar  i  læknisvísindunum  við  fiesta 
iiáskóla  um  langan  aldur. 


396  Um  lífsins  elixlra  og  hið  lifandi  hold. 

Þjóðverjinn  prófessor  Virchow  og  aðrir  þýzkir  visinda- 
menn  eyddu  þessari  gömlu  vessatrú  og  urðu  höfundar 
hinnar  svonefndu  Cellularpatologiu  eða  sellusjúkdómafræði, 
sem  siðan  heíir  hvarvetna  rutt  sér  rúms.  Þeir  sýndu  fram 
á  það  með  miklum  lærdómi  og  skarpskygni,  að  alla  sjúk- 
dóma  mætti  rekja  til  sellanna,  þannig,  að  ef  einhver 
hluti  hinna  lifandi  sella  likamans  yrði  fyrir  skemdum  eða 
veiklaðist,  þá  gætu  sellurnar  sýkt  út  frá  sér  aðrar  sellur 
og  jafnvel  allan  líkamann.  En  eins  og  oft  vill  verða 
þegar  nýjar  kenningar  gagntaka  hugi  manna,  heíir  mörg- 
um  orðið  á,  að  lita  smáum  augum  á  vessafræðina  gömlU;. 
og  það  heíir  verið  brosað  að  gömlu  körlunum,  sem  voru 
að  brjóta  heilann  um  vessablandið  (temperamentin)  og  voru 
að  reyna  að  íinna  kynjalyf  (kvintessens),  sem  gætu  orðið 
óyggjandi  til  að  koma  lagi  á  vessana,  svo  að  heilsan  feng- 
ist  aftur.  Rannsóknir  seinni  tima  á  liíi  sellanna  og  öllum 
þeim  efnum,  sem  þær  láta  frá  sér  i  blóðið,  hljóta  — 
að  því  er  mér  virðist  —  að  vekja  upp  aftur  vessatrúna 
gömlu,  en  i  endurbættri  útgáfu.  Reyndar  verður  aldrei 
af  sellunum  tekið,  að  þær  eru  hinar  starfandi  lifseindir 
likamans,  sem  heilsa  jafnt  og  sjúkdómar  eiga  rót  sina  að 
rekja  til,  en  efnin  og  efnissafarnir  sem  frá  sellunum  stafa 
eru  sumir  hverjir  svo  áhrifamiklir  til  framkvæmda  í 
líkamanum,  að  þeir  eru  engu  þýðingarminni  en  sum  lif- 
færin,  sem  til  þessa  hafa  verið  talin  fremst  i  röð. 


Fram  á  síðustu  tima  hefir  sú  skoðun  verið  rikjandi, 
að  frá  taugakerfinu  stjórnuðust  allar  vorar  lifshræringar 
og  að  jafnvel  hver  sella  likamans  væri  háð  stjórn  þess,  og. 
gæti  ekki  lifað  nema  örstutta  stund,  ef  sambandinu  við^ 
taugakerfið  væri  slitið;  með  sellum  taugakerfisins  dæja 
með  öðrum  orðum  allar  aðrar  sellur  likamans. 

Það  er  engum  vafa  bundið,  að  heilinn  er  mikilvæg- 
asta  hffærið.  Þar  á  stjórnarráðið  heima.  Reyndar  sjáum 
vér  stundum  að  hauslaus  kálfur  getur  staðið  á  fætur  og 
að    hæns    geta    flogið  höfuðlaus  dálítinn  spöl,  og  vér  vit- 


Um  lífsins  elixira  og  hið  lifandi  hold.  397 

iim  nú  að  þau  mundu  halda  fjörinu  talsvert  lengur,  ef 
komið  væri  i  veg  fyrir  að  þeim  blæddi  til  ólííis.  Það 
heíir  hepnast  að  halda  hundum  lifandi  nokkurn  tíma  eftir 
að  stóri  heilinn  var  skorinn  úr  þeim.  Þegar  stjórnarráð- 
ið  er  úr  sögunni,  geta  sem  sé  lægri  stjórnarstöðvar,  nokk- 
urs  konar  amtsráð,  sýslunefndir  og  bæjarstjórnir,  sem  eiga 
heima  i  mænunni  og  taugahnoðunum  (ganglíunum),  gegnt 
eftirlitinu  um  stund  og  haldið  hfinu  vakandi.  En  heila- 
laus  hundur  er  ekki  upp  á  marga  fiska.  Hann  er  skyn- 
laus  skepna  i  orðsins  fylsta  skilningi.  Skilingarvitin  eru 
horfin  —  og  hann  er  vitlaus  og  viljalaus.  Hann  liggur 
hreyfingarlaus,  þangað  til  hann  er  reistur  á  lappirnar. 
Hann  gengur  ef  honum  er  komið  af  stað.  Það  verður 
að  troða  ofan  í  magann  á  honum  matnum,  en  hann  er 
ræ-nulaus  til  að  leita  sér  bjargar.  Hann  er  með  öðrum 
orðum  eins  og  vél  sem  má  koma  i  gang,  en  vitið  vantar, 
aðeins  undirvitið,  sem  býr  í  mænu  og  taugahnoðum,  er 
eftir,  og  stjórnar  enn  vöðvum  og  innýfium.  Væri  nú  mæn- 
an  og  taugahnoðurnar  teknar  burtu,  höfum  vér  til  skamms 
tíma  haldið,  að  þá  væri  þar  með  öllu  lifi  lokið  og  engar 
sellur  gætu  lengur  lifað.  Rannsóknir  seinni  tima  hafa 
sýnt  oss,  að  þetta  er  eigi  að  öUu  leyti  rétt.  Vér  vitum 
nú  fyrir  vist,  að  innrennsli  kirtla  og  hormón  frá  ýmsum 
selluvefum  geta  engu  siður  en  taugarnar  komið  liffærum 
til  að  starfa. 

Þýzki  læknirinn  Karl  Basch  hefir  t.  d.  sýnt  að  júfur- 
hormónið  verkar  á  mjólkurkirtlana  eins  fyrir  það  þó 
júfrið  sé  sett  úr  öllu  taugasambandi  við  mænuna. 

Hvernig  geta  nú  efnin  verkað  á  fjarlæg  líffæri  án 
þess  að  leiðast  eftir  ákveðnum  brautum,  eins  og  afistraum- 
ar  þeir  er  leiðast  frá  taugasellunum  (i  heila,  mænu  og 
taugahnoðum)  eftir  simum  þeirra?  Dœmi  úr  efnafræðinni, 
sem  öllum  er  kunnagt  úr  daglega  lifinu,  gef  ur  okkur  dálitla 
bendingu  hvernig  hægt  sé  að  hugsa  sér  þessi  fyrirbrigði. 
Eins  og  nokkrir  dropar  af  hleypi  geta  verkað  þannig  á 
fulla  merkurskál  af  volgri  mjólk  að  mjólkin  hleypur  sam- 
an   og   gjörbreytist   á   lítilli   stundu,  eins  liggur  nærri  að 


398  Um  lífsins  elixira  og  hið  lifandi  Iiold. 

halda,  að  efni  frá  sellunum,  er  komast  i  blóðið,  geti  gagn- 
tekið  og  haft  áhrif  á  selluhópa  eða  liffæri,  þó  þau  séu 
langt  frá  þvi  hffæri  þar  sem  efnin  myndast. 

Heili,  mæna  og  taugahnoður  eru  að  visu  afarmikil- 
væg  stjórnarliffæri  i  hkamanum,  en  lífið  og  lifsstarf  sell- 
anna  er  ekki  eingöngu  undir  þeim  komið.  Vér  þekkjum 
margar  lægri  verur  sem  lifa  og  þróast  taugakerfislausar. 
Sellurnar  geta  líka  lifað  sinu  lífi,  jafnvel  heil  hffæri  geta 
Hfað  án  nokkurs  sambands  við  taugakerfið.  Þetta  hafa 
hinar  merkilegu  uppgötvanir  Karrels  og  annara  liffræð- 
inga  sannfært  oss  um,  betur  en  aliar  fyrri  rannsóknir. 

Það  er  langt  síðan  að  menn  tóku  eftir  því,  að  hægt 
er  að  geyma  hjarta  úr  froski  eða  skjaldböku  nokkurn 
tima  í  saltvatni  og  að  hjartað  heldur  áfram  að  slá  eins 
og  það  gerði  i  lifandi  dýrinu  Þetta  var  þakkað  tauga- 
hnoðum  sem  eru  i  hjartaveggnum,  en  nú  vitum  vér  að 
hægt  er  að  geyma  hjartasellur  í  allt  að  2  mánuði  og  þær 
halda  áfram  að  dragast  saman  með  jöfnu  millibili  eins  og 
áður.  Og  nú  vitum  vér  að  það  er  ekki  einungis  hægt  að 
geyma  lifandi  sellur  og  jafnvel  heil  liffæri  úr  dýrurn  með* 
köldu  blóði,  heldur  einnig  úr  spendýrum  með  heitu  blóði, 
og  þá  manninum  lika. 

Það  eru  einkum  3  menn  sem  mega  teljast  frumkvöðl- 
ar  þessara  mikilvægu  uppgötvana:  Harrison,  Burrows  og 
Carrel,  alt  ameriskir  vísindamenn.  En  einkum  er  það  þó 
hinn  siðastnefndi,  sem  mestan  heiður  á  skilinn,  þvi  hann 
hefir  skarað  langt  fram  úr  öllum  öðrum  i  þvi  að  leiða 
þessar  miklu  nýjungar  í  Ijós. 

Carrel  hefir  tekist  að  geyma  i  margar  vikuróskemda 
02:  lifandi  ýmsa  liffærahluta,  sem  ýmist  er  skornir  út  úr 
lifandi  dýrum  eða  dyrum  sem  eru  nýdáin.  Og  það  eru 
ekki  einungis  heilbrigðir  partar  likamans,  sem  hægt  er 
geyma,  heldur  einnig  æxli  og  meinsemdir,  eins  og  t.  d. 
krabbamein.  Það  var  lengi  mestu  erfiðleikum  bundið  að^ 
halda  likamspörtunum  óskemdum  og  varna  bakterium  að- 
göngu  að  þeim,  og  svo  þurfti  að  finna  ýms  skilyrði  sem. 
sellurnar   heimta  til  að  geta  dafnað  vel.    Þær  þurfa  t.  d. 


Um  lífsins  elixíra  og  hið  lifandi  hold.  b99' 

jafnan  hita,  sama  og  likamshitann,  og  næringarvökva  sem 
er  likastur  blóði  eða  lymfu,  eða  saltvatn  (0,6  o/o)  i^eð  dá- 
litlu  af  kalium  og  kalki  (svonefndur  Ringers  vökvi). 

Þegar  þessi  og  fieiri  sldlyrði  eru  fengin,  geta  sellurn- 
ar  lifað  eftir  sem  áður  og  vaxið  og  margfaldast.  Harri- 
son  og  Carrel  hafa  með  smásjá  getað  fylgt  þvi  hvernig 
taugasellur,  bandvefssellur  og  beinsellur  fara  að  vaxa, 
hvernig  sár  gróa  o.  s.  frv. 

Frægastur  heíir  Carrel  orðið  fyrir  það,  hve  fimur 
hann  er  i  þvi  að  sauma  saman  æðar  og  græða  afskorna 
holdparta  við  likamann  aftur.  Það  eru  engar  ýkjur,  að 
segja  mætti  með  sanni  um  Carrel  það  sem  visan  hermir 
um  Jón  heitinn  Pétursson  lækni : 

»bóg  hann  tók  af  svörtum  sauð 
og  setti  á  þann  hvíta«  — 
þvi  Carrel  heíir  tekist  að  framkvæma  það  1  verki,  sem 
ímyndunaraíl  vísuhöfundarins  (eða  alþýðuhviksaga)  eign- 
aði  Jóni  með  röngu,  nfl.  að  flytja  lim  af  einu  dýri  á  ann- 
að.  Hann  hefir  flutt  löpp  af  einum  hundi  á  annan,  saum- 
að  saman  æðar,  taugar,  vöðva,  beinhimnu  og  bein  hvert 
i  sinu  lagi,  svo  löppin  greri  við  stúfinn.  Hann  hef- 
ir  haft  nýrnaskifti  á  tveimur  skepnum  og  hann  hefir  tek- 
ið  nýra  úr  hundi  og  flutt  það  upp  á  háls  og  komið  þvi  til 
að  gróa  þar  fast  undir  húðinni;  en  til  þess  varð  hann  að 
sauma  nýrnaæðabútana  inn  i  op  er  hann  gerði  á  stóru 
æðarnar  á  hálsinum,  en  þvagpipuna  úr  nýranu  lét  hann 
opnast  út  úr  húðinni.  Þetta  hálsnýra  gerði  svipað  gagn 
á  þessum  óvanalega  stað  og  gaf  frá  sér  þvag  eftir  sem 
áður.  Á  likan  hátt  hefir  hann  fiutt  til  milti,  æxlunar 
kirtla  og  önnur  liffæri  bæði  til  annara  staða  i  sama  lí- 
kama  og  úr  einu  dýri  i  annað. 

Einhver  merkilegasta  tilraun,  sem  Carrel  hefir  hepn- 
ast,  er  sú,  að  taka  i  einu  lagi  öll  helztu  innýfiin  út  úr 
ketti  —  hjartað,  lungun,  lifur,  magann  og  nokkuð  af  görn- 
um,  brisið,  nýrun  og  miltið,  og  halda  öllu  þessu  lifandi 
i  rúmar  13  klukkustundir. 

Aðferð  Carrels  var  þessi : 


400  Um  lífsins  elixira  og  hið  lifandi  hold. 

Fyrst  svæfði  hann  köttinn  með  eter.  Þá  skar  hann 
fyrst  sundur  vélindið  og  batt  fyrir  opið.  Síðan  skar  hann 
«undur  barkann  og  setti  glerpípu  í  opið.  Þvinæst  opnaði 
hann  kviðinn  og  batt  fyrir  og  skar  sundur  stórslagæðina 
^g  holæðina  neðarlega  i  kviðarholinu ;  sama  gerði  hann 
við  þvagpipurnar  frá  nýrunum.  Nú  losaði  hann  stóru  æð- 
arnar  frá  hryggnum,  batt  fyrir  allar  greinar  aðrar  en 
þær  sem  liggja  til  innýflanna  og  skar  sundur  innýflataug- 
arnar  sem  ganga  frá  taugahnoðunum  við  hrygginn.  Þeg- 
ar  hann  nú  hafði  losað  kviðarholsinnýflin,  hjúpaði  hann 
þau  i  japönskum  silkiklút  (eins  og  »Kjósarost  i  snýtuklút» 
mundi  Gröndal  hafa  sagt).  Þessu  næst  opnaði  hann  brjóst- 
holið  og  losaði  þindina  alt  í  kring  frá  brjóstveggnum. 
Þá  gat  kisa  ekki  lengur  dregið  andann,  en  þá  tók  Carrel 
til  sinna  ráða  og  dældi  nú  lofti  inn  i  lungun  og  út  úr 
þeim  á  víxl.  En  þar  á  eftir  skar  hann  sundur  og  batt 
fyrir  stóru  hálsæðarnar  sem  ganga  til  höfuðsins,  en  um 
leið  misti  heilinn  stjórn  yfir  öUu  og  kötturinn  dó,  það  er 
að  segja  sá  köttur  sem  getur  kallast  með  öUum  mjaUa, 
þ.  e.  með  öUum  skilningarvitum,  og  eftir  var  aðeins  »skyn- 
laus  köttur«. 

Hann  skar  siðan  sundur  aUar  æðar  og  taugar  sem 
Uggja  til  innýflanna  frá  Ukamshlutunum  i  kring,  oglosaði 
nú  innýflin  út  úr  kettinum  og  setti  þau  i  einu  lagi  niður 
i  ker  með  38  st.  heitum  næringarvökva  (Ringers  vökva). 
Nú  gætti  hann  þess  að  engar  æðar  spýttu  lengur  og  stöðv- 
aði  vel  aUa  blóðrás. 

Það  gat  ekki  hjá  þvi  farið,  að  töluvert  blóð  færi  til 
spiUis  við  þennan  mikla  uppskurð ;  hjartað  hélt  þó  áfram 
að  slá,  en  hjartslátturinn  var  farinn  mjög  að  Unast.  Þá 
opnaði  Carrel  öðrum  ketti  æð  og  lét  blóð  streyma  úr 
honum  til  holæðarinnar  i  innýflum  dauða  kattarins.  Við 
þetta  hrestist  hjartað  og  varð  eins  og  heilbrigt.  MeUing- 
arhreyfingar  sáust  greinilega  bæði  i  maga  og  görnum; 
þvag  rann  úr  nýrunum,  og  það  þurfti  að  opna  neðri 
garnarendann  til  þess  að  þessi  innýfla  köttur  gæti  fengið 
hægðir.     GaU   streymdi   úr   Ufrinni   og  það  var  hægt  að 


Um  lifsins  elixíra  og  hið  lifandi  hold.  401 

sannfærast  um,  að  maturinn  sem  i  maganum  var  meltist 
sem  i  lifanda  liíi. 

Carrel  hefir  endurtekið  þennan  uppskurð  hvað  eftir 
annað  (en  ekki  þó  á  sama  kettinum !)  og  lengst  hefir  hon- 
um  tekist  að  halda  innýflunum  öUum  lifandi  i  rúmlega  13 
klukkustundir,  eins  og  fyr  var  sagt.  En  stundum  dóu  lif- 
færin  miklu  fyr,  sum  snögglega  eftir  3 — 4  tíma,  en  stund- 
um  seinna.  Það  kom  fyrir  að  hfhimnubólga  kom  og 
flýtti  dauðanum,  en  oftast  tókst  að  halda  sóttkveikjunni  frá. 

Það  er  þegar  orðið  augljóst  að  tilraunir  og  uppgötv- 
anir  Carrels  hafa  mikla  þýðingu  i  læknisfræðinni.  Með 
aðferðum  Carrels  hefir  tekist  að  veita  blóði  úr  heilbrigð- 
um  manneskjum  i  sjúka  eða  blóðlitla.  Það  hefir  lánast 
að  geyma  beingog  liðamót  úr  nýdánum  mönnum,  til  að 
setja  inn  i  staðinn  fyrir  bein  og  liðu  sem  hafa  verið  skor- 
in  burtu  vegna'^meinsemda.  Nokkrir  læknar  í  Evrópu, 
þar  á  meðal  Rovsing  i  Danmörku,  hafa  grætt  liðamót  og 
leggi  úr  mönnum,  sem  dáið  höfðu  snögglega  af  slysum, 
inn.  i  skarðið  fyrir  beinmeinsemdir  sem  skornar  voru  burtu, 
og  hefir  sumt  af  því  hepnast  furðanlega.  —  Það  gengur 
sú  saga  um  Carrel,  að  þegar  sáralækna  i  Ameriku  van- 
hagi  um  einhvern  líkamshluta,  þá  sími  þeir  til  Carrels  og 
hann  sendi  óðara  með  hraðlestinni  það  líffæri  sem  spurt 
er  um,  ef  hann  þá  á  það  í  fórum  sinum. 

Engan  skyldi  furða  á,  þó  fyrir  kynni  að  koma  að 
Carrel  vaknaði  stundum  með  andfælum  við  að  einhver 
framliðinn  kæmi  að  heimta  aftur  hold  af^sinu  holdi  eða 
bein  af  sinum  beinum.  »Fáðu  mér  aftur  beinið  mitt 
Gunna!«  stendur  í  þjóðsögunum  okkar.  Og  maður  skyldi 
halda  að  hrindingar  og  pústrar  kynni  síðar  meir  að  hljót- 
ast  af  holdsins  upprisu. 

Fjölkyngi  Carrels  i  að  græða  við  hold  og  limu,  hefir 
vakið  svo  mikla  eftirtekt,  af  því  að  áður  hafði  það  eigi 
hepnast  nema  um  fáa  likamshluta. 

Það  var  t.  d.  kunnugt,  að  hægt  var  að  græða  húðsnepla 
af  einum  likamshluta  á  annan,  eða  einum  manniáannan, 
«og   koma   með   þvi   sárum   til    að  skinnga.    Einnig  voru 


402  Um  lifsins  elixira  og  hið  lifandi  hold. 

kunnug  dæmi  þess,  að  afskorin  nef  og  eyrnasneplar 
gætu  gróið  við,  ef  vel  var  bundið  um,  —  Þýzkur  læknir,. 
Hofacker,  sem  oft  hafði  verið  kvaddur  til  að  vera  við 
einvigi,  segir  frá  þvi  i  riti,  sem  kom  út  1836,  að  hann  hafi 
oftar  en  einu  sinni  grætt  við  nef  og  aðra  holdparta,  sem 
höfðu  verið  afhöggnir,  og  það  jafnvel  þó  liðinn  hefði  verið' 
hálf  klukkustund  eftir  að  áverkinn  átti  sér  stað.  Hann 
þekti  þó  engin  sárameðul  önnur  en  vatn  og  vínanda. 

Frakkneskur  læknir  segir  frá  mörgu  þessu  aðlútandi,. 
meðal  annars  segir  hann  frá  27  tilfellum,  þar  sem  tókst 
að  græða  afhöggvin  nef  við  aftur.  En  ein  sagan  er  sér- 
lega  eftirtektarverð: 

Dáti  lenti  í  ryskingum  við  félaga  sinn  utan  við  veit- 
ingahús,  og  voru  báðir  vel  drukknir.  Dátinn  varð  undir, 
en  félagi  hans,  sem  var  orðin  all-reiður,  lét  kné  fylgja 
kviði  og  beit  af  honum  nefið.  Honum  lá  við  klýju  af 
blóðugum  og  volgum  nefbútnum,  hrækti  honum  út  úr  sér^ 
og  sparkaði  honum  út  í  göturennuna.     Þar  lá  nefið. 

Dátinn  steig  nú  á  fætur,  neflaus  og  alblóðugur  1  fram- 
an.  Hann  tók  upp  nefið  sitt  og  kastaði  þvi  1  bræði  eftir 
fjandmanni  sinum.  En  það  lenti  inn  um  opinn  gluggann 
hjá  rakaranum  Galin.  Galin  tók  sendinguna  upp  og  sá 
fijótt  hvað  var.  Hann  þvoði  nefið  undir  vatnshananum, 
og  þegar  dátinn  kom  þar  að,  til  að  fá  bundið  um  sár  sitt, 
þvoði  Gralin  það  upp  úr  volgu  víni.  Þvi  næst  festi  hann 
nefið  á  dátann  með  heftiplástri.  Það  fór  strax  að  festast 
daginn  eftir,  og  4  dögum  seinna  skoðaði  læknirinn  Garengeot 
sjúklinginn  og  vottaði  að  nefið  væri  »parfaitement 
bien  reuni  et  cicatricé«,  þ.  e.  i  allra  bezta  lagi  og  á  góð- 
um  vegi  að  gróa. 

Þessar  og  þvíhkar  sögur  eru  talsvert  ýktar,  en  þó  r 
aðalatriðunum  sannar.  Þær  vekja  enga  sérlega  aðdáun 
vora  fyrir  læknislistinni  eins  og  frægðarverk  CarrelSy 
heldur  sýna  þær  einungis  hið  dásamlega  græðandi  afl 
náttúrunnar,  (vis  medicatrix  naturae).  Alexis  Carrel  er 
frakkneskur  að  uppruna,  og  aðeins  rúmlega  fertugur  að^ 
aldri,  og  á  þvi  sennilega  margt  eftir  óstarfað  enn. 


í 


Um  lifsins  elixíra  og  hið  lifandi  hold.  40^ 

í  Göngu-Hrólfs  sögu  segir  frá  þvi  að  Möndull  dvergur 
græddi  fæturna  á  Hrólf,  og  hafði  hann  geymt  þá  óskemda 
fyrir  Hrólf,  sem  lengi  hafði  bagað  fótaleysið.  Þessi 
sögusögn  er  eitt  af  mörgum  dæmum  þess  hvernig  skáldin 
dreymir  um  ýmsa  ótrulega  hluti  og  kraftaverk,  sem  seinna 
komast  til  verulegra  framkvæmda  fyrir  vaxandi  þekkingu 
og  þroskun  mannsandans.  Hver  veit  nema  að  allir  draum- 
ar  rætist  einhverntima  ? 

Þegar  Kolskeggur  hjó  fótinn  undan  Kol  i  bardagan- 
um  við  Knafahóla,  »þá  leit  Kolur  á  stúfinn,  en  Kolskeggur 
mælti:  ^Eigi  þarft  þú  að  lita  á,  jafnt  er  sem  þér  sýnist, 
af  er  fóturinn'.    Kolur  fell  þá  dauður  niður«. 

Litið  mun  Kolskegg  hafa  grunað  þá,  að  þeir  timar 
mundu  koma,  að  til  tals  gæti  komið  að  græða  við  afhöggna 
fætur  og  limi.  Gunnar  og  Kolskeggur  drápu  tveir  einir 
fjórtán  manns  i  þessum  bardaga,  og  hafa  margir  síðan. 
dáðst  að  þvi  þrekvirki.  En  sennilega  mundi  þó  meira 
hafa  verið  dáðst  að  þeim,  er  hefði  getað  grætt  við  löpp- 
ina  á  vesalings  Kol,  þó  mörgum  hafi  ef  til  viU  fundist 
lítill  mannskaði  i  honum. 

Steingrímur  MattJiiasson, 


26* 


Æfisaga  mín. 


Eg  er  fæddur  að  Minna-Mpi  26.  sept.  1838.  Foreldr- 
ar  minir  voru:  Jón  bóndi  Brynjúlfsson  og  kona  hansMar- 
grét  Jónsdóttir,  er  lengi  bjuggu  á  Minna-Núpi.  Brynjúlfur, 
föðurfaðir  minn,  bjó  þar  áður;  hann  var  son  Jóns  Thor- 
laciusar  bónda  á  Stóra-Núpi,  Brynjúlfssonar  á  Hlíðarenda, 
Þórðarsonar  biskups.  Móðir  föður  mins,  síðari  kona  Bryn- 
júlfs  á  Minna-Núpi,  var  Þóra  Erlingsdóttir,  Olafssonar 
bónda  i  Syðra-Langholti,  Gislasonar  prests  á  OlafsvöUum. 
Móðir  Brynjúlfs,  afa  mins,  var  Þórunn  Halldórsdóttir  bisk- 
ups.  Móðir  Þóru,  ömmu  minnar,  var  Helga  Jónsdóttir 
bónda  á  Ásólfsstöðum,  Þorsteinssonar ;  Helgu  átti  siðar 
Jón  bryti  i  Háholti,  er  þar  bjó  i  sambýli  við  Grottsvein 
gamla,  sem  getið  er  i  Kambsránssögu.  Faðir  móður  minn- 
ar  var  Jón  hreppstjóri  Einarsson  á  Baugstöðum,  Einars- 
sonar  bónda  þar,  Jónssonar  bónda  á  Eyrarbakka,  Pálssonar. 
Móðir  móður  minnar  var  siðari  kona  Jóns  hreppstjóra, 
Sezelja  Ámundadóttir  »snikkara«,  Jónssonar.  Móðir  Jóns 
hreppstjóra,  kona  Einars  bónda,  var  Vilborg  Bjarnadóttir 
bónda  á  Baugstöðum,  Brynjúlfssonar  hins  sterka,  er  bjó  á 
Baugstöðum  á  dögum  séra  Eiríks  á  Vogsósum.  Móðir  Se- 
zelju,  ömmu  minnar,  var  Sigriður  Halldórsdóttir,  Torfason- 
ar  frá  Höfn  i  Borgarfirði.  Má  rekja  þessar  ættir  langt 
fram  og  víða  út,  sem  mörgum  er  kunnugt. 

Eg  ólst  upp  hjá  foreldrum  minum,  og  vandist  sveita- 
lífi  og  sveitavinnu.  Meir  var  eg  þó  hneigður  til  bóka 
snemma,  en  hafði  ekki  tækifæri  til  að  stunda  bóknám. 
Foreldrar  mínir  voru  eigi  rík,  en  áttu  7  börn  er  úr  æsku 
komust,  og  var  eg  þeirra  elztur.    Þau  höf ðu  þvi  ekki  efni 


Æfisaga  min.  405 

á  að  láta  kenna  mér,  en  þurftu  min  við  til  vinnu,  jafn- 
óðum  og  eg  fór  að  geta  nokkuð  unnið.  Fremur  var  eg: 
seinþroska  og  orkulitill  frameftir  árunum,  og  var  eigi  traust 
að  eg  fengi  að  skilja  það  hjá  jafnöldrum  minum  sumum, 
að  eg  væri  þeim  eigi  jafnsnjallur  að  harðfengi  né  atorku 
eða  að  þeir  gerði  gys  að  bókafýst  minni.  Slikt  tók  eg 
mér  þá  nærri;  en  fékk  eigi  að  gert,  með  þvi  heilsa  mín 
var  lika  tæp  tram  að  tvitugsaldri.  En  þá  fór  hún  að- 
styrkjast;  og  mun  eg  eigi  hafa  staðið  öðrum  mjög  mikið- 
að  baki,  meðan  hún  var  nokkurnveginn  góð. 

Þegar  eg  var  á  17.  árinu  komu  foreldrar  minir  mér 
fyrir  hálfsmánaðartima  hjá  séra  Jóni  Högnasyni  i  Hrepp- 
hólum,  til  að  læra  skrift,  reikning  og  byrjun  i  dönsku. 
Það  var  stuttur  námstími,  en  þó  átti  eg  hægara  með  að 
bjargast  á  eigin  spýtur  eftir  en  áður.  Þann  vetur  fór  eg 
og  fyrst  til  sjávar;  reri  eg  siðan  út  13  vetrarvertiðir,  ílest- 
ar  i  Grindavik,  og  auk  þess  nokkrar  vorvertíðir.  Við  út- 
róðrana  kyntist  eg  fleiri  hliðum  lifsins,  fleiri  mönnum  og 
fleiri  héröðum.  Þetta  get  eg  með  sanni  kallað  mína  fyrstu 
mentunar  undirstöðu.  Þó  hún  væri  á  næsta  lágu  stigi,. 
var  hún  þó  betri  en  ekkert,  því  við  þessar  tilbreytingar 
þroskaðist  hugurinn  betur  en  hann  hefði  gert,  ef  eg  hefði 
ávalt  setið  kyr  heima.  Vorróðra  mina  reri  eg  i  Reykja- 
vik,  og  komst  þar  i  kynni  við  mentaða  menn,  svo  sem 
Dr.  Jón  Hjaltah'n  landlækni,  Jón  Pétursson  yfirdómara^ 
Jón  Arnason  bókavövð,  Sigurð  Guðmundsson  málara,  Árna 
Thorsteinsson  og  Steingrim  bróður  hans,  Arnljót  Ólafsson 
og  Gisla  jarðyrkjumann  bróður  hans.  Gisla  hefði  eg  vel 
mátt  telja  fyrstan,  því  við  hann  kyntist  eg  fyrst,  og  hann 
kom  mér,  beinlinis  og  óbeinlinis,  i  kynni  við  flesta  hina. 
Þetta  varð  mér  að  góðum  notum ;  eg  lærði  talsvert  af  við- 
kynningunni  við  þessa  menn,  auk  þess  sem  þeir  gáfu  mér 
ýmsar  góðar  bækur.  A  þessum  árum  la)rði  eg  að  lesa 
dönsku,  rita  hreina  islenzku  og  skilja  hinar  málfræðislegu 
hugmyndir.  Einnig  fekk  eg  yfirlit  yíir  landafræði  og^ 
náttúrusögu.  Af  grasafræði  Odds  Hjaltalíns  lærði  eg  að- 
þekkja   flestar   blómjurtir,    sem    eg   sá;    varði   eg  til  þess- 


406  Æfisaga  min. 

mörgum  sunnudögum  á  sumrin.  Jón  Árnason  kom  mér 
á  að  skrifa  upp  þjóðsögur,  þó  litið  af  því  kæmist  i  safn 
hans,  er  þá  var  nær  fuUbúið.  —  Sigurður  málari  vakti 
athygli  mina  á  fornleifum;  og  fór  eg  þá  að  nota  tækifæri, 
^ð  skoða  rústir  i  Þjórsárdal,  og  siðan  ritaði  eg  um  þær. 
Á  íieiru  byrjaði  eg  þá ;  en  litið  varð  úr  þvi  flestu,  þvi  eg 
varð  að  verja  timanum  til  likamlegrar  vinnu,  og  gat  því 
eigi  tekið  verulegum  framförum  i  bóklegum  efnum,  meðan 
eg  var  best  fallinn  til  þess. 

Vorið  1866  féll  eg  af  hesti,  kom  niður  á  höfuðið  og 
kendi  meiðsla  i  hálsinum  og  herðunum;  þó  bötnuðu  þau 
bráðum  aftur.  En  það  sama  sumar  fékk  eg  þau  einkenni- 
legu  veikindi,  að  þegar  eg  lét  upp  bagga,  eða  reyndi  á 
brjóstið,  þá  fekk  eg  óþolandi  verkjarflog  i  höfuðið,  og  fanst 
mér  sem  það  liði  upp  frá  brjóstinu.  Fyrst  framan  af  leið 
verkjarflogið  úr  jafnóðum  og  áreynslan  hætti ;  en  af  þvi 
eg  hélt  áfram  að  reyna  á  mig,  hættu  þau  að  hða  svo 
fljótt  úr.  Skúli  læknir  Thorarensen  réði  mér  þá  til  að 
hætta  vinnu.  En  þvi  ráði  sá  eg  mér  ekki  fært  að 
fylgja ;  og  svo  fór  eg  versnandi  næstu  árin.  Taugar  mín- 
ar  tóku  að  veiklast.  Komu  nú  fram  fleiri  einkenni;  þeg- 
ar  eg  talaði  hátt,  f ékk  eg  magnleysi  i  tunguræturnar ;  þeg- 
ar  eg  sofnaði  á  kvöldin,  dró  svo  úr  andardrættinum,  að 
eg  hrökk  upp  eins  og  mér  lægi  við  köfnun.  Raunar  var 
þetta  ekki  á  hverju  kvöldi,  en  þó  oft,  og  aldrei  oftar  en 
þrisvar  sama  kvöldið.  Um  þessar  mundir  varð  sveitungi 
minn  einn  yfirfallinn  af  brjóstveiki.  Hann  fór  til  sr.  Þor- 
steins  sál.  á  Hálsi,  var  þar  eitt  sumar  og  kom  aftur  albata. 
Hann  réði  mér  til  að  fara  þangað  líka,  og  svo  fór  eg  norð- 
ur  vorið  1868.  En^  eg  komst  ekki  að  hjá  sr.  Þorsteini,  og 
fór  því  til  sr.  Magnúsar  á  Grenjaðarstað,  sem  fyrstur  var 
»homöopath«  hér  á  landi.  Var  eg  þar  um  sumarið  og 
brúkaði  meðul  hans.  Batnaði  mér  þar  svo,  að  aldrei  síð- 
an  hefi  eg  kent  floganna  i  höfðinu,  magnleysisins  itungu- 
rótunum  eða  að  drægi  úr  andardrættinum  er  eg  sofnaði. 
Taugarnar  styrktust  og  nokkuð,  en  eigi  til  hlítar  á  svo 
Btuttum    tima.     Þá    er  eg  fór  frá  sr.  Magnúsi  um  haustið, 


Æfisaga  min.  407 

varaði  hann  mig  stranglega  við  erfiðisvinnu  einkum  út- 
róðri,  og  við  því  að  verða  drukkinn.  —  Svo  þótti  raér 
sem  sál  min  þroskaðist  við  för  mina  norður  og  dvöl  mina 
þar;  einkum  lærði  eg  ýmislegt  er  að  mentun  laut,  af  son- 
um  sr.  Magnúsar,  Birni  og  Sigfúsi,  sem  báðir  voru  mjög 
vel  að  sér. 

Þá  er  eg  var  kominn  heim  aftur,  dróst  til  hins  sama 
fyrir  mér  með  vinnunna,  og  eg  reri  út  næstu  tvær  vetr- 
arvertíðarirnar.  Lasnaðist  nú  heilsa  mín  óðum  aftur  og 
fékk  taugaveiklunin  yfirhönd.  Kom  hún  einkum  fram  í 
höfuðsvíma  og  magnleysi  i  öllum  vöðvum:  Þá  er  eg  stóð 
kyr  eða  gekk,  átti  eg  bágt  með  að  halda  jafnvægi;  alt 
sýndist  á  flugi  fyrir  augum  mínum,  og  á  vissri  fjarlægð 
sýndist  alt  tvent ;  eg  þoldi  ekki  að  horf a  nema  beint  f ram, 
^llrasízt  að  lúta;  ef  eg  t.  a.  m.  las  i  bók,  þurfti  eg  að 
halda  henni  jafnhátt  andlitinu;  en  til  þess  urðu  handlegg- 
irnir  nú  of  þróttlitlir;  aflvöðvar  þeirra  rýrnuðu  smátt  og 
smátt.  Eftir  þessu  varð  eg  með  alt.  Fór  þetta  svo  i  vöxt, 
að  á  vertíðinni  1870  gafst  eg  upp  um  sumarmálin  og  var 
fluttur  inn  í  Eeykjavík.  Má  nærri  geta,  að  sjómenska  min 
var  orðin  lítilfjörleg  áður.  En  formaður  minn,  Sæmund- 
ur  Jónsson  bóndi  á  Járngerðarstöðum,  reyndist  mér  þá 
góður  vinur  og  allir  skipsmenn  yfir  höfuð.  Loks  fluttu 
þeir  mig  ókeypis  til  Reykjavíkur.  Þar  tóku  vinir  mínir 
vel  á  móti  mér,  og  var  eg  þar  um  vorið  undir  læknis- 
hendi  Dr.  Jóns  Hjaltalíns  og  Dr.  J.  Jónassens.  Lögðu  þeir 
hina  mestu  alúð  á  að  lækna  mig  og  gáfu  mér  allan  kostn- 
aðinn.  En  þeir  voru  i  óvissu  um,  af  hverju  þessi  ein- 
kennilegi  sjúkdómur  stafaði,  —  svo  sagði  Dr.  Hjaltalín 
mér  sjálf ur,  —  enda  vildi  mér  ekki  batna,  og  fór  eg  heim 
um  sumarið.  Þrátt  fyrir  sífeldar  tilraunir  varð  eg  æ  lak- 
ari.  Eg  hætti  að  geta  klætt  mig  eða  afklætt  hjálparlaust, 
gat  litið  lesið  en  ekkert  skrifað,  þvi  eg  þoldi  ekki  að  horfa 
niður  á  við.  Loks  komst  eg  upp  á  að  halda  skriffærun- 
um  á  lausu  lofti.  Gekk  það  erfitt  fyrst,  því  eg  varð  að 
Jiafa  þau  jafnhátt  augunum;  en  með  lagi  vandist  eg  því 
fimámsaman.   —   Og   enn  verð  eg  að  skrifa  á  lausu  lotti, 


408  Æfisaga  min. 

þó  eg  þurfi  nú  ekki  að  halda  skriffærunum  jafnhátt  og 
áður,  þá  þoli  eg  ekki  enn  að  skrifa  á  borði.  —  Þó  eg  ætti 
bágt  með  að  lesa,  hætti  eg  þvi  ekki  alveg,  með  því  líka 
að  hugsunaraflið  var  óskert.  Fékk  eg  mér  ýmsar  fræði- 
bækur  léðar,  hvar  sem  þess  var  kostur.  Magnús  Adrés- 
son,  sem  nú  er  prestur  á  Gilsbakka,  var  þá  f arinn  að  lesa 
»homöopathiu« ;  hann  var  góður  vinur  minn ;  hann 
léði  mér  lækningabók  á  dönsku,  og  i  henni  fann  eg  sjúk- 
dómslýsingu,  sem  virtist  eiga  við  minn  sjúkdóm,  og  bata- 
skilyrði,  sem  stóð  i  minu  valdi;  gætti  eg  þess  siðan.  Eftir 
það  versnaði  mér  ekki.  Jafnframt  reyndi  eg  enn  ýms  ráð 
og  meðul.  Séra  Arnljótur  hafði  áður  ráðlagt  mér,  að  láta 
þvo  mig  úr  köldu  vatni  á  hverjum  morgni.  Það  hafði  eg 
ekki  framkvæmt.  En  nú  byrjaði  eg  á  þvi,  og  hélt  þvi 
siðan  um  mörg  ár.  Þótti  mér  sem  það  styrkti  mig.  Vera 
má  og  að  meðöl  hafi  gert  sitt  til.  En  aldrei  fann  eg 
bráðan  bata  af  neinu.  Og  það  var  f yrst  ef tir  3  ár,  að  eg 
var  fullviss  um,  að  eg  væri  kominn  á  eindreginn  bataveg. 
Og  siðan  heflr  batinn  haldið  áfram,  hægt,  en  stöðugt,  til 
þessa.  Eg  er  að  vísu  veikur  af  mér  enn:  þoli  enga  veru- 
lega  áreynsiu,  eigi  að  lesa  nema  með  hvíldum  og  eigi  að 
skrifa  nema  eg  haldi  skriffærunum  nokkuð  hátt  á  lofti; 
og  yfir  höfuð  fer  heilsa  min  mjög  »eftir  veðri«.  En  bat- 
inn,  sem  eg  hefi  fengið,  er  þó  svo  mikill,  að  þvi  hefði  eg 
ekki  trúað  ef  það  hefði  verið  sagt  fyrir,  þá  er  eg  var 
veikastur. 

Þá  er  veikindi  min  voru  að  byrja  og  lengi  siðan, 
áleit  eg  þau  hina  mestu  ógæfu;  en  svo  heflr  guðleg 
forsjón  hagað  til,  að  þau  urðu  upphaf  minna  b  e  t  r  i 
daga:  llDdir  eins  og  mér  var  dálitið  farið  að  batna, 
tóku  menn  að  nota  mig  til  barnakenslu,  sem  þá  var 
vaknaður  áhugi  á.  Sá  sem  fyrstur  notaði  mig  til  þess, 
var  Sigurður  hreppstjóri  Magnússon  á  Kópsvatni.  Hefi 
eg  það  fyrir  satt,  að  sira  Jóhann  sál.  Briem  i  Hruna, 
sóknarprestur  hans,  hafi  bent  honum  á  mig  til  þess;  — 
en  sira  Jóhann  sál.  var  mér  kunnugur  og  hafði  eg  oft 
fengið    bækur  hjá  honum.     Siðan  hefi  eg  haft  atvinnu    a 


Æfisaga  min.  409' 

barnakenslu  á  vetrum.  Fyrst  var  það  um  nokkur  ár,  að 
eg  kendi  á  ýmsum  stöðum,  þar  til  er  Einar  kaupmaður 
Jónsson  á  Eyrarbakka  tók  mig  til  að  kenna  syni  sinum; 
var  eg  siðan  honum  áhangandi  i  marga  vetur,  og  reynd- 
ist  hann  mér  hinn  bezti  drengur-  Frá  honum  réðist  eg 
til  Sigurðar  sýslumanns  Ólafssonar  i  Kaldaðarnesi,  en  það- 
an  til  Jóns  óðalsbónda  Sveinbjarnarsonar  á  Bíldsfelli.  Hafa 
bæði  þeir,  og  yfir  höfuð  allir  sem  eg  hefi  verið  hjá,  sýnt 
mér  hina  mestu  nærgætni  og  góðvild.  —  Á  sumrum  hefi 
eg  ferðast  meðal  vina  minna;  hefir  mér  reynst  það  hin 
bezta  hressing.  Bæði  hefir  reið  á  þægilegum  hesti  ávalt 
haft  styrkjandi  áhrif  á  mig,  og  eigi  síður  góðvild  sú  og  að- 
stoð,  sem  eg  hefi  hvervetna  átt  að  mæta.  Þannig  höfðu 
menn  mig  með  sér  á  Þingvallafund  1873,  og  á  þjóðhátið- 
ina  þar  1874,  og  höfðu  báðar  þær  ferðir  góð  áhrif  á  mig. 
Fleira  mætti  telja.  Nokkur  undanfarin  sumur  hefi  eg 
ferðast  um  héruð  til  fornleifarannsókna  í  þjónustu  forn- 
leifafélagsins.  Um  efrihluta  Árnessýslu,  Rangárvallasýslu 
og  Skaftafellssýslu  (vestri)  1893;  um  vesturhluta  Húna- 
vatnssýslu  1894 ;  um  Flóamanna-  Hrunamanna-  og  Biskups- 
tugnaafrétti,  svo  og  um  Laugavatnsdal  o.  v.  1895;  um. 
Mýra-  Snæfellsnes-  og  Dalasýslur  1896.  Frá  árangri  þeirra 
rannsókna  hefi  eg  jafnóðum  skýrt  i  Arbók  fornleifafélags- 
ins.  Þetta  frjálsa  og  þægilega  hf  bæði  sumar  og  vetur 
hefir  eigi  einasta  styrkt  heilsu  mina  og  gert  mér  æfina 
skemtilega:  það  hefir  ennfremur  gefið  mér  tækifæri  til 
að  fylgja  betur  eðli  míns  innra  lifs  en  áður  var  kostur  á 
nfl.  að  stunda  bókfræði  og  mentun  yfir  höfuð.  Skamthefi 
eg  að  vísu  komist  i  samanburði  við  vel  mentaða  menn, 
og  er  það  eðlilegt,  þar  eð  eg  byrjaði  svo  seint  og  hefi 
enn  orðið  að  »spila  á  eigin  spýtur«  að  mestu.  En  van- 
þakklátur  væri  eg  þó  við  guð  og  menn,  ef  eg  segði,  að 
eg  væri  engu  mentaðri  nú  heldur  en  áður  en  eg  veiktist.  Auk 
dönsku  og  sænsku  hefi  eg  lesið  bækur  á  þýzku  og  léttri 
ensku;  eg  hefi  gert  mér  Ijósar  ýmsar  fræðigreinar,  sva 
sem  heimspeki,  eðlisfræði,  efnafræði,  heilbrigðisfræði  og 
»homöopathiska«  læknisfræði.    Enginn  skyldi  þó  ætla,  að 


^IO  Æfisaga  min. 

eg  jafni  mér  við  skólagengna  menn  i  neinu  þessu.  Við 
ijóðagerð  hafði  eg  fengist  löngu  áður  en  eg  veiktist;  en 
fyrst  eftir  það  fekk  eg  réttan  skilning  á  íslenzkri  brag- 
fræði.  Sem  skáldi  jafna  eg  mér  ekki  við  »stórskáld«  eða 
»þjóðskáld«  vor;  eg  veit  að  eg  er  í  því  sem  öðru  »minst- 
ur  postulanna«.  Og  það  sem  eg  hefi  áfram  komist,  í  hverju 
sem  er,  þakka  eg  engan  veginn  ástundun  minni  einni 
.«aman:  Margir  hafa  veitt  mér  mikið  lið  i  mentunarefnum 
bæði  með  leiðbeiningum  og  bendingum  i  ýmsum  greinum 
og  með  þvi  að  lána  mér  eða  gefa  góðar  bækur.  Meðal 
þeirra  vil  eg  nefna:  dr.  Jón  Þorkelsson  rektor,  dr.  Björn 
M.  Olsen  rektor,  síra  Eggert  sál.  Briem,  síra  Eirík  Briem, 
sira  Magnús  Andrésson  og  þá  frændur  hans  Helgasyni, 
Einar  alþingismann  Asmundsson  í  Nesi,  sem  skrifaðist  á 
við  mig  í  mörg  ár,  en  komst  fyrst  í  kynni  við  mig  fyrir 
tilstiUi  Asmundar  bónda  Benediktssonar  í  Haga,  frænda 
hans.  Enn  má  telja  Sigurð  bóksala  Kristjánsson, 
<Tuðmund  bóksala  Guðmundsson  á  Eyrarbakka  og  Frið- 
rik  bróður  hans.  Marga  fleiri  mætti  tel ja ;  en  fremst  allra 
sóknarprest  minn,  sira  Valdimar  Briem,  sem  eg  á  meira 
að  þakka  en  nokkrum  manni  öðrum,  frá  því  er  foreldra 
mína  leið. 

Eg  var  lítið  eitt  kominn  á  bataveg  þá  er  eg  misti 
íöður  minn.  Hann  varð  bráðkvaddur  sunnudaginn  2.  nóv. 
1873,  á  heimleið  frá  kirkju  og  altarisgöngu.  Var  hann 
J)á  70  ára  gamall  og  orðinn  mjög  heilsutæpur.  Hann  hafði 
verið  hinn  mesti  atorkumaður,  en  haft  litlum  kröftum  á 
að  skipa  öðrum  en  eigin  höndum.  Voru  því  kraftar  hans 
orðnir  veiklaðir  af  lúa.  Fáum  dögum  áður  en  hann  dó, 
hafði  hann  fengið  snögt  verkjarflog  fyrir  brjóstið,  eins 
og  þar  ætlaði  eitthvað  að  springa,  en  leið  frá  aftur  að 
þvi  sinni.  Grunaði  hann  þá,  að  svo  kynni  að  fara  sem 
fór,  en  talaði  þó  fátt  um  það.  —  Móðir  mín  bjó  eftir  hann 
næsta  árið  eftir  lát  hans,  en  brá  svo  búi.  Fekk  þá  Jón 
bróðir  minn  jörðina  Minna-Núp  til  ábúðar,  og  var  móðir 
.mín  síðan  hjá  honum  meðan  hún  lifði.  Hún  dó  29.  marz 
.1879  og  skorti  þá  40  daga  á  92  ára  aldur.  —  Eg  hefi  og 


Æfísaga  min.  411 

'ávalt   átt    lögheimili   á  Minna-Niipi,  þó  eg  hafi  oft  dvalið 
mestan  hlut  ársins  í  öðrum  stöðum. 

Þó  eg  væri  þegar  i  æsku  mest  hneigður  til  bókar, 
'var  eg  þó  alls  ekki  frábitinn  búsýslu.  Þvert  á  móti  hugsaði 
eg  oft  um  þess  konar  efni.  Það  var  hvorttveggja,  að  eg 
hafði  aldrei  neina  von  um  að  komast  i  »hærri«  stöðu, 
enda  langaði  mig  mest  til  að  verða  b  ó  n  d  i,  það  er  að 
segja:  góðurbóndi!  Þá  stöðu  áleit  eg  frjálsjegasta  og 
manni  eiginlegasta.  Á  næstu  árunum  áður  en  eg  veiktist, 
^ar  eg  á  ýmsan  hátt  farinn  að  búa  mig  undir  bóndastöð- 
una  og  hafði  allf jörugan  framtiðarhug  i  þá  átt.  Þá  ætlaði 
eg  mér  að  verða  jarðabótamaður,  eins  og  faðir  minn  eða 
fremur,  og  áleit  mig  nokkuð  hagsýnan  i  þeim  efnum. 
Lika  vissi  eg,  að  »það  er  ekki  gott  að  maðurinn  sé  ein- 
«amall« :  eg  hafði  þegar  valið  mér  »meðhjálp«;  en  eigi 
vissu  það  aðrir  menn.  En  svo  veiktist  eg,  og  þá  slepti 
eg  allri  framtíðarhugsun,  eg  bjóst  eigi  við  að  verða  lang- 
lífur,  og  allrasizt  að  verða  sjálfbjarga.  Því  vildi  eg  eigi 
að  stúlkan  min  skyldi  binda  sig  við  ógæfu  mína.  Kom 
okkur  saman  um  að  hyggja  alveg  hvort  af  öðru,  og  láta 
aldrei  nokkurn  mann  vita  neitt  um  það,  er  okkur  hafði 
milli  farið.  Og  þó  eg  kæmist  á  bataveg  aftur,  þá  fekk  eg 
aldrei  neina  von  um  búskap  eða  hjúskap.  Þó  höfðu  veikindin 
eigi  svift  mig  ástarhæfileikum.  Veturinn  1878  kendi  eg  börn- 
um  í  Vatnsdal  í  Fljótshlíð.  Þar  var  þá  vinnukona  er 
Guðrún  hét,  Gísladóttir,  ættuð  undan  Eyjafjöllum;  hún 
þjónaði  mér,  og  féll  vel  á  með  okkur.  Um  vorið  fór  hún 
að  Núpi  íFljótshlíð  til  Högna  hreppstjóra  Olafssonar,  Þar 
fæddi  hún  sveinbarn  veturinn  eftir  og  kendi  mér  en  eg 
gekk  við.  Hann  heitir  Dagur.  Var  hann  fyrst  nokkur 
ár  á  Núpi  með  móður  sinni,  og  reyndist  Högni  hreppstjóri 
okkur  hið  bezta.  En  er  Dagur  var  á  6.  ári,  tók  Erlingur 
bóndi  Olafsson  á  Sámstöðum  hann  til  fósturs.  Olst  hann 
slðan  upp  hjá  honum  og  konu  hans,  Þuríði  Jónsdóttur, 
fyrst  á  Sámstöðum  og  síðan  í  Árhrauni  á  Skeiðum.  Reyndust 
þau  honum  sem  beztu  foreldrar,  og  Páll  son  þeirra,  er 
tók  við  búi  eftir  föður  sinn,  sem  bezti  bróðir,  og  sama  er 


412  Æfisaga  min. 

að  segja  um  öU  þau  systkin.  (Eitt  þeirra,  Þorsteinn 
skáld  og  ritstjóri,  var  eigi  alinn  upp  hjá  foreldrum  sin^ 
um  ). 

Man  eg  vel  hve  hræddur  eg  var  við  erfið  kjör  og  ómilda 
dóma,  þá  er  eg,  shkur  aumingi,  hafði  eignast  barn.  En 
hér  fór  sem  endrarnær  að  guðleg  forsjón  bætti  úr  fyrir 
mér.  Eg  hefl  haft  mikla  ánægju  af  sveininum.  Hann 
hefir  komið  sér  vel,  er  talinn  vel  gáfaður,  en  þó  meir 
hneigður  til  búsýslu.    Þykir  mér  það  og  meira  vert. 

Það  ætla  eg,  að  eg  sé  trúhneigður  af  náttúru;  en 
móðir  min  innrætti  mér  líka  trúrækni  þegar  eg  var  barn. 
Samt  er  eg  enn  meir  hneigður  fyrir  að  v  i  t  a  en  t  r  ú  a. 
Eg  hefi  átt  við  efasemdir  að  striða,  og  eg  hefi  reynt  að 
leita  upp  sönnun  fyrir  trúaratriðum.  Tilraun  til  þess 
kom  fram  i  kvæðinu  »Skuggsjá  og  ráðgáta«,  og  i  fieiri 
kvæðum  minum.  Um  þess  konar  efni  hefði  eg  verið  fús- 
astur  að  rita,  ef  eg  hefði  verið  fær  um  það.  En  hitt  hef- 
ir  orðið  ofan  á,  að  það  litið  sem  eftir  mig  liggur  ritað,  er 
mest  sögulegs  efnis,  ellegar  um  landsins  gagn  og  nauð- 
synjar.  Skal  nú  telja  hið  helzta  sem  á  prent  hefir  komið* 
eftir  mig,  bæði  sjálfstæðir  bæklingar,  ritgerð- 
ir  i  timaritum  og  blaðagreinir. 

I.  Sjálfstœdir  hœklingar; 

1.  Skuqgsjd  og  rádgáta  (og  nokkur  kvæði)  Rvik  1875. 

2.  Kvœði  (úrval  af  kvæðum  mínum)  Rvik  1889. 

3.  Guðrún  Osvifsdóttir  (söguljóð)  á  að  sýna  „karaktér"  Guðrúnar 
og  tildrög  helztu  æfiatriða  hennar,  Rvik  1892. 

4.  Sagan  af  Þuriði  formanni  og  Kambsránsmönnum,  Rvik 
18S3— 1897.     (Fylgirit  Þjóðólfs). 

II.   Eitgerdir  i  timaritum: 

1.  1  Timariti  Jóns  Péturssonar,  1.  og  2.  ár:  ^Um  þriðjungamót^. 
Er  mín  fyrsta  ritsmið,  ritað  áður  en  eg  veiktist. 

2.  I  Timariti  Bókmentafélagsins  1885:  Um  sannan  grundiöll 
stafsetningar.     1895:     Álfós=Ölfus. 

3.  í  Árbók  fornleifafélagsins  1884:  Um  Þjórsárdal.  1886:  Um 
landnám  Sighvats  rauða.  1893:  Um  forn  bœjanöfn  i  Hvitársiðu 
og  Hálsasveit.  1894:  Rannsóknir  i  Árness-  Rangárvalla-  og  Vest- 
ur-Skaftafellssýslum,    og    Grettisbœli  i  Sökkólfsdal.    1895:    Rann- 


I 


Æfisaga  min.  413 

sóknir  i  vesturhluta  Húnavatnssýslu,  og  Um  bœ  Þórodds  goda. 
1896:  Bannsóknir  á  Flóamanna-  Hrunamanna-  og  Biskupstugna- 
afréttum  og  á  Lauqavatnsdat  og  Um  vafasöm  atriði  í  íslendinga- 
sögum. 

III.    Blaðagreinir: 

1.  ÍNoröanfara:  1872  nr.  17—22:  Um  sjálfseignnarlög  og  lands- 
fjárlög  (telnr  eignarrétt  á  jörð  óeðlilegan,  en  afnotarétt  eðlilegan,  og 
hann  eigi  hver  ábúandi  að  eignast;  fer  og  fram  á  að  afnema  lausafjár- 
framtal  sem  grundvöU  gjalds,  en  setja  i  staðinn  toll  fyrst  um  sinn,  þar 
til  landsjóður  geti  borið  öll  gjöld  landsins  á  vöxtum  sinum).  1875  nr. 
18 — 19 :  Tillaga  umþjóðgjald,  (fer  fram  á  að  öll  gjöld  landsins  leggist  & 
i  einu  með  niðurjöfnun).  1877  nr.  43 — 47:  Athugasemdir  við  landbúnað- 
arlaga  frumvarpið  (þeirra  Jóns  á  G-autlöndum).  1879  nr.  17 — 19:  Aftur 
um  landbúnaðarlagafrumvarpið  (ritað  mót  svari  Jóns).  1872  nr.  43—46  : 
Um  sfjórnarmálið,  (dagsett  á  Suðarlandi  og  undirskrif að :  Nokkrir  al- 
þýðumenn ;  er  svar  upp  á  „Kafla  úr  bréfi  um  stjórnarmálið"  i  Þjóðólfi). 

2.  í  Fróða  ritaði  eg  margar  greinir  meðan  Einar  i  Nesi  átti  þátt 
i  ritstjórn  hans  1880:  nr  21  og  nr.  30:  Á  að  selja  þjóðjarðirnar? 
(fer  fram  á  að  landssjóður  fái  forkaupsrétt  á  jörðum,  næst  eftir  ábúanda, 
til  þess  að  hann  geti  aftur  selt  ábúanda  þær  við  tækifæri).  S.  á.  nr.  21 
Kaupstaðarskuldirnar  og  kaffið.  (Sýnir  ýmsar  orsakir  kaupstaðar- 
skulda).  1881,  nr.  38—39:  Um  brúamálið,  (móti  tillögu  um  dragferjur 
á  Þjórsá  og  Ölfusá).  Nr.  46:  Um  landamerkjalögin,  (fer  fram  á  að 
lögskipa  gerðardóma).  S.  á.  nr.  56 — 57:  Sámtal  um  kirkjumálið, 
(sýnir  ýmsar  skoðanir  manna  á  þvi  máli).  S.  á.  nr.  58:  Um  skóga^ 
(ráðið  til  að  setja  umsjónarmenn).  1882,  nr.  68:  Um  jarðamatið  (ráðið 
til  að  meta  jarðir  við  og  við  eftir  verðlagi',  það  geri  hreppsnefnd  með 
ráði  eigenda  og  ábúenda).  S.  á.  nr.  89:  Um  heyásetningarlög,  (óskað 
samþyktarlaga  um  það  efni).  1883.  nr.  91:  Um  skatt  og  toll,  (viUeigi 
skatt  né  framtal ;  landssjóður  f ái  tekjur  af  toUi,  kirkjur  af  „nef skatti"  en 
prestar  eftir  gjaldasamþyktum;  upphæðin  þó  fastákveðin).  S.  á.  nr.  96: 
Hugvekja  (sýnd  þörf  á  búnaðarsamþyktarlögum).  S.  á.  nr.  99:  Um 
lögkvaðir,  (lagt  til  að  gera  þær  sem  vægastar  ella  endurgjalda  þœr), 
S.  á.  nr.  105,  Kunnleiki  um  alþing,  (fer  fram  á  að  meira  sé  gefins  út- 
býtt  af  alþingistiðindum).  S.  á.  nr.  107:  Veiðisamlagsmálið,{y\)lQ\í)iá 
banna,  heldur  binda  skilyrðum,  að  taka  útlendinga  i  félag  með  sér  til 
að  veiða  sild  eða  fisk).  S.  á.  nr.  112:  Um  ágang  af  skepnum,  (óskað 
laga  er  skipi  að  leggja  slik  mál  i  gerð).  S.  á.  nr.  120:  Um  búnaðav' 
styrkinn,  (neitar  að  hann  sé  gagnslaus  (orð  Jóns  01.)  en  fer  fram  á,  að 
hann  fáist  fyrirfram,  lánaður  gegn  ábyrgð  sveitarfélaga,  til  að  efla 
framkvæmdir).  1884,  nr.  128:  Um  eyðing  refa,  (kvartað  yfir  samvinnu- 
leysi  héraða  i  þvi  efni;  óskað  laga,  er  herði  á  og  knýi  til  samvinnu). 
S.   á.   nr.   134:    Um   sýninguna  (i  Reykjavik),  (talin  þörf  &  ritgerð  er 


414  Æfisaga  mín. 

skýri  þýöingQ  sýninga).  S.  á.  nr.  138:  Um þurfamenn^  (ráðið  frá  að  beita- 
hörðu  við  þurfamenn;  reyna  heldur  að  hœta  uppeldi  og  efla  atvinnuvegi 
(eftirlaunamenn  kallaðir  þurfamenn  á  þjóðsveitinni).  S.  á.  nr.  142:  Um 
verðlagsskrár,  (hent  á  að  þær  megi  gera  óþarfar  með  heimildarlögum- 
um  gjaldasamþyktir).  S.  á.  2.  sept.,  (viðaukahlað):  Um  riki  ogkirkju^ 
(mœlt  með  skilnaði  þeirra  af  innri  ástæðum,  ekki  farið  út  i  ytri  ástæð- 
ur,  svo  sem  fjárhaginn  o.  þv.  1.). 

3.  I  Þjóðólfi  er  grein  um  brúarmdlið  eftir  mig,  (þar  er  sýnd 
nauðsyn  hrúanna,  skylda  landssjóðs  að  koma  þeim  á  og  megun  hans  að' 
geta  það).    Fátt  eitt  er  þar  fleira  smávegis  eftir  mig. 

4.  I  ísafold:  ýmsar  greinir  um  vegina  i  Arnessýslu. 

5.  I  Fjallkonunni  er  grein  um  búnaðarsamþyktir,  (þar  er  ger 
tekin  fram  tiUagan  sem  hreyft  er  i  Fróða  nr.  89,  (um  heyásetningarlög) 
og  96.  (Hugvekja)  um  heimildarlög  til  húnaðarsamþ.);  þar  er  og  grein 
Um  lestrarfélög  (telur  þau  eitt  hið  hezta  alþýðumentunarmeðal).  Fleira 
œtla  eg  sé  eftir  mig  i  þvi  hlaði,  en  þó  eigi  margt. 

6.  I  Kirkjuhlaðinu  eru  fáeinar  smágreinir  eftir  mig. 

Auk  þeirra  eru  margar  fréttagreinir  eftir  mig  i  Fróða  og  Fjallkon- 
unni.  Margt  er  i  ofantöldum  greinum  sem  enn  væri  vert  að  lesa.  Sum- 
ar  (t.  a.  m.  um  hrúamálið  í  Þjóðólfi)  voru  auðsjáanlega  teknar  til  greina. 
Með  samar  tiUögur  minar  hafa  aðrir  komið  fram  siðar,  t.  a.  m.  Þór. 
Böðvarsson:  um  nefskatt  handa  kirkjum  og  Sæm.  Eyjólfsson:  um 
skógaumsjón. 

I  öllum  hinum  framantöldu  hlöðum,  svo  og  i  Iðunni  hafa  komið 
kvæði  eftir  mig,  (erfiljóð  o.  fl).  Talsvert  safn  af  kræðum  minum,  erfi- 
Ijóð,  hrúðkaupsvisur  og  fleira,  hæði  þýtt  og  frumkveðið,  er  enn  óprentað^ 

Að  svo  komnu  get  eg  ekki  tint  fleira  til  af  æfiatriðum  minum. 

24.  april  1897. 

Br.     J, 


í 


Pulur, 


Flest  verður  oss  íslendingum  að  yrkisefni,  og  »oft  erur 
kvæða  efnin  rýr«,  en  engin  grein  kveðskapar  er  sú,  sem 
jafn-litt  er  vandað  til  eins  og  þ  u  1  u  1  j  ó  ð  i  n.  Þetta  er 
eins  og  blómvöndur,  sem  alt  er  tint  i  sem  hönd  á  festir, 
þyrnar  og  þistlar,  augnfró  og  ýlustrá,  rósir  og  skollafætur 
og  svo  margt  sem  rót  festir  i  myrkri  moldu. 

Dr.  Guðm  Finnnbogason  segir  að  þuian  sé  ^kvenlegur 
bragarháttur«*  og  styður  raál  sitt  við  eitt  og  annað 
ábyggilegt  i  fari  kvenna,  og  fleiri  karlmenn  veit  eg 
að  halda  þvi  fram  að  þulur  séu  aðallega  kveðnar  af  kon- 
um.  Skilst  mér  sem  þeir  dragi  það  af  þvi,  hve  sundur- 
leitar  þær  eru  að  efni  og  framsetningu,  engri  hugsun  sé 
haldið  fastri,  þotið  úr  einu  i  annað  stefnu-  og  fyrirhyggju- 
laust,  og  kveðandin  að  þvi  skapi  óvönduð  að  slikt  myndt 
konum  einum  trúandi  til  að  láta  frá  sér  fara. 

Svo  mörg  og  fleiri  eru  orð  blessaðra  karlmann- 
anna;  má  vera  að  þeir  hafi  nokkuð  til  sins  máls,  og  vel 
get  eg  fallist  á  að  þulur  séu  runnar  undan  tungurótum 
kvenna,  og  mér  finst  jafnvel  sem  eg  viti  hvernig  þær  eru 
til  orðnar. 

Það  eru  sem  betur  fer  ekki  allir,  sei\i  þekkja  það  af 
eigin  reynslu  að  sinna  í  einu  mörgum  börnum  á  misjöfn- 
um  aldri.  Það  hefir  nú  æxlast  svo,  að  eg  þekki  þó  dálit- 
ið  til  þeirra  hluta,  og  þó  eg  hafi  aldrei  verið  einyrki,  þá 
get  eg  sett  mig  i  spor  bamakonunnar,  sem  eftir  langa 
mæðu  er  búin  að  koma  kornabarninu  i  svefn,  og  þarf  a&' 


0    Skírnir  1914,  bls.  102. 


.416  Þulur. 

nota  stundina  til  að  sauma  að  spjörum  hinna,  eða  gripa  í 
að  gera  þeim  á  fótinn,  eða  prjóna  neðan  við  sokk  bóndans, 
en  hún  heíir  3—4  eða  jafnvel  fleiri  órabelgi  á  pallinum, 
sem  eru  margvisir  til  að  rifa  upp  litla  barnið,  og  nú  er 
að  finna  ráð  til  að  halda  þeim  i  skefjum.  Söguforðinn  er 
fyrir  löngu  upp  unninn  og  marg-jórtraðiir,  allar  gátur 
ráðnar,  og  eitt  er  áreiðanlegt,  að  þögn  og  kyrð  fæst  ekki 
ókeypis  hjá  hraustum  og  fjörugum  börnura.  Konan  grip- 
ur  þá  til  þess  örþrifaráðs,  að  setja  saman  i  hendingum  og 
hljóðstöfum  það  sem  kallað  er  þ  u  1  a.  Enginn  timi  er  til 
þess  að  vanda  mál  og  rim,  því  síður  að  kveða  til  lengdar 
um  sama  efni,  tekið  það  sem  í  hugann  flýgur,  hvað  svo 
sem  það  er,  og  börnin  taka  þakklát  móti  þessum  nýja 
fróðleik  um  krumma  og  kisu,  stássmeyjar  með  gullspöng 
um  ennið,  sem  ekki  geta  setið  nema  á  silfurstól,  og  ekki 
sofið  nema  á  svanadún,  riddara  sem  gefa  stúlkunni  sinni 
guUið  alt  i  Rinarskóg,  kongshöllina,  þar  sem  framreiddir 
eru  uggarogroð  og  kongurinn  drekkur  s  y  r  j  u  og  s  o  ð, 
um  álfa,  dverga,  tröll  og  marbendla  og  margt  margt  fl. 
Þetta  læra  börnin,  og  seinna,  þegar  stúlkubarnið  er  sjálf 
komin  i  sama  sköturoðshnakkinn,  rifjar  hún  upp  fyrir 
sér  þulurnar,  sem  mamma  kendi  henni  þegar  hún  varlít- 
il,  en  hún  man  þær  ekki  orðrétt,  en  hvað  gerir  það,  bara 
krakkarnir  láti  af  ærslunum  litla  stund.  Hún  gerir  sér 
hægt  um  hönd,  tekur  miðpartinn  úr  einni  þulunni  og  skeyt- 
ir  framan  við  upphafið  á  annari,  og  svo  koll  af  koUi  eft- 
ir  þvi  sem  henni  hugkvæmist,  bætir  svo  i  skörðin  frá 
eigin  brjósti.  Af  þessu  leiðir  það  eðlilega,  að  einn  hefir 
þessa  þuluna  á  alt  annan  veg  en  hinn,  þó  auðsætt  sé  að 
stofninn  er  einn  og  samur  og  alt  sama  tóbakið. 

Nýju  timarnir  hafa  svo  mjög  gengið  á  móti  þessum 
einfalda  fróðleik  og  barnafró,  að  heita  má  að  þulur  séu 
nú  aldauða,  nema  það  sem  fræðimenn  hafa  forðað  frá  tor- 
tíming  og  komið  á  prent,  eða  geymist  á  söfnum.  Mæð- 
umar  verða  að  leita  nýrra  ráða  til  að  hafa  af  fyrir  börn- 
um  sínum,  þvi  nú  munu  þær  færri  sem  kunna  þulubrot 
:til  að  prjóna  ofan  við  og  neðan  við,  en  ekki  er  eg  trúuð 


Þulnr.  417 

Áf  að  þær  hitti  á  önnur  snjallari  en  formæður  okkar,  sem 
kváðu  þulurnar. 

í  æsku  heyrði  eg  ósköpin  öU  af  þulum  og  nam  þó 
nokkuð,  og  mér  er  sárt  um  að  gömlu  þulurnar  glatist,  en 
ekki  má  feigum  forða,  og  bót  er  það,  að  nú  virðast  góðar 
horfur  á  því  að  þær  muni  rísa  úr  ösku  i  nýjum  og  betri 
búningi.  í  nýprentuðu  Ijóðakveri  eftir  Ólöfu  skáldkonu 
Sigurðardóttur  er  gullfalleg  þula  um  sumarsólstöður,  og 
fyrir  löngu  eru  landfleygar  þulur  Huldu.  En  sá  er  munur 
þeirra  tveggja  skálda,  að  Olöf  kveður  sina  þulu  eingöngu 
frá  eigin  brjósti,  en  Hulda  heflr  á  þvi  annað  lag.  Hún 
tekur  gömlu  þulurnar,  molar  úr  þeim  kjarnyrðin  og  vefur 
um  þau  hugljúfan  og  léttan  hjúp,  þannig  að  vér  heillumst 
af  og  oss  finst  sem  opnir  standi  álfheimar  og  undirdjúp 
með  »ljósareitum,  liljum  grænum,  perlu- 
vali  í  sævarsal,  flogagulli  og  gígj um  væn- 
um«,  eða  vérmænum  eftir  >grágæsarmóðurinni«,  sem  ekki 
vildi  bíða  okkar,  en  »leið  og  leið,  langtí  geim- 
innvegalausabláa«. 

Svona  löguðum  þululjóðum  ætti  að  f jölga,  má  og  vera 
að  fleira  sé  til  af  þvi  tægi  heldur  en  prentað  er,  og  nýlega 
komst  eg  af  hendingu  yfir  þulukorn  hjá  konu,  og  set  eg 
hér  tvær  þeirra  i  óþökk  höfundarins  og  með  bessaleyfi. 
Það  sem  tekið  er  úr  gömlum  þulum  eða  kvæðum  er  inn- 
^an  »  «. 

I. 

»Tunglið,  tunglið  taktu  mig 
og  berðu  mig  upp  til  skýja«. 
fíugurinn  ber  mig  hálfa  leið 
í  heimana  nýja. 
Mun  þar  vera  margt  að  sjá, 
mörgu  hefirðu  sagt  mér  frá, 
þegar  þú  leiðst  um  loftin  blá 
og  leizt  til  min  um  rifinn  skjá. 
Komdu  litla  Lipurtá! 
langi  þig  að  heyra, 

27 


^B  Þulur. 

hvað  mig  dreymdi,  hvað  eg  sá 

og  kannske  sitthvað  fleira. 

Ljáðu  mér  eyra. 

Litla  flónið,  Ijáðu  mér  snöggvast  eyra: 

Þar  er  siglt  á  silfurbát 

með  seglum  þöndum, 

rauðaguU  i  rá  og  böndum, 

rennir  hann  beint  að  ströndum, 

rennir  hann  beint  að  björtum  sólarströndum, 

»Þar  situr  hún  móðir  min« 

1  mötlinum  græna, 

hún  er  að  spinna  hýjalín 

i  hempu  fyrir  börhin  sín. 

»0g  seinna  þegar  sólin  skin« 

sendir  hún  þeim  gulHn  fin, 

mánasilfur  og  messuvin, 

mörgu  er  úr  að  velja. 

Hún  á  svo  margt  sem  enginn  kann  að  telja. 

»Þar  sitja  systur«. 

Sá  sem  verður  fyrstur 

að  kyssa  þeirra  klæðafald 

og  kveða  um  þeirra  undravald 

honum  gefa  þær  gulUnn  streng 

á  gígjuna  sina. 

j^Ljúktu  upp  Lina!« 

Nú  skal  eg  kveða  Ijúflings  Ijóð 

um  lokkana  þína, 

kveða  og  syngja  Ijóðin  löng 

um  lokkana  mjúku  þina. 

»Þar  sitja  bræður« 

og  brugga  vól, 

gaktu  ekki  i  skóginn  þegar  skyggir. 

Þar  situr  hún  Maria  mey, 

man  eg  hvað  hún  söng:  ^ 

Eg  er  að  vinna  i  vorið  | 

vetrarkvöldin  löng.  * 

Ef  að  þornar  ullin  vel 


é 


JÞalur.  m 

og  ekki  gerir  stórfeld  él, 

sendi  eg  þér  um  sumarmálin  sóley  1  varpa. 

Fögur  er  hún  Harpa, 

Um  m  e  s  s  u  r  færðu  fieira, 

fjólu  og  músareyra, 

hliðunum  gef  eg  grænan  kjól, 

Bvo  göngum  við  upp  á  Tindastól, 

þá  næturvökul  sumarsól 

»sveigir  fyrir  norðurpól«, 

en  dvergar  og  tröU  sér  búa  ból 

í  bergsins  instu  leynum, 

og  Ijósálfar  sér  leika  á  hól 

að  lýsiguUi  og  steinum. 

Við  skulum  reyna  að  ræna  frá  þeim  einum^ 

Börnunum  gef  eg  gnótt  af  óskasteinum. 

»Þá  spretta  laukar, 

þá  gala  gaukar«. 

Þá  syngja  svanir  á  tjörnum, 

segðu  það  börnum, 

segðu  það  góðum  börnum. 

II. 
Gekk  eg  upp  í  Álfahvamm 
um  aftanskeið, 
huldusveinninn  ungi 
eftir  mér  beið. 
Þið  skuluð  ekki  sjá  hann, 
því  siður  fá  hann. 
Eg  á  hann  ein, 
eg  á  ein  minn  álfasvein. 
Hann  á  brynju  og  bitra  skálm, 
bláan  skjöld  og  gyltan  hjálm, 
hann  er  knár  og  karlmannlegur 
kvikur  á  fæti, 
minn  sveinninn  mæti, 
herðabreiður  og  hermannlegur, 
höndin  hvít  og  smá, 

27* 


4S0  .Þulur, 

augun  djörf  og  dimmblá 

dökkri  undir  brá. 

AUar  friðar  álfameyjar  i  hann  vildu  ná. 

En  þó  þær  heilli  og  hjúfri 

hann  þær  aldrei  fá, 

þvi  hann  vill  bara  menska  mey, 

mér  þvi  skýrði  hann  frá, 

þegar  eg  fann  hann  fyrsta  sinn 

hjá  fossinum  háa 

og  berginu  bláa. 

Nú  er  runninn  röðullinn 

rökkvar  milli  hliða. 

»Svanurinn  syngur  viða«. 

Viðsjált    er  í  Álfahvammi  um  aftanskeið  að  bíða. 

Heit  og  mjúk  er  hendin  þin, 

hjartakollan  min. 

Við  skulum  stíga  dansinn  þar  til  dagur  skin. 

Glatt  var  með  álfum, 

gekk  eg  með  honum  sjálfum. 

margt  ber  til  um  miðja  nótt  hjá  mánanum  hálfum. 

Hamarinn  stóð  i  hálfa  gátt, 

huldumeyjar  léku  dátt, 

heyrði  eg  fagran  hörpuslátt, 

höUin  lék  á  þræði, 

heilla  huldu  kvæði. 

Þegar  litið  lifði  af  nátt 

labbaði  eg  mig  heim, 

en  »eg  get  ekki  sofið  fyrir  söngvunum  þeim«. 

í  ágástmánuði  1914. 

Theodóra  Thoroddsen, 


f 


VögguYÍsa 

Margrétar   örotningar. 

JB.  Ibsen. 


Nú  lyftist  alt,  sem  andar, 
í  aftanhvolfin  blá. 
Nú  líður  litli  Hákon 
á  liljuvængjum  smá. 

Og  stiga  veit  eg  standa 
frá  storð  að  himingeim; 
þar  lyftist  litli  Hákon 
með  Ijósum  englasveim. 

Guðs  englar  vaka  á  verði 
og  vernda  sveinsins  beð. 
Þín  móðir,  hjartkær  Hákon, 
skal  hugtrú  vaka  með. 


Ritfregnir. 


Oornell  University  Library.  Catalogne  of  the  Icelandic 
CoUection  bequeathedby  Wiliard  Fiske.  Compiied  by  Halldór 
Hermannsson.     Xij    +    755  bls.,  4to.  Ithaca,  New  York  1914. 

Lítið  hefir  jafnan  kveðið  að  vísiudalegri  bókfræði  íslendinga, 
þótt  marga  höfum  vór  átt  bókfróða  menn.  Bókaskrár  þær,  er  til 
eru  í  handritum  frá  fyrri  tímum,  eru  flestar  mjög  ónákvæmar,  þótt 
um  sumt  megi  taka  mark  á  þeim.  Ýmsir  hafa  þó  ritað  um  ís- 
lenzka  bókfræði,  svo  að  á  prent  hefir  komist,  fyrr  meir.  Má  þar 
til  telja  byskupana  Finn  Jónsson  og  Pótur  Pétursson  í  kirkjusögum 
þeirra.  Hálfdan  skólameistari  Einars&on  á  Hólum  (d.  1785)  stend- 
ur  þó  langfremst  allra  þeirrar  tíðar  manna  að  þessu  leyti.  Var 
hann  og  hinn  fróðasti  maöur  á  alla  íslenzka  fræði.  Hann  hafði 
mikil  afskifti  og  góð  af  prentsmiðjunni  á  Hólum  um  sína  daga* 
Hann  jók  og  endurbætti  mjög  útgáfur  bóka  þeirra,  er  þá  voru  vin- 
sælastar  í  landinu,  svo  sem  Passíusálma  Hallgríms  Póturssonar, 
Hallgrímskver,  Hugvekjusálma  síra  Sigurðar  á  Presthólum  o.  fl. 
Er  þessa  því  hér  getið,  að  nafni  þessa  manns  hefir  um  stund  mið- 
ur  verið  á  lofti  haldið  en  skyldi.  1  íslenzkri  bókfræði  hefir  hann 
unnið  stórvirki  með  samningu  íslenzkrar  bókmentasögu,  er  hann 
gaf  úr  á  latínu  og  nefndi  »Sciagraphia  historiæ  literariæ  Islandicæ« 
Kom  sú  bók  út  tvisvar.  Var  hún  mjög  merk  á  sínum  tíma.  ÞÓ 
er  sá  galli  á,  að  h'tt  er  hirt  um  að  tilgreina  bókatitla  nákvæmlega 
jafnvel  þótt  latínskir  séu.^      Af  síðari  tíraa  mönnum  má  nefna  Jón 


*)  T.  d.  kallar  hann  Compendium  grammaticæ  Latinæ  o.  s.  frv.  er 
Þórður  biskup  Þorláksson  gaf  út  og  prentað  er  í  Skálholti  1695,  „Prœ- 
cepta  grammatica  et  syntactica".  En  þetta  er  ekki  beint  hans  sök ;  ald- 
arhátturinn  var  slíkur  i  öllum  efnum  að  setja  alt  á  skrúfur. 

Þegar  Sciagraphia  Hálfdans  kom  út  færði  sira  Gunnar  Pálsson  i 
Hjarðarholti  (d.  1791)  honum  kvæði.  dunnar  prestur  var  og  hinn  fróð- 
iisti   maður    á   þessi   efni    og   önnur  og  eitt  hið  bezta  skáld  i  sinni  tið. 


Ritfregnir.  423 

Borgfirðing,  sem  gefið  hefir  út  rithöfundatal  og'  aðatoðað  Lidderdale 
i  skrá  hans  yfir  íslenzkar  bækur  í  British  Museum.  Enn  hefir  og 
■dr.  Jón  Þorkelsson,  landskjalavörður,  víða  í  ritum  sínum  lagt  drjúg- 
an  skerf  til  íalenzkrar  bókfræði,  einkannlega  í  Digtningen  pá  Island 
i  det  15.  og  16.  árhundr.  Kh.  1888. 

En  um  verulega  vísindalega  bókfræðarannsókn  er  ekki  að  ræða 
ifyrr  en  Willard  Fiske  kemur  til  sögunnar^).  Hafði  hann  þá  ná- 
kvæmni  til  að  bera,  sem  nauðsynleg  er  til  ritstarfa  í  þeirri  fræði, 
-var  og  auðmaður  svo  mikill,  að  hann  þurfti  ekki  öðrura  störfum  að 
'sinna  en  hann  vildi,  og  gat  sjálfur  kostað  útgáfu  rita  sinna,  sem 
eru  þess  eðlis,  eins  og  önnur  bókfræðirit,  að  lítið  hefst  upp  úr  þeim 
að  fjárgróða,  þótt  hin  gagnlegustu  sóu  raönnum  til  leiðbeiningar. 
Fiske  samdi  og  gaf  út  Bibliographical  Notices,  I — VI.  Er  þar  af 
um  íslenzka  bókfræði  I  og  IV — VI. 

Það  raun  verið  hafa  ura  síðustu  aldaraót,  að  Halldór  Hermanns- 
son  gekk  í  þjónustu  Fiske's  og  tók  að  vinna  raeð  honura  að  skrá- 
setningu  bókasafns  hans,  íslenzkra  bóka,  þess  hins  raikla,  er  Fiske 
hafði  safnað  til  ura  langa  æfi.  En  er  Fiske  andaðist  tók  Halldór 
við  vörzlu  bókasafnsins.  Hefir  Halldór  síðan  árlega  gefið  út  eitt 
rit  ura  íslenzka  bókfræði.  En  Fiske  hafði  svo  ráð  fyrir  gert  og 
gefið  sjóð  til  þess  að  kosta  ritið.  Er  það  safn  nú  orðið  7  bindi. 
Er  það  bókfræða-ritsafn  nefnt  I  s  1  a  n  d  i  c  a.  Það  er  saraið  af  hinni 
mestu  nákvæmni  og  fádæraa-vandvirkni.  I  s  1  a  n  d  i  c  a  hefir  að 
geyraa  þessi  rit: 

I.  Bibliography  of  the  Icelandic  sagas  and  minor  tales,  þ.  e. 
Bókfræða  skrá  yfir  íslenzkar  fornsögur  og  þáttu. 

II.  The  Northraen  in  Araerica,  þ.  e.  skrá  rita  ura  landafundi 
fornraanna  í  Vesturheirai. 

III.  Bibliography    of    the    sagas  of  the  kings  of  Norway  and 


Hafði  sira  G-unnar  verið  skólameistari  á  Hólum  á  undan  Hálfdani. 
Kvæðið  heitir  Hugdilla  og  er  prentað  á  Hólum  1777.  Það  er  i  12  er- 
indum  og  er  þetta  upphaf  að : 

ísland,  auðlegð  sjá  hér  þína  á  efri  og  fyrri  tið! 

ísland,  dugnað  lát  ei'  dvína,  þótt  dynji  á  margs  kyns  hrið  I 

Island,  akta  ei  þeirra  stríð,  heimsku  er  hreyfa  sinni, 

hneigðir  mest  fyrir  níð. 
*)     Þó  haf ði  Th.  Möbius  gefið  út  Catalogus  librorum  Islandicorum  o.  s. 
fry.  Lpz.  1856  og  viðaukaskrá  við  þá  bók,  Lpz.  1880.    En  þessirit  taka 
að  eins  til  fornbókmenta  vorra. 


424  Ritfregnic. 

related    sagaa    and    tales,  þ.  e.  Bókfræðileg  skrá  um  sögur  Noregs- 
koDunga  og  aðrar  þeím  skyldar  sögur  og  þáttu. 

IV.  The  ancient  laws  of  Norway  and  Iceland,  þ.  e.  sams  konar 
ritskrá  um  fornlög     íslands  og  Noregs. 

V.  Bibliography  of  the  mythical  heroic  sagas,  þ.  e.  sams  konar 
skrá  yfir  fornaldarsögur  vorar. 

VI.  Icelandic  authors  of  to  day,  þ.  e.  sams  konar  skrá  helztu  ÍS' 
lenzkra  rithöfunda,  þeirra  er  nú  eru  uppi. 

VII.  The  story  of  Griselda  in  Iceland,  þ.  e.  saga  Gríshildar 
hinnar  góðu  með  bókfræðaskrám  og  skyiingum. 

Loks  hefir  Halldór  átt  mikinn  þátt  í  samningu  og  sóð  um  út- 
gáfu  Bibliographical  Notices  VI. 

Þá  skal  hverfa  að  hinu  mikla  riti  Halldórs,  því  er  fyrirsögn  er 
þessarar  greinar.  Það  rit  er  skrá  yfir  allar  bækur,  þær  er  geymast 
í  því  íslenzka  safni,  er  Willard  Fiske  gaf  Cornell-háskólanum  eftir 
sinn  dag.  Það  er  skjótast  af  að  segja,  að  þetta  rit  er  hið  mesta 
stórvirki,  sem  innt  hefir  verið  af  höndum  í  íslenzkri  bókfræði  fram 
á  þenna  dag.  Það  má  teljast  ærið  æfistarf  einum  manni  að  hafa 
leyst  af  höndum  eitt  slíkt  verk  sem  þetta.  Og  er  þó  með  enn 
meiri  fádæmum,  með  hvílíkri  vandvirkni  og  vísindalegri  nákvæmnf 
verkið  er  unnið  og  útgefið.  Bókin  er  skrá  allra  íslenzkra  bóka  í 
Fiskessafni  og  að  auki  allra  rita,  sem  að  íslandi  lúta  eða  íslenzkum 
efnum  og  í  safninu  finnast,  utan  rúna  og  þeirra  bókmenta  er  þar 
að  lúta.  Af  skiljanlegum  ástæðum  gat  höfundurinn  ekki  náð  til 
að  gefa  út  skrá  þeirra  bóka  sams  konar,  sem  finna  má  í  öðrum 
söfnum  og  eigi     eru  í  Fiskessafni. 

Bókinni  er  svo  fyrir  komið,  að  fremsb  eru  formálsorð  og  skyr- 
ingar  til  leiðbeiningar;  síðan  hefst  höfundaskrá  sú  hin  mikla,  er 
tekur  yfir  669  bls.,  að  meðtöldum  viðauka.  Þar  eru  taldir  upp 
höfundar  með  (fæðingar-  og  dauða-ári  þeirra  sem  íslenzkir  eru,  að 
svo  miklu  leyti  sem  vitað  er),  og  rit  þeirra  með  fuUum  titlum  í 
stafrofsröð,  en  jafnframt  fylgja  skyringargreinir  í  smáa-styl  nálega 
hverju  riti.  Síðast  í  bókinni  er  efnisskrá,  glögg  og  skyr,  er  færir 
til  höfuðtitla  bókanna. 

Mönnum  kann  að  þykja  gaman  að  vita,  hver  íslendinga  hafi 
látið  flest  rit  eftir  sig  liggja,  og  stendur  Þorvaldur  Thoroddsen  þar 
langefst  á  blaði.  Rit  hans  eru  talin  á  bls.  594—600,  en  auðvita^ 
eru  þar  með  taldar  allar  sórprentanir  úr  tímaritum  og  þyðingar  úr 
ritum  hans,  en  rit  hans  munu  fleiri  hafa  komist  á  aðrar  tungur  en 
rit  nokkurs    eins   íslendíngs  annars  á  síðari  tímum.     Ðrjúgir  verða- 


Ritfregnir.  425- 

og  Finnur  Jónsson,  Jón  Ólafsson  og  dr.  Jón  Þorkelsson,  landskjala- 
vörður,  í  skránni. 

Þá  skal  eg  leyfa  mór  að  gera  fáeinar  athugasemdir  við  þetta 
stórmerka  verk;  er  pað  þó  í  rauninni  fremur  fyrir  siða  sakir  og 
ekki  til  rjrðar  bókinni,  því  að  merkari  og  þarfari  bók  hefir  ekki 
komið  út  í  íslenzkum  fræðum  hina  síðari  áratugi;  vegur  hún  að^ 
gagni  og  gildi  á  við  raörg  bindi  af  bókmentasagnagutli,  og  er  þó 
ekki  þar  með  að  neinu  varpað  rjrð  á  þá  tegund  bókmentaiðju. 

Bls.  11.  Andra  saga  jarls  o.  ..  frv.  Sagan  er  samin  af 
Benedikt  (Sveinbjarnarsyni)  Gröndal  eftir  rímunum,  og  hefir  hann 
Bjálfur  sagt  það  þeim,  sem  þetta  ritar. 

Bls.  22.  Aruhólmr  (pseudonym)  er  Magnús  Gíslason  (sá 
hinn  sami,  sem  nefndur  er  á  bls.  181  (meðhöfundur  að  »Fjallarósir 
og  morgunbjarmi«). 

Bls.  56  [Snorri  Björnsson]:  Eitt  Efenntyre,  les  Æfenn- 
tyre  (þ.  e.  Þorsteins  ríma  suðurfara  eða  Austfirðings).  Sama  er  í 
næsta  titli,  Jóhönnuraunum  (Eitt  Efentyre,  les  Æfentyre). 

A  bls.  125  er  Baldvin  Einarsson  talinn  höfundur  að  »Ritgjord 
um  Birkiskoga  Vidurhald  .  .  .«  Heimildarinnar  fyrir  þessu  mun 
vera  að  leita  í  æfisögu  Baldvins  í  Nyjum  fólagsritum  1848.  Eg 
skal  ekkert  um  það  fullyrða,  hvort  Baídvin  só  höfundur  (eða  þyð- 
andi)  þessa  ritlings  eða  ekki,  en  að  eins  geta  þess,  að- 
eg  hefi  sóð  eintök  af  þessari  ritgerð,  þar  sem  höfundur  hefir 
verið  talinn  Oddur  Hjaltalín  og  nafn  hans  sem  slíks  skrifað  for- 
takslaust  á  titilblöðin.     Er  þetta  tekið  fram  til  athugunar. 

Bls.  198.  Grjótgarður  (pseudonym).  Svo  hafa  sagt  mér 
fróðir  menn,  að  þetta  muni  vera  Siguiður  Jónsson,  síðar  syslumað- 
ur  í  Snæfellsnessyslu. 

Bls.  398.  »M  essusaungs-  og  sá]mabók«  (þ.  e.  Leir- 
árgarða  sálmabókin  eða  Leirgerður,  sem  svo  var  köUuÖ).  1.  útgáfa 
hennar  var  1801  og  3.  útgáfa  1819.  En  hvar  er  2.  útgáfa?  Henn 
ar  sóst  hvergi  getið  og  hvergi  hefi  eg  rekið  mig  á  titilblað  þessarar 
sálmabókar,  svo  að  á  hafi  staðið  2.  útgáfa.  Varla  er  líklegt,  að  svo 
ung  bók  só  alveg  glötuð.  Mór  er  næst  að  halda,  að  tvær  útgáfur 
af  bókinni  hafi  verið  gefnar  út  sama  árið,  þ.  e.  1801,  enda  hefi  eg 
komist  að  raun  um,  að  evo  er,  þótt  á  hvorugri  standi  1.  útgáfa  nó 
2.  útgáfa.  Við  rannsókn  hinnar  íslenzku  deildar  landsbókasafnsins, 
sem  eg  hefi  unnið  að  um  hríð,  hefi  eg  fundið,  að  árið  1801  *eru 
tvenns  konar  utgáfur  af  sálmabókinni,  önnur  með  smáum  styl,  hin 
með    stórum.     Það    mætti    jafnvel    segja,    að  útgáfurnar  hafi  verið' 


4Ífe  Ritfregnit. 

iþrjár  eða  þrenns  konar  1801,  þvi'  að  til  er  afbrigði  frá  stórast/ls- 
útgáfunni,  töluvert  frábrugðið  í  endanum. 

Bls.  415.  Max  Mystifax  (pseudonym)  er  Guðmundur  Guð- 
mundsson  skáld. 

Bls.  433.  0.  (pseudonym)  er  Ólafur  prestur  Indriðason,  að  því 
er  sonur  hans,  Jón  alþm.  Ólafsson,  hefir  sagt  mér. 

Bls.  438.  Ólafsson,  Eggert.  »Enarr.  historicæ  de  Islandiæ 
natura  .  .  .«  Þess  skal  getið  hér  til  fróðleiks,  að  til  er  tvenns 
^onar  titilblað  á  þessari  bók,  og  sleppir  annað  þeirra  »respondent- 
inum«.  Slíkt  hið  sama  er  að  segja  um  ritgerð  Jóns  konferenzráðs 
Eiríkssonar:  »Tentamen  philologico-antiqvarium  .  .  .«  Hafniæ  1753. 

Bls.  446  Olearius,  Johann.  »Exercitium  precam  .  .  .« 
Skálholti  1687.  Það  er  rótt  sem  hór  segir,  að  rímtal  Þdrðar  bysk- 
ups  Þorlákssonar  hafi  verið  gefið  út  um  leið  (Sbr.  og  bls.  657),  en 
nákvæmara  er  það  að  segja,  að  þetta  hvortveggja  heyri  saman ; 
það  sjnir  arkavísirinn  (signatura)  og  nær  kverið  yfir  arkirnar  A — 
M  eða  192  bls. 

Á  bls.  468  er  getið  um,  að  21.  útgáfa  af  Passíusálmum  Hall- 
gríms  Péturssonar  só  prentuð  á  Hólum  1791,  en  só  þó  ekki  til  í 
Fiskessafni.  Fiske  getur  og  þessarar  Hóla  útgáfu  í  Bibliographical 
Notices,  er  hann  telur  upp  útgáfur  af  Passíusálmunum,  Bibl.  Not. 
IV,  bls.  5 — 6.  Enn  getur  og  þessarar  Hólaútgáfu  1791  í  útgáfu 
Gríms  Thomsens  á  sálmum  og  kvæðum  Hallgríms  Péturssonar,  I. 
bindi  bls.  375,  Rv.  1887.  Annars  staðar  hefi  eg  ekki  sóð  þessarar 
útgáfu  getið  og  aldrei  séð  né  getað  fundið  Passíusálma  með  þessu 
ártali.  Mig  grunar,  að  Fiske  hafi  nú  tekið  heimildina  úr  nefndum 
stað  í  útgáfu  Gríms  Thomsens  á  Hallgríms  kvæðum.  Þótt  mór  því 
þyki  vafasamt,  að  Passíusálmarnir  hafi  yfirleitt  nokkurn  tíma  verið 
gefnir  út  1791,  þori  eg  þó  ekki  að  sinni  að  fortaka,  að  þeir  kunni 
að  hafa  verið  gefnir  út  þá.  Fróðustu  menn,  sem  eg  hefi  um  þetta 
spurt,  kveðast  aldrei  hafa  séð  nefnda  útgáfu.  Jón  Borgfirðingur, 
sem  hafði  þó  margt  séð  íslenzkra  bóka,  kannaðist  ekki  við  þessa 
útgáfu,  að  vitni  dr.  Jóns  Þorkelssonar,  landskjalavarðar, 

Bls.  523  sbr.  bls.  267.  Dómurinn  í  Njjum  fólagsritum  um 
föstu-hugvekjur  síra  Ólafs  Indriðasonar  er  ekki  eftir  Jens  skóla- 
meistara  Sigurðsson,  heldnr  eftir  Jón  Sigurðsson,  þann  er  síðast 
var  prestur  á  Breiðabólstað  í  Vesturhópi  (d.  1859).  Þetta  er  að 
vitni  Jóns  alþm.  Ólafssonar,  sem   bezt  má  um  þetta  vita. 

Bls.  525.  Sigwart,  Johann  Georg.  »christelegar  Trwar 
Hofud  Greiner  .  ,  .«  les  Christelegrar  Trwár  o.  s.  frv. 


I 


Ritfregnir.  427 

Bls.  529.  Ingibjörg  Skaptadóttir.  »Kaupstaðarferðir« 
Þess  skal  að  eina  getið,  að  til  er  tvenns  konar  titilblað  á  þessari 
bók,  annað  sem  hér  segir,  en  hitt  með  höfundarteikninu  I.  S. 

Bls.  586,  Thienemann  .  .  .  »ReÍ8e  im  Norden  Europas  .  . « 
í>ar  við  stendur  í  athugasemd:  ,There  seems  to  be  no  general  t.  p. 
to  the  first  part  .  .  .  '  Landsbókasafnið  á  eintak  með  höfuðtitil- 
blaði. 

A  bls.  625  (sbr.  og  bls.  325  við  L  a  g  e  r  1  ö  f,  S  e  1  m  a)  stendur, 
að  Laufey  Vilhjálmsdóttir  hafi  þýtt  »Heimilið  og  ríkið^ 
eftir  Selma  Lagerlöf.     Þ/ðandinn  er  Laufey  Valdimarsdóttir. 

Bls.  657  Þorláksson,  Þórður.  »Calendarium  per- 
petuum  .  .  .  «  Skálholti  1692  (sbr.  og  Bibliographical  Notices  VI, 
29).  Þar  er  kverið  talið  (26  +  )  117  bls.  En  kverið  nœr  lengra, 
arkirnar  N — Svj  í  viðbót  (með  framhaldandi  blaðsíðutali  til  bls.  156). 
Efni  þessa  síðara  hluta  er  sem  hér  segir.  Bls.  118 — 156  :  Lijtel 
APPENDIX  I  Edur  |  Viðbœter  þessa  Rijms  (arkirnar  N— Qij  r). 
-Qij  V — Qviij :  Lijted  REgistur  yfer  fyrerfarande  Rijm,  so  hægra  | 
sie  ad  finna  þess  Innehalld.  R — Svj :  MANada  SAungur  |  Doct. 
Joh.  Olearii  o.  s.  frv.  Mér  þykir  undarlegt,  að  þessi  síðari  hluti 
kversins  skuli  ekki  vera  í  Fiskesafni;  erfiðara  hygg  eg  vera  að  ná 
i  titilblað  kversins. 

Það  er  ekki  ætlan  mín,  enda  á  það  ekki  heldur  við,  að  semja 
bér  eða  setja  nokkurar  viðaukaskrár  við  þetta  rit.  Eins  og  titiU 
ritsins  ber  með  sór,  er  því  að  eins  ætlað  að  ná  til  íslenzkra  rita 
og  útlendra,  þeirra  er  Island  varða  og  í  safni  Fiskes  eru.  Þá  við- 
aukaskrá  hygg  eg  og  verða  mundu  ærið  stóra  og  til  hennar  þurfa 
mikið  starf. 

Margir  munu  ef  til  vill  ætla,  að  Fiske  hafi  dregið  um  of  rit  vor 
út  úr  landinu.  En  eigi  ætla  eg,  að  því  só  vert  að  kvíða.  Nálega 
hverja  einustu  alíslenzka  bók,  sem  Fiskessafn  á,  má  finna  hór  í 
landsbókasafninu,  og  auk  þess  er  í  landsbókasafninu  talsvert  ís- 
Jenzkra  bóka,  sem  Fiskessafn  á  ekki,  eins  og  eðlilegt  er.  Eg  tel 
miklu  fremur,  að  Fiske  eigi  þakkir  skildar  af  oss  fyrir  að  hafa 
tekið  að  safna  einmitt  íalenzkum  bókum,  því  að  þar  með  hefir  haíin 
yakið  oás  til  umhugsunar  um  þau  efni  og  hvert  gildi  sú  tegund 
bókmenta  vorra  hefir,  sem  kölluð  er  »gamlar  guðsorðabækur»,  og 
ýmsir  láta  sór  fátt  um  finnast.  Það  má  vera,  að  þær  bækur  hafi 
^kki  mikið  bókmentalegt  gildi ;  en  guðsorðabækur  vorar  eru  ekki 
lákar.i  en  sams  konar  bækur  annarra  þjóða  samtímis,  jmsar  miklu 
«nerkari    og    hafa    jafnvel  sunriar  ævaranda  gildi.     En  gönilu  guðs- 


428  Ritfregnir. 

orðabœkurnar  hafa  og  aðra  sögu  að  segja;  þær  syna  menning  feSra 
vorra.  Og  þótt  ekkert  kæmi  annað  til,  er  sú  ástæða  ærin  til  þess 
að  vór  höfum  þær  í  heiðri. 

Nú  er  oss  það  eigi  meðal*minkunn,  íslendingum,  er  aðrar  þjóð- 
ir  verja  fó  til  að  gefa  út  skrár  um  bókmentir  vorar,  en  vór  sinn- 
um  engu  um  það.  Mundi  nú  eigi  vaxa  vegur  vor,  ef  vór  gœfum 
út  vísindalega  skrá  yfir  alt  vort  í  s  1  e  n  z  k  a  safn  í  landsbókasafninu, 
svipaða  ofangreindu  riti  ?  Viðaukaskrá  við  rit  Halldórs  væri  oss  smán  að 
láta  frá  oss.  Vór  setjum  upp  háskóla  og  kenslustóla  í  íslenzkum  fræð- 
um,  en  gerum  oss  ekkert  far  um  að  draga  útlenda  pámsmenn  að 
háskólanum.  Mundi  ekki  aðsóknin  vaxa,  er  útlendir  menn,  þeir  er 
leggja  stund  á  íslenzk  fræði,  sæju  svart  á  hvítu,  að  landsbókasafnið 
(þakka  skyldi,  raunar  !)  er  miklu  auðugra  að  íslenzkum  bókment- 
um  en  nokkurt  safn  annað  í  heimi?  Þetta  veit  eg  ekki,  hvort  skilja 
muni  þeir  menn,  er  fara  með  fjárráð  landsins,  en  það  ætla  eg  þá 
skilja  munu,  að  gott  bókasafn  er  hverjum  háskóla  betra,  eins  og 
,  mig  minnir,  að  Carlyle  segi  einhvers  staðar.  En  lykilslaust  kemst 
engi  í  bókasafn,  og  lykilinn  vantar,  ef  ekki  er  til  góð  bókaskrá. 
I'eir  menn,  fróðleiksgjarnir  menn,  sem  ekki  hafa  efni  eða  tíma  til 
að  sækja  skóla,  leita  bókasafnanna.  1  þessu,  meðal  annars,  er  fólg- 
ið  gildi  bókaskráa,  að  hver  maður  sem  viU  getur  tekið  það  efni 
fyrir,  sem  hann  langar  til  að  kynna  sór  samkvæmt  skránum,  og 
valið  úr  þær  bækur,  sem  föng  eru  á  að  láta  í  té. 

Það  væri  óskanda,  að  eigi  liði  langt  áður  vér  eignuðumst  á 
prenti  jafngóða  skrá  yfir  hina  íslenzku  deild  landsbókasafnsins  sem 
þá,  er  Halldór  Hermannsson  hefir  nú  látið  frá  sér  fara  yfir  Fiskes- 
safn  gerða  með  jafnmikiUi  snild  og  pryði.  Hefir  hann  með  því 
riti  gert  oss  mikla  sæmd  og  aukið  virðing  þeirra  manna,  er  þar  á 
kunna  deili,  fyrir  íslenzkri  menningu  og  íslenzkum  bókmentum. 

Páll  Eggert  Ólason. 

Icelandic    authors    of    to-day    by    Halldór  Hermannsson, 

XIV +  69  bls.,  80.  Ithaca,  N.  Y.  1913.  Þetta  hefti  er  hið  sjötta 
í  bókfræðaritsafni  því,  er  Islandica  er  kallað  og  gefið  er  út  af  gjafa- 
HJóði  Willard  Fiske's,  þeim  er  hann  gaf  Cornell-háskóla  til  útgáfu 
ársrits  um  íslenzk  efni.  Nafn  hins  mikilvirka  og  velvirka  höf.  er 
eitt  ærin  trygging  þess,  að  hór  er  ekki  um  neitt  kákverk  að  rœða. 
Bókin  er  skrá  yfir  íslenzka  rithöfunda  vorra  daga.  Eru  höf- 
undarnir  í  stafrófsröð,  þannig  að  raðað  er  eftir  föðurnöfnum.  Er 
fyrst  getið  helztu  æfiatriða  þeirra,  síðan  rita;  fyrst  þeirra  rita,  sem  þeir 


Ritfregnir.  429 

liafa  frumsamið,  þá  þeirra  rita,  er  þeir  hafa  gefið  út  og  síðast  eru 
talin  upp  þau  rit,  sem  þeir  hafa  þytt.  En  aftan  við  hvern  höf- 
und  er  þess  getið,  hvar  í  ritum  æfiatriði  hans  só  að  finna.  Þetta 
fyrirkomulag  (æfisagnasnið)  telur  höf.  sjálfur  einna  vinsælast  nú  á 
dögum  með  erlendum  þjóðum,  enda  og  auðveldara  í  stuttu  máli 
að  sjna  bókmenta-starfsemi  og  bókmenta-líf  hverrar  þjóðar  á  ýms- 
um  sviðum  með  þessum  hætti  en  með  ágripum  í  bókmentasögu- 
formi.  —  Aftast  í  bókinni  er  loks  skrá  yfir  helztu  innlend  og 
útlend  rit  um  bókmentir  vorar. 

í  formálanum  (bls.  xij — xiij)  gerir  höf.  grein  fyrir  því,  hvern- 
ig  hann  hafi  hagað  bókinni.  Engi  getur  vænst  þess,  að  hver  ís- 
lenzkur  maður,  þeirra  er  nú  eru  uppi  og  einhvern  tíma  hefir  komið 
einhverju  á  prent  eftir  sig,  só  talinn  í  þessari  bók.  Segir  höf, 
sjálfur  (bls.  xiij),  að  það  mundi  hafa  aukið  bókina  að  miklum  mun 
—  en  honum  og  afskamtað,  hve  löng  bókin  mætti  vera  —  enda 
tæplega  aukið  gildi  bókarinnar  verulega. 

Hór  er  því  ekki  um  það  að  ræða,  hvort  einhvern  vanti  inn  í, 
heldur  um  það,  hvernig  höf.  hefir  tekist  að  velja  úr  þá  höfunda, 
sem  nokkurs  eru  verðir.  Slíkt  er  jafnan  álitamál  og  verða  þar  um 
engar  almennar  reglur  hafðar  fyrir  augum.  Hitt  er  annað  mál,  að 
við  samanburð  á  rithöfundunum,  sem  teknir  eru  í  bókina,  og  þeim, 
sem  þar  er  ekki  að  finna,  kann  jmsa  að  greina  á  við  höf.  bókar- 
innar.  Eg  fyrir  mitt  leyti  held,  að  höf.  hafi  verið  heppinn  í  val- 
inu  og  tekið  með  alla  þá  rithöfunda,  sem  til  greina  gátu  komið. 
Þó  þykir  mór  skrítið,  að  höf.  sleppir  Pótri  Zóphoníassyni,  úr  því 
að  hann  tekur  Jóhann  Kristjánsson,  sem  hann  telur  vera  »Superin- 
tendant  of  Reykjavík  Census  Bureau«  (þ.  e.  forstöðumaður  mann- 
talsskrifstofu  Reykjavíkur).  Það  mun  vera  virðuleg  staða,  og  skrif- 
stofan  merkileg,  en  eg  verð  að  játa,  að  eg  hefi  aldrei  heyrt  það 
embætti  nefnt.  Líkt  er  á  komið  með  báðum;  báðir  eru  frœði- 
menn  á  sama  sviði,  en  þó  treysti  eg  ekki  Jóhanni  að  etja  við 
Pótur  í  skák,  og  þar  hefir  Pótur  samið  rit.  Líkt  er  «g  um  Einar 
Sœmundsen,  skógfræðing  (sem  ekki  er  í  bókinni)  og  Eggert  Leví 
(sem  er  í  bókinni),  að  báðir  hafa  skrifað  sögu  í  Eimreiðinni,  og 
Einar  þó  auk  þess  eitthvað  fleira.  En  eg  fer  ekki  lengra  út  í 
þá  sálma. 

Ekki  œtla  eg  mór  beldur  að  rannsaka,  hvort  nákvæmlega  só 
tilgreint  um  rit  allra  þeirra  höfunda,  sem  bókin  telur  upp.  Nafn 
höf.  ajálfs  er  full  trygging  fyrir  því,  að  það  muni  vel  og  vandlega 
gert,  enda  hafa  og  margir  rithöfundar,  þeir  er  í  bókinni  eru  taldir, 


Í30  Ritfregnir. 

látið  höf.  í  tó  sk/rslur  um  sjálfa  sig  og  rit  sín,  að  því,  er  höf .  seg- 
ir  í  formálanum,  bls.  XIV. 

ViSaukaskráin  aftan  við  bókina  um  rit,  er  lúta  að  íslenzkum- 
bókmentum,  er  mjög  gagnleg  þeim  mönnum,  sem  afla  vilja  sór 
þekkingar  á  þeim  efnum.  Höf  segir  sjálfur  í  formálanum,  bls.  Xiij, 
að  hann  hafi  ekki  ætlast  til,  að  sú  skrá  tæmdi  alt  það,  er  hér  um 
kynni  að  hafa  verið  ritað,  og  s/nist  mór  ekki  betur  en  að  höf.  hafi 
þar  tekist  pryðilega  og  tekið  flest  það,  er  máli  skiftir  í  þessum 
efnum. 

PáU  Eggert  Ólason. 

Gnðmnndnr  Kamban:  Hadda  Padda.  Sorgarleiknr  í  fjór- 
nm  þáttnm.    Reykjavík.    Kostnaðarmaðnr  Ólafnr  Thors  1914. 

Síðasta  áratuginn  hefir  átt  sér  stað  næsta  fágætur  og  merkí- 
legur  útflutningur  frá  íslandi,  Yngstu  skáld  okkar  fjögur  hafa 
fluzt  andlegum  búferlum  til  danskrar  tungu  og  danskra  bókmenta, 
sumir  alfarnir,  en  hinir  hafa  hór  í  seli,  yrkja  bæði  á  dönsku  og  is- 
lenzku  eða  þyða  rit  sín  úr  dönsku  á  móðurmál  sitt. 

Eg  hygg,  aðöllum  öðrum  mentuðum  þjóðum  hefði  orðið  miklu  tíð- 
ræddara  um  þessi  einkennilegu  bókmentatíðindi  en  raun  verður  á 
um  íslendinga.     Hór  virðist  þeim  enginn  gaumur  gefinn. 

Því  verður  samt  ekki  neitað,  að  tungu  vorri,  menning  og  þjóðar- 
virðing  getur  stafað  hætta  af  þessum  nyju  Ameríkuferðum.  Þetta  er 
ekki  sagt  til  ámælis  útflytjendunum,  skáldunum  ungu.  En  hitt  vildi  eg 
taka  fram,  að  í  þessum  brottflutningum  hafa  gerst  tíðindi,  er  mega 
vera  oss  fagnaðarefni.  S  u  m  u  m  íslenzk-dönsku  skáldunum  hefir  á 
sína  vísu  farið  h'kt  og  sumum  íslenzkum  Vesturheimsförum.  í 
Vesturálfu  hafa  þeir  sumir  orðið  að  meiri  mönnum  og  hafist  til 
meiri  auðs  og  velmegunar  en  þeim  hefði  veizt  færi  á  hór  heima. 
Á  líkan  hátt  hafa  þessir  andlegu  útflytjendur  vorir  unnið  sór  meiri 
orðstír  og  frama  en  þeim  hafði  og  hefði  hlotnast  hór  heima.  Og 
það  geta  þeir  talið  þessari  nybreytni  sinni  til  afsökunar.  En  það 
sést  af  sögu  útflytjenda  vorra,  að  í  þjóð  vorri  búa  kraftar,  sem 
fá  ekki  notið  sín  í  fátækt  íslands  og  íslenzkum  harðiudum.  / 

I  Guðmundur  Kamban  er  yngstur  íslenzk  dönsku  skáldanna. 
Frumsmíð  hans,  Hadda  Padda,  hefir  getið  só  allmikið  Jof  meðal 
díinBkra  ritdóraenda.  ;    ''    i 

Efnið  er  fljótsagt.  Hrafnhildur  heitir  kona,  hún  á  sór  gœlú- 
nafnið  Hadda  Padda  og  er  lofuð  lögfræðing  einum,  er  Ingólfur  heit- 
ir.     Hann    ryfur    heit.  sín  við  hana,  af  því  að  hann  feldi  ástarhug 


Ritfregnir.  431' 

til  yngri  systur  hennar,  Kristrúnar,  og  lofast  henni.  Fá  heitrofin' 
svo  mjög  á  Hrafnhildi,  að  hún  fyrirfer  sér  á  skáldlegan  og  hrika- 
legan  hátt, 

Yíðáttumikið  er  efnið  í  leikritinu  ekki.  Það  er  einn  harmleik- 
ur  ástarinnar  enn.  Alt  er  hór  gagnþrungið  af  ást,  ástargleði  eða 
ástarhörmum.  Það  er  næstum  því  sem  ekki  sé  til  annað  en  ást, 
loftið  er  fult  af  henni,  klettarnir  bergmála  af  henni.  Leikhetjurnar 
virðast  ekki  samsettar  á  þann  hátt,  að  þær  búi  yfir  mörgum  ósam- 
kynja  þrám  og  sundurleitum  þörfum  —  þær  virðast  hyggja 
á  lítið  nema  ástir.  En  alvara  lífsins,  þungbrjn  og  harðlynd,  ríkir 
í  þessum  leik  um  mannlegar  ástir  með  öUum  breyskleika  þeirra, 
hviklyndi,  undarlegum  refilstigum,  dutlungum,  hógómagirnd,  gá- 
leysi,  lóttúð  og  Örlögþrungnum  afleiðingum  í  eftirdragi, 

Nytt  er  efnið  í  leiknum  ekki,  hvorki  sú  örlagasaga,  sem  þar  er 
sögð,  nó  birta  sú,  er  brugðið  er  yfir  hana.  T.  d.  minnir  hór  all- 
margt  á  »Leonarda«  Björnsons.  Við  bar  það  og,  að  eg  við  lestur- 
inn  mintist  Jóhanns  Sigurjónssonar  og  leiktaka  haus.  En  búning- 
urinn  er  sumstaðar  frumlegur,  syningarnar  sumar,  t.  d.  klettasyningin  í 
seinasta  þætti.  Er  auðskilið,  að  dönskum  lesendum  þyki  nynærai  á 
slíku.  Er  sá  þáttur  líka  næsta  áhrifamikill  og  verður  vart  lesinn  nema 
með  óþreyju  og  óróa.  í  leiknum  er  gnótt  fagurra  mynda  og  líkinga, 
sem  allar  bera  skáldgáfu  höf.  ótvírætt  vitni.  Þátturinn  af  Hrafnhildi 
og  grasakonunni  er  og  gullfallegur,  sem  austurlenzkur  skáldadraum- 
ur,  einkum  seinast.  Það  leynir  sór  og  ekki,  að  höf.  hefir  veitt  mörgu 
eftirtekt  í  skógarlundum  og  klettaþröngum  ástarinnar. 

Aðalleikhetjan  er  Hrafnhildur,  og  er  það  ekki  nytt,  að  íslenzk 
skáld  skemti  sór  við  að  skapa  konur  með  stórfenglegu  skaplyndi, 
Mun  það  ekki  eitt  auðkenni  íslenzkra  bókmenta,  bæði  að  fornu  og 
nýju,  hve  kvenlysingar  takast  þar  haglega  og  fagurlega?  Hrafn- 
hildur  er  ástheit  og  bh'ð,  dansar  af  ástarsælu  og  fyllir  alt  unaði, 
bæði  menn  og  blóm.  En  hún  er  h'ka  skaphörð  og  stórlát  og  hug- 
uð  sem  skjaldmær.  Fornt  og  íslenzkt  er  nafnið,  forn  og  íslenzk  er 
lundin  líka.  Það  er  ekki  eingöngu  nafnið,  sem  minnir  ofurlitið  á 
Brynhildi  Buðladóttur,  heldur  og  skap  hennar  og  tiltektir.  Krist 
rún  er  gagnólík  systur  sinni,  eintóm  hógómagirnd,  og  af  þeim  sök- 
um  heppin  í  ástum,  leikur  sér  að  fjöreggjum  mannanna  með  kaldri 
lundu,  hlífir  þar  ekki  svo  mikið  sem  systur  sinni  og  virðist  ger- 
sneydd  allri  æðri  viðleitni,  sem  títt  er  um  þessháttar  konur.  Að 
öðru  fólki  í  leikritinu  kveður  nauðalítið. 

Vinur    höfundarins,    hr.  kaupmaður  Ólafur  Thors,  hefir  kostað- 


432  Ritfregnir. 

útgáfuna.  Á  hann  mikla  þökk  skilið  fyrir  þessa  rausn  sína  og 
örlæti.  Væri  óskandi,  að  fleiri  efnamenn  íslenzkir  styddu  bókmeot- 
ir  vorar  og  gáfaða  rithöfunda  að  dæmi  hans. 

Signrður  Gnðmnndsson. 

Gróðir  stofnar.  Svö  nefnir  Jón  Trausti  sugnabálk,  sem  hann 
er  byrjaður  á.  Efnið  sækir  hann  í  sögu  og  sagnir  liðinna  alda. 
í>ar  grefur  hann  upp  »góða  8tofna«  og  gæðir  limi  og  lauti. 

Fyrsta  sagan  heitir  »A  n  n  a  f  r  á  S  t  ó  r  u  b  o  r  g«  og  er  ný- 
komin  út.     Bókaverzlun  Sig.  Kristjánssonar.     Stærð  lö^/^  örk. 

Saga  þessi  gerist  á  16.  öld.  Aðalpersónurnar  eru  Anna  Vig- 
fúsdóttir  Erlendssonar  hirðstjóra  (f  1521)  og  Páll  bróðir  hennar, 
lögmaður  sunnan  og  austan  lands  1556 — 1569.  Anna  bjó  á  Stóru- 
borg  undir  EyjafjöUum,  Páll  á  Hlíðarenda  í  Fljótshh'ð.  Söguþráð- 
inn  hefir  skáldið  að  mestu  sótt  í  »Þjóðsögur  og  munnmæli«  Jóns 
Þorkelssonar,  og  brestur  hann  ekki  fremur  en  áður  ímyndunaraflið 
til  að  fylla  sviðið  lifandi  mönnum.  Meðferð  efnisins  er  góð,  og 
sagan  ánægjuleg  að  lesa. 

Anna  byr  rausnarbúi  á  Stóruborg  og  rakar  saman  fó.  Hún 
er  komin  um  þrítugt  og  þó  ógift.  Ekki  er  hún  ógift  vegna  þess 
að  hana  vanti  biðla.  Nei,  hún  getur  »valið  um  beztu  biðla  lands- 
ins« !  Enda  hafa  Hólmfríður  föðursystir  hennar  og  Páll  bróðir 
hennar  lagt  kapp  á  að  gifta  hana.  En  enginn  þeirra  biðla,  er 
þau  styðja  að  málum,  nær  hylli  hennar.  Að  vísu  eru  þeir  ríkir 
og  ættgöfgir  allir  eða  flestir  —  það  kannast  hún  við.  En  þaö  er 
henni  ekki  nóg,  Hún  er  fædd  með  þeim  ósköpum  að  v  11  j  a 
Æ  1  s  k  a.  Og  hún  vill  ekki  eiga  annan  en  þann,  sem  hún  elskar 
—  hvað  sem  auði  og  ættum  líður. 

»Heiðvirð  koua  giftist  þeim  manni  einum,  sem  hún  elskar, 
Fái  hún  ekki  að  giftast  honum,  tekur  hún  hann  í  faðm  sór,  hvað 
sem  hver  segir,  og  sleppir  honum  ekki.  Hitt  eru  skœkjurnar,  sem 
láta  selja  sig  —  fyrir  auð  og  metorð  eða  fyrir  hagsmuni  œttingja 
sinnai. 

Þetta  segir  hún  við  Pál  bróður  sinn,  þegar  hann  bregðui  henni 
um  »frillulifnað«. 

Svona  hugsar  hún.  Þess  vegna  bíður  hún  ólofuð  og  ógift 
þangað  til  örlögin  fleygja  í  faðm  henni  fimtán  ára  smala  —  utan 
lir  foraði  og  fárviðri.  Hann  heitir  Hjalti  Magnússon,  óskilgetinn, 
^Sþektrar    œttar.      Faðir  hans  var  druknaður,  móðir  hans  orðin  úti. 


Ritfregnir.  433 

Ekkert    á    hann.      Enginn    hefir    um  hann  hirt.     Hann  er  ekkert 
nema  »efni«,  aem  þó  getur  brugðið  til  beggja  vona. 

Þenna  ungling  tekur  Anna  að  sér  og  elur  upp,  sem  bezt  hún 
má.  Hún  verður  faðir  hans,  móðir  hans  og  forsjónin  hans.  Hjalti 
verður  atgerfismaður  hinn  mesti,  elskhugi  Önnu,  faðir  barnanna 
liennar  —  og  eiginmaður  hennar  að  lokura. 

En  þeim  gengur  iUa  að  giftast. 

Anna  má  ekki  giftast  nema  með  samþykki  Páls  bróður  síns. 
•Og  það  fæst  ekki. 

Ættin  er  gömul  og  göfug.  Henni  fylgir  heiður,  auður  og 
völd.  Og  ábyrgðin  á  öllu  þessu  er  þung.  Hana  ber  Páll  lögmaður 
—  að  miklu  eða  mestu.  Hann  er  útvörður  ættarinnar.  En  Anna 
er  »laukur  ættarinnar«,  eða  svo  þykir  Páli.  Þess  vegna  er  ekkert 
átakanlegra  en  það,  að  h  ú  n  blandi  ættina  smalablóði.  Það 
er  óþolandi  svívirða  —  blettur  sem  þvo  verður  af,  hvað  sem  það 
kostar. 

Páll  reynir  með  illu  og  góðu  að  fá  systur  sína  til  að.skilja  við 
Hjalta  og  giftast  öðrum.  En  við  það  er  ekki  komandi.  Anna 
^lskar  manninn  og  sleppir  honum  aldrei,  að  þeim  báðum  lifandi. 

Þá  sver  Páll  við  sverð  sitt  að  drepa  Hjalta,  dæmir  hann  sekan 
og  situr  um  líf  hans. 

En  Anna  verður  ekki  ráðþrota.  Hún  felur  Hjalta  í  Fitjarhelli 
-og  elur  hann  þar  árum  saman.  Hann  er  heima  á  Stóruborg  ann. 
að  slagið.  Og  börnum  Önnu  fjölgar,  þó  hvergi  sjáist  Hjalti.  Þau 
verða  8,  áður  en  Hjalti  kemst  úr  sekt. 

Hjalti  er  lokaður  í  hellinum  og  neyddur  til  að  fara  huldu 
höfði.  Anna  verður  að  berjast  e  i  n  fyrir  bæði  —  vaka  yfir  honum 
Og  verja  hann.     Og  sú  barátta  er  hörð  og  löng. 

Bróðir  hennar  ræðst  að  henni  hvað  eftir  annað,  á  nóttu  sem 
-degi  —  til  að  leita  að  Hjalta.  En  Anna  er  æfinlega  viðbúin.  Hún 
hefir  njósnir  um  bróður  sinn  og  veit  allar  œtlanir  hans,  áður  en 
'J)ær  eru  framkvæmdar.  H  jalta  finnur  hann  ekki,  og  hver  för  hans 
verður  annari  verri. 

En  Önnu  er  annað  örðugra  en  að  verjast  bróður  sínum.  Það 
er  Hjalti  sjálfur.  Honum  verður  aðgerðarleysið  óþolandi.  Hann 
verður  að  komast  út  sem  oftast  og  reyna  kraftana,  því  hraustur 
•er  hann  og  á  bezta  aldri.  En  þá  er  hœttan  vís.  Njósnarmenn 
lögmanns  gætu  hitt  hann  og  handsamað.  Þá  er  úti  um  hann.  Þó 
wœri   hitt   enn  verra,  ef  hann  gerðist  illvirki  og  lóti  reiði  sína  yfir 

28 


4H  Eítfregnir. 

ranglæti    því,    er    hann  varð  að  þola,  bitna  á  saklausum  mönnum^ 
—  ef  hann,  sakleysinginn,  ynni  sór  sekt  fyrir  ranglæti  annara. 

Anna  veit,  að  Hjalti  fer  úr  hellinum  —  hvort  sem  hún  vill- 
eða  ekki.  Hann  v  e  r  ð  u  r  að  gera  það.  Við  því  fær  enginn  gert. 
En  þá  er  um  að  gera,  að  hann  geri  g  o  1 1  en  ekki  ilt,  þegar  út 
kemur.     Það  yrði  honum  eina  vörnin,  eftir  að  svo  væri  komið. 

Hún  getur  ekki  varið  hann  lengur.  Nú  verður  hann  sjáifur 
að  gera  sér  virki  til  varnar  —  ekki  úr  klettum  heldur  í  h  u  g  u  m^- 
og  hjörtum  þeirra  manna,  er  verða  hans  varir.  Og  hún  leggur 
honum  ráðin : 

»Mundu  eftir  því  aö  fara  aldrei  úr  hellinura,  nema  þú  getir 
gert  eitthvað  gott  með  því,  eitthvert  kærleiksverk.  Sittu  þig  aldrei 
úr  færi  ef  þú  getur  hjálpað  einhvrerjum,  sem  bágt  á,  eða  komið- 
einhverju  fram  til  góðs,  svo  að  hljóðlátar  þakkargjörðir  sóu  sendar 
guði  í  kyrþey,  fyrir  það  sem  þú  hefir  gert  —  þó  að  það  verði 
til  þess  að  menn  viti,  hvar  þú  dvelur.  Þá  verða  fleiri  þér  tii  liðs, 
en  þú  veizt  nokkurntíma  af.  Þvíaðáendanum  erþað 
kærleikurinn,  sem  sigrar  heiminn«. 

Svo  segir  húu  honum  sögu  um  glæsilegan  riddara.  Hann 
strengdi  þess  heit,  að  þjóna  engum  höfðingja  nema  þeim  einum 
er  öllum  væri  meiri  og  engan  hræddist.  Riddarinn  leitaði  víðsveg- 
ar  að  þessum  höfðingja  og  fekk  loks  að  vita,  að  enginn  var  sU'kur 
nema  Kristur.  Þá  gaf  hann  alt  sera  hann  átti,  settist  að  við  fljót, 
bar  gangandi  menn  yfir  það  og  reyndist  þeira  bezt,  er  minstir 
voru  máttar  og  mestir  hjálparþurfar.  Af  þessu  varð  riddarinn  sæll 
maður  og  sannheilagur. 

Þessi  saga  opnaði  Hjalta  nyjan  heim.  Markarfljót  rann  skamt 
fyrir  framan  hellisraunnan.  Það  var  ilt  yfirferðar  og  hrakti  marg- 
an  mann.     Hann  gat  orðið  riddarinn  við  fljótið  ! 

Hann  bjó  áfram  í  hellinum,  og  gaf  nákvæmar  gætur  að^ 
mannaferðum  yfir  fljótið.  Ef  eitthvað  varð  þar  að,  þaut  hann  eins 
og  elding  ofan  úr  helli  sínum  —  til  hjálpar.  Og  æfinlega  gat 
hann  bjargað,  því  hann  var  syndur  sem  selur  og  hverjum  raanni 
hraustari  og  harðfengari.  í  þessu  fann  hann  viðnám  afli  sínu, 
ánægju  af  unnu  starfi  og  ástsæld  allra,  sem  urðu  hans  varir. 
Hann  varð  góðvættur  hóraðsins  og  átrúnaðargoð. 

Loks  bjargar  hann  lögmanni  sjálfum  úr  fljótinu.  En  sverðið- 
Jögmannsins  liggur  þar  eftir. 

»Eg  bjarga  ekki  lífi  manna  í  launaskyni«,  segir  hann  við  lögr 


Ritfregnir.  435 

manninn.       Hann    bjargaði    að    eins    til    aðbjarga,  og  hirtf 
aldrei  um  hver  fyrir  varð. 

En  lögmaður  vill  launa  h'fgjöfina  og  tekur  hann  í  sátt.  Auð- 
vitað  systur  sína  og  börnin  með.     Og  stríðið  er  á  enda. 

Anna  hefir  sigrað. 

Hún  hefir  gert  umkomulansan  smalasvein  að  ágætum  mannf. 
Hóraðinu  fær  hún  bjargvætt  í  stað  stigamanns.  Hún  léttir  erfða- 
synd  af  bróður  sínum  —  ættardrambinu.  Og  hún  ryður  braut 
róttlátari  þjóðfélagaskipun  —  jafnrétti  bræðra  og  systra. 

Og  þetta  getur  hún  fyrir  það  eitt,  að  hún  elskar,  og  hefir 
þ  r  e  k  og  þ  o  r  til  að  standa  við  það,  hvað  sem  hver  segir  og  gerir. 

Sh'kar  konur  og  slíkir  menn  eru  ósigrandi.  Þau  vinna  öll  máí* 
fyrir  æ  ð  s  t  a  rótti  —  hvernig  sem  dómar  falla  í  undirróttinum  — 
því  þar  er  dæmt  eftir  lögmáli  lífsins. 

Earl  Finnbogason. 

W.  S.  C.  Rnssell:  Iceland.  Horseback  tours  in  saga 
land,     Boston.    R.  G.  Badger  1914. 

Höfundur  þessarar  bókar  er  amerískur  jarðfræðingur,  sem  ferð- 
ast  hefir  hér  um  land  í  fjögur  sumur,  1909,  1910,  1911  og  1913. 
Fyrirsagnir  kapítulanna  syna  hvar  hann  hefir  komið  og  hvert  efni 
bókarinnar  er:  I.  Sögulegt.  Ágrip  um  fund  landsins  og  landnám. 
II.  Hvað  dregur  mann  til  íslandsferðar.  III.  Leiðin  þangað.  IV. 
Færeyjar.  V.  Vestmannaeyjar.  VI.  Reykjavík.  VII.  Þingvellir. 
VIII.  Geysir.  IX.  GuUfoss.  X.  Hekla.  XI.  Krísuvík.  ísland 
heimsótt  á  ny  (kvæði).  XII.  Seyðisfjcrður.  XIII.  Myvatn.  XIV. 
Krafla.  XV.  Vatnsdalur.  XVI.  Reykholt.  —  Bókin  er  prýdd  mörg- 
um  ágætum  Ijósmyndum,  sem  höf.  hefir  sjálfur  tekið. 

Þetta  er  góð  bók  og  vel  samin.  Höf.  hefir  glögt  auga  fyrir 
einkennum  lands  og  þjóðar,  og  vilja  til  að  segja  það  eitt  er  hann 
veit  sannast  og  róttast.  Hvergi  er  tilraun  til  að  gera  það  sem 
verður  á  vegi  hans  annarlegra  eða  fágætara  en  það  er,  heldur  skyr- 
ir  hann  frá  því  blátt  áfram  og  tilgerðarlaust  og  bregður  yfir  það 
Ijósi  skilnings  og  samúðar.  Alstaðar  skín  góðvild  höfundar  og  ást 
á  landi  voru  og  þjóð  gegn  um  frásögnina,  og  ber  hann  íslendingum 
einkar  vel  söguna.  Segir  hann  að  hver  maður  hafi  hér  reynst  sór 
áreiðanlegur  í  smáu  og  stóru.  Aldrei  hafi  íslendingur  reynt  að 
nota  sór  fáfræði  hans,  og  eftir  sinni  fjögra  ára  reynslu  só  það  óverð- 
skuldaður  rógur,  sem  sumar  enskar  ferðabækur  hermi,  að  íslend- 
ingar   sóu  viðsjálir  í  viðskiftum.     Lofar  hann  mjög  gestrisni  lands- 

28* 


436  Ritfregnir. 

manna,  gáfur  þeirra,  námfysi  og  menningu.  Lesandinn  fylgir  hon- 
um  á  ferðinni  og  fær  þannig  smámsaman  góðar  Ijsingar  á  náttúru 
landsins,  iifnaðarháttum,  vinnubrögðum  og  viðmóti  þjóðarinnar,  og 
jafnframt  einstöku  atriði  úr  sögunum,  þar  sem  því  verður  við  kom- 
ið.  Á  stöku  stað  koma  fyrir  smávillur,  er  auÖsjáanlega  stafa  af  mis- 
skilningi,  svo  sem  það,  að  aðalbiskup  vor  verði  að  sækja  vígslu  til 
Khafnar,  að  gagnfræðaskólinn  á  Akureyri  sé  búnaðarskóli  og  að  í 
Hafnarfirði  sé  hús  sem  Snorri  Sturluson  hafi  bygt.  Smávegis  óná- 
kvæmni  um  söguleg  atriði  mætti  og  finna  og  nokkur  örnefni  eru 
rangþydd,  en  slíkt  kemur  fyrir  í  flestum  ferðabókum  og  er  hér  svo 
smávægilegt,  að  það  raskar  í  engu  heildaráhrifum  bókarinnar.  Vór 
megum  því  vera  höf.  þakklátir  fyrir  rit  hans  og  óska  þess  að  það 
Terði  sem  víðast  lesið. 

Sem    synishorn  af  náttúrulysingum  höf.  set  eg  hór  að  endingu 
þyðingu  á  kafla  um  Reykjavík. 

»Það  er  lágnætti.  Fyrir  hálfri  stundu  gekk  sólin  í  ægi  og  að 
jafnlangri  stundu  liðinni  rennur  hún  á  ny,  ekki  langt  frá  þeim  stað 
er  hún  áður  settist.  Synin  er  töfrandi  og  minnir  á  ragnarökkur. 
Á  loftinu  er  Ijósrauður  bjarmi  með  ymsum  blæ.  Engin  stjarna 
sést  á  hvelfingunni,  hvergi  ber  tunglið  við  sjóndeildarhring.  Faxa- 
flói  er  sem  bráðið  haf  af  dýrum  málmi  og  leika  á  því  öldur  af 
purpurarauðu  Ijósi;  þær  falla  að  rótum  K  e  i  1  i  s,  stíga  með  bjart- 
ari  blæ  upp  á  hvassan  tindinn  og  brotna  loks  á  gígunum  í  fjarska. 
E  s  j  a  n  tekur  á  sig  lit  loftsins,  úrigar  upsirnar  glitra  sem  um  hæst- 
an  dag  og  ísmöttullinn  verður  að  rósrauðu  kvarzi.  Nú  er  Snæ- 
fellsjökuU  dýrlegastur.  Að  baki  honum  er  sólin.  Þaðan  leggur 
breiða  Ijósrák  beint  upp  í  háloftið,  saffrangula  í  miðið,  með  rauð- 
leitari  blæ  til  beggja  hliða.  Hún  breiðist  út  eins  og  blævængur. 
Snœfellsjökull  er  gimsteinn  í  skaftinu.  Enn  breikkar  blævængurinn 
unz  fjórðungur  loftsins  er  gullroðinn  með  lifrauðum  rákum.  Jökul- 
faldurinn  er  orðinn  að  roðasteini  og  E  s  j  a  n  að  eldlegum  ópal. 
Breytingin  er  sem  í  fagurmyndasjá.  Litirnir  koma  og  hverfa  sem 
í  norðurljósum  væri,  skyjaslæðurnar  opnast  og  lokast  og  litirnir 
dýpka.  E  s  j  a  n  er  endurborin  í  skauti  fjarðarins.  í  skugga  hans 
vaggar  fiskiflotinn  í  ró  fyrir  akkerum.  Jafnvel  skýjarákirnar  eiga 
mynd  sína  í  sjónum,  og  er  hægt  far  á  þeim  í  djúpinu  eins  og  uppi 
í  háloftinu.  Það  birtir  yfir  K  e  i  1  i,  blundandi  litir  funa  upp  sem 
eldur,  eldurinn  verður  og  hvítu  Ijósi.  Sólin  er  risin  úr  miðnætur- 
laug  sinni,  það  er  kominn  morgun  og  eg  hverf  heim  í  hótelið  og 
Teit   nú  að  hvorki  penni  né  pensiU  fœr  náð  þessum  mikla  litasam- 


Ritfregnir.  43T 

hljómi  eins  og  hans  er,  að  honum  verður  hvorki  komið  í  rím  nó  á 
lóreft.  En  hann  lifir  óafmáanlegur  í  sál  skáldsius,  málarans  og 
tónsuillingsins.     Já,  söugur  er  það,  voldugur  samhljómur,  — 

»Það  er  logandi  þrá,  er  lyftist  frá  jörð 

og  leið  út  í  bláan  geim.« 

G.  F. 

La  Laxdæla  saga.  Légende  historique  islandaise.  Traduite 
du  vieux  norrois  avec  une  carte,  une  introduction  et  des  notes  par 
Fernand  Mossé.     Paris.     Librairie  Fólix  Alcan  1914. 

Það  er  heldur  fátt  sem  þjtt  hefir  verið  á  frönsku  af  fornsög- 
utn  vorum:  R.  Dareste  hefir  þjtt  Njálu,  F.  Wagner  íslendinga- 
bók,  Gunnlaugs  sögu  ormstungu  og  Friðþjófssögu,  J.  Leclercq 
Bandamanna  sögu,  Hrafnkels  sögu,  Þórðarsögu  hræöu,  Þorsteins  sögu 
Víkingssonar  og  Friðþjófs  sögu,  meira  eða  minna  styttar  eða  sniðn- 
ar  upp  (í  Revue  Britannique),  Beauvois  Fóstbræðrasögu  og  kafla 
úr  Völsunga  sögu  og  Þiðriks  sögu  af  Bern;  auk  þess  kom  Hervar- 
ar  saga  út  í  Magazine  Encyclopédique  1787.  Mun  þá  flest  talið. 
En  nú  hefir  á  þessu  ári  vönduð  þ/ðing  af  Laxdæla  sögu  eftir  F. 
Mossé  bæzt  við  hópinn,  og  þar  sem  hún  birtist  hjá  einum  helzta 
bókaútgefanda  Frakka,  F.  Alcan,  þá  má  ætla  að  fleiri  komi  á  eftir. 

Þessi  útgáfa  er  að  öllu  hin  siiotrasta.  Þyðandinn  hefir  á  16 
bis.  ritað  ágætan  inngang,  þar  sem  hann  gerir  grein  fyrir  fornbók- 
mentum  vorum,  tildrögum  þeirra,  efni  og  meðferð.  Lysir  hann  rit- 
list  söguritaranna  einkar  vel,  og  bendir  að  lokum  á  efni  og  ein- 
kenni  Laxdælu  og  þau  skáldrit  seni  ort  hafa  verið  út  af  henni.  Þá 
fylgir  og  sögunni  skrá  yfir  aðalútgáfur  og  þyðingar  hennar  og  helztu- 
rit  sem  hana  anerta,  tímatal  sögunnar,  stuttar  og  gagnorðar  athuga- 
semdir,  ættartölur  aðalpersónanna  og  loks  nafnaregistur.  Framan  viö 
er  uppdráttur  af  sögusvæðinu.  Þyðingin  er  helguð  Paul  Verrier, 
ágætum  vísindamanni,  prófessor  í  Norðurlandamálum  við  háskólann 
í  París,  enda  er  hann  frömuður  alls  þess  er  miðar  að  því  að  auka. 
þekkingu  landa  hans  á  menningu  Norðurlanda. 

G.  F. 

Hermann  Jónasson:  Dalrúnir.  Reykjavík  1914.  Verð- 
kr.  2.50. 

Bók  þessi  ber  nafn  með  rentu,  því  hún  segir  frá  mörgu  því  er 
talið  er  til  dularfullra  fyrirbrigða,  ymist  úr  reynslu  höf.  sjálfs  eða- 
annara.     AðalfyrirsagnirDar   syna    efnið,    og    eru  þær  þessar:     lun- 


438  Ritfregnir. 

gangur.  Líf,  hugur,  sál.  Svefn.  Hugskeyti.  H|ugboð.  Ratv/si. 
fíuglækningar.  Fjarsyni,  skygni  og  aðsóknir,  fjarheyínir  og  fyrir- 
boðar.     Hugsjnir  og  minni.     Þyngd  og  kraftur.     Viðbætir. 

Hór  er  ekki  ráðrúm  til  að  taka  efni  bókarinnar  til  rækilegar 
meðferðar.  Höf.  hefir  ekki  látið  sór  nægja  að  skyra  frá  reynslu 
sinni  og  annara  og  flokka  frásagnirnar  eftir  skyldleik  þeirra,  heldur 
hefir  hann  jafnframt  reynt  að  skyra  fyrirbrigðin  og  beitir  þájms- 
um  tilgátum  um  ástand  taugakerfisins,  um  eðii  sálarinnar  og  sam- 
band  hennar  við  h'kama  mannsins  og  meðvitund.  Byst  eg  við  að 
ymsir  sálarfræðingar  hefðu  sitthvað  við  sumar  þær  tilgátur  að  at- 
huga,  enda  held  eg  að  róttast  væri  að  lofa  skyringartilraununum 
að  bíða,  en  gera  sór  mest  far  um  að  aafna  saman  í  flokka  sem 
ilestum  áreiðanlegum  athugunum  er  bera  að  sama  brunni.  Ein- 
hverstaðar  sá  eg  þá  líkingu  um  meðferðir  Darwins,  að  þegar  stór 
steinn  varð  fyrir  honum  í  götunni,  þá  tíndi  hann  hvaðan  æfa 
steina  að  og  raðaði  þeim  svo  haglega  eftir  stærð  út  frá  stóra  stein- 
inum,  að  ganga  mátti  yfir  hann  að  lokum  sem  á  jafnslóttu  væri. 
í>annig  byst  eg  við  að  margar  hneykslunarhellur  dularfullra  fyrir- 
'brigða  verði  að  þjóðvegi  vísindanna,  þegar  búið  er  að  raða  að  þeim 
nógu  af  smærri  ásteytingarsteinum.  Hvað  sem  því  líður,  hefi  eg 
lesið  »Dulrúnirnar«  með  mikilli  ánægju.  Frásögn  Hermanns  hefir 
hór  alla  sómu  kosti  og  i  »Draumum«  hans,  og  sumar  sögurnar  eru 
svo  hrífandi,  að  maður  les  þær  með  öndina  í  hálsinum.  Sögur  þær 
er  hann  hefir  eftir  öðrum  eru  og  sumar  mjög  merkilegar  og  þakka- 
vert  að  fá  þær  á  prent  að  sögumönnum  lifandi,  sem  á  að  vera 
trygging  þess  að  þær  séu  rótt  hafðar  eftir.  Er  vonandi  að  þeir 
sem  lesa  þessa  bók  Hermanns  —  og  eg  byst  við  þeir  verði  marg- 
ir  —  gæti  þess  hvort  þeir  þekkja  ekki  af  sjálfsreynd  eitthvað  h'kt 
því  sem  þeir  lesa  um,  og  verði  sú  reyndin  á,  þá  ættu  þeir  að  láta 
það  koma  fram  í  dagsljósið. 

G.      F.  ; 

Smáþættir  um  bygging  íslands  og  vora  fornu  siðmenning.  Kafl- 
ar  úr  fyrirlestrum  og  fræðigreinum  eftir  Matthías  Jochumsson.  Rvík. 
Bókaverzlun  Sigfúsar  Eymundssonar  1913. 

Þeir  seoji  lesa  fornsögur  vorar  verða  alt  af  að  vera  með  annan 
fótinn  í  Noregi.  Munu  flestir  hafa  fundið  til  þess,  að  oft  skorti  á 
8kiining,,frásagnanua,  vegna  þess  að  yfirlitið  vantaði  yfir  hóraða- og 
fitaðaskipun  í  Noregi  hinum  forna,  og  Noregur  er  ekki  það  landið 
aem  auðrataðast  er  um  blindandi  og  landabréfslaus,  eftir  tómum  or^a-^ 


Kitfregnir.  489 

íhljómi  sögunnar.  Vér  hefðum  því  fyrir  löngu  átt  að  eiga  góða  Nor- 
-egsljsingu  á  íslenzku,  með  uppdrætti  af  Noregi  og  þeim  örnefnum 
á  er  þar  voru  á  sögutímunum. 

Nú  hefir  þjóðskáldið  okkar  skrifað  þessa  þætti.  Efni  þeirra 
er  :  1.  Tildrög  íslandsbygðar.  2.  Taldir  landnámsmenn  eftir  norsk- 
um  fylkjum,  með  stuttum  lýsingum  landshátta.  3.  Tildrög  þjóð- 
Teldis  íslendinga.  4.  Fyrirmyndir,  eða  kostir  og  brestir  hinnar  fornu 
siðmenningar.  5.  Um  skáldskap  fornskálda,  og  meira  um  galla  hins 
forna  fyrirkomulags.  2.  þáttur  er  um  lerð  eins  konar  Noregslysing, 
og  þó  hún  só  ekki  fullkomin,  þá  getur  hún  verið  mikill  styrkur 
þeim  sem  lesa  sögurnar  og  ekki  eiga  aðgang  að  útlendum  bókum, 
því  þáttunum  fylgir  líka  Uppdráttur  Noregs  hins  forna  á  tveim 
blöðum.  Er  það  sá  hinn  sami  er  Norðmenn  hafa  aftan  við  alþyðu- 
útgáfu  sína  af  Heimskringlu,  og  þá  hann  sé  ekki  allskostar  skyr, 
•þykir  mór  líklegt  að  margir  verði  honum  fegnir.  —  I  hinum  þátt- 
unum  drepur  höf.  á  margt.  Beinist  hann  víða  að  þeim  sem  ekki 
sjá  nema  björtu  hliðarnar  á  hinni  fornu  siðmenning  vorri,  og  telur 
hana  í  mörgum  greinum  alt  annaS  en  fyrirmynd,  enda  só  nú  öldin 
önnur :  »Hið  forna  b  a  r  b  a  r  í  er  óðum  að  hverfa,  en  bæði  þekking 
og  nauðsyn  að  draga  saman  hugi  og  hendur  allra  heimsins  þjóða 
—  jafnóðum  sem  hin  miklu  nyju  verkefni  og  verkfæri  hærri  alls- 
herjar  siðmenningar  þekkjast  og  reynast  betur«.  En  síðan  þetta 
var  ritað  er  stríðið  komið,  og  mun  sumum  synast  sem  framförin  só 
þá  helzt  í  því,  að  nú  getur  einn  maður  banað  margfalt  fleirum 
með  einu  handtaki  en  söguhetjurnar  gátu,  þó  vér  tökum  ykjurnar 
í  sögunum  trúanlegar. 

Margir  eru  sprettir  fjörugir  í  bókinni  eins  vant  er  úr  þeirri  átt. 

G.  F. 

Þjóðmeiijasafii  íslands.  Leiðarvísir  eftir  Matthías  Þórðarson 
forstöðum.  safnsins.     Rvík.     Kostnaðarm.  Jóh.  Jóhanensson   1914. 

Þessi  leiðarvísir  bætir  úr  brynni  þörf.  Meö  hann  í  höndunum 
getur  nú  hver  sem  vill  gengið  tilsagnarlaust  um  Þjóðmenjasafnið 
og  fengið  stutta  og  laggóða  fræðslu  um  það  sem  þar  er  að  sjá; 
verður  hann  því  eflaust  kærkominn  öUum  þeim  er  vilja  fræðast  þar 
um  iíf  og  listir  forfeðra  vorra.  Aftan  við  eru  gripaheitin  í  stafrófs- 
röð,  og  gæti  eg  trúað  því,  að  sumt  unga  fólkið  ræki  sig  þar  á  ein- 
thver  orð  sem  það  skildi  ekki,  en  þá  er  ekki  annað  en  lesa  um  það 
i  leiðarvísinum  og  fara  svo  á  safnið  og  skoða  hlutinn. 


m  Ritfrégnir. 

Bókin  er  með  myndum  og  allur  frágangur  sómasamlegur.  Kost- 
^r  bundin  1  kr. 

G.  F. 

Biblía  það  er  heilög  ritning.  Ný  þ/ðing  úr  frummálunum. 
London  British  and  Foreign  Bible  Society.  Reykjavík  Á  kostnað- 
hins  brezka  og  erlenda  Biblíufélags  1914. 

Þetta  hefir  biblían  orðið  ódjrust  á  íslandi,  kostar  aðeins  kr.  2.50 
í  snotru  shirtingsbandi.  Letrið  er  hreinlegt  en  smátt,  og  hefði  því 
h'klega  yerið  réttara  að  hafa  tvo  dálka  á  blaðsíðu,  heldur  en  að 
prenta  um  þvert  blað.  En  til  að  lesa  stutta  kafla  í  senn,  eða  slá 
upp  í,  er  þessi  útgáfa  hverjum  manni  nóg.  Það  er  ekki  lítið  verk 
sem  hór  hefir  verið  leyst  af  hendi,  þar  sem  þýðingin  hefir  tvíveg- 
is  verið  endurskoðuð  af  færustu  mönnum  sem  vór  höfum  á  að- 
skipa^  og  er  það  gleðilegt,  að  nú  getur  hver  fátæklingurinn  notið- 
ávaxtanna  af  þessu  starfi. 

G.  F. 


Utlendar  fréttir. 


Morðið  á  Franz  Ferdinand  erkihertoga,  ríkiserfingja  Austur^ 
ríkis  og  Ungverjalands,  og  konu  hans,  sem  frá  var  sagt  í  síðasta 
hefti  Skírnis,  er  sá  atburður,  sem  talinn  er  hafa  orðið  valdur  að  hinu 
mikla  stríði,  sem  nú  geisar  í  Norðurálfunni.  En  auðvitað  á  sá  at- 
burður  djúpar  rætur  í  því,  sem  á  undan  er  gengið  í  viðureign 
þjóðflokkanna  og  ríkjanna  þar  eystra.  Austurríkisstjórn  krafði 
Serbíu  til  reikningsskapar  fyrir  morðið,  og  það  sannaðist,  að  rekja 
mátti  tildrög  þess  til  þeirrar  sterku  hreyfingar,  sem  nú  er  uppi 
meðal  Serba  í  þá  átt,  að  draga  hinn  serbneska  þjóðfiokk  sem  mest 
undir  eina  stjórn  og  þau  lönd,  aem  hann  byggir,  undir  veldi  Serbíu. 
En  suðausturhéruð  keisaradæmisins  Austurríkis-Ungverjaiands,  Bosnía 
Herzegovína  o.  fl.  eru  nær  eingöngu  bygð  af  serbnesku  fólki.  Austur- 
ríki  tók  þessi  hóruð  af  Tyrkjum  fyrir  nokkrum  árum,  en  Serbar 
mótmæltu  því  þá  og  var  ætlun  þeirra,  að  þau  fóllu  til  Serbíu,- 
þegar  stundir  liðu.  Austurríki  vildi  kæfa  þessa  hreyfingu  hjá 
Serbum,  og  því  segir  það  Serbíu  stríð  á  hendur.  Tilefnið  mua- 
hafa  þótt  einkum  vel  valið  nii  af  því  að  málstað  Serba  væri  spilt 
með  ríkiserfingjamorðinu.  En  svo  liggja  ýms  rök  tii  þess,'  að  öU 
Norðurálfustórveldin  lenda  í  ófriðarbáli  út  af  þessu,  eða  geta  ekki' 
komið  sór  saman  um,  hvernig  fram  úr  þessu  ágreiningsefni  skyldj 
ráðið. 

Eftir  þjzk-franska  stríðið  1870 — 71  myndaðist  samband  milli 
Þyzkalands,  Austurríkis  og  Rússlands.  Þetta  sterka  samband  átti  þá 
að  halda  Norðurálfunni  í  skefjum.  Keisararnir  þrír  höfðu  fundf 
með  sór,  og  stjórnmálamenn  þessara  þriggja  stórvelda  sátu  samanr 
á  ráðstefnum.  Frá  Þyzkalands  hálfu  var  unnið  að  því,  að  tryggja 
þetta  samband.  Þar  var  ófriðarins  von  vestan  að,  og  gott  að 
eiga  vini  að  austan  og  sunnan.  En  um  Rússland  og  Austurríki  var  öðru 
máli  að  gegna.  Hagsmunir  þeirra  tveggja  ríkja  gátu  ekki  samrymst 
þannig,  að  bandalagið  gengi  til  lengdar  vel.     Ríki  Tyrkja  á  Balkan-- 


442  Utlendar  fréttir, 

skaganum  var  í  hnignuo  og  endalok  þess  fyrirsjáanleg  í  uáinni 
framtíð.  Og  bæði  Rússland  og  Austurríki  stóðu  þá  nærri  til  þess  aS 
gera  kröfur  í  dánarbúið.  Rússar  vildu  ná  í  Konstantínópel,  og 
stefna  þeirra  var,  að  styðja  hin  óháðu  smáríki  á  Balkanskaganum 
og  gera  þau  að  skjólstæðingum  sínum.  Stefna  Austurríkis  var 
aftur  á  móti,  að  spyrna  á  móti  því,  að  slavneskt  ríki,  sem  nokkur 
máttur  fylgdi,  myndaðist  á  Balkanskaganum,  því  færi  svo,  var 
hætt  við  að  hugir  hinna  slavnesku  íbúa  í  suðausturhéruðum  Aust- 
urríkis  mundu  hallast  þangað.  Það  var  því  haganlegast  fyrir 
Austurríki,  að  veldi  Tyrkja  hóldist  á  Balkanskaganum.  En  þetta 
gerði  erfitt  bandalag  milli  þess  og  Rússlands.  Þó  urðu  samningar 
um  málin  í  Reichstadt  í  júlí  1876  á  þann  hátt,  að  Austurríki  yrði 
hlutlaust,  ef  til  ófriðar  kæmi  milli  Rússlands  og  Tyrklands,  og  var 
jafnframt  ákveðið,  hvað  Rússland  skyldi  fá  af  landi,  ef  Tyrkland 
yrði  undir  í  stríðinu,  hvað  Serbía  skyldi  fá  og  hvað  Montenegro 
skyldi  fá,  en  Austurríki  átti  fyrir  hlutleysið  að  fá  yfirráð  yfir 
Bosníu  og  Herzegovínu.  Þessum  samningum  var  haldið  leyndum, 
einnig  fyrir  þyzku  stjórninni,  og  enn  í  dag  hafa  þeir  ekki  verið 
opinberlega  birtir.  En  menn  vita,  að  í  þeim  hefir  það  verið  sam- 
þykt  frá  Rússlands  hálfu,  að  Bosnía  og  Herzegovína  skyldu  lenda 
hjá  Austurríki.  Hófst  svo  stríð  miUi  Rússa  og  Tyrkja  1877  og 
€ndaði  í  marz  1878  með  friðargerðinni  í  San  Stefano,  en  sú  friðar- 
gerð  varð  í  verulegum  atriðum  öðruvísi  en  um  hafði  verið  talað 
á  undan  milli  Rússlands  og  Austurríkis.  Þessum  friðarsamningi  var 
svo  breytt  nokkuð  á  Berlínarfundinum  1878,  og  á  þeim  fundi  fekk 
Austurríki  samþykki  stórvelda  Norðurálfunnar  til  þess  að  leggja 
undir  sig  Bosníu  og  Herzegovínu,  en  innlimuð  í  Austurríki  voru 
hóruðin  þó  ekki  fyr  en  1908. 

Þótt  alt  væri  rólegt  ofan  á  milli  Austurríkis  og  Rússlands,  var 
þó  kominn  upp  megn  rígur  þeirra  í  milli.  Bismark  gerði  aJt  sem 
í  hans  valdi  stóð,  til  þess  að  varna  því,  að  opinber  fjandskapur 
yrði  milli  ríkjanna.  Hann  vildi  að  Þjzkaland  hefði  vináttu  beggja. 
Bandalagið  við  Rússland  hafði  þá  og  góðan  stuðning  í  því,  að  þeir 
Vilhjálmur  I.  Þyzkalandskeisari  og  Alexander  II.  Rússakeisari  voru 
vinir  miklir.  En  það  reyndist  ekki  hægt,  að  halda  vináttubanda- 
laginu  til  beggja  hliða,  og  er  þess  var  leitað  frá  Rússlands  hálfu 
við  Bismark,  hvernig  Þyzkaland  mundi  taka  því,  ef  til  stríðs  kæmi 
milli  Rússlands  og  Austurríkis,  þá  fór  hann  í  fyrstu  undan  í  flæm- 
ingi,  en  lýsti  því  þó  að  lokum  yfir^  að  Þyzkaland  gœti  ekki  horft  hlut- 
Jaust  á,  að  Austurríki  vœri  eyðilagt  í    stríði.     Úr  þessu  fór  þverrandi 

f 


Utlendar  fréttir.  443 

■vináttan  milli  Þyzkalands  og  Rússlands,  og  það  svo,  að  Bismark 
þótti  líklegra,  að  í  Rússlandi  gæti  orðið,  ef  til  kæmi,  óvini  að  mæta. 
iÞetta  leiddi  til  sambandssamninga  milli  Þjzkalands  og  Austurríkia 
Frá  Þjzkalands  hálfu  gekst  Bismark  fyrir  þeim  saraningum,  en  frá 
Austurríkis  hálfu  J.  Andrasey,  er  þá  var  utaniíkisráðherra  Austur« 
ríkis-Ungverjalands.  í  samningnum  hótu  ríkin  hvort  öðru  hjálp 
gegn  árás  frá  Rússlandi.  Það  er  sagt.  að  Bismark  hafi  gengið  illa 
að  fá  Vilhjalm  keisara  til  þess  að  fallast  á  samninginn,  vegna  þesa 
að  hann  átti  bágt  með  að  h'ta  til  Rússlands  sem  óvinaríkis.  Þessi 
samningur  var  gerður  í  október  1879  og  hefir  haldist  í  gildi  síðan. 
Eftir  þetta  fór  að  vingast  með  Frökkum  og  Rússum,  og  varð  banda- 
lag  þar  í  milli.  En  milli  Rússlands  og  Austurríkis  hefir  altaf  frá 
þessum  tíma  vofað  yfir  stríð  út  af  Balkanlöndunum.  Þaðan  stend- 
'Ur  Austurríki  hætta  á  sundrungu  ríkisins,  eða  að  minsta  kosti  því, 
að  eigi  lítill  hluti  þess  gangi  undan.  Og  þangað  stefna  vonir 
Rússa  um  laudvinninga  meira  en  í  nokkra  aðra  átt,  því  það  væri 
rtil  ómetanlegra  hagsmuna  fyrir  Rússaveldi,  að  ná  yfirráðum  yfir 
Balkanskaganum  að  auatan  suður  að  Miðjarðarhafi. 

Sambandið  við  Þjzkaland  var  Austurríki  mikill  styrkur.  1883 
kom  ítah'a  inn  í  sambandið  og  hafði  þá  Austurríki  eignast  vin 
jþeim  megin  í  stað  þess  að  það  gat  búist  þar  við  óvini  áður,  ef  á. 
reyndi,  Þetta  samband  var  svo  nefnt  þríveldasambandið,  eða  j>Triple- 
alliance«.  Bismark  komst  að  sérstökura  samningi  við  Rússland,  er 
fór  í  þá  átt,  að  ef  Austurríki  réðist  á  Rússland,  skyldi  Þjzkaland 
vera  hlutlaust,  og  Rússland  skyldi  aftur  á  móti  vera  hlutlaust,  ef 
'Frakkland  réðist  á  Þjzkaland.  En  sá  samningur  var  ekki  endur- 
njjaður  eftir  að  Bismark  fór  frá  völdum.  Það  er  líka  óvíst,  að  hva 
miklu  gagni  slíkir  samníngar  verða,  þegar  á  reynir,  þar  sem  venju- 
lega  mun  veitast  erfitt  úr  því  að  skera,  hverjir  upptökin  eigi,  þegar 
til  ófriðar  kemur,  og  reyndin  virðist  vera  sú,  að  samningarnir  sóu. 
þá  skjrðir  af  hverjum  um  sig  á  þann  hátt,  sem  honum  þykir  sór 
hagkvæmast.  En  stórveldasaraböndin  á  meginlandinu  urðu  nú 
fþannig,  að  Rússland  og  Frakkland  LÓku  höndum  saman  moti  Aust- 
urríki  og  Þjzkalandi. 

Þó  var  það  ekki  svo,  að  fjandskapur  væri  milli  Þjzkalands  og 
iRússlands.  Ovinaland  Þjóðverja  var  Frakkland,  en  Rússland  óvina-. 
land  Ansturríkis.  MiIIi  þjó?Shöfðingja  Þjzkalands  og  Rússlands 
shóltst  vinátta  og  vinsamliög  yiðskifti  milli  þjóðanna  og  ríkjanna  á 
Ættargan  hátt.  En  rígurinu  kom  upp  smátt  og  smátt,  er  Þjzka-, 
iandi    óx    fiskur    i\pa    hrygg    og  markmið  þeaa  varð,  að  haldauppi 


444  Útlendar  fréttir. 

valdi  germanska  flokksins  gegn  Kússlandi  og  slavneska  flokknum^ 
og  þarna  var  það  ágreiningurinn  railli  Rússlands  og  Austurríkis  á 
Baikanskaganum,  sem  fyrst  og  fremst  beið  úrlausnar  og  mest  reiÖ- 
á.  Það  hefir  því  verið  sagt,  að  stríðið  milli  Þjóðverja  og  Rússa 
væri  þjóðflokkastríð,  stríðið  milli  Þjóðverja  og  Frakka  kndamæra- 
stríð,  og  stríðið  milli  Þjóðverja  og  Englendinga  atvinnustríð. 

Stríðið  milli  Austurríkis  og  Serbíu  snertir  Frakkland  ekkert 
beinlínis,  heldur  aðeins  af  því,  að  það  var  í  bandalagi  við  Rússland 
og  skuldbundið  til  þess  að  veita  því  lið  í  viðureigninni  við  Austur- 
ríkismenn  og  Þjóðverja.  En  hagsmunavonir  Frakka  af  stríði  við 
Þjóðverja  eru  þœr,  að  vinna  aftur  Elsass  og  Lothringen,  og  vegna 
þeirra  hefir  sambaudið  verið  gert  við  Rússa  frá  Frakklands  hálfu. 
Milli  Frakka  og  Þjóðverja  hefir  verið  þjóðahatur  frá  viðureigninni 
1870 — 71,  að  minsta  kosti  fiá  háifu  Frakka  Áður  höfðuÞjóðverj- 
ar  öldum  saman  orðið  fyrir  menningaráhrifum  að  vestan,  og  þessu 
hólt  áfram  lengi  eftir  að  þjzka  þjóðernisvakningin  hófst.  En  eftir 
að  þjzka  keisararíkið  komst  á  fót,  hefir  hið  franska  menningarsnið- 
orðið  að  þoka  fyrir  hinu  þjóðlega  þjzka  á  öllum  sviðum.  Það  hef- 
ir  verið  kapp  og  metnaðarmetingur  milli  þjóðanna  í  öllum  greinum 
samfara  óvildarrígnum,  og  hvor  um  sig  hefir  haft  nákvæmar  gætur 
á  öllu,  sem  fram  hefir  farið  hjá  hinni.  Samt  er  sagt  að  Þjóðverjar 
hafi  helzfc  viljað  sátt  við  Frakka.  En  landtaka  Þjóðverja  afFrökk- 
um  með  stríðinu  1870 — 71  gerði  vináttu  milli  þjóðanna  óhugsandi. 
Hefndarhugurinn  fyrir  það,  sem  þá  gerðist,  hefir  altaf  lifað  í 
Frakklandi,  og  báðar  þjóðirnar  hafa  víggirt  landamæri  sín  af  kappi 
með  Ijósri  meðvitund  um,  að  vopnin  mundu  dæma  milli  þeirra  fyr 
eða  síðar. 

En  þótt  Frakkland  væri  samningum  bundið  við  Rússland,  að- 
leggja  til  ófriðar  með  því  móti  Austurríki  og  Þjzkalandi,  þá  var 
ekki  því  máli  að  gegna  um  England,  enda  komu  fram  mismunandi 
skoðanir  um  það  í  Englandi,  hvernig  snúist  skyldi  við  stríðiuu.  í 
fyrstu  virtist  það  vafamál,  hvort  Englendingar  yrðu  með,  og  Þjóð- 
verjar  buðu  þeim  jms  boð,  ef  þeir  vildu  sitja  hjá  hlutlausir.  En 
hitt  varð  þó  úr,  að  Englendingar  sögðu  Þjóðverjum  stríð  á  hendur. 
Ástœðurnar,  sem  uppi  voru  látnar,  voru :  vináttubandalagið  við- 
Frakkland,  og  svo  brot  Þjóðverja  á  hlutleysi  Belgíu.  Einnig  kom 
það  fram,  að  Englendingar  óttuðust,  að  Þjóðverjar  mundu  verða 
wm  cf  voldugir  á  meginlandinu,  ef  þeir  yrðu  ofan  á  í  þessu  stríði 
og  gœtu  skapað  Frökkum  friðarkosti,  en  svo  mundi  hafa  orðið,  ef 
finglendingar    hefðu  setið  hjá.     Mundi  það  þá  hafa  komið  niður  á- 


Utlendar  fréttir.  ♦15 

nylendum  Frakka,  því  það  buðu  Þjóðverjar  Englendingnm  til  hlut- 
leysis,  að  taka  ekki  land  af  Frökkum  heima  fyrir.  Utanríkisráðherra 
Englendinga,  Edw.  Grey,  gerði  ráð  fyrir  því,  er  hann  skyrði  enska 
þinginu  frá  ástæðum  til  þess,  að  Englendingar  legðu  út  í  ófriðinn 
móti  Þjóðverjum,  að  svo  gæti  farið  að  Frakkland  misti  stöðu  sína 
meðal  stórveldanna,  og  líka  hinu,  að  sjálfstæði  smærri  ríkjanna, 
Belgíu,  HoUands  og  Danmerkur,  gæti  orðið  lokið  með  þessu  stríði. 
Þetta  lót  hann  menn  skilja  að  hugsast  mætti  að  yrði  endir  ófriðar- 
ins,  að  Þjóðverjar  færðu  valdsvæði  sitt  yfir  smærri  ríkin,  sem  vegna 
legu  sinnar  eru  eins  og  þröskuldar  á  vegi  þeirra  norðvestur  og 
norður  á  bóginn,  og  lömuðu  Frakkland  svo,  að  það  yrði  framvegis 
að  lúta  vilja  þeirra.  Englendingum  niun  því  hafa  staðið  stuggur 
af  þeirri  hugsun,  að  þeir  ættu  að  eignast  svo  voldugan  nábúa,  er 
síðan  yrði  keppinautur  þeirra  um  yfirráðin  á  hafinu  og  völdin  yfir 
nylendusvæðunum  úti  um  heiminn.  Vináttusamband  Englendinga 
við  Frakka  og  Rússa,  sem  kallað  er  »Triple  ententen«,  er  ekki 
gamalt.  Margir  segja  að  það  sé  einkum  verk  Játvarðs  VII.,  að 
minsta  kosti  komst  það  á  í  stjórnartíð  hans.  Það  átti  að  vega  á 
móti  eldra  þríveldasambandinu,  og  frá  Englands  hálfu  skoðað  var 
það  veldi  Þyzkalands,  sem  nauðsyn  var  að  reisa  rönd  við.  Þ/zka- 
land  var  á  mörgum  sviðum  að  verða  aðal-keppinautur  Englands. 
Það  var  orðið  við  hlið  Englands  mesta  iðnaðarlandið  og  keppinautur 
þess  á  verzlunarsviðinu  út  á  við.  Og  þar  var  kominn  upp  her- 
skipastóU;  eem  gekk  næst  herskipastóli  Englendinga.  Þjóðverjar 
juku  í  BÍfellu  herskipaeign  sína,  og  Englendingar  keptust  við,  að 
vera  svo  og  svo  hátt  yfir  þeim  að  herskipaeign.  Þeir  möttust 
hvorir  við  aðra  um  vígbúnaðinn  á  sjónum,  og  á  síðustu  árum  var 
það  orðin  trú  manna,  að  hvergi  væri  meiri  hætta  á  að  ófriður 
kviknaðJ  í  Evrópu  en  milli  Englands  og  Þyzkalands.  Og  þá  var 
álitið,  að  fyrsta  viðureignin  yrði  á  sjónum.  Englendingar  eiga  alfc 
sitt  traust  í  flotanum;  hann  verður  að  geta  varið  strendur  þeirra. 
Gœtu  Þjóðverjar  komið  landher  sínum  við  í  Englandi,  þá  væri  alt 
búið.  Um  þetta  hefir  oft  verið  rætt  á  undanförnum  árum  og  bein- 
línis  gert  ráð  fyrir,  að  þar  að  mundi  koma,  að  á  þetta  reyndi ;  það 
hlyti  að  verða  stríð  milli  Englendinga  og  Þjóðverja.  Þjóðverjar 
hafa  altaf  neitað  því,  og  talað  um  það  sem  fjarstæðu,  að  þeir 
hefðu  í  huga,  að  ráðast  með  landher  á  England,  en  þeir  hafa  játað 
að  þeir  vildu  ekki  þola  að  Englendingar  hefðu  yfirhöndina  á  sjón- 
um  aö  sama  skapi  og  þeir  hafa  áður  haft.  Þeir  vildu  hafa  hönd 
í  bagga  þegar  um  væri  að  gera  landeignaskiftinguna  í  öðrum  heims* 


446  Utlendar  fréttir. 

álfum.  Vegna  þessa  hafa  þeir  lagt  svo  mikið  kapp  á,  að  koma- 
upp  sterkum  herskipaflota.  Þeir  höfðu  í  fyrstu,  eftir  myndun- 
þ/zka  ríkisins,  svo  mörgu  að  sinna  heima  fyrir,  að  hugur  þeirra^ 
dróst  ekki  að  nyiendumálum.  En  þegar  þeir  fóru  að  gefa  þeim 
gaum,  þá  voru  helztu  nylendusvæðin  í  annara  höndum,  er  höfðu 
náð  þar  fótfestu  og  búið  þar  um  sig.  Fólksfjöldinn  heima  fyrir  f 
Þyzkalandi  óx  mjög,  og  iðnaðurinn  óx  í  landinu  og  þar  með  þörf 
fyrir  markað  handa  þeim  vörum,  sem  þar  voru  framleiddar. 

Þjóðverjar  fundu  meir  og  meir  til  þess  að  þá  vantaði  við^- 
skiftasvæði  í  öðrum  heimsálfum,  nylendur,  er  stæðu  í  raeira  eða  minna 
föstu  sambandi  við  heimalandið.  Skilyrðið  fyrir  því,  að  geta  eign- 
ast  nyiendur  og  haldið  þeim,  er  að  hafa  ráð  yfir  herskipum,  og  því 
fóru  Þjóðverjar  að  koma  sór  upp  flota  og  gengu  að  því  með  miklu 
kappi.  Þeir  fóru  að  ryðja  sór  til  rúms  úti  um  heiminn,  brjótast 
til  nylenduyfirráða  til  og  frá  og  ryðja  verzlun  sinni  nyjar  brautir. 
Þarna  urðu  þeir  keppinautar  Englendinga  og  brátt  sú  þjóðin,  sem 
gerði  það  ískyggilégast  í  augum  Englendinga,  hvort  þeir  mundu 
fá  haldið  til  frambúðar  yfirráðunum  á  hafinu  eins  og  áður.  Að- 
herskipaeign  eru  Þjóðverjar  nú  á  síðustu  tímum  komnir  fram  úr 
öUum  þjóðum  öðrum  en  Englendingum  einum.  Það  er  þessi  kepnf 
út  á  við,  sem  veldur  því,  að  England  og  Þyzkaland  berast  nú  á 
banaspjótum.  Þótt  Þyzkaland  hefði  sigrast  á  Frakklandi  nú  f 
ófriðnum,  mundu  Þjóðverjar  ekki  hafa  tekið  land  af  FrÖkkum  heima 
fyrir.  En  þeir  mundu  hafa  tekið  af  Frökkum  nylendur  þeirra  og 
orðið^  miklu  voldugri  keppinautar  Englendinga  um  yfirráðin  á 
hafinu  eftir  en  áður.  Þjóðahatur  hefir  ekki  átt  sér  stað  milli  Eng- 
lendinga  og  Þjóðverja,  eins  og  milli  Frakka  og  Þjóðverja,  en  rígur 
hefir  verið  milli  þjóðanna  og  kepni  í  atvinnumálum  og  verzlunar- 
málum,  er  altaf  hefir  farið  vaxandi,  ekki  sízt  vegna  vígbúnaðar- 
kapphlaupsins  og  hins  sífelda  umtals  um  að  stríð  væri  óhjákvæmi- 
legt  milli  þjóðanna  fyr  eða  síðar.  Samt  er  svo  að  sjá  sem  Eng- 
lendingar  hafi  ekki  viljað  stríð  við  Þjóðverja  nú,  út  af  því  ófriðar- 
efni,  sem  fyrir  lá,  því  enska  stjórnin  reyndi  til  þess,  aðkomasátt-| 
um  á  milli  Austurríkis  og  Serbíu,  og  þar  með  að  varna  því,  að  úi 
Evrópustríði  yrði  að  þessu  sinni. 

Mikill  sómi  er  það  Englendingum,  hvernig  n/Iendur  þeirr» 
hafa  tekið  í  strenginn  með  þeim  í  þessum  ófriði.  Hinar  helztit 
þeirra  keppast  um  að  láta  í  Ijósi  samhug  með  Englendingum.  O^ 
ekki  nóg  með  það,  heldur  leggja  þær  fram  af  frjálsum  vilja  lið  og" 
fé  til  liðveizlu  við  þá  í  stríðinu.     Svo  er  bæði  um  Kanada  og  Suð^ 


Útlendar  fréttir.  447" 

ur-Afríku.  Hinn  gamalkunni  Búaforingi,  L.  Botha,  yfirráðherra  í 
Suður-Afríku,  stendur  nú  fast  með  Englendingum  og  er  ótrauður 
fylgismaður  sambandsins  við  brezka  veldið  þar  syðra.  Og  indversku' 
þjóðhöfðingjarnir  virðast  nú  vera  orðnir  svo  ánægðir  með  samband- 
ið  við  England,  að  þeir  vilji  ekki  af  því  missa.  Þeir  senda  á  eig- 
in  kostnað  hersveitir  vestur  til  Evrópu  til  þess  að  berjast  þar  með' 
Englendingum.  Langt  er  þó  ekki  si'ðan  að  kur  var  í  Indlandi  og 
uppreisnarhugur  gegn  veldi  Englendinga  þar,     En  svona  er  það  nú. 

Frá  gangi  ófriðarins  er  ekki  auðvelt  að  segja  að  neinu  ráði  enn- 
sem  komið  er.  Fregnirnar  eru  mjög  mismunandi  eftir  því,  hvorir 
málsaðila  segja  frá.     En  aðaldrættirnir  eru  þessir. 

Þjóðverjar  halda  meginstyrknum  af  her  sínum  þegar  í  byrjun 
inn  á  Frakkland,  og  mikið  af  honum  fer  þangað  yfir  Luxemburg 
og  Belgíu,  sem  voru  hlutlaus  ríki,  og  hiutleysi  þeirra  trygt  með 
samningum  af  Englandi,  Frakklandi  og  Þyzkalandi.  Þetta  játa  Þjóð- 
verjar  sjálfir  að  hafi  verið  rangt,  en  segja,  að  nauðsyn  brjóti  lög; 
þeir  hafi  verið  til  þess  neyddir  vegna  þess,  að  þeir  hafi  vitað  með 
vissu,  að  Frakkar  hafi  ætlað  með  her  yfir  Belgíu  og  inn  í  Norður- 
Þyzkaland,  en  h'fsnauðsyn  hafi  verið  fyrir  sig,  að  verða  þar  fljótari 
til.  Það  verður  líka  að  takast  fram,  að  Þjóðverjar  báðu  Belgi  í 
fyrstu  um  leyfi  til  þess  að  flytja  í  friði  her  sinn  vestur  yfir  landið, 
buðu  bætur  fyrir  og  hétu  í  móti  vináttu  sinni  og  vernd.  Belgir 
neituðu  þessu,  eins  og  þeim  var  skylt  að  gera  vegna  Frakka  og 
Englendinga,  og  lótu  her  sinn  og  vígi  verja  Þjóðverjum  vesturför- 
ina  svo  lengi  sem  hægt  var  að  veita  viðnám.  Á  leiðinni  vestur  hafa 
Þjóðverjar  tekið  mikinn  hluta  Belgíu  hernámi  og  Þyskalandskeisari 
hefir  sett  þar  yfir  landstjóra,  einn  af  hershöfðingjum  sínum.  En 
vígin  við  Antverpen  verjast  enn,  og  hafa  Þjóðverjar  ekki  unnið  þau, 
enda  flyttu  þeir  förinni  vestur  á  Frakkland,  er  vegurinn  var  orðinn 
opinn.  En  mikið  töfðust  þeir  af  mótstöðunni  í  Belgíu.  Her  Þjóð- 
verja  fór  nú  um  Norður-Frakkland  og  tók  þar  kastal?,  Frakka  einn 
eftir  annan.  Snemma  í  september  var  sagt,  að  her  Þjóðverja  væri 
aðeins  30  kílóm.  frá  París.  En  aíðan  hafa  Þjóðverjar  þokast  aftur 
á  bak,  án  þess  þó  að  nokkur  höfuðorusta  hafi  orðið  þar,  og  her 
bandamanna  aækir  eftir,  en  svo  kallast  nú  hinn  sameinaði  her 
Frakka  og  Englendinga,  sem  móti  Þjóðverjum  berst  í  Frakklandi. 

1  Austur-Prússlandi  sóttu  Rússar  fram  og  komust  vestur  að- 
Königsberg,  en  biðu  svo  ósigur  fyrir  Þjóðverjum,  og  hefir  nú  her 
Rússa  hrokkið  fyrir  austur  á  landamæri. 

Austurríkismenn    hóldu   með  mikinn  her  inn  í    rússneska  Pól- 


448  .Utlendar  fréttir. 

land,  en  Rússar  höfðu  þar  álíka  mikið  lið  í  móti,  og  hefir  gengið 
þar  í  þófi  og  ekki  Ijóst,  hvernig  sakirnar  standa  þar  nú.  Aftur  á 
móti  hafa  Rússar  sótt  fram  í  Galizíu  og  Austurríkismenn  hrokkið 
þar  fyrir,  svo  að  her  Rússa  er  nú  kominn  vestur  undir  Krakau,  að 
því  er  síðustu  fregnir  segja. 

Um  viðureign  Austurríkismanna  og  Serba,  sem  var  upphaf 
ófriðarins,  er  nú  lítið  talað  og  fregnunum  þaðaii  hefir  ekki  borið 
saman.  Austurríkismenn  beindu  í  þá  áttina  aðeins  litlum  hluta  af 
her  sínum,  og  af  fréttunum  er  það  helzt  að  ráða,  að  hann  hafi 
farið  halloka  fyrir  Serbum,  eða  að  minsta  kosti  lítið  unnið  þar  á. 

Stórorustur  hafa  enn  eigi  orðið  á  sjó.  En  í  byrjun  ófriðarins 
áttust  Þjóðverjar  og  Rússar  við  í  Eystrasalti,  við  Álandseyjar;  hörf- 
aði  rússneski  flotinn  þá  inn  í  Kronstadt  og  sagt,  að  herskip  Þjóð- 
verja  haldi  honum  þar  í  kví.  En  Englendingar  og  Þjóðverjar  hafa 
ázt  við  í  Norðursjónum  og  báðir  mist  þar  nokkuð  af  skipum.  Uti 
um  nylendurnar  hefir  og  ófriður  verið  háður  og  hafa  Englendingar 
tekið  ýmsar  af  nylendum  Þjóðverja.  Japansmenn  hafa  gripið  inn  í 
ófriðinn  og  sagt  Þjóðverjum  stríð  á  hendur.  Hafa  þeir  ráðist  á 
Kiautschau,  nýlendu  Þjóðverja  í  Schanting  í  Kína. 

Þetta  er  hinn  mesti  ófriður,  sem  nokkru  sinni  hefir  verið  háð- 
ur;  aldrei  áður  hafa  jafnmargir  menn  verið  á  vígvelli  í  einu  og  nú, 
og  ekkert  nærri  því. 

Frá  Mexico.  Endalok  sennu  þeirrar,  sem  Bandamenn  áttu  í 
við  Húerta  forseta,  urðu  þau,  að  flúerta  vók  frá  völdum  í  júlí  í 
Bumar,  en  til  bráðabirgða  tók  við  forsetaembættinu  nýr  maður.  Sá 
hét  Cabrajal.  En  Bandaríkjastjórn  mótmælti  honum  og  tók  þá 
Carranza  hershöfðingi  við  völdum.  Nú  er  sagh,  að  uppreisn  só  enn 
í  Mexico  og  fyrir  henni  Villa  hershöfðingi,  er  áður  barðist  lengi 
gegn  Húertu. 

Albanía.  Vilhjálmur  Albaníufursti  hefir  nú  lagt  niður  völd 
og  er  kominn  burt  úr  landinu,  en  föst  skipun  getur  ekki  komist 
á  stjórn  þar  fyr  en  að  Evrópustríðinu  loknu.  P.  G, 


BEÍmilísíðnaöarfÍElag  íslands 


BOÐSBRJEF. 


Stjórn  Heimilisiðnaðarfjelags  íslands  leyfir  sjer  hjer 
með  að  skora  á  alla  þá  menn,  konur  sem  karla,  er  unna 
þjóðlegum  heimilisiðnaði  á  íslandi,  að  ganga  í  Heimilis- 
iðnaðarfjelagið  og  styrkja  það  með  tveggja  króna  tillagi 
árlega  e^a  25  króna  tillagi  i  eitt  skifti. 

Heimilisiðnaðarfjelagið  var  stofnað  vorið  1913  af 
nokkrum  mönnum  í  Reykjavík  og  alþingi  veitti  því  það 
ár  500  kr.  árstyrk  tii  námskeiðs  og  annarra  framkvæmda. 
Síðastliðið  vor  hafði  fjelagið  6  vikna  námskeið  í  Reykjavík 
og  veitti  ókeypis  kenslu  í  vefnaði  og  trjesmíði.  Lík  nám- 
skeið  er  i  ráði  að  hafa  árlega.  Fjelagsmenn  hafa  forgöngu- 
rjett  að  námskeiðum  fjelagsins. 

1.  kafli  i  lögum  fjelagsins  er  um  verksvið  þess  og 
hljóðar  svo: 

1.  gr.  Það  er  tilgangur  fjelagsins  að  auka  og  eíia 
þjóðlegan  heimilisiðnað  á  íslandi,  stuðla  að  vöndun  hans 
og  fegurð  og  vekja  áhuga  manna  á  að  framleiða  nytsama 
hluti.  Jafnframt  skal  fjelagið  stuðla  að  sem  arðvænlegastri 
sölu  á  islenskum  heimilisiðnaðarafurðum  bæði  á  íslandi 
og  erlendis. 

2.  gr.  Fjelagið  skal  leitast  við  að  ná  tilgangi  sínum 
með  því  að  gefa  mönnum  kost  á  að  afla  sjer  verulegrar 
þekkingar  bæði  á  þjóðlegum  og  erlendum  heimilisiðnaðl 
eftir  þvi  sem  efni  þess  fremst  leyfa.  Skulu  störf  f jelagsins 
aðallega  f ólgin  í  þessu  f ernu : 

1.   Fjelagið  á  að  hafa  árleg  námskeið,  þar  sem  karlar  og 


í^  5''D 


konur  geti  fengið  raunnlega  og  verklega  kenslu  i 
ýmsum  greinum  heimilisiðnaðar,  svo  sem  saumum, 
vefnaði  og  annari  tóvinnu,  trjesmíði,  málmsmiði,  stein- 
smiði  og  múrvinnu;  bursta-  og  körfu-gerð,  bók- 
bandi,  leður-  og  pappírs-iðnaði  og  jafnframt  teikningu 
samfara  þessum  greinum.  Skulu  námskeið  fjelagsins 
vera  í  Keykjavik  og  helst  6  vikur  á  ári  hverju,  frá 
miðjum  maímánuði  til  loka  júnímánaðar;  jafnframt 
skal  fjelagið  leitast  við  eftir  efnum  og  ástæðum  að 
halda  lik  námskeið  i  öðrum  kaupstöðum  landsins  og  enn- 
fremur  að  fá  til  kennara  að  ferðast  um  sveitir  og  kenna. 

2.  Fjelagið  á  að  leitast  við  að  leiða  i  Ijós  bækur,  prent- 
aðar  fyrirmyndir  og  ritgerðir  um  ýmsar  gremar 
heimilisiðnaðar  og  þau  málefni,  er  að  honum  lúta. 

3.  Fjelagið  á  að  koma  á  fót  safni  af  ýmsum  iðnaðar- 
áhöldum,  uppdráttum  og  öðrum  myndum,  verklegum 
sýnishornum  og  tilbúnum  munum,  er  geti  verið  til 
fyrirmyndar  i  ýmsum  greinum  heimilisiðnaðar.  Skal 
fjelagið  gefa  mönnum  kost  á  að  kynnast  safni  þessu 
og  nota  það  eftir  þvi  sem  ástæður  leyfa. 

4.  Fjelagið  á  að  útvega  og  benda  mönnum  á  hina  bestu 
sölustaði  fyrir  islenskan  iðnað,  bæði  innlenda  og  er- 
lenda.  Jafnframt  sjer  fjelagið  um  sölu  á  islenskam 
heimilisiðnaði  og  þjóðlegum  listiðnaði  íslenskum,  bæði 
einstökum  hlutum  og  algengum  íslenskum  iðnaðar- 
afurðum,  fyrir  þá  er  kunna  að  æskja  þess. 

3.  gr.  Fjelagið  skal  á  hverju  ári  gefa  út  greinilega 
skýrslu  um  aðgjörðir  f  jelagsins  og  skýran  reikning  um  f  jár- 
hag  þess  undanf arið  ár.  Fjelagatal  skal  fylgja  skýrslu  þessari. 

Hver  sem  viU  fá  lög  fjelagsins  eða  nánari  skýrsla 
um  það,  getur  snúið  sjer  til  einhvers  af  oss  undirrituðum, 
og  hver  sem  óskar  að  ganga  i  fjelagið  skýri  forseta  þess 
frá  þvi  á  meðfylgjandi  brjefspjaldi. 

Reykjavik  1.  október  1914. 

Jón  Þórarinsson  forseti. 

Matthias  Þórðarson.         Asgeir  Torfason. 

Inga  Lára  Lárusdóttir,        Sigriður  Bjömsdóttir. 

Ingibjörg  H.  Bjarnason.         Eögnvaldur  Olafsson. 


Skýrslur  og  reikningar 

Bókmentafélagsins  1913. 


.     kr. 

4.00 

— 

3.00 

.     — 

1.25 

— 

1.60 

.     — 

2.00 

kr. 

11.85 

Fólagið  hefir  árið  1913  gefið  út  þessar  bækur: 
Skírnir,  tímarit  hins  ísl.  Bókmentafólags,  87  ár,    . 
íslenzkt  fornbrófasafn  IX.  3  (registur)     .... 

Sjslumannaæfir  IV.  5    .     .     . 

Safn  til  sögu  íslands  IV.  7 

•Ooðafræði  eftir  Finn  Jónsson 


Aðalfundur  Bókmentafólagsins  var  haldinn  17. 
júní  1914  og  fundarstjóri  kosinn  prófessor  Lárns  H.  Bjarnason.  — 
Forseti  skyrði  frá  kosningum  samkvæmt  kjörbók  félagsins.  Kosnir 
höfðu  verið  prófessor  dr.  phil.  Björn  M.  Ólsen  forseti  með  188 
atkvæðum,  dr.  pbil.  Jón  Þorkelsson  landsskjalavörður  v  a  r  a  f  o  r- 
8  e  c  i  með  37  atkvæðum  og  fulltrúar  þeir  docent  Jón  Jónsson, 
er  var  endurkoainn  með  158  atkvæðum,  og  Einar  prófessor  Arnórs- 
son  með  26  atkvæðum.  —  Þá  skyrði  forseti  frá  hag  félagsins. 
Mintist  hann  fyrst  3  látinna  fólagsmanna :  S  t  e  i  n  g  rí  m  s  rektors 
Thorsteinssons,  er  var  varaforseti  félagsins,  J  ó  n  a  s  a  r  pró- 
fasts  Hallgrímssonar  á  Kolfreyjustað  og  B  j  ö  r  n  s  kaup- 
manns  Guðmundssonar  í  Reykjavík ;  mintust  félagsmenn 
þessara  fráföihiu  félaga  með  því  að  standa  upp.  Síðan  las  forseti 
upp  og  skýrði  fyrir  fundarmönnum  ársreikning  og  efnahagsreikning 
fólagsins  og  bar  þá  saman  við  reikning  fyrra  árs.  Síðan  á  síðasta 
aðalfundi  höfðu  60  nyir  fólagar  bæzt  við;  fólagatalan  orðin  nú  um 
1080.  —  Því  næst  skyrði  forseti  frá  bókaútgáfu  fyrir  yfirstandandi 
ár  (1914).  Skírnir  yrði  stækkaðar  nokkuð  samkvæmt  áskorun 
síðasta  aðalfundar  ;afSyslumannaæfum  og  Fornbréfa- 
safni  kæmi  út  sitt  heftið  af  hvoru;  afSafni  til  sögu  ís- 
1  a  n  d  s    kæmi  út  síðasta  textahefti  af  IV.  biudi,  en  registur  kæmi 


II  Skýrslur  og  reikningar. 

að  ári.  Enn  fremur  gat  forseti  þess,  að  fólagið  mundi  gefa  út  12^ 
arka  hefti  af  riti  Jóns  próf .  Jónssonar  á  Stafafelli  um  Víkingaferðir. 
Þess  gat  hann  og  að  fólagið  hefði  byrjað  samninga  við  Stefán  skóla- 
meistara  Stefánsson  á  Akureyri  um  útgáfu  grasafræðisrita. 

Klemens  Jónsson  landritari  mintist  nokkrnm  orðum  á  reikn- 
inga  félagsins,  er  hann  kvað  ekkert  við  að  athuga^  nema  að  æski- 
legt  hefði  verið  að  sundurliða  betur  einn  einstakan  gjaldalið,  skrá 
um  bókaeign  fólagsins  hafði  endurskoðendum  ekki  þótt  þörf  að 
endurskoða  nákvæmlega.  Forseti  svaraði  athugasemdum  endurskoð- 
anda  nokkrum  orðum. 

Ársreikningur  og  efnahagsreikningur  fólagsins  voru  síðan  sam- 
þyktir  í  einu  hljóði. 

Endurskoðendur  fólagslns,  Kleraens  Jónsson  landritari' 
og  Hannes  Þorsteinsson  skjalavörður  voru  endurkosnir  í  einu  hljóði^ 

Forseti  stakk  upp  á  eftir  samhuga  ályktun  fullrúaráðsins  að 
kjósa  prófessor  dr.  Andreas  Heusler  í  Berh'n  heiðursfólaga.  Var 
það  samþykt  á  fundinum  í  einu  hljóði. 

Fundarmenn  þökkuðu  stjórninni  frammistöðu  sína  á  &íðasta 
ári  með  því  að  standa  upp. 


Reikningur 
yfir  tekjur  og  gjöld  Hins  íslenzlca  Bókmentafélags  fyrir  árið  I9l3r 

Tekjur: 
Eftirstöðvar  frá  1912: 

a.  Veðdeildarbróf  Landsbankans  .     kr.  18000.00 

b.  Dönsk  verðbréf —      8000.00 

c.  Peningar  í  sparisjóði —      5388.27 


kr.  31388.27 

2.  Styrkur  úr  landssjóði  —  2000.00 

3.  Þrettánda  greiðsla  fyrir   handritasafnið —  1000.00 

4.  Greidd  tillög  meðlima --  6178.0J 

5.  Fyrir  Skírni  og  seldar  bækur  í  lausasölu    —  1180.48 

6.  Fyrir  auglýsingar  á  kápu  Skírnis  1912—1913  .  —  162.00 


Flyt    kr.  41908.76 


Skýrslur  og  reikningar.  HI 

Fluttar     kr.  41908.76 
7.    Frá    sjóði    Margrótar    Lehmann-Filhós    tillag  til 

útgáfu  Goðafræði  Finns  Jónssonar —        291.92 

8.S  Nafnverðslækkun  keyptra  veðdeildarbrófa     —  60.00 

9.    Til  jafnaðar  móti  gjaldlið  5.  a —      lOOO.OO- 

10.    Ársvextir  af: 

a.  18000    kr.  í  veðdeildarbrófum 
Landsbankans    kr.       810.00 

b.  4000  kr.    í  kreditkassaskulda- 

brófum  landeigna  —        140.00 

c.  2200    kr.    í    húsakredítkassa- 
skuldabrófum —  88.00 

d.  1600     kr.    í    þjóðbankahluta- 

brófum    = —        128.00 

e.  200    kr.   í  kredítbankaskulda- 

brófum  józkra  landeigna  —  7.00 

f.  Peningum  í  sparisjóði  —        111.25 


—      1284.25^ 


kr.  44544.9a 


Gjöld: 
1.    Bókagerðarkostnaður : 
a.  Skírnir : 

1.  Laun  ritstjóra  kr.       500.00 

2.  Ritlaun  og  prófarkalestur  .     —       982.30 

3.  Prentun,  pappír  og  hefting    —      1613.90 


kr.     3096.20- 


b.  Goðafræði  Finns  próf. Jónssonar: 

1.  Ritlaun  og  prófarkalestur  .     kr.       346.00 

2.  Prentun,     pappír,     hefting 

o.  fl —       727.77 

—     1073.77 

c.  Aðrar  bœkur: 

1.  Ritlaun  og  prófarkalestur  .     kr.       503.00 

2.  Prentun,     pappír,     hefting 

o.  fl —     2751.66 

—     3254.66 


Flyt    kr.     7424.63^ 


IV  Skýrslur  og  reikningar. 

Fluttar     kr.     7424.63 

2.  Kostnaður  við  endurprentun  eldri  bóka   —      1562.99 

3.  Afgeiðslukostnaður : 

a.  Laun  bókavarðar    kr.       600.00 

b.  Innheimtuþóknun  til  sama  fyr- 

ir  árið  1914 —        149.19 

c.  Burðargjald  o.  fl —        736.11 


—      1485.30 

4.  Brunabótagjald  og  ýms  gjöld —        181.77 

5.  a.  Keypt    veðdeildarbréf    Lands- 

bankans kr.      1000.00 

b.  Greiddir  áfallnir  vextir  af  þeim     —  13.12 


—      1013.12 


6.    Eftirstöðvar  31.  desbr.   1913: 

a.  Veðdeildarbróf  Landsbankans .  kr.  19000.00 

b.  Kredítkassaskuldabróf       land- 

eigna    —  4000.00 

c.  Húsakredítkassaskuldabréf  ....  —  2200.00 

d.  Þjóðbankahlutabróf    —  1600.00 

e.  Kredítbankaskuldabróf    józkra 

landeigna —  200.00 

f.  Peningar  í  sparisjóði     —  5877.12 


—    32877.12 


kr.  44544.93 


Reykjavík  24.  apríl  1914. 

Sigurður  Kristjánsson. 

p.  t.  gjaldkeri. 


Reikning    þennan    ásamt    fylgiskjölum    höfum  við  yfirfarið,  og 
ekki  fundið  neitt  athugavert. 

Reykjavík,  8.  júní  1914. 

Hannes  Porsteinsson.    Kl.  Jónsson. 

/J'J.I'i'^o      .  , 


Skýrslur  og  reikninífar.  Ý 

Efnahagsreikningur 
Hins  íslenzka  Ból(mentafélags,  I.  janúar  1914. 


E  i  g  n  i  r  : 

1.  Samkvæmt  ársreikningl  1913  : 

a,  í  verðbrófum kr.    27000.00 

b,  í  peningum  í  sparisjóði   —      5877.12 

kr.    32877.12 

2.  Forlagsbækur  samkvæmt  skrá,  virtar —    20000.00- 

3.  Ýmsir  munir  samkvæmt  skrá,  virtir   —        683.00 

4.  Útistandandi  skuldir  —      2809.00 

kr.    56369.12 


Skuldir: 
1.     Skuldlaus  eign kr.   56369.12- 

kr.   56369.1^ 
Reykjavík  25.  apríl  1914. 

Sigurður  Kristjánsson 

p.  t.  gjaldkeri. 

Reikningur  þessi  er  róttur. 

Reykjavík  8.  júní  1914. 
Hannes  Þorsteinsson.    Kl.  Jðnsson. 


I 


Yl  Skýrslur  og  reikningar. 

Reíkningur 
sjóðs  Margrétar  Lehmann-Filhés  fyrir  árið  1913. 

Tekjur: 
1.    Eftirstöðvar  við  árálok  1912: 

a.  Stofnfó 

1.  1  Söfnunarsjóði   kr.     5025.38 

2.  í  innlánsbók  íslandsbanka     —         14.06 

b.  Starfsfó: 
í  innlánsbók  íslandsbauka 

"2.    Vextir  1913  : 

a.  1  Söfnunarsjóði kr 

b.  I  innlánsbók  íslandsbanka  . . .     — 


Gjöld: 

1.  Tillag    til    útgáfu    Goðafræði    Finns    prófessors 

Jónssonar  kr.        291.92 

2.  Eftirstöðvar  við  árslok  1913  : 
Stofnfó : 

a.  1  Söfnunarsjóði kr.     5083.05 

b.  1  innlánsbók  íslandsbanka  ...     —  14.60 

kr.      5097.65 


kr. 

5039.44 
117.28 

..  kr. 

230.67 
2.18 

9^2  85 

kr. 

5389.57 

kr.     5389.57 


Reykjavík  3.  maiz  1914. 

Sigurður  Kristjáns»on 

p.  t.  gjaldkeri. 


Reikningur  þessi  er  róttur. 


Reykjavík  8.  júní  1914. 
Haiines  Þorsteinsson.    Kl.  Jónsson. 


Skýrslur  og  reikningar.  VM 

Hið  islenzka  Bókmentafélag. 


VERNDARI: 
Kristján  konuiigiir  hinn  tínndi. 


STJÓRN: 
Forseti:      Björn  M.  Ólsen,  dr.  phil.,  r.  af  dbr.  og  dbrm. 
'Varaforsetí:     Jón  Þorkelsson,  landsskjalavörður,  dr.  phil. 

F  ulltrúaráð: 

Sigurður  Kristjánsson,  bóksali,  r.  af  dbr.,  gjaldkeri  fólagsins. 

Björn  Bjarnason,  kennari,  dr.  phil. 

Jón  Jónsson,  docent,  skrifari  fólagsins. 

Gruðmundur  Finnbogason,  bókav.,  dr.  phil, 

Einar  Arnórsson,  prófessor,  kjörstjóri  félagsins. 

Matthías  Þórðarson,  fornmenjavörður,  bókavörður  félagsins. 


HtílÐURSFELAGARi) : 

Anderson,  R.  B.,  prófessor,  Madison,  U.  S.  A. 

*Briem,  Eiríkur,  prófessor,  comm.  af  dbr.  m.  m.,  Reykjavík. 

*Briem,  Valdimar,  vígslubiskup,  r.  af  dbr.,  Stóra-Núpi. 

Bryce,  James,  Right  Hon.,  sendiherra  Breta  í  Washington, 

Brögger,  W.  C,  prófessor  við  háskólann  í  Kristjaníu. 

^Finnur  Jónsson,  prófessor,  dr.  phil.,  r.  af  dbr.,  r.  af  St.  Ól.,  Khöfn. 

Gering,  Hugo,  dr.  phil.,  leyndarráð,  prófessor  í  Kiel. 

Heusler,  Andreas,  prófessor,  dr.  phil.,  Berh'n. 

Kálund,  Kr.,  bókavörður,  dr.  phil.,  r.  af  dbr.,  Khöfn. 

Ker,  W.  P.,  prófessor  við  háskólann  í  Lundúnum. 

Kristján  Jónsson,  fv.  ráðherra,  comm.  af  dbr.  m.  m.,  Reykjavík. 

Matthías  Jochumsson,  uppgjafaprestur,  r.  af  dbr.  og  dbrm.,  Akureyri. 

Mogk,  E.,  dr.  phil.,  prófessor  í  Leipzig. 

Olafur  Halldórsson,  konferenzráð,  r.  af  dbr  og  dbrm.,  Khöfn. 

■'^Olsen,  Björn  M.,  prófessor,  dr.  phil.,  r.  af  dbr.  og  dbrm.,  Reykjavík. 

Olsea,  Magnus,  prófessor  við  háskólann  í  Kristjaníu. 

Poestion,  J.  C,  hirðráð  í  Vínarborg,  comm.  af  dbr. 

^Stephensen,  M.,  fv.  landsh.  yfir  íslandi,    stórkross  af  dbr.  m.  m. 

Thoroddsen,  Þorvaldur,  prófessor,  dr.  phil.,  r.  af  dbr.,  Khöfn. 

Wimmer,  L.  F.  A.,  prófessor,  dr.  phil.,  stórk.  af  dbr.,  Khöfn. 


^)    Félagar,  sem  neytt  hafa  kosningarréttar  1914,  eru  merktir  Btjörnu  [*]. 


VIII 


Skýrslur  og  reikningar. 


FELAGAR. 
A.    Á  Islandi. 


Reykjavik. 


*Ágúst  Bjarnason,  próf.,  dr.  '13^) 
Alexander  Jóhannesson  '13. 
Andersen,  Ludvig,  klæðsk.  '13. 
Ari  Jónsson,  cand.  jur.  '13. 
Arinbjörn  Sveinbjarnarson,    bók- 

bindari  '13. 
■'^Árni  Jóhannsson,bankaritari  '13. 
Árni  Jónsson,  bókhaldari  '13. 
Asgeir  Sigurðsson,  konsúll  '13. 
Ásgeir  Torfason,  efnafræð.  '13. 
Bartels,  Martin,   bankaritari  '13. 
Beck,  Símon,  trósmiður  '13. 
Benedikt  S.  Benediktsson  '13. 
Banedikt  Sveinsson,  alþm.  '13. 
Benedikt  Þórarinsson,  kaupm.  '13. 
Björn  Bjarnason,  dr.  phil.  '12. 
Björn  Björnsson,  verzlm.  '13. 
Björn  Kristjánsson,  bankastj.  '13. 
Björn  Sigurðsson,  bankastj.  '13. 
■^Björn  Þórðarson,  cand.  jur.  '13. 
*Blöndahl,  Magnús,  kaupm.   '13. 
Blöndal,  Ragnh.,  ungfrú  '13. 
Bókasafn  K.  F.  U.  M.  '13. 
Borgþór    Jósefsson,     bæjargjald- 

keri  '13. 
^Briem,  Eggert,  skrifstofustj.  '13. 
Briem,  Sigurður,  póstmeistari  '13. 
Brynjólfur  Björnsson,  tannl.  '13. 
Brynjólfur  H.  Bjarnason,  kpm,'13. 
Böðvar  Kristjánsson  kennari  '13. 
^Claessen^  Eggert,  yfirróttarmála- 

flutningsmaður  '13. 
Copland,  G.,  stórkaupra.  '13, 
EggertSnæbjarnarson,  verzlunar- 

raaður  '13. 
^Einar  Arnórsson,  prófessor  '13. 
Einar  Gunnarsson,  ritstjóri  '13. 
Einar  Kelgason,  garðyrkjufr.  '13, 
Einar  Hjörleifsson,  rithöf.  '12. 
Einar  Magnússon,  bókh.  '13. 
Einar  Magnússon  '14. 


Eiríkur  Einarsson  stud.  jur.  '12. 
Erlendur  H.  Guðmundsson,  bróf- 

beri  '12. 
Eyjólfur  Jónsson,  rakari  '12. 
Eyþór  Guðjónsson,  bókbindari. 
^Fjeldsted,    Andrés,    augnlæknir 

'12. 
^Fjeldsted,  Lárus,  cand.  jur.  '12. 
Friðrik  Benonysson  '13. 
Geir  Sigurðssou,  skipstjóri  '12. 
Georg  Olafsson,  cand.  polit.  '12. 
Gísli    Guðmundsson,  verksmiðju- 

stjóri  '12. 
Gísli  ísleifsson  fv.  syslum.  '13. 
Gísli  J.  Ólafsson,  símastjóri  '12. 
Gísli  Sveinsson,  cand.  jur.  '12. 
Grímúlfur  Ólafsson,  ritari  '12. 
^Gröndal,  Ben.  Þ.,  cand.  phil.  '12. 
Guðbrandur  Jónsson,  ritstj.    '11. 
Guðgeir  Jóhannsson,  kennari  '12. 
Guðjón  Rögnvaldsson.kennari  '13. 
Guðjón  Sigurðsson,  Hvg.  33  '14. 
*Guðjón  Sigurðsson,  úrsm.  '13. 
Guðm.  Ásbjarnarson,  trósm.  '13. 
Guðm.  Björnsson,  landlækn.  '13.- 
Guðm.  Böðvarsson  kaupm.  '13. 
■'^Guðm.  Finnbogason,  dr.phil.  '13. 
Guðm.  Hannesson,  prófessor  '13. 
■^Guðm.  Helgason,  præp.  hon.  '13. 
Guðm.  Kr.  Guðmundsson,   verzl- 

unarmaður  '13. 
Guðm.  Loftsson,  bankaritari  '13. 
■^Guðm.  Magnússon,  prófessor  '13. 
Guðm.  Magnússon,  rithöf.  '13. 
Guðm.  Stefánss.,  húsgagnasm.  '13- 
■'^Hafstein,   Hannes,  ráðherra  '13. 
HalldórDaníelsson,yfirdómari  '13. 
Halld.Jónsson,fv.bankagjaldk.'13. 
Halld.  Kr.  Þorsteinss.,  skipstj.  '13. 
Halldór  Þórðarson,  bókbind.  '13. 
Hallgrímur  Benediktsson  umboðs- 

sali  '13. 


i 


*)   Ártölin   aftan   við   nöfnin  merkja  að  tiUag  sé  afhent  bókaverðfc 
fyrir  það  ár  öiðast. 


Skýrslur  og  reikningar. 


IX 


^Hallgrímur  Jóusson,  járnsm.  '13. 
Hallgrímur  Jónsson,  kennari'  13. 
■'*"HannesÞorsteinsson,skjalav.'13. 
Hansen,  Morten,  skólastjóri    '13. 
Haraldur  Gunnarsson,  prent.  '13. 
Haraldur  Níelsson,  prófessor'  13. 
Haraldur  Sigurðsson,verzlm.  '13. 
■^''Havsteen,  Julius,  aratm.  '13. 
Helgi  Helgason,  verzlunarstj.  '13. 
^Helgi  Jónasson,  verzlm.  '13. 
Helgi  Jónsson,  dr.  phil.  '13. 
Helgi  Jónsson,  námsm.  '13. 
Helgi  Póturss,  dr.  phil.  '13. 
Hlíðdal,  Guðm.,  verkfræð.  '13. 
■^Hólmfríður  Árnad.,  kensluk.  '13. 
Ingibjörg  Brands,  kensluk.  '13. 
Ingibjörg  H.  Bjarnason,  forstöðu- 

koua  '13. 
Jakob  Jónsson,  verzlunarstj.  '13. 
Jensen,  Thor,  kaupm.  '13, 
Jóhannes  Sigfússon,  adjunkt  '13. 
■^Jóhann  Kristjánsson,  ættfr.  '13. 
JóhannÞorsteinsson,præp.hon.'13. 
Johnson,  Ólafur,  konsúll  '13. 
Jónaa  Jónsson,  kennari  '13. 
*Jón  Guðnason,  stud.  theol.  '13. 
■^Jón  Helgason,  prófessor  '13. 
JónHermannsson,8krif8tofu8tj.'13 
Jón  Hj.  Sigurðsson,  hóraðsl.  '12. 
Jón  Jensson,  yfirdómari  '13. 
■*Jóu  Jónsson,  docent  '13. 
Jón  Kristjánsson,  prófessor  '13. 
■*"Jón  Magnússon,  bæjarfógeti  '13. 
Jón  Ólafsson,  alþingism.  'J3. 
Jón  Ólafsson,  skipstj.  '13. 
Jón  Olafsson,  stud.  med.  '12. 
■^Jón  Þórarinsson, fræðslumst}j.'13. 
Jón  Þorkelsson,   dr.,  landsskjala- 

vörður  '13. 
■''■Jón  Þorláksson,  landsverkfr.  '13. 
Jörundur  Brynjólfsson,  kenn.  '14. 
Kaaber,  Ludvig,  konsúU  '13. 
Kennarafólag  Barnaskólans  '13. 
■^Klemens  Jónsson,  landritari  '13. 
KolbeinnÞorsteinsson,skipstj.'13. 
•^^Krabbe,  Th.,  landsverkfr.  '13. 
Kristján  Kristjánsson,  skipstj.  '13. 
Kristján  Þorgrímsson,konsúIl  '13. 
''^LárusH.Bjarnason,prófesPor'13. 


Laxdal,  Jón,  kaupm.  '13. 
Laugarnessspítali  '12. 
Lestrarfélagið  »íþaka«  '13. 
Lestrarfólag  kvenna  '13. 
Leví,  R.  P.,  kaupm.  '13. 
MagnúsArnl3Jarnars.,cand.jur.'13^. 
Magnús  Benjamínsson,  úrsm.  '13. 
^Magnús  Einars8on,djralækn.'13. 
Magnús  Gíslason,  skósmiður  '13. 
■*^Magnús  Helgason,  skólastj.  '13. 
Magnús  Sigurðsson,  cand.  jur.  '13. 
Magnús  Þorsteinsson,  kpm.  '13. 
■^M.  Magnús,  læknir  '13. 
Matthías  Einarsson,    læknir  '13. 
Matth.  Matthíasson,  kaupm.  '12: 
Matthías  Þórðarson,  fornm.v.  '13. 
Nordal,  Johannes,  íshússtj.   '13. 
■^Oddur  Gíslason,  yfirróttarmála- 

flutningsmaður  '13. 
Oddur  Hermannsson,  eand.jur.'13. 
Ólafur  Björnsson,  ritstjóri  '13. 
Ólafur  G.  Eyjólfsson,  skólastj.  '13. 
■^Olafur  Lárusson,  cand.  jur.  '13. 
Ólafur  Ólafsson,  umsjónarm.  '13^. 
Ólafur  Rósenkranz,  kennari    '13. 
Ólafur  Runólfsson,  bókhald.  '13.- 
Ólafur  Þorsteinsson,  læknir  '13. 
■'^OIgeir  Friðgeirsson,    samgöngu- 

málastjóri  '13. 
Óskar  Halldórsson,  búfræO.  '13. 
Páll  Einarsson,  bæjarfógeti  '13. 
Páll  Halldórsson,  skólastjóri  '13-; 
Páll  H.  Gíslason,  kaupm.  '13. 
Páll  Jónsson,  verzlunarm.  '13. 
Páll  Stefánsson  frá  Elliðavatni'13-. 
Páll  Stefánsson  frá  Þverá  '13. 
■'^■Pálmi  Pálsson,  adjunkt  '13. 
■^Pétur   Halldórsson,  bóksali  'l^. 
Pétur  Lárusson,  prentari  '13. 
■^Pétur  Zóphóníasson,  gagnfr.  '12. 
Richard  Torfason,  bankabók.  '13. 
Rögnv.  Olafsson,  húsameist.  '13; 
■^áamúel  Eggertsson  skrautr.  '13. 
■'^Sighv.  Bjarnason,  bankastj.  '13; 
Sigríður  Björnsdóttir  '14. 
■^Sigurbjörn    Á.    Gíslason,    cmd. 

theol.  '13. 
Sigurður  Gaðmundss.  mag.  art.'12^ 
■^Sigurður  Jónsson,  bókbind.  '13.- 


Skýrslur  og  reikningar. 


*SigurðurKrÍ8tjánsson,bók8ali'13. 
Sigurður   Sigurðsson,  ráðun.  '13. 
:Sigurður  Sigurðsson,  stud.  jur.'12. 
Sivertsen,  Sigurður,  docent  '13. 
iSmith,  Paul,  símaverkfræð.  '13. 
Snorri  Jóhannsson,  bókhald.  '13. 
-Steingrímur  Arason,  kennari'13. 
5teinunnBjartmarsd.,kensluK.'13. 
Sveinn  Björnsson,  málafl.m.  '13. 
Sveinn  Jónsson,  trésmiður  '13. 
Sæmundsen,  Karl,  kaupm.  '12. 
SæmundurBjarnhóðinss.  lækn.'13. 
Thoroddsen,  Sigurður,  adj.  '13. 
Thoroddsen,    Skúli,  ritstjóri  '13. 
Thorstein88.,Hannes,cand.jur.'13. 
Thorsteinsson,    Th.,  kaupm.  '13. 
Tr.  Gunnarsson,  fv.  bankastj.  '13. 
Tulinius,  Axel,  málafl.m.  '13. 
Ungmennafól.  Reykjavíkur  '13. 
Vigfús  Einarsson,  cand.  jur.  '13. 
Vigfús  Guðmundsson,  Engey  '13. 
Zimsen,  Knud,  borgarstj.  '13. 
Zoega,  Geir,  cand.  polyt.  '13 
Zoéga,  Geir,  rektor  '13. 
Zoéga,  Geir,  verzlunarm.  '13. 
Þórður  Erlendss.,  Rauðarárst.  '13. 
■^Þórður  Sveinsson,  læknir,  Kleppi 

'13. 
Þorfinnur  Kristjánsson,  prent.'12. 
■^ÞórhallurBjarnarson^biskup'lS. 
Þorkell  Þorláksson,  ritari  '13. 
Þorlákur  Vilhjálmssou,  búfr.  '13. 
Þorleifur  H.  Bjarnason,  adj.  '13. 
Þorleifur  Jónsson,  póstafgr.m.  '13 
Þorsteinn  Erlingsson,  rithöf.  '13. 
Þorsteinn  Finnbogason,  kenn.  '12. 
Þorsteinn  Gíslason,  ritstj.  '13. 
■^Þorst.  Jónsson  póstafgrm.  '13. 
Þorsteinn  Sigurðsson,  skósm.  '13. 
■^Þorsteinn     Þorsteinsson,     cand. 

jur.  '13. 
Þorsteinn  Þorsteinsson,  hagstofu- 

stjóri  '13. 
Þorvaldur    Guðmundsson,    afgr.- 

raaður  '13. 


Þorvarður    Þorvarðarson,    prent- 

smiðjustjóri  '13. 
Östlund,  David,  trúboði  '13. 


Gullbringu-  og  Kjósarsýsla. 

Bræðrafólag  Kjósarhrepps  '13. 
Einar  Magnússon,  kennari,  Gerð- 

um  í  Garði  '13. 
Guðmundur      Ragnar     Ólafsson, 

Móakoti,  Grindavík  '13. 
■*^Gunnlaugur  Kristmundss.,  kenn- 

ari,  Keflavík  '13. 
Johnsen,    Sig.    Þ.,    kennari,   Sel- 

tjarnarnesi  '13. 
Jón  Jónsson,  kenn.,  Hvammi  '12. 
Klemens     Egilsson,     óðalsbóndi, 

Minni  Vogum  '13. 
Kolbeinn  Högnason,  kenn.,  Kolla- 

firði  '13 
Kristinn  Daníelsson,  prestur,  Út- 

skálum  '12. 
Lestrarfélag  Kjalnesinga  '13. 
■^Lestrarfélag  Lágafellssóknar  '13. 
Lestrarfélag  Seltirninga  '13. 
Magnús   Bergm.  Jónsson,  Fugla- 

vík,  Miðnesi  '13. 
Sigurður  Magnússon,  læknir,  Víf- 

ilsstöðum. 
Stefán  Sigurfinnsson,  Bakkakoti, 

Leiru  '13. 
Sveinn     Guðmundsson,    járnsm., 

Vífilsgtöðum  '13. 
Tómas  Snorrason,  kenn.,  Grinda- 

vík  '13. 
Þorgrímur      Þórðarson,      læknir, 

Keflavík  12. 


Hafnarfj  arðar-umboö. 

(Umboðsm.  Aug.  Flugenring, 

kaupm.  í  Hafnarfirði)^). 

Egill  EyólfssoH,  skósm.,  Hafnar- 
firði.  >  -  i 


^)    Skilagrein  komin  fyrir  1918. 


Skýrslnr  og  reikningar. 


XI 


Flygenring,  Aug.,  kaupm.,  Hafn- 

arfirði. 
Friðrik  Klemenzson,  kenn.,  HaFn- 

arfirði. 
Janus  Jónsson,  præp.  hon.,  Hafn- 

arfirði. 
Lárus  Bjarnason,  kennari,  Hafn- 

arfirði. 
Magnús      Jónsson,     sjslumaður, 

Hafnarfirði. 
Sigurður  Guðmundsson,  kennari, 

Flensborg,  Hafnarfirði. 
Skinfaxi,    bókasafn    skólapilta    í 

Flensborg. 
Þórður  Edílonsson,  læknir,  Hafn- 

arfirði. 
^Ögmundur  Sigurðsson,  skólastj., 

Hafnarfirði. 


Borgarfjarðar-  og  Mýrasýsla. 

Jón    Sveinsaon,  prófastur,  Akra- 

nesi  '14. 
Lestrarfólag  Akraness  '12. 
*Magnús    Andrésson,    prófastur, 

Gilsbakka  '14. 
Oddur  Sveinsson,  kennari,  Akra- 

nesi  '14! 
Ottesen,  Oddgeir  P..  hreppstjóri, 

Ytra  Hólmi  '12. 
Stefán       Guðmundsson,       bóndi, 

Fitjum  '13. 
Sumarliði  Halldórsson,  skógfræð- 

ingur,  Akranesi  '12. 
■^Thorlacius,  Einar,  prestur,  Saur- 

bæ  '13. 
Ungmennafólagið  »Haukur«,  Leir- 

ársveit  '12. 


Borgarness-umboð. 

(Umboðsm.  Jón  Björnsson, 

kaupm.  Borgarnesi^). 

Arni  Þorsteinsson,  bóndi,  Brenni- 
stöðum. 


Bjarni    Bjarnason,    bóndi,    Skán- 

ey. 
Björn  Ólafsson,  steinsm.,  Kaðal- 

stöðum. 
Brynjólfur  Bjarnason,  búfræðing- 

ur,  Deildartungu. 
Bændaskólinn  á  Hvanneyri. 
Davíð    Þorsteinsson,   Arnbjargar- 

læk. 
Einar    Jónsson,  búfræð.,  Hvann- 

eyri. 
Einar  Sigurðsson,  Stóra  Fjalli. 
Fjeldsted,  Sigurður,  bóndi,  Ferju- 

koti. 
Geir  Pótursson,  Geirshh'ð. 
Grönfeldt,  H.,  skólastjóri,    Hvít- 

árvöllum. 
Guðmundur  Arnason,  bóndi,  Alft- 

ártungu. 
Guðmundur    Daníelsson,    bóndi, 

Svignaskarði. 
^Hjörtur  Snorrason,  búfræðangur, 

Skeljabrekku. 
■'^Jóhannes  Jónsson,  gagnfræðing- 

ur,  Efranesi. 
Jóhann  Eyjólfsson,  bóndi,  Sveina- 

tungu. 
■^Jóhann       Magnússon,       bóndi, 

Hamri. 
Jón  Björnsson,    kaupm.,  Borgar- 

nesi. 
Jón  Björnsson,    póstafgreiðslum., 

Borgarnesi. 
Jón  ívarson,    kennari,  Gullbera- 

stöðum. 
■^Jósep  Björnsson,  Svarfhóli. 
Kristján    Fr.    Björnsson,    bóndi, 

Steinum. 
■'^Kristján  Sigurðsson,  Bakkakoti* 
Lestrarfólag  Borgarness. 
Lestrarfélag  Hraunhrepps. 
Magnús  Einarsson,  Munaðarnesi, 
Magnús   Jónsson,  kennari,  Borg- 

arnesi. 
■^Ólafur  Guðnason,  Signýjarsstöð- 


*)    Skilagrein  komin  fyrir  1913. 


XII 


Skýrslur  og  reikningar. 


*Páll    Jónsson,    búfræð.,  Hvann- 

eyri. 
*Páll  Zóphóníasson,  kenn.,  Hvann 

eyri. 
Runólfur  Runólfsson,  bóndi,Norð- 

tungu. 
Sigurður  Jónsson,  Hvanneyri. 
Sigurður   Þórðarson,  syslumaður, 

Arnarholti. 
Sigurður    Þórólfsson,    skólastjóri, 

Hvítárbakka. 
Stefán  Jónsson,    prestur,  Staðar- 

hrauni. 
Sveinn  Níelsson,    bóndi,  Lamba- 

stöðum. 
Tómas  Jónasson,  Sólheimatungu. 
Ungmennafélagið   »Dagrenning«, 

Lundareykjadal. 


Snæfellsness-  og  Dalasýslur. 

*Bergmann,  Dan/el,  verzlunarst., 

Sandi  '14. 
Finnbogi  Lárusson,    kaupmaður, 

Búðum  '12. 
Kristján    Kristjánsson,    kennari, 

RauðkoUsstöðum  '13. 
*Lárus       Halldórsson,      prestur, 

Breiðabólstað  '12. 
*Lestrarfélag  Sandara  '14. 
Magnús      Guðlaugsson,      læknir, 

Bjarnastöðum  '12. 
■^Proppó,  Ólafur,  verzlunarstjóri, 

Sandi  '13. 


Stykkishólms-umboð. 

(Umboðsm.    Hjálmar    Sigurðsson 

kaupmaður)!). 

^Agúst  Þórarinsson,    bókhaldari, 

Stykkishólmi. 
Ásmundur    Sigurðsson,    bóndi    á 

Grund  í  Eyasveit. 
*Blöndal,  Magnús,  kennari.Stykk- 

ishólmi. 


Bókasafn  Vesturamtsins,  Stykkis- 

hólmi. 
Einar  Vigfússon,   Stykkishólmi. 
Elías  Kristjánsson,  Arnartungu. 
Gestur  Þórðarson,  Höfða. 
Gísli  Sigurðsson,  Langadal. 
Guðmundur      Sigurðsson,      Ber- 

serkjahrauni. 
Helgi  Guðmundsson,  Skógarnesi. 
Hjálmar  Sigurðssoii,  kaupmaður, 

Stykkishólmi. 
Ingólfur  Jónsson,  verzlunarstjóri, 

Stykkishólmi. 
Jón  Sigurðsson,  Hofgörðum. 
Lestrarfélag  Hvammssveitar. 
Richter,  Reinh.,  verzlunarmaður, 

Stykkishólmi. 
Sigurður  Gunnarsson,   prófastur, 

Stykkishólmi. 
*Sæmnndur  Halldórsson,  kaupm., 

Stykkishólmi 


Búðardals-umboð. 

(Umboðsmaður    Bogi  Sigurðsson, 

kaupmaður)^). 

■*^ B j ör n  Bj  arnar son, sy sl um .  ,Sauða- 

felli. 
Bogi      Sigurðsson,      kaupmaður, 

Búðardal. 
^Jóhannes     L.     L.     Jóhaunsson, 

prestur,  Kvennabrekku. 
Páll  Ólafsson,  kaupm.  Búðardal. 
Sigurbjörn    Bergþórsson,     bóndi, 

Svarfhóli. 
■^Sigurður      Sigurðsson,     læknir, 

Búðardal. 


Barðastrandarsýsla. 

•^Bjarni     Símonarson,     prófastur^J 

Brjánslæk  '13. 
Bókasafn.Flateyjar  á  Breiðafirð^ 

'13. 


')  Skilagrein  ókomin  fyrir  1913. 


Skýralur  og  reikningar. 


xm 


Bókasafn     Vestur-Barðastrandar- 

sjslu  12. 
"*Jón  Einarsson,  trésmiður,  Kletti 

í  Geiradal  '13. 
■^Jón    Jóhannsson,    M/ratungu  í 

Reykhólasveit  '1 3. 
Jón  Kristóferss.,  kennari,  Brekku- 

velli  á  Barðaströnd  '13. 
'^Jón    Ólafsson,   Króksfjarðarnesi 

'13. 
^Kristján  Kristófersson,  Haga  '13. 
Lestrarfólag  Bílddælinga  '13. 
Lestrarfólag      Breiðuvíkursóknar 

'12. 
Lestrarfólag  Geiradalshrepps. 
*Lestrarfólag  Rauðsendinga  '12. 
Lestrarfélag  Tálknafjarðar  '13. 
*Magnús     Sæbjörnsson,     læknir, 
^  Flatey  '13. 
Olafur    Magnússon,    Kaldabakka 

'13. 
Steinþór  Oddsson,  Miðhúsum. 
Svafa  Þorleifsdóttir,  Bíldudal  '13. 
Þorbjörn  Þórðarson,  læknir,  Bíldu- 

dal  '14. 
Þorvaldur     Jakobsson,     prestur, 

Sauðlauksdal  '13. 


Isafjarðarsýsla. 

^Halldór  Stefánsson,  læknir,  Flat- 

eyri  '13. 
Hjálmar  Jónsson,  bóndi,  Höfða  í 

Grunnavíkurhreppi  '12. 
Jón     Hallgrímsson,    kaupmaður, 

Flateyri  '13. 
Lestrarfelag  Dalmanna,  Önundar- 

firði  '14. 
Lestrarfólag  Flateyrar  '13. 
Lestrarfélag  Sléttuhrepps  '12. 

Dyrafjarðar-umboð. 

(Umboðsm.Carl  Proppó  verzlunar- 

stjóri  á  Þingeyri)^). 

Andrés  Kristjánsson,  Meðaldal. 


■^Björn     Guðmundsson,    kennari, 

Næfranesi. 
Blaðafélagið  »Dagvarður«,  Keldu- 

dal. 
Böðvar  Bjarnason,  prestur,  Rafns- 

eyri. 
Eiður  Albertsson,  kennari,  Þing- 

eyri. 
Guðbrandur  Guðmundsson,  Þing- 

eyri. 
Guðmundur  Jónsson,  Granda. 
Guðni  Bjarnason,  verzlunarmaður, 

Þingeyri. 
Guðrún  Benjamínsdóttir,  kenslu- 

kona,  Þingeyri. 
Gunnlaugur  Þorsteinsson,  læknir, 

Þingeyri. 
Kristinn  Guðlaugsson,  búfræðing- 

ur,  Núpi. 
Lestrarfólag    Þingeyrarhr.,   Þing- 
,  eyri. 

Olafur     Hjartarson,    járnsmiður, 
^  Þingeyri. 
Olafur    Ólafsson,  kennari,  Hauka* 

dal. 
Proppó,  Carl,  verzlunarstjóri,Þing? 

eyri. 
^Sighvatur  Grímsson,  Borgfirðing- 

ur,  Höfða. 
Sigtryggur  Guðlaugsson,  prestur, 

Núpi. 
•*^Sóphónías  Jónsson,  gagnfræðing^ 

ur,  Læk. 
Torfi     Hermannsson,    trésmiður, 

Þingeyri. 

ísafjarðar-umboð. 

(Umboösm.  Guðrnundur  Bergsson, 

bóksali,   ísafirði)!). 

■^Arngrímur  Fr.  Bjarnason,  prent- 

ari,  ísafirði. 
Árni  E.  Arnason,    verzlunarmað- 

ur,  Bolungavík.  > 

Ásgeir  Guðmundsson,  hreppstjóri, 

Arngerðareyri. 


^)    Skilagrein  komin  fyrir'1913. 


XIV 


Skýrslur  og  reikningar. 


Ásgeir  Guðraundsson,  Æðey. 
Bárður    Guðmundsson,    bókbind- 

ari,  ísafirði. 
Benedikt    Bjarnason,    húsmaður, 

Hafrafelli. 
Bergur    Rósinkranzson,    kaupm., 

Flateyri. 
Björn    Guðmundsson,    kaupmað- 

ur,  ísafirði. 
Engilbert     Kolbeinsson,     bóndi, 

Lónseyri. 
Finnbjörn    Hermannsson,    verzl- 

unarmaður,  ísafirði. 
Friðbert    Friðbertsson,    kennari, 

Suðureyri  í  Súgandafirði. 
Friðbert    Guðmundsson,     Suður- 

eyri. 
Friðrik  Hjartarson,  kennari,  Suð- 

ureyri. 
Grímur    Jónsson,     cand.    theol., 

ísafirði. 
^Guðmundur    Bergsson,    bóksali, 

ísafirði. 
Guðmundur  Hannesson,  konsúU, 

málaflutningsm.,  Isafirði. 
Guðmundur     H.    Finnbjörnsson, 

bóndi,  Sæbóli  í  Aðalvík. 
Guðmundur    Sveinsson,   kaupm., 

Hnífsdal. 
Hálfdán  Örnólfsson,    hreppstjóri, 

Hóli  í  Bolungavík. 
"**^Halldór  JBjarnason,  verzlunarm., 

ísafirði. 
Halldór    Jónsson,     búfræðingur, 

Rauðamyri 
Halldór  Ólafsson,  lögreglumaður, 

ísafirði. 
Halldór     Pálsson,     útvegsbóndi, 

Hnífsdal. 
Haunes  Halldórsson,  verzlunarm., 

ísafirSi. 
Helgi    Ketilsson,    sjómaður,  Isa- 

firði. 
Helgi  Sveinsson,  bankastjóri,  ísa- 

firði. 
Hjaltína  Guðjónsdóttir,  Sœbóli  á 

Ingjaldssandi. 
Ingólfur    Árnason,    verzlunarm,, 

Bolungavík. 


*Jens  Níelsson,  kennari,  Bolunga- 

vík. 
Jóakira      Pálsson,     útvegsbóndi,. 

Hnífsdal. 
Jóhann  Þorsteinsson,  kaupraaður,. 

ísafirði. 
Jóhanna    Eiríksdóttir,  Kleifum  i 

Seyðisfirði. 
Jónas    Halldórsson,    Búð,  Hnífs- 

dal. 
Jónas  Þorvaldsson,  óðalsbóndi  og 

oddviti,  Hnífsdal. 
Jón    Grímsson,    bókhaldari,  ísa- 

firði. 
Jón  Kristjánsson,  bókbindari,  Að>- 

alvík. 
*Jón    Sn.    Árnason,    kaupmaður^ 

ísafirði. 
Júlíus  Hjaltason,  Bolungavík. 
Karl    Olgeirsson,  verzlunarstjóriy 

ísafirði. 
Kolbeinn  Jakobsson,  hreppstjóriy 

Unaðsdal. 
Kristján    A.  Kristjánsson,   verzl- 

unarstjóri,    Suðureyri    í    Súg- 

andafirði. 
^Lestrarfólag  Bjarndœla  og  Fjarð- 

armanna,  Önundarfirði. 
Lestrarfólag  Hnífsdælinga,  Hnífs- 

dal. 
Lestrarsalur  ísfirðinga,  ísafirði. 
Magnús  Bárðarson,    útvegsbóndi, 

Bolungavík. 
Magnús  Kristjánsson,  búfræðing- 

ur,  Múla  í  Laugardalshr. 
Magnús  Torfason,  syslumaður  og 

bæjarfógeti,  Isafirði. 
^Oddur     Guðmundsson,     póstaf- 

gr.m.,  Bolungavík. 
Ólafur  Arnason,  verzlunarmaður, 

Bolungavík. 
Ólafur  Jónsson,  ísafirði. 
Páll  Pálsson,  útvegsbóndi,  Heima- 

bæ,  Hnífsdal. 
Páll  Þórarinsson,  sjómaður,  Hnífs- 

dal. 
Pótur  ÓddssoD,    kaupm.,   Tröð  í 

Bolungavík. 
Sigurbjörn  Ármannsson. 


1 


Skýrslar  og  reikningar. 


XT 


Sigfás  Daníel&son,    verzlunarstj., 

ísafirði. 
Sigurður    Kristjánsson,    kennari, 

ísafirði. 
Sigurður    Pálsson,    verzlunarstj., 

Hesteyri. 
Sig.  Sigurðsson,  kennari. 
Sigurður     Þorvaldsson,    kennari, 

ísafirði. 
Stefán  Sigurðsson,  verzlm. 
■^Stephensen,   Páll,  prestur,  Holti 

í  Önundarfirði. 
Teitur    Jónsson,    lyfsveinn,    Isa- 

firði. 
Thordarson,  Finnur,  konsúll,  ísa- 

firði. 
Thorsteinsson,    Davíð    Scheving, 

læknir,  ísafirði. 
Valdemar  Valdemarsson,  verzlun- 

armaður,  Hnífsdal. 
Þorvaldur     Jónsson,     læknir    og 

bankastj.,  ísafirði. 
*Þorvaldur    Jónsson,     prófastur, 

ísafirði. 
Þorvarður   Brynjólfsson,  prestar, 

Stað  í  Súgandafirði. 


Vigur-umboð. 

(Umboðsm.  Sigurður  Stefánsson, 

prestur,  Vigur)i). 

Finnbogi  Pétursson,  Hvítanesi. 
Jón  Guðmundsson,  kaupm.,  Eyr- 

ardal. 
■^Sigurður     Stefánsson,     prestur, 

Vigur. 


Strandasýsla. 

Björn  Magnússon,  Borðeyri  '13. 
Guðjón  Guðlaugsson,  alþingism., 

Hólmavík  '12. 
Guðmundur  G.  Bárðarson,  bóndi, 

Kjörseyri  '11. 


Halldór  Kr.  Júlíusson,    sjslum.,- 

Borðeyri  '13. 
Lestrarfélag  Arnesshr.  '14. 
Lestrarfólag  Kirkjubólshr.  '12. 
Lestrarfólag  KoUafjarðar  '13. 
Lestrarfólag  Selstrandar  '12. 
Þorsteinn  Brynjólfsson,    búfræð.,. 

Broddanesi  '12. 


Húnavatnssýsla. 

Erlendur  Hallgrímsson,   búfræð.,, 

Tungunesi  '12. 
Guðm.  Arason,  búfr.,  Illugastöð- 

um  '13. 
■^Jón  Jóusson,  bóndi,  Stóradal  'll^ 
■^Kristján  H.  Sigurðsson,  kennari,. 

Brúsastöðum  '12. 
Lestrarfélag  Áshrepps  '12. 
Theodor  Arnbjarnarson,  búfræð.,. 

StóraÓsi  '14. 
Þorvaldur  Kristmasson,  búfræð.,- 

Bálkastcðum  '12. 


Hvammstanga-umboð. 
(Umboðsm.  Axel  V.  Wilhelmsson 
verzlunarstj.  á  Hvammstanga)^)»- 

■^Axel  V.  Wilhelmsson,  verzl.stj., 

Hvammstanga. 
^Blöndal,  Björn  P.,  verzlunarm.,- 

Hvammstanga. 
Bókasafn       Vestur-Húnvetninga^ 

Hvammstanga. 
■'^Gísli   R.    Magnússon,    verzlm., 

Hvammstanga. 
Gunnar   Kristófersson,  hreppstj.,- 

Valdarási. 
•^Halldór       Magnússon,      bóndi,, 

Vatnshól. 
^Jón    Eiríksson,   bóndi,    Sveðju- 

stöðum. 
■^Stefán  Björnsson,  bóndi,  Sporði.- 


*)  Skilagrein  komin  fyrir  1913. 


XYI 


Skýrslur  og  reikningar. 


Valdemar    Baldvinsson,    búfræð., 

Helguhvammi. 
Þorbjörn  Teitsson,  Víðidalstungu. 


BlönduósS'Umboð. 

-(Umboðsm.    Friðfinnur    Jónsson, 

trósmiður,  Blönduósi)i). 

Bjarni    Jónasson,     barnakennari, 

Litladal. 
*Bjarni    Pálsson,    prestur,  Stein- 

nesi. 
Björn  Frímansson,    búfræðingur, 

Hólabæ  í  Langadal. 
■^Daði  Davíðsson,  Gilá. 
Friðfinnur     Jónsson,     trésmiður, 

Blönduósi. 
Ouðni  Jónsson,  bókbindari,  Gunn- 

fríðarstöðum. 
Hafsteinn  Pétursson,  bóndi,Gunn- 

steinsstöðum. 
Jónas    IUugason,    bóndi,  Bröttu- 

hlíð. 
Jón  Á.  Jónsson^  verzlunarmaður, 

Blönduósi. 
Jón  Jónsson,héraðslæknir,Blöndu- 

ósi. 
Jón  Pálsson,    prestur,   Höskulds- 

stöðum. 
Klemenz  Guðmundsson,  Bólstað- 

arhlíð. 
Lárus  Ólafsson,  trósm.,    Blöndu- 

ósi, 
Lestrarfólag  Auðkúlusóknar. 
Lestrarfólag  Langdælinga. 
Lestrarfélag  Torfalækjarhrepps. 
Lestrarfélag  Þverárhrepps. 
^Magnús  Björnsson,  Syðra  Hóli. 
Magnús    Jónsson,  bóndi,  Sveins- 

stöðum. 
Páll  Sigurðsson,   búfræð.,   Brúsa- 

stöðum. 
^Sigurgeir  Björnsson,  búfræðing- 

ur,  Orrastöðum. 


■^Skúli  Jónsson,  sölustjóri,Blöndu- 

ósi. 
Sveinn  Bjarnason,  Blönduóai. 
Sjslubókasafn  Austur-Húnavatns- 

s/slu. 
Sæmundsen,      Edwald,     verzlm., 

Blönduósi. 
Þórarinn  Jóndson,  alþm.,  Hjalta- 

bakka. 
Þorsteinn  Bjarnason,  kaupmaður, 

Blönduósi. 


Skagafjarðarsýsla. 

^Einar  Jónsson,  hreppstj.,  Brim- 

nesi  '13. 
Hálfdán    Guðjónsson,    prófastur, 

Sauðárkróki   '13. 
Hartmann    Ásgrímsson,   kaupm., 

Kolbeinsárósi  '12. 
■^Jón  Árnason,  gagnfræð.,   Stóra- 

Vatnsskarði  '13. 
Jón  Rögnvaldsson,  Róttarholti'13. 


Sauðárkróks-umboð. 

(Umboðsm.     Margeir     Jónsson, 

kennari,  Ögmundarstöðum), 

Bókasafn  Skagafjarðar  '12. 
Briem,  Kristinn  P.,    kaupmaður, 

Sauðárkróki  '12. 
Briem,    Ólafur,    alþingism.,    Álf- 

geirsvöUum  '13. 
■^Brynleifur    Tobíasson,    kennari, 

Sauðárkróki  '12. 
Eiríkur  Kristjánsson,Sauðárkróki, 

'12. 
Jón  Sigurðsson,  Réyhistað  '13. 
Jónas  Kristjánsson,  læknir,  Sauð- 

árkróki  '13. 
Lestrarfól.  Miklabæjarsóknar  '12.    ; 
Magnús  Sigmundsson,  Vindheim-    ■■ 

um  '12. 


*)    Skilagrein  komin  fyrir  1913. 


Skýrslur  og  reikningar. 


XVII 


*Margeir    Jónsson,   kennari,  Ög- 

mundarstöðum  '13. 
Sigurður  Jósafatsson,  Krossanesi, 

'13. 


H  ó  1  a-  u  m  boð. 

(Umboðsm.  Sigurður  Sigurðsson, 

skólastjóri,  Hólum)^). 

Árni      Guðmundsson,      Efra-Ási, 

Hjaltadal. 
Bændaskólinn  á  Hólum. 
Einar  Jósefsson,  Vatnsleyau. 
Jón  Sigtryggsaon,  Framnesi. 
Lestrarfólag  Hofshrepps. 
Olafur  Jónsson,  Litlahóli. 
■^Sigurður    Sigurðsson,    kennari, 

Hólum. 
Stefán  Pálmason,  Hofsós. 


Eyjafjarðarsýsla. 

Siglufjarðar-umboð. 

(Umboðsmaður  Helgi  Hafliðason, 

Siglufirði)2). 

Á^geir  Blöndal,  Bjarnason,  Siglu- 

firði. 
^Bjarni     Þorsteinsson,     prestur, 

Siglufirði. 
Guðmundur  Bjarnason,  Bakka. 
Hafliði  Guðmundsson,    hreppstj., 

Siglufirði. 
Hallgrímur    Tómasson,    kaupm., 

Siglufirði. 
Helgi  Guðmundsson,  læknir,  Siglu- 

firði. 
*Matthías  Hallgrínasson,  kaupm., 

Siglufirði. 
Páll     Halldórsson,    verzlunarstj., 

Siglufirði. 
Sigurður  H.  Sigurðsson,  kaupm., 

Siglufirði. 


Vilhelm     Jónsson,     verzlunarm., 

Siglufirði. 
Þormóður  Eyjólfsson,  bókhaldari, 

Siglufirði. 


Ey  j  a  f  j  ar  ða  r-u  m  b  oð. 

(Umboðsm.    Kristján  Guðmunds- 

son,  bóksali,  Oddeyri)^). 

Arni  Jóhannsson,  prestur,  Greni- 

vík. 
Ásmundur      Gíslason,      prestur, 

Hálsi. 
■^Bjarni  Jónsson,  útbússtj.,  Akur- 

eyri. 
Bókasafn  Gagnfræðaskólans,  Ak- 

ureyri. 
Bókasafn    Norðuramtsins,    Akur- 

eyri. 
Briem,  Þorsteinn,  prestur,  Hrafna- 

gili. 
*Einar    Guttormsson,     prentari, 

Osi  við  Eyjafjörð. 
■^Eydal,  Ingimar,  kennari,  Akur- 

eyri. 
Finnur  Sigmundsson,  Ytra-Hóli. 
Friðbjörn  Steinsson,    dbrm.,  Ak- 

ureyri. 
Friðjón    Jensson,    læknir,    Akur- 

eyri. 
Gísli    Bjarnason,    gagnfræðingur, 

Skógum.  - 

■'^GísIi  Jónsson,   hreppstj.,  Hofi. 
Grímur  Grímsson,  kennari,  Ólafa- 

firði. 
Guðmundur     Benediktsson,     Ás- 

láksstöðum. 
^Guðm.  Guðmundsson,  hreppstj., 

Þúfnavöllum. 
Hallgrímur  Davíðsson,  verzlunar- 

stjóri,  Akureyri. 
^Hallgrímur    Kristinsson,    kaup- 

fólagsstjóri,  Akureyri. 
Hallgrímur    Pótursson,    bókbind- 

ari,  Akureyri. 


^)    Skilagrein  ókomin  fyrir  1918. 

^)    Félagatal  óáreiðanlegt;  vantar  skrá  frá  umboðsmanni. 

')    Skilagrein  komin  fyrir  áríð  1913. 


XVIII 


Skýrslur  og  reikningar. 


Hannes    Kristjánsson,    gagnfræð- 

ingur,  Víðigerði. 
Haraldur  Leósson,  kennari,  Holt- 

seli. 
■^Havsteen,  Jakob,  konsúll,  etaz 

ráð,  Oddeyri. 
Helgi  Arnason,  prestur,  Ólafsfirði. 
Hólmgeir    Þorsteinsson,    verzlun- 

armaður,  Grund. 
Ingibjörg  Jóhannesdóttir,  Arnesi. 
Ingimar       Hallgrímsson,     bóudi, 

Litla-Hóli. 
Ingólfur  Bjarnason,  bóndi,  Fjósa- 

tungu. 
Jón     Jóhannsson,     Skarði,    Dals- 

mynni. 
Jón  Jónsson,  Skjaldastöðum. 
Jón  Rögnvaldsson,  Fífilgerði. 
Jón  Stefánsson,  ritstj.,  Aknreyri. 
Jónas  Jónasson,  præp.  hon.,  Ak- 

ureyri. 
Karl  Nikulásson,  verzlunarstjóri, 

Akureyri. 
Kristján     Benediktsson,     Möðru- 

völlum. 
Kristján    Guðmundsson,  bóksali, 

Oddeyri. 
Laxdal,    Eggert,    kaupm.,  Akur- 

eyri. 
Lestrarfélag  Arskógsstrandar. 
Lestrarfólag  Hríseyinga. 
Lestrarfélag  Kaupangssóknar. 
Lestrarfólag      Svalbarðsstrandar, 

Svalbarði. 
■'^Lestrarfélag  Öxndæla. 
*Líndal,    Björn,    cand.  jur.,  Ak- 

ureyri. 
Líndal,  Jakob,  búfræðingur,  Ak- 

ureyri. 
Loftur  Baldvinsson,  Böggvisstöð- 

um. 
Ólafur    Th.    Ólafsson,  gagnfrœð- 

ingur,  Dagverðartungu. 
Bagnar    Ólafsson,    kaupm.,  Odd- 

eyri. 
Rist,  L.  J.,  kennari,  Akureyri. 
Sigtryggur    Jónatansson,    bóndi, 

Tungu. 


Sigurður  Einarsson,    djralælaair, 

Akureyri. 
Sigurður  Sigurðsson,  bókbindari, 

Akureyri. 
Sigþór  Jóhannsson,  bóndi,  Litia- 

Gerði. 
Skúli  Kristjánsson,  búfræðingur, 

Sigríðarstöðum. 
Stefán    Jónsson,    bóndi,    Munka- 

þverá. 
Stefán  Kristjánsson,  skógræktar- 

stjóri,  Vöglum. 
■^Stefán  Stefánsson,  skólastj.,  Ak- 

ureyri. 
Steffensen,      Valdemar,     læknir, 

Akureyri. 
Steingrímur  Matthíasson,  læknir, 

Akureyri. 
Sveinbjörn  Jónsson,  Þóroddsstöð- 

um,  Ólafsfirði. 
Sveinn  Þórðarson,  verzlunarmað- 

ur,  Höfða. 
Ungmennafélagið       »Dagsbrún«, 

Höfðahverfi. 
Vilhjálmur  Jóhannsson,  kennari, 

Espihóli. 
Þór  Vilhjálmsson,  búfr.,  Bakka  í 

Svarfaðardal. 
Þórður  Kolbeinsson,  Akureyri. 
Þorkell  Þorkelsson,  kennari,  Ak- 

ureyri. 
Þorsteinn    Grímsson,     gagnfræð- 

ingur,  Krossanesi. 
Þorsteinn    Stefánsson,    Hlöðum  í 

Hörgárdal. 


Þingeyjarsýsla. 

Guðmundur    Vilhjálmsson,    bók- 

sali,  Syðra-Lóni  '12. 
Steinn  Emílsson,  verzlunarmaður, 

Þórshöfn  '13. 
Þorsteinn    Arnljótsson,    kaupm., 

Þórshöfn  '12. 


Skýrslur  og  reikningar. 


Xlt 


Hásavíkur-umboð. 

(Umboðsm.    Stefán    Guðjohnsen, 

verzlunarstjóri)!). 

Aðalgeir  Davíðsson^  bóndi,  Stóru 

Laugum. 
Aðalsteinn  Kristjánssou,  kaupm., 

Húsavík. 
Arni  Jakobsson,  bóndi,  Hólum. 
Arni  Jónseon,  bóndi,  Þverá. 
Benedikt      Bjarnason,      kennari, 

Húsavík. 
Benedikt  Guðnason,  Grænavatni. 
■^Benedikt  Jónsson,  sysluskrifari, 

Húsavík. 
■'^Benedikt     Kristjánsson,     præp. 

hon.,  Húsavík. 
Björn  Guðmundsson,  bóndi,  Grjót- 

nesi. 
Björn    Þórarkissop,    bóndi,    Vík- 

ingavatni. 
*Egill  Sigurjónsson,  bóndi,  Laxa- 

mjri. 
Gísli  Pótursson,  læknir,  Húsavík. 
Guðjohnsen,  Stefán,  verzlunarstj., 

Húsavík. 
Guðmundur  Jóhannesson,  bóndi, 

Fagranesi. 
Haukur  Ingjaldsson,  Garðshorni. 
*Hólmgeir    Þorsteinsson,     bóndi, 

Vallakoti. 
Indriði  Þorkelsson,    bóudi,  Ytra- 

Fjalli. 

^Jakob  F.álfdánarðon,dbrm.,Húsa- 

vík. 
Jóhannes  Þorkelsson,  hreppstjóri, 

Syöra-Fjalli. 
Jón  Benediktsson,  Garði. 
*Jón  Bjdrnsson,  Skógum  í  Axar- 

firði. 
Jón  Jónasson,  Húsavík. 
Jón  Jónsson  Gauti,    bóndi,  Héð- 

inshöfða. 
Jón    Sigurðsson,    gagnfræðingur, 

Yzta-Felli. 
■*Jónas    Jónsson,    verzlunarstjóri, 

Flatey. 


Konráð  Vilhjálmsson,bóndi,Hafra- 

læk. 
Lestrarfélag  Slóttunga. 
Lestrarf  ólag  S  valharðshrepps,  Þist- 

ilfirði. 
Matthías     Eggertsson,     prestur, 

Grímsey. 
Páll    Kristjánsson,     kaupmaður, 

Húsavík. 
^Pétur  Jónsson;  alþm.,  Gautlönd- 

um. 
Sigfús  Hallgrímsson;  bóndi,  Vog- 

um  við  Myvatn. 
^Sigtryggur  Helgason,  bóndi.Hall- 

bjarnarstöðum. 
Sigurður     Sigfússon,     sölustjóri, 

Húsavík. 
Sigurður  Sigurðsson,  hreppstjóri, 

Halldórsstöðum. 
Sigmundur    Sigurðsson,     lœknir, 

Breiðumyri. 
Snorri  Jónsson,  hreppstj.,  Þverá. 
Stefán  Pótursson,  Húsavík. 
*Steingrímur  Jónsson,  syslumað- 

ur,  Húsavík. 
Syslubókasafn  Suður-Þingeyinga. 
Valdemar     Valvesson,      kennari, 

Húsavík. 
Þorbergur  Þórarinsson,  hreppstj., 

Sandhólum. 
Þórarinn    Jónsson,    bóndi,    Hall- 

dórsstöðum. 
Þórólfur  Sigurðsson,  gagnfrœðing- 

ur,  Baldursheimi. 
Örn    Sigtryggsson,    búfræðingur, 

Hallb  j  arnarstöðum. 


Norður-Múlasýsla. 

Björn  Ól.  Gíslason,  bókari,  Borg- 

arfirði  '13. 
Gunnlaugur  A.  Jónsson,  verzlun- 

arm.,  Höfn,  Bakkafirði  '12. 
Jón  Sigfússon,  búfræðingur,Svína- 

felli,  Hjaltastaðaþinghá  '13. 
Lestrarfólag  Hjaltastaðahrepps. 


*)   Skilagrein  komin  fyrir  1913. 


XX 


Skýrslur  og  reikningar. 


Ólafur  B.  Jónsson,  Hrafnabjörg- 

um  '13. 
Sigurður  Þorsteinsson,  Sturluflöt 

í  Fljótsdal  '13. 
Stefán     Benediktsson,     Merki    á 

JÖkuldal  '12. 
Þorsteinn    M.    Jónsson,    kennari, 

Borgarfirði  '12. 

Vopnafjarðar-umboð. 

(Uniboðsm.    Þór.    B.    Stefánsson 

verslunarstjóri)^). 

Árni  Jónatansson,  Búastöðum. 
Björn  Jónasson,  bóndi,  Hámundar- 

stöðum. 
Einar    Helgason,   bóndi,   Teigi  í 

Vopnafirði. 
Einar  Jónsson,  prófastur,  Hofi. 
■^lngólfur  Gíslason,  læknir,  Vopna- 

firði. 
Jón    Halldórsson,     præp.     hon., 

Sauðanesi. 
Jón  Sigurjónsson,  verzlunarmað- 

ur,  Vopnafirði. 
Óiafur    Metúsalemsson,     Bustar- 

felli. 
•^Páll  Einarsson,    bókari,  Vopna- 

firði. 
Stefán  Friðriksson,  Eyviudarstöð- 

um. 
Víglundur       Helgason,        bóndi, 

Hauksstöðum. 
■^Þór.    B.  Stefánsson,    verzlunar- 

stjóri,  Vopnafirði. 


Rangár-umboð. 

(Uraboðsmaður    Björn    Hallsson, 

alþingismaður)^) . 

Björn  Hallsson,  alþm,  Rangá. 
Gísli    Helgason,    bóndi,    Skógar- 

gerði. 
Guðmundur  Ólason,  búfræðingur, 

Höfða  á  Völlum. 


*Gunnar  Sigurðsson,  Hleinagarði. 
Kristján    Jónsson,    búfræðillgur, 

Hrjót. 
Lestrarfólag  Fljótsdalshrepps. 
Ólafur  Ó.  Lárusson,  læknir,  Eið- 

um. 
Sigurður     Antóníusson,     búfræð- 

ingur,  Sleðbrjót. 
Sveinn    Bjarnason,    bóndi,    Hey- 

kollsstöðum. 

Seyðisfjarðar-umboð. 

(Umboðsmaður  Lárus  Tómasson, 

bóksali,  Seyðisfirði)2). 

■^Benedikt  Jónasson,  verzlunarm., 

Seyðisfirði. 
Björn  Þorláksson,  prestur,  Dverga- 

steini. 
Guðmundur  Guðmundsson,    hók- 

haldari,  Múla. 
Guðmundur  V.  Kristjánsson,  úr- 

smiður,  Seyðisfirði. 
■^Halldór  Stefánsson,  »Hamborg«. 
■^Hermann  Þorsteinsson,  skósmið- 

ur,  Seyðisfirði. 
■^Jón  Jónsson,  bóndi,  Firði. 
Kristján      Kristjánsson,     læknir, 

Seyðisfirði. 
Lestrarf élag  Borgarf j arðarhrepps. 
Lestrarfólagið  »Dagsbrún«,  Seyð- 

isfirði. 
Lestrarf él  ag    Sey ðisf j  arðar hrepps. 
Sigurður     Jónsson,     kaupmaður, 

Seyðisfirði. 
■^Sigurjón  Jóhannsson,  kaupmað- 

ur,  Seyðisfirði. 
Stefán     Th.     Jónsson,      konsúll, 

Seyðisfirði. 
Þórarinn  Guðmundsson,  kaupm., 

Seyðisfirði.  *^ 


Suður-Múlasýsla. 

Á.rni    Jónsson,    prófastur,  Hólm 
um  Reyðarfirði. 


^)    Skilagrein  komin  fyrir  1913. 
^)   Skilagrein  ókomin  fyrir  1913. 


Skýrslur  og  reikningar. 


XJ.I 


Benedikt  Sveinsson,  bóksali,  Borg- 

areyri  við  Mjóafjörð  '12. 
■'^Blöndal,  Benedikt,  búfræðingur, 

Eiðum  '13. 
■^Búnaðarskólinn  á  Eiðum  '14. 
Eiríkur      Sigurðsson,       kennari, 

Hjartarstöðum  '12. 
^Guttormur      Vigfússon,     præp. 

hon.,  Stöð  i  Stöðvarfirði  '12. 
■^Hákon    Finnsson,    bóndi,    Arn- 

aldsstöðum  '12. 
Jón      Sigurðsson,      búfræðingur, 

Hjartarstöðum  '13. 
■^Lestrarfélag  Stöðfirðinga  '13. 
Magnús  Blöndal  Jónsson,  prestur, 

Vallanesi  '14. 
■^Magnús    Stefánsson,  búfræðing- 

ur,  Eiðum  '13. 


Norðfj  arðar-umboð. 

(Umboðsm.  Þorbergur  Guðmunds 

son,  búfræðingur)^). 

Bergur  Eiríksson,  trésmiður,  Nesi 

í  Norðfirði. 
Eiríkur  Runólfsson,  kaup  n.,  Nesi 

Norðfirði. 
Hjálmar  Ólafsson,  verzlunarmað 

ur,  Nesi  í  Norðfirði. 
Ingvar  Pálsson,útvegsbóndi,Norð- 

firði. 
Jónas  Andrósson,   kaupfólagsstj., 

Nesi  í  Norðfirði. 
Jón  Jónsson,  Ormsstöðum. 
Lúðvík  Sigurðsson,  Nesi. 
Sigurjón  Magnússon,  Nesi  í  Norð 

firði. 
Sveinn  Arnason,  trésm.,  Nesi. 
Valdemar     Sigurðsson,     kennari, 

Nesi  í  Norð^irði. 
Vigfús    Sigurðsson,    trésm.,  Nesi 

í  Norðfirði. 
Zoéga,  Tómas  J.,  verzlunarmaður, 

Nesi  í  Norðfirði. 
Þorbergur    Guðmundsson,    búfr., 

Nesi  í  Norðfirði. 


Eskifjarðar-umboð. 

(Umboðsmaður  Stefáu  Stefánsspn, 

bóksali  á  Eskifirðii). 

Arnesen,  J.  C.  F.,  konsúll,  Eski- 

firði. 
Einar  Hálfdánarson,  lausamaður, 

Hafranesi. 
Friðrik  Steinsson,  Eskifirði. 
Guðm.  Ásbjarnarson,  Eskifirði. 
Jón  Valdemarsson,    gagnfræðing- 

ur,  Seljateigi. 
Sigurður      Hjörleifsson,     læknir, 

Eskifirði. 
"^Sigurður  Vigfússon,  kenn.,  Eski- 

firði. 
■^Sveinbjörn     P.     Guðmund^son, 

Hólmum  í  Reyðarfirði.  i^ 


Fáskrúðsfj  arðar-umboð. 

(Umboðsm.Marteinn  Þorsteinsson, 

bókhaldarii). 

■^Björgvin  Þorsteinsson,  verzlunar- 

maður,  Fáskrúðsfirði. 
■^Einar    Indriðason,    bóndi,  Vatt- 

arnesi. 
Georg    Georgsson,     læknir,     Fá- 

skrúðsfirði. 
Halldór  Pálsson,  búfr.,  Tungu. 
Höskuldur     Stefánsson,      bóndi, 

Dölum. 
■^Jón    Davíðsson,   verzlunarstjóri, 

Fáskrúðsfirði.  '    " 

Lestrarfélag  Búðáþorps. 
■^Magnús     Gíslason,     cand.,    Fá- 

skrúðsfirði. 
^Marteinn  Þorsteinsson,  bókhald- 

ari,  Fáskrúðsfirði. 
Páll  Benjamínsson,    verzlunarm., 

Fáskrúðsfirði. 
Páll  Pálsson,  kenn.,  Fáskrúðaf. 
Stefán  Gíslason,  Kolfreyjustað. 
Stefán    Guðmundsson,  verzlunar- 

fulltrúi,  Fáskrúðsfirði. 
Þorgeir  Jónasson,   KqlfreyjuBtað, 


*)   Skilagrein  komin  fyrir  1918. 


e 


XXII 


Skýrslur  og  reikningar. 


Dj  úpavogs-umboð. 

(Umboðsmaður  Bjarni  Eiríksson, 

kennari^). 

Bjarni  Eiríksson,  kennari,  Djúpa- 

vogi. 
*Björn    Björnsson,    verzlunarm., 

Djúpavogi. 
Björn    Jónsson,  verzlunarmaður, 

Djúpavogi. 
Björn    R.    Stefánsson,  verzlunar- 

stjóri,  Breiðdalsvík. 
*Elís  Jónsson  verzlstj.,Djúpavogi. 
Helgi  Einarsson,  bóndi,  Melrakka- 

nesi. 
Ingim.    Steingrímsson,     verzlm., 

Djúpavogi. 
Jón  Arnason,  óðalsbóndi,  Múla  í 

Álftafirði. 
Jón    Finnsson,    prestur,    Hrauni 

við  Djúpavog. 
Jón  Jónsson,  lausam.,  Geithellum. 
Pótur  Þorsteinsson,  prestur,  Ey- 

dölum. 
Sveinn    Sveinsson,  bóndi,  Hofi  í 

Álftafirði. 
•^Thorlacíus,  Óiafur,  læknir,  Bú- 

landsnesi. 

Skaftafelissýsla. 

*Ari  Hálfdanarson.  hreppstjóri, 
Fagurhólsmyri,  Öræfum  '13. 

Guðm.  Sigurðsson,  söðlasm.,  Höfn 
í  Hornafirði  '12. 

■'^Lestrarfólag  Mýrahrepps  '12. 

Lestrarfólag  Suðursveitar  '12. 

Þórhallur  Daníelsson,  kaupmað 
ur,  Hornafirði  '12. 

Lóns-umboð. 

(Umboðsmaður  Jón  Jónsson, 

prófastur^). 

Bjarni  Guðmundsson,  bókhaldari, 
Höfn  í  Hornafirði. 


Jón  Guðmundsson,  kennari,  Höfn 

í  Hornafirði. 
*Jón  Jónsson,  prófastur,  Stafafelli. 
Lestrarfólag  Lónsmanna. 
Sigurður    Arngrímsson,    kennari, 

Höfn  í  Hornafirði. 
^Sigurður  Sigurðsson,  kenn.,  Hof- 

felli  í  Öræfum. 
Þorleifnr    Jónsson,    hreppstj.    og 

alþm.,  Hólum. 


Víkur-umboð. 

(Umboðsm.  Jón  Ólafsson,  kennari, 

Vík  í  M/rdal). 

Bjarni  Einarsson,  prófastur,  Myr- 

um  í  Alftaveri  '13. 
Bjarni    Jensson,    læknir,    Breiða- 

bólsstað,  Síðu  '11. 
Björn  Runólfsson,  Holti  '13. 
Brynjólfur  Einarsson,  Reyni  '14. 
Eggerz,  Sigurður,  sýslum.,  Yík  í 

Myrdal  '13. 
■^Einar  Erlendsson,    verzlunarm., 

Vík  í  Myrdal  '14. 
^Eyjólfur    Guðmundsson,   hrepp- 

stjóri,  Hvoli  í  Myrdal  '13. 
Guðlaugur  Jónsson,  verzlunarm., 

Vík  '13. 
Jóhann  Sigurðason,  búfræðingur, 

Kirkjubæ. 
■*Jón    Ölafsson,    kennari,    Vik    í 

Mýrdal  '13. 
■^Lestrarfólag  Dyrhólahrepps  '13. 
Ólafur  Runólfsson,  VíkíMýrdaP09. 
■^Sigurjón    Kjartansson,  kennari, 

Vík  í  Myrdal  '14. 
Þorsteinn  Einarsson,  verzlunarm., 

Vík  í  Myrdal  '13. 
Þorsteinn  Þorsteinsson,  verzl.stj., 

Vík  í  Myrdal  '13. 


*)    Skila^ein  komin  fyrir  1913, 


Skýrslur  og  reikningar. 


xxm 


Rángárvallasýsla. 

Árni  Ingvarsson,  Núpi  '13. 
Björgvin  Vigfússon,    syslumaður, 

EfraHvoli  '13. 
Einar    Jónseon,    Tjörnum    undir 

Eyjafjöllum  '13. 
Guðbrandur  Magnússon,Holti  '13. 
Guðmundur  Guðfinnsson,  læknir, 

Stiórólfahvoli  '12. 
Jakob  Lárusson,  prestur,  Holti'13. 
Jón    Guðmundsson,  bóndi,  Ægis- 

síöu  '12. 
Jón      Hjörleifsson,      hreppstjóri, 

Drangshh'ð  '13. 
Jón  Jónsson,  bóndi,  Syðri-Hömr 

um  '13. 
Lestrarfélag  Landmanna  '13. 
Ólafur    Finnsson,    prestur,  Kálf- 

holti  '13. 
Sigrún  Pálsdóttir,  Efra-Hvoli  '13. 
*Skúli  Skúlason,  prófastur,  Odda 

'14. 
■'^Thorarensen,  Grímur,  hreppstj., 

Kirkjubæ  '13. 
■^Tómas    Sigurðsson,  hreppstjóri, 

B^rkarstöðum  '13. 
Ungmennafólagið  »Hekla«  '13. 
■^Vigfús    B«ffgsteins8on,  Brúnum, 

'13. 
Þorsteinn  Benediktsson,    prestur, 

Kanastöðum  '12. 
Þorateinn  Jónsson,oddviti,Moldar- 

tungu  '13. 


Árnessýsla. 

Ágúst  Helgason,  bóndi,  Birtinga- 

holti  '13. 
Eggert    Benediktsson,    hreppstj., 

Laugardælum  '12. 
Einar  Jónsson.  lausam.,  Bala  '12. 
■''•Gestur    Einarsson,   bóndi,  Hæli 

'12. 
^Gísli    Jóusson,    StóruReykjum, 

'13. 


■'^Guðm.    Guðmundsson,    bóksali, 

Eyrarbakka  '13. 
Guðm.    Lyðsson,    bóndi,  Fjalli  á 

Skeiðum  '13. 
Halldór    Jónsson,  bókb.  Noröur- 

koti,  Grímsnesi  '13. 
Ingimundur  Jónsson,  búfr.,  Holti 

í  Stokkseyrarhreppi  '13. 
Jónas    Halldórsson,    hreppstjóri, 

Hrauntúni  '13. 
Jón  Sigurðsson,  cand.  phil.,  Kall- 

aðarnesi  '13, 
■^Kjartan  Helgason,  prestr,  Hruna 

'14. 
"^Le8trarfél.Baldur,Hraung.hr.'13. 
^Lestrarfólag  Gnúpverja  '13. 
LQstrarfólagið  »Mímir«,  Ölfu8Í'12. 
Lestrarfélag  Stokkseyrar  '13. 
Ólafur  Árnasou,  kaupm:,  Stokks- 

eyri  '13. 
Páll    Lyðsson,    hreppstj.    Hlíð   í 

Gnúpverjahr.  '12. 
Sígurður  Ólafsson,  syslum.,  Kall- 

aðarnesi  '12. 
Thorsteinsson,  Jón,  prestur,  Þing- 

velli  '12. 
Ungmennafólagið  »Hvöt«,  Gríms- 

nesi  '12. 
^Þorsteinn  Þórarinsson,    Drumb 

oddsstöðtim  '13. 
■^Þorvaldur    Þorvaldsson,    Skapt- 

holti,  Gnúpverjahr.  '13. 
Þórður    Magnússon,    búfr.,  Hvít- 

árholti  '13. 


Vestmanneyjasýsla. 

Vestmanneyja-umboð. 

(Umboðsm.  Jón  Sighvatsson,  bók- 
sali)!). 

Árni  Jóhannsson. 
■^Arni  Sigfússon,  kaupm. 
■'^Friðrik  Þorsteinsson,  bókh. 
Gunnar  Ölafsson,  kaupm. 


^)    Skilagrein  komin  fyrir  1913, 


XXIV 


Skýrslur  og  reikningar. 


Jóhann  Þ.  Jósefsson,  kaupm. 
Johnsen,  Gísli  J.,  konsúU. 
Jón  Einarsson,  kaupfólagsstj. 
Jón  Jónsson,  útvegsbóndi. 


Magnús  Kristjánsaon,  kennari. 
Magnús  Stefánsson,  sysluskrifari. 
■^Skólabókasafn  Vestmanneyja. 
S/slubókasafn  Vestmanneyja. 


B.    1  Vesturheimi. 


Kanada  og  Bandaríkin. 

Andrews,    A.  le  Roy,  Ithaka  N. 

Y.  '13. 
Cornell  University  Library,  Ithaca 

N.  Y.  '13. 
■^Halldór    Hermannsson,    bókav. 

Ithaca  N.  Y.  '13. 
Hollander,  Dr.  Lee  M.,  Madison, 

Wis.   '11. 
Icelandic  Library  »Mímir«,  Pem 

bina,  N.  Dac.  '13. 
Jón    Sigurösson,     fyrv.     fulltrúi 

Winnipeo;  '13. 
Magnús    Jónsson,    prestur,  Pem 

bina,  N.  Dac.   '12. 
Newberry  Library,  Ciiicago  '11. 
University      Libraiy,       Toronto 

Canada  '12. 
Þorbergur  Þorvaldsson,  dr.,  Cam 

bridge,  Mass.  '13. 


Vesturheims-umboð. 

(Umboðsm.  H.  S.  Bardal,  bóksali 

í  Winnipeg)^). 

Aibert  Jónsson,  Winnipeg. 
Arason,  W.  B.,  Husawich. 
Arni  Eggertsson,  Winnipeg. 
Arni    Jónsson,      Sleipnir,     Sask. 

Can. 
■^Arni  Sveinsson,  Glenboro. 
Asgrímur  Sigurðsson,  Winnipeg. 
Askdal,    K.  S.,  Minneota,  Minn. 
Bandalag  PembínasafnaðarN.Dak. 

U.  S.  A. 


Bergmann,      Friðrik,     prófessor, 

Winnipeg. 
Bergmann,     Jonas     S.,     Gardar, 

Pembina. 
■^Bjarnason,    J.  M.,   Bismarhave, 

Van. 
Björnsson,  G.  B.,  Minneota,  Minn. 
Bókasafn  Tjaldbúðarsafn.,  Winni- 

peg. 
Breiðfjörð,  A.  G.,  Seamo. 
Christophersson,      Hernit,     Brú, 

Man. 
Ciemens,  J.,  prestur,  Glenboro. 
Davidsson,  Charles  G.,  St.  Paul., 

Minn. 
Eggert  Jóhannesson,  Winnipeg. 
Eggertsson,  J.,  Winnipeg. 
EgiU  Erlendsson,  Winnipeg. 
Evendsen,  G.  J.,  Edinburgh,  N. 

Dak. 
■^Eyjólfur  S.  Guðmundss.,  Jacoma, 

Wash. 
Finnbogi     Hjálmarsson,     Winni- 

pegosis. 
Friðjón  Friðriksson,   kaupmaður, 

Winnipeg. 
Friðrik     Hallgrímsson,     prestur, 

Baldur,  Man. 
Geirmundur  B.  Olgeirsson,  Edin 

burgh,  N.  D. 
Gestur  Jóhannsson,  Poplar  Park, 

Man. 
Gísli    Egilsson,    Lögberg,    Sask,, 

Can. 
Goodman,  G.  G.,  Wynyard,  Sask. 
Goodman,  Gísli,  Winnipeg. 


^)    Skilagrein  ókomin  fyrir  1913, 


Skýrslur  og  reikningar. 


xxv 


Goodmannsson,  Barney,  Ivanhoe, 

Minn. 
Guðmundur     Arnason,     prestur, 

Winnipeg. 
■^Guðni  Þorsteinsson,  Gimli,  Man. 
Gunnar  Johannsson,  Dongola. 
Guttormsson,  Thorst.,  Winnipeg. 
•^Halldórsson,  M.  B.,  dr.,  Souris, 

N.  Dak. 
Henderson;  John,  Winnipeg. 
Hjálmar     F.     Daníelsson,    Otto, 

Man. 
Isdal,  J.  P.,  Winnipeg. 
Jakob  Guðmundsson,  South  Hill, 

Vau: 
Jóhannes  S.  Björnsson,    Inkster, 

Grand  Fork. 
Johann   0.  Björnsson,  Wyuyard, 

Sask. 
■^Jóhann  Pálsson,  Clarkleigh,  Man. 
■^Johnson,     Arthur    A.,    Mozart, 

Sask. 
Johnson,  Baldur  B.  A.,  Langen- 

burg. 
Johnson,      Hallgrímur,     B.     A., 

Winnipeg. 
Johnson,  Kristján,  Duluth. 
Johnson,  Paul,  Winnipeg. 
Jón  Abrahamsson,  Anthler,  Sask. 
Jón  Arnason,  B.  A:  Wynyard. 
Jón  Einarsson,  Winnipeg. 
Jóii  J.   Hallson,  Hólar,  Sask. 
Jónas  Daníelsson,  Winnipeg. 
■^Jónsson,  M.  G.,  Blaine,  Wash. 
Jóseph     Arngrímsson,     Ivanhoe, 

Minn. 
Klemens  Jónasson,  Selkirk. 
Kristinsson,    Kr.    Fr.,    Framnes, 

Man. 
Kritítján      Sigurðsson,     ritstjóri, 

Winnipeg. 
Kristján  Stefánsson,  Winnipeg. 
■^^Lestrarfélagið    Argalinn,     Wild 

Oak,  Man. 
^Lestrarfólagið  Dagsbrún,  Lund 

ar,  Man. 
Lestrarfélagið  Fjólan,  Nes,  Can. 
Lestrarfélagið  Fram,  Arnes,  Man. 


Lestrarfólagið  Fróði,  Brown,  Man 
Lestrarfólagið  Gangleri,  Gardar. 
Lestrafólagið  Gimló. 
Lestrarfélagið    Hafstjarnan,     Pt 

Roberts,  Wash. 
Lestrarfólagið      Harpa,      Blaine, 

Wash. 
Lestrarfélagið      Hekla,       Yarbo 

Sask. 
■^Lestrarfólagið  Herðubreið,  Narr 

ows,  Man. 
■^Lestrarfólagið    Iðunn,    Marker 

ville,  Alberta. 
Lestrarfólagið   IngóJfur,  Vancou 

ver. 
Lestrarfólagið      ísland,     Baldur 

Man. 
Lestrarfólag  íslendinga  í  Cypres 

sveit,  Glenboro. 
Lestrarfólagið    Mentahvöt,    Otto 

Man. 
Lestrarfólag    Mikleyinga,  Hekla, 

Can. 
Lestrarfólagið  Mímir,  Wynyard. 
Lestrarfólagið  Stjarnan,    Selkirk 

Man. 
Lestrarfólagið  Tilraunin,  Keewat 

in,  Ont. 
Lestrarfólagið   Verðandi,  Mozart, 

Sask. 
Lestrarféiagið      Vestri,     Seattle 

Wash. 
Lestrarfólagið    Þjóðernið,   Winni 

peg  Beach. 
Lestrarfélagið    Þörfin,    Kristnes, 

Sask. 
Lestrarfólagið  Æskan,  Dakota. 
Long,  S.  M.,  Winnipeg. 
Magnús  Bjarnason,  Mountain,  N. 

Dak. 
Magnús  Hinriksson,Churchbridge 
Magnússon,  S.,  Duluth. 
Norman,  J.  0.,  Lögberg,  Sask. 
Oddsson,  Th.,  Winnipeg. 
Olson,  A.  B.,  Gimli,  Man. 
Ólafsson,  K.  K.,  prestur,  Gardar 

N.  Dak. 
Ólafur  Kjartansson,  Winnipeg. 


XXVI 


Skýrslur  og  reikningar. 


Pótar  Hjalmsson,  prestur,  Mark- 

erviUe,   Alberta. 
Runólfur  Marteinsson,  Winnipeg. 
Scheving,  S.  P.  Victoria  B.  C. 
Sigfús  Magnússon,  Duluth,  Minn. 
Sigtryggur  Jónasson,  Arborg. 
Sigurðsson,    Job,    Mrs.,    Upham, 

N.  Dak. 
Símon  Símonarson,  Winnipeg. 
Snædal,    Guðm.  S.,  Hallsson,  N. 

Dak. 
Steingrímur  Þorláksson,  prestur, 

Selkirk. 
Stephens,      Goodie,     Miss,     San 

Francisco. 
Stephensen,  Ólaf ur,  lækuir, Winni- 

StraumfjörÖ,  Jóhann,  Icel.  River, 

Seamo. 
Styrkár  Vesteinn  Helgason,L^lie, 

Sask. 
Sveinn  Árnason,  Seattle,  Wash. 
Swanson,  Fred.,  Winnipeg. 
Thordarson,    C.    H.,  verksmiðju- 

eigandi,  Chicago. 


Thordarson,  Th.,  Icel.  River.  Man 
Thordarson,  Thordur,  dr.,  Minne 

ota,  Minn. 
Thorgeirsson,    Mart.,    Akra,    N 

Dak. 
Thorlaksson,  Inga,  Mountain,  N 

Dak. 
Thorsteinsson,     Eiríkur,    Winni 

pegosis. 
Thorsteinsson,  Oddnr,  Icel.  River 

Man. 
Tómas     Jónasson,     Icel.     River 

Man. 
Victor    Eyjólfsson,    Icel.     Riverj 

Man. 
Vídal,  Sig.  J.,  Hnausar,  Man. 
Wilhelm  Kristjansson,  Otto  P.  0 

Man.  Can. 
Þorgerður    Þórðardóttir,    Winni 

peg- 
Þorgils  Þorgeirsson,  Winnipeg. 
Þorleifur  Jónsson,  Lögberg,  Sask 
Þórður  Árnason,  Mozart,  Sask. 
■^Þórir  Björnsson,  Duluth,  Minn 


C.     í  öðmm  löndnm. 

(Bóksölu-umboð  hefir  Gyldendalske  Boghandel  Nordisk  Forlag, 
Klareboderne  3,  Kaupmannahöfn)^). 

Fœreyjap. 


Dahl,  Jakob,  kennaíi,  Thorshavn 

*13. 
Paturson,    Joannes,    kongsbóndi, 

Kirkjubæ  '13. 
Petersen,    Pr.,   prófastur,  Österö 

'13. 
Simun  av  Skarði,  lyðháskólastjóri, 

Fagralíðar-háskóli  '13. 

Danmörk. 

^Blöndal,  Sigfús,  bókavörður,  Am- 
agerbrog.  153,  Kh.  '13. 


■^Blöndahl,  Sighv.,  stud.  jur.,  H. 

C.  Örstedsv.  57,  Kh.  '14. 
Bogi  Ólafsson,  stud.  mag.,  Ravns- 

borgg.  5  B  '13. 
Gad,  G.  E.  C,  bóksali,  Vhnmel- 

sk.  32  '13. 
Gísli  Bryniólfssqn,  læknir,  Danne- 

brogsg.  1  '13. 
Guðjón     Eiríksson,     búfr.,     Vil- 

helmsdal.  Merkov  St.  '13. 
Hafsteinn      Pótursson,     prestur, 

Fiolstr.  28  '13. 
Halldór  Kristjánsson,  stud.  med., 

Blaagaardsg.  29  'l^. 


^)    Skilagrein  ókomin  fyrir  1913. 


Skýrslur  og  reikningar. 


XXVII 


Hammerich,  M.,  cand.  jur,,  Cast 

elsvej   21  '13. 
Haraldur  Sigurðsson,  tannlæknir, 

Österbrog,  60  '13. 
^Jakob  Gunnlögsson,  stórkaupm., 

Niels  Juelsg.  '13. 
Johansen,      J.,     Landbrugsskole- 

lærer-  Ladelund  pr.  Vejen  '13. 
Johnsen,    Olafur    H.,    fyrv.  yfir- 

kennari,  Odense  '13. 
Jón    Sveinbjörnsson,    cand.   jur., 

Paludan  Múllersvej  3  '13. 
Kristján    Björnsson,  stud.  med., 

Regensen  '13. 
Magnús      Magnússon,      prestur, 

Bregninge  pr.  Ringk.  '13. 
^Melsted,    Bogi    Th.,    mag.  art., 

Ole  Suhrsg.   18.  '13. 
Móses     Jónsson,    kaupm.,    Saxo- 

gade  38,  Kh.  '13. 
Möller,    J.    V.,    prentari,    Heste- 

möllestr.  5  '13. 
Nordal,      Sigurður,     mag.     art., 

Dosseringen  6  '13. 
Olrik,    Axel,  dr.  phil.,  prófessor, 

Gl.  Kongevej   174  '13. 
Pétur    Bogason,  læknir,  Faxinge 

Sanat.  pr.  Præstö  '13. 
Sigurður  Sigtryggss.,  cand.  mag., 

Mölholm  pr.  Vejle  '13. 
Sóreyjarskóla  bókasafn,  Sorö  '13. 
Stefáu     Stefánsson,    cand.    jur., 

Villa     Christineberg,    Sölleröd 

pr.  Holte  '13. 
Sveinbjörn    Sveinbjörnsson,   yfir- 

kennari,  Aarhus  '13. 
Thomsen,  Ditlev,  konsúll  '13. 
Thoroddsen,  Guðmundur,  læknir, 

'13. 
Tulinius,   Thor.    E,,  stórkaupm., 

Gefionsplads  5  '13. 
Valtyr  Guðmundsson,  docent,  dr. 

phil.,  Amagerbrogade  151  '13. 
■^Wiehe,  Holger,  mag.  art.,  Öst- 

ersög.  96  '13. 

^lp  Noregur. 

Háskólabókasafnið,  Kristiania  '13. 


Katedralskolens  Bibliotek,  Krist- 

iania  '13. 
Kolsrud,    Oluf,    Universitetsstip- 

endiat,  Kristiania  '13. 
Sars,  J.  E.,  prófessor,  Kristiania 

'13. 
^Skásheim,    Anders,    bókhaldari, 

Bergen  '13. 
Stórþingisbókasafnið  í  Kristjaníu 

'13. 
Vísindafélagið   í  Þrándheimi  '13. 


Svlþjóð. 

Cederschiöld,    Gustav,    prófessor, 

dr.  phil.,  Göteborg  '13. 
Koch,    Axel,  prófessor,  dr.  phiK, 

Lund  '13. 
Lunds    Universitets    Nord.  Sem- 

inarium  '13. 
Söderwall,  K.  F.,  prófessor,  Lund 

'13. 
Zadig,  Viggo,  cand.  phil.,  Malmö 

'13. 


Þýzkaland. 

AndersoD,  Ernst,  godsegare,  AU* 

enstein,  Preussen  '13. 
Blankenstein,    M.     v.,    litt.    dr., 

Berlin  '13. 
Erkes,    Heinrich,    kaupm.,  Köln 

'13. 
Gebhart,    Aug.,    prof,    dr.    phil., 

Niirnberg  '15. 
Gotzen,  Jos.,  dr.  phil.,  Köln  *13. 
"*^Gruner,    Max,    dr.  phil.,  Berlín 

'13. 
Hermann,  Paul,    prof.    dr.  phil., 

Torgau  '13. 
Heydenreich,    W.,    dr.  phil.,  Ei- 

senach  '13. 
Mayer,  E.,  prof.  dr.  phil,,  WlirtíS- 

burg  '13. 
Meissner,  R.,  professor  dr.  phil., 

Bonn  '13. 


XXVIII 


Skýrslur  og  reikníngar. 


Staatsbibliothek,  Mtinchen  '13. 
Stadtbibliothek,  Hamburg  '13. 
Universitetsbibliothek^  Kiel  '13. 


Engrand. 

(Umboðsm.  The  Viking  Club, 
Chelsea,  London). 

Banks,  Mrs.  M.  M.,  London  '13. 
Craigie,  W.  A.,  M.  A.  prófessor, 

Oxford  '14. 
Johnston,  A.  W.,  Chelsea,  Lond- 

on  '14. 
Phillpotts,  Miss  Bertha  S.,  Tun- 

bridge  Wells  '14. 
Sephton,    J.,    prestur,   Liverpool 

14. 


Holland,  Befgia,  Frakkrand, 
Austurríki  og  Rússland. 

Austin,  C.  K.,  læknir,  París  '13, 
Boer,  K  C,  próf.  dr.  phil,  Amst- 

erdam  '13. 
Cahen,     Maurics,    agrégó    de    V 

Universitó,  Paris  '14. 
Courmont,    Andró,    agrógó  de  1' 

Université,     La    Varenne    St. 

Hilaire,  Seine  '13. 
Hoogt,  J.  M.  van  der,  litt,  cand., 

Wageningen^  Nederl.  '13. 
Jon    Sveinsson,    prestur,  Exaten 

bei  Baexem,  Nederl.  '15. 
Krijn,  Sophie  A.,  Amsterdam  '14. 
Iiascaronsky,    Bas.    Greg.,    próf,, 

Kiew  '14. 
^de  Vries,    J.   P.  M.  L.,   litt.  ». 

doct.,     Waatérgraafsmeer     bei 

Amsterdam  '13. 


vX; 


SKIRNIR 


TÍMARIT  HINS  ÍSLENZKA  BÓKMENTAFÉLAQS 


LXXXIX.  ÁR 


RITST]ÓRI 

GUÐM.  FINNBOQASON 

DFt.  PHIL. 


REVKJAVÍK 

ISAFOLDARPRENTSMIBJA-  1915 


Efnisskrá. 


Bls. 

Þorsteinn  Erlingsson,  eftir  Guðm.  Magnússon 1 

Þorsteinn  Erlingsson  (kvæði),  eftir  Gudm.  Fridjónsson    ....  17 

Eólkorustan  á  Clontarf,  eftir  Indrida  Einarsson 20 

Kórmakur  (kvæði),  eftir  Einar  Benediktsson 40 

Ódauðleiki  og  annað  lif  i  þjóðtrú  íslendinga  að  fornu  og  nýju  eftir 

Jónafi  Jónasson 44 

Loftfaraljóð,  eftir  Henrik  Ibsen,   Matthias  Jochumsson  isleozkaði  b3 

Mál  og  menning,  eftir  Bjarna  Jónsson  frá  Yogi 78 

Þorsti  (æfintýri),  eftir  Ólöfu  á  Hlödum       97 

Gátur,  eftir  Guðm.  Finnbogason 104 

Fólgin  nöfn  i  rimum,  eftir  Pál  Eggert  Olason 118 

Bjartsýni  og  svartsýni,    eftir  Guðm.  Finnbogason 133 

Kopernikus,  eftir  Janus  Jónsson 142 

Æskuminningar,  eftir  Magnús  Magnússon 150 

Svarta  höUin,  eftir  Siq.  Fanndal 160 

Alþýðukveðskapur,  eftir  Einar  E.  Sœmundsen       169 

Ritfregnir,  eftir  Björn  M.  Olsen,  Jón  Jakobsson,  Guðm.  Hann- 

son,  Einar  E.  Sœmundsen  og  Guðm.  Finnboqason    .    .    .  181 

ísland  1914,  eftir  Þorstein  Gislason 209 

Útlendar  fréttir,  eftir  Þorstein  Gislason 218 

Veturinn,  eftir  Jón  Sigurðsson  (Yztafelli) 225 

Vopnahlé  (kvœði),  eftir  Stephan  G.  Stephansson 242 

Um  islenzka  timatalið,  eftir  G.  Bjfírnsson 263 

Athugasemd,  eftir  Eirik  Briem 303 

Rousseau  (kvæði),  eftir  B.  Þ.  Gröndal 304 

Alþýðukveðskapur  (Nl.),  eftir  Einar  E.  Sœmundsen 306 

Serbar  gera  áhlaup  á  næturþeli,  Indriði  Einarsson  þýddi  .     .     .  826 

Eitfregnir,  eftir  Pál  Eggert  Ólason  og  G.  Björnson       ....  331 


Um  Hallgrim  Pétursson,  eftir  Finn  Jónsson 337 

Nýtt  landnám,  eftir  Jón  Dúason 358 


II-  Efniskrá. 

Hólamannahögg  (kvæði),  eftir  Gest 378 

Hinn  síðasti  bardagi  Gunnlaugs  og  Hrafns,  eftir  Finn  Jónsson    .  383 

Athugasemd  eftir  Björn  M.  Olsen 888 

Talað  á  milli  hjóna,  eftir  Jónas  Jónasson  (yngra) 389 

Hægri  og  vinstri,  eftir  Guðm.  Finnbogason 403 

Bismarck,  eftir  Bjarna  Jómson  frá  Vogi 411 

Ritfregnir,  eftir  Björn  M.  Olsen,  Pdl  Egqert  Olason,  Helga  Jóns- 

son,  Gudm.  Finnbogason,  Bjarna  Jónsson  frá  Vogi  og  Þórh. 

Bjamarson \     . 436 

Tvœr  þýðingar,  eftir  Huldu 447 

Skýrslur  og  reikningar  Bókmentafélagsins  1914     ....      I — XXVII 


\ 


l^orsteinn  Erlingsson. 

Þorsteinn  Erlins:sson  er  dáinn.  Ekki  minnist  eg  þess, 
íið  síðan  eg  kom  til  vits  og  ára  hafi  lát  nokkurs  manns 
vakið  meiri  og  almennari  söknuð.  Blöðin,  sem  út  komu 
næst  á  eftir,  bera  þetta  bezt  með  sér.  Eg  fæ  vel  skilið 
þetta.  Að  vísu  kom  mér  ekki  dánarfregn  hans  á  óvart, 
eftir  að  eg  hafði  frétt  hvað  að  honum  gengi.  En  þegar 
prófessor  Guðmundur  Hannesson  sagði  mér  þetta  i  talsima 
um  hálfri  stundu  eftir  að  það  var  skeð,  varð  mér  þó  við 
ekki  ósvipað  og  eg  hefði  mist  bróður  minn,  —  bróður, 
sem  eg  að  vísu  þekti  að  einhverjum  barnabrekum,  og 
mér  hafði  ekki  ætíð  fallið  jafn-vel  við,  en  var  mér  samt 
kær.  Mér  hatði  ætíð  verið  hann  kær  frá  þvi  eg  fyrst 
kyntist  Ijóðum  hans,  en  síðustu  árin  höfðu  þó  fært  okkur 
enn  nær  hvorn  öðrum. 

Æfisaga  Þorsteins  hefir  verið  talsvert  rakin  i  blöðun- 
um  að  undanförnu,  og  innan  skamms  verður  hún  eflaust 
skrifuð  rækilega  af  einhverjum  kunnugum  manni,  svo  að 
eg  sleppi  alveg  að  minnast  á  hana  hér.  Hann  var  af  fá- 
tæku  fólki  kominn,  fæddur  austur  i  Fljótshlið  27.  sept. 
1858  og  var  þannig  degi  betur  en  56  ára  þegar  hann  dó, 
28.  sept.  þ.  á.  Á  afmælisdegi  hans  fyrir  6  árum  minnist 
eg  þess,  að  gatan,  sem  við  bjuggum  þá  báðir  við,  fyltist 
af  fólki  hans  vegna.  Vinir  hans  og  kunningjar  höfðu  þá 
tekið  sig  saman  um  að  gleðja  hann  ofurlitið  á  fimtugsaf- 
mæli  hans,  og  mannfjöldinn  tók  innilegan  þátt  i  þeirri 
glaðningu. 

Dómarnir  um  Þorstein  heitinn  verða  sjálfsagt  lengi  að 
komast    i    jafnvægi;    svo    marga    átti   hann  vini,  og  svo 

1 


2  Þorsteinn  Erlingsson. 

marga  átti  hann  andstæðinga.  Sjálfsagt  verður  nokkuð^ 
langt  þess  að  bíða,  að  dómar  um  hann  verði  algerlega 
lausir  við  alla  hlutdrægni  og  svo  fastir  og  vel  rökstuddir 
að  þeim  verði  ekki  bifað  i  framtíð.  Siðan  hann  lézt,  eru 
það  vinir  hans  sem  mest  hafa  látið  til  sin  heyra  opinber- 
lega,  og  er  mikið  lof  búið  að  rita  um  hann.  Vert  er  að 
geta  þess  hér,  að  tveir  prestar,  sem  eftir  hann  hafa  mælt, 
hafa  ekki  látið  hann  gjalda  þess  í  neinu,  þó  að  hann  hefði 
verið  þeim  nokkuð  andstæður  i  skoðunum,  og  ráðist  all- 
óvægilega  á  stétt  þeirra  oft  og  tíðum.  SHku  drenglyndi 
og  frjálslyndi  i  skoðunum  má  ekki  gleyma.  Enn  þá  eru 
orð  þessara  presta  það  fegursta  og  jafnframt  það  sannasta 
sem  sagt  hefir  verið  um  Þorstein  látinn. 

Auðvitað  ætla  eg  mér  ekki  þá  dul,  að  kveða  þann 
dóm  upp  yflr  Þorsteini  heitnum,  sem  óhagganlegur  geti 
staðið.  Til  þess  er  eg  honum  of  andlega  nákominn,  ef  eg 
mætti  svo  að  orði  kveða,  og  til  þess  er  mér  bæði  hann 
sjálfur  og  verk  hans  i  alt  of  fersku  minni.  En  eg  vil 
samt  ekki  draga  mig  i  hlé,  fyrst  eg  er  til  kvaddur,  ef 
vera  kynni,  að  eg  gæti  stuðlað  eitthvað  að  réttum  skihi- 
ingi  á  þessum  sjaldgæfa  og  einkennilega  gáfumanni.  Það 
sem  eg  segi,  er  að  eins  m  i  1 1  álit,  og  eg  vil  reyna  að 
vera  hlutdrægnislaus. 

Ljóðagerð  Þorsteins  Erlingssonar,  sem  jafnframt  er 
lifsstarf  hans  og  arfur  hans  i  menningu  íslands,  er  snúin 
saman  úr  tveim  höf  uðþáttum :  Ættjarðarástog 
mannúð.  Á  þessu  tvennu  ber  mest,  og  þvi  ætla  eg  að^ 
gera  það  að  umtalsefni  sitt  í  hvoru  lagi. 

I. 

Ættjarðarljóð  Þorsteins  Erlingssonar  eru  einkennileg, 
eins  og  raunar  öll  önnur  Ijóð  hans.  Þau  eru  engin  upp- 
tugga  eftir  öðrum,  og  þau  fara  engar  troðnar  almennings- 
götur,  fremur  en  annað,  sem  eftir  hann  liggur.  Tilfinn- 
ingum  hans  þar  hefir  enginn  lýst  áður,  og  sýnirnar,  sem 
hann  sér,  sér  hann  ekki  undan  handarkrika  nokkurs 
manns  annars.    Hann  elskar  ekki  landið  svo  mjög  vegna 


I 


Þorsteinn  Erlingsson.  3 

fornaldar-frægðarljómans,  þó  að  hann  minnist  hans  hvar- 
vetna  með  virðingu.  Þaðan  af  síður  vegna  fólksins,  sem 
þar  býr,  sem  hann  hefir  æðimargt  við  að  athuga: 

„ —  síðan  fjölga  fór  á  vegum  minnm 

mér  finst  eg  stundam  skiftingsaugun*  þekkja  — " 

Við  sem  höfum  orðið  á  vegi  hans,  eigum  þetta  skeyti 
ekki  siður  en  aðrar  þjóðir,  og  ef  við  erum  i  efa  um,  að 
við  okkur  sé  átt,  fáum  við  skýringuna  annars  staðar.  — 
Nei,  hann  elskar  ísland  eins  og  það  e  r,  fátæklegt,  en  fag- 
urt  og  svipmikið.  Og  hann  elskar  það,  —  ef  til  vill  mest 
vegna  tungunnar.  Hann  elskar  islenzkuna,  og 
alt,  sem  hún  hefir  borið  gæfu  til  að  fæða  af  sér  fagurt  og 
heilbrigðt.  Hann  elskar  hvern  g  i  m  s  t  e  i  n,  sem  á  a5 
skina  i  höfuðdjásni  íslands,  hvern  minningar-gimstein,  sem 
skín  út  um  heim  allan  og  aldirnar  aldrei  geta  máð: 

„Við  öfundum  soninn,  sem  á  þig  að  krýna, 

við  elskum  hvern  gimstein,  sem  þar  á  að  skina". 

segir  hann.  »Sú  »öfund«  er  af  göfugum  rótum  runnin,. 
og  heitasta  ósk  hans  mun  hafa  verið  sú,  að  bera  gæfu  til 
að  festa  þar  einn  gimsteininn.  Það  hefir  honum  lika  tek- 
ist  svo,  að  fáir  skína  þar  fegri. 

Lang-fegurst  kveður  hann  um  ísland  og  til  íslanda 
meðan  hann  er  i  Kaupmannahöfn.  Aldrei  hefir  heimþráin 
logað  eins  bjart  i  Ijóðum  nokkurs  íslendings.  Jónas  Hall- 
grimsson  og  Bjarni  Thorarensen  náðu  þar  ekki  eins  átak- 
anlegum  tónum. 

„Eftir  mega  á  ýmsum  ströndum  augu  vera, 
sem  að  þreytt  og  þrútin  stara 
þegar  aðrir  norður  fara", 

segir  hann,  þegar  hann  hugsar  til  farfuglanna.  Kveinstaf- 
urinn  í  þessum  hendingum  er  engin  uppgerð.  Enda  skil 
eg  varla  að  nokkur  maður  f jarri  ættjörðu  sinni  geti  haft 
þær  yfir  án  þess  að  komast  við.  —  Hann  sér  landið  í 
sýnum,  —  nærri  því  spámannlegum  opinberunum,  —  mynd- 

*)    AUar   leturbreytingar   í   tilvitnuðum    hendingHm    eru  eftir  mig. 

Höf. 
1* 


4  Þorsteinn  Erlingsson. 

um,  sem  voru  svo  skýrar,  að  hvert  mannsbarn  sér  þær 
með  honum. 

"Nú  kemst  ekki  nóttin  Isngra  en  neðst  i  dalinn  — ". 

Hann  sér  það  Ijóma  og  skína  við  miðnætursólinni 

„ —  meðan  hæðir  allar  á    |    aftanklæðum  s  t  a  n  d  a". 

Hann  sér  þetta  fátæklega  kjarr  kvikt  af  þröstum,  sól- 
skríkjum  og  allskonar  glöðum  sumarfuglum  og  heyrir  lóu- 
kliðinn  og  svanasönginn  ofan  af  heiðunum.  Hann  sér 
álftina  drifhvita  bera  i  íslenzku  hamrabeltin: 

„á  breiðum  vængjum  fer  hún  frjáls 
með  fjallabeltum  háum". 

Og- 

»hann  harmar  í  skógunum  hrjósturlönd  sin, 
hann  hlustar  sem  gestur  á  náttgalakliðinn". 

Hann  gleymir  ekki  heldur  vetrardýrðinni.    Maður  sér 
hjá  honum 

„ —  1  0  g  a  n  n,    j    sem  sveiflaðist  hljótt 
á  hástirnda  bogann    |    um  heiðrika  nótt, 
og  kvikaði  á  lindum    |    sem  lifandi  rós, 
og  lék  sér  á  tindum    |    og  dansaði  á  ós, 
mitt  norðursins  inndæla  léttfætta  Ijós. 

Og  ekki  heldur  gleymir  hann  vetrarhörkunum : 

„Svo  döpruðust  hliðar    |    i  dölum  varð  hljótt; 
nú  hamast  þar  hriðar    |    um  helkalda  nótt  — 

Þó  ber  langt  um  minna  á  vetrarmyndunum,  nema  þar  sem 
þær  eru  settar  vegna  hluttekningar  og  vorkunsemi  við 
þá,  sem  bágt  eiga.  Langoftast  sér  hann  landið  i  sumar- 
prýðinni,  baðað  í  sólskini  og  undir  björtum  næturhimni, 
ómandi  af  ástarsöng  fuglanna  og  unaðssöng  barnanna  — 
þessa  unaðslegu  bhðu  — 

„Þegar  vorkvöldið  leggur  sér  barn  þitt  að  hjarta". 

Og  inn  i  þetta  alt  saman  vefast  endurminningarnar  frá 
uppvaxtarárunum,  svo  fagurlega,  svo  mjúklega,  að  alt 
rennur  saman  i  hugljúfa  heild.  Æskudraumarnir  og  æsku- 
tilfinningarnar  eru  svo  nátengdar  landinu,  fegurð  þess  og 
bliðu,  að  þær  verða  ekki  frá  þvi  skildar.  Hvarvetna 
gægjast   fram  myndir  úr  þjóðsögum  eða  gömlum,  kærum 


é 


Þorsteinn  Erlingsson.  5 

Ijóðum.     »Hulduljóð«    hans    (»Hulda«)  er  eitt  af  allraþýð- 
ustu  æskuminningakvæðunum,  sem  til  er  á  islenzku : 

„Jeg  man  hve  fyrri  fyrir  sjónum  minum 
i  fögram  Ijóma  álfabygðin  stóð, 
er  hæðir  Saga  drap  úr  dróma  sinum 
og  dularhamur  Jeið  af  bjargaslóð  —  — 


—  JÞá  festir  æskan  fyrstu  rætur  sínar 
sem  fjallablóm  við  sili\irlindir  þínar". 


Öll  islenzk  skáld  hafa  verið  meira  og  minna  samgró- 
in  æ>skustöðvum  sinum  og  borið  einkenni  þeirra  i  Ijóðum 
sínum,  öllu  öðru  fremur.  Jónas  var  barn  dalafegurðarinn- 
ar.  Enginn  nema  hann  hefði  getað  ort  »Fífilbrekka  gróin 
grund«  jafnsnildarlega.  Bjarni  var  uppalinn  í  Fljótshlið 
og  tign  og  fegurð  Eyjafjallajökuls  speglast  hvarvetna  i 
Ijóðum  hans  og  hugsunarhætti.  Sú  sýn  hefir  kent  honuoi 
að  horfa  hátt  og  gefið  honum  þann  glampa  i  augun,  sem 
enn  lýsir  til  vor  úr  Ijóðum  hans.  Steingrímur  var  upp- 
alinn  vestur  á  Stapa,  og  enginn  hefir  náð  brimgnýnum 
eins  snildarlega  inn  i  Ijóð  sín  og  hann.  Þorsteinn  var 
Fljótshliðingur^  eins  og  Bjarni,  en  það  er  þó  ekki  svo  mjög 
EyjafjallajökuU,  sem  setur  svip  sinn  á  Ijóð  hans,  heldur 
annað,  sem  Fljótshlíðin  er  auðug  af:  —  fossarnir. 
Ekkert  islenzkt  skáld  hefir  jafnmikinn,  skýran  og  hreinan 
fossanið  í  Ijóðum  sinum  og  hann.  Þar  hafa  fossarnir  okk- 
ar  fengið  þann  talsmann,  að  langt  verður  líklega  að  bíða 
eftir  öðrum  eins.     Hann  finnur  þetta  sjálfur: 

»Vera  má  að  harpan  hafi  hvassa  tóna, 
þvi  hanh  fékk  við  f  o  s  s  a  þina 
fyrsta  hljóð  í  strengi  sína. 

—  —  Olgan  sú,  sem  undir  freyðir, 
eins  og  brim  i  strenginn  seiðir". 

Kvæðið  »Fossaniður«,  sem  ort  mun  vera  i  Kaupmanna- 
höfn,  þótt  ekki  væri  það  birt  fyr  en  eftir  að  skáldið  kom 
hingað  heim,  skýrir  þetta  bezt.  Það  eru  engar  tröUaukn- 
ar  fossadunur  í  þvi,  heldur  mildar,  þýður  hreimur  —  eins 
og  einmitt  í  Fljótshliðarfossunuiii.     Lækurinn  hans  er  hon- 


6  Þorsteinn  Erlingsson. 

um  svo  samgróinn,  að  hann  talar  við  hann  eins  og  upp- 
eldisbróður  sinn.  Hann  fagnar  með  honum  sumrinu  og 
kviðir  með  honum  vetrinum: 

„Enginn  vetur  mæddi  mann     |    meðan  við  heyrðum  kliðinn. 
í>að  var  markið,  þegar  hann    |     þaggaði  lækjarniðinn. 

—  Þegar   /ið  heyrðum  út  við  á    ]    óma  háruhljóðin, 
sumarið  aJir  þektu  þá    |    það  voru  fjrstu  Ijóðin". 

Hann  kvartar  ekki  um  það,  að  SJáland  sé  »neflaust  og 
augnalaust«  eins  og  Bjarni.  En  honum  flnst  sjálenzku 
engin  —  »eins  og  þau  vanti  tungu«,  en  »engir  hérnautan 
við,  eftir  þessu  taka«.     Og  loks  segir  hann: 

„Hárra  fjalla  frægðaróð    |    fossarnir  minir  sungu. 
t>að  hefir  enginn  þeirra  Ijóð   |   þýtt  á  danska  tungu". 

Margir  íslendingar  hafa  kveðið  fremur  kuldalega  um 
Danmörku.  Þótt  hún  Ijót  og  leið  og  kunnað  þar  illa  við 
sig.  Það  gerir  Þorsteinn  ekki,  þrátt  fyrir  heimþrána. 
Hann  kveður  oft  kalt  til  Dana,  en  aldrei  til  Danmerkur. 
Það  er  ekki  henni  að  kenna,  að  honum  Kður  þar  illa. 
Hún  hefir  verið  honum  svo  góð,  sem  hún  gat.  Honum 
er  hlýtt  til  hennar,  en  hann  elskar  ísland  svo  miklu, 
miklu  meira: 

»Þú  fékst  engin  ástarljóð, 
eins  og  þú  varst  þó  kát  og  góð, 
h  e  n  n  i  söng  eg  hvern  minn  óð, 
h  ú  n  á  að  fá  þá  a  1 1  a.  — 

Hlakka  eg  allur  tii  að  sjá, 

þegar  úr  hoðum  bólar  á 
bungunni  hvítra  mjalla.  -- 

—  Þar  við  sunginn  síðsta  þátt 
sjái  þið  tjaldið  falla  — «. 

Nú  er  siðsti  þáttur  sunginn  og  tjaldið  fallið.  En  þó 
ísland  hyrfl  af  hnettinum,  mundu  myndir  þess  lengi  lifa  i 
Ijóðum  Þorsteins,  þvi  að  i  ástinni  til  íslands  var  hann 
sannur  og  einlægur  og  i  þeim  Ijóðum,  sem  hún 
fæddi  af  sér,  var  hann  ómetanlegur  snillingur. 


I 


f>orsteinn  Erlingsson.  7 

II. 

Mannúðarandinn  í  kvæðum  Þorsteins  Erlingssonar 
kemur  fram  á  tvennan  hátt,  og  þá  svo  ólíka  hvorn  öðr- 
um,  að  erfitt  er  að  þekkja,  að  það  sé  sama  mannsálin,  sem 
til  manns  talar.  Hann  er  viðkvæmur  eins  og  barn,  þegar 
hann  tekur  svari  þeirra,  sem  bágt  eiga,  og  hann  er  i  sömu 
andránni  voldugur  og  ægilegur  eins  og  berserkui,  er  hann 
ræðst  á  rikjandi  ranglæti  og  eirir  engu. 

Samiið  hans  með  vesalings  fuglunum,  sem  eru  að 
hrekjast  um  gaddinn  i  vetrarhörkunum  og  deyja  úr  kulda, 
fær  einna  átakanlegastan  snildarbúning  i  Ijóðum  hans. 
Kvæði  eins  og  t.  d.  »Síðasta  nóttin«  eru  ógleymanleg.  Af 
öllum  skepnum  þykir  honum  vænst  um  fuglana.  Hann 
syngur  með  þeim  gleðisöngvana  á  sumrin,  þegar  þeim  líð- 
ur  vel,  og  hann  syngur  með  þeim  harmaljóðin  á  veturna, 
þegar  mest  sverfur  að  þeim.  Enginn  hefir  skilið  eins  vel 
fuglamálið  á  íslandi  og  hann.  Það  er  eins  og  menn  heyri 
sólskríkjuna,  er  hún  situr  á  hreiðurbarminum  sinum  og 
tístir  á  móti  manni  bæn  um  að  láta  nú  ungana  sína  i 
friði : 

»Þú  gerir  það,  vinur  minn  góður«. 

Sama  hugarþelinu,  sömu  samúðinni  við  hina  varnar- 
lausu  smælingja  andar  á  móti  manni,  sterkar  og  heitar,  í 
kvæðum  eins  og  »örbyrgð  og  auður«  og  »Arfurinn« 

„ —  þar  nábúinn  fátæki  fjötraður  sat, 
sem  föðurleifð  varði  á  meðan  hann  gat, 
en  látinn  var  liðsmunar  gjalda". 

Uppreistarljóð  Þorsteins  gegn  öllu  því,  er  honum  fanst 
rangt  og  ilt  og  ónýtt,  eru  svo  máttug  og  vægðarlaus,  svo 
full  af  móði  og  ákefð,  að  aldrei  heflr  verið  kveðið  eins 
ramt  á  islenzku,  hvorki  fyr  né  siðar.  Og  það  eru  þ  e  s  s  i 
Ijóð  hans  sem  stöðug  barátta  hefir  staðið  um  manna  á 
milli  í  meira  en  20  ár.  Það  eru  þau,  sem  aflað  hafa  hon- 
um  bæði  vina  og  óvina,  og  það  verða  þau,  sem  allar  lik- 
ur  eru  til,  að  menn  verði  lang-Iengst  ósammála  um.  Og 
þau  eru  að  vöxtunum  til  langmestur  hlutinn  a  f  Ijóðum  hans. 
Um   þau   hefir   verið   svo   margt   ritað  og  rætt,  að  eg  sé 


8  Þorsteinn  Erlingsson. 

ekki  ástæðu  til  að  fara  mörgum  orðum  um  efni  þeirra 
eða  réttmæti.  En  um  eitt  eru  allir  sammála:  Þau  eru 
öll  af bragðs-vel  ort  og  sýna  jaf nvel  einna  bezt  hina  miklu 
skáldhæíileika  hans. 

Hann  lætur  sér  ekki  nægja,  að  yrkja  um  það  eitt^ 
sem  hann  elskar  og  dáist  að.  Hann  yrkir  mest  og  öflug- 
ast  um  það,  sem  hann  h  a  t  a  r  og  hefir  andstygð  á,  og 
það  svo,  að  klaksárt  verður  undan  höggum  hans.  Og 
það  er  hvorki  fátt  né  smátt,  sem  hann  hatar.  Það  er 
hvorki  meira  né  minna  en  öll  stjórn  heimsins,  bæði  i  and- 
legum  og  veraldlegum  skilningi,  eins  og  hún  kemur  hon- 
um  fyrir  sjónir,  full  af  ranglæti  og  ójöfnuði. 

„AUra  mest  hans  instu  taugar  alt  af  særðu 
þeir  er  sina  þræla  b  ö  r  ð  u.  — 
Það  var  eins  á  himni  og  jörðu". 

Hann  sér  ræningjaskap  manna,  harðstjórnarlund,  hræsni, 
yfirdrepskap  og  allskonar  ilsku  lang-átakanlegast  i  guðs- 
hugmyndinni,  sem  menn  hafa  gert  sér  til  fyrirmyndar,  og 
i  kirkjunni,  sem  þó  á  að  vera  heilög  og  læst  vera  það,  og 
þess  vegna  veitist  hann  lang-mest  að  þessu : 

„A  prestana  og  trúna  við  treystum  þó  mest 
að  tjóðra  og  reyra  ykkur  böndum, 
þvi  það  eru  vopnin,  sem  bita  hér  bezt, 
i  böðla  og  kógara  höndum". 

Guð  kirkjunnar  verður  ægilegur  harðstjóri  í  augum  hans^ 
grimmur  ofrikisseggur,  Hkastur  hinum  hálf-tryltu  keisurum 
Rómverja,  blóðfórnar-guð,  sem  nærri  þvi  hefir  gaman  af 
kvölum  mannanna,  gerir  að  minsta  kosti  ekkert  til  að  af- 
stýra  þeim. 

„Hverjum  mun  hent  nema  honum  sem  skóp, 

að  horfa  á  þann  traðkaða  skara. 

Þér  blöskrar  að  heyra  það  brauðleysisóp 

til  blágrárra  ómálga  vara, 

og  sjá  þennan  skjögrandi  horgrinda  hóp 

með  hungruðum  kýraugum  stara«. 

Mynd  hans  i  manninum  þekkist  á  »broti  af  vigtönn«  og 
»ögn  af  rófubeini«.  Og  þeim  mun  verri  er  þessi  guð  en 
t.  d.  Rússakeisari.    Honum  nægir  ekki,  að  menn  láti  hann 


Þorsteinn  Erling'sson.  9 

í  friði,  heldur  eiga  þeir  einnig  að  lofa  hann  og  dýrka  án 
afláts.  Þannig  eru  allir  guðir  mannkynsins.  Nærri  má 
því  geta,  hvíhk  bót  það  væri  að  mega  treysta  því,  að  eng- 
inn  guð  væri  til,  enda  var  það  framtiðarhugsjón  hans,  að 
mannkynið  kastaði  aiveg  slikum  guðshugmyndum : 

„Og  þá  hefir  máske  hin  máttuga  hönd 
um  musterin  eldslogum  vafið, 
og  guðinum  seinasta  stjakað  að  strönd 
og  steypt  niðr  i  annaðhvort  hafið". 

Kirkjan,  sem  þjónar  sKkum  guði,  er  aðalvaldið  í 
heiminum,  og  þvi  ekki  von,  að  vel  fari.  Eina  huggunin, 
að  mannfélagsskipunin,  sem  á  þessu  hvílir,  er  að  fara  til 
fjandans  —  er  »rifin  og  fúin  ogramskekt«  »öll«  og  »ramb- 
ar  á  helvitis  barmi«. 

Slik  lífsskoðun  er  ekki  glæsileg  og  ekki  furða  að 
sárrar  beiskju  kenni  i  kvæðum  þess  manns,  er  hana  ber 
i  brjósti.  Og  beiskja  Þorsteins  í  garð  kirkjunnar  og  klerka- 
stéttarinnar  er  svo  járn-efld,  að  aldrei  heflr  verið  kveðið 
eins  að  á  íslenzku  i  þeirra  garð,  og  hann  gerði.  Ekki 
furða,  þó  að  margir  þeirra  yrðu  honum  gramir. 

En  bak  við  allar  þessar  árásir  á  kirkjuna  liggur  ein- 
skær  mannúð.  Hvers  vegna  lætur  guð,  sem  er  almáttug- 
ur,  nokkrum  manni  —  eða  jafnvel  nokkurri  skepnu  — 
Kða  illa'?  Hvers  vegna  eru  menn  að  blekkja  sjálfa  sig 
með  þvi  að  vonast  eftir  hjálp  að  ofan,  sem  aldrei  kemur, 
safna  fjársjóðum  á  himnum,  sem  ekki  eru  til?  Hvers 
vegna  liður  kirkjan  annað  eins  vald,  kúgun  og  yfirgang 
og  óstjórn  i  heiminum?  Hvers  vegna  viðrar  hún  sig  upp 
við  valdhafana  og  hjálpar  þeim  til  að  níðast  á  smælingj- 
unum?  Og  hvers  vegna  er  hún  ekki  rifin  niður  og  jöfn- 
uð  við  jörðu,  fyrst  hún  gerir  þetta?  Kirkjan  er  spilt,  og 
hún  gerspiUir  öllu  lífinu,  mest  vegna  þess,  að  hún  læst 
vera  heilög  enn  þá.  Mannúðin  og  kærleikurinn  er  betri 
án  hennar. 

Ollum  heimsádeilukvæðum  Þorsteins  er  meira  eða 
minna  stefnt  á  kirkjuna.  Hræsnin  og  harðstjórnin  verða 
þar  harðast  úti,  hræsnin  í  gervi  prestanna  og  harðstjórnin^ 


10  Þorsteinn  Erlingsson. 

i  gervi  valdhafanna.  »Ljónið  gamla«  er  skýr  og  skopleg 
mynd  þessa  hrörnaða,  tannlausa  og  hálffarlama  valds,  sem 
mennirnir  enn  þá  hafa  beyg  af  og  ala  á  sjálfum  sér, 
þó  að  þeim  væri  innan  handar  að  leggja  það  að  velli. 

Á  námsárum  Þorsteins  í  Kaupmannahöfn  var  Kfsskoð- 
unum  likum  þessum  mjög  haldið  fram  og  þá  var  jafnaðar- 
mannastefnan,  sem  aðallega  bar  þær  fram,  hvað  mest  að 
færast  í  aukana.  Þorsteinn  hefir  gerst  fyrsti  og  einasti 
talsmaður  þessarar  stefnu  hér  á  landi,  svo  að  að  nokkuð 
kvæði  að.  Nú  er  fremur  að  dofna  yfir  henni  út  um  heim- 
inn  og  forkólfar  hennar  farnir  að  fara  sér  hægar.  Hvern- 
ig  sem  menn  líta  á  hana,  verður  þvi  ekki  neitað,  að  hún 
hefir  haft  geysi-áhrif,  einnig  á  kirkjuna,  og  mörgu  hrundið 
til  verulegra  bóta.  Hér  á  landi  er  henni  líklega  að  mestu 
'lokið  með  Þorsteini,  en  Ijóð  hans  eru  óbrotgjarnt  minnis- 
merki  þess,  að  hún  hefir  þó  náð  út  hingað,  og  átt  hér 
þann  talsmann,  sem  ekki  gefur  neinum  þeirra  eftir,  sem 
hún  hefir  bezta  átt  erlendis. 

Lang-bezt  af  öllum  heimsádeilukvæðum  Þorsteins  er 
kvæðið  »Eden«,  og  jafnframt  langbezta  heimsádeilukvæð- 
ið,  sem  ort  hefir  verið  á  íslenzka  tungu.  Því  miður  leyf- 
ir  ekki  rúmið,  sem  mér  er  skamtað  að  þessu  sinni,  að 
sýna  hendingar  úr  því,  en  ef  til  vill  gefst  mér  seinna 
tækifæri  til  að  gera  það  sérstaklega  að  umtalsefni.  Þar 
fær  alt  —  a  1 1,  sem  honum  er  illa  við,  sömu  herfilegu  út- 
reiðina,  og  þar  fá  þjóðarbrestir  okkar  fslendinga  þá  með- 
ferð,  sem  þeir  sannarlega  eiga  skilið.  Nepurðin  smýgur 
manni  gegn  um  merg  og  bein,  nærri  því  i  hverri  hend- 
ingu.  Háðið  er  svo  biturt  og  hittir  svo  vægðarlaust  þar 
sem  því  er  ætlað  að  hitta,  og  meðferð  á  rími  og  formi 
svo  snildarleg,  að  það  er  hreinn  gimsteinn  i  íslenzkum 
bókmentum  það  kvæði,  og  furða  hve  hljótt  hefir  verið 
um  það.  Af  því  sem  eg  þekki  til  í  bókmentum  Norður- 
landa,  finst  mér  það  helzt  geta  komið  til  samanburðar  við 
nöprustu  kaflana  í  »Adam  Homo«.  Handtökin  hjá  Þor- 
steini  þar  gefa  sizt  eftir  list  Paludan-Miillers,  en  kvæðið 
-er  þó  enn  þá  naprara  og  beiskara. 


Þorsteinn  Erlingsson.  11 

Stefán  Olafsson,  Hallgrímur  Pétursson,  Þorlákur  Þór- 
arinsson,  Jón  Þorláksson  og  margir,  margir  fleiri,  hafa  ort 
ágæt  heimsádeilukvæði,  öll  i  þeim  tilgangi,  að  sýna  mönn- 
unum  sínar  eigin  aumkvunarlegu  myndir,  fletta  af  þeim 
sauðargærunum,  kenna  þeim  að  fyrirverða  sig,  kefja  i 
þeim  sjálfselskuna  og  eigingirnina  og  gera  þá  betri  og 
mannúðarmeiri.  Þorsteinn  Erlingsson  hefir  farið  langt 
fram  úr  þeim  ölluni 


III. 
Þetta  eru  í  minum  augum  höfuðþættirnir  i  bókmenta- 
starfsemi  Þorsteins.  En  auk  þeirra  eru  til  allmörg  kvæði 
eftir  hann,  sem  ein  út  af  fyrir  sig  væru  nægileg  til  að 
halda  minningu  hans  á  lofti  og  skipa  honum  sæmdarsæti 
meðal  islenzkra  skálda,  og  sumuni  finst  jafnvel  mest  til 
um  þau  kvæði  af  öllum  kvæ.ðum  hans.  Meðal  þessara 
kvæða  eru  einkum  »Brautin«,  »Skilmálarnir«,  »Bókin  min«, 
»Myndin«  og  »Ef  æskan  viU  rétta  þér  örfandi  hönd«.  ÖU 
eru  kvæði  þessi  afbragðs-falleg  og  vel  frá  þeim  gengið, 
en  i  bókmentalegu  tilliti  get  eg  ekki  metið  þau  eins  mik- 
ils  og  hin.  Mér  finst  bera  að  líta  á  þau  sem  rímaðar 
stefnuskrár  höf undarins  sjálfs,  skýring  á  honum 
sjálfum  eða  hoUræði  hans  til  annara,  og  vissulega  eru 
þau  nauðsynleg  til  að  skilja  hann  til  fuUs.  í  kvæðinu 
»Bókin  mín«  segir  hann: 

„Mig  langar  að  sá  enga  1  y  g  i  þar  finni, 
sem  lokar  að  siðustu  bókinni  minni". 

ög  i  kvæðinu  »Brautin«  segir  hann  um  sannleikann: 

„Þér  vinn  eg,  konungur,  það,  sem  e?  vinn". 

Þetta  væru  »orð,  orð,  innantóm«,  ef  hann  hefði  ekki  sýnt 
það  sjálfur  í  öðrum  verkum  sinum,  að  honum  voru  þau 
fuU  alvara.  Fáir  hafa  þráð  sannleikann  meira  en  einmitt 
Þorsteinn.  Fáir  hafa  leitað  hans  með  meiri  alvöru  og 
heitari  ást.  Alt  lif  hans  og  starf  var  einlæg  og  látlaus 
leit    eftir   sannleikanum  í  öUum  greinum.     Hann  var  efa- 


12  Þorsteinn  Erlingsson. 

gjarn  að  upplagi  og  sjálfur  vildi  hann  engan  blekkja. 
Þetta  kom  hvarvetna  fram,  ekki  hvað  sízt  i  afskiftum 
hans  af  almennum  málum,  og  i  heimsádeilukvæðum  hans 
er  það  ætið  og  æfinlega  frumtónninn.  Hann  vildi  heldur 
vera  trúlaus  en  trúa  því,  sem  hann  taldi  ósannindi  ein. 
Og  vandvirkni  hans  i  öllu,  sem  hann  snerti  á,  var  af  rót- 
um  þessarar  sömu  sannleiksástar  runnin.  »Eg  legg  aldrei 
nokkurt  verk  frá  mér,  nema  með  hrópandi  samvizku«, 
sagði  hann  við  mig  einu  sinni  i  sumar.  Og  kunningjar 
hans  vissu  það  bezt,  að  alt  af  var  hann  að  breyta  verk- 
um  sinum  og  reyna  að  bæta  þau.  Ætið  efaðist  hann  um 
að  þau  væru  i  raun  og  veru  boðleg.  Shkur  maður  gat 
með  f ullum  rétti  gert  þá  kröfu  til  íslands,  sem  hann  gerði 
1  »Aldamótaljóðum  sínum: 

»0,  þú  fjalldrotning  kær,  settu  sannleikann  hátt, 
láttu  hann  sitja  yfir  t  í  m  a  n  u  m  djarfan  að  völdum, 
svo  að  tungan  þin  mær  beri  boð  hans  og  mátt 
eÍDS  og  blikandi  norðurljós  fjarst  eftir  öldum. 

Það,  sem  eftir  Þorstein  liggur,  er  ekki  mikið  að  vöxt- 
um,  en  það  er  jafnara  að  gæðum  en  hjá  nokkurum  manni 
öðrum.  Eiginlega  liggur  ekki  fyrir  til  umsagnar  annað 
en  »Þyrnar«,  2.  útgáfa.  »Eiðurinn«  er  ekki  kominn  út 
allur  og  ekkert  af  »Fjalla-Eyvindi«.  En  menn  vita,  að 
mikið  er  til  eftir  hann  enn  þá  óprentað.  Og  i  »Þyrnum« 
eru  mörg  gull  falleg  kvæ.ði,  sem  hér  hafa  ekki  verið  nefnd 
á  nafn,  t.  d.  »Ljósálfar«,  »Snati  og  01i«  o.  fl.  Það,  að 
ekki  liggur  meira  eftir  Þorstein,  þrátt  fyrir  það,  þótt  hann 
væri  búinn  að  hafa  þennan  svo  nefnda  skáldstyrk  i  nokk- 
uð  mörg  ár,  mun  vera  mest  þvi  að  kenna,  hve  afarvand- 
virkur  hann  var.  Ef  til  vill  hefir  honum  einnig  nokkuð 
verið  farið  að  tregast  um  að  yrkja  seinni  árin:  áhyggjur 
og  heilsubilun  og  seig-drepandi  timakenslu-þrælkun  valdið 
þvi.  Fáir  menn,  þótt  heilsuhraustir  séu,  halda  æsku- 
fjöri  sínu  óskertu  fram  á  sextugsaldur,  sizt  af  öllu  andlegu 
f  jöri.     Eftir  þann  aldur  fara  skáld  venjulega  að  yrkja  sjálf 


Í 


Þorsteinn  Erlingsson.  13 

sig  upp  aftur,  en  ekkert  var  Þorsteini  fjarstæðara.  Maður 
varð  lika  nokkurrár  breytingar  var  á  honum  siðustuárin. 
Hann  var  farinn  að  yrkja  myrkara,  leggja  meira  af  hálf- 
sögðum  hugsunum  i  kvæðin,  og  hugsa  meira  um  að  gera 
þau  fin  og  fáguð,  en  jafnframt  urðu  þau  veilli  og  veiga- 
minni.  Vel  getur  einnig  verið,  að  hugur  hans  hafi  farið 
nokkuð  að  hneigjast  að  dulrænum  efnum  undir  það  siðasta. 
Þessi  breyting  kom  einkum  fram  i  tækifæriskvæðum  hans 
og  sömuleiðis  i  breytingum  hans  á  eldri  kvæðum,  t.  d.  i 
»Eiðnum«,  og  munu  þær  breytingar  hafa  verið  til  litilla  bóta. 
Mjög  sjaldan  hefi  eg  séð  á  það  minst,  og  ef  til  viU  er 
öllum  almenningi  ókunnugt  um  það,  sem  Þorsteinn  orti  i 
ó  b  u  n  d  n  u  máli.  En  þessi  yndislegu  austurlenzku  æfin- 
týri,  sem  hvað  eftir  annað  birtust  í  »Dýravininum«,  eru 
eftir  hann  sjálfan.  Hann  sagði  mér  þetta  eitt  sinn 
sjálfur,  er  þessi  æfintýri  bárust  i  tal  á  milli  okkar.  Enda 
stendur  hvergi  að  þau  séu  þ  ý  d  d.  Þessum  yflrlætislausu 
listaverkum  á  hreinni  og  undurfagurri  islenzku  má  sizt  af 
öllu  gleyma,  þegar  ritverkum  Þorsteins  verður  safnað  i 
eina  heild. 


IV. 

Myndir  þær,  sem  kunnar  eru  almenningi  af  Þorsteini 
heitnum,  skýra  Htið  frá  útliti  hans,  nema  að  þvi  leyti  sem 
andlitsfallið  eitt  snertir.  Hann  var  meðalmaður  i  lægra 
lagi  á  hæð  og  ekki  þrekinn.  Þó  svaraði  hann  sér  allvel 
á  allan  vöxt.  Magur  var  hann  jafnan  og  vöðvarýr,  með 
grannar  og  mjúkar  hendur,  enda  iðkaði  hann  ekki  — 
svo  að  mér  væri  kunnugt  um  —  neinar  likamsæfingar, 
sem  stælt  gætu  vöðva  hans.  Venjulega  gekk  hann  hægt 
og  var  hugsi,  og  á  bak  að  sjá  var  hann  nokkuð  ellilegri 
en  þegar  maður  leit  framan  i  hann.  Brjóstið  var  nokkuð 
rýrt  og  innfallið,  sem  auðvitað  stafaði  af  sjúkleika  þeim, 
sem  hann  hafði  svo  lengi  átt  við  að  striða,  og  alt  útlit 
hans  bar  jafnan  vott  um  veiklaða  heilsu.  Hár  hans  var 
orðið   silfurgrátt    og    skeggið,    sem    hafði  verið  Ijóst,  var 


14  Þorsteinn  Erlingsson. 

einnig  tekið  mjög  að  grána.  En  mikið  var  hárið  jafnan^ 
vel  greitt  upp  frá  enninu,  og  gerði  svipinn  enn  þá  tilkomu- 
meiri.  Augun  voru  dökkbrún  og  lágu  nokkuð  innarlega^ 
þau  voru  einkar  fögur  og  gáfuleg,  hörð  og  snör,  en  þó  at- 
hugul.  Varirnar  voru  þunnar  og  munnurinn  hvarf  að 
mestu  í  skegginu.  Oftast  var  hann  fremur  seinn  til  svara, 
talaði  hægt  og  vandaði  vel  orðin.  Málrómurinn  var  ein- 
kennilegur,  bar  keim  af  andþrengslum  og  fylgdi  honum 
oft  hægt  hóstakjölt.  Þegar  hann  mætti  kunningjum  sin- 
um  á  götu,  gekk  hann  oft  i  veg  fyrir  þá,  rétti  þeim  hönd 
sína  brosandi  og  tók  þá  tali  nokkra  stund;  þannig  man 
eg  eftir  flestum  fundum  okkar  Þorsteins.  Hann  var  þýð- 
ur  og  innilegur  í  umgengni  og  hafði  jafnan  einhver  gam- 
anyrði  á  vörunum,  sagði  þau  jafnan  hægt  og  yfirlætislaust 
eins  og  alt  annað,  en  þó  svo,  að  ánægja  var  á  að  heyra. 
AUra  manna  var  hann  víðlesnastur  og  talaði  af  fróðleik 
og  dómgreind  um  hvaðeina,  sem  hann  mintist  á.  Barn- 
góður  var  hann  með  afbrigðum  og  hafði  mikið  yndi  af  a^ 
gleðja  börn,  sem  til  hans  komu,  eða  á  vegi  hans  urðu. 
Hann  var  hið  mesta  Ijúfmenni  i  umgengni,  og  þó  að  hitt- 
ist  á  hann  kendan,  eins  og  stöku  sinnum  kom  fyrir,  var 
hann  ekkert  annað  en  glaðvæ.rðin  og  gæðin,  en  þá  nokk- 
uð  örorðari  en  annars.  Aldrei  man  eg  eftir  þvi,  að  eg 
heyrði  hann  tala  illa  um  nokkurn  mann,  en  oft  heyrði 
eg  hann  tala  hlýlega  um  menn,  jafnvel  andstæðinga  sina. 
Skemtilegast  var  að  tala  við  hann  um  islenzk  efni.  Fáa 
menn  hefi  eg  fyrir  hitt  fjölfróðari  i  öUu,  sem  islenzkt  var. 
Það  voru  undrin  öll,  sem  hann  kunni  utanbókar  af  ýmsu 
gömlu  og  góðu  íslenzku,  og  hafði  það  jafnan  á  reiðum 
höndum.  I  samsæti  gerði  hann  okkur,  nokkrum  kunningj- 
um,  sem  hjá  honum  sátu,  það  eitt  sinn  til  skemtunar,  að  þylja 
fyrir  okkur  talsvert  mergjaðan  kafia  úr  einum  lestrinum  _ 
í  Vidalínspostillu,  sem  hann  kunni  reip-rennandi.  Kvaðst  f 
hann  kunna  fieiri  slika,  og  efast  eg  ekki  um,  að  hann  hafi 
sagt  það  satt. 

Alment  var  það  álit  manna,  að  Þorsteinn  væri  trúlau& 

9 


Þorsteinn  ErlÍDgsson.  15 

og  hann  gerði  ekki  lifandi  vitund  til  að  hnekkja  þvi.  — 
0-jæja.  Maður  veit  nú  aldrei  með  vissu  hverjir  eru  trú- 
aðir  og  hverjir  ekki,  þvi  að  þeir  eru  harla  fáir,  sem  sýna 
trú  sína  af  verkunum.  Þó  er  eg  á  þvi,  að  Þorsteinn  hafi 
ekki  verið  trúhneigður,  og  alls  ekki  trúmaður  i  venjuleg- 
um  skilningi.  Þó  lét  hann  margsinnis  i  Ijós,  og  það  opin- 
berlega,  aðdáun  sína  fyrir  Jesú  frá  Nazaret,  og  svo  mikið 
var  vist,  að  hann  dáðist  innilega  að  trúmönnum  fyrri  alda, 
t.  d.  Jóni  Vidahn  og  Hallgrimi  Péturssyni.  fíann  unni 
einlægninni,  hvar  sem  hún  kom  fram,  og  það  var  enginn 
skuggi  á  mikilmenni  í  hans  augum,  þó  að  maðurinn  væri 
jafnframt  trúmaður.  Einkum  hafði  hann  mætur  á  Hall- 
grimi  Péturssyni.  Enda  var  einhver  andlegur  skyldleiki 
milli  þeirra.  Báðir  fundu  sárt  til  eymdar  og  rangsleitni 
mannfélagsins,  báðir  hötuðu  valdahrokann,  oflætið,  yfir- 
skinið  og  hræsnina,  báðir  vildu  bæta  úr  böli  hins  van- 
máttuga  og  volaða  —  og  aðferðirnar,  sem  þeir  beittu,  voru 
hvergi  nærri  eins  óhkar,  og  þær  sýnast  i  fljótu  bragði. 
Enda  voru  kjör  þeirra  æði  svipuð. 

„ —  Það  er  ei  lánsmerki  að  lita  svo  fátt 
af  lifandi  drengskap  og  gæðum". 

Þorsteinn  var  mjög  heilsubilaður  allan  seinni  hluta 
æfi  sinnar.  Hann  hafði  fengið  brjóstveiki  á  námsárum 
sinum  i  Kaupmannahöfn,  og  batnaði  hún  aldrei  til  fulls, 
svo  að  jafnvel  var  furða  hvað  hf  hans  treindist=  Hann 
gat  aldrei  heldur  hhft  sér  og  hlynt  að  heilsu  sinni  sem 
skyldi.  Hann  sagði  mér  sjálfur,  að  oft  hefði  blóðhóstinn 
komið  að  sér  i  kenslustundum  i  Höfn,  en  hann  verið  orð- 
inn  honum  svo  vanur,  að  hann  hefði  alls  ekki  hætt  við 
kenslustundína  þess  vegna,  og  ætið  gengið  heim.  Hér 
þurfti  hann  einnig  lengst  af  að  vinna  fyrir  sér  með  tima- 
kenslu,  og  það  oft  á  kvöldstundum,  sem  hlaut  að  hafa 
verið  honum  mjög  óholt.  Lungun  munu  hafa  verið  mjög 
eydd,  og  þegar  hann  fékk  lungnabólgu,  var  svo  sem 
auðvitað  að  ekki  mundi  takast  að  bjarga  honum.  Þann- 
ig  skildi  eitt  af  allra-gáfuðustu  skáldum  þessarar  aldar  við 


16  Þorsteinn  Erlingsson. 

lífið,  og  á  vel  við  að  segja  um  hann,  það  sem  hannsagði 
-við  lát  Sigurðar  heitins  Vigfússonar: 

»Meinleg  örlög  margan  hrjá 
mann  og  ræna  dögum. 
Sá  er  löngum  endir  á 
Íslendinga  sögum*. 

Ritað  24.-25.  nóv.  1914. 

G.  M. 


í^orsteinn  Erlingsson. 

Bolviður  sérhver  brestur  loks  af  fúa; 
bognar  hvert  strá  og  verður  undir  mjöU. 
Undan  þeim  kjörum  ekki  er  hægt  að  snúa. 
Alt  það  sem  lifir  fer  um  brú  á  Gjöll. 
Fósturson  Braga  dali  djúpa  og  langa 
dæmdur  var  nú  frá  hörpu  sinni  að  ganga. 


Viðförli  andi,  —  barn  við  Berurjóður, 
bróðir  og  vinur  allra  er  sannleik  þrá: 
sæktu  mig  heim,  er  dagur  dreyrarjóður 
druknar  i  myrkri  þarna  vestur  frá. 
Findu  mig  skjótt!  að  frétta  mjög  eg  þrái 
framliðins  reynslu.     Eg  skal  liggja  i  dái. 


Eg  ætla  að  verða  að  einni  hlust,  sem  heyrir 

hugræna  óminn  vörum  þinum  frá. 

Sjón  skal  eg  verða,  er  sælu  þeirri  eirir: 

að  sjá  og  heyra  þýdda  forna  spá, 

sem  þráin  hefir  þúsund  sinnum  vakið 

um  það,  sem  væri  Njólu  skráð  á  bakið. 


Hægt  skaltu  fara,  heyrn  min  er  i  molum; 
haltrandi  skilning  þarftu  að  eiga  við. 
Hugskot  mitt  alt  er  nærri  i  kalda  kolum; 
kalinn  er  gróður  út  um  vona  svið. 


18  Þorsteinn  Erlingsson. 

Augu  mín  sljó  af  annaryki  dagsins; 
athyglin  brend  á  glóðum  sólarlagsins. 


Sólskrikjur  tvær,  á  sinni  öxlu  hvora 
sæktu  á  þau  hin  rauðu  skýja  bök. 
Kynni  þá  miklu  fyrri  vonum  vora; 
viðbláins  hreina,  djúpa,  bláa  vök 
verða  á  þorra  svönum  auðna  og  yndi, 
ágengnishugur  þverra  norðanvindi. 


Þér  mundi  Ijúft:  með  þröst  úr  skógi  venda. 
þaðan  úr  sveit,  er  nóttlaus  veröld  skin, 
hingað  i  bygð  á  hjarnalandsins  enda, 
heim  undir  veggi  náungans  og  mín. 
Það  væri  meiri  þörf,  en  svala  minni 
þrá,  sem  er  sprottin  upp  af  forvitninni. 


Blöskri  þér  iör  um  blóðgrar  jarðar  leiðir,. 
biddu  þá  Hann,  er  silfurhvitan  hadd 
á  sér  á  höfði  og  ofan  um  vanga  greiðir, 
alt  saman  veit  um  mannsins  hjartagadd : 
láta  nú  hverja  Hilditönn  á  hjarni 
hefndanna,  verða  líka  klökku  barni. 


Óvini  Ijóss  og  friðarvinnu  fjanda 
fellur  nú  mikil  erfð  i  reginklær: 
Alstaðar  þar  sem  eldiviðar  branda 
illvilji  manns  með  tundri  snortið  fær  — 
biddu  þess  guð,  að  skúr  úr  skýjum  dynji 
og  skothrið  vatna  niðri  logann  hrynji. 

Gerðu  þér  ferð  til  guðs  i  morgunsári; 
grátandi  konu,  blóði  driíinn  vai 


Þorsteinn  Erlingsson,  l^ 

mintu  hann  á  með  afli  óðs  og  tári, 
augnráði  þvi,  sem  magnar  skáldsins  tal. 
Eins  er  að  krefjast:  allra  herkonunga 
orðalaust  sé  við  rætur  skorin  tunga. 


Bjarkamál  ný  í  Hávahöll  að  Ijóða 
hæfir  þér  nú  og  gerð  á  þessa  lund. 
Okkur  þó  skilji  sú  hin  mikla  móða, 
mundi  eg  kliðinn  heyra  á  drauma  stund 
Bergmálið  hljóma  suður  um  álfu  alla; 
aðdáun  min  að  þinni  táskör  falla. 


Nóg  er  að  starfa,  skáld,  i  dyngju  disa: 
draumlöndin  mála  fyrir  okkar  sýn,  — 
inn  fyrir  mæri  Hfs  og  dauða  lýsa, 
lyfta  því  tjaldi,  er  gegnum  lítið  skin; 
árnaðarstarfi  gegna  i  höllu  Háva, 
heimleiðis  benda  þeim  sem  viltir  ráfa 

Guðm.  Friðjónsson, 


Fólkorustan  á  Clontarf 

eða 

Bríans  bardagi 

23.  apríl  1014. 


1.   Uppgangur  Brians  Jconungs. 

Þegar  írland  var  í  hers  höndum  fyrir  veldi  Austmanna, 
-sem  höfðu  bygt  borgir  og  bæi  á  öllum  fjörðum  landsins, 
tekið  undir  sig  búgarða  í  kringum  þær,  rænt  landið,  og 
lagt  á  það  skatta  og  kvaðir,  þá  reis  upp  Brian  Borumha 
konungur  i  norður  hluta  Munster  ríkisins,  og  með  Dalcass- 
íum,  sem  voru  ættkvísl  hans,  hóf  hann  styrjöld  gegn 
Austmánnaveldinu,  og  innanlands  flokkadeilum  íra  Hern- 
aður  hans  endaði  með  bardaganum  við  Grlenmama,  þar 
sem  Brian  sigraði  algerlega  Maelmordha  konung  af  Leinst- 
er  og  Sigtrygg  Silkiskegg  Norðmanna  konung  i  Dýflinni, 
og  vikingaherinn  frá  Leinster  árið  998.  Maelmordha  var 
tekinn  á  flóttanum,  og  fluttur  hertekinn  til  Kinnkóra,  að- 
seturs  Bríans  i  Munster.  Sigtryggur  Silkiskegg  var  útlæg- 
ur  ger  fyrir  endilöngu  írlandi.  Eftir  3  mánaða  útlegð  gekk 
hann  á  vald  Brians  konungs.  Brian  tók  honum  vel,  gaf 
honum  aftur  konungdóm  i  Dýflinni  og  gifti  honum  dóttur 
sina.     Maelmordha  fékk  aftur  konungdóm  yfir  Leinster. 

Maelsechlainn  II,  varð  yfirkonungur  (ardri)  i  Tara  i 
Meath.  Þar  sat  jafnan  yfirkonungurinn  á  írlandi.  Mael- 
sechlainn  tók  Dýflinn  980  og  refsaði  henni  svo,  að  Ólafur 
Quáran^)   fór    þaðan    og    dó    i    klaustri  á  Icolmkill  981. 


*)    Qn&ran  er  Cuáran  á  irskn  og  þýðir:    Ilskór. 


Fólkorustan  á  Clontarf  2t 

Barátta  hans  við  Brían  endaði  með  þvi,  að  Maelsechlainn 
var  settur  af  yfirkonungdómi  1002,  en  Brian  tók  upp  titil- 
inn  og  gerði  alt  írland  skattskylt  sér  nema  Donegal,  sendi 
skattheimtuher  til  Skotlands,  Englands  og  Wales,  og  mörg 
héruðin  svöruðu  skattinum.  Frá  1002 — 13  var  friður  á 
írlandi.  Brían  bygði  brýr,  kastala  og  vegi,  og  keypti 
bækur  frá  útlöndum,  i  stað  bóka  sem  vikingar  höfðu  eyði- 
lagt.  Hann  studdi  listir  og  vísindi,  og  sérstaklega  skáld- 
skap.  Hann  var  sigursæll  í  óf  jlði.  í  friði  var  hann  Forn- 
írum  hinn  góði,  mikli  og  gamli  maður.  Njála  álítur  hann. 
helgan  mann,  þegar  hann  er  fallinn. 


2.     Kormlöð  drotning,  og  uppreisnin  gegn  Brian. 

Kormlöð  Gormfiaith,  eða  Gormlaith  kalla  írar  hana,, 
var  dóttir  Mýrkjartans  Mac  Finn^)  konungs  i  Leinstery 
hann  lézt  972.  Hún  getur  ekki  verið  fædd  síðar  en  973,. 
og  er  þá  fimtug^  þegar  orustan  varð  á  Clontarf.  Hún 
var  systir  Maelmordha  konungs  af  Leinster.  Hún  giftist 
ung  Ólafi  Quaran  konungi  í  Dýflinni  og  átti  með  honum 
Sigtrygg  konung  Silkiskegg.  Maelsechlainn  gerði  Dýflinn 
skattskylda  980,  og  hefir  þá  gengið  að  eiga  ekkju  Ólafs 
eftir  dauða  hans.  Þau  áttu  ekki  börn  svo  menn  viti  nú. 
Þegar  jarl  Maelsechlainns  var  drepinn  i  Dýflinni,  987,  þá 
hefir  losnað  um  Kormlöðu  í  yfirdrotningarsessinum  i  Tara, 
og  hún  stokkið  þaðan  til  Dýflinnar  með  Sigtrygg  son 
sinn.  Hann  verður  konungur  i  Dýflinni  991  i  fyrsta  sinn 
og  heflr  móðir  hans  ráðið  mestu  um  með  honum.  997 
kemur  Gunnlaugur  Ormstunga  til  Dýflinnar  og  flytur  Sig- 
tryggi  kvæði.  Af  orðum  sögunnar  má  ráða,  að  Kormlöð 
drotning  hafi  þá  verið  þar,  og  líklegast  sem  forráðamaður 
með  syni  sínum 

998  gaf  Brían  Sigtryggi  Silkiskegg  aftur  konungdóm 
i  Dýflinni,    og    gifti    honum   dóttur  sína.     Jafnframt  álita 


^)    Faðir  Melkorku,  sem  dó  hér  á  laiidi  var  Mýrkjartan  sonur  Niall'a- 
Glundubh's,  sem  mestur  var  Irlandskonunga  á  undan  Brían. 


22  Fólkorustan  á  Clontarf 

menn^  að  Sigtryggur  haíi  gift  Brian  móður  sína  Kormlöðu, 
sem  Brían  hefir  séð  i  Dýflinni  nokkru  áður.  Aldur  Don- 
chads,  sem  var  sonur  þeirra,  bendir  til  þess,  að  gifting 
þeirra  hafi  ekki  borið  að  siðar.^) 

Giftingar  Kormlaðar  voru  ekki  öfundlausar  á  írlandi ; 
um  það  ber  vísan  um  Komlaðar  stökkin  vitni.  Hún  gift- 
ist  tveim  yfirkonungum  hvorum  eftir  annan,  sem  voru 
báðir  á  lifi  samtímis.  Það  sem  hvorki  írar,  né  jafnvel 
Njála  geta  fyrirgefið  henni,  er  að  hún  varð  Brían  að  falli. 

Maelmordha  konungur  af  Leinster  færði  Brían  skatt 
vorið  1013,  og  hafði  þegar  hann  kom  til  Kinnkóru  mist 
silfurhnapp  af  guUdreglaðri  silkikápu,  er  Brían  hafði  gefið 
honum.  Hann  bað  Kormlöðu  systur  sína  að  festa  hnapp 
á  kápuna.  Hún  kastaði  kápunni  á  eldinn,  og  ávítaði  hann 
harðlega  fyrir  að  þola  Brian  þrælkun  og  ánauð.  Hvorki 
faðir  þeirra  né  afi  hefði  nokkru  sinni  þolað  það.  Murchad 
elsti  sonur  Bríans  brigzlaði  konunginum  um  flótta  hans  úr 
orustunni  við  Glenmama.  Maelmordha  fór  burtu  ákaflega 
reiður,  og  byrjaði  uppreist  gegn  Brían  og  öllu  hans  veldi 
i  félagi  við  Sigtrygg  Silkiskegg. 

Þeir  frændur  forðuðust  alla  höfuðbardaga  um  sumarið. 
9.  september  settist  Brían  með  óvígan  her  um  Dýflinn. 
Borgin  varð  ekki  unnin,  en  Brían  hjó  upp  og  brendi 
Þórsskóg  milli  Liffey  og  Tolku,  og  hjó  brautir  i  hann  fyr- 
ir  norðan  Clontarf^).  Fyrir  jól  þrutu  allar  vístir  umsáturs- 
hersins,  og  þeir  feðgar  héldu  heim  aftur. 


3.     Liðsafnaður  Kormlaðar  og  Sigtryggs. 

Kormlöð    er   þá  í    Dýflinni,    er   umsátin  er  hafin,  og 
yfirvegar  og  vegur,  hvað  þurfi  til  þess,  að  etja  kappi  við 


^)  Tigernacs  annálar  telja  dánarár  Kormlaðar  1030.  Annálar 
Mnna  4  meistara,  taka  upp  visu  um  hin  3  stökk  Kormlaðar,  sem  engin 
kona  ætti  að  gera.  Eitt  til  Atha-Clíath  (Dýflinnar).  Annað  tíl  Team- 
har  (Tara)  þriðja  til  gallkaleiksins  i  Cashel.  Konungarnir  í  Munster  voru 
Jíonungar  í  Cashel,  þótt  Brían  sæti  lengst  i  Kinkora  við  Shannon  fljótið. 

^)     Clontarf  eða  Cluanatarbh  þýðir:     Uxavellir. 


/ 


Fólkorustan  á  Clontarf.  23 

Erían  og  koma  honum  í  hel.  Njála')  lýsir  henni  svo; 
»Hon  var  allra  kvenna  fegrst,  og  bezt  at  sér  orðin  um 
þat  alt,  er  henni  var  ósjálfrátt.  Enn  þat  er  mál  manna, 
at  henni  hafi  alt  verit  illa  gefit,  þat  er  henni  var  sjálfrátt«. 
Þau  mæðgin  sendu  nú  menn  til  allra  vikingabygða  á  ír- 
landi.  Án  efa  hafa  þau  þá  eða  síðar  sent  menn  til  Mael- 
sechlainn,  en  hann  að  likindum  svarað  tvíræðu.  Þau  hafa 
sent  til  Norðmandí,  Frakklands,  Wales,  Englands  og  Skot- 
lands.  Þaðan  sem  Austmenn  eða  Norðmenn  voru  fyrir 
var  helzt  liðs  von.  Þau  hafa  sent  til  eyjanna  fyrir  norðan 
Skotland,  og  að  Hkindum  til  Noregs  og  Danmerkur.  Hvar 
sem  Dýflinnar  menn  hittu  sækonunga,  eða  víkinga,  hafa 
þeir  borið  þeim  orð  Sigtryggs  og  Kormlaðar.  Alt  að- 
komulið  átti  að  vera  komið  til  Dýflinnar  i  siðasta  lagi  á 
Páhnasunnudag  1014. 

Kormlöð  eggjaði  mjög  Sigtrygg  son  sinn  til  að  drepa 
Brían  konung,  segir  Njála.  Sigurður  jarl  Hlöðvisson  hafði 
almanna  róm  á  sér  fyrir  harðfengi  og  sigursæld.  Þangað 
sendi  Kormlöð  Sigtry gg  son  sinn.  Hann  þurfti  að  vinna 
til  atlögunnar.  Þegar  Sigurður  jarl  setti  það  skilyrði,  að 
hann  fengi  konungdóm  á  írlandi  og  Sigtryggur  gifti  hon- 
um  Kormlöðu,  ef  þeir  feldi  Brían,  og  Sigtryggur  hét  hon- 
um  því,  lofaði  hann  að  ganga  i  málið.  Konungdómurinn 
sem  um  var  samið  hlýtur  að  hafa  verið  yfirkonungdómur 
Bríans,  og  svo  verið  litið  á,  sem  hann  væri  heimanmundur 
Kormlaðar. 

Kormlöð  lét  sér  vel  líka  að  giftast  Sigurði  jarli,  en 
kvað  Sigtrygg  þó  skyldu  draga  að  meira  lið.  Sigtryggur 
spurði  hvaðan  þess  væri  von.  Hún  sagði,  að  fyrir  vestan 
Mön  lægju  þeir  Bróðir^)  og  Úspakr  með  30  skipa,  2000 — 
3000  manns,  alt  hið  harðfengasta  lið,  og  lagði  fyrir  hann, 
að  bjóða  hvað  sem  þeir  mæltu  til.  Sigtryggur  fór  til 
Manar,  bauð  Bróður  móður  sína  og  konungdóm  á  írlandi. 
Það  stóðst  hann  ekki  og  gekk  i  málið.  Það  fylgdi,  að  Sig* 


*)    Njála.    Kvik  1894  bls.  418. 

^)     Bróður  kalla  írar  Brodar  eða  Briotor. 


24  Fólkorustan  á  Clontarf. 

urður  jarl  mátti  ekkert  vita  um  samninginn.  Njála  segir 
ekki  ofsögur  af  fegurð  Kormlaðar.  Þó  hún  sé  íimtug 
kona,  stendur  enginn  af  sér,  þegar  honum  er  boðin  hönd 
Kormlaðar,  þótt  þeim  sé  þvernauðugt  áður  um  alla  lið- 
veizlu. 

Lýsing  Njálu  á  Bróður  er  svo :  »Bróðir  hafði  verið  maðr 
kristinn,  ok  messudjákn  at  vigslu.  Enn  hann  hafði  kastat 
trú  sinni  ok  gerðist  guðniðingr  ok  blótaði  nú  heiðnar  vættir, 
ok  var  allra  manna  f jölkunnugastur.  Hann  hafði  herbún- 
að  þann  er  eigi  bitu  járn.  Hann  var  bæði  mikill  ok 
sterkr,  ok  hafði  hár  svo  mikit,  at  hann  drap  undir  belti 
sér.  Þat  var  svart«.  Vaskleiki  vikingsins  liggur  í  fyrstu 
linunum  af  lýsingunni.  Lýsingin  á  útlitinu  mun  vera  rétt. 
Þorsteinn  Siðuhallsson  sá  bæði  Bróður  og  Kormlöðu  dag- 
inn  fyrir  orustuna. 


4.     Áthurðir  fyrir  hardagami. 

Sigurður  jarl  kom  til  Dýflinnar  á  Pálmasunnudag 
með  allan  her  sinn.  í  Uði  hans  voru  Orkneyingar  og 
Slcotar  af  Katanesi.  Þar  var  Þorsteinn  Siðu-Hallsson, 
Halldór  sonur  Gruðmundar  hins  rika  á  Möðruvöllum,  og  15 
mennsemverið  höfðu  að  Njálsbrennu.  Alls  voru  17  ísiending- 
ingar  með  honum.  Færeyingar  voru  sömuleiðis  með  jarli, 
þótt  Erlingur  af  Straumey  muni  hafa  verið  frá  Stroma 
i  Orkneyjum.  Bróðir  var  þar  kominn  með  öllu  sínu  liði. 
í  sama  mund  dreif  að  skipalið  frá  Norðmandi.  írskir 
annálar  nefna  meðal  kappanna  sem  komu  Carlus  og  Ebric 
(Elbric)  tvo  sonu  Frakkakonungs,  eða  konungsins  af  Loch- 
lann.i)  Annálarnir  geta  um  Goistilin  Gall  ogAmond,  tvo 
konunga  frá  Waterford;  Amond  mun  vera  Amundi  hviti, 
sem  Njála  talar  um.  Þeir  nefna  ennfremur  f jóra  ríkiserf- 
ingja  Austmanna:  Dubhgall  Olafsson,  GiIIaciarain  son 
Gluniarainds  Ólafssonar,  Donchad  sonarson  Herjúlfs  og 
Ulaf  son  Lögmanns  Goðröðssonar.     Annálarnir  nefna  fjóra 


^)     Lochlann  þýðir  Norðurlönd. 


i 


Fólkorastan  á  Clontarf.  25' 

höfðingja,  sem  stýrðu  sínu  skipinu  hver,  og  tvo  jarla  frá 
Jórvik,  sem  ef  til  vill  eru  sömu  mennirnir  sem  Bróðir  og 
Úspakur.  Þess  utan  telja  írsku  annálarnir  fjölda  af  nöfn- 
um  á  foringjum  innrásarhersins,  sem  erfitt  er  að  gizka  á 
hvaðan  haíi  verið,  og  hvort  þeir  hafi  komið  til  orustunnar. 
í  Njálu  er  margt  óljóst  og  ranghermt,  sem  snertir  íra,  en 
það  sem  sagt  er  af  Norðmönnum  rétt.  í  írskum  annál- 
um  er  margt  óljóst  og  ranghermt,  sem  snertir  Austmanna- 
herinn,  og  Austmenn,  en  það  flest  rétt  er  snertir  íra,  og 
íraher,  nema  hvað  irskar  frásagnir  að  jafnaði  segja  ofsög- 
um  um  sín  eigin  hreystiverk,  og  mannfallið  af  Aust- 
mönnum. 

Njála  segir  að  Sigurður  jarl  haíi  komið  til  »Dýfiinnar« 
á  pálmasunnudag.  Sigurður  jarl,  Bróðir  og  íleiri  aðkomu- 
menn  sem  komu  sjóleiðina  hafa  tekið  höfn  fyrir  norðan 
Höfða;  þar  er  íiskiskipalægi  nú,  og  lega  góð.  Aðkomu- 
menn  hafa  ekki  legið  á  fjörunum  i  norðanverðum  Bæjar- 
fióa  eins  og  irskir  annálar  gefa  i  skyn,  þvi  þar  lágu  skip- 
in  á  þurru  um  fjöru,  og  var  ekkert  lægi,  eins  og  sjá  má 
af  sögunni  af  Ólafi  Pá,  þegar  hann  kom  þangað  ókunnug- 
ur  til  að  heimsækja  Mýrkjartan  »með  leðurkápuna«  afa 
sinn.  Þegar  þeir  komu,  hafa  þeir  sent  til  Dýflinnar,  sem 
Njála  kallar  »borgina«,  og  látið  vita  um  komu  sina,  en 
þangað  hefir  þá  Maelmordha  komið  með  Leinsterherinn, 
og  yíirfylt  hvert  herbergi  og  hvern  garð  í  bænum  með 
mönnum  sínum. 

Brian  hélt  liði  sinu  frá  Munster  og  Connaught,  norð- 
ur  yfir  Liffey  ána  langt  fyrir  ofan  Dýflinn.  Hann  lét  ána 
vera  milli  sín,  borgarinnar,  og  Leinstermanna.  Þegar  hann 
kemur  nálægt  Dýflinni,  fær  hann  vissu  fyrir,  að  allir  Leinst- 
ermenn  eru  farnir  að  heiman,  og  sendir  Donchad')  son 
sinn  með  flokk  Dalcassía  til  að  ræna  i  Leinster.  Með 
því  að  fara  fyrir  noröan  Liffey  á  Brían  hægra  með  að 
sameina   sig   við    Maehlsechlainn,    sem  kemur  norðan  frá 


*)     Hann   er  Dungaður  Njálu,  en  talinn  fyrstur  líklega  af  þvi  hannv 
varð  konungur  eftir  Brian.     írar  kalla  hann  Doaogh. 


•26  Fólkorustan  á  Clontarf. 

Tara.  Herinn  slær  tjöldum  á  Finglas-sléttunni  svo  langt 
frá  Dýflinni,  að  hægt  er  að  vera  búinn  að  fylkja  liði,  áð- 
ur  en  útrásarher  frá  borginni  er  kominn  norður  þangað. 
011  herferðin  er  farin  eftir  nýtízku  hernaðarreglum, 
nema  það  að  senda  Donchad  burtu  með  liðsflokk  hans, 
rétt  áður  en  herirnir  mætast.  Maelsechlainn  kom  um 
sama  leytið  að  norðan.  Hann  hélt  her  sinum  fyrir  sig,  og 
Brían  trúði  honum  illa.  Báðir  eru  þeir  komnir  til  Fing- 
las  miðvikudagskvöldið  fyrir  skirdag. 

Innrásarherinn  erlendi  lá  í  tjöldum  fyrir  ofan  Höfða, 
og  upp  undir  Clontarf.  Fimtudagsmorguninrí  frétta  þeir 
að  Brían  væri  kominn  með  óvígan  her  til  Finglas.  írar 
segja,  að  aðkomnu  höfðingjarnir,  sem  óttuðust  ofurefli  Brí- 
ans,  og  hreysti  Dalcassia,  hafi  boðist  til  að  reisa  möstur  á 
skipum  sínum,  og  lcggja  burtu,  ef  hann  vildi  lofa  því  að 
ræna  hvorki  né  brenna  á  Finglassléttunni.  írar  segja,  að 
innrásarliðið  hafi  verið  komið  niður  á  Höfða  um  kvöldið, 
en  þá  sáu  þeir  brennurnar  á  Finglas  og  sneru  upp  eftir 
aftur.  Hvort  sem  þetta  er  satt  eða  ekki,  þá  sannar  það, 
að  írar  hafa  vitað  að  skip  innrásarhersins  lágu  fyrir  neðan 
Höfða,  en  ekki  á  f jörunum  fyrir  sunnan  Clontarf  og  strönd- 
ina  þar  fyrir  ofan  og  neðan,  eins  og  sumar  lýsingar  þeirra 
af  orustunni  vilja  láta  vera.  Njála  segir:  »Bróðir  reyndi 
til  með  forneskju,  hvernig  ganga  myndl  orrustan.  En  svá 
gekk  fréttin  —  ef  á  föstudegi  væri  barist,  at  Brjánn  kon- 
ungur  myndi  falla  ok  hafa  sigr;  enn  ef  fyrr  væri  barizt 
þá  rayndi  þeir  allir  falla  er  i  móti  honum  væri«.  Þá  sagði 
Bróðir  að  á  föstudaginn  skyldi  berjast.  Kormlöð  kom  sjálf 
frá  Dýflinni  til  innrásarhersins  á  fimtudaginn,  og  hefir 
talað  kjark  i  foringjana.  Njála  segir  svo:  »Fimtudaginn 
reið  maðr  at  þeim  Kormlöðu  á  apalgrám  hesti  ok  hafði 
í  hendi  pálstaf.  Hann  talaði  lengi  við  þau  Bróður  ok 
Kormlöðu«.  Hvert  erindi  þessa  manns  var  veit  sögumað- 
urinn  (Þorsteinn  Siðu-Hallsson)  ekki,  en  af  því  sem  gerðist 
með  írum  má  ráða  í  það  með  töluverðri  vissu,  að  mað- 
urinn  var  sendur  til  þeirra  Kormlaðar  frá  Maelsechlainn, 
-og   hafði  þau   orð  að  fiytja,  að  Maelsechlainn  mundi  ekki 


I 


í\ 


Fólkorustan  á  Clontarf.  27 

fara  til  orustu  með  Brían  konungi.  —  Maelsechlainn  sat  á 
svikráðum  við  báða,  og  ætlaði  að  ráðast  á  þann  herinn,  sem 
biði  ósigur.  Á  fimtudagskvöldið  valdi  innrásarherinn  sér 
vigstöð  milli  sjóarins  og  tjarnarinnar  rétt  fyrir  neðan 
Clontarfkastala,  þar  varð  síður  komist  að  óvörum  i  opna 
skjöldu  á  her  þeirra,  vegna  tjarnarinnarj  sem  þá  hefir 
verið  stærri  og  dýpri  en  nú.  Herinn  sem  velur  vígstöð- 
ina,  hefir  álitið  sig  hafa  minna  lið.  Staðurinn  er  hyggi- 
lega  valinn. 

Brían  fékk  sömuleiðis  aðvörun  nóttina  fyrir  bardag- 
ann.  Þjónn  Bríans  sá  sjón  mikla.  Honum  þóttu  klerkar 
margir  koma  til  herbúða  Bríans,  fara  með  sálmasöng  og 
lestur.  Hann  spurði  hverjir  fæni  þar?  »Hér  erStiSenn- 
an  frá  eynni  Scattery«  svöruðu  klerkarnir.  »Þvi  fer 
hann  burt  frá  kirkju  sinni?«  —  »Skuld  Bríans  veldur 
því«.  (Brían  hafði  saurgað  klaustrið  á  yngri  árum).  »Hann 
er  kominn  til  að  heimta  skuld  sina«.  »Hann  þyrfti  ekki 
að  koma  hingað  til  þess«  —  svaraði  þjónn  Brians  — 
»skuldin  verður  greidd  Sti  Sennan  heima«.  —  »Hún  fell- 
ur  í  gjalddagaá  morgun«,  svaraði  klerkurinn  —  »Sti  Senn- 
an  verður  að  fá  skuld  sína«.  —  Eftir  það  fóru  þeir  á 
braut.  Þjónninn  sagði  Brían  frá  sjón  sinni,  en  konungur- 
inn  varð  hugsjúkur,  og  þótti  fyrirburðurinn  boða  dauða 
sinn  næsta  dag.  Njála  segir  aö  Brian  hafi  ekki  viljað 
berjast  á  föstudaginn.  Hafi  það  ekki  verið  vegna  sjónar- 
innar,  sem  nú  var  sagt  frá,  þá  gæti  það  verið  vegna 
þess  að  Donchad  sonur  hans  var  ekki  kominn  til  hersins 
úr  ránsferðinni  til  Leinster.  Eftir  frásögn  íra  fór  her 
Dýflinnar  og  Leinstermanna  niður  á  Clontarf,  þegar 
Brían  tók  að  brenna  búgarðana  i  Finglas  á  fimtudags- 
kvöldið. 

A  fimtudagskvöld  gekk  Austmaður,  sem  írar  kalla 
Plait,  fram  fyrir  herinn,  og  skoraði  á  hólm  þeim  manni 
af  Iraher  sem  þyrði  að  berjast  við  sig.  íra  megin  gekk 
fram  Domnall  Eimhinssoi:i,  og  þáði  einvígið  af  hendi 
írahers. 


28 


Fólkomstan  á  Clontarf. 


1 


Fólkorustan  á  Clontarf.  29 

6.     Fólkorustan  á  Clontarf.^) 

Bardaginn  er  síðasta  fólkorusta  á  víkingaöldinni,  og 
atburðirnir  einkum  fyrir  og  eftir  hana  eru  skreyttir  með 
kristnu  og  heiðnu  ímyndunarafli.  írar  höfðu  hvorki  hjálma 
né  brynjur.  Þeir  voru  i  stöfuðum  skyrtum,  og  annar  fót- 
urinn  ber;  þeir  börðust  með  sverði  og  höfðu  skjöldu  til  að 
hKfa  sér  með.  Þeir  voru  smáir  vexti,  léttir  á  velli  og 
snarir  til  áhlaupa.  Þeir  voru  likastir  léttvopnaða  liðinu 
hjá  Forngrikkjum.  Austmenn  voru  háir  menn  og  sterkir, 
þeir  höfðu  brynjur  og  hjálma,  sverð  og  skjöld.  Aðalvopn 
vikinga  var  striðsöxi,  oft  tvíeggjuð;  spjót  var  títt  að  nota, 
unz  til  návígis  kom.  A  Clontarf  segja  írar  að  barist  hafí 
1000  manns  albrynjaðir  á  móti  sér.  Það  má  gizka  á,  að 
margir  þeirra  hafi  verið  með  Bróður  vikingaforingja. 

Innrásarhernum  var  fylkt  á  þessa  leið:  Bróðir  og 
hans  menn  stóðu  fremstir  ;  hægra  fylkingararmi.  Fyrir 
aftan  þá  stóð  Olafur  frá  Dýflinni  með  Austmenn  frá  Wales. 
í  miðri  fylkingunni  stóð  Sigurður  jarl  Hlöðvisson  fremstur 
með  Orkneyinga,  Skota,  Frakka,  íslendinga  og  Færeyinga. 
Fyrir  honum  var  borið  merki  hans.  Fyrir  aftan  hann 
stóðu  Dýflinnarmenn  undir  forustu  Donchads  sonarsonar 
Herjolfs.  í  fremstu  röð  í  vinstra  armi  fylkingar  stóðu 
Dýflinnarmenn  undir  forustu  Dubhgalls  Ólafssonar  Quar- 
ans.  I  næstu  röðum  fyrir  aftan  þá  stóðu  enn  Dýflinnar- 
menn  undir  forustu  Gillaciarans  Gluniaranssonar.  Þenna 
her  skoða  írar  sem  þrjár  herdeildir.  Fyrir  aftan  þessar 
raðir  stóðu  Leinstermenn  í  þremur  herdeildum,  undir  for- 
ustu  Maelmordha  konungs  af  Leinster.  Sjöunda  herdeild- 
in  var  til  varnar  i  Dýflinni,  og  til  að  verja  Dubhgalls- 
brúna  yfir  Liffey,  og  fyrir  henni  var  Sigtryggur  silkiskegg 
sjálfur.  Hann  var  ekki  i  bardaganum,  en  hálfbróðir  hans 
barðist  þar,  sem  Njála  heldur  hann  vera.  Við  aðstöðu 
Leinstermanna  og  Dýflinnarmanna  er  það  óheppilegt,  að 
þeir   verða   að    flýja  fram  hjá  óvinahernum,  ef  þeir  biða 


^)    Á  kortinu  yfir  vigvöUinn,  og  flóttann  þaðan  er  Clontarf  8kri& 
aö  Clondarf. 


30  Fólkorastan  á  Clontorf. 

ósigur.  Flóttastefna  víkinganna  er  beint  undanhald  niður 
að  höfninni  fyrir  norðan  Höfða. 

Brían  var  ekki  sjálfur  i  orustunni.  Hann  var  88  ára 
gamall  og  vildi  ekki  berjast  um  daginn,  annaðhvort  vegna 
feigðarboðans,  sem  hann  hafði  fengið  um  nóttina,  eða 
vegna  helginnar  miklu  á  föstudaginn  langa.  írar  segja 
hann  þó  vopnfæran.  Cian^)  frá  Desmond  »hinn  hái  og 
fagri«  var  fyrir  vinstra  fylkingararminum  á  móti  Bróður. 
Hann  var  fyrir  Dalcassium,  sem  höfðu  þau  forréttindi  að 
berjast  fremstir  i  öllum  orustum  og  verja  undanhaldið  á 
flótta.  Fyrir  aftan  Cian  stóð  Ronald  með  Egonachta  og 
Desmondmenn.  Fyrir  miðfylkingu  íra  var  Toirdelbach 
(Kerþjálfaður  Njálu)^)  sonur  Murihads  og  ástfóstri  Brians 
afa  sins.  í  fremstu  röðunum  þar  stóðu  Dalcassiar,  og  i 
aftari  röðum  þeirrar  herdeildar  stóðu  Munstermenn.  Fyrir 
hægra  fylkingararmi  var  Murphad.  Yztir  þar  stóðu  menn 
Úspaks  vikings  undir  forustu  hans.  Þangað  hefir  Donchad 
átt  að  koma,  ef  hann  kæmi  áður  en  barist  væri  til  þraut- 
ar.  í  þeim  fylkingararmi  stóðu  Connaughtmenn.  Fyrir 
aftan  fylkinguna  var  slegið  skjaldborg  um  Brian  konung. 
Hann  hafðist  við  i  tjaldi  um  daginn,  lá  á  knébeð  og  baðst 
fyrir  til  sigurs  sinna  manna.  Um  fylkingar  Brians  voru 
borin  70  merki  um  morguninn.  Gallinn  við  aðstöðu  íra 
1  bardaganum  var  að  þeir  börðust  með  viggirta  borg  að 
baki  sér  með  töluverðu  setuliði  i. 

Fyrir  báða  herina  var  aðstaða  Maelsechlainns  uppi 
við  Tolkuós  til  ógnunar,  meðan  enginn  vissi  til  hvers 
hann   ætlaði   herafla   sinn. 

Hvorutveggja  fylkingin  mun  hafa  verið  10  menn  á 
þykt  eða  jafnvel  meira,  20 — 24000  manna  börðust  hvoru 
megin. 

Bardaginn  byrjaði  litlu  eftir  sólaruppkomu  um  háflóð 


*)  Eg  felst  alveg  á  getgátu  P.  A.  Munchs  með  að  C  i  a  n  hafi 
verið    tílfur   hræða   i  Njálu. 

2)  Toirdelbach  mun  hafa  breyzt  i  Kerþjálfað  við  það  að  t  i  byrj- 
tín  naínsins  hefir  af  siðari  afritara  verið  lesið  eins  og  k;  úr  „ach"  á  írska 
hafa  Norðmenn  gert  „aðr". 


Fólkorustan  á  Clontarf.  31' 

með  einvígi  þeirra  Plaits  og  Donmalls;  þeir  féllu  báðir, 
ráku  hvor  annan  i  gegn  með  sverðinu,  og  lágu  með  hina 
höndina  flækta  hvor  í  annars  hári.  Eftir  það  sigu  saman 
fylkingar.  Dalcassíar  réðust  á  Austmenn  með  ákafa  og 
snarpleika,  en  þeir  stóðu  fyrir  sem  járnveggur,  og  hvert 
áhlaupið  á  fætur  öðru  hrökk  af  þeim  aftur.  í  byrjun 
bardagans  veitti  Austmönnum  betur  og  þeir  feldu  íra,  sem 
voru  miklu  ver  vígbúnir,  eins  og  hráviði.  Konurnar  í 
Dýflinni  gengu  upp  á  borgarveggina  og  horfðu  á  bardag- 
ann,  sem  átti  að  gera  út  um  örlög  Dýflinnar  og  írlands, 
Sigtryggur  konungur  og  drotning  hans  gengu  upp  i  turn- 
inn  á  konungshöllinni.  Sigtryggur  sagði  þegar  hann  sá 
íra  falla:  »Þeir  slá  hraustlega  akurinn  Austmennirnir, 
og  kasta  mörgum  byndinum  frásér«.  »Að  kvöldi  skal  dag 
lofa«,  svaraði  dóttir  Brians. 

Orrustan  festist  fyrst  í  hægra  fylkingararminum  við 
það  að  Murchad  þjóðhetja  íra  tók  sér  sitt  sverð  i  hvora 
hendi  og  óð  i  gegnum  fylkingu  Dubhgalls  og  Dýflinnar- 
manna.  Hann  feldi  menn  á  tvær  hendur^),  en  brynjan  hef- 
ir  hlotið  að  hlífa  honum.  Menn  hans  ruddust  inn  í  geil- 
arnar  á  eftir,  þar  sem  hann  fór  fyrir.  Bróðir  réðist  fram 
sín  megin  og  hjó  Ira  niður.  Hann  bitu  eigi  járn,  segir 
Njála.  Cian  frá  Desmond  réðist  á  móti  honum.  Cian 
lagði  þrisvar  til  vikingsins,  Bróðir  féll  við  hvert  lag,  en 
var  ósár.  Við  þriðja  lagið  var  við  sjálft,  að  hann  myndi 
eigi  á  fætur  komast,  svo  mikill  vopnaburður  var  að  hon- 
um,  en  þegar  hann  komst  á  fætur,  verkuðu  undrin  sem 
urðu  á  skipum  hans  og  véfréttin  fyrir  bardagann  svo  á 
hann,  að  hann  örvænti  um  líf  sitt  og  flýði  undan  í  skóg- 
inn   og   með   honum   flýðu   ýmsir   af  hans  mönnum.    Þá 


^)  Daald  Mac  Firbis,  irskur  höfundur,  nefnir  Sadhbh  (Sava?)  dótt' 
ur  Brians,  sem  hafi  verið  gift  Olafi  Quaran  i  Dýfiinni,  þegar  bardaginn 
varð  1014.  Ólafi  sýnist  blandað  saman  við  son  hans,  og  drotning  Sig- 
tryggs  hefir  líklega  heitið  þessu  nafni. 

^)  írar  segja  að  fimmtiu  manns  hafi  fallið  til  hvorrar  handar 
honum.  — 


:32  Fólkorustau  á  Clontarf. 

voru  eftir  menn  frá  Wales,  fyriiiiði  þeirra  féll.     Þá  hófst 
enn  áköf  viðureign  við  Leinstermenn. 

Sigurður  jarl  átti  harðan  bardaga  við  Toirdelbach,  og 
gekk  betur  í  fyrstu.  Eftir  að  hafa  hrundið  af  sér  fyrstu 
áhlaupum  jarls  og  hans  manna,  gekk  Toirdelbach  svo  fast 
fram,  að  hann  feldi  alla  þá,  sem  fremstir  voru.  Rauf 
hann  fylkingar  Sigurðar  alt  að  merkinu  og  drap  merkis- 
manninn.  Fekk  jarl  þá  til  annan  mann  að  bera  merkið. 
Varð  þá  enn  orusta  hörð.  Toirdelbach  hjó  þennan  þegar 
banahöggi,  og  hvern  af  öðrum  þá  er  i  nánd  voru.  Sig- 
urður  jarl  kvaddi  þá  til  Þorstein  Siðu-Hallsson  að  bera 
merkið;  hann  var  frændi  jarls  og  jarl  hafði  reynt  hann 
að  hreysti,  fræknleik  og  viturleik.  Þorsteinn  ætlaði  þá 
upp  aö  taka  merkið.  Þá  mælti  Amundi  hviti,  hann  var 
norrænn  höfðingi  frá  Waterford :  »Ber  þú  eigi  merkið 
Þorsteinn,  því  að  þeir  eru  allir  drepnir  er  það  bera«. 
»Hrafn  hiiln  rauði«,  sagði  jarl,  »ber  þú  merkið«.  fírafn 
mælti:  »Ber  þú  sjálfur  krák  þinn«.  Merkið  var  hrafn, 
•sem  blakti  vængjunum,  þegar  vindurinn  blés  i  það.  Eðna 
móðir  Sigurðar  jarls,  kona  af  irskum  ættum,  hafði  gjört 
merkið  með  miklum  hagleik  og  fjölkyngi,  og  lagt  það  á 
merkið,  að  það  skyldi  verða  sigursælt  þeim,  er  eftir  þvi 
gengi,  en  hættulegt  fyrir  þann,  er  bæri  það.  Jarl  mælti: 
»Það  mun  vera  maklegast  að  fari  alt  saman  karl  og  kýll«. 
Hann  tók  merkið  af  stönginni  og  kom  i  millum  klæða 
sinna.  Jarl  og  menn  hans  börðust  þá  all  djarflega.  Og  litlu 
siðar  heyrðu  menn  mælt  i  loftinu^) :  »Ef  Sigurður  jarl 
vill  sigur  hafa,  þá  sæki  hann  á  Dumazbakka  með  liö  sitt«. 
Meining  þessarar  jarðtegnar  hlýtur  að  vera,  að  hann 
skyldi  sækja  upp  á  sjáfarbakkann,  þangað  sem  Brían  var 
fyrir  og  drepa  hann.  Sigurður  jarl  gerði  þá  harða  atlögu 
og  hratt  Toirdelbach  af  sér  og  feldi  marga  menn  af  hon- 
um,  en  nú  stóð  hann  feigum  fótum,  þvi  hann  bar  sjálfur 
merki  sitt.  Murchad  sonur  Bríans  kom  þá  frá  hægra 
fylkingararmi   íra   i   þeirri  svipan,  fyltist  meðaumkvunar 


*)  Þorsteins  saga  Siðu-Hallssonar.    Rvik  1902,  bls.  3; 


Fólkorustan  á  Clontarf.     '  33 

með  mönnunum,  sem  féllu  fyrir  Sigurði  jarli.  Þorsteinn 
Siðu-Hallsson  sá  að  Ámundi  hviti  féll,  hann  sá  að  Sigurður 
jarl  var  lagður  i  gegn,  en  þekti  ekki  Murchad,  sem  vnr 
vegandinn,  og  hefir  að  líkindum  haft  nóg  að  vinna  sjálf- 
ur.  Ellric  sonur  konungsins  af  Lochlann  sótti  fram  ákaf- 
lega.  Murchad  náði  að  lokum  til  hans,  þeir  háðu  ógurlegt 
einvígi  innan  um  hina  sem  börðust.  Murchad  rak  víking- 
inn  undir  sig,  og  rak  sverðið  i  gegnum  brjóstið  á  honum,  en 
um  leið  og  vikingurinn  féll  náði  hann  tigilknífi  Murchads,  og 
spretti  upp  á  honum  kviðnum,  svo  iðrin  féllu  út.  Murchad 
misti  meðvitundina  um  stund,  raknaði  fljótt  við  aftur  og 
hjó  höfuðið  af  Ellric.  Murchad  lifði  til  næsta  morguns, 
og  var  þjónustaður  áður  en  hann  lézt. 

Brían  lá  á  bæn  i  tjaldi  sinu  innan  i  skjaldborginni, 
og  sendi  út  svein  sinn  við  og  við  til  að  segja  sér  frcttir 
af  orustunni  og  gangi  hennar.  Tvisvar  hafði  sveinninn 
komið  inn  og  borið  góðar  fregnir  af  orrustunni,  nú  kom 
hann  inn  i  þriðja  sinn,  og  sagði  að  nú  væru  flest  merki 
írsku  höfðingjanna  fallin,  og  þar  á  meðal  merki  Murchads 
sonar  hans.  »Þar  féll  merki  Erinar  (írlands)  er  það  merki 
féll«,  sagði  konungurinn,  og  þótti  þá  örvænt  um  sigurinn 
og  lif  sitt.  Hann  gerði  ráðstafanir  til  að  vera  grafinn  í 
Armagh-klaustri,  og  gaf  240  kýr  til  legstaðar  sér. 

I  hægra  fylkingararmi  íra  hafði  Úspakur  einnig  geng- 
ið  i  gegn  um  fylkingar  Dýflinnarmanna;  hann  var  orðinn 
sár  mjög  og  hafði  látiö  fjölda  manns,  og  Murchad  meðal 
hinna  föUnu.  Dubhgall  Ólafsson  hálfbróðir  Sigtryggs  flýði 
fyrir  Úspaki.  Maelmordha  konungur  af  Leinster  var  fall- 
inn,  og  menn  hans  komnir  á  flótta.  Fylkingarbrjóstið 
innrásarhersins  sýnist  hafa  staðið  lengst,  en  flótti  brast 
loks  í  öllu  liðinu.  Eftir  sögu  Þorsteins  Siðu-Hallssonar  flýði 
liðið  mest  til  skógarins  norðaustur  fyrir  tjörnina.  írar 
ráku  flóttann.  Þorsteinn  Síðu-Hallsson  nam  staðar  við 
skóginn  þegar  allir  flýðu,  og  batt  skóþveng  ainn.  Þá 
spurði  Toirdelbach,  sem  kom  að  honum,  því  hann  hlypi 
eigi.  »Þvi«,  sagði  Þorsteinn,  »at  ek  tek  eigi  heim  i  kveld, 
þar   sem    ek   á  heima  út  á  íslandi«.     Svo  mikill  drengur 

3 


34  Fólkorastan  á  Clontarf. 

var  Toirdelbach,  að  hann  gaf  honum  grið,  og  heíir  hxtið^ 
færa  hann  upp  á  sjáfarbakkann  nálægt  skjaldborginni. 
Þar  hafa  verið  fyrir  ýmsir  sárir  menn,  og  hklegast 
Úspakur  vikingur.  Eftir  frásögn  Njálu  var  Hrafn  rauði 
»eltur  út  á  á  nokkura.  Hann  þóttist  þar  sjá  allar  hel- 
vitis  kvalar  i  niðri  ok  þótti  honum  djöflar  vilja  draga  sik 
til.  Hrafn  mælti  þá :  »Runnit  hefir  hundur  þinn,  Pétur 
postuli,  til  Róms  tysvar,  ok  myndi  renna  hit  þriðja  sinn, 
ef  þú  leyfðir«.  Þá  létu  djöflar  hann  lausan,  ok  Hrafn 
komst  yfir  ána«.  Svo  segir  sagan,  og  Þcrsteinn  Siðu-Halls- 
son  hefir  haft  hana  eftir  Hrafni  sjálfum,  þegar  þeir  fund- 
ust  síðar  í  Orkneyjum.  Hrafn  var  maður  Gilla  jarls  og 
hefir  fiúið  til  skipanna  fyrir  norðan  Höfða.  Á  þeirri  leið 
er  engin  á.  En  á  kortinu  má  sjá  lænu,  sem  gengur  inn 
úr  bæjarflóanum  fyrir  vestan  Höfða,  hún  beygist  upp  með 
landinu  og  nær  upp  að  Clontarf .  Þessi  læna  hefir  leirbotn 
í  miðjunni,  leirbotninn  er  auður  um  fjöru,  en  við  hálffall- 
inn  sjó  er  sjór  í  henni,  sem  vel  má  vaða,  einkum  ofan 
til.  Yfir  þessa  lænu  hefir  Hrafn  rauði  vaðið'  á  flóttanum; 
fæturnir  hafa  ætlað  að  festast  í  leirbotninum,  en  maður- 
inn  verið  hræddur  og  imyndað  sér  að  nú  ætti  að  draga 
sig  til  helvítis.  Þegar  Hrafn  flýði  út  á  lænuna  sýnist 
hafa  verið  nær  því  hálffallinn  sjór,  sem  sýnir  að  bardag- 
inn  hefir  staðið  8 — 9  tima  þegar  aðalflótti  brast  innrásar- 
hersins. 


6.  Fall  Brians  og  flóttinn  til  Dýflinnar. 
Þegar  írar  reka  flóttann,  sór  Bróðir  að  fátt  manna  er 
hjá  skjaldborginni,  hann  ræðst  þá  með  sina  menn  út  úr 
skóginum.  Njála  segir  að  hjá  Brian  konungi  hafi  verið 
sveinninn  Taktur^)  yngsti  sonur  hans  og  Kormlaðar.  Bróð- 
ir  rauf  með  mönnum  sinum  alla  skjaldborgina,  vóð  inn  í 
tjaldið,  sá  þar  svartklæddan  mann,  sem  hann  hélt  að  værí 


*)   Ulster-annálar  geta  þess  að  hann  hafi  f allið  1023,  og  kalla  hana  ^ 
hann  Tadhg.    Sumir  kalla  hann  Teige.  Í 


Fólkorustan  á  Clontarf.  15 

prestur.  Fylgdarmaður  lians  einn  þekti  Brian^  og  sagði 
Bróður  til  hans.  Brian  brá  sverði,  og  drap  einn  fylgdar- 
mann  Bróðurs,  sem  færði  striðöxina  i  höfuð  konungi,  svo 
i  heila  stóð.     Vísuorðin  i  Njálu  segja  rjett  frá: 

„Áðiir  tæði  ben  blæða 
Brjánn  fell  en  hélt  velli". 

Konungurinn  dó  af  heilundarsári  áður  en  honum  blæddi. 
Bróðir  gekk  þá  út  úr  tjaldinu  og  kallaði  hátt:  »Kunni 
þat  maðr  manni  at  segja,  at  Bróðir  feldi  Brján«.  Þá  var 
runnið  eftir  þeim,  sem  flóttann  ráku  og  þeim  sagt  fall 
Brians  konungs.  Þeir  snéru  þá  aftur  Cian  (Úlfur  hræða 
eða  hreða)  og  Toirdelbach,  slógu  hring  um  þcá  Bróður  og 
feldu  að  þeim  viðu,  þvi  þá  bitu  ekki  járn.  Bróðir  var  þá 
tekinn  höndum.  Cian  reist  hann  á  kviðinn,  leiddi  hann 
um  eik,  og  rakti  svo  úr  honum  þarmana,  og  dó  hann  eigi 
fyrr,  en  þeir  voru  allir  úr  honum  raktir.  Ástæðan  til  þessa 
grimdarverks  hefir  verið  sú,  að  Murchad  faðir  Toirdel- 
bachs  lá  ristur  á  kviðinn  með  iðrin  úti  nokkru  neðar  á 
sjávarbakkanum.  Menn  Bróður  voru  allir  drepnir.  Þor- 
steinn  Síðu-Hallsson  hefir  horft  á  allar  þessar  aðfarir  og 
þess  vegna  er  þeirra  getið  í  Njálu.  Á  Clontarf  féllu  16 
íslendingar  af  1 7  sem  i  bardaganum  voru.  Þorsteinn  hefir 
orðið  eftir  á  sjávarbakkanum  um  kvöldið,  en  bardaginn 
heldur  áfram  annarstaðar.  Hann  veit  ekkert  um  örlög 
Toirdelbachs  siðar.    Njála  þagnar. 

Herinn  frá  Leinster  og  Dýfiinni  flýði  vestur  eftir  Þórs- 
skógi,  sem  þá  var  með  miklum  undirskógi,  en  nú  standa 
þar  nokkrar  tylftir  af  gisnum  trjám.  Þegar  þeir  koma 
móts  við  Tolkuós  beygja  þeir  út  úr  skóginum  til  að  ná 
upp  á  Dubhgallsbrú  til  Dýflinnar,  þá  ræðst  Maelsechlainn. 
á  þá  með  óþreyttu  liði  og  hnekkir  þeim  niður  að  Tolku- 
ós.  Þá  var  aftur  háflóð,  eins  og  þegar  orrustan  byrjaði. 
Þeir  áttu  ekki  afturkvæmt  til  skógarins,  þvi  Cian  og  Toir- 
delbach  eru  komnir  á  milli  þeirra  og  skógarins,  með  her 
manns.  Þar  verður  þröng  við  sjóinn,  og  margir  drukna^ 
írar  segja    að  hkin  hafi  legið  þar  i  hrúgum  á  eftir.     Sig- 

3* 


36  Fólkorastan  á  Ciontarf. 

tryggur  og  kona  hans  standa  þá  aftur  á  turninum.  Drotningin 
segir  i  háði:  »Nú  sýnist  mér  að  vikingarnir  hafi  fengið 
óðal  sitt  aftur«.  Sigtryggur  spyr:  »Þvi  segir  þú  það 
kona«?  —  »Utlendingar  leita  nú  til  hafsins  aftur,  hafið  er 
óðal  þeirra.  I  hitum  leita  kýrnar  til  vatnsins,  en  þessar 
kýr  verða  mjólkaðar«.  Konungur  gaf  henni  kinnhest  og 
braut  úr  henni  tönn  fyrir  svarið. 

Flóttaherinn  náði  suður  til  Liffey-árinnar,  þar  drukn- 
uðu  enn  margir  menn.  Það  mun  hafa  verið  þar,  sem 
Toirdelbach  óð  út  1  strauminn  til  að  reka  flótta,  hann 
rakst  á  planka,  féll  ■  um  i  vatninu  og  druknaði.  Hann 
hefir  verið  brynjaður.  Flóttaherinn  barðist  til  brúarinnar. 
í  þeirri  hríð  féll  Dubhgall  Olafsson  Quarans,  og  sumir  ætla 
að  brúin  hafi  verið  kend  við  hann  siðan.  Leifarnar  af 
hernum  komust  loks  yfir  brúna.  Síðasti  Austmaðurinn 
sem  féll  á  brúnni,  þegar  þeir  voru  að  verja  flóttann,  hét 
ArnaiU  Scotz.  Þar  með  lauk  fólkorrustunni  miklu  á 
Olontarf. 

Mannfallið  var  ógurlegt.  Næstum  allir  höfðingjarnir, 
sem  til  orustunnar  komu,  voru  fallnir.  6000  manna  féllu 
af  innrásarhernum,  og  önnur  6000  af  íraher. 


7.  Eftir  orustuna. 
A  laugardaginn  kom  Donchad  úr  ránsferðinni  með 
28  uxa.  Dýflinnarmenn  hótuðu  að  ráðast  á  hann,  ef  hann 
slátraði  nautum  þeirra,  að  þeim  ásjáandi.  Hann  gjörir 
það  samt,  og  sagðist  aldrei  hafa  verið  skattskyldur  Sig- 
tryggi,  og  aldrei  hafa  hatað  hann  meira  en  nú.  Menn 
Cians  álitu  að  nú  væri  færi  á  að  gjöra  kröfu  til  konung- 
dóms  i  Munster,  þvi  þeir  sáu,  hve  fáir  Dalcassiar  voru 
orðnir,  og  hve  sárir  þeir  voru  flestir.  Þegar  kom  suður 
til  Kildare  heimtaði  Cian  gisla,  eða  undirgefni  af  Donchad, 
cn  hann  neitaði  þverlega.  Hann  vildi  láta  sára  Dalcassia 
inn  i  klaustur  og  láta  þriðjung  hersins  verja  þá^  en  særðir 
menn  fyltu  sár  sin  með  mosa,  fylktu  sér  með  hinum  og 
heimtuðu  að  mega  berjast;  þá  varð  ekki  af  atlögunni  fyr- 


Fólkorustai.  á  Clontarf.  37 

ir  Cian.  Cian  féll  árið  eftir  fyrir  öðru  konungsefni  þar^ 
Domhnall,  en  synir  Bríans  feldu  Domhnall  ári  síðar. 

f  Barrow  ánni  þvoðu  Daleassiar  sár  sin,  en  þegar 
sunnar  kom  heimtaði  Donchad  konungur  i  Ossory  gisla  af 
nafna  sinum  Bríanssyni.  Hann  þverneitaði,  enn  sem  fyrr. 
Fylkti  Dalcassium  til  orrustu;  sárir  menn  heimtuðu  enn 
að  berjast  með  honum,  en  kröfðust  að  vera  bundnir  á 
staura,  svo  þeir  gætu  staðið.  Þegar  konungurinn  af  Oss- 
ory  sá,  hvernig  þeir  bjuggust  um,  hvarf  hann  frá.  Þardóu 
150  af  sárum  mönnum.  En  Donchad  kom  til  Kinnkóra  og 
tók  konungdóm  eftir  föður  sinn.  Maelsechlainn  varð  nú 
yíirkonungur  aftur,  án  þess  að  nokkur  mælti  á  móti,  og 
Sigtryggur  hélt  áfram  að  vera  konungur  i  Dýflinni,  og 
hafði  aldrei  verið  i  meira  áliti  en  eftir  bardagann 

Fyrir  víldngaliðið  var  orustan  of  mikil  blóðtaka  Það 
varð  augljóst,  að  Norðmenn  gátu  ekki  haldið  uppi  yfir- 
ráðum  á  írlandi  vegna  mannfæðar  heima  fyrir.  Liðssafn- 
aðurinn  fyrir  orrustuna  er  hin  stærsta  aflraun,  sem  gjörð 
var  til  þess  að  halda  landinu.  Kormlöð  leggur  mesta 
ííherzlu  á  harðfengið,  hiin  og  Sigtryggur  turna  háöldu  á 
háöldu  ofan  af  víkingaflóðinu,  en  ólagið  brotnar,  hrynur 
og  fellur  i  sjálft  sig  á  Clontarf.  Víkingarnir  eru  ekki 
lengur  ósigrandi  eins  og  meðan  þeir  höfðu  ómeingaða 
Asatrú  og  kunnu  ekki  að  hræðast  dauðann.  I  ValhöII 
var  margfalt  betra  að  vera  fyrir  þá,  en  í  bardagalífinu 
hér  á  jörðunni  Víkingarnir  i  Clontarf  hafa  flestir  mist 
npkkuð  af  hinu  trylta  hugrekki  fyrir  áhrif  kristinnar  trúar 
og  hræðslunnar  við  helvíti.  Kristnin  var  ekki  trú  fyrir 
víkinga,  hún  fordæmdi  alt  þeirra  athæfi  og  lifnað,  en  hafði 
þó  sígið  inn  i  flestra  manna  sálir.  Fyrirburðirnir  á  skip- 
um  Bróður  cru  alheiðnir,  en  eru  þýddir  svo  af  heiðnum 
manni,  sem  þeir  komi  frá  djöflinum.  Fyrirburðirnir  á  fs- 
landi  eru  frá  kristni,  en  tákna  víst  að  Brennumenn  hafi 
farið  illa.  Vikingar  sem  voru  orðnir  kristnir  eða  hálf- 
kristnir  eiga  enga  heimvon  nema  helvíti,  þegar  þeir  eru 
fallnir.  Það  dregur  úr  þeim  duginn.  Þessi  kynslóð  hefir 
cnn    6.    skilningarvitið;    fregnirnar    af  orrustunni  berast  i 


38  Fólkorustan  á  Clontarf. 

loftinu  norður  til  Skotlands,  Orkneyja,  Færeyja  og  íslands 
samstundis,  hvert  þangað,  sem  einhver  hefir  um  sárt  að 
binda  eftir  mannfallið  í  bardaganum. 

í  hverri  ætt  á  Orkneyjum,  Katanesi  og  víðar  um 
Norðurlönd  syrgja  ættingjarnir  með  þögulum  tárum  menn- 
ina,  sem  féllu  á  föstudaginn  langa,  börðust  á  móti  heilög- 
um  konungi,  og  fóru  iUa  að  kristnum  sið. 

A  Katanesi  eða  Orkneyjum  kveður  óþekt  stórskáld 
svanasöng  heiðninnar,  Darraðarljóð.  Kvæðið  ætti  að  heita 
Valkyrjuljóð.  Valkyrjurnar  vefa  orrustuvefinn  á  Clontarf 
og  syngja  magnaðan  og  ramman  söng  yfir  veinum.  Kljá- 
steinarnir  eru  mannahöfuð,  sverðið  er  vefjarskeiðin,  örin 
er  skyttan,  blóðug  spjót  eru  sköftin,  uppistaöa  og  ivaf  eru 
blóðugir  mannaþarmar.  Þar  vinda  þær  og  vinda  spjóta- 
vefinn,  og  draga  upp  blóðugar  myndir  af  valfallinu  mikla 
suður  á  Clontarf.  Jarlinn  og  Brían  eru  faUnir,  en  þær 
halda  hhfiskyldi  yfir  hinum  unga  konungi. 

„Ok  munu  írar  og  enn  „Nús  ógurlegt 

angr  of  biða  umb  at  litask, 

þats  aldri  man  es  dreyrug  ský 

ýtum  fyrnask".  dregr  með  himni". 

Svo  rifa  þær  vefinn  sundur,  og  hafði  hver  það  er  hún 
hélt  á.  Þær  riða  berbakt  burtu  sex  i  suðui',  sex  i  norður. 
Mennirnir  sem  féllu  komu  frá  báðum  þeim  áttum.  Þetta 
bar  fyrir  Darruð  á  Katanesi,  og  Brand  Gneistason  á 
Færeyjum. 

1768  lagði  enska  skáldið  Gray  út  kvæðið,  og  kallaði 
það :  »The  fatal  sisters«.  Walter  Scott  segir  svo  frá: 
Enskur  prestur  á  Orkneyjum  las  það  upp  fyrir  söfnuði 
sínum.  í  öðru  eða  þriðja  versi  gripu  þeir  framm  i:  »Þetta 
kvæ.ði  þekkjum  við,  það  er  kvæðið,  sem  við  höfum  haft 
upp  fyrir  yður,  þegar  þér  hafið  beðið  okl^ur  um  að  láta 
yður  fá  að  heyra  orl^neyskt  kvæði. 

Lýsing  Njálu  af  viðburðunum  fyrir  og  eftir  Brians 
bardaga,  mun  vera  hið  glæsilegasta  og  jafnframt  hið 
rammasta  og  myrkasta,  sem  skrifað  hefir  verið  á  íslenzku. 
Lýsingin    á    orrustunni    sjálfri    er    heiðrík    og  skýr,    enga 


f 


Fólkorustan  á  Clontarf.  39 

Tiulu  af  ótta  dregur  fyrir  augu  Þorsteins  Siðu-Hallssonar. 
Sjónin  skerpist  og  sjónhringurinn  stækkar  i  bardaga. 
Hann  sér  hvers  vegna  orrustan  vinst  og  tapast.  Hann 
hikar  ekki  við  að  taka  upp  hið  hættulega  merki  Sigurðar 
jarls,  og  berjast  við  tvær  höndur  Kerþjálfaðs  með  annari 
sinni,  en  hann  er  varaður  við  þvi  af  Ámunda  hvíta. 
Hann  sér  Toirdelbach  i  orrustunni  fyrr  og  siðar,  og 
dáist  að  honum.  Þegar  allir  flýja  í  skelfingu,  bindur  hann 
rólega  skóþveng  sinn.  Þegar  allir  hinir  16  íslendingar 
eru  fallnir,  hvers  vegna  á  hann  þá  einn  að  koma  heim? 
—  Frásaga  Njálu  minnir  mest  af  öllu  á  Macbeth,  sem  fer 
fram  á  Skotlandi  litlu  siðar.  Hærra  en  Shakespeare  hefir 
mannsandinn  ekki  lyft  sér  í  fornra  sagna  óði. 


Aths.  við  kortið  á  bls.  28:  1  Herfylki  tii  varnar  í  Dýflinni  og  á 
Dubhgallsbrú  yfir  Liffey.  2  Fylking  írahers.  3  Fylking  innrásarhersins. 
4  Skjaldborg  Bríans.     5  Her  og  viggirðing  Maelsechlainns. 


1905  kom  eg  á  Clontarf.  Systir  prestins  i  Newry,  jungfrú  Black, 
vísaði  mér  leið  þangað.  £g  hafði  Njálu  i  vasanum,  þekti  hana  vel,  en 
vissi  fátt  annað  um  bardagann.  Eg  þóttist  sjá  hvar  orustan  hefir  verið 
háð,  og  hefi  dregið  fylkingarnar  þar  á  kortið.  Jungfrú  Black  var 
ókunnng,  og  langt  að.  Andi  fornsögunnar  greip  mig,  og  eg  gekk  i 
leiðslu.  Mér  var  sem  eg  sæi  fimtiu  þúsundir  fornmanna  berast  k  bana- 
spjótum  í  hinni  hræðilegu  fólkorustu.  Mér  þótti  kvöldsólin  frá  Dyflinni 
lita  iðgrænan  völlinn  rauðan.     Hendingar  úr  Darraðarljóðum: 

„Vindum,  vindum  |  vef  Darraðar'^ 
ómuðu  fyrir  eyrunum,  og  tvítekningin  hreif  mig  eins  og  eg  væri  barn. 
Írska  hefðarmærin  var  eins  og  bún  væri  margar  milur  i  burtu,  og  talaði 
ekki  orð,  svo  hún  truflaði  mig  ekki.  Eg  þóttist  finna  staðinn,  þar  sem 
Þorsteini  &iðu-Hall8yni  voru  gefin  grið.  Þar  reikaði  eg  um  litla  stund, 
en  steig  á  skóreim  mina,  sem  hafði  losnað,  mér  lá  við  að  detta,  Eg  fór 
niður  á  annað  hnéð,  og  batt  skóreimina.  Þegar  eg  leit  upp  sneri  eg 
andlitinu  til  Dýflinnar. 

Hefði  eg  ekki  verið  þar,  hefði  eg  aldrei  reynt  að  lýsa  orustunni. 

Indr.  Einarsson. 


Kórmakur. 


Hann  flytur  oss  einsöng  —  við  hirðskála  hljóm 

um  hjartans  eilifa,  leynda  dóm. 

En  ósamt,  sem  ölið  og  þrúgan, 

er  undirspilið  við  Kórmaks  róm. 

Heyr  fornmann,  i  ástum  og  trega  trúan, 

taka  fast  i  hinn  mjúka  streng. 

Sjá  reisa  sig  hörpunnar  ramma  dreng 

með  riddara  fas  yfir  vikingamúgann, 

—  Ein  er,  sem  kendi  hans  anda  mál, 
hin  öklaprúða,  hans  leiðarbál, 
sem  átti  til  dauða  að  draga 
dáðrakka  eðlið  og  sljóvga  hans  stáL 
Harmur  og  unaður  aldinna  slaga! 
Yfir  hinn  brynjaða  hetjukór 
hljómar  oss  ung  og  ódáinsstór 
óbrotna,  mannlega  kærleikans  saga 

Jarðnesku  örlög  og  hvelfiuga  hjól. 
Ein  hönd  stýrir  bæði  mold  og  sól. 
Eitt  grip  á  þeim  gullnu  taumum, 
og  guð  byggir  hús  fyrir  sálnanna  jóh 


Kórmakur.  4^ 

Þá  birtir  af  himni  i  holdsins  dranmum 
og  heimsbölið  verður  aska  og  ryk. 
Þá  kveikir  eitt  eilíft  augnablik 
elding  af  tveggja  hjartna  straumum. 

Konan  varð  höfundur  Kórmaks  þátts. 

Hún  var  kveðandi  og  efni  hins  dýrðlega  hátts.- 

Hún  hófst  og  hneig  eins  og  sunna 

i  haíi  hans  sorga  og  eydda  mátts. 

Og  fram  milli  skýja  og  skyggjandi  unna 

hún  skein  yfir  veginn  —  sem  aldrei  lá  heim. 

Um  æfina  sagan  þeim  tvístraði  tveim 

en  tengdi  þau  saman^  liðin  til  grunna. 

Dísirnar  kváðu  hans  hamingju  i  hel. 
Móti  hreysti  og  snild  réðust  töfrar  og  vél ; 
og  af  stefjunum  sjálfum  varð  stuggur 
sem  Steingerði  særði  hið  unnandi  þel. 
Hvar  Kórmakur  dvaldi  gat  alls  verið  uggur^. 
enda  hans  þögn  var  sem  reiddur  hjör 
og  brosið  lék  hart  um  hvikula  vör, 
en  hvarmsins  þungi  bar  leiftur  og  skruggur. 

Oft  flekkaði  hróðurinn  flim  og  gys; 

hans  fastasta  ætlun  varð  brigð  eða  slys 

og  tungan  hugarins  tálmi. 

Hans  trygðir  og  dáðir  fórust  á  mis. 

—  Hættan  bjó  undir  hans  eigin  hjálmi. 

Óvinur  sjálfs  sín  hann  Sköfnungi  brá, 

og  vóg  þar  að  sem  örlögin  slá 

og  und  er  ei  séð,  né  vopnið  af  málmi. 


-42  Kórmakur. 

Eii  stoltlega  gígjan  var  stilt  og  knúð. 

Eins  og  stormur  sem  þýtur  um  höggvandi  súð, 

eins  og  geirar,  sem  guðirnir  íleygja, 

svo  gneistruðu  orðin  i  Kórmaks  búð. 

Og  fleira  er  að  gruna  en  saga  má  segja 

frá  svartbýna  skáldsins  æfileik, 

af  hálfkveiktum  eldum,  sem  eyddust  i  reyk, 

og  óloknum  brögum  sem  gleymskan  lét  deyja. 

Hans  Ijóð  eru  voldug  af  lánlausri  ást  — 

þau  lyftast  af  þrá  þess,  er  aldrei  skal  nást. 

Þar  ristu  harmar  og  hjörvar 

hreina  drætti,  sem  ekki  mást. 

Og  viljinn  var  sá  sem  fer  vilt  en  ei  hörfar. 

Hann  vóg  eklíi  saman  þrautir  og  mátt, 

en  miðaði  yfir  hæfið  of  hátt. 

Þvi  hitta  vor  brjóst  hans  fornu  örvar. 

Geðið  var  hverfult  sem  skuggi  og  skin, 

svo  skifti  hann  orðum  við  fjandmann  sem  vin. 

Hann  sór  sig  í  vísu  og  verki 

i  Vestmannsins  snjalla  og  göfgaða  kyn. 

Hann  var  í  einu  sá  veiki  og  sterki, 

i  vopnsins  bragði,  við  hástrengsins  grip, 

—  en  drenglundin  varðveitt  i  sefa  og  svip, 

undir  sögulands  viganna  blóðuga  merki. 

Hann  leitaði  fjöldans.     Þar  flutti  hann  brag 
fastnaðan  einni  alls  Hfsins  dag, 
€n  gervi  var  gáskinn  og  þóttinn, 
og  gríma  dimm  um  hans  hjartalag. 


Kórmakur.  43 

Svo  alt  í  einu  varð  augað  sem  nóttin 

og  einmani  hópsins  bjó  um  sig  þögn. 

Menn  litust  á.     Það  var  landskunn  sögn. 

í  Ijós  kom  þar  vorkunn  —  en  meira  þó  óttinn. 

Til  Bjarma  þau  sóttu  —  í  flótta  eða  fylgd. 

Þcá  frægðist  ást  þeirra  af  konungs  vild. 

í  hofglaumi  hallar  og  stræta 

var  Haralds  sjón  bæði  glögg  og  mild. 

Hann  sat  ei  á  rökstól,  þar  rögnin  þræta 

um  rétt  þess  er  elskar  hiö  vigða  man, 

-og  ógæfukærleikans  of  eða  van, 

sem  augun  þau  grætir,  er  þráð  var  að  kæta. 

Þá  hrundi  vort  norræna  hugarljóð. 
Þar  sem  hjartað  sló  fast  með  tamið  blóð. 
Þá  hljómaði  orðið  ástarvana 
þó  inni  brynni  hin  helga  glóð. 
En  Kórmakur  dregur  súginn  svana, 
söngvarinn  dýri,  frá  kvæðanna  öld. 
Svo  bjart  er  og  fagurt  en  kalt  hans  kvöld. 
Hann  kunni  eitt  lag  —  og  hann  söng  það  i  bana. 

Einar  Benediktsson. 


Ódauðleiki  og  annað  líf 

í  þjóðtrú   íslenöinga  að  fornu  og  nýju. 


Mannkynið  virðist  hafa  trúað  þvi  alt  i  frá  aldaöðli^ 
að  menn  lifðu  einhverju  lífi  eftir  dauðann.  Að  minsta 
kosti  verður  ekki  betur  séð  en  svo  hafi  verið,  og  það  jafn- 
vel  með  hinum  fáfróðustu  villiþjóðum,  enda  þótt  óljós  sé 
sú  trú  fyrir  þeim  mörgum  og  standi  lágt,  sem  vonlegt  er. 
En  mjög  er  mismunandi  hagur  hinna  látnu,  eftir  þvi  hver 
trúin  er,  og  á  hve  háu  stigi.  Sumstaðar  er  hagurinn  ekki 
góður.  Hinar  fornu  þjóðir  gátu  ekki  hafið  sig  til  göfugra 
hugmynda  um  annað  líf,  og  má  þar  að  eins  minnast  á 
hugmyndir  jafngáfaðrar  þjóðar,  og  Forngrikkir  voru,  um 
það.  Það  var  ærið  aumt  og  vesælt,  eftir  því  sem  Hómer 
segist  frá.  En  snemma  ber  á  þvi  meðal  fornþjóðanna,  að 
hagur  sálnanna  eftir  dauðann  fer  eftir  breytni  þeirra  hér 
í  lifi.  Sisýfos  og  Tantalos  og  Danaosdætur  fá  þung  gjöld 
breytni  sinnar,  og  sálnaflakkskenning  Egipta  felur  i  sér 
lærdóm  um  hið  strangasta  réttlæti  af  guðanna  hendi. 
Sama  er  og  um  Náströnd  Norðurlandabúa.  En  þó  að  ekki 
væri  um  neina  refsingu  að  ræða,  og  guðirnir  ættu  ekkert 
sökótt  við  menn,  og  enda  óskmegir  þeirra  og  eftirlæti 
ættu  i  hlut,  eins  og  Akkilles  og  Baldur,  þá  var  samt  ekki 
um  neina  sælu  að  gera  fyrir  þá.  Það  var  eitthvað  annað. 
Hæst  komust  hugmyndir  hinna  heiðnu  þjóða  um  annað 
lif  í  þvi  að  ætla  mönnum  að  halda  áfram  hinu  sama  lífi 
annars  heims,  sem  menn  höfðu  lifað  hér  i  lifi,  eins  og 
víkingarnir  í  ValhöU  og  Indíanarnir  á  veiðilöndunum  eilifa 


Odauöleiki  og  annað  lif.  45 

annais  heims.     Meðan  siðgæðishugmyndirnar  voru  óljósar 
með  þjóðunum,  var  eðlilegt,  að  lengra  yrði  ekki  komist. 

En  aðalefni  greinar  þessarar  er  nú  ekki  að  rekja 
hugmyndir  þjóðanna  um  annað  Hf ;  til  þess  mundi  mig 
skorta  bæði  rúm  og  heimildir.  En  eg  ætlaði  að  minnast 
á  nokkur  einkennileg  atriði  í  þjóðtrú  íslendinga  um  ann- 
að  líf,  bæði  að  fornu,  en  einkum  þó  á  seinni  öldum,  og 
sýna,  hvernig  heiðnar  menjar  hafa  setið  fastar  í  trú  þjóð- 
arinnar  um  allar  þessar  aldir,  eftir  að  kirkjan  hafði  þó 
náð  tökum  á  hugum  manna.  Það  bendir  ótvírætt  á  það, 
hvað  afgamlar  skoðanir  geta  setið  fastar  i  mönnum  um 
þúsundir  ára. 

Upphaflega  virðast  menn  hafa  trúað  þvi,  að  sál  manns- 
ins  lifði  með  likinu  í  gröfinni.  Bendir  að  fullu  á  það  út- 
búnaður  sá,  sem  menn  voru  látnir  hafa  með  sér  i  haug- 
ana  og  dysjarnar;  þarf  heldur  ekki  annað  en  lesa  forn- 
sögur  vorar,  og  ekki  sízt  fornaldarsöguinar  og  annað,  til 
þess  að  sannfærast  um  það.  Valhöll  og  Helheimur  koma 
ekki  fram  að  fullu  fyr  en  með  víkingaöldinni,  og  það  líf 
hinna  látnu,  sem  fram  er  sett  i  Eddunum  báðum,  hefir 
aldrei  komist  inn  í  þjóðtrúna  og  þjóðarmeðvitundina  hér 
á  landi,  og  Kklega  heldur  ekki  i  Noregi;  það  eru  að  eins 
skáldin  og  hinir  römmustu  blótmenn,  sem  hafa  haft  Val- 
hallartrúna.  Það  sannar  ekkert  um  þjóðtrú  á  íslandi,  þó 
sagan  segi  að  Haraldur  Hilditönn  stofni  til  Brávallarbar- 
daga  til  þess  að  verða  vopnbitinn  og  fá  að  gista  Óðin, 
eða  dæmafár  blótmaður  eins  og  Hákon  jarl  sé  látinn  dæma 
Hrapp  útlægan  úr  Valhöll  fyrir  hofrán  hans,  eða  Eyvind- 
ur  skáldaspillir  kveði  um  viðtökurnar  í  Valhöll,  þegar 
Hákon  góði  kemur  þangað.  Helskórnir,  sem  Þorgrímur 
nef  bindur  Vésteini  »til  að  ganga  á  til  Valhallar«,  eru 
misskilningur ;  Vésteinn  var  myrtur  og  átti  ekki  vist  í 
ValhöU  fremur  en  Baldur.  Orð  Þorgríms  eru  skapraunar- 
orð  og  annað  eigi.  En  þeir  sem  til  Valhallar  fóru,  fóru 
þangað  með  sál  og  likama,  börðust  þar  og  átu  og  drukku, 
og  ekki  er  þess  getið,  að  þeir  hafi  gengið  aftur  hér  niðri 
á   jörð.    En   óljóst  er  það  samt,  hvort  menn  hafa  hugsað 


46  Odauðleiki  og  annað  líf. 

sér  að  eitthvað  af  dauðum  leifum  þeirra  hafl  verið  kyrt  í 
haugi  þeirra  eða  dys. 

En  þetta,  að  menn  hafi  farið  með  Scál  og  líkama  til 
Valhallar  i  víkingatrúnni,  kemur  einna  áþreifanlegast  fram 
i  Helgakv.  Hundingsb.  hinni  siðari  (Völsungakv.  i  útg.  F. 
J.).  Sigrún  grætur  sífelt  af  óstöðvanda  harmi  eftir  mann 
sinn.  Þá  sér  ambátt  hennar  Helga  riða  með  marga  menn 
til  haugs  sins.  Ambáttin  verður  forviða,  en  fer  og  segir 
Sigrúnu  tíðindin :  »Upp  er  haugr  lokinn,  kominn  er  Helgi 
—  dögiingr  bað  þik  |  at  þú  sárdropa  |  svefja  skyldir«. 
Hún  fer  þegar  og  býr  þeim  sæng  i  hauginum.  En  áður 
en  dagar,  þarf  Helgi  að  vera  kominn  heira  til  Valhallar 
aftur,  og  riður  þá  af  stað  með  föruneyti  sinu,  þvi  að  leyf- 
islaust  hafði  hann  farið  þessa  ferð  (»né  er  hildingum  | 
heimför  gefin«).  Næsta  aftan  vonar  Sigrún,  að  Helgi  komi 
aftur.  En  það  brást.  Hann  kom  ekkiaftur.  Hann 
var  allur  alfarinn  til  Valhallar  með  hesti  sinum,  og  hafði 
að  eins  nauðugur  heim  horfið,  af  því  að  tár  Sigrúnar 
höfðu  haldið  sárum  hans  opnum  og  sitrandi.  Hún  varð 
að  stilla  blóðrásina.  Sigrún  var  skjaldmær  og  skildi  þetta 
vel,  enda  var  hugsun  hennar  helguð  af  magni  ástarinnar^ 
en  ambáttin  hræðist  »dauða  drauga«  og  skilur  ekkert^). 

Hauglagðir  menn  lifðu  áfram  i  haugunum,  eins  og 
sjá  má  ofurglögt  á  sögunum,  þegar  menn  voru  að  fara  í 
haugana  og  ræna  vopnum  þeim  og  fé,  sem  lagt  hafði 
verið  i  haugana  með  þeim.  Það  þarf  ekki  að  færa  rök 
fyrir  þvi  —  sögurnar  eru  svo  margar,  bæði  í  Fornaldar- 
sögunum  og  Islendingasögunum.  Samfara  þessu  var  sú 
trú,  að  þeir  fúnuðu  ekki,  heldur  lifðu  einskonar  likamalifi 
i  haugunum.  Þess  finst  meira  að  segja  getið,  að  þeim  var 
matur  ætlaður,  eða  skepnur  til  matar  látnar  í  haugana 
með  þeim,  og  fara  sögur  af  því,  að  þeir  hafi  étið  það  i 
haugunum,  og  enda  haft  þar  eld  og  ketil  og  soðið  þari 
mat  sinn^).     Þeir  höfðu  fulla  krafta  í  haugunum,  en  daufl 


^)    Hgkv.  II,  38—49  (Manch). 

')    Egilss.  og  Ásm.,  7.  k.;  Hróm.s.  Gripss.  4.  k. 


Odauðleiki  og  annað  lif.  47 

virðist  vistarveran  hafa  verið  og  dimt  og  fúlt  var  þar  i 
hibýlum  þeirra,  aðalskemtunin  sú  að  leika  sér  að  vopnum 
þeim  og  fé,  seni  lagt  hafði  verið  í  haug  með  þeim.  En 
þegar  einhverjir  fóru  að  ónáða  þá,  vörðu  þeir  lieimili  sitt 
með  dug  og  dáð;  en  ef  nógu  var  hraustur  sá,  er  haug- 
inn  braut,  þá  var  hægt  að  ganga  af  þeim  dauðum  og  eyða 
þeim  að  fullu  með  þvi  að  brenna  hræin  eða  setja  höfuðið 
við  þjó  þeirra,  ef  þeir  biðu  þá  eftir  þvi  og  sukku  ekki  í 
jörð  niður^).  En  hvort  sálir  þeirra  hafa  þá  farið  forgörð- 
um  um  leið,  verður  ekki  séð. 

Flestir  þeir,  sem  i  hauga  voru  lagðir,  lágu  þarkyrrir; 
það  bar  ekkert  á  þeim ;  þeir  vildu  hafa  næði.  Að  visu 
glæsti  þjóðtrúin  svo  minningu  Gunnars  á  Hliðarenda,  að 
hún  lét  hann  syngja  i  haugi  sínum  og  hafa  Ijós  hjá  sér; 
hinir  hýrðust  víst  flestir  i  myrkrinu,  og  undu  við  vopn 
sin  og  fé.  Einkennilegt  er  það,  að  atgeirinn  er  e  k  k  i 
lagður  i  haug  með  honum,  eftir  því  sem  sagan  segir,  þvi 
að  tilsvar  Högna  til  ömmu  sinnar  virðist  fremur  vera 
gaman  en  alvara,  likt  og  sauðaleit  Skarphéðins.  Vopn  og 
fé  var  ætíð  lagt  i  hauga  með  mönnum  um  leið  og  þeir 
voru  heygðir,  en  aldrei  siðar. 

Annars  var  miklu  mestur  fjöldi  manna  lagður  i  dys, 
en  enginn  haugur  orpinn  yíir  þá.  Má  bezt  sjá  það  af 
forndysjum  þeim,  er  fundist  hafa  hér  á  landi.  Vopn  og 
hlutir  voru  eins  lagðir  i  dysjar  sem  hauga,  og  sálir  hinna 
framliðnu  hýrðust  eins  i  dysjunum  eins  og  i  haugunum. 

En  íieiri  voru  þó  aðsetur  hinna  framliðnu  að  trú 
manna  hér  á  landi  en  haugar  og  dysjar.  Sumir  dóu  í 
fjöll  eða  vissa  staði  á  landi  hér  á  landnámaöldinni ;  nægir 
að  vísa  þar  til  Þórólfs  mostrarskeggs  og  Þorsteins  þorska 
bíts  sonar  hans,  er  báðir  dóu  i  Helgafell  og  sátu  þar  við 
drykkju  við  langelda  með  f  jölda  manns  við  glaum  og  gleði, 
Svanur  á  Svanshóli  dó  i  Kallbakshorn,  Auður  hin  djúp- 
úðga  i  Krosshóla,  Selþórir  og  frændur  hans  dóu  i  Þóris- 
björg,  Kráku-Hreiðar  kaus  að  deyja  i  Mælifell^)  o.  s.  frv. 

^)     Hróm.  s.  Gripss.  4.  k.;  Grett.  s.  18.  k.;  Harðars.  15.  k.  o.  m.  fl. 
2)    Eyrbs.  11.  k.;  Njála  14.  k.;  Laxd.  17.  k.;  Landn.  2,  5.  k.,  3,  7.  k. 


48  Odauðleiki  og  annað  líf. 

Sennilegast  er,  að  þeir  Fróðármcnn,  sem  aftur  gengu,  hafi 
haldið  til  í  sjónum  og  dysjum  sínum  milli  heimsókna,  úr 
þvi  sjór  rann  úr  fötum  hinna  druknuðu,  en  hinir  voru 
allir  moldugir^). 

Enn  fremur  má  sjá  það,  að  menn  voru  allir  þar  sem 
þeir  voru  dysjaðir,  á  mörgu  öðru,  t  d.  Tungu-Oddur  lét 
grafa  sig  á  Skáneyjarfjalli,  til  þess  að  hann  mætti  sem 
mest  sjá  yfir  héraðið^),  og  Hrappur  lét  grafa  sig  standandi 
í  eldhúsdyrum,  til  þess  að  hann  gæti  séð  sem  bezt  yfir 
hibýli  sin^).  Og  þetta  líf  þeirra  var  oft  svo  magnað,  að 
þeir  fúnuðu  ekki,  enda  þótt  það  sé  sjaldan  tekið  fram 
nema  um  hina  römmustu  drauga,  sem  þegar  verður 
minst  á. 

Eii  þó  að  búist  væri  við  að  flestir  lægju  kyrrir  i  gröf 
sinni,  ef  alt  átti  að  skeika  að  sköpuðu,  var  þvi  þó  ekki 
að  treysta.  Menn  trúðu  þvi,  að  dauðir  menn  leituðu  titt 
á  þær  stöðvar,  sem  þeir  höfðu  verið  á  í  lifanda  lífi,  væru 
þar  á  reiki  um  lönd  sín  og  eignir  og  að  Hkindum  teldu 
sér  þær,  þótt  dauðir  væru.  Einkum  voru  það  nú  samt 
þeir,  sem  höfðu  verið  misindismenn  að  einhverju  leyti  í 
lifinu,  sem  voru  svona  á  flökti,  eða  þeir  sem  áttu  erfitt 
með  að  yfirgefa  reitur  sínar  eða  áttu  einhvers  i  að  hefna. 
Líklega  hefir  þetta  átt  sinn  þátt  i  því,  aö  menn  lögðu  lé 
með  dauðum  mönnum,  ef  þeir  höfðu  ekki  grafið  það  áður, 
til  þess  að  þeir  yndu  heldur  við  það  í  dysjum  sinum*). 
Hinar  nafnkunnustu  afturgöngur  í  fornsögum  vorum  eru 
öllum  kunnar:  Þórólfur  bægifótur,  Hrappur,  Glámur, 
Klaufi.  Þeir,  sem  þannig  gengu  aftur,  höfðu  meira  afi  en 
i  lifanda  lífi,  enda  fúnuðu  þeir  ekki,  og  varð  ekki  unnið 
á  afturgöngum  þeirra  á  annan  hátt  on  brenna  hræ  þeirra, 
og   dugði   ekki   til  við  suma,  sem  magnaðastir  voru,  eins 


')    Eyrb.  s.  54.  55.  k. 
*)     flænsa-Þóris  8.  20.  k. 
»)    Laxd.  17.  k. 

*)     Sbr.    P.    Herm.  Mytol.  37—40.  bls.     Annars  koma  trú  og  siðir 
brennualdarinnar  hér  ekki  til  greina. 


I 


Odauðleiki  og  annað  lif.  49 

og  Þórólf  bægifót^).  En  til  þess  að  reisa  skorður  við,  að 
afturgöngur  næðu  að  rata  þangað  aftur,  sem  þær  höfðu 
áður  átt  heima  í  lifanda  lííi,  var  ýmra  bragða  neytt,  og 
eru  sum  þeirra  liklega  eldri  en  nokkrar  sögur  ná  til,  svo 
sem  nábjargirnar,  eða  það  að  loka  augum  dáins  manns, 
til  þess  að  hann  sjái  ekki,  eða  geti  ekki  gert  neitt  ilt  af 
sér  með  starandi  heljaraugunum ;  þvi  svo  voru  þau  geig- 
vænleg,  að  ekki  mátti  ganga  framan  að  þeim  dauða  við 
það  verk,  þvi  annars  gat  hann  fengið  vald  yfir  manni^). 
Þá  voru  og  Kk  borin  með  fæturna  á  undan,  til  þess  að  þau 
sæi  ekki  aftur  fyrir  sig  hvaða  leið  farin  var,  þvi  að  sú  var 
trúa  manna  i  forneskju,  að  aldrei  færi  draugur  aðra  leið 
til  baka,  en  þá  sem  hann  var  burt  fluttur,  og  ekki  kæm- 
ist  hann  inn  i  hús  nema  um  dyr,  og  það  þær  sömu,  sem 
hann  var  borinn  út  um.  Þess  vegna  lætur  EgiU  rjúfa 
vegginn  á  skála  sinum  og  bera  Skallagrím  þar  út,  en  eigi 
um  dyr  skálans,  til  þess  að  karl  ræki  sig  á,  ef  hann  kynni 
að  koma  aftur  og  ganga  eftir  silfri  því,  er  Aðalsteinn  kon- 
ungur  hafði  sent  honum  i  sonarbætur.  Sama  ráð  hefir 
og  Arnkell  goði;  Þórólfur  bægifótur  hafði  dáið  i  heiftar- 
hug,  og  lét  þvi  Arnkell  brjóta  vegginn  og  hef ja  hann  þar 
i\t.  En  sá  var  munur  þeirra  Skallagríms,  að  hann  lá  kyr, 
eða  undi  ser  við  smíðatól  sín  og  silfur  það,  er  hann  hafði 
graflð,  en  Bægifótur  gekk  svo  hatramlega  aftur,  að  allir 
draugar  sagna  vorra  verða  börn  hjá  honum,  og  það  þó 
að  Grlámur  sé  talinn  með. 

Stundum  sáust  að  eins  meinlausir  svipir  manna,  og 
gerðu  þeir  ekkert  verulegt  af  sér.  Verður  þá  ekki  séð, 
að  þeir  hafi  haf t  likamann  með  sér,  nema  þá  að  einhverju 
leyti,  svo  sem  svipir  þeirra  Þorkels  Eyjólfssonar  og  félaga 
hans,  er  Guðrún  Ósvífursdóttir  sá^)  o.  fl. 

Þetta  mál  þyrfti  miklu  ýtrari  rannsóknar  við  en  þessi 

')    Eyrb.  s.  34.  63.  k.;  Laxd.  24.  k.;  Svarfd.  s.  30.  k.;  Grett.s.  35.  k. 

')  EgiU  gengur  aftan  að  föður  sinum  til  að  veita  honum  nábjarg- 
ir,  Egilss.  61.  k.,  og  Arnkell  goði  sveipar  klæði  um  höfað  föður  síns, 
Eyrb.  s.  33.  k. 

')  Laxd.  76.  k. 

4 


50  Odauðleiki  og  annað  lif, 

fáu  atriði,  sem  hér  eru  tekin  fram ;  en  nóg  er  það  til  þes? 
að  sýna  það,  að  menn  trúðu  þvi  alment,  að  sálir  manna 
héldu  til  i  likamanum,  að  minsta  kosti  þangað  til  hann 
var  orðinn  fúinn.  En  römmustu  draugarnir  fúnuðu  ekki, 
svo  var  andi  þeirra  magnaður;  og  þeir  urðu  ekki  yfir- 
bugaðir  á  annan  hátt  en  láta  eldinn  vinna  þá.  Eldurinn 
er  hreinsunarhöfuðskepna,  og  honum  var  helzt  til  þess 
trúandi  að  geta  sigrast  á  slikum  ófögnuði. 

Algengt  var  það  i  fornöld  að  gera  ráðstafanir  til  þess 
að  menn  gætu  ekki  gengið  aftur,  og  var  tíðasta  ráðið  að 
höggva  af  þeim  höfuð  og  setja  við  þjó  þeim^).  Merki 
þess  hafa  fundist  i  dysjum  hér  á  landi^).  Sama  var  og 
stundum  gert  við  drauga,  og  mistu  þeir  við  það  mátt 
sinn^).  Aftur  á  móti  gat  Klauíi  gengið  aftur,  þótt  höfuð- 
laus  væri,  og  barist  með  höfðinu,  af  þvi  að  það  hafði 
ekki  verið  sett  við  þjó  honum'*).  En  þess  er  Kka  vert  að 
geta  um  Klaufa,  að  hann  tók  mörgum  draugum  fram  að 
myndarskap  og  dugnaði,  og  lét  ekki  brenna  hræ  sitt  með 
góðu  fremur  en  Bægifótur. 

Þegar  menn  gengu  aftur,  reyndust  þeir  oft  rammastir 
fyrst,  en  dofnaði  heldur  yfir  þeim,  er  frá  leið.  Verstir 
voru  þeir  i  skammdeginu  og  drápu  þá  niður  menn  og 
skepnur,  svo  að  engum  varð  við  vært  i  bæjunum.  En 
þegar  dag  tók  að  lengja  og  nótt  að  birta,  afreymdist  jafn- 
an  nokkuð,  og  enda  að  mestu.  Þeim  var  ekki  vel  við 
birtuna,  þeim  körlum.  En  fæstir  hinna  rammari  drauga 
fengu  að  sýna,  hvað  lengi  þeir  gátu  enzt.  Þeim  var  oft- 
ast  einhverveginn  komið  fyrir  kattarnef  áður. 

Þess  verður  vart  i  Helga  kviðu  Hundingsbana  hinni 
siðari,  að  sú  trú  var  til  að  f ornu,  að  sár  sorg  og  tár  syrg- 
jenda  geri  framliðnum  ónæði.  Þannig  valda  tár  Sigrúnar 
Högnadóttur  því,  að  sár  hans  blæða  hvildarlaust,  og  þau 
falla    brennandi   á   brjóst    honum.     Ekki  man  eg  eftir  að^ 


*)  Sbr.  Áns  s.  bogsv.  5.  k. 

2)  T.  d.  Hafurbjarnarstaðadysin;  Skýrsla  um  forngrs.  2,  75.  bls. 

«)  Grettiss.  18,  35.  k. 

*)  Svarfd.  s.  19.  k. 


t 


'm 


Odauðleiki  og  anDað  líí.  51 

þess  sé  annarstaðar  getið  i  fornritum  vorum,  en  sameigin- 
leg  er  hún  til  innan  hins  germanska  kynflokks,  þessi  trá 
(sbr.  »Das  Tranenkruglein«  í  Grimms  Marchen)i). 

Hvergi  kemur  neitt  beinhnis  fram  um  það,  hvað 
menn  hafa  ætlað  að  orðið  hafl  um  sálir  manna,  þegar 
líkin  voru  orðin  svo  fúin,  að  þar  var  enginn  vistarstaður 
framar.  Þó  að  Bægifótur  gengi  enn  aftur  i  Glæsi,  er  það 
ekki  teljandi.  Sálnaflakk  á  þann  hátt  fanst  ekki  i  trú 
manna  hér  á  landi.  Liklegast  er  að  menn  hafi  ætlað,  að 
þeir  fæddust  að  nýju  eða  yrðu  endurbornir,  þvi  að  víða 
verður  þess  vart,  að  menn  hafa  trúað  því  í  forneskju,  þó 
að  snemma  sé  það  talið  »kerlingarvilla«.  Þannig  urðu 
þan  Helgi  Hjörvarðsson  og  Sváva  endurborin,  liklega  i 
Helga  HundÍDgsbana  og  Sigrúnu,  þótt  eigi  sé  það  beint 
sagt,  og  þau  aftur  í  Helga  Haddingjaskata  og  Káru  Hálf- 
danardóttur^).  Sama  kemur  og  fram  hjá  Högna  Gjúka- 
syni;  hann  vildi  eigi  láta  tálma  því,  að  Brynhildur  færi 
sér  sjálf,  »þar8  hún  aptrborin  |  aldri  verði  ....  mörgum 
raanni  |  at  móðtrega«^).  Hafa  menn  þvi  ætlað,  að  þeir 
gætu  ekki  orðið  endurbornir,  sem  færu  sér  sjálfir.  Norð- 
raenn  hugðu  Ólaf  helga  Ólaf  Geirstaðaálf  endurborinn*). 
Þá  var  og  títt,  að  menn  vildu  ekki  láta  nafn  sitt  falla 
niður,  og  báðu  einhvern  að  láta  heita  ef tir  sér ;  haf a  þeir 
hinir  sömu  ætlað  sér  að  endurberast  i  þeim  börnum,  enda 
virtist  þeim  oft  svipa  meir  en  litið  til  þeirra,  sem  þeir 
erfðu  nafn  eftir^).    Margt  mætti  fleira  til  tína  í  þessa  átt. 

Hér  á  undan  hafa  nú  verið  tekin  fram  nokkur  atriði 
úr  trú  mannaumlífið  eftir  dauðann  i  heiðni  hér  á  íslandi,  þótt 
miklu  mætti  þar  við  bæta.  En  hvergi  koma  Valhöll  eða 
hibýli  Heljar  þar  til  greina.    Alt  virðist  benda  á  það,  a5 


*)  Sbr.  og  Drachsler:     Sitte,    Brauch   u.   Volksglaube   in    Scblesien 
I,  293,  295. 

^)  Sbr.  Helgakv.  Hjörv.  og  Helgakv.  Hund.  II.,  endann  á  báðum. 
»)  Sig.  kv.  Fáfn.  III,  44. 
*)  Flatb.  2,  135.  bls. 

^)  Sbr.  Vatn8d.s.  3.  6.  k.;  Finnb.s.  9.  36.  k.;  Svarfd.s.  5.  26.  k.  o.fl. 

4* 


52   ^  Odauðleiki  og  annað  lif. 

þær   hugmyndir    hafi    að   mestu  verið  eign  skáldanna,  og 
þeirra  er  lærðir  þóttust  i  þá  daga,  en  aldrei  verið  þjóðareign. 


Þegar  kristni  var  lögtekin  hér  á  landi,  kom  kirkjan 
með  nýjan  lærdóm  um  himnaríki  og  helviti.  Hún  kendi  þá 
þegar,  eius  og  hún  gerir  enn  i  dag,  að  jafnskjótt  sem  öndin 
skilur  við  líkamann,  þá  fari  sálin  undir  eins  i  annanhvorn 
þessara  staða,  eftir  því  sem  hferni  og  trú  hins  framliðna 
hefir  verið.  Að  visu  var  ofurlítil  tilliðkun  i  kenningu 
katólsku  kirkjimnar  um  hreinsunareldinn,  en  þegar  siða- 
skiftin  komu  um  miðja  16.  öld,  var  sú  kenning  dæmd 
trúarviUa,  eins  og  kunnugt  er.  Og  ef  nokkuð  mætti  fara 
eftir  þjóðtrú  íslendinga  og  fornritum  vorum,  hefir  aldrei 
borið  mikið  á  honum  í  ræðum  og  ritum  eða  trú  manna 
hér  á  landi.  Það  er  heldur,  að  maður  verður  var  við 
neðri  staðinn.  Því  að  þegar  nokkuð  leið  frá  siðaskiftun- 
um,  var  trúarofsi  presta  svo  mikill,  að  eftir  prédikunum 
þeirra  að  dæma,  áttu  flestir  á  17.  og  fyrri  hluta  18.  ald- 
ar  vísan  samastað  eftir  dauðann  á  neðri  bygðum.  Það  eru 
nú  orðin  full  900  ár,  sem  búið  er  að  berja  það  hvildar- 
laust  inn  i  höfuðið  á  fólkinu :  sálin  .fer  óðara  til  síns  sama 
staðar,  þegar  maðurinn  deyr.  Ef  hún  hlaut  himneska 
sælu,  þá  var  engin  ástæða  til  þess  fyrir  hana  að  vera 
að  hverfa  þaðan  aftur,  frá  sælunni  þar,  hingað  ofan 
á  jörðina,  táradalinn,  kvalastað  lifsins.  En  ef  hún  lenti  á 
hinum  staðnum,  var  ekkert  hætt  við  að  hún  fengi  að  létta 
sér  mikið  upp,  þvi  að  »það  er  ekki  laust,  sem  skrattinn 
heldiir«,  segir  islenzkur  orðsháttur.  Og  þó  að  kölski  þyrfti 
að  halda  á  einhverjum,  til  þess  að  reka  erindi  sín  hér 
uppi  á  jörðinni,  notaði  hann  púka  sina  til  þess,  eða  skrapp 
sjálfur  upp  til  þess,  en  sendi  ekki  sálir  dauðra  manna. 
Þær  lágu  altaf  í  eldinum  og  voru  kvaldar  þar  nótt  og 
dag,  og  fengu  aldrei  stundarhlé.  Likin  rotnuðu  strax  í 
moldinni  og  urðu  að  maðkaveitu  og  svo  að  mold.  Það 
var  því  enginn  vegur  til  þess  frá  kirkjunnar  hlið,  að  sál 
og  líkami  gætu  neitt  náð  saman  eftir  dauðann.  |f 


i 


Odauðleiki  og  annað  lif.  53- 

En  þetta  hefir  ekkert  dugað.  Það  er  hægra  sagt  en 
gert  að  uppræta  úr  fólkinu  aifgengar  kenningar  og  trú, 
sem  hefir  samlagað  sig  lífi  og  blóði  um  margar  aldir  og 
enda  þúsundir  ára.  Sumt  af  þvi  að  visu  samlagaði  kirkj- 
an  sér,  svo  sem  nábjargirnar  og  það  að  láta  fótahlutann 
ganga  á  undan,  þegar  lik  eru  borin.  Ástæðan  forna  er 
löngu  gleymd,  en  venjan  helzt  með  öllum  þjóðum  að  eg 
ætla.  Aftur  er  ekki  heil  öld  siðan  það  hvarf  að  fullu  að 
hringsnúa  líkkistum,  til  þess  að  ringla  þann  dauða  og  villa 
hann,  en  sú  tizka  er  til  frá  allra-elztu  menningarstigum 
mannkynsins^).  En  að  öðru  leyti  hafa  hinar  fornu,  heiðnu 
skoðanir  haldizt  i  trú  fólksins  alt  fram  undir  þennan  dag 
og  er  það  einn  liðurinn  af  hinum  mörgu,  fornheiðnu  menj- 
um,  sem  þjóðin  geymir  meira  og  minna  óhaggaðar  með 
sér  enn  i  dag,  og  mun  geyma  sumar  um  nokkrar  aldir 
enn.  Um  það  bera  bezt  vitni  þjóðsögur  vorar  og  svo 
sagnir  um  ýmsa  viðburði  i  þá  átt,  er  gerst  hafa,  og  það 
jáfnvel  í  tíð  þeirra  manna  er  enn  lifa. 

Það  er  draugatrúin  islenzka,  sem  eg  á  hér  við.  Það 
þykir  ekki  ráðlegt  að  ganga  framan  að  liki  með  opnum  aug- 
um,  til  þess  að  veita  þvi  nábjargir,  ekki  sizt  ef  menn 
finna  það  úti  á  víðavangi  eða  rekið  af  sjó  eða  vatni.  En 
skylt  er  hverjum  þeim  manni,  sem  finnur  lik  úti  á  víða- 
vangi,  að  hlynna  eitthvað  að  því,  veita  því  nábjargir, 
binda  klút  utan  um  höfuðið  á  þvi  eða  fyrir  andlit  þess, 
laga  eitthvað  um  það,  o.  s.  frv.,  þvi  að  annars  er  hinn 
dauði  vís  til  þess  að  ganga  aftur  og  gera  manni  einhverjar 
skráveifur  eða  fylgja  manni  eftir  það.  Að  þvi  varð  að 
minsta  kosti  Sigurði  bónda  á  Miðgrund  i  Skagafirði,  og  er 
ekki  lengra  síðan  en  vorið  1860  eða  þar  um  bil.  Svo 
stóð  á,  að  Jón  nokkur  frá  Skörðugili  hafði  druknað  i  Hér- 
aðsvötnunum  haustið  áður.  Sigurður  og  Ari  á  Flugumýri 
fundu  svo  lik  hans  rekið  á  eyri  þar  i  vötnunum  vorið 
eftir.     Ari  spurði  Sigurð,  hvort  hann  ætlaði  ekki  að  hlynna 


')    Huld,  6.  10  bls.;  J.  Þ.  þjóðs.  og  munnm.  178—179.  bls.;  sbr.  og 
Lipperts  Kulturgeschichte  III.  84.  bls. 


54  Odauðleiki  og  annað  líf. 

eitthvað  að  líki  Jóns,  en  litil  vinátta  hafði  verið  með  þeim 
Jóni  og  Sigurði,  og  hlynti  þvi  Sigurður  ekkert  að  likinu, 
heldur  kastaði  óþvegnum  hrakyrðum  til  Jóns,  þar  sem  hk 
hans  lá.  En  kvöldið  hið  sama  varð  Sigurður  bráðkvadd- 
og  var  svo  talið,  að  Jón  hefði  launað  honum  fyrir  sig. 
Seinna  átti  Jón  og  að  hafa  drepið  ekkju  Sigurðar  um 
1870^).  Samt  eru  til  ráð  við  þvi  að  dauðir  nienn  fylgi 
manni  eða  geri  manni  mein.  Það  er  að  reka  líkinu  dug- 
legan  löðrung.  Þetta  var  gert  við  Floga-Svein,  sem 
druknaði  i  Myrká  i  Hörgárdal  um  1860.  Sá  sem  hkið 
fann,  rak  því  rokna  löðrung,  batt  siðan  vasaklútnum  sín- 
um  utan  um  höfuð  þess  og  reiddi  það  heim  í  Myrká. 
Sveinn  gekk  mjög  aftur,  en  þennan  mann  ásótti  hann 
aldrei^).  Sama  ráð  hafði  og  Finnbogi  á  IUugastöðura  i 
Laxárdal,  og  dugði  veP). 

Fátitt  mun  það  hafa  verið  á  seinni  öldum  að  menn 
hafi  svona  til  vara  roflð  húsveggi,  til  þess  að  flytja  lik  út 
um,  eins  og  þeir  gerðu  EgiII  Skallagrimsson  og  Arnkell 
goði.  En  þó  er  það  ekki  dæmalaust.  Svo  er  sagt,  að  á 
einum  bæ  á  Norðurlandi  hafl  einhverju  sinni  veriö  niður- 
setukerling  ein  ill  og  skapstygg  i  meira  lagi.  Kerling 
hafði  alt  á  hornum  sér  og  hét  þvi  meðal  annars,  að  þeg- 
ar  hún  væri  dauð,  skyldi  hún  ganga  aftur  og  launa  hús- 
bændunum  fyrir  sig  eins  og  vert  væri ;  fyrri  gæti  hún  það 
ekki.  Svo  dó  kerling,  og  þegar  hún  var  borin  burt,  lét 
bóndi  rífa  stafninn  úr  baðstofunni  og  bera  likið  þar  út  og 
hlaða  hann  jafnskjótt  upp  aftur.  Nokkru  siðar  kom  kerl- 
ing  og  lenti  þá  á  stafninum ;  heyrði  bóndi  oft  að  rjálað  var 
við  stafninn,  klórað  þar  og  riflð.  Bónda  leiddist  þetta  og 
fekk  sér  kunnáttumann  til  að  vera  hjá  sér  um  nótt.  Þeg- 
ar  fór  að  heyrast  klórið  i  stafninum  um  nóttina,  fór  kunn- 
áttumaðurinn  á  fætur  og  út.  Kom  hann  á  baðstofustafn- 
inn  og  hitti  þar  á  kerlingu;  var  hún  þá  nærri  búin  að 
klóra   sig   inn   í  miðjan  stafn.     Þar  tautaði  hann  svo  yflr 

')   Ó.  Dav.  Þjóðs.  bls.  52.-54.  * 

^)    Efdr  bandr.  í  safni  0.  Dav.  og  sögnum  úr  flörgárdal. 
=»)    Þtr.  og  þjs.  172-73. 


Odauðleiki  og  annað  líf.  55 

lienni,  að  hún  fór  þar  niður  og  bar  ekki  á  henni  síðan^). 
Svipuð  saga  er  sögð  austan  úr  Landeyjum,  er  gerðist  á 
siðara  hluta  19.  aldar,  nema  sá  var  munurinn,  að  kerl- 
ingin  kom  þar  aldrei  aftur,  enda  sá  kunnáttumaðurinn 
þar  við  lekanum  i  tíma^).  Vel  má  vera  að  fleiri  dæmi 
séu  til,  þó  eg  þekki  þau  ekki. 

Eins  og  auðvitað  er,  er  engum  manni  ætlað  að  ganga 
aftur.  En  svona  er  það  nú  samt,  að  það  heflr  margan 
manninn  hent  alt  fram  undir  þetta  eftir  þjóðtrúnni  að 
dæma.  Að  vísu  getur  maður  ekki  talið  það,  þó  að  svipir 
eða  slæðingur  sjáist  eftir  mann  eftir  andlátið;  það  gerir 
engum  neitt  mein,  og  svo  dofnar  oftast  yflr  því  þegar  frá 
liður.  Það  er  eða  heflr  verið  talsvert  almenn  trú,  að  þeir, 
sem  farast  voveiflega,  séu  á  slæðingi  hér  eins  lengi  eins 
og  þeim  hafi  eiginlega  verið  skapaður  aldur.  En  þó  virð- 
ist  stundum,  eins  og  menn  telji  eitthvað  Hkamlegt  við 
svipina.  Stundum  sjást  þeir  ekki,  en  menn  verða  þeirra 
varir  á  annan  hátt.  En  ástæðurnar  til  þess  að  menn  eru 
á  slæðingi  eftir  dauðann,  eða  ganga  fyllilega  aftur,  geta 
verið  margar,  en  þrjár  virðist  þó  mega  telja  aðalorsak- 
irnar,  auk  þeirrar,  er  nefnd  er  hér  að  ofan:  1.  að  menn 
hafa  átt  eitthvað  ógert  hér  i  lifl,  eða  hafa  gert  eitthvað 
fyrir  sér  i  lifanda  Hfl,  svo  þeir  hafa  ekki  frið  í  gröfinni 
fyrir  það;  2.  að  þeir  hafa  elskað  eitthvað  svo  mikið  i 
lifanda  hfl,  að  þeir  geta  með  engu  móti  skilið  við  það,  og 
3.  að  þeir  eiga  einhvers  i  að  hefna,  eða  flnst  það,  og  vilja 
koma  þvi  fram  eftir  dauðann,  og  stundum  til  þess  að  gera 
eitthvað  ilt  af  sér  alment  og  þjóna  svo  eðli  sínu.  Það 
gera  ekki  nema  þeir  sem  hafa  verið  illhryssingar  i  líflnu. 
Tveir  siðari  liðirnir  falla  að  öllu  saman  við  trú  fornsagn- 
.anna,  en  hinum  fyrsta  man  eg  ekki  eftir  þar. 


0    Eftir  handr. 

')  J.  Þ.  Þs.  og  mm.  324.  I  flestum  gömlum  bændabýlum  i  Dan- 
mörku  hefir  verið  bogi  múraður  k  stafninum  og  dyrafar  alt  fram  undir 
þetta,  til  að  rífa  úr  og  taka  likkistur  út  um.  Nú  er  þvi  hætt  og  ástæð- 
iin  til  þessa  gleymd  fyrir  iöngu;  sjá  H.  F.  Fejlberg:  Dansk  Bondeliv, 
bls.  41,  með  mynd. 


56  Odauðleiki  og  annað  lif. 

Dæmi  af  fyrsta  liðnum,  að  menn  haíi  ekki  frið  i  gröf' 
inni,  af  þvi  að  menn  eiga  eitthvað  ógert,  eða  hafa  brotið 
eitthvað,  eru  til  i  þjóðsögum  vorum/)  og  skal  ekki  fjölyrt 
um  það  atriði  meira,  þvi  að  bæði  eru  dæmin  ekki  mörg 
og  koma  heldur  ekki  beint  efninu  viðo 

Annar  liðurinn,  að  menn  geta  ekki  slitið  sig  frá  þviy 
sem  menn  unnu  mest  i  lifanda  lifi,  er  mjög  algengur;  koma 
menn  þá  að  vitja  þess  eftir  dauðann,  eins  og  djákninn  á 
Myrká  og  fl.,  er  hafa  gengið  aftur  út  af  ástum,  En  al- 
gengast  er  það  að  menn  ganga  aftur  til  fjár  sins,  er  þeir 
hafa  grafið  i  jörðu.  Þeim  virðist  vera  áskapað  að  ganga 
aftur  til  fjárins,  geta  ekki  komist  hjá  þvi  að  vaka  yfir 
þvi  og  leika  sér  að  því,  og  ef  einhver  kemst  að  þvi,  hvar 
það  er  niður  komið,  verja  þeir  það  i  lif  og  blóð.  En  ef 
menn  finna  það  og  hafa  dug  og  kjark  og  kunnáttu  til  að 
taka  féð,  leysast  af  þeim  böi^din  og  afturganga  þeirra 
hættir^). 

Flestar  afturgöngur  heyra  nú  samt  þriðja  flokknum 
til,  þeim,  sem  ganga  aftur  til  þess  að  hefna  sin  fyrir  eitt- 
hvað,  sem  þeir  þóttust  eiga  einhverjum  vangoldið,  eða  til 
að  þjóna  náttúru  sinni.  Oft  ásóttu  þeir  menn  þá  fyrst  og 
fylgdu  siðan  þeim  og  niðjum  þeirra  i  svo  og  svo  marga 
liði.  Höguðu  þeir  sér  að  öllu  eins  og  hinir  merkari  draug- 
ar  fornsagnanna.  Fólk  hefir  lengi  verið  mjög  hrætt  við 
alt  slíkt,  og  það  enda  fram  á  þeirra  manna  dag  sem  nú 
lifa.  Dæmin  eru  alstaðar  i  þjóðtrú  vorri  og  þjóðsögum,. 
og  skal  vísað  til  þeirra^). 

Afturgöngur  eru  þeir,  sem  sjálfráðir  ganga  aftur  og 
af  eigin  hvötum;  uppvakningar  aftur  á  móti  heita  þeir 
draugar,  er  aðrir  vekja  upp  til  þess  að  framkvæma  eitt- 
hvað  fyrir  þá;  þeir  eru  jafnan  nauðugir  að  raska  grafar- 


i 


^)    J.  Á.  ísl.  þjs.  og  æf.  1,  305—308;  B.  B.  Sagnakv.  %  77—84. 

2)  J.  Á.  ísl.  þs.  1,  241,  264—280;  280-284,  285—289,  292—295^ 
J.  Þ.  Þs.  og  mm.  371—872. 

»)  Sbr.  J.  Á.  Þs.  0.  æf.  I,  245—261,  283—284,  285—293,  295— 
304  0.  fl.;  J.  Þ.  Þs.  o.  mm.  144—148,  272—273;  Þtr.  o.  Þs.  46-47,. 
162—169;  Ó.  D.  Þs.  26-62,  67—70;  G.  Konr.  Æfis.  45—46. 


Odauðleiki  og  annað  líf.  57 

ró  sinni  (sbr.  »láttu  mig  liggja  kyrran«).  Sál  hins  aftur- 
gengna  sjálfs  er  altaf  i  afturgöngu  hans,  en  siðari  tima 
skoðun  er  sú,  að  það  sé  alls  ekki  æíinlega  sál  þess,  sem 
upp  er  vakinn,  sem  setur  líf  i  drauginn,  heldur  geti  sál 
uppvakningsins  verið  i  góðum  stað,  en  vondur  andi  hafi 
farið  i  likið  við  særingar  galdramannsins^).  Þó  mun  i 
fyrstu  hafa  verið  sú  trú,  að  sál  hins  framliðna  væri  og  i 
uppvakningnum,  og  benda  orðin  þessi,  sem  uppvakningar 
eiga  að  segja  fyrst  af  öllu,  er  farið  er  að  ónáða  þá,  ótvi- 
rætt  á  það:  »Láttu  mig  liggja  kyrran«,  og  svo  hka  á 
hina  fornu  trú,  að  sálin  lifi  i  gröfinni  með  likinu.  Upp- 
vakningatrúin  er  ekki  forn,  nema  i  þvi  einu  að  vekja 
menn  upp  til  þess  að  leita  af  þeim  frétta  um  stundarsak- 
ir.  Það  var  bannað  i  lögum^).  Uppvakningar  koma  litið 
þessu  máli  við,  og  er  þvi  slept  hér,  af  þvi  að  þeir  eiga 
svo  litla  beina  rót  að  rekja  til  fornaldar. 

Það  hefir  verið  tekið  fram  áður,  að  menn  ætluðu  f 
fornöld,  að  þeir,  sem  aftur  gengu,  fúnuðu  ekki.  Þessi  trú 
hefir  haldist  við  fram  undir  vora  daga.  Reyndar  eru  það 
nú  fieiri  en  helberar  afturgöngur,  sem  ekki  rotna,  og  sum- 
ir  ekki  að  öllu  leyti,  þó  þeir  geri  það  að  sumu  leyti;  þeir, 
sem  ekki  fúna,  eru  vökumenn  i  kirkjugörðunum,  þeir,  sem 
dáið  hafa  ósáttir  við  einhvern  eða  með  heiftarhug  til  ein- 
hvers,  moröingjar  og  aðrir  stórglæpamenn,  sem  ekki  hafa 
fengið  makleg  málagjöld  illverka  sinna  hér  i  lifi,  heili 
galdramanna  og  augu  draummanna^).  En  á  meðan  likið 
er  órotið,  er  sálin  bundin  við  það  og  liður  illa.  En  áþreif- 
anlegast  eru  sál  og  likami  bundin  saman,  þar  sem  aftur- 
göngurnar  eru.  Þær  eru  gæddar  likamlegu  afli,  og  það' 
meir  en  litlu,  þvi  að  sú  var  trú  manna,  að  draugar  væru 
gæddir  helmingi  meira  afii  en  það  var,  sem  þeir  höfðu  i 
lifanda  lifi.  Af  þvi  er  sprottið  orðið  heljarafl,  og 
heljarmenni    heitir   sá,  sem  gæddur  er  dauðs  manns 


*)   Eftir  hndr.  i  safni  O.  D.  o.  fl. 
2)    Hávam.  158;  Yngl.s.  7.  k.;  Norg.  g.  L.  1,  19. 
»)   J.    Þ.    Þs.    og  mm.  292—93,  332—33,  358,  416-17;    J.  Á.  Þs.- 
og  æf.  I,  223,  519. 


,^8  Odauðleiki  og  annað  lif. 

afli,  enda  þykir  ekki  gott  að  verða  fyrir  átökum  drauga, 
og  hefír  margur  fengið  nóg  af  því,  þó  að  vel  hafl  verið 
að  manni^). 

Þegar  menn  ganga  aftur,  geta  þeir  ekki  verið  á  ferli 
nema  á  nóttunni  eða  meðan  dimt  er;  þegar  dagsbirtan 
kemur,  missa  þeir  mátt  sinn  og  verða  því  að  vera  komnir 
áður  í  gröf  sína.  Meðan  þeir  eru  á  ferli,  stendur  gröf 
þeirra  opin,  en  þegar  þeir  fara  aftur  i  gröfina,  þyrlast 
moldin  ofan  i  hana  á  eftir  þeim,  og  sjást  þá  engin  vegs- 
ummerki  eftir^).  En  ef  það  eru  fcdraugar,  þykir  þeim  þó 
svo  ilt  að  missa  fé  sitt,  ef  á  að  taka  það  frá  þeim,  að  þeir 
fara  að  brydda  á  sér,  þó  að  bjart  sé ;  brjótast  þeir  þá  um 
og  brölta  i  kistunni  oi;-  mundi  þá  illa  fara,  ef  einhver  væri 
ekki  við,  sem  vissi  jafnlangt  nefl  sínu^).  En  til  er  hka  sú 
sögn,  að  draugar  verði  máttvana,  ef  einhver  flik  af  lif- 
andi  manni  kemur  á  þá.  Einhverju  sinni  var  smala- 
drengur  að  eiga  við  kindur  i  klettagili  einu  á  náttarþeli; 
misti  hann  þá  af  sér  húfuna,  og  datt  húfan  ofan  fyrir 
klettana  og  lenti  á  bakinu  á  draug,  sem  var  að  risla  þar 
í  peningum,  sem  hann  hafði  graflð  þar  i  lifanda  lífi. 
Draugurinn  gat  nú  ekkert  hreift  sig  og  bað  smalann  að 
taka  af  sér  húfuna,  en  hann  þverneitaði,  nema  draugur- 
inn  gæfi  sér  peningana.  Það  kvaðst  draugurinn  ekki 
mega  og  þjörkuðu  þeir  um  þetta  fram  undir  dag.  Þegar 
roðaði  af  degi,  lét  draugurinn  loks  undan,  smalinn  tók 
húfuna  og  peningana,  en  draugurinn  fór  í  gröf  sina,  og 
varð  hans  ekki  vart  framar*). 

Mörg  ráð  eru  til  þess  að  verjast  áleitni  drauga,  yfir- 
stíga  þá  eða  gera  þeim  óhægt  um  að  vera  á  flakki,  og 
sýna  þau  ráð  það  ekki  hvað  sizt,  hvað  þeir  eru  likamleg- 
ir.  Gamalt  ráð  er  það,  að  stinga  nálum  neðan  i  iljarnar 
á   þeim,    því   að  þá  þola  þeir  ekki  að  ganga,  enda  fellur 


1)  J.  A.  Þs.  og  æf.  318,  333-34  o.  m.  fl. 

2)  J.  Á.  Þs.  0.  æf.  1.,  266,  269,  282. 
^)  J.  Á.  Þs.  0.  æf.  266-68. 

*)  Ópr.  i  safni  Ó.  Dav. 


Odauðleiki  og  annað  lif.  59 

þeim  illa  að  verða  mjög  sárfættir,  og  er  það  engin  furða  *). 
En  stundum  heflr  verið  gn'pið  til  þess  að  tálma  draugum 
ferð  úr  gröfum  sínum  að  negla  þá  niður,  og  hefir  það 
verið  gert  til  skamms  tima.  Naglarnir  þurfa  að  vera 
langir  járnfleinar,  ekki  minna  en  hálf  alin  eða  þrjú  l^vartil, 
og  7  eða  5  áttu  þeir  helzt  að  vera.  Þó  mun  oft  hafa 
brugðið  út  af  því.  Rétt  eftir  1840  var  Gleðra  negld  niður 
með  7  nöglum  í  Lögmannshlíðargarði,  og  tók  þá  af  reim- 
ieikann^).  Þegar  kaupskipið  Valborg  fórst  við  Vatnsnes 
i  aftökunum  12.  okt.  1869,  gekk  einn  skipverja  aftur  og 
gerði  skráveifur  manni,  sem  hafði  hirt  stígvél  af  fæti  hans 
og  eignað  sér.  Hafði  fóturinn  verið  með  innan  i  stigvél- 
inu,  en  ekki  fylgt  hkinu  i  gröf.  Vorið  eftir  rak  hreppstjór- 
inn  þar  einn  langan  nagla  ofan  í  leiðið  einn  sunnudag  um 
messutimann  á  milli  pistils  og  guðspjalls.^)  Þá  voru  og 
sjö  naglar  reknir  ofan  i  leiði  Floga-Sveins  á  Myrká,  þegar 
hann  gekk  aftur  um  1860.  Síðast  veit  eg  til  þess,  að 
naglar  voru  reknir  ofan  i  leiði  konu  einnar  hér  i  Eyja- 
íirði  vorið  1875;  þótti  fólki  sem  hún  lægi  ekki  kyr.  AIl- 
ar  þessar  afturgöngur  hurfu  við  neglinguna.  Vel  má  vera 
að  þetta  hafl  verið  miklu  viðar  og  oftar  gert  á  næstlið- 
inni  öld,  þótt  ekki  hafl  eg  sannar  sögur  af  því.  En  auð- 
sæ  er  ástæðan :  af turgangan  á  að  reka  sig  á  naglana,  þeg- 
ar  hún  ætlar  upp,  og  verða  þannig  föst  í  gröf  sinni  — 
en  aðra  leið  kemst  hún  ekki  upp. 

Annað  heillaráð  til  að  varna  afturgöngu  og  yfirstíga 
hafa  menn  og  á  seinni  öldum  trúað  að  væri  það  að  hoggva 
höfuð  af  líkum  þeirra,  er  aftur  gengu,  eða  brenna  þau. 
8vo  var  farið  að  við  Sefrinana  báða,  er  aftur  gengu  á 
Kirkjubóli  á  Miðnesi  1551,  er  íTorðlingar  hefndu  Jóns 
Arasonar  og  sona  hans,  og  »nefi  þeirra  stungið  (með  leyfi 
að  segja)  til  Saurbæjar«,  segir  séra  Jón  Egilsson.*)    Sama 

»)    J.  Á.  Þs.  og  æf.  1.,  226,  601;  3S4-85. 
2)     J.  Á.  Þs.  0^^  æf.  1.,  262—64. 

^)    Eftir   sögn    Olafar    skálds  Sigurðardóttur  á  Hlöðum,  er  þar  átti 
heima  og  var  við  kirkju  þann  dag. 
*)     Safn  t.  s.  ísl.  1.,  99. 


60  Ódauðleiki  og  annað  lif. 

var  og  gert  við  GveDd  loka;  þegar  hann  gekk  aftur  og 
ætlaði  að  gera  alt  vitlaust  á  Hólum  i  Hjaítadal  1598, 
Hólamenn  fóru  til  og  grófu  upp  lík  hans,  stungu  af  hon- 
um  höfuðið  og  brendu  svo  hræ  hans  til  kaldra  kola^).  Þá 
var  og  líkið  brent,  til  að  mýgja  afturgöngu  Jóns  Sýjuson- 
ar.2)  Fleiri  dæmi  munu  íinnast  um  slikt,  en  það  siðasta 
sem  eg  veit  um,  er  frá  siðara  hluta  19.  aldar.  Svo  bar 
til  á  bæ  einum  á  Vestfjörðum,  að  kerling  ein  gömul  var 
að  staulast  ofan  baðstofustigann,  en  datt  i  stiganum  og 
hálsbrotnaði.  Maður  einn  á  heimilinu  sá  til  hennar  og 
varð  að  orði:  »Þar  fór  hún  til  helvitis«.  Kerling  gekk 
þegar  aftur  og  sótti  svo  griðarlega  að  manni  þessum,  að 
hann  hafði  engan  frið  fyrir  henni.  Hann  fór  þá  til  kunn- 
áttumanns  nokkurs,  og  réð  hann  honum  til  að  taka  höfuð- 
ið  af  likinu  og  setja  við  þjó  henni.  Maðurinn  fór  svo 
þangað  sem  kerling  lá  i  kistu  sinni,  opnaði  kistuna,  murk- 
aði  hausinn  af  kerlingu,  setti  hann  við  þjó  henni  og  lok- 
aði  svo  kistunni.  Tók  þá  af  ásóknina.  Maður  þessi  var 
enn  á  liíi  1901^). 

Fátitt  mun  það  vera,  að  draugar  þuríi  að  eta,  nema 
uppvakningar  þeir,  er  vaktir  eru  upp  volgir  eða  aðeins 
ódauðir,  eins  og  írafellsmóri.  Þó  eru  þess  dæmi  um  þá, 
sem  ganga  aftur  i  andarslitrunum,  eins  og  Skupla,  og  um- 
bóndann,  sem  ekki  þurfti  hnif  við  hangiketið*).  Likam- 
legri  geta  afturgöngurnar  ekki  orðið  en  þetta. 

Enn  er  sú  trú  til,  að  ef  þungaða  konu  dreymir  dauð- 
an  mann,  og  hann  biður  að  láta  heita  eftir  sér,  eða  lofa 
sér  að  vera,  að  það  sé  hættulegt  að  verða  ekki  við  þeirri 
bón.  Og  ef  menn  létu  börn  sin  heita  eftir  einhverjum 
framliðnum,  trúðu  menn  því,  að  þau  »mundu  hafa  eitt- 
hvað  af  nafni«.  Þetta  eru  óljósar  leifar  af  hinni  forna 
trú  um  endurborna  menn,  sem  áður  er  getið. 


»)  J.  H.  Bisk.s  2.,  56-58. 

«)  Árb.  6,  135—36;  J.  Á.  Þs.  og  æf.  2,  119 

*)  fldr.  0.  Dav.  eftir  hdr.  Sighv.  Grimsson. 

*)  J.  Á  Þs.  og  æf.  1.,  275-76;  J.  Þ.  Þs.  og  mm.  153-55. 


Odauðleiki  og  annað  líf.  61 

Af  þessum  dæmum  úr  þjóðtrú  alþýðunnar  á  siðari 
timum  má  sjá,  að  það  fer  ekkert  dult,  að  liin  gamla, 
heiðna  trúarskoðun  alþýðunnar,  að  sálir  manna  séu  bundn- 
ar  við  líkið  og  liíi  i  því  að  minsta  kosti  á  meðan  það  er 
ekki  fúnað  til  fulls,  heflr  lifað  hálfóafvitað  nær  óbreytt 
með  fólkinu  fram  undir  þennan  dag^).  Kenningar  kirkj- 
unnar  lifðu  i  fólkinu,  en  hinn  forni  heiðindómur  lifði  þar 
líka  —  og  það  enn  dýpra  lífi.  Að  vísu  er  hin  gamla, 
ramma  drauga  trú  í  heiðnum  stil  viðast  á  förum,  en  þó 
mun  ekki  lifa  svo  lítið  i  kolunum  enn  sumstaðar,  ef  vel 
væri  leitað.  En  það  sem  hún  er  horfln  eða  að  hverfa,  er 
ekki  kirkjunni  og  hennar  kenningum  að  þakka;  ef  svo 
væri^  hefði  hún  öll  sópast  burt,  þegar  vald  og  ofsi  kirkju- 
trúar  og  rétttrúnaður  var  svæsnast  á  17.  og  18.  öld.  En 
það  megnaði  hún  ekki.  Prestarnir  trúðu  á  draugana  i  al- 
þýðustíl  eins  og  aðrir.  Hin  almenna  mentun  nýja  tímans 
heflr  rutt  svo  mörgu  burtu  á  fáeinum  áratugum,  sem  jafn- 
margar  aldir  unnu  ekki  bug  á  áður.  Og  þó  sitja  enn  ótal 
heiðnar  menjar  i  þjóðinni,  miklu  fleiri  en  nokkurn  mann 
grunar,  þangað  til  farið  er  að  rannsaka  það  til  hlitar.  Þá 
ber  margt.  á  góma,  sem  mörgum  manni  mundi  detta  sízt 
í  hug.  Eitt  af  mörgu,  sem  eg  hefl  tint  saman  er  þessi  al- 
þýðutrú  um  annað  lif. 

Það  er  likast  því,  að  þessi  trú  manna  hafi  engum 
glundroða  valdið,  þegar  henni  sló  saman  við  kirkjutrú 
manna.  Trúin  á  hvorutveggja  var  jafnbjargföst.  Og  þó 
eru  þær  hvor  annari  svo  gagnólíkar.  Það  væri  verkefni 
fyrir  sálarfræðing  að  greiða  úr  því  fyrirbrigði  í  lífi  manns- 
andans,  hvernig  þær  komust  báðar  fyrir,  án  þess  að  ófrið- 
ur  yrði  á  milli. 

Trúin  á  Valhöll  og  vistina  að  Heljar  varð  aldrei  að 
alþýðutrú  hér  á  landi.  Ef  svo  hefði  verið  bæri  meira  á 
því  í  fornritum  vorum;  og  það  kæmi  einhverstaðar  fram 
í  þjóðtrú  vorri.  En  þess  verður  ekki  vart.  Óðinn  mun 
aldrei   hafa  verið   dýrkaður  hér  á  landi,  sízt  til  muna,  á 

^)  Er  ekki  eitthvað  skyld  þessu  sú  kenning  sumra  guðfræðinga,  að 
«álir  manna  sofi  frá  dauðanum  til  upprisunnar?    Hvar  sofa  þær? 


62  Odauðleiki  og  annað  líf. 

söguöld  vorri.  Freyr  og  Þór  voru  aðalguðirnir.  En  skáld- 
unum  var  Óðinsdýrkunin  og  Valhöll  og  Hel  kunn,  og  þegar 
fram  á  aldirnar  leið,  virðist  talsvert  meira  bera  á  þeim 
fræðum  en  áður  meðal  fróðra  manna.  Og  það  kveður  svo 
ramt,  að  áhrifa  frá  Eddu  verður  ekki  svo  litið  vart  i  lýs- 
ingum  á  dómsdegi  og  öðru  lifi  i  sumum  sálmum.  Þær  eru 
meir  að  segja  svo  likamlegar,  að  ekki  verður  betur  séð, 
en  að  likami  og  sál  njóti  þar  sælu  alls  jarðnesks  munað- 
ar  í  sameiningu,  eða  kenni  þjáninga  vansælunnar  hvort 
með  öðru.  Þar  var  sælan  meðal  annars  fólgin  i  fullsælu 
matar  og  drykkjar,  en  kvalirnar  i  óþolandi  bruna,  sulti 
og  þorsta^).  En  þetta  skildi  fólkið,  og  trúði,  af  þvi  að  það 
skildi  það.  Hins  sama  kennir  og  fyllilega  i  mörgum  guðs- 
orðabókum  frá  17.  og  18.  öld;  virðist  öll  ástæða  til  að 
ætla  að  þessi  blær  trúarinnar  muni  eiga  rót  sina  að  rekja 
til  fornra,  heiðinna  hugmynda,  eins  og  margt  í  Dungals- 
leiðslu  og  fleiru. 

Það  mætti  rita  langt  mál  um  þessar  heiðnu  menjar  i 
hugsunarlífi,  venju  og  siðum  manna,  en  bæði  þarf  til  þess 
ýtrari  rannsóknir  en  mér  hefir  enn  gefist  kostur  á  að  gera, 
og  svo  er  ekki  nema  takmarkað  rúm,  sem  maður  hefir 
ráð  á,  það  verður  þvi  að  sitja  við  þetta  stutta  ágrip  að 
sinni. 


')   Sig.  Jónss:  Hu?v.sálm.  45,  1—4;  48,  1.,  4;  49,  2—11.  o.  m.  fl. 

Jónas  Jónasson. 


Ixoftfaraljóð, 

»Ballonbrev«  til  sænskrar  konu- 

Eftir  Henrik  Ibsen. 

Matthias  Jochumsson  islenzkaði. 

~'  Dresden,  i  des.  187a 

Þá  skal  freista  þess  í  dag 
þó  að  hafi  dregist  lengi 
og  min  loforð  aldrei  fengi 
efnd  i  neinum  Ijóðabrag. 
Stokkhólmsborg  ég  kvaddi  kraminn 
kynjaskuld  og  þandi  haminn 
undan  sól  frá  sænskum  sprakka 
suður  á  Nilar  heitu  bakka, 
teygður  römmu  töfravaldi 
til  að  lyfta  í  s  i  s  -  faldi. 
Man  eg  »Lýru«-kvöldið  kátt, 
kvæðið  siðan  frá  mér  átt, 
er  því  nú  þinn  réttvis  réttur. 
Réttur?  hvað  þá,  herra  trúr! 
hann  er  löngu  lögum  úr: 
hér  á  borð  er  hneíinn  settur! 
Samt  er  enn  mitt  svar:  »Eg  vil«. 
Hlýt  að  ráða  hvað  eg  segi, 
hreint  og  beint,  en  Prússinn  eigi. 
Les  nú,  frú,  með  frjálsum  yl 
flóttamannsins  þagnarspil. 


^  Loftfaraljóð. 

Hér  í  Dresden  hefst  eg  við, 
held  þó  Parísborgar  sið. 
Digrir  þýzkir  þjóðmálsskúmar, 
þá  sem  engin  veröld  rúmar; 
vígagrobb  með  veifu  á  stöng, 
»Wacht  am  Rhein«    þeir  kalla  söng: 
þetta  skemtir  þegar  húmar; 
vorkenn  mér  þótt  vistin  þröng 
verði  mér  og  tiðin  löng. 
ölhúss  stjórnardellan  djúpa 
deild  er  mér  sem  hundasúpa, 
blaðaleirburð  lika  tiðum 
láta  menn  með  rómi  striðum 
færa  mér  i  fullum  pottum, 
franska  villibráð  úr  rottum. 


Verra  hitt,  er  hljóð  af  tónum 
hingað  berst  frá  Noregsströnd 
og  mín  vorgræn  vonarlönd 
skemd  eg  veit  af  skríl  og  flónum, 
heyri  hvalablástra  hvína, 
heyri  nidda  framtið  mina; 
vopnlaus  þá  eg  varpa  önd, 
vonir  fækka,  ráðin  dvína. 


Þá  —  svo  engu  þuríi  að  Ijúga 

þessar  beyglur  kenna  mér 

sendibréf  að  bjóða  þér 

og  minn  loftbelg  láta  fljúga. 

Dúfur  engar  á  eg  til 

er  menn  kalla  vonarfugla, 

hér  við  dufl  og  dáraspil 

dafnar  aðeins  hrafn  og  ugla, 

en  að  þiggja  uglu  og  hrafna 

orðsendingar  brúðir  hafna. 


Loftfaraljóð.  66^ 


í>egar  Löginn')  klakinn  klæddi, 
kólu  tré  og  frostið  mæddi, 
fór  eg  suður  fyrra  haust, 
fann  að  lokum  Deltu  naust. 
Þar  var  sól  og  sumardagur, 
svo  hver  geisli  tundurfagur 
aftur  sendist  sem  á  heiðum 
sindrar  Ijós  frá  jökulbreiðum ; 
sykamor  og  pálminn  prúði 
prýddu  land  sem  unga  brúði, 
upp  á  söndum  Arabana 
eygðum  vér,  með  karavana. 
Einn  aö  norðan,  er  hann  sá 
úlfaldana,  mælti  þá: 
»Eg  sé  skrimsl  með  ógnarhnútum, 
ætli  fólkið  riði  strútum?« 


Fljótið  upp  vor  »Ferus«  smó 
forna  leið  frá  Kairó; 
loksins  eftir  lotu  harða 
lentum  nærri  Keops'  varða. 
Hér  á  Frakka  fimbulljón^) 
forni  sfinæinn  hvesti  sjón, 
er  þess  djarfa  drottins  orð 
dunaði  hæst  á  Nilarstorð. 


Svo  i  Beni  Hassans  hauga 
hoknir  skriðum  vér  til  drauga, 
þá  heíir  tiðin  annast  illa; 
alt  er  valt  á  timans  sjó, 
einnig  hér  i  Egiptó; 
fullyrt  er,  aö  ei  sé  villa 
að  af  sjálfum  Faraó 
gerð  sé  Hassans  gamla  þró 


1)   Logur  =  Malaren,  i  Stokkhólmi.        ^)    Napólon  mikU  1800. 

5 


66;,  Loftfaraljóð. 

þegar  pabbi  Pótifar 
prýddi  ráð  hans  hátignar  — 
eða'  hans  fyrri  undirtylla, 
ei  sem  vildi  sifjum  spilla, 
Jósef  rikisvörður  var. 


M  e  m  n  0  n  stendur  steins  í  liki, 
stundum  söng  hinn  forni  raumur^- 
en  er  sóttum  Hrungni  heim, 
kom  ei  bops  úr  karli  þeim; 
það  er  sýnt  sú  sögn  er  draumur, 
kannske  frá  þvi  Kambyses 
karlinn  skemdi  og  fólsku  blés 
i  haim  máske  innanverðan, 
eftir  það  sem  dumban  gerð'  hann, 
þess  hafa  stundum  goldið  greppar 
geltnir  ef  að  þóttu  seppar. 
Þá  er  að  fylla  þularstólinn 
þ^  g  u  11,  meðan  rennur  sólin. 


Á  þeim  stóli  stirður  situr 
stillir  enn  og  sýnist  vitur; 
tekur  drjúgum  toU  i  skaut 
tiggi  hvers  er  fer  þá  braut, 
þvi  hann  hylla  hersar,  jarlar,. 
háii',  lágir,  norskir  karlar, 
eins  og  eg,  sem  gól  um  Gaut. 


En  hver  má  i  söng  þér  segja 
sex  og  tveggja  vikna  draum;. 
þó  að  vers  eg  vildi  rita, 
veru  lýsa,  svita  og  hita, 
Mlar  gegnum  nykrastraum? 


Loftfaraljóð.  6T 


Fyrst  má  ei  með  orðum  tjá 
alla  risnu  fljótinu  á: 
AIls  voru  fjórar  arkir  Nóa, 
auk  þess  fagrar  ferjur  tvær 
fluttu  margar  verur  þær, 
sem  oss  æ  með  yndi  fróa. 


En  á  »Ferus«  bygðu  borð 
birnir  þrir  frá  Dofrastorð, 
ellefu  hanar  frá  þeim  frönsku, 
folar  átta  þeirra  spönsku, 
eg'  hef  frétt,  að  fákum  þeim 
finnist  enginn  jór  um  heim 
undir  víðu  veldi  sólar 
vakrari  að  stiga  en  þeir  El-Ola^); 
hér  að  auk,  ef  alt  skal  greina, 
okkar  lötu  matarsveina 
tel  ég  asna;  ofan  úr  Sviss 
alibukkur  gaf  mér  hniss; 
þá  var  einn,  ef  því  má  trúa, 
þeirra  sem  »und  vatni«  búa^). 
Líka  mátti  líta  grúa 
villigalta  þýzkra  þjóða, 
þjóra  líka  feiknastóra, 
spaka  nú,  en  vana  vígum, 
voru  nú  á  friðarstígum ; 
bókmelir  frá  Brasilíu 
birta  sýndust  fátt  af  nýju. 
Enn  má  reikna  allmörg  smádýr 
ótrúlega  létt  og  og  frá  dýr; 
svo  var  enn  —  nei,  nú  er  nógt 


*)   SpæDskur  dans.        "^)    Hollendingar. 


68  Loftfaraljóð. 

»Komið,  hér  er  karavaninn ! « ^) 
kallar  til  vor  dragómaninn ; 
nú  skal  ýmist  austur  stefnt 
eða  vestur,  hvar  sem  vaninn 
helztu  rústir  hefur  nefnt. 
Fram  á  gulum  funasléttum 
fiogið  er  svo  á  vængjum  léttum, 
sem  þó  latir  asnar  eru 
og  úlfaldar  i  raun  og  veru. 
Hér  er  ys  og  óp  og  gaman, 
alls  kyns  skran  er  komið  saman. 
Sá  sem  þóttist  þekkja  »strút« 
þusaðist  mest  og  sat  i  kút: 
»Á  eg  að  sitja  á  svíni  þessu, 
sendimaður  heimsins  pressu! 
Einhver  Nilarnykrinn  hér 
næstum  betar  sómdi  mér«. 


Luæo7'j  Dénderaj  Saklcara^ 
Edfú^  Assúan  og  Phile 
vil  ég  öllum  fram  hjá  fara, 
fyrst  er  bezt  ég  hugann  hvili 
áður  en  byrjar  sjálf  Sahara. 


Þú  hefir  heyrt,  að  þegar  lestir 
þylja  brendar  eyðimerkur 
vofir  yfir  voði  sterkur, 
vindurinn  Samum.     Þá  sem  kestir 
þyrlast  öldur  upp  af  sandi 
eins  og  stórbrim  berst  að  landi; 
og  er  rokið  rætur  festir 
risa  hryggir,  mynda  stræti; 
miUi  fjörs  og  feigðar  veður 


*)    Karavanar   kallast   eyðimarkalestirnar,   en   dragómanar  kallast 
tálkar  Araba  (og  Tyrkja). 


i 


Loftfaraljóð.  6» 


lestin  nú  á  feigum  fæti, 
fyrri  alda  leifar  treður; 
lif  og  hel  þær  hrikaþústir 
hafa  reist  sem  borgarrústir ; 
rifjahylki,  hnútur,  leggir 
hlaðast  upp  sem  skripaveggir, 
hausaskrifli,  skorum  stöfuð, 
skaga  fram  sem  súlna  höfuð^ 
jötunsgin  með  tannatinda 
turnaskörð  og  svalir  mynda ; 
steindar  tær  og  stirðir  íingur 
standa  fram  sem  barnaglingur^ 
stundum  eins  og  feigðarfána 
flikur  sjást  við  loftið  blána. 


Hugsa  þér  nú  öll  þau  undur 
una  í  ró  við  hitans  tundur, 
hugsa  þér  þá  grafargeima 
gamla  lifsins  fornu  daga, 
þar  er,  sjáðu,  þeirra  saga. 
Þetta  er  ferð  —  um  suðurheimaT 


Þetta  er  hún  —  og  þessi  saga : 
Það  er  mælt,  i  elztu  daga 
feikna  stríðsher  frækn  og  sterkur 
færi  þessar  eyðimerkur. 
Hofgoðarnir  fremst  i  för 
fluttu  spjöld  með  goðasvör, 
jöfurguðir,  guðajöfrar 
gengu  næst,  en  mestir  töfrar 
Osíris  og  Isis  fylgdu, 
önnur  goð  sem  lúta  skyldu: 
HóruSj  Thme  og  Hatlor^  Ptah, 
Hammon  Re  og  Ammon  Ra 
uppi  gnæfðu  á  úlföldunum, 


,70  Loftfaraljóð. 

allra  stærstu  þó,  að  vonum. 
Síðan  stefnir  suður  um  land 
sagður  her,  né  ugði  grand. 
Apis  fylgdi  eftir  Níl 
óvígan  með  þrælaskríl,  — 
goðaþjór  hins  gamla  lands, 
gullin  lýsti  krúna  hans. 
Meðan  entist  urið  land 
áður  en  herinn  lagði  á  Sand 
reis  upp  hofa  og  hörga  fjöld 
hvar  sem  liðið  festi  tjöld. 
Sfinxar,  varðar,  súlnamergð 
sungu  lengi  um  þessa  ferð 
sigurljóð,  sem  letri  greypt 
löngu  hefur  tíðin  steypt. 
Þó  sjást  enn  svo  undrast  lýður 
ægilegar  pýramiður 
standa  yfir  steindum  gröfum, 
storka  timans  Rauðahöfum. 


Og  um  herinn  hermir  sagan: 
heiftarstormur  norðri  frá 
féll  yfir  liðið  fyrir  dagan 
firnasands  með  reginsjá  ; 
klerkar  ærast,  kominn  dauði, 
karavanar  beint  i  strand, 
Faraós  hús  með  her  og  auði 
hrynur  undir  djúpan  sand. 
Siðan  fornum  hilmi  hefur 
haldið  föstum  dauðans  spenning 
■og  með  frægum  fylki  sefur 
fjögur  þúsund  ára  menning. 


Fram  hjá  þessum  firna  leifum 
fórum  vér  að  Nubiu  kleifum, 


Loftfaraljóö.  '>71 


.allri  rausn  og  alúð  hrestir 
Egiptanna  jarlsins  gestir. 
Fellah-  lest  vér  sáum  s.vifa 
sandsins  haf  við  Ahydoss; 
Karnaks  súlur  sunnar  hlífa 
sands  við  roki  létum  oss. 
Þar  var  nóg  af  beina'bútum, 
borgarrústum,  tröllahnútum ; 
Luxors  fundum  háu  höll, 
J)ræla  hræin  hlekkjuð  «áum 
horfa  fram  úr  klettmm  ^ráum. 
En  sú  þögn!     Og  þó  við  dundi 
Þannig  transit  gloria  mundil 


Síðan  hefur  land  úr  landi 
lengi  fylgt  mér  spurning  sú, 
sem  ég  ætla  að  svara  nú 
og  sem  fyrri  fann  minn  andi: 


Enn  úr  kerru  þrumar  Þór 
þegar  regin  stríð  oss  boða, 
€nn  er  hinna  grísku  goða 
máttur  haldinn  meginstór. 
Seifur  enn  á  sögustól 
•situr  efst  á  Kapitól, 
ýmist  »tonans«  eða  »stator«, 
veldur  enn  þá  vindi  og  sól. 
En  þeir  gömlu,  Hórus  Hathor^ 
hvorugs  þeirra  er  lengur  minst, 
af  þeim  engin  fjöður  finst. 


:Svarið  færist  nær  og  nær: 

Sá  sem  manndómsviljann  vantar, 

sá  sem  aldrei  i  sig  fær 


71  Loftfaraljóð. 

ást  og  hatur^  sorg  og  gleði, 
eðlismerkin  skýr  og  skær^  — 
þar  af  enginn  gróður  grær, 
guðir,  hetjur,  gauð  né  fantar!. 


Er  hún  Júnó  ekki  sönn 
er  hún  stendur  há  og  grönn 
lymskan  ver  hjá  Ledu  fleti? 
eða  Mars  við  ástar  önn 
undir  gullnu  töfraneti  ? 


Goðin  út'  í  Egiptó 
voru  n  ö  f  n  og  ekkert  annað, 
þvi,  að  vinna  var  þeim  bannað, 
vera  til,  það  var  þeim  nóg, 
eða  sitja  eins  og  trúður, 
eða  stroknar,  hljóðar  brúður 
inst  við  hofsins  arinþró; 
nef  sem  haukur  hafði  einn, 
haminn  annar  bar  af  strúti; 
daga  og  nætur,  inni  og  úti 
ótal  guðir,  þótt  ei  neinn 
köllun  hefði  —  leyíi  að  lifa, 
lifa  og  starfa,  strita,  svamla, 
striða  sér  til  gagns  og  þrifa. 


Fyrir  þvi  liggur  landið  gamla 

fjögur  þúsund  eftir  ár 

eins  og  steindur  smurlingsnár; 

Sjáðu  nú,  min  fagra  frú: 
hér  1  þröngri  herkviinni 
hef  eg  Hka  grafið  inni 


Loftfaraljóð.  73- 


höfuð  mitt  og  heilabú. 
Eins  og  fjaðrafok  á  haustin 
flýr  öll  gleði,  jafnvel  raustin. 
En  með  köflum  andinn  griUir 
aftur  vor,  sem  skóginn  gyllir; 
yfir  kæfða  karavana 
kný  því  vonar  úlfaldana. 


Lögum  bundin  lífsins  göng 
hkast  skrúfuriðum  ganga, 
æði-sein  er  leiðin  langa 
upp  á   við,  og  afarþröng; 
markið  sýnist  æ  því  ofar 
eftir  sem  i  lofti  rofar. 


Og  nú  finst  mér  að  vér  séum 
orðnir  Kkir  vargi'  i  véum 
og  vér  stöndum  enn  á  fróni 
yfir  höfði  Faraóni. 
Guðinn  heldur  gömlu  sæti, 
gildi  manns  og  yfirlæti  — 
er  ei  þ  a  ð  á  feigum  fæti  ?  — 
skrípaher^  sem  ærist,  erjar, 
úðrar,  stritar,  berst  og  herjar, 
lofar  miklu  meir  c»ti  efnir; 
múgurinn  aldrei  veit  hvert  stefnir 
Svo  eru  hlaðnir  sigur  varðar 
svo  að  skiljist  framför  jarðar, 
þó  að  dynji  sog  i  sárum, 
svitalækjum,  blóði  og  tárum. 


Þetta  gildir  gUman  harða 
guð  og  kónginn  sinn  að  jarðal 


14  Loftfaraljúð. 

Hér  er  kominn  karavaninn; 
kannist  ei  við  guðinn  Hóntsf 
eða  tanans  fagra  chórus, 
sá  er  honum  syngur  vaninn? 
Hvílík  minnismerki  reisa 
menn  þar  sigurherrar  geisa! 
GervöU  þjóð  á  tjá  og  tundri, 
hörnin,  konan  hver  og  ein 
helga  vill  sinn  litla  stein 
sigurhofsins  heildar  undri. 
Enginn  efar  trú  sé  teikningin 
og  tölur  þær  sem  jafna  reikninginn. 


Alt  er  stórt  og  yíir  það, 
allur  heimur  starir  hissa,  — 
eða  hvað?  mun  engin  skyssa 
orðin  hér  ef  gætt  er  að? 
Efinn  fer  á  stað  að  stikla, 
staldrar  við,  og  loksins  spyr: 
er  þá  m  i  k  i  ð  þetta  mikla  ? 
Nei!  þvi  hvað  er  stórt  við  styr? 
Ekki  verksins  brak  og  bylur, 
heldur  manndóms  merkin  full, 
meira  verð  en  rauðagull, 
:sem  í  afreksdáð  sig  dylur. 


Þessir  miklu  þýzku  skarar, 
þeir  sem  geistust  Paris  mót  — 
hver  mun  sýkn  í  sigri  farar, 
'Sé  það  dæmt  frá  neðstu  rót? 
Hvar  var  kappans  gullna  gildi, 
^öfgin  sú  er  aldir  frægja, 
hvar  sem  fólk  sér  mælir  mót. 


J.oftfaraljóö.  '/5 

Mikla  valdið  —  mun  það  nægja? 
mikla  kænskan  —  til  að  spæjaV 
hundaþvagan  þykk  og  svöng 
þótt  hún  rati  á  veiðarföng?  — 

Veiði  þá  og  veiðarfæri 
veit  eg  ekkert  skáld  er  stæri, 
um  það  eitt,  sem  á  að  lifa, 
orka  menn  að  kveða  og  skrifa. 
Minnumst  Gústaf  Adólf  á 
og  hans  kappa,  skoðum  þá ; 
sjáum  fangann  suður  í  Bcnder, 
sjáum  Péturs  Wessels  þrótt 
þegar  hann  brýtur  borg  um  nótt, 
og  á  »Kongadjúpi«  Dana 
drengi  þá  sem  hlógu  að  bana: 
aldaskifta  »skirdagsslaginn«, 
skáldmæringa  nýársdaginn! 

Því  næst  skoðum  þessi  hjú, 
bæði  Fritza,  Blumenthala, 
berserki  og  generala, 
teljum  eitt  og  tvö  og  þrjú: 
■Glögt  eg  þekki  grafarfarfann 
gegnum  Prússans  fánaklút, 
sá  og  aldrei  lyrfularfann 
Ijóssins  álfum  klekja  út. 
Silki  þó  um  sinn  þeir  spinni, 
samt  þeir  deyja  í  vefnum  inni. 

Vopnasigur  sáttum  eyðir, 
sverðið  Prússa  slær  og  deyðir. 
Aldrei  sprettur  andans  lyfting 
upp  úr  reiknings  brotaskifting. 
Enginn  hstaróður  fæðist 
€f,  þá  frelsisloginn  glæðist, 


76  Loftfaraljóð. 

vakna  fegurð,  von  og  þrá, 
öllu  er  breytt  í  hundvís  hylki 
harðstjórans  í  hverju  fylki, 
eins  og  Moltke  úr  orra-óði 
arnsúg  skáldsins  kæfði  i  blóði. 

Svo  eru  ragnarökin  hörð, 
rík  og  dul  í  veröldinni: 
sfinxinn,  hann  sem  heldur  vörð, 
hnígur  undir  gátu  sinni. 

Reikningssigur !     Sá  fær  dóminn  — 
sem  vér  heyrum  annan  róminn; 
goðahyskið  hremmir  fjandinn 
hvenær  sem  hann  blæs  á  sandinn. 
Bismark  og  hans  æðstu  kallar, 
eins  og  Memnons  súlur  aliar 
setjast  mun  á  sögustólinn 
söngvalaus  þó  Ijómi  sóKn. 

En  sem  ég  og  jarlsins  gestir 
jólaboðsins  nutum  hrestir, 
gleymdum  öllu  fornu  fári 
fagnandi  þvi  nýja  ári, 
hengdum  fána  hátt  á  stöng, 
heyrðum  Skurðsins  vigslusöng, 
nýrrar  aldar  helga  hylling, 
hrifnir  djúpt  af  andans  lyfting^ 
tveggja  álfa  eining,  gifting: 
eins  og  vér  á  Suez  strönd 
hlutum  þessa  fagnaðs  fylling, 
verður  sama  siðar  meir, 
er  menn  sigra  loft  sem  leir, 
gjörvöll  lönd  og  lýðir  mætast, 
lofsöngvum  og  samúð  kætast, 
fyrirheitna  foldin  skær 
færist  óðum  nær  og  nær. 


Loftfaraljóð.  77 


Því  að  f  e  g  u  r  ð  þráir  tíðin, 
þótt  þvi  neiti  Bismarks  striðin. 

Hvort  Yið  munum  hittast?     Hvar? 
Heilla  frú  mín,  bréfsins  dúfa, 
hún  er  stopul;  heyrðu  Ijúfa, 
bíðum  meiri  birtingar. 
Hér  eg  bið  og  hýrist  inni, 
hanzka  ber  úr  fáðu  skinni, 
hugsa  Ktt  um  heimsins  æði, 
rita  Ijóð  á  rósarblað. 
Seint  mun  heima  sefast  reiðin, 
sagt  mun  vist  að  eg  sé  heiðinn. 
Eg  hef  beyg  af  borgarilnum, 
bý  sem  lengst  eg  get  frá  skrilnum 
vil  þvi  fá  að  vera  i  næði, 
velkja  ei  min  brúðkaupsklæði. 

Og  svo:  farðu,  frú  min,  vel! 
Fljúgðu,  gandreið,  loftsins  veg, 
guða  og  skálda  Garðariki; 
norður  beint  og  niðr  að  sýki 
nefndu,  »Lögur«,  gistu  þar; 
þar  mér  beini  boðinn  var 
betri  en  upp  við  Dofra  sel. 
Far  svo  bæði  fljótt  og  vel! 

Belgur  lyftist,  byrjar  för. 
Beri'  hann  aftur  mér  þau  svör, 
að  fluglétt  hafi  flutt  minn  sálm, 
og  fest  sinn  bát  við  Norðurmálm. 


Mál  og  menning. 

Eftir  Bjarna  Jómson  frá  Vogi. 
(Alþýðufræðsla  StúdentafélagsÍDs). 


Háttvirtir  áheyrendur! 
Eigi  skal  hér  ura  það  rætt,  hvert  sé  insta  eðli  hugs- 
unar.  En  vist  er  um  það  hún  er  máttug  i  eðli.  Þó  mun 
það  vera  henni  mestur  aflgjafi  að  hún  er  ósýnileg  ogget- 
ur  þvi  dulist,  þegar  þörf  krefur.  Svo  er  þó  hér  sem  oft 
verður,  að  mestu  kostirnir  eru  á  aðra  hliðina  ókostir,  og 
getur  svo  farið  stundum,  að  þeir  yfirgnæfi.  Svo  er  um 
ósýnileik  hugsananna.  Þvi  að  oss  verður  einmitt  hans 
vegna  erfitt  að  láta  þær  i  Ijósi  við  aðra,  og  liggur  þar  þó 
oft  mikið  við.  Er  það  oft  hið  mesta  tjón,  að  mennirnir 
geta  eigi  beinlinis  s  é  ð  fegurstu  hugsjónirnar,  þvi  að  þá 
yrði  þær  skýrari  og  fylgisælli,  ef  almenningur  gæti  s  é  ð 
þær  i  allri  fegurð  og  skilið,  að  þær  fá  honum  gnótt 

»máls  ok  mannvits 

or  Mimis  hjarta«. 
En  hugsanir  skynjar  engi,  nema  eftir  merkjum  og  tákn- 
um.  Verða  þau  aldrei  svo  Ijós  og  nákvæm  að  hugsunin 
missi  emskis  i,  þá  er  hún  færir  sig  i  skynjanlegan  bún- 
ing.  Lætur  Ibsen  Játgeir,  íslenzkt  skáld,  i  »Konungsefn- 
um«  sínum,  lýsa  þessu,  er  hann  segir  að  óort  kvæði 
sé  fegurst.  Kvæðið  rennur  upp  i  hug  skáldsins  eins  og 
skínandi  dagsbrúnin  færist  yfir  austurloftið,  en  þá  undra- 
fegurð  megnar  hann  ekki  að  sýna  öðrum.  Þá  geisladýrð 
sjá  engi  augu,  nema  hugskotssjónir  skáldsins  sjálfs,  þvi  að 
öðrum  getur  hann  eigi  gefið  kost  á  að  njóta  fegurðarinnar 


Mál  og  mennÍDg.  79 

nema    með  táknum.     En  táknið  er  ekki  hluturinn  sjálfur, 
og  verða  því  ortu  kvæðin  aldrei  jafn  fögur  sem  þau  óortu. 

Þessi  ókostur  hefir  þó  einn  kost.  Honum  er  fijótlýst 
með  dæmi.  Hugsura  oss  undurfagran  foss.  Engin  lýsing 
i  orðum  má  jafnast  við  það,  að  sjá  fossinn.  En  ef  foss- 
inn  hverfur  og  sjónarvottar  að  fegurð  hans  deyja>  án  þess 
að  þeir  hafi  reynt  að  lýsa  henni  með  merkjum  eða  tákn- 
um  (þ.  e.  Htum  eða  orðum),  þá  er  öll  vitneskja  um  þessa 
fegurð  horfin  og  verður  aldrei  framar  neinum  til  auðs  né 
yndis.  Svo  færi  og  um  hugsanir,  ef  þær  geymdist  eigi  i 
skynjanlegum  táknum,  og  mundum  vér  þá  engi  not  hafa 
af  hugsanaauði  fyrirrennara  vorra.  En  nú  hafa  tákn  þeirra 
geymst  og  geymast  löngu  eftir  þann  tíma,  er  sú  vitund 
sloknaði,  sem  alið  hafði  hugsunina. 

Tákn  hugsana  cru  mörg  og  harla  óhk,  og  má  þar 
hver  maður  athuga  af  eigin  reynslu,  hvernig  hann  kemst 
fyrir  hug  og  vilja  annara.  En  þau  tákn,  sem  geymast, 
eru:  m  y  n  d  i  r  og  m  á  1.  Þótt  myndir  geymist  afarlengi, 
einkum  úr  eiri  og  steini,  þá  er  þó  málið  Kfseigara.  Og 
engi  saga  um  kyn  mannanna  er  svo  gömul,  að  málfræðin 
geti  eigi  bætt  kafla  framan  við  hana^  nema  sú  saga,  sem 
steingjörvingar  kunna  fra  að  segja. 

Mynd  sýnir  aldrei  nema  eitt  augnablik,  og  yrði  oss 
því  skjótt  vant  húsnæðis,  ef  segja  ætti  nákvæmlega  frá 
langri  sögu  i  myndum.  Og  sýnileg  tákn  mundu  ætið  verða 
of  umfangsmikil,  þótt  þau  só  betri  en  ekki  (sbr.  málleys- 
ingja).  Eyrað  var  hér  betur  fallið  en  augað,  og  hljóðið 
reyndist  nákvæmast  og  handhægast  tákn  fyrir  hugsanir. 
Hljóð  flokkast  saman  í  orð,  en  orð  i  tungumál.  Tungurn- 
ar  eru  fullkomnasta  tákn  hugsana  vorra. 

Xokkur  dæmi  þess  set  eg  hér,  hversu  geymin  tungan- 
er  á  hugsanir  og  fróð  um  sögu  þjóðanna. 

Orðtök,  málshættir  og  einstök  orð  geyma  þráfaldlega 
merkileg  atriði  úr  menningarsögu  og  sögu  þjóðanna,  og 
jafnvel  um  gróður  landanna.  Eru  fjölmörg  dæmi  shks 
bæði    i   islenzkri  tungu  og  öðrum  tungum,  en  hér  er  eigi 


80  Mál  og  menning. 

rúm  til  að  telja  mörg  þeirra.  Þó  verður  að  nefna  eitt  eða 
tvö  til  skilningsauka. 

Háttvirtir  áheyrendur,  athugið  íslenzka  orðið  brul- 
1  a  u  p.  í  þessu  orði  er  fyrra  Z-ið  orðið  til  af  hljóðlíking 
(assimilation),  þvi  að  ð  hljóð  hefir  þar  líkst  eftirfarandi  l- 
hljóði  og  orðið  eins.  Orðið  var  upprunalega  b  r  ú  ð  (h)  1  a  u  p 
I  þessu  orði  felst  nú  endurminning  um  þá  tíma,  sem  voru 
áður  en  sögur  gerðust,  þá  er  hver  maður  nam  sér  konu 
eða  rændi.  Var  þá  oft  þörf  á  að  hraða  ferðinni.  En 
löDgu  eftir  þann  tíma,  er  menn  rændu  eigi  framar  konum, 
hélzt  orðið  og  siðurinn,  en  þá  var  konuránið  framið  i  leik. 
Brúðgnminn  kom  þá  á  heimili  brúðarinnar,  þar  sem  brul- 
laupsgestirnir  voru  saman  komnir,  tók  brúðina  og  hljóp  á 
staö  með  hana,  og  hinir  eltu  svo,  alt  í  leik.  Þetta  mun 
nægja  til  þess  að  gera  mönuum  Ijóst  að  þetta  orð  felur  i 
sér  mrrkilegan  kafla  úr  menningarsögu  þjóðanna. 

Annað  orð  þýðir  sama  á  vorum  dögum.  Það  er  orð- 
ið  brúðkaup.  Það  orð  segir  oss  greinilega  frá  þvi,  að 
einu  sinni  var  það  venja,  að  »mey  skal  mundi  kaupa«. 
Þar  er  annar  sögukafli  um  sania  menningar  atriði. 

Athugið  nú  og  orðið  holt.  Allir  vita  að  það  þýðir 
nú  grjóthæð  eða  grýttan  og  sendinn  hól.  En  hvað  þýddi 
þetta  orð  á  landnámstíð?  Þá  þýddi  það :  s  k  ó  g  u  r.  Bæja- 
nöfnin  Holt,  Hjarðarholt  o.  fl.  sanna  þetta,  Svo  segir  i 
Laxdælasögu  24.  kap. :  váru  þar  ok  skógar  miklir  nökkuru 
ofar  en  Höskuldsstaðir  eru,  fyrir  norðan  Laxá.  Þar  var 
höggvit  rjóðr  i  skóginum,  ok  þar  var  nálega  til  gers  at 
ganga,  at  þar  safnaðist  saman  fé  Ólafs,  hvárt  sem  veðr 
vóru  betri  eða  verri.  Þat  var  á  eiiiu  hausti,  at  i  þvi 
sama  h  o  1 1  i  lét  Ólafr  bæ  reisa  . . .«.  Það  hlýtur  að  þýða: 
at  i  þeim  sama  s  k  ó  g  i  o.  s.  frv.,  þvi  að  áður  var  nefnt 
rjóður  en  eigi  holt,  og  holt  heflr  aldrei  getað  verið  sama 
sem  rjóður.  —  Full  sönnun  þess,  að  holt  sé  skógur,  er  i 
þessum  málshætti:  »Oft  er  i  holti  heyrandi  nær«.  Ekki 
er  hætt  við  þvi  á  þeim  stöðum,  sem  nú  nefnast  holt.  En 
i  skógi  getur  heyrandi  verið  ósénn  á  næstu  grösum.  Þetta 
og   á  þýzka  orðinu  holz  (=  holt),  sem  er  viður, 


Mál  og  menning.  81 

•vanalega  (höggvinn)  eldiviður,  en  getur  og  (í  fleirtölu) 
-verið  skógur.  Gr  e  h  ö  1  z  er  skógur.  —  Þér  sjáið  þá  aö 
orðið  h  0  1 1  fræðir  oss  um  að  á  landnámatíð  hafi  viða  verið 
skógur,  þar  sem  nú  er  enginn.  Þetta  vitum  vér  og  af 
fornum  ritum,  en  vér  mundum  og  mega  ráða  það  af  þessu 
orði,  þótt  þau  léti  þess  hvergi  getið. 

En  sjá  má  þó  enn  skýrari  merki  þess,  hvert  stálminni 
tungan  hefir.  —  Þegar  tungur  þjóðanna  eru  bornar  sam- 
an,  þtá  kemur  þaö  í  Ijós,  að  mannfólkið  i  heiminum  skift- 
ist  í  stóra  kynflokka.  Þetta  sjáum  vér  raunar  af  öðrum 
einkennum,  en  bæði  styrkir  samanburður  málanna  það  og 
er  tungan  þar  að  auki  einna  skýrasts  og  áreiðanlegasta 
einkennið.  Vér,  íslendingar,  erum  ein  litil  grein  á  afar- 
stórum  ættbaðmi,  sem  kvíslast  viða  og  breiðir  greinar  sin- 
ar  yfir  mestan  hluta  Norðurálfu  og  mikil  landflæmi  vestan 
og  sunnan  á  Austurálfu  og  norðurhluta  Suðurálfu.  Hefir 
Jaann  og  á  síðustu  öldum  teygst  yfir  nokkurn  hluta  Eyja- 
álfunnar,  suðuvhluta  Saðurálfu  og  mestan  hiuta  Vestur- 
heims.  Margar  eru  greinar  á  þessum  þjóðastofni,  og  verða 
þær  eigi  allar  taldar  hér.  En  tungur  allra  þessara  þjóða 
eru  náskildar  og  hafa  málfræðingar  skift  þeim  í  tiu  flokka: 
1.  Indverski  flokkurinn,  2.  íranski  fl.,  3.  armenski  fl.,  4. 
griski  fl.,  5.  Illiriu  fl.,  6.  italski  fl.,  7.  keltneski  fl.,  8.  ger- 
manski  fl.,  9.  baltiski  eða  Litaviu  fl.  og  10.  slafneski 
flokkurinn.  Þessir  flokkar  eru  þó  aftur  flokkaðir  i  stærri 
höfuðgreinir.  Einn  frægur  málfræðingur  reyndi  að  sýna 
ættbaðminn  með  skyldleika  hlutföllum  málanna  innbyrðis 
og  afstöðu  þeirra  við  sameiginlegan  stofn  sinn,  teiknaðan 
sem  tré.  En  hvort  sem  menn  fylgja  nú  hans  greining 
eða  nokkuð  annari,  þá  eru  menn  sammála  um  að  öll  þessi 
mál  hafl  kvislast  út  frá  einu  frummáli,  og  hafa  menn 
reynt  að  búa  það  tii  eftir  yngri  málunum.  Þetta  frum- 
mál  talaði  sú  þjóð,  sem  aliar  hinar  eru  frá  komnar. 

Hér  eru  nokkur  dæmi  þess,  hversu  menn  rekja  sam- 
.an  málin: 


82 


Mál  og  menning. 


I. 

Nafnorð    og^ 

Eintala 

Frummálið 

Fornindv. 

Gríska 

Nefnifall 

"^maté^r) 

matá 

[J.YÍTY]p 

(meter) 

Ávarpsfall 

"^máter 

mátar 

JlYÍTSp 

(méter) 

Þolfall 

"^matérm 

matáram 

JJLYjTSpa 

(métera) 

Eignarfall 

"^matrés     ós 
og  ■^matrs 

mátúr 

JXYlTpóc,      lXY)TSpOC 

(metroSj  méteros) 

Firringarfall 

"^matrés    -ós 
og  *matrs 

matúr 

[J.Y]TpOC,      1J.Y1TSP0C 

(metros,  meteros) 

Þágufall 

"^mMrai 

mMfé 

[|J.Y]TSpi,    —  Tpí] 

(méteri,  — tri) 

Staðarfall 

^matéri 
—  tri 

matári 

JJ.Y]TSpl,    —  TpC 

(meteri,  — tri) 

Verkfærisfall 

? 

matrá 

[SXY]TSp!.,     —  ZpQ 

(meteri,  —  tri) 

Tvitala 

Nefnifall 

Þolfall 

p 

matárau 
a 

[j.v]Tspe 
(metere) 

Fleirtala 
Nefnifall 

"^matéres           matáras 

(J.YlTSpSC 

(méteres) 

Þolfall 

"^'matrns 

matrf 

txYjTspac 
(meteras) 

Eignarfall 

"^matróm 

matf^am 

JXY]TSpWV 

(meterðn) 

Staðarfall 

"^matrsu 

matrfu 

{j.YiTpáa!, 
(métrasi) 

Þágufall 
Firringarfall 

bh-  og  m- 

mynd 

matrhhyas 

[J.Y]Tpác7!. 

(metrasi) 

Verkfærisfall 

bh-  og  m- 

mynd 

matrhhif 

[ii.Y]Tpáai] 
(métrasi) 

Mál  og  menning. 

nafnorðabeyging. 


8S 


Latneska 

Fornslavn. 

Gotneska 

íslenzka 

mater 

mati 

fadar 
»faðir« 

móðir 

mater 

[matij 

fadar(?) 

móðir 

matrem 

matere 

fadar(?) 

móður 

matris 

matere 

fadrs 

móður 

[matrej 

matere 

fadrs 
[fadrj 

móður 

matri 

materi 

[fadrj 

móður 

matre 

materi 

fadr 

móður 

matre 

matereja 

fadr 

móður 

materi 

matrés 

materi 
lit.  móters 

materi 

fadrjus 

mœður 

matres 

fadruns 

mœður 

matrum 

materö 

fadre 

mœðra 

[mdtrihusj 

materechö 

[fadrumj 

[mœðrumj 

mdtmhus 

materemö 

fadrum 

mœðrum 

[matrihusj 

materemi 

fadrum 

mœðrum 
6* 

«4 


Mál  og  mennÍDg. 


II.     D  æ  m  i    ú  r 


Eintala 

Frummálið 

Fornindv. 

Gríska 

Nefnifall 

*50 

sá 

c 
0 

(ho) 

Þolfall 

Hom 
Hod  hk. 

tám 
tád 

tÓv,  to 

(tOYÍy        tO) 

Eignarfall 

Hesio 

tásya 

TOÍO    TOU 

(tojo  tu) 

Eirringarfall 

Höd 
Hosmöd 

tad  (atvo.) 
tásmad 

-(35s 

(töde) 

Þágufall 

Hosmöi 

tasmai 

T(0 

(tö) 

Staðarfall 

Hoi 
Hosmi 

tásmin 

Tcot;,  T£í§£  ao.,  [tm] 
(poí,  telde,  tö) 

Verkfærisfall 

Hom 
Hoimi 

av.  l:am  ta     tw,  ttjSs  ao.,  tw 
téna               (tö,  tede,  tö) 

Tvítala 

Nefnifall 

Þolfall 

Hou   Ho 
Hoi  hk. 

taú  tá 
té 

TO    (tÖ) 
TW    (tö) 

Fleirtala 
Nefnifall 

Hoi 

té 

TOL,    01 

(to'j,  hoj) 

Þolfall 

Hons 
Ha  hk. 

tan 
táj   táni 

(tonsy  tuSj  ta) 

Eignarfall 

Hoisöm 

tefam 

T(5v 

(tðnj 

Staðarfall 

Hoisu 

téfu 

ZOIGI    [tOÍc] 

(tojsi  tojs) 

Þágufall 
Firringnrfall 

Hoi-hh-m. 

tebhyas 

[tOIŒI,     TOt^] 

(tojsi,  tojs) 

Verkfærisfall 


Hoi-hh-m. 


taif 
tehhif 


TOLC,    [TOiai] 

(tojsj  tojsi) 


Mál  o"r  menninir. 


85 


fornöfnum. 


Latneska 

Fornslavn. 

Gotneska 

íslenzka 

iste 

t'6 

sa 

sá 

istum 
istud 

tö 
to 

þana 
þat-a 

þann 
það 

istlus 

togo  cefio 
lit.  to 

þis 

þess 

ixtö(d) 

togo  [ceso] 
lit.  to 

[þis] 
þamma 

þeim 
þvi 

[isti] 

tomu 
lit.  tamui 

þamma 

þeim 
þvi 

hi  c  ao. 

[istö(d)] 

þei  ao. 
tome              /,            , 
[þamma] 

þar  aoc 
[þeim] 

quö  ao. 

[isto(d)] 

temQ 

þe  ao. 
[þamma] 

þeim 
þvi 

ta 
te 

istl 

ti 

þai 

þeir 

istös 
ista 

ty 

ta 

þans 

þd 

þau 

istðrum 

techö 

þize 

þeira 

istts 

techö 

[þaim] 

þeim 

[istis]  íhus 

temö 

þaim  (f) 

þeim 

istis 

temi 

þaim 

þeim 

86 


Mál  og  menning. 


Frummálið 

Fornindv. 

Grríska 

cS 
Ö 

1.  *&^erö 

bhdrami 

9sp(o  f/ero; 

2.  *bhe7*esi 

bhárasi 

9£p5tC  (fereis) 

ð 

3.  *hhereti 

bhárati 

9£p5L  (/íí?-eO 

1.  *hheromes(i) 

bharamas(i) 

9£pO[J-S?,     -[J-SV 

cð 
'-3 

(feromes,  -men) 

-§ 

cð 

2.  *&^ereíe 

bhdratha 

9£p£T£ 

g  ■ 

2 

(ferete) 

r-\ 

m 

3.  "^hheronti 

bhdranti 

9£pOl)C7l 

(ferusi) 

1.  ^bheroyes 

bhdravas 

[9£posJÆC,    -[J.£v] 

^ 

(feromesj  -men) 

1 

2.  "^bheretes 

bhdi^atas 

9£p£T0V 

(fereton) 

3.  ^bheretes 

bharatas 

9£p£T0V 

(fereton) 

1.  "^ebherom 

dhharam 

l'9£pov 

r  ^ 

(eferon) 

í=! 

2.  Hbheres 

áhharas 

l'9£p£c: 

S 

(eferes) 

3.  Hbheret 

dhharat 

I'9£P£ 

(efere) 

1.  *ehherom 

dbharama 

£9£p0[J-£V 

•% 

cð 

(eferomen) 

z 

2.  *ehherete 

dbharata 

(eferete) 

3.  *ebheront 

dhharan 

l'9£pov 
(eferon) 

1.  Hbherow- 

dhharava 

[£9£P0[J.£V] 

cð 

(eferomen) 

2.  "^ebheretom 

dhharatam 

£9£p£T0V 

l  H 

(efereton) 

3.  "^ebheretam 

abharatam 

£9£p£TYjV 

(eferetén) 

Mál  og  menniiig. 


87 


Latneska 

Fornslavn. 

Gotneska 

íslenzka 

fero,  ago 
fers,    agis 
fert,  agit 

hera 
herefi 
heretö 

haira 
hairis 
hairiþ 

her 
her 
her 

ferimusj  agimus 

heremö 

hairam 

herum 

fertis,  agitis 

herete 

hairiþ 

herið 

ferunt,    agunt 

heratö 

hairand 

hera 

([ferimus^  agimus] 

hereve 

hairos 

[herumj 

fertis^  agitis 

hereta 

hairats 

herið 

[ferunt,  aguntj 

herete 

[hairandj 

[heraj 

fereham 

vezö  »veæi« 

har 

ferehas 

veze 

harst 

ferehat 

veze 

har 

ferehamus 

vezomö 

hárum 

[ferehatisj 

vezete 

[háruðj 

ferehant 

veza 

hdru 

[ferehamusj 

vezove 

[hárumj 

ferehatis 

vezeta 

háruð 

[ferehantj 

vezete 

[háruj 

88  Mál  og  mennÍDg. 

Á  þessum  dæmum  má  sjá  skyldleikann,  bæði  í  orða- 
forðanum  (stofnum  og  rótum)  og  i  meðferð  þeirra.  En^ 
auk  skyldleikans  má  rekja  margt  annað  eftir  samanburði 
málanna.  Einkum  hafa  menn  reynt  meö  þessu  móti  að- 
komast  að  þvi,  á  hverju  menningarstigi  frumþjóðin  var, 
áður  en  hún  tók  að  greinast  sundur  i  ýmsar  skyldar  þjóð- 
ir.    Nefni  eg  hér  fáein  höfuðatriði. 

Fyrst  er  þá  um  það  spurt,  hverja  málma  frumþjóðin 
haíi  þekt.  Verður  þá  að  bera  saman  heiti  málmanna  á 
ýmsum  tungum.  Þar  sem  sama  heitið  rekst  eftir  réttu 
hljóðlögmáli  í  gegn  um  öll  eða  flest  málin  alla  leið  upp 
til  frummálsins,  þá  ráða  menn  þar  af,  að  frumþjóðin  haft 
þekt  þann  málm.  —  1.  Járnið  þekti  hún  ekki.  Mália 
hafa  sitt  heitið  hvert  á  því,  ferrum  á  latínu  (og  rekja 
sumir  það  til  harzel  i  hebresku),  aíðTjpoc  (sideros)  á  grisku 
(einangrað  heiti).  Germanska  orðið  er  og  i  keltnesku,  á 
fornirsku  iarn  af  *isarn,  sem  er  upprunalega  orðmyndin  í 
þýzku  málunum  (sbr.  isl.  járn).  —  2.  Silfur  þekti  frum- 
þjóðin  eigi  heldur.  Það  heitir  argentum  á  latnesku, 
apyupoc  (argyros)  á  grísku,  hliðstæð  orð  af  sömu  rót,  á 
sanskrít  rajata;  á  isl.  silfr,  litavsku  sidabras  (sama  orð);. 
á  slavnesku  serbro,  á  rússnesku  serébro.  í  öllum  málun- 
um  þýðir  þetta:  hinn  hviti  málmur.  En  hér  verða  orðin 
eigi  rakin  saman,  heldur  er  sitt  úr  hverri  áttinni  að  kalla 
má,  og  þar  sem  þau  eru  sameiginleg,  þá  eru  þau  að- 
fengin  hjá  flestum  þeirra,  liklega  úr  löndunum  við  Svarta- 
hafið.  —  3.  GuII  þekti  hún  ekki  heldur,  og  fannst  það  þó- 
fyrr  en  silfrið.  Hér  eru  og  hliðstæð  orð,  en  verða  eigi 
ættfærð  eftir  hljóðlögunum.  Germ.  gulþ  (isl.  gull  [hking]),- 
hið  gula;  fornslavneska  zlato  (af  *zoIto),  en  germ.  g  = 
slavn.  z ;  raddhljóðin  standa  þó  eigi  heima.  í  arisku  mál- 
unum  er  það  hiranga  (skr.),  hið  gula,  zaranga  (zj|nd),  hið 
gula,  og  XP^^°C  (chrysos)  gr.  telja  menn  af  sörau  rót,  sum- 
ir  segja  það  þó  aðfengið  úr  hebr.;  aurum  =  ausum  (lat.), 
skinandi  (skylt  aurora,  morgunroði);  fornírska  ór,  úr  lat- 
nesku;  auksas  (lit.,  k-i  skotið  inn).  —  4.  Eirinn  þekti 
frumþjóðin.     Heiti    hans  er  sameiginlegt  mörgum  málum:: 


Mál  og  mennÍDg.  89* 

æs  (lat.),  aiz  (gotn.),  eir  (ísL),  áyas  (skr.),  fornháþ.  er.  í 
frummálinu  heíir  það  verið  *ayos  (a[i]z).  En  þótt  eirinn 
hafi  verið  þektur,  þá  finnast  þess  engi  merki.  að  menn 
hafi  þá  kunnað  að  smíða  úr  honum.  Þvi  að  engi  slík 
heiti  finnast,  er  bendi  á  það. 

Þjóðin  hefir  þvi  verið  óskift  i  byrjun  eiraldar,  en 
steinaldarminningar  eru  langtum  fleiri.  Vopnaheiti  þau, 
sem  rekja  má  til  frummálsins,  eru  steinaheiti:  sk.  acman, 
slöngusteinn  (og  acan)  =  gr.  ax[j.wv  (akmön),  stcðji,  fyrr 
steinn  til  kasts  (og  axwv  (akön),  skotspjót)  =  lit.  aszmén, 
steinn  =  sl.  (dáhtið  óreglulegt)  kamen,  steinn  =  isl. 
hamarr,  upprunal.  steinn  (sbr.  hamrabjörg,  hamrar,  sbr. 
Mjölni).  Þetta  orð  er  frá  þeim  tíma,  þegar  frumþjóðin 
hafði  skotvopn  úr  sieini.  Nöfn  á  egghvössum  vopnum 
eru  yngri. 

Frumþjóðin  hefir  stundað  mest  fjárrækt,  ekkert  bend- 
ir  á  að  hún  hafi  lifað  á  hjarðmannaflakki.  Nöfn  á  fénaðí 
eru  samræk:  skr.  pacu  =  lat.  pecus  =  gotn.  faihu  = 
isl.  fé ;  i  frummálinu  *peku.  Skr.  uksan  =  ísl.  uxi.  Skr.  gau, 
gö,  gú  =  gr.  ^oGc  IP  úr  g.]  (bws)  =  lat.  bos.  =  ísl.  kýr  (kú); 
i  frumm.  *gou.  Skr.  avi-s  =  gr.  olc  (ojs)  af  o/lc  (ovís) 
=  lat.  ovis  =  lit.  avis  =  ísl.  ær  (þolf.  á,  af  *avi);  i 
frumm.  *ovi.  Þessi  húsdýr  hafa  menn  haft  og  auk  þeirra 
hundinn:  skr.  cvan  og  cun  =  gr.  xuwv  kyön)  og  xuv 
(kyn)  =  lat.  canis  =  isl.  huncír  (d  skotið  inn  i  milli  n  og 
r)  =  lit.  szu  og  szun;  i  frumm.  *kuon  og  *kun.  Hesta 
hafa  menn  og  þekt,  en  að  likindum  eigi  kunnað  að  temja 
þá,  (til  akuryrkju  höfðu  menn  uxa):  skr.  acva-s  =  iran, 
aspa  =  gr.  rxTuoc  (hippos)  =  lat.  equus  =  ísl.  jór  (af 
*ehwa);  í  frumm.  *ékwo. 

Frumþjóðin  hefir  að  likindum  þekt  eitthvað  til  akur- 
yrkju,  en  akuryrkjan  hefir  aukist  mjög  eftir  að  Norður- 
álfukvislin  skildist  frá  Austurálfukvíslinni,  þvi  að  i  þeimi 
málum  eru  mörg  akuryrkjuheiti  sameiginleg,  en  arisku 
málin  eiga  ekki  þau  orð  til:  gr.  ápc'w  (aroö)  =  lat.  arö 
(arao)  =  ísl.  erja,  gr.  apoTpov  (arotron)  =  lat.  aratrum 
=  ísl.  arðr.     Lat.  sero  (sévi)  =  ísl.  sá;  lat.  semen  =  lit.- 


90  ^íkl  og  menning. 

semén  =  ísl.  sáð.  Lat.  far  (cfr.  farina)  =  gotn.  baris  = 
ísl  barr  (bygg).  Þessar  þjóðir  hafa  því  plægt  og  sáð  og 
ræktað  bygg,  áður  en  Norðiirálfugreinin  klofriaði. 

Hjá  fruniþjóðinni  hefir  verið  komið  fullkomið  skipu- 
lag  á  heimilislíf  og  hjúskap.  Frændsemisheitin  eru  ná- 
skyld  i  Hestum  málunum :  Skr.  pitár  =  izoLzrig  (pat^r  = 
lat.  pater  =  arm.  hair  =  fornir.  athir  =  gotn.  faðar  = 
ísl.  faðir  (=  enska  father  =  þ.  Vater  =  Fader  (n.  og  sv.)); 
frumm,  *potér.  Skr.  matár  =  arm.  mair  =  jxáTT|p  (matér) 
(dor)  (j-V]T7]p  (métér)  (att)  =  alban.  motre  (systir)  =  lat. 
mater  =  fornir.  mathir  =  fornháþ.  muoter  =  lit.  mote 
(kona)  =  sl.  mati  =  gotn.  móðar  =  móðir  (=  e.  mother 
=  þ.  Mutter  =  d.,  n.,  sv.  Moder);  frumm.  *mater.  Skr. 
sunus  =  gotn.  Sunus  =  lit.  sunus  =  sl.  synu  =  isl.  sonr 
(=  e.  son  =  þ.  sohn  =  d.,  n.,  sv.  Sön);  frumm.  *swnus. 
Griska  orðið  jioc  (hyios)  er  af  sömu  rót,  en  hefir  aðra  við- 
bót.  Skr.  duhitar  =  sl.  döfti  =  lit.  dukté  =  gr.  O^uYáTTjp 
(þygatér)  =  gotn.  daúhtar  =  dóttir  (=  daughter  =  þ. 
Tochter  =  d.,  n.,  sv.  Datter);  frumm.  *dhugh(a)tér  [skr. 
duh-  að  mjólka,  duhitar  =  mjaltakona].  Skr.  bhrátar  = 
sl.  bratrö  =  fornir.  brathir  =  gotn.  bröþar  =  lit.  broter 
=  isl.  bróðir  (=  e.  brother  =  þ.  Bruder  =  d.,  n.,  sv.  Broder) 
=  gr.  ^paTTJp,  -(op  (frater,  -ör)  [félagi  í  ^paTpía  (fratria)] ; 
frumm.  *bhrater.  Skr.  svásar  =  lit.  sesu  =  sl.  sestr-a  = 
lat.  soror  (*svesor)  =  gotn.  swistar  (t  sett  inn  i  milli  s 
og  r)  =  ísl.  systir  (=  e.  sister  =  þ.  Schwester  =  d.,  n., 
sv.  Söster);  frumm.  *svesor.  Skr.  nepat  =  lat.  nepos, 
neptis  =  fornháþ.  nefo  (*nepo),  nift  =  ísl.  nefi,  nift  (=  e. 
nephew  =  þ.  Nevö  =  d.,  n.,  sv.  Nevö).  Skr.  cvaguraf 
^va^ru  =  gr.  sxupo'c  (hekyros)  =  lat.  socer,  socrus 
=  sl.  svekry  =  gotn.  swaihra  =  lit.  szeszuras  =  ísl. 
sværa;  frumm.  *svek:uró.  Skr.  snusa  ==  gr.  vdo'c  (nyos) 
[fyrir  avucjoc  (snysos)]  =  lat.  nurus  =  arm.  nu  =  sl.  snucha 
v(ch  úr  s)  =  fornháþ.  snur  =  isl.  snör. 

Auk  þess  má  sjá  að  kynkvislir  flokkuðust  saman  og 
höfðu  sér  oddvita:  Skr.  rajan  (j  úr  g)  =  lat.  rex  (reg-s) 
^  gotn.  reiks  (Theodorik  =  Þjóðrekr)  sbr.  ísl.  rikr. 


•! 


l^ 


Mál  og  menuing.  91 

Það  má  og  nokkuð  sjá,  Jivað  frumþjóöin  hefir  kunn- 
að.  Ýmsar  iönaðargreinir  þekti  hún,  þar  á  mcöal  trésmíð 
og  húsagerð  úr  viði :  skr.  taksan  =  gr.  tíxtwv  (tektön) 
trésmiður.  Hús  er  á  skr.  damá-  =  gr.  hó\},o;  (domos)  = 
lat.  domus  =  sl.  domu;  sbr.  timbr  á  ísl.;  frumm  *domo. 
Skr.  dvara-  (ætti  þó  að  vera  áblásið  d)  =  gr.  a-'j?a  (þyra) 
=  isl.  dyr  (=  e.  door  =  þ.  Tíir  =  d.,  n.,  sv.  Dör).  En  alt 
heíir  þetta  verið  gert  úr  tré.  Vagnar  voru  og  gerðir  og 
notaðir :  Skr.  vaha-  og  vahana  =  gr.  (/)oxoc  (v)ochos)  = 
isl.  vag-n  (=  waggon  =  þ.  Wagen  =  n.,  d.,  sv.  Vogn, 
Vagn);  frumm.  *vogho  (sbr.  lat.  veho).  Skr.  ratha  =  lat. 
rota  =  lit.  rátas  (flt.  vagnar)  =  þ.  Rad;  lat.  petor-ritum 
sem  flyzt  yfir  i  keltnesk  mál.  Skr.  cakra  =  gr.  xdVao^ 
(kyklos)  =  egs.  hveohl  =  isl.  hvcl,  hjól;  frumm.  ^queqlo. 
Skr.  akfa  =  gr.  á'gwv  (axön)  =  lat.  axis  =  lit.  aszis  = 
ísl.  áss  (öxl). 

Eykirnir  voru  uxar.  Nafn  á  okinu  er  sameiginlegt. 
Skr.  yuga-m  =  gr.  ^jyov  (zygon)  =  lat.  jugum  =  gotn.  juk 
=  sl.  igo  (af  *iögo)  =  ísl.  ok  (þ.  Joch);  frumm.  *iugó-m. 

Báta  hafði  frumþjóðin,  en  þeir  hafa  að  eins  gengið  á 
ám  og  vötnum,  þvi  að  haflð  þektu  menn  þá  ekki.  Skr. 
naús  =  gr.  vol^j^  (nás)  =  fornír.  nau  =  lat.  navis  =  isl.  nau-  (i 
naust).  Segl  höfðu  menn  ekki,  en  árar:  Skr.  áritra  = 
gr.  £pY]T|j,oc  (eretmos)  =  lat.  remus  =  isl.  ár. 

Vefa  kunnu  menn  og.  Skr.  vabh-  =  gr.  'J9a''v(o  (hyfæno) 
=  isl.  vefa.  Saumanunnur  voru  og  þá  til  sem  nú :  Skr. 
siv  =  lat.  suo  =  gotn.  sjujan  =  lit.  siu-ti  (nh),  sauma; 
rótin  *siu. 

Trúarbrögð  frumþjóðarinnar  má  og  nokkuð  sjá,  þótt 
það  sé  eigi  til  neinnar  hlítar.  Fyrir  vist  má  sjá,  að  þeir 
hafa  tignað  manngervingar  himins,  sólar,  elds.  Hciti  hins 
æðsta  guðs  er  skr.  déva-s  =  fornir.  dia  =  lit.  devas  = 
lat.  divus  (deus)  =  isl.  tivar  (Týr  =  tivr  er  eintala  af 
þvi) ;  frumm.  *doivo  eða  *deivo.  Þetta  þýðir  Ijós  eða  birtu 
og  er  hliðstæð  rót  við  *djev  og  *div,  sem  kemur  fram  i 
flkr.  dyaus  =  gr.  ZsJc  (Zevs)  [af  Ai<F  (div)]  =  lat.  juppiter 


92  Mál  og  menning. 

(=  jovpater,    sbr.   skr.    diaus   pitá,   faðir   himinn).     Heiti 
á  eldi  og  morgunroða  eru  og  sameign  margra  tungnanna. 

Þá  hafa  menn  og  reynt  að  finna  á  sama  hátt  heim- 
kynni  frumþjóðarinnar.  Hafa  menn  rakið  af  miklum  lær- 
dómi,  en  þó  eigi  komist  að  neinni  áreiðanlegri  niðurstöðu. 
Þó  telur  heimildarmaður  minn,  kennari  minn  i  þessum 
fræðum,  Vilh.  Thomsen  háskólakennari  í  Kaupmannahöfn, 
sannað  að  Austurálfugreinin  hafi  búið  milli  Hindukush  og 
Kaspiahafs,  en  Norðurálfugreinin  milli  Königsberg  og 
Krim,  áður  en  þær  klofnuðu  hvor  um  sig,  ráðið  af  bók 
(bæki)  =  lat.  fagus  =  gr.  9^170^  (fegos).  En  bækitré  óx 
á  þessu  svæði).  Hitt  telur  hann  vafasamt^  að  málfræðin 
geti  fundið  heimkynni  frumþjóðarinnar. 

En  tungan  ber  eigi  að  eins  vitni  um  fortiðina  og 
hennar  menningarstig,  heldur  og  um  yíirstandandi  tima, 
og  flytur  framtiðinni  boð  frá  oss,  sem  nú  lifum,  og  um 
oss.  Akr,  Akreyjar,  Akranes,  vitazgjafi  og  þess  konar 
nöfn  segja  oss  greinilega  um  kornyrkju  hinna  fornu  ís- 
lendinga.  En  eigi  siður  mun  kaupfélag  bera  framtíð- 
tiðinni  sögu  um  verzlunarhreyfingar  vorra  tíma.  »Ung- 
mennafélag«  mun  og  lengi  geyma  minninguna  um  þau 
samtök,  sem  það  táknar;  »steinsteypa«  um  húsagerð  vora. 
Margt  fleira  mætti  nefna,  ef  þörf  gerðist.  En  þetta  mun 
nægja  hverjum  manni  til  skilnings.  Munu  menn  þá  forð- 
ast  að  láta  orðskrípi  og  slettur  i  þetta  minningasafn,  er 
beri  ókomnum  öldum  vitneskju  um  vansa  þjóðarinnar. 

Það  er  mál  manna  að  augað  sé  spegill  sálarinnar,  en 
hitt  er  engu  siður  vist,  að  tungan  er  spegill  menningar- 
innar.  Sú  menning  er  holl  og  langlíf,  sem  er  vaxin  af 
eiginni  rót,  eða  með  öðrum  orðum  er  gróðursett  af  þjóð- 
inni  sjálfri  og  heflr  þróast  jafnóðum  og  samferða  þjóðinnl 
sjálfri.  Þar  byggir  nútíð  á  fortíð  og  býr  framtiðinni  i 
hendur.  Shk  menning  getur  þó  dregið  að  sér  þekking  og 
lærdóm  annarstaðar  að.  En  hún  fer  með  það  á  sama  hátt 
sem  hkaminn  með  fæðuna.  Aðfenginn  andans  auður  endur- 
nærir  hana  og  styrkir,  en  ber  hana  ekki  ofurliði.  —  Heima- 


Mál  og  menning.  93 

alin  menning,  en  auðguð  með  hollum  hætti,  er  einkenni 
þeirra  þjóða,  sem  leggja  drýgstan  skerf  til  heinismenning- 
arinnar.  En  til  er  önnur  tegund  menningar,  sem  vel  má 
kalla  aðfengna  menning.  Aðfengin  menning  hefir  stund- 
um  lifað  alllengi  og  vel,  en  þó  eigi  nema  hún  haíi  inn- 
ræzt  svo  þjóðinni,  að  hún  haíi  samlagast  siðum  og  máli 
þjóðarinnar.  Dæmi  þessa  er  menning  Rómverja,  og  þó 
eigi  nema  að  nokkru  leyti,  þvi  að  bæði  hélzt  tungan  og 
þróaðist  eftir  eignum  lögum  sinum  og  meginatriði  í  siðum 
og  venjum  var  heimaalið  og  átrúnaður  að  miklu  leyti, 
þótt  bókmentir  og  æðri  menningaratriði  væri  að  miklum 
mun  aðfengin  frá  Grikkjum. 

Hjá  ýmsum  þjóðum  nútimans  eru  íiestir  meginþættir 
menningarinnar  aðfengnir  og  gætir  lítið  þeirrar  undirstöðu, 
sem  þjóðin  hafði  lagt  á  fyrri  öldum.  Kemur  þetta  mest- 
megnis  af  þvi,  að  þær  hafa  týnt  tungu  sinni  eða  torkent 
svo,  að  þær  hafa  glatað  fortíð  sinni,  glatað  minninu  um 
hana.     En  það  minni  er  tungan. 

Þá  er  að  síðustu  ein  tegund  menningar,  ef  menning 
skyldi  kalla,  sem  vel  mætti  nefna  snikjumenning.  Það 
mundi  vera  illmæli  að  segja  um  nokkra  þjóð,  að  hún  hefði 
sníkjumenninguna  eina  saman,  en  sumar  eru  nærri  þvi. 
Hitt  er  satt  sagt,  að  hún  er  rík  hjá  mörgum  þjóðum,  og 
nálega  alstaðar  reynir  hún  að  vinna  hollri  menning  mein. 
Sníkjumenningin  er  bygð  á  þvi  hugarfari  og  gáfnafari, 
sem  þeir  menningarfrömuðir  hafa,  er  segja  eins  og  strák- 
urinn:  »farðu  bölvuð  hrifa«,  eða  þeir  sem  »tyggja  upp  á 
dönsku«. 

Þessi  »menning«  verður  til,  þegar  uppskafningar  kynn 
ast  erlendum  siðum  og  tungum,  en  koma  siðan  heim  aftur 
og  líta  þá  smáum  augum  á  sína  eigin  þjóð.  Þeir  þykjast 
þá  hafa  betra  að  bjóða.  En  raunar  hangir  það  alt,  sem 
þeir  hafa  lært,  utan  á  þeim  eins  og  jötunsúlpa  á  örgum 
þjófdverg.  Og  innan  skamms  fellur  þessi  »menning«  þeirra 
,af  eins  og  hreistur. 

Spegill  þessarar  siðustu  menningar  er  tungumál,  sem 
engu  likist:  misskilið  og  skekt  móðurmál,  hrært  saman  við 


94  Alál  og  raenning. 

aðflutt    orðskrípi  og  erlend  orð,  sem  forvígismenn  hennar 
fara  með  eins  og  karlinn  með  kúna  og  sjöstjörnuna : 
Sjösíjörnuna  cr  meir  en  mál  að  mjólka  núna, 
í  nónstað  sá  eg  komna  kúna. 

Eg  lieyrði  eitt  sinn  á  tal  manna  um  leilíhús  i  einní 
höfuðborg  heimsins: 

A. :  »Það  er  bestemt  mikið  interessant  forfatter^  sem 
hefir  skrifað  nýja  styklcíð,  sem  var  uppfœrt  i  gær,  það  var 
eitthvað  so  innsmigrandi  og  samt  stórslegið  og  dramatiskt<'í 
um  leið. 

B. :  »Hann  er  mikið  pœn  og  einstaklega  huggulegur 
og  hann  forþénar  að  gera  lukku.  Og  stykkið  er  bara  sœtt 
og  vittigt  og  so  voru  virkileg  glimt  i  replikhehandlingunni 
og  það  er  nú  það  vigtugasta  fyrir  rest. 

A. :  »Þú  segir  nokkuð.  Og  það  er  min  privata  mein- 
ing,  að  stykkið  sé  utvivlsöm  akkvisition  fyrir  senuna,  þvi 
það  er  hrilUant  forretning  og  kassinn  hefir  vist  hrak  fyrir 
dálitla  þénustu. 

B. :  y>Akkurat.  Það  er  ekki  uppmuntrandi  fyrir  kunsf- 
narann  að  vera  tipptekinn  við  níðurdragandi  æfingar  og 
generalprufur  og  irriterandi  mangel  paa  forstaaelse  frá  pu- 
blikumminu,  þegar  á  senuna  kemur«. 

A.:  Þctta  get  eg  liðið.  Því  þegar  stykkið  sjálft,  for- 
fattarinn,  instruktörinn,  personurnar  og  dictionin  og  seneriið 
er  sona  lika  pœnt  og  huggulegt  og  /^e^^  utan  er  nóg  af 
kvikkum  og  slönkum  dömum  og  frökenum  i  móðins  dröktum 
og  lifum,  þá  verður  maður  svei  mér  að  vera  dumm^  ef 
maður  á  ekld  að  uppdaga  stemninguna« 

B.:  »Eg  er  alveg  einugur  með  þér  i  þessu.  Og  ef 
maður  er  ekki  dumrian  eða  klodrian  þá  verður  maður  að^ 
beundra  þessa  elegöntu  musik  i  slutningsaktinum«. 

A.:  »Sú.  prœstatio7i  var  nú  hka  50  fuldendt,  að  leilíar- 
inn  yfirgekk  sjálfan  sig,  og  þá  var  nú  ekki  heldur  sper- 
nerandi  fingrafœrdigheden  hjá  accompanjatrisunni«. 

íbúar  þessarar  höfuðborgar  munu  kannast  við  þenna 
spegil,  en  hafa  þeir  geit  sér  Ijóst,  hvers  konar  menning 
speglast  i  honum. 


Mál  og  menning.  95- 

Háttvirtu  áheyrendur!  Eftir  þvi  sem  meira  er  af 
snikjumenning  hjá  þjóðunum,  eða  jafnvel  aðfluttri  sóma- 
samlegTÍ  menningu,  eftir  þvi  er  meira  af  óskyldum  orðum 
innbyrðis,  sem  eru  borin  eins  fram^)  og  valda  glundroða 
í  hugsun,  riti  og  ræðu  og  eftir  því  fleiri  aðflutt  orð  með 
mörgum  merkingum^),  er  valda  misskilningi.  Berið  t.  d. 
saman  ensku  og  latínu,  eða  dönsku  og  grisku. 

En  spegill  heimaalinnar  menningar,  liffrjórrar  gróður- 
sællar  menningar  eru  slík  mál  sem  latina,  gríska  og  ís- 
lenzka. 

Auðvitað  mál  er  það,  að  allar  tungurnar  eru  tákn 
hugsana,  en  þau  tákn  eru  mjög  misjöfn  að  gæðum.  Er 
það  auðskilið  að  langminnugu  málin  eru  langtum  full- 
komnara  tákn.  Þau  eru  bezti  kennari  þjóðanna,  þvi  að 
þær  drekka  með  móðurmjólkinni  andarfar  forfeðranna,  er 
þær  læra  mál  sitt.  Tungan  kennir  og  að  flokka  hugmynd- 
irnar  eftir  skyldleika,  þvi  að  i  sjálfþroskuðu  skýru  máli 
flokkast  þær  sjálfkrafa  í  hugsunarrétt  kerfi  eftir  orðgerð- 
arlögum  málsins.  íslenzk  tunga  er  fremst  i  flokki  lifandi 
tungna,  og  hún  hefir  í  sinni  þjónustu  bæði  mjúkleik  og 
orðauð  griskunnar  og  gleggvi  og  skýrleik  latneskunnar. 
Hún  hefir  verið  samferða  norrænni  menningu  frá  upphafi 
og  er  því  sú  lengsta  menningarminning,  sem  til  er  í  vor- 
um  þjóðabálki  nú  á  dögum,  elzta  lifandi,  töluð  tunga. 

Hér  er  eigi  staður  né  tími  til  þess  að  telja  alt  ágæti 
norrænnar  menningar,  enda  ætti  að  vera  óþarft,  þar  sem 
talað  er  við  íslendinga.  Því  að  hér  hefir  hún  náð  hæst. 
—  Eg  mun  velja  Völund  fyrir  fulltrúa  norræns  anda. 
Hann  sat  einmani  í  Úlfsdölum  og  þráði  konu  sína,  en  ekkí 
var  hann  iðjulaus,  þvi  að  hann  gerði  þar  hvern  dýrgrip- 
inn  eftir  annan. 

Hann  sló  gull  rautt 

við  gim  fastan, 

lukði  hann  alla 

lind  baugum  vel; 

svá  beið  hann 
sinnar  Ijósrar 

^)    Auction,  action;  frb.  axión.        ^)    Politik. 


:96  Mál  og  menniní:^. 

kvánar  ef  lionum 
of  koma  gerði. 

Hann  geymdi  alla  smíðisgripi  sina  á  ræmu  af  lindibasti 
(lukði  lind),  og  þar  geymast  þeir  meðan  lindibastið  heldur, 
en  falla  niður  ef  það  slitnar. 

íslenzkan  geymir  með  sama  hætti  snildarverk  nor- 
ræns  anda. 

Hún  er  forngripasafn,  sem  geymir  gimsteina  fornrar 
menningar. 

Hún  er  kennari  og  skóli  í  réttri  hugsun  og  yrkir 
jat'nvel  fyrir  menn. 

Hán  er  lifandi  lindibast,  sem  á  eru  dregnir  allir  baug- 
ar,  öll  völundarsmið  hinnar  norrænu  kynkvislar  og  íslend- 
inga  sérstaklega. 

Þetta  lindibast  er  lifandi  og  er  þvi  undirorpið  sýk- 
ingarhættu.  Tæringargerill  þess  er  snikjumenningin.  Ef 
það  sýkist,  þá  er  heilsuhælið  trygð  og  sjálfstæðismetnaður 
íslendinga,  en  læknislyfið  er  sivakandi  áhugi  hvers  ein- 
staks  manns  og  allra  vor  samhugur  um  það,  að  »íslend- 
ingar  viljum  vér  allir  vera«.     En  þá  er  og  vitaður  bati. 


A  t  h  s.  Töf lurnar  hefi  eg  tekið  úr  Karl  Brugmann  :  Kurze  ver- 
gleichende  Grammatik  der  indogermanischen  Sprachen.  Hann  sýnir  með 
þeim  beygingarendingar  eingönga,  en  eg  hefi  bætt  inn  i  á  stöku  stað 
orðum,  þótt  aðra  hafi  beyging,  til  þess  að  sýna  skyldleikann.  t.  d.  latn. 
f  e  r  0  (nútið  óregluleg,  þátiðarending  -bam  o.  s.  frv.)  er  viðtcDgt  orð  en 
eigi  ending.  —  Hljóðtákn  vantaði  nokkur,  þar  eru  sett  næstu  hljóð  úr 
öðru  letri.  —  Annars  er  samanb.  málanna  eftir  fyrirlestraheftum  minum 
frá  Vilh.  Thomsen.  Ef  villur  eru,  þá  eru  þær  auðvitað  mér  að  kenna, 
«n  ekki  honum.  []  táknar  það,  að  notuð  fallmynd  eða  sagnmynd  sé 
.npprunalega  annað  fall  eða  önnur  tala. 


tJ 


í^orsti. 

Æfintýri. 


Hann  var  rétt  að  eins  nývaknaður  til  meðvitundar 
um  sérveru  sína,  þegar  sálarlöngunin  hans,  litil  og  rjóð, 
reis  upp  við  olnboga,  deplaði  framan  i  hann  björtum 
barnsaugunum  og  bað  um  að  drekka. 

Hann  kallaði  á  bernskuleikina  sina  limamjúku,  og 
bað  þá  að  gefa  litlu  elskunni  sinni  að  drekka! 

Þeir  komu,  léttstigir  eins  og  norðurljósin,  með  skæra 
kristallsbikarinn  sinn,  barmafullan  af  lifandi  lindarvatni 
og  hölluðu  að  vörum  hennar. 

Hún  saup  á  og  augun  hennar  ungu  Ijómuðu  af  lifs- 
gleði  og  nægjusemi.  Hýrleit  og  hlakkandi  drakk  hún  lif- 
andi  lindarvatnið  barnaleikanna  kátu,  en  fljótt  hægði  hún 
á  sér,  ýtti  öllu  frá  sér,  óeirðarleg,  og  sagði  að  vatnsdauft 
væri  þetta.    Hún  vildi  fá  eitthvað  annað. 

Þá  kallar  hann  á  æsku-iþróttirnar  sinar,  fasmiklar  og 
fjörlegar,  og  segir  þeim  að  svala  elskunni  sinni  litlu! 

Þær  þustu  að  og  færðu  henni  freyðandi  aldinlög  i 
fögrum  postulinsskálum,  lutu  sálarlönguninni  litlu,  og 
sýndu  henni  hve  drykkurinn  ólgaði  og  sauð  eins  og  hver, 
og  sögðu  að  hún  skyldi  svala  þorstanum. 

Hún  varð  hress  og  fjörug  af  freyðandi  drykknum  og 
teigaði  stórum.  Alt  í  einu  var  eins  og  hún  vildi  ekki  við 
honura  líta.  Hún  varð  hljóð  og  hugsi,  reikaði  einsömul 
og  mændi  út  i  bláinn. 

»Hvað  i  ósköpunum  ætli  að  nú  ami  að  henni«,  hugs- 
aði  hann,  og  yfirvegaði  háttalag  hennar,  en  hún  leit  á 
hann  hyldjúpum,  feimnum  óþreyjuaugum  og  þagði. 

7 


98  Þorsti. 

»Hvað    gengur   nú    að    þér,    elskan  mín  lítil?«,    spyr 
hann  og  klappar  á  glókollinn  hennar  mjúka. 

»Ég  er  örmagna  af  þorsta«,  hvislaði  hún  lágt,  laut 
höfði  og  brosti. 

»Á  ég  að  senda  þér  svaladrykk  aflraunanna "?« 

»Nei,  nei!  vil  ekki  það,  ónóg  og  leiðinlegt  altsaman!« 
Og  hún  leit  upp  á  hann  augum,  sem  hann  aldrei  hafði. 
áður  séð  i  höfði  hennar.  Þau  voru  eintómir  blaktandi, 
bláir  smálogar,  löngunarlogar  fyrstu  ástaþránna. 

Hann  hélt  hendinni  um  ennið.  Skildi  hana  ekki  al- 
mennilega,  elskuna  sína  litlu,  með  blaktandi  smálogana  í 
hyldjúpum,  biðjandi  barnsaugunum !  En  þorstaþjáningu 
hennar  sá  hann. 

»Æ,  það  er  víst  sólarljómi  ásta-sælunnar,  sem  augun 
hennar  blessuð  eru  að  biðja  um!«  Og  hann  kallar  á  ást- 
arnautnirnar  allar  saman,  og  segir  þeim  að  svala  nú  fijótt 
sálarlönguninni  sinni  þyrstu.  Hún  sé  rétt  aðfram  komin, 
auminginn ! 

Þær  hlupu  upp  til  handa  og  fóta.  Jú,  hún  skyldi 
sannarlega  fá  nóg  að  drekka,  sú  hin  nývaknaða !  Tif andi 
á  tánum  komu  þær  hver  og  ein,  með  sólroðinn  sæludrykk. 
ástanna;  heitan  og  sterkan  skyldi  hún  fá  hann,  gleði- 
bikarinn  glóandi,  sæluglóð  þrúgnanna  sólvermdu.  Og  þær 
hölluðu  að  henni  heitum  svaladrykk  æskuástanna, 
og  hún  varð  eins  og  geislablik  á  smábárum  grunnra 
vatna,  sem  vorgolan  leikur  sér  að,  að  láta  velta  og  tritla 
á  undan  sér. 

Og  hún  svalg  munarhunangið  magnað  og  sætt,  fögn- 
uðurinn  fossaði  um  hana  alla  og  algleymið  vafði  hana  í 
fang  sér  og  fiaug  með  hana  upp  til  sólarinnar,  þvi  i  sólar- 
Ijósinu,  lífgjafa  alls,  átti  hún  heima  í  lifi  og  dauða,  það 
vissi  hún  nú  og  fann  til  fullnustu.  Hún  lagði  aftur  aug- 
un  og  lét  algleymið  líða  með  sig  hærra  og  hærra,  gegn- 
um  mjúkan  geiminn,  upp  til  sólarinnar,  heim!  En  hvað 
var  nú  þetta !  Andstyggilegt  óbragð  í  munninum,  og  hún 
hrækti  út  úr  sér  og  opnaði  augun.  Hver  hafði  látið 
ólyfjan   í   ástadrykkinn   hennar    heita?    Þetta    var   Ijóta^ 


Þorsti.  99- 

óbragðið,  og  svo  var  henni  ilt,  leið  illa.  Nú  sá  hún  það 
eftir  á!  Olukku  nautnirnar  höfðu  látið  leir,  aurleðju,  í 
yndisdrykkinn  hennar  hreina,  en  hún  svo  þyrst  og  sólgin 
í  svaladrykk  ástanna,  að  hún  drakk  alt  i  botn,  sem  þær 
brugguðu  henni,  og  hún  grét  og  grúfði  sig  cfan  i  jörðina 
leiruga  og  Ijóta,  grét  yfir  yndisdrykknum  sinum  eitraða,. 
yfir  óbragðinu  i  munninum,  yfir  innantómu  nautnunum 
argvítugu,  en  yndisþyrst  var  hún  nú  samt,  og  sagðist 
vilja  fá  meira  að  drekka,  endilega  meira  að  drekka ! 

Hann  varð  hryggur  og  úrvinda  af  að  sjá  yndisþrána 
sina  svona  illa  á  sig  komna.  Hún,  sem  bað  svo  bhðmál, 
og  mændi  eins  og  augu  i  svöngum  hundi  mæna,  er  þeir 
biðja  mennina  um  björg.  Hann  hefði  átt  að  hafa  vit 
fyrir  henni,  blessuðum  óvitanum!  Þær  væru  sagðar 
glæfrakindur  sumar  þessar  nautnir,  og  hann  hefði  kallað 
á  þær  allar,  i  ósköpum  sinum  að  láta  eftir  henni  alt  sem  hún 
heimtaði.  Nú  lægi  hún  þarna  á  leirugri  jörðunni  úrvinda 
og  illa  svikin  eins  og  barnungi  brotinn  og  skaddaður. 

Alt  í  einu  hóf  hún  höfuðið  og  leit  á  hann  tárvotum 
ásökunaraugum.  I  þeim  augum  var  nú  enginn  sólarljómi 
né  sælubirta,  en  eimyrja  ástriðunnar  glórði  eins  og  maur- 
ildi  í  myrki,  inni  i  nótt  augans. 

Ásakandi  og  óumflýjanleg  stóðu  augu  hennar  á  hon- 
um  og  heimtuðu  að  drekka.  Eld,  eld !  heimtaði  maurildið 
i  myrkri  augnanna.     Drekka,  drekka!  hvæsti  þorstinn. 

I  úrræðalausri  neyð  sinni  kallar  hann  þá  á  svall- 
gleðina  glæfralegu  og  segir  henni  að  koma  fljótt  með 
svölun  handa  sálarþránni  sinni  þyrstu. 

Og  svallgleðin  glæfralega  gjörir  svo.  Grengur  að 
þránni,  flakandi  og  fruritaleg,  með  gylta  könnu  gamal- 
lega  i  laginu,  og  hallar  drykknum  að  vörum  hennar: 
heitum  eldslogum  orðnum  að  legi. 

Og  sálarlöngunin  hans  sárþyrsta  þambar  feginsam- 
lega,  og  loginn  illi  læsir  sig  um  hana  alla.  En  augun 
heimta  með  æðisflótta:  meira,  meira!  Hún  klappar  af 
kæti,  hlær  og  drekkur.    Loks  hendir  hún  könnunni  i  höf- 


7* 


100  Þorsti. 

iið    svallgleðinnar   glæfralegu,    og   beiskan    grát   setur  að 
sálarþránni  æstu,  með  eldslogana  i  unga  blóðinu  sinu. 

»Ósköp  eru  þetta«,  andvarpar  hann,    og  vill  nú  lægja 
i  henni  ofsann,  en  hún  æpir  sem  örvita:  »drekka,  drekka!« 

Þci  þrifur  hann  i  ofboði  i  handlegg  vinnunnar^  og 
biður  hana  að  bjarga  nú  sálarþránni  sinni  sjúku,  sem 
liggi  þarna  leirug  og  örvita.  Og  gamla  vinkonan  kyn- 
slóðanna,  kyrlát  og  móðurleg,  teknr  hana  orðlaust  upp  i 
fangið  og  reynir  að  sefa  ólguna  og  svala  þorstanum  með 
ánægju  orkunnar.  En  sálarþráin  sjúk  og  örvita  brýzt  um 
i  friðsama  fanginu  starfseminnar  trúföstu,  gömlu,  og  æpir 
að  hún  kveljist  af  þjáningum  þorstans,  og  hvert  óp  henn- 
ar  smýgur  eins  og  oddhvöss  ör  gegnum  sálu  hans.  Og  nú 
kallar  hann  loks  einbeittur  á  viljann  sinn  veikbygða  og 
skipar  honum  að  leggja  hana  i  bönd,  óhemjuna,  sem  vinn- 
an  ráði  ekkert  við. 

En  vesalings  viljinn  hans  stendur  veiklaður  og  fölleit- 
ur,  með  harðsnúin  böndin  i  höndunum  sinum  hvitum  og 
mjúkum  og  hikar  við,  en  verður  að  hlýðnast  húsbóndanum, 
þvi  nú  er  kraftur  i  honum.  En  hún  æpir  og  brýzt  um  i 
böndunum,  blessað  greyið!  Hann  situr  þögull  og  hjarta- 
sár  yíir  sálarþránni  sinni  aumstöddu,  og  lætur  vinnuna, 
vinkonuna  sina  nýju,  dreypa  á  hana  björtu  bergvatni  get 
unnar  sterku,  og  loks  lægist  hitaólga  ástríðu  og  þjáninga, 
svo  sálarlöngunin  hans,  lítil  og  fin,  liggur  sem  i  dái.  Þá 
losar  hann  gætilega  af  henni  böndin,  leggur  höfuðið  henn- 
ar  hrokkna  og  mjúka  upp  við  sig,  og  biður  hana,  elskuna 
sina  litlu,  að  yfirgefa  sig  nú  ekki  alveg,  þvi  án  hennar  sé 
hann  einmana  í  kulda  og  myrkri  mannraunanna. 

Þá  opnar  hún  loks  auguri  og  litur  upp  á  hann,  með 
ókunnugum,  köldum  svip,  ógagnsæ  og  andlaus. 

«Ertu  enn  þyrst,  illa  svikna  sálarlöngunin  min?«  spyr 
hann  ástúðlega  og  vill  reyna  að  verma  hana. 

»Mig  þjáir  vaIdaþorsti«,  mælti  hún,  og  var  hás  og 
munnurinn  þur. 

»Sækið  þið  henni  að  drekka«,  sagði  hann  við  stór- 
sýslanirnar  sínar,  og  stórsýslanirnar  komu  hægfara  og  há- 


Þorsti,  101 

tíðlegar  í  fasi,  með  hélugráan  hornstikil  i  höndum,  valda- 
óróans  guUrenda,  gamalt  drykkjarhorn  mbð  glæstum  út- 
skurði  Og  drykkur  valdanna  hinn  viðfrægi  var  þar  í,  og 
þær  buðu  henni  að  drekka  og  sögðu,  að  þar  fengi  húih 
svölun  i  lagi. 

En  hún  hrökk  við  þegar  hélað  hornið  snerti  heita 
vörina,  þvi  eins  og  hel  var  hvorttveggja  kalt,  hornið  og^ 
drykkurinn  d^^ri. 

Ekki  vildi  hún  þennan  iskulda  ofan  i  sig !  Og  svo- 
hrinti  hún  þvi  öUu  harkalega  frci  sér,  og  sálarþráin  hans- 
fölnaði  upp  og  fekk  í  sig  hroli. 

»Hvað  ætli  að  þú  viljir  þá,  elskan  min  litil?«  spurði 
hann  stillilega. 

»Eg  vil  makinda-munað  auðæfanna«,sagðihúndauílega. 

»Komið  þið  með  makinda-munað  auðæfanna  handá. 
elskunni  minni  litlu!«  kallaði  hann  til  hyggindanna  sinna 
útsjónasömu.  Þau  komu  að  vörmu  spori  með  gyltu  könn- 
una  gömlu,  þunga  og  klunnalega,  með  makinda  miðinum 
dýsæta  og  buðu  sálarþránni  að  svala  þorstanum  á  alheims- 
drykknum  eftirsótta,  en  hún  sagði  að  sér  byði  við  þessari 
cðju  og  vtti  frá  sér  án  þess  að  bragða  á  miðinum.  »Eng- 
inn  minsti  ilmur  frá  kyngikrafti  sólarinnar!«  sagði  hún^ 
og  eins  og  hún  væri  að  gefast  upp  við  alt  þetta,  hnipraði 
hún  sig  saman  og  lagði  aftur  augun. 

Úrkula  vonar  horfði  hann  á  hana,  hjartans  Míið  sitt 
einasta!  Þarna  húkti  hún  máttvana  og  liklega  sjúk  af 
hungri.  Átti  hann  þá  ekkert  sem  nægði  henni,  og  þvi 
fekk  hann  þá  hana  til  samfylgdar,  átti  hana  frá  fyrstu 
vitund,  glaða  og  bjarta,  biðjandi  og  lokkandi? 

I  þvi  leit  hún  upp  og  augu  þeirra  mættust.  Hún 
spratt  á  fætur  og  stóð  frammi  fyrir  honum  áköf  og  leiftr- 
andi.  >:Þú  átt  betra  að  bjóða  mér,  i  þér  sjálfum  er  það^ 
sem  mig  þyrstir  eftir.     Gefðu  mér  sjálfan  þig!«. 

Undrandi  starði  hann  inn  i  sjálfan  sig  og  fór  að  leita 
þar  að  svölun  handa  sálarþránni  sinni,  ódauðlegu  og  sterku, 
sem  nú  stóð  þarna  frammi  fyrir  honum  og  heimtaði  sjálf- 
an  hann. 


102  Þorsti. 

Loks  kom  hann  auga  á  listahæfileikana  sina,  lata  og 
limamjúka,  sem  léku  að  tafli. 

»Hættið  þið  þessu«,  hrópaði  hann  ákafur.  »Hvað 
hugsið  þið !  Hér  stendur  hiin,  hjartans  þráin  mín,  þyrst  og 
hungruð,  og  þið  liggið  iðjulausir.  Færið  þið  henni  fljótt 
að  drekka!«. 

Hávaxnir  og  hæverskir  gengu  þeir  fram  með  lista- 
bikarinn  barmafuUan  af  andans  unaði  og  báðu  hana 
að  drekka.  Og  hún  drakk  listanautnina  í  löngum  teyg,  en 
sú  er  náttúra  þess  drykkjar,  að  aldrei  tæmist  þó  af  sé 
drukkið.  Andlit  hennar  skein  og  augun  urðu  eintómur 
Ijómi,  þvi  áfengi  andrikis  og  snildar  læsti  sig  um  hana 
alla,  og  hún  kiptist  við  i  hvert  sinn  sem  nýtt  Ijós  kvikn- 
^ði  i  vitund  hennar.  Það  var  guðsneistinn  í  sjálfri  henni 
sem  sindraði  leiftrum  i  Ijóshaf  Hfsuppsprettunnar,  þvi  nú 
fann  hún  i  sér  aflið  óumræðilega:  gleðina  miklu,  að  geta 
skapað.  Og  hiin  hallaði  sér  upp  að  hjarta  alverunnar  og 
fann  æðaslög  hennar  undir  vanga  sínum,  fann  undirstraum 
•einingarinnar  hvíslast  út  til  hverrar  agnar,  blóðbönd  skyld- 
leikans  sem  umvefur  alt  i  eina  heild. 

Og  fögnuðurinn  lyfti  henni  hærra  og  hærra,  og  hin 
mikla  geta  mannsandans  flaug  með  hana  svo  hátt,  að  hún 
sá  yflr  jörðina  alla,  og  hún  sá  systurnar  sínar  mörgu,  þrár 
allra  mannssálnanna,  sitja  þyrstar  i  myrkinu  niðri  á  jörð- 
inni  og  leita  sér  að  svölun.  En  af  þvi  myrkur  var  á  svo 
að  ekkert  sást  til,  þá  urðu  þær  að  fálma  fyrir  sér,  og 
drukku  svo  oft  ofan  i  sig  eintóma  ólyfian.  Æ,  hvað  hún 
vildi  geta  kveikt  svo  stórt  Ijós,  að  það  bæri  birtu  yfir 
alla  jörðina,  svo  systurnar  hennar  mörgu  þyrftu  ekki  að 
þreifa  sig  áfram  i  myrkrinu. 

Og  hún  grét  af  löngun  og  getuleysi  og  grúfði  sig 
hnipin  að  hjarta  alverunnar  og  bað  um  meiri  getu. 

»Ertu  nú  aftur  farin  að  gráta,  yndisbarnið  mitt  glaða 
og  góða?«  spyr  hann  ástúðlegur  og  vill  leggja  litla  höfuð- 
ið  hennar  upp  að  sér. 

»Öysturnar  minar  sitja  þyrstar  i  myrkrinu!«  kjökraði 
hún,    »og    svo   gleypa   þær  ofan  i  sig  ólyfjan  og  alt  sem 


I 


Þorsti.  103 

íyrir  verður,  af  því  myrkur  er  á,  svo  ekki  sést  til.  Það 
■er  svo  grátlegt  að  geta  ekki  gefið  þeim  Ijós,  nógu  stórt 
Ijós,  þvi  litlu  Ijósin  bera  ónóga  birtu  og  eru  slökt  jafnóð- 
aim,  af  asanum  og  þrönginni  i  yndisleit  mannanna.  Mig 
langar  svo  til  að  geta  lyft  þvi  öllu  upp  i  Ijós  og  unað!«. 
Hann  stundi  við  og  starði  út  að  sjóndeildarhringnum: 
»Það  birtir  einhverntíma  yfir  þvi  öllu«,  sagði  hann 
alvörugefinn.  »0g  systurnar  þínar  þyrstu,  sem  gleypa 
ofan  i  sig  eitthvert  ódæðið  nú,  af  þvi  myrkur  er  á  og  ekk- 
ert  sést  til,  þær  fá  lika  Ijós  einhverntima.  Yndisleit  mann- 
anna  er  svo  sterk  og  áfjáð,  að  hún  vinnur  sigur  yfir 
myrkrinu  sem  hylur  uppsprettuna  miklu,  sem  allar  þrár 
eru  runnar  frá.  Þið  uppgötvið  sjálfar  upphaf  ykkar,  getið 
ekki  gefist  upp  né  dáið,  af  þvi  eruð  þið  okkur  mönnunum 
svo  hjartfólgnar«. 

Og  hann  tók  i  litlu  höndina  hennar  og  leiddi  hana 
btirt  með  sér.  »Fullnægja  þin,  þráin  min  ódauðlega,  hlýt- 
ur  að  vera  þar  sem  þorstinn  þinn  var  til  búinn«,  sagði 
hann,  og  þau  leiddust  yfir  þvera  jörðina,  út  að  yzta  sjón- 
deildarhring  mannlífsins,  og  þar  hurf u  þau  sjónum  okkar, 
«er  þau  liðu  inn  i  Ijósmóðu  landamæranna. 

Olöf  á  Hlöðum. 


Gátur. 

Alþýðufræðsla  Stúöentafélagsins  20.  öes.  1914. 


Mennirnir  eiga  vitinu  vald  að  launa.  Það  er  vel 
skýrt  i  Hávamálum.  Þar  segir:  »Dælt  er  heima  hvat« 
og  »Halr  er  heima  hverr«,  með  öðrum  orðum:  Alt  erauð- 
velt  heima  og  heima  er  hver  herra.  Þessi  auðveldni  heima 
á  rót  sína  i  þvi,  að  þar  er  ekkert  óþekt,  ekkert  sem  óvist 
er  hvernig  með  skuli  fara.  Þar  lærir  ein  kynslóðin  af 
annari,  og  þarf  þvi  litillar  hugsunar  við.  En  þegar  kem- 
ur  úr  heimahögunum,  þarf  vitsins  við:  »Vits  er  þörf,  þeim 
er  viða  ratar«,  segja  Hávamál.  Það  er  til  þess  að  geta 
verið  heima  þó  i  ókunnum  stað  sé,  af  þvi  maður  sér  að 
hið  nýja  og  ókunna  er  fyrir  ber  hlýðir  likum  lögum  og 
meðferð  eins  og  það  sem  heima  var  og  er  þvi  i  rauninni 
gamall  kunningi  i  dulargerfi.  Vitið  er  hæflleiki  til  að  sjá, 
hvað  hlutunum  er  sameiginlegt,  hve  ólikir  sem  þeir  kunna 
að  virðast  og  vera  i  sumum  atriðum.  Þvi  vitrari  sem 
einhver  er,  þvi  viðar  er  hann  heima,  enda  er  svo  að  orði 
kveðið.  Alvitur  vera  væri  alstaðar  heima  og  hefði  þar 
með  með  æðsta  valdið. 

Þá  hæfileika  sem  mennirnir  neyta  i  lifsbaráttunni 
temja  þeir  löngum  i  leik,  ýmist  í  æsku,  þegar  kraftarnir 
biða  búnir  og  leita  sér  viðfangsefnis,  eða  siðar,  þegar  milli 
verður  um  erfiðið  og  hvíldin  hefir  safnað  nýjum  þrótt. 
Þannig  hafa  menn  á  öllum  öldum  leikið  sér  að  ýmsum 
heilabrotum  til  að  skerpa  vitið  og  reyna  það  við  aðra,  þvi 
mennirnir  hafa  gleði  af^að  neyta  kratta  sinna  og  fá  sig 
fullreynda.     Slikur   leikur   eru   g  á  t  u  r  n  a  r.     Og  það  er 


Gátur.  105 

einkennilegt,  að  einhver  elzta  gátan,  sem  sögur  fara  af,- 
Svingsar  gátan,  er  lögð  í  munn  óvætti  er  drap  hvern  þann 
er  ekki  gat  ráðið  hana.  Er  það  ekki  bending  um  þann 
djúpa  sannleik,  að  sá  hæfileikinn  sem  mennirnir  neyta 
til  að  ráða  gátur,  hann  er  fjöregg  þeirra? 

Gátan  er  félagsleikur.  Enginn  getur  skemt  sér  við  að' 
búa  til  gátu  og  bera  hana  upp  fyrir  sér  einum  —  ekki 
fremur  en  menn  geta  skylmst  eða  glimt  við  sjálfa  sig. 
Hún  er  leikur  með  það  vopnið  sem  tvieggjað  er,  en  það 
er  málið.  Auðvitað  eru  til  margvislegar  gátur,  og  sumar 
þeirra  i  myndum  í  stað  orða,  en  eg  mun  hér  að  eins  minn- 
ast  á  þá  tegundina  sem  elzt  er  og  algengust,  en  það  eru 
orðagátur.  Þær  hafa  tíðkast  frá  alda  öðli.  Á  íslandi  hafa 
þær  eflaust  verið  hafðar  um  hönd  frá  landnámstíð.  Reynd- 
ar  er  þeirra  htið  getið  i  sögunum,  en  varla  hefði  Skúta 
falið  nafn  sitt  eins  fimlega  i  gátunni  »Margr  í  Mývatns- 
hverfi  en  Fár  i  Fiskilækjarhverfi«,  ef  honum  hefði  ekki 
verið  gátulistin  törn,  og  ekki  er  neinn  viðvaningbragur  á 
Gátum  Gestumblinda,  sem  að  ölium  likindum  eru  íslenzk- 
ar  í  því  formi  sem  þær  hafa  nú.  Þær  hafa  að  makleg- 
leikum  verið  taldar  með  beztu  gátum  sem  ortar  hafa  verið. 

En  gátulistin  hefir  tiðkast  á  íslandi  fram  á  þennan 
dag,  og  flestir  munu  á  æskuárunum  hafa  skemt  sér  við 
gátur.  Hve  mikið  er  til  af  gátum  á  íslandi  má  ráða  af 
þvi,  að  árið  1887  gaf  Bókmentafélagið  út  »íslenzkar  gát- 
ur«,  sem  Jón  heitinn  Arnason  hafði  safnað,  og  voru  þær 
um  1200  talsins.  Má  þó  geta  nærri,  að  ekki  hafl  öll  kurl 
komið  þar  til  grafar.  Safn  þetta  er  reyndar  mjög  mis- 
jafnt  að  gæðum.  Þar  er  mikið  af  torfl  og  kenningabarn- 
ings  langlokum,  sem  aldrei  hafa  verið  alþýðlegar,  en  þar 
eru  líka  ýmsar  perlur,  sem  kunnar  eru  um  alt  land.  Af 
þvi  að  aldrei  heflr  verið  skrifað  rækilega  um  þessar  gát- 
ur,  ætla  eg  að  fara  um  þær  nokkrum  orðum  og  reyna  að 
benda  á  sumt  af  því  sem  af  þeim  má  læra. 

Gáturnar  spegla  þjóðina  á  marga  lund.  Fyrst  og 
fremst  er  auðsætt,  að  efnisvalið  sýnir  um  hvað  þjóðin 
hugsar   og   hvaða   hluti  hún  hefir  í  kringum  sig.     Flestir 


:106  Gátur. 

munu  vænta  að  hitta  í  gátum  helzt  þá  hlutina  sem  þjóðin 
hefir  mest  saman  við  að  sælda.  Það  er  naumast  tilviljun, 
að  klukkan,  penninn,  saumnálin,  Ijárinn,  rokkurinn,  strokk- 
urinn,  kvörnin,  skipið  og  tóbakspipan  eru  þeir  hlutir  sem 
íiestar  islenzkar  gátur  eru  um  (10 — 13).  Reyndar  getur 
kepni  valdið  nokkru  um:  Þegar  einn  hefir  samið  gátu 
um  einhvern  hlut,  fara  aðrir  af  stað  og  reyna  lika,  unz 
likingarnar  þrýtur.  En  gátubúningurinn  sem  menn  velja 
hlutunum,  sýnir  hugsunarháttinn,  imyndunaraflið,  efni  þess 
og  gang. 

Ef  vér  nú  litum  yfir  efni  íslenzku  gátnanna,  þá  er 
það  furðulega  fjölbreytt.  Það  er  eins  og  þjóðin  hafi  verið 
að  keppast  við  að  láta  sem  fæsta  hluti  af  þeim  sem  hún 
þekti  verða  útundan.  Kemur  fram  i  þvi  eins  og  fleiru, 
að  hún  hefir  leitað  sér  yndis  i  þvi  að  hugsa.  Þótt  það  sé 
þur  lestur,  ætla  eg  að  setja  hér  skrá  yfir  gátuefnin.  Eg 
hefi  flokkað  þau  niður.  Þó  slik  flokkun  geti  orkað  tvi- 
^nælis,  gerir  hún  yfirlitið  auðveldara. 

Almenn  n  á  tt  úr  u  f  y  r  ir  br  igði: 
A,  árniður,  árós,  bárur,  birta,  bylur,  dalur,  dögg,  eldur, 
foss,  gaddur,  gull,  hraun,  hver,  jörð,  kuldi,  kvikasilfur, 
kvisl,  litur,  Ijós,  loft,  lækur,  morgunn,  myrkur,  regn,  regn- 
bogi,  reykur,  sandur,  silfur,  sjór,  sjöstirnið,  snjór,  sól,  sól- 
.argeisli,  sólbráð,  sól  og  gilar,  sólskin,  stjarna,  svell,  svörð- 
ur,  tungl,  tunglskin,  vatn,  vindur,  þoka. 

Likamir  manna,  dýra  og  jurta: 
Augnalok,  augu,  biðukolla,  brjóstamjólk,  dúnn,  egg, 
eggskurn,  ferhyrnd  ær,  fífill,  fingur,  fit,  fjöður,  fiuga,  fótur, 
fretur,  fugl,  fuglshreiður,  geitur  (i  höfði),  greipar,  gæra, 
hangiketskrof,  hani,  hár,  herðablað,  herðakistill,  hestur, 
hjartað,  hlandblaðra,  hnífill,  hor,  hrafn,  hráki,  hrútur, 
hundur,  hvannanjóli,  hörpudiskur,  jurt,  júgur,  jötunuxi, 
ikaffibaun,  kálfshaus,  kindarhorn,  korn,  krákuskel,  kúaklessa, 
ikýr,  könguló,  köttur,  líknarbelgur,  lús,  mannshöfuð,  manns- 
dstra,  mergur,  m jólk, ,  munnur,  mygla,  mölur,  neglur,  reyk- 


Gátur.  107 

ítóbak,  rjúpa,  sauðarvala,  sauður,  saurindi,  selur,  silungur, 
skegg,  skepna,  skinn,  sóley,  tennur,  tog,  tunga,  tær,  ugg- 
ar,  ungi  í  eggi,  vetrarkvíði,  vinber,  vinstur,  ýsa,  æður. 

Verkfæri  og  önnur  m  enningar  t  æki: 
Aflhólkur,  arinhella,  askur,  ausa,  árar,  baðstofa,  band, 
bandhnoða,  bandprjónar,  beizli,  biti,  bók,  bókstafir,  brýni, 
byssa,  dráttarnet,  drag,  dýrabogi,  eldtöng,  eldvirki  (tinna 
og  tundurbaukur),  eyrnaskefilll,  fata,  fatakista,  fatapör, 
fingurbjörg,  fjalaköttur,  fjárhirzla,  fjós,  fiaska,  flór,  gaff- 
all,  gata,  glerbrot,  gleraugu,  gluggi,  greiða,  griffiU,  göngu- 
stafur,  hamar,  hattur,  hálsfesti,  hálsnálar,  hástokkur,  hefill, 
hesputré,  hestskónagli,  heynál,  hjólbörur,  hnakkur,  hnapp- 
elda,  hnappur,  hnifur,  hnútur,  hnöttur,  hóband,  hókrókur, 
hringja,  hringur,  hrifa,  hrísklyfjar,  hiossabrestur,  hurð, 
húfa,  hverfisteinn,  hægindi,  járnkarl,  kaffiketiU,  kanna, 
karfa,  kerald,  kerti,  keipur,  kirkja,  kirkjulykill,  kjökir, 
klafi,  klakkur,  klukka,  klyfberi,  knélisti,  koddaver,  koddi, 
kompás,  kotra,  krappi,  krit,  krókur  (og  lykkja),  kútur, 
kvarði,  kvísl,  kvörn,  lampi,  landkort,  langband,  langspil, 
laxakista,  h\s,  legill,  hkkista,  Ijár,  Ijósaplata,  Ijósasöx,  Ijós- 
^beri,  Ijóskola,  lúsakambur,  lykiU,  löð,  matborð,  meis, 
mjólkursía,  mjöltunna,  mylna,  millur,  nafar,  nagli,  njarð- 
arvöttur,  næturgagn,  ofn,  páll,  peningar,  penni,  pottur, 
púður,  rakki  (i  skipi),  reiði,  reipi,  reizla,  reka,  reykháfur, 
rétt,  rokksnælda,  ró,  rúm,  röng,  saumhögg,  saumnál,  sax, 
segl,  sendibréf,  seilarnál,  sessa,  silungsnet,  sirkill,  sjálf- 
skeiðingur,  sjónauki,  skautafaldur,  skautar,  skáktafi,  skeifa, 
skinnsál,  skip,  skjár,  skór,  skrár,  skyrbelgur,  skæri,  sleggja, 
smiðja,  smiðjuafi,  smiðjubelgur,  smiðjutöng,  smjöröskjur, 
snjóhús,  sokkar,  spegill,  apil^  spónn,  stafnlok,  steðji,  stefni, 
stelling,  stjórnvöiur,  stóll,  strokjárn,  strompur,  strikmát, 
stundaglas,  stýri,  svipa,  söðull,  sög,  sölubúð,  teningur, 
tjald,  torfkrókar,  tóbaksjárn,  tóbakspipa,  tóbaksponta,  tré- 
brú,  trekt,  tölur,  ullarkambar,  ullarlár,  úr,  vagga,  varða,  vef- 
8tóll,  vetlingar,  vindhani,  vog,  vöndur,  þaksteinn  (úr  leiri), 
þeytispjald,  þjöl,  þolinmóður,  þófta,  þyriU,  önguU,  öxi.     _ 


108  Gátnr. 

Yms  hugtök  og  fyrirbrigði: 
Afmælisdagur,  ár,  dagur,  draumur,  drykkja,  eg,  eiður,  ekkert^ 
að  eldast,  elli,  elskan,  engill,  góðverk,  gröf,  guð,  gulltunga,. 
heimur,  hettusótt,  hlátur,  hugur,  illmálug  tunga,  jafningi,. 
konan,  kona  með  barn  á  brjósti  á  hestbaki,  konungur, 
koss,  lagið,  last,  leti,  lífið,  lýgin,  maðurinn,  mannorðið, 
mánuðurinn  Harpa,  meydómur,  mjaltakona,  múta,  nafnið, 
nótt,  óskapnaður,  prestur  fyrir  altari,  ró,  rógburður,  rúm, 
samviska,  sannleikur,  skuggi,  skyldleiki,  smjaður,  snúður, 
spor,  svefn,  sveindómur,  svipur,  timinn,  vofa,  æska. 

Efni   úr   bibliunni: 
Asna  Bíleams,  dætur  Lots,  Eva,  Faraó,   gröf  Erists,  hval- 
urinn  og  Jónas,  Kain,  kona  Lots,  Kristur,  Nói,  Pílatus  og 
Jósef,  Rauðahafið,  synir  Adams,  vitringastjarnan,  örkin. 

Auk  þessara  flokka  má  telja  nafnagátur,  talnagátur 
og  sumar  kenningagátur. 

Hver  sem  nú  ber  saman  allar  þessar  gátur  og  at- 
hugar  hvað  þeim  er  sameiginlegt,  hann  mun  komast  að 
raun  um,  að  það  er  erfiðara  en  margur  hyggur,  að  ákveða 
nákvæmlega  hvað  gáta  er.  Milli  þess  sem  er  mælt  mál 
og  hins,  sem  er  gáta,  eru  engin  greinileg  takmörk,  enda 
er  það  einum  gáta  sem  öðrum  er  Ijóst.  Þó  má  helzt  á 
þvi  marka  gátuna,  að  hún  er  dulmæli.  Það  getur  verið 
af  ýmsum  rótum  runnið,  og  eg  skal  nú  taka  nokkur  dæmi 
til  að  skýra  eðli  gátunnar. 

Sumar  gátur  spretta  af  tvíræði  orðanna.  Þær  lýsa 
hlutnum  blátt  áfram,  en  hugurinn  villist,  af  þvi  orðin  eru 
tvíræð.  í  gátunni:  »Hver  er  sá  vöxtur,  sem  snýr  rót- 
inni  upp,  en  krónunni  niður?«  er  hvert  orð  í  venjulegri 
merkingu.  Það  tefur  fyrir  ráðningunni,  að  »rót«  og  »króna« 
er  líka  á  jurtum,  en  snýr  þar  öfugt  við  tennur  í  efra 
gómi,  sem  er  ráðningin.  »Höfuð«  heitir  bæði  á  lifandi 
dýrum  og  á  nöglum.  Þar  af  gátan  um  hestskónaglann : 
»Hvað  er  það  sem  gengur  á  höfðinu  um  alt  Iand?« 
»Hvað  er  það  sem  hækkar  þegar  af  fer  höfuðið?«  er  og  góð- 


Gátur.  109 

gáta  imi  koddanD.  Gátan  um  mjólkina  sýnir  hvað  má 
gera  úr  orðinu  að  »hlaupa« : 

Hvað  er  það  um  borg  og  bý, 
sem  brúkast  dag  og  nætur, 
hleypur  víða  húsum  í, 
hefir  þó  enga  fætur. 

Stundum  er  gátan  i  því  fólgin,  að  óskyld  orð  hljóða 
•eins  i  sumum  myndum:  »Hrútur  gat  ekki  valdið  hausn- 
iim  fyrir  hornum«  (hor-num),  og  þó  var  hann  kollóttur«. 
Eða  þetta: 

Ber  ber  brúðurin  mæta 
blá  blá  kjöltu  i, 
sér  sér  sveininn  mæta, 
sá  sá  ei  við  þvi. 

Ýmsir  orðaleikir  eru  af  þessum  toga  spunnir. 

Þá  eru  gátur  þar  sem  hugsunin  kemur  fram  þegar 
skift  er  um  orð,  þannig  að  sett  eru  önnur  orð  sömu  eða 
hkrar  merkingar  i  stað  þeirra  sem  fyrir  eru.  Svo  er  um 
gátuna  sem  eignuð  er  Brynjólfi  biskupi  Sveinssyni:  »Það 
var  fyrir  fiski  (=  löngu)  að  þessi  garður  var  ull  (=  lagður). 
Eitthvert  kunnasta  dæmi  slíkra  gátna  er  ræða  Króka-Refs, 
er  hann  lýsti  vígi  Skálp-Grana  á  hendur  sér,  en  annars 
•er  sú  gátutegund  ekki  yngri  en  gátur  Gestumblinda : 

Sat  ek  á  segli, 
sá  ek  dauða  menn 
blóðshol  bera 
i  börk  ^iðar. 

»Þar  saztu  á  yegg  ok  sáttu  val  fljúga  ok  bar  æði  i  klóm 
sér«,  var  ráðningin.  í  rauninni  er  hvert  erindi  með  tor- 
skilinni  kenningu  í,  gáta.  íslendingar  hafa  talsvert  spreytt 
sig  á  þvi  að  yrkja  slikar  kenningagátur,  þar  sem  hvert 
orð  er  umskiftingur,  en  fiestar  eru  þær  leiðinlegt  langloku-* 
torf.     Eg  skal  þvi  að  eins  nefna  þá  styztu: 

Skolli  sté  á  túnfót, 
tók  i  burtu  dagsmark 
af  vallarbót. 


110  Gátur. 

Sumar  nafnagátur  eru  úr  sömu  skúff u : 

Bóndinn  heitir  bauluson, 
börn  hans  kisa  og  tóa. 

Annars  er  oftast  sagt  hvar  nafnið  er  að  finna:  Menn^ 
bera  það  á  öxlinni,  á  fótunum,  í  vasanum  eða  milli  sin. 
Sumir  sjá  það  út  um  giuggann  eða  hafa  það  hálft  i  hendi 
sér  en  hálft  á  hafið  út.  Dæmi  er  til  þess,  að  »bóndinn  er' 
á  austurfjöllum,  konan  er  við  sjávarströndu,  sonurinn  milli 
fjóss  og  bsBJar,  dóttirin  i  hverju  húsi«.  »Maður  fór  út 
um  nótt  og  rak  alt  féð  ofan  í  hann  föður  sinn«.  Eitt 
nafn  er  á  öllu,  annað  af  öllu.  Eitt  bæjarnafn  nefnir  sig 
sjálft.  Einn  maður  heitir  það  sem  fátækir  eru.  Ein  kon- 
an  heitir  eins  »aftan  bæði  og  framan«  og  önnur  heitir 
það,  sem  »hverri  kind  hentar  bezt  um  æfi«.  Og  stundum 
fela  nöfnin  sig  i  eins  sakleysislegum  setningum  og  »Græn 
grös  gróa  milli  steina«  eða  »Hvað  hét  hundur  karls?« 

Rimnaskáldin  höfðu  sérstaka  aðferð  til  að  »binda« 
nöfn  sin,  og  læt  eg  mér  nægja  að  visa  til  ritgerðar  um 
það  efni  hér  í  »Skirni«,  eftir  Pál  E.  Olason. 

Allur  fjöldinn  af  gátum  á  rót  sína  í  athugun  á  ein- 
hverri  líkingu.  Svo  er  um  Svingsargátuna  frægu :  »Hvaða 
dýr  er  ferfætt  að*morgni,  tvifætt  um  hádegi,  þrifætt  að 
kvöldi?«  Mennirnir  hafa  snemma  fundið  likingu  með 
æfiskeiði  mannsins  og  deginum,  enda  er  talað  um  »raorg- 
un  æfinnar«,  sagt  að  æfisólin  sé  komin  í  hádegisstað,  talað 
um  »æfikvöld«  osfrv.  Hins  vegar  er  það  kallað  að  skríða- 
á  fjórum  fótum,  er  menn  hreyfa  sig  á  höndum  og  fótum. 
Þá  lá  það  nærri  að  líkja  stafnum  við  fót,  þar  sem  sams- 
konar  hlutir  heita  fætur  á  stólum,  borðum  osfrv.  Málið 
er  fult  af  slíkum  líkingum,  þær  eru  sálin  i  því.  Sá  sem 
hugleiddi  annars  vegar  likinguna  milli  æfinnar  og  dagsins 
og  hins  vegar  milli  stafs  og  fótar,  hann  gat  búið  til 
Svingsargátuna.  Gáturnar  lifa  einmitt  á  þeim  eigin- 
leika  málsins,  að  það  getur  lýst  einum  hlut  með  orð- 
nm  sem  upphaflga  voru  sniðin  fyrir  annan,  ef  einhver 
liking  er  á  milli.  Og  þær  eiga  i  þvi  sammerkt  við  frum-J 
legan   skáldskap,    að   þær   ná   inn  í  málið  likingum,  sem> 


Gátur.  lll' 

ekki  hafa  verið  bundnar  í  þvi  áður.  Hins  vegar  er  þeim 
titt  að  gera  alt  sem  þær  lýsa  að  lif andi  verum,  og  kemur 
þar  enn  skáldskapareðlið  fram.  Hlutir  með  karlkyns 
heitum  eru  í  gátum  karlar,  hlutir  með  kvenkyns  heitum^ 
konur.  Samstæður  beggja  eru  hjón.  Um  krók  og  lykkju 
er  t.  d.  hin  alkunna  gáta:  »Hver  eru  þau  hjón,  er  skilja 
á  kvöldin,  en  koma  saman  á  morgnana?«  Þá  er  hjóna- 
bandi  dags  og  nætur  i  skammdeginu  lýst  vel  i  einni  gátu: 

Vissi  eg  af  hjónum, 
var  sá  munnr  beggja, 
mér  er  það  íyrir  sjónum, 
mætti  eg  til  þess  leggja, 
hvernig  þau  voru  í  rekkjunni  röng, 
hann  var  of  stuttur, 
en  hún  var  of  löng; 
upp  hann  sér  sneri, 
undan  hún  leit, 
ygldi  sig  síðan 
og  faldinum  sleit, 
sú  ber  dökkan  sjónarreit, 
V  svo  fer  hún  um  i  minni  sveit, 

oftast  freðin,  en  aldrei  heit. 

Gáfuð  dönsk  kona,  sem  ekki  var  orðin  fuUnuma  i  is- 
lenzku,  þurfti  einhverntima  að  nefna  hrút,  en  kunni  ekki 
orðið  og  sagði  þvi  »kindarkarlmaður«.  Einu  sinn^  var 
hún  að  prjóna  sokk,  og  sagði  við  vinnukonuna:  »Fáðu 
mér  b  r  ó  ð  u  r  sokksins«  (fyrir:  h  i  n  n  sokkinn).  Það  var 
í  anda  gátumálsins.  Þar  eru  samstæðir  hlutir  sömu  teg- 
undar  alt  af  bræður  eða  systur.  Bræðralagi  ullarkamba 
er  lýst  i  þessari  gátu: 

Bræður  Iveir  i  baugakleif 
bjuggu  lengi  saman, 
hvor  af  öðrum  hárið  reif, 
þeir  höfðu  ei  annað  gaman. 

En  af  systragátum  er,  held  eg,  þessi  bezt: 

Sjö  systur 
i  sæng  einni  liggja, 
engin  efst  liggur 
og  engin  fremst. 


112  Gátur. 

Það    er   sjöstirnið.     Og  það  er  eitthvað  af  himindjúpinu  i 
þessum  einföldu  orðum. 

Eins  og  eðlilegt  er,  þá  eru  sumar  fegurstu  gáturnar 
um  efni  úr  náttúrunni.  Það  er  bjart  og  blælétt  yíir  gát- 
unni  um  sólargeislann : 

Liggur  i  göngum 

með  löngum  spöngum, 

gullinu  fegra, 

en  grípa  má  það  enginn. 

•Og   barnsleg,    hoppandi   gleði    og   samúð    með   loganum  i 
hlóðunum  er  i  þessari: 

Upp  úr  ösku  stó 
hún  arkar  há  og  mjó. 
Tróðan  var  svo  tindilfætt, 
hún  teygði  sig  og  hló. 

Það  kveður  við  annan  tón,  þegar  bylurinn  kemur,   og  þó 
^r  það  kumpánalegt: 

Einn  er  kominn  ofan  úr  Grindasköröum, 
afgamall  en  ungur  þó, 
yfir  geisar  lönd  og  sjó. 

Þessi  gáta  er  um  krákuskeljarnar : 

Sá  eg  sitja  systur  tvær  á  sandi, 
nógar  eiga  nöfnur  þær  á  landi. 
Kúra  þær  fram  við  kaldan  sjá 
með  bökin  blá, 
hvorug  þungt  þenkjandi. 

vGátuna  um  fífil  og  biðukollu  ætti  hvert  barn  að  kunna : 

Upp  vex  bróðir  minn  hjá  mér, 
mikið  hár  á  koUi  ber, 
fagurt  það  i  fyrstu  er 
og  fallega  það  hreyfir  sér. 

En  þegar  að  eldist  sá, 
undarlegt  það  heita  má, 
úr  honam  verður  auðargná 
alþakin  með  hærur  grá. 

Þessi  kerling  sómir  sér, 
sin  þó  ellimörkin  ber, 
hárin  gráu  fella  fer, 
fölur  eftir  skallinn  er. 


/ 


Gátur.  118 

Þar  sem  gáturnar  verða  svona  þýðar  og  elskulegar, 
þegar  þær  sækja  efni  sín  til  náttúrunnar,  fá  þær  löngum 
öfgasvip,  þegar  þær  lýsa  verkfærum  eða  öðrum  manna- 
verkum,  enda  er  það  engin  furða  þó  fiflllinn  sé  skáldlegri 
en  t.  d.  strokkurinn.  Gátur  um  verkfærin  keppast  oftast 
við  að  finna  sem  sundurleitasta  eiginleika  til  lýsingarinnar, 
svo  að  hluturinn  virðist  fjarstæða,  t.  d.  þessi  gáta  um 
strokkinn : 

Hausinn  niðri  hefir  i  sér, 
hljóðar  eins  og  vargur, 
rófan  munninn  út  um  er; 
úr  honum  drekkur  margur. 

Þó  tekst  oft  furðanlega  að  gera  verkfæri  persónuleg 
og  lifandi,  t.  d.  i  þessari  gátu  um  dýrabogann: 

Herðalotinn,  hnakkahrattur, 
hnappalitill  tiðum, 
liggur  stundum  limafattur, 
lymskur  úti  i  hriðum. 

Stundum  bregður  fyrir  skritinni  mynd  frá  þeim  tima 
sem  gátan  er  samin,  t.  d.  þegar  sagt  er  um  pontuna  að 
hún  hafi  »sama  nafn  sem  bókin  bezta«  (Ponti),  eða  þá 
þessi  lýsing  á  þvi,  er  menn  voru  að  taka  i  nefið  i  kirkjunni : 

Hver  er  það  með  þétta  hlekki, 
þetta  mun  auðráðin  spurn, 
um  helgra  tíðum  húsa  hekki 
hoppar  og  slettir  sinu  i  hvurn? 

Hver  gáta  er  Ijós  vottur  þess,  hvernig  höfundurinn 
hefir  litið  á  hlutinn  sem  gátan  er  um.  Með  þvi  að  bera 
saman  allar  gáturnar  um  einhvern  hlut,  sést  hverjar  og 
hve  margar  hliðar  þjóðin  hefir  fundið  á  honum,  og  það 
getur  verið  fróðlegt.  En  eins  og  hv^er  hlutur  getur  fætt 
af  sér  margar  gátur,  þannig  verða  löngum  ráðningarnar 
margar  að  einni  og  sömu  gátunni,  því  þótt  gátur  eigi  að 
vera  einræðar,  þá  eru  fæstar  það,  ef  vel  er  að  gáð.  Kem- 
ur  það  fljótt  i  Ijós  er  margir  spreyta  sig  á  að  ráða  sömu 
gátuna  og  hver  heimfærir  lýsinguna  til  þess,  sem  honum 

8 


114  Gátur. 

íinst  líklegast  af  þeim  hlutum  er  hann  þekkir.  Hygg  eg 
að  fátt  sýni  betur  en  gáturáðningar,  hve  hugmyndasam- 
bönd  manna  eru  margvisleg.  Þvi  til  sönnunar  skal  eg 
skýra  htið  eitt  frá  tilraun  er  magister  Sigurður  Guðmunds- 
son  gerði  fyrir  mig  i  vetur.  Hann  bar  upp  4  gátur  fyrir 
fjórðubekkingum  Mentaskólans  og  annarsbekkingum  og 
þriðjubekkingum  Kennaraskólans,  samtals  um  70  manns, 
og  liöfðu  þeir  eina  kenslustund  til  ráðningarinnar.  Ein 
gátan  var  svona :  »Hvað  fer  gult  undir  bergið,  en  kemur 
hvitt  undan  þvi  aftur?«  Helztu  ráðningarnar  voru  þessar: 
Kornið,  þegar  malað  er.  (Það  er  ráðningin  sem  við  á,  og 
var  hún  tiðust).  —  »Fossinn  er  hvítur,  þó  hann  komi  und- 
an  gulu  bergi«.  (Hér  hefir  þýðandinn  hugsað  sér  að  vik- 
ið  væri  frá  venjulegri  orðaröð  eins  og  i  skáldskap:  »gult 
undir  bergið«  fyrir  »undir  gult  bergið«).  —  Gulmórautt 
leysingarvatn  eða  brimvatn,  er  skellur  á  bergi  og  verður 
að  hvítri  froðu.  —  Leirblandið  vatn,  mýrarvatn  eða  jök- 
ulvatn,  er  síast  i  jarðveginum  og  kemur  fram  i  hvítum 
fossi.  —  Sólin,  er  gengur  undir  fjall  að  kveldi  og  kemur 
upp  undan  þvi  að  morgni.  —  Sóley :  »Ef  gul  sóley  er 
sett  undir  bergið,  þar  sem  sólin  nær  ekki  að  skína  á  hana,. 
visnar  hún  og  verður  hvít«.  —  Egg  hvitra  fugla  er  verpa 
undir  bergi.  Aðrar  ráðningar  fóru  enn  fjær,  svo  sem  sú. 
er  taldi  bergið  ímynd  sannleika  og  réttlætis,  er  færir  hið' 
vonda  til  betri  vegar. 

Af  gátunni:  »Hrútur  gat  ekki  valdið  hausnum  fyrir 
hornum,  og  þó  var  hann  koIIóttur«,  komu  furðu-margar 
ráðningar.  Allmargir  fundu  orðaleikinn,  að  hrúturinn  var 
svona  horaður.  Einn  var  svo  fyndinn  að  ímynda  sér  að 
hrúturinn  hefði  haft  kvef,  og  ekki  getað  snýtt  sér.  Hann 
tók  orðið  »hor«  i  þeirri  merkingu.  Sumir  hugðu  gátuna 
vera  um  mann  sem  »Hrútur«  hét,  og  hefir  mynd  orðsins 
á  pappirnum,  þar  sem  það  er  með  upphafsstaf,  að 
líkindum  hugkvæmt  mönnum  það,  og  i  einum  sat  sú  hugs- 
un  svo  föst,  að  þó  hann  fyndi  réttu  merkinguna  í  »horn- 
um«,  þá  sá  hann  ekki  að  gátan  væri  um  kind,  heldur 
hugsaði  sér  að  hún  væri  um  mann  sem  var  svo  horaður,. 


Gátur.  115- 

að  hann  gat  ekki  haldið  höfði.  Það  er  gott  dæmi  þess 
hvernig  hugmyndasamband  getur  lokað  öðrum  brautum  i 
huganum,  sem  annars  væru  opnar.  —  Einn  hélt  að  gátan 
ætti  við  mann  með  »timburmenn«,  annar  að  hún  væri 
um  þá  menn  er  þættust  ofurspekingar,  en  væru  i  raun 
og  veru  innantómir;  einn  hugsaði  sér  að  hyrndir  hrútar 
hefðu  barið  kollótta  hrússa  þangað  til  hann  gat  ekki 
haldið  höfði,  aðrir  að  hann  hefði  verið  vankaður,  og  en 
voru  aðrir  sem  hugsuðu  sér  svo  þung  horn  hengd  á  haus- 
inn  á  hrút  eða  manni  sem  »Hrútur«  hét,  að  hann  gat 
ekki  valdið  honum. 

Þessi  dæmi  nægja  til  að  sýna  hve  margvislegar  ráðn- 
ingarnar  verða.  Fjölbreytni  þeirra  er  spegill  þess  hve 
ólíkir  mennirnir  eru.  Hver  litur  s  i  n  u  m  augum  á  hlut- 
ina,  og  sýnir  með  þvi  hver  hann  er.  Útlendur  sálarfræð- 
ingur  einn  hefir  sagt  sögu  af  þvi  hvernig  mann  má  marka 
af  gáturáðningum.     Hún  er  svona: 

Einu  sinni  voru  sex  menn,  er  ekki  þektust  neitt, 
komnir  saman  i  járnbrautarvagni  og  voru  i  f jörugu  samtali. 
Þótti  þeim  leitt  að  einn  þeirra  átti  að  fara  úr  vagninum 
á  næstu  stöð.  Segir  þá  einhver,  að  sér  þyki  altaf  lang- 
skemtilegast^að  hitta  alókunna  menn,  og  sé  það  siður  sinn 
hvorki  að  spyrja  samferðamenn  sina  hvað  þeir  heiti  eða 
séu,  né  að  segja  hver  eða  hvað  hann  sé.  Annar  segir  þá 
að  hann  treysti  sér  til  að  segja  þeim  hvað  þeir  séu,  ef 
þeir  vilji  hver  svara  sinni  spurningunni.  Tók  hann 
þá  íimm  blöð  úr  vasabók  sinni,  skrifaði  spurningu  á  hvert,. 
fékk  svo  hverjum  samferðamanninum  sitt  blaðið  og  bað 
hann  að  skrifa  svarið  fyrir  neðan.  Þegar  hann  hafði 
fengið  blöðin  aftur  og  lesið  þau,  snéri  hann  sér  hiklaust 
að  félögum  simim  og  sagði  við  einn :  »Þér  eruð  náttúru- 
fræðingur«;  við  annan:  »þér  eruð  hermaður«;  við  þriðja: 
»þér  eruð  málfræðingur«;  við  fjórða:  »þér  eruð  blaða- 
maður«;  við  fimta:  »þér  eruð  bóndi«.  Þeir  kváðu  það- 
allir  rétt  vera,  og  um  leið  kvaddi  hann  og  fór.  Vildi  nú 
hver  fá  að  sjá  spurningarnar  sem  hinir  höfðu  fengið,  ea 
það  var  þá  alt  sama  spurningin.    Hún  var  svona: 

8* 


-16  Gátur. 

»Hvaða  vera  er  það  sem  tortímir  afkvæmi  sinu?« 

Náttúrfræðingurinn  hafði  svarað,  »lifskrafturinn«;  her- 
maðurinn,  »stríðið«;  málfræðingurinn^  »Kronos«;  blaðamað- 
urinn,  »stjórnarbylting«;  bóndinn,  »gölturinn«. 

Af  því  sem  eg  nú  hefi  sagt,  vona  eg  það  verði  skilj- 
anlegt,  hvers  vegna  gátur  hafa  verið  til  hjá  öllum  þjóðum 
svo  langt  sem  sögur  ná.  Þær  hljóta  i  rauninni  að  vera 
jafngamlar  málinu,  því  þær  vaxa  beint  upp  af  sjálfri  rót 
þess  og  koma  fram  hvenær  sem  málinu  er  beitt  þannig, 
að  sá  sem  við  er  talað  verður  að  vikja  af  þjóðbrautum 
hugsananna  til  að  skilja.  Hins  vegar  á  hver  góð  gáta 
upptök  sín  i  skáldlegri  sjón.  eður  andagift,  og  það  er  þvi 
engin  furða  þó  sumar  gátur  séu  perlur  i  skáldskap  og  að 
kenningar  og  samlíkingar  skáldanna  finnist  aftur  í  sumum 
gátum.  Ein  nýgrisk  gáta  hljóðar  svo:  »Eg,áttieinn 
apaldur  og  bar  hann  mörg  eplij  misti  þau  á  daginn  en 
fekk  þau  aftur  á  nóttunni*.  Það  er  stjörnuhimininn. 
»Svo  margt  skín  þó  eplið  á  glitmeiðsins  grein«  segirEinar 
Benediktsson  i  kvæðinu  »Stjarnan«.  Þar  kemur  sama 
myndin.  I  gátunum  er  oft  fólgin  mikil  athugun  og  frum- 
legt  ímyndunarafl,  og  þær  eru  ágætt  meðal  til  að  skerpa 
skilninginn  og  vekja  athyglina  á  tviræði  málsins.  Þær 
eru  eins  konar  grimubúningur  hugsananna,  og  skemta  af 
sömu  ástæðum  og  önnur  dulgerfi.  Einkum  þykir  börnum 
og  unglingum  mikið  til  þeirra  koma,  og  hefir  stofnandi 
»Unga  Islands«  sagt  mér,  að  einmitt  gáturnar  og  heilabrot 
in  hefðu  aflað  blaðinu  hvað  mestra  vinsælda. 

Auðvitað  eru  gátur  ekki  i  slíkum  metum  nú  á  timum 
'Sem  þær  voru  forðum  með  ýmsum  þjóðum.  Drotningar 
koma  nú  ekki  á  fund  konunga  til  þess  að  reyna  þá  i  gát- 
iim,  eins  og  þegar  drotningin  af  Saba  fór  í  orlof  sitt  til 
Salómons.  Ekki  verða  menn  heldur  konungar  fyrir  það 
að  ráða  gátu  eins  og  ödipus  í  grísku  þjóðsögunni  fyrir  að 
ráða  gátu  Svingsar,  og  engum  er  nú  lengur  gerður  kostur 
á  því  að  kaupa  sig  í  frið  með  því  að  bera  upp  gátu  er 
eigi  verði  ráðin,  eins  og  Gestumblinda.  Engu  að  siður  lifa 
gáturnar  áfram,  og  það  er  ekki  ómerkilegt,  að  mörg  höf- 


Gátur.  117 

uðskáld  Þjóðverja,  Gröethe,  Schiller,  Hebel,  Körner,  Riickert 
o.  fl.,  hafa  ekki  þózt  of  góð  til  að  yrkja  gátur.  Gráta 
Schillers  um  regnbogann  heflr  verið  þýdd  á  islenzku: 
»Af  perlum  reisist  breiðfeld  brúin«,  en  mér  flnst  hún  ekki 
taka  fram  ferskeytlunni  islenzku:  »Hver  er  sá  veggur 
viður  og  hár«. 

Fyrir  hugskotssjónum  almennings  hafa  gáturnar  orðið 
einskonar  imynd  alls  þess  sem  þungskilið  er,  sérstaklega 
imynd  þeirra  náttúrulögmála  sem  enn  eru  óljós  og  óráð- 
in.  Vísindamenn  skrifa  bækur  um  »heimsgátuna«,  »Iífs- 
gátuna«  0.  s.  frv.  í  þessu  orðbragði  felst,  ef  að  er  gáð, 
sá  hugsunarháttur,  að  fyrirbrigði  náttúrunnar  séu  eins- 
konar  mál,  sem  oss  er  ætlað  að  skilja,  að  vér  eigum  æðri 
félaga,  sem  hafl  falið  hugsun  sína  i  gerð  og  viðburðum  til- 
verunnar.  Og  eins  og  það  sem  virðist  hvað  öðru  andstætt 
felst  i  faðma,  þegar  gátan  er  ráðin,  þannig  muni  fara  að 
lokum,  er  vér  ráðum  gátu  tilverunnar.  Meðan  enginn 
finnur  þá  ráðningu  er  allir  vilji  una  við,  heldur  hver  við 
þá  ráðninguna  sem  honum  er  skapfeldust  og  sýnir  með 
þvi  hver  hann  er.  En  ein  er  sú  gáta  sem  altaf  ræðst 
sjálf  þar  sem  kept  er  um  ráðningarnar.  Það  er  gátan^ 
»Hver  er  andríkastur?« 

Guðm.  Finnbogason. 


Fólgin  nöfn  í  rímum. 


Xú  á  tímum  er  það  altítt,  að  höfuiidai  leyni  nöfnum 
«ínum  í  riti,  riti  nafnlaust  eða  noti  dulnefni.  Gengursum- 
um  mönnum  til  feimni,  einkum  ungum  mönnum ;  hjá  öðr- 
um  liggja  hér  til  aðrar  hvatir,  t.  d.  eru  rit  oft  svo  löguð, 
að  höfundar  þeirra  þora  ekki  að  nafngreina  sig  með 
réttu  heiti. 

Nafnlaus  rit  eru  jafngömul  bókmentum  vorum,  íslend- 
Inga.  Hefir  það  verið  þungur  steinn  í  götu  fornfræðinga, 
að  höfundar  fornrita  vorra  hafa  svo  sjaldan  nafngreint 
sig.  Það  mundi  hafa  sparað  mikil  heilabrot  og  getgátur, 
mikinn  pappir  og  mikinn  kostnað,  ef  höfundar  fornrita 
vorra  hefðu  ritað  með  nafnij  eins  og  Ari  fróði  gerir  síðast 
i  íslendingabók.  Vera  má,  að  hér  um  valdi  að  nokkuru 
leyti  það,  að  höfundar  fornrita  vorra  hafa  ekki  að  öllu 
talið  sig  vera  höfunda  eða  semjendur  ritanna,  heldur  skrif 
ara  (eða  »skrá«-setjara),  þvi  að  vitanlegt  er  þaö,  að  flest 
fornrit  vor  eru  skráð  eftir  frásögnum,  meira  og  minna 
icttum,  og  bera  þvi  flest  blæ  sögumannanna  (heimildar- 
niannanna)  bæði  að  efni  og  meðferð,  þar  sem  ekki  er  uni 
sjálfstæða  rannsókn  að  ræða. 

Aftur  á  móti  er  hitt  sjaldgæfara  i  fornritum  vorum, 
að  höfundar  taki  upp  dulnefni  til  auðkennis.  Eg  minnist 
ekki  að  hafa  orðið  þess  var  annarstaðar  í  fornum  rit- 
um   en    i    Katrinardrápu*)    og    i    Völsungsrimum    hinura 


*)  Prentuð  i  Islándische  geistliche  Dichtungen  des  ausgehenden 
Mittelalters,  heraus^egeben  von  B.  Kahle.  Heídelberg,  1898.  —  Og 
Sechs  islandische  Gedichte  legendarischen  Inhalts,  hrsg.  v.  Hans- 
Sperber.     Upsala,  1911. 


Fólgin  nöfn  i  rimum.  119 

fornu*).  í  báðum  þessum  ritum  nefnir  tiöfundurinn  sig 
Vitulus  vates,  þ.  e.  Kálfur  skáld,  hvort  sem  hér  er  um 
sama  mann  að  ræða  eða  ekki.  Það  mun  þó  ætlun  fræði- 
manna,  að  sami  maður  sé  höfundur  beggja  ritanna**). 

Rímnaskáldin  tóku  upp  alveg  sérstaka  aðferð  til 
fólgsnar  nafni  sínu.  Notuðu  þeir  til  þess  heiti  rúnastaf- 
anna.  Oftast  mátti  þá  ráða  nafn  skáldsins  eftir  réttri  röð 
rúnaheitanna,  en  stundum  þurfti  að  raða  þeim.  —  Það  er 
^fni  þessa  greinarkorns  að  skýra  frá  þessari  aðferð,  sem 
nú  er  með  öllu  horfin  úr  skáldskap  vorra  daga. 

Til  eru  kvæði  tvö,  rúnaromsur***).  Af  þeim  er  auð- 
velt  að  nema  heiti  rúnanna,  og  fyrir  því  tek  eg  þær  hér 
iipp.     Er  gildi  rúnastafanna  i  voru  stafrófi  sett  út  undan. 

^     [F  é]  er  frænda  róg    /' 
ok  fiæðar  viti 
ok  grafseiðs  gata. 


*)  Eða  Völsungsrímur  hins  óborna,  pr.  i  Edda  Sœmundar  hins 
fróða,  herausgeg.  von  Th.  Möbius.  Leipzig,  1860.  Sömuleiðis  i  Fernir 
forníslenzkir  rimnaflokkar,  Finnur  Jónsson  gaf  út.  Khöfn  1896.  Og 
enn  i  Bimnasafn,  udg.  af  Samf.  til  udgivelse  af  gl.  nordisk  litteratur 
ved  Finnur  Jónsson,  I.  b.  Kh.  1905—12. 

'^*)  Sbr.  Jón  Þorkelsson:  Digtaingen  pá  Island.  Kh.  1888,  bls. 
235.  Finnur  Jónsson:  Den  oldnorske  og  oldislandske  litteraturs  hi- 
storie,  III.  b.     Khöfn,  1902. 

***)  Siðara  kvæðið  er  prentað  fyrst  i  Litteratura  Runica  eftir  Ole 
Worm.  Khöfn,  1636,  bls.  105—107,  og  i  sama  riti,  2.  útg.,  Khöfn,  1651, 
bls.  95—97.  Þar  er  kvæðið  mjög  illa  útgefið,  sem  við  er  að  búast  á 
þeim  tíma,  enda  mjög  úr  lagi  fært  i  handritum;  engin  tih'aun  er  þar 
gerð  til  þess  að  færa  hana  til  rétts  máls.  W.  Grimm  hefir  tekið  kvæð- 
ið  upp  i  „Ueber  deutsche  Runen".  Göttingen  1821.  Enn  fremur  G.  Th. 
Legis  i  „Fundgruben  des  alten  Nordens",  I.  b.  Lpz.  1829.  Sömuleiðis 
Gudbrandur  Vigfússon  i  „Icelandic  Prose  Reader".  Oxford,  1879,  og 
i  „Corpus  poéticum  boreale".  Oxford,  1883.  Enn  hefir  Kr.  Kálund 
gefið  bæði  kvæðin  út  i  Smástykker  udgivne  af  Samfund  til  udgivelse  af 
gammel  nordisk  litteratur",  nr.  1.  Kh..  1884.  Loks  hefir  Ludv.  F.  A. 
Wimmer  gefið  þau  bæði  út  i  „Die  Runenschrift".  Berlin,  1887.  —  Hafa 
málfræðingar  mjög  «preytt  sig  á  að  færa  kvæðin  til  rétts  máls.  Hér  er 
ekki  rúm  til  þess  að  greina  nákvæmlega  frá  skýringunum,  en  þær  til- 
gátur  teknar,  sem  liklegar  þykja.  Um  þetta  má  enn  visa  ii\  „Smastyk- 
kei  udg.  af  Samf.  til  udg.  af  gl.  nord.  litt.",  nr.  4. 


120  Fólgin  nöfn  í  rimum. 

n     [Úr]  er  skýja  grátr     w,  ú^  t> 
ok  [skaði  þerris*] 
ok  hirðis  hatr. 

h     [Þ  u  r  s]  er  kvenna  kvöl    þ 
ok  kletta  búi 
ok  varðrúnar  verr. 

^     [0  s  s**]  er  aldingautr    o,  ó^  < 
ok  ásgarðs  jöfurr 
ok  valhallar  visi. 

I^     [R  e  i  ð]  er  sitjandi  sæla    r 
ok  snúðig  ferð 
ok  jórs  erfiði. 

^     [K  a  u  n]  er  barna  böl    li^  g 
ok  bardaga  för 
ok  holdfúa  hús. 

)j(     [H  a  g  1***]  er  kalda  korn     h 
ok  krapa  drífa 
ok  snáka  sótt. 

[s     [N  a  u  ð]  er  þýjar  þrá    n 
ok  þungr  kostr 
ok  vássamlig  verk. 

I     [í  s  s]  er  árbörkr     i,  (j,  i),  e%) 
ok  unnar  þak 
ok  feigra  manna  fár. 

J     [Ár]  er  gumna  góði     a,  á 
ok  gott  sumar 
ok  algróinn  akr. 


*)  [Skara  þverrir,  Finnur  Jónsson  og  Wimmer. 
**)  Táknar  þó  sjaldan  Óðin  hjá  rimnaskáldunum,    heldur  er  haft  £ 
venjulegri  merkingu  (haf,  vatn,  svana-gleöi  o.  s.  frv.). 
***)  eða  hagall. 
§)  e  er  og  kallað  s  t  u  n  g  i  n  n  i  s  (s)    og  þá  i  rún  þannig  rist   -[; 


Fólgin  nöfn  i  rímum.  12í^ 


i  (H)     [S  ó  1]  er  skýja  skjöldr    s 
ok  skinandi  röðull 
ok  isa  aldrtregi. 

i   (^)     [Týr]  er  einhendr  áss    t 
ok  úlfs  leifar 
ok  hofa  hihnir. 

^     [B  j  ö  r  k*)l  cr  laufs^að  Ura 
ok  htit  tré 
ok  ungsamligr  viðr. 

Y**)    [M  a  ð  r]  er  manns  gaman 


m 


ok  moldar  auki 
ok  skipa  skreytir. 

h      [L  ö  g  r]  er  vellanda  vatn     l 
ok  viðr  ketill 
ok  glömmunga  grund. 

(^)     [Ýrj  er  bendr  bogi    y,  y 
ok  óbrotgjarnt  járn 
ok  fifu  farbauti. 

Kvæði  þetta  er  ahslenzkt  og  er  tekið  a^  mestu  eftir  út-- 
gáfu    Kr.    Kálunds   i  Smástykker  udgivne  af  Sa;mfund  til^ 
udgivelse    af  gammel  nordisk  litteratur,  nr.   1  sbr.  4.  Kh. 
1884 — 5,  með  hliðsjón  af  L.  F.  W.  Wimmer:    Die  Runen- 
schrift,  Berhn  1887. 

Til  er  og  annað  kvæði  sams  konar,  og  mun  vafalaust 
vera  af  norskum  uppruna,  cn  fært  hér  til  islenzkrar  staf- 
setningar,  eftir  þvi  sem  verða  má,  enda  eru  og  enn  sum* 
erindi  úr  þvi  i  hvers  manns  munni. 

F  é  veldr  frænda  rógi.        f 
Fœðisk  ulfr  i  skógi. 


*)  eða  b  j  a  r  k  a  n. 

**)  Skúli  landfógeti  Magnússon  auðken<li  oft    nafn    sitt   með    þess- 


ari    run. 


jl22'  Fólgin  nöín  i  rimum. 

Úr  er  af  illu*)  jarni.        w,  lí,  v 

Oft  (h)leypr  hreinn  á  hjarni. 

Þurs  velclr  kvenna  kvillu.        þ 

Kátr  verðr  fár  af  illu. 

Ó  s  s  er  flestra  [ferða.  o,  é 

ferill,**)  en  skalpr  er  sverða. 

R  e  i  ð  kveða  (h)rossum  ve(r)sta, 

[Regin  smiö***)  sverðit  bezta. 

[K  a  u  n  cr  beggja  barna      k,  g 

böl,  gerir  ná  fölvan  §) 

H  a  g  a  1 1  er  kaldastr  korna.        1 

Kristr  skóp  heiminn  forna. 

N  a  u  ð  gerir  (k)nappa  kosti.        í 

Naktan  kelr  í  frosti. 

í  s  köllum  brú  breiða.  i,  «',  e, 

Blindan  þarf  at  leiða. 

Á  r  er  gumna  góði.  a,  á 

Get  ek  at  örr  var  Fróði. 

S  ó  I  er  landa  Ijómi.  s 

Lúti  ek  helgum  dómi. 

T  ý  r  er  ein(h)endr  ása.  t,  d^ 

Opt  verðr  smiðr  at  blása. 

[B  j  a  r  k  a  n  er  laufgrœnstr  lima. 

Loki  bar  flærðar  tíma.§§) 

M  a  ð  r  er  moldar  auki.         m 

Mikil  er  greip  á  hauki. 

L  ö  g  r  cr,  er  fellr  úr  f  jalli,        l 

foss;  en  gull  eru  (h)nossir.§§§) 

Ýr  er  vetr-  grœnstr  viða.        y, 

Vant  er,  er  brennr,  at  svíða.f) 


*> 


'■)    Leiðrétting  Finns  Jónssonar  og  S.  Bugge  i  stað  e  1  d  u  járni 
**)    Þ.  e.  haf,  eftir  leiðrétttinga  B.  M.  Ólsens  og  S.  Bugge. 
***)    Tilg.  Guðm.  Björnssonar,  landlæknis. 

§)  Þannig  vilja  Sophus  Bugge   og   Guðmundur   landlæknir  Bjöi 
ufion  taka  þetta  erindi  upp. 

§§)  Svo  tekið  upp  af  Birni  M.  Olsen  og  S.  Bugge. 
§§§)  Tilgáta  rinns  Jónssonar  og  Wimmers. 
t)  Tilgáta  Wimmers. 


FólgÍQ  nöfn  i  rimam.  123 

Eftir  þessu  stafróíi  fóru  rimnaskáldin,  er  þeir  bundu 
siafn  sitt  eða  annarra  manna,  t.  d.  þeirra,  er  þeir  ortu 
rimur  fyrir.  Höfðu  höfðingjar  stundum  rimnaskáld  sér  við 
hönd,  likt  og  konungar  hirðskáld,  og  héldu  vel,  t.  d.  var 
Jón  sýslumaður  Arnason  á  Ingjaldshóli  hinn  mesti  Mæcenas 
eða  styrktarmaður  rimnaskálda.  Til  þess  að  tákna  /*,  mátti 
taka  öU  nöfn  og  kenningar  fjár,  gull,  mundr,  rinarljómí, 
lyngva-beðr  o.  s.  frv.  Til  þess  að  tákna  m,  mátti  taka 
öU  heiti  (kenningar)  á  mönnum.  a  er  ár,  sumar,  vetr  og 
allar  árstiðir,  tólf  mánuðir,  tvö  misseri,  o.  s.  frv.  þ  er 
þurs,  jötunn,  hár  raumr,  Ymir,  Hrungnir  o.  s.  frv.  — 
Fyrir  d  (ð)  er  haft  t  (týr),  það  er  og  kallað  særðr  týr. 
p  hefi  eg  ekki  séð  táknað  i  rimum,  en  líklega  mundi  til 
þess  vera  haft  b.  i  (ís(3))  og  e  er  táknað  jöfnum  heitum, 
enda  var  sjaldnast  gerður  greinarmunur  á  þeim  stöfum  á 
rímnaöldinni,  nema  i  upphafi  orða.  Þó  er  e  stundum 
kallað  stunginn  is  (meiddur,  brotinn). 

Mjög  misjafnlega  tekst  rimnaskáldunum  að  binda  nafn 
sitt,  eins  og  i  skáldskapnum  sjálfum.  Sum  þeirra  fara  og 
ærið  langt  og  jafnvel  lengra  en  leyfilegt  mundi  þykja,  t. 
d.  hefi  eg  séð  a  (ár)  kent  við  (róðrar-)ár,  og  er  þá  býsna 
langt  farið.  Stundum  eru  bönd  nafnsins  svo  flókin,  að 
miklum  erfiðleikum  er  bundið  að  fá  þau  leyst,  jafnvel 
þeim  mönnum,  sem  gott  vit  hafa  á  og  eru  þessu  vanir; 
og  er  þetta  oft  engu  betra  viðfangs  en  erfiðustu  gátur; 
stafar  þetta  oft  af  því,  að  sumar  rímur  eru  að  eins  til  i 
afskriftum  og  þvi  oft  afbakaðar  eða  rangt  lesnar. 

Eg  skal  nú  taka  sem  sýnishorn  nokkur  erindi  eftir 
fáein  hin  helztu  rimnaskáld,  er  þeir  binda  nafn  sitt. 

Fióls  blóma  fegurð^)  sé 
fýsir  þangað  riða^) 
Sumir  mæðast  soj^ginne^) 
svellið  springur^)  viða. 

Eikin  hlómguð^)  alclin^)  regn'^) 
Oðins  hurinn  hreldur^) 


124  Fólfirin  nöfn 


úði^)  sumar^^)  marsins  megn^^) 
mæðir  Hlýrnis  eldur^^). 

Uppheims  funi^^)  dlpta  grund^^) 
ærinn  harmur^^  þjóða. 
Marga  girnir  stytta  stund 
starfi  meður  Ijóða. 

1)  =  Ár  =  a  (á).  2)  =  reið  =  r.  »)  =  nauð  =  n.  *)  Svell  er  k- 
(=  i),  sprunginn  is  er  stimginn  is  (=  e).  Er  þar  þá  komið  út  Arne^ 
svo  skrifað  að  þeirrar  tiðar  hætti.  Fööurnafnið  kemur  í  tveim 
næstu  vísum.  ^)  Björk  =  b.  ^)  Ar  =  a.  ')  =  úr  =  u.  ^)  Oðins  bur 
er  Týr  (t),  en  hreldur  Oðins  bur  er  særður  Týr,  þ.  e.  ð.  ^)  =  úr  = 
u  (v).  1»)  =  ár  =  a.  ")  =  reið  =  r.  ")  =  sól  =  s.  ^^)  =  sól  =  s. 
")  =  08  =  0.     ^^)  nauð  =  n. 

Skáldið  er  því  Arni  Böðvarsson  á  Ökrum  og  stendur 
þetta  í  Völsungarimum,  sem  Árni  orti  fyrir  Jón  sýslu- 
mann  Arnason  á  Ingjaldshóli  árið  1758  (viða  til  i  hand- 
ritum).  Eru  og  flestar  rimur  Árna  tileinkaðar  Jóni  sýslu- 
manni*). 

í   Brávallarrimum   (kveðnum    1760  fyrir    Jón    sýslu- 
mann  á  Ingjaldshóli)  legst  Árni  dýpra.     Þar  bindur  haBn^ 
nafn  sitt  þannig: 

Eih  lúð  drafnar^)  óðar  söng 
orti  og  hrafna  mœði^) 
mynni  hafnar^)  móðu  löng 
meiðast  jafnan  klœði^). 

1)  =  (róðrar-)ár  =  á.  ^)  Hrafn  =  hestur,  hesta  mæði  =  reið  =  r. 
3)  ==  fjörður,  en  fjörður  heitir  og  augur  (sbr.  Harðangr),  en  angur  er 
nauð  =  n.  *)  Móða  =  á;  móöu  klæði  =  ís  =  i;  meidd  móðu-klæði  =  e,~ 
meiddur,  stun^inn  is). 


*)  Arui  Böðvarsson  var  fæddur  1713,  dó  1777.  Hann  þótti  skáld 
gott  og  er  til  eftir  hann  fjöldi  rimna.  Hefir  hann  oft  skrifað  upp  mörg 
eintök  af  rimum  sínum,  sem  sjá  má  af  rimnabókum  i  landsbókasafninu, 
og  sömuleiðis  eftir  aðra.  Eftir  hann  eru  prentaðar  þessar  rimur:^ 
1)  Kimur  afÞorsteini  uxafæti,  Khöfn  1771,  2.  útg.  Khöfn  1858. 
i!)  Agnars  ævi  Hróarssonar,  Hrappsey  1777.  3)  Rímur  af  Ingvari' 
viðförla  og  Sveini  syni  hans,  Hrappsey  1777.     4)  Rimur   af  Ú 1  f' 


Fólgin  nöfn  í  rímum.  125 

Þessi  er  auðveldari : 

Urferð^)  stingur^)  ár^)  reið^)  nauð^) 
eymdin  þung^)  með  sanni 
kvæðin  syngur  sóma  snauð 
sér  og  þér  að  ganni*). 

í)  =  Úr  =  u.      ^)  =  kaun  =  k  eða  g  (hér  g).      ^)  =  a.     *)  =  r, 
*)  =  n.     ^)  =  nauð  =  n, 

Ef  stafirnir  eru  teknir  i  beinni  röð  kemur  út:  ugarnn. 
En  eins  og  áður  er  á  vikið,  verður  oft  að  raða  stöfunum 
til  þess  að  fá  nafnið  út.  Með  röðun  stafanna  kemur  út 
Gunnar.  Vísan  er  tekin  úr  Búa  rimum  Andriðarsonar,  en 
þær  orti  Gunnar  Olafsson  frá  Gufuskálum  árið  1773.  Ekki 
liafa  þær  verið  prentaðar,  en  finna  má  þær  i  handritum. 

Hér  koma  enn  erindi,  sem  raða  verður,  og  það  svo 
að  lesa  verður  á  hebrezku  eða  byrja  á  aftasta  stafnum 
og  halda  svo  áfram  öfugt: 

Saman  kvæði  sögunni  úr 
saman  tvinna  réði 
drösuls  mœða^)  daggar  skúr^) 
dapurt  skýið  léði. 

EíJcidœmi^)  rdnarþak^) 

reyndar  voðir  dikja^) 

vatns  samkvœmi^)  essa  ómak'^) 

útrás  vatna  sikja^). 

/ 
Hlemmur  hjaldurs^)  himna  salt^^) 

hraður  náði  þylja 


Ari  sterka,  kveðnar  af  Árna  og  Þorláki  Graðbrandssyni.  Hafa 
IJlfars-rímur  verið  mjög  vinsælar  hér  og  verið  gefnar  út  þrisvar,  fyrst  i 
Hrappsey  1775;  2.  útg.  Viðey  1834;  3.  útg.  Reykjavik  1906.  —  Eftir 
Árna  er  og  kvæðíð  Skipafregn,  sem  fyrst  er  prentað  i  Hrappsey 
með  Tímarímu  Jóns  Sigurðssonar  1783.  Hefir  það  kvæði  náð  miklum 
vinsældum   og  er  sungið  í  veizlum  og  samkvæmum  enn  i  dag. 

*)  Þ.  e.    gamni,    sem    svo    er    fram    borið    viða,    að    minsta   kosti 
snnnanlands. 


126  Fólgin  nöfn  i  rimum. 

hrotta  baldurs  heitið  alt 
hægt  mun  veita  að  skilja. 

^)  Drösull  =  hestnr,  mæði  hests  =  reið  =  r.  ^)  =i  Ar  =  u, 
8)  =  fé  =  f.  *)  =  is  =  i.  ^)  Voðir  dikja  =  is,  reyndar  voðir  dikja 
=  reyndur  is  =  stunginn  is  =  e.  ®)  lögnr  =  1.  ^)  =  reið  =  r. 
8)  =  ós  =  0  (hér  ö).     ^)  =  is  =  i  (hér  j).     *^)  =  hagall  eða  hagl  =  h. 

Ef  stafirnir  eru  lesnir  aftur  á  bak  kemur  út  manns- 
nafnið  Hjörleifur.  Þessi  erindi  eru  úr  Þjalar-Jóns  rímum 
eftir  síra  Hjörleif  Þórðarson  á  Valþjófsstað*).  Ekki  hafa 
þær  rimur  verið  prentaðar. 

Eins  og  kunnugt  er^  ortu  menn  riraur  um  alla  hluti 
milli  himins  og  jarðar,  að  heita  má.  Til  eru  rimur  út  af 
heilagri  ritningu  eða  einstökum  bókum  hennar,  jafnvel 
Jesú-rímur  eru  til.  Bacchusar-rimur  voru  til,  að  þvi  er 
Grunnavikur-Jón  segir,  sem  tilfærir  nokkur  erindi  úr  þeim, 
en  ekki  hægt  að  svo  stöddu  að  segja  um,  hvort  enn  séu 
til.  Það  er  þvi  ekki  að  undra,  þótt  ortar  hafi  verið  rímur 
af  dæmisögum  Esopus  (Æsopus-rimur).  Þær  orti  sira  Guð- 
mundur  Erlendsson  á  Felli,  sá  hinn  sami  sem  orti  Jesú- 
rimur.  I  Æsopus-rimum  bindur  síra  Guömundur  nafn  sitt 
á  þessa  leið: 

Sturlað  kaunið^)  steypiregn'^) 
stunginn  týr^)  og  maður^) 
elkers-haun^)  og  eymdin  megn^) 
ásinn  þrdbenjaður'^). 


\ 

Aðhnígandi  úr^)  sem  reið^) 
eg  þess  nafnið  játa 

] 

0  Kaun 

=  k  (g),  sturlað  kaun  =  g.     ^)  =  úr  = 

=  u.     »)  = 

--  d  (hér 

ð). 

')  = 

m.      ^) 

elker  =  élker  =  hiœinn,    baun  himins 

=  úr  = 

n.      «) 

= 

nauð 

=  n. 

^)  Asinn  =  Týr  (t),   þráhenjaður  ás  = 

stunginn 

týr  = 

d. 

')  = 

u.    «)  -- 

=  r. 

*)  Sira  Hjörleifur  (d.  1786,  um  nirætt)  þótti  skáld  gott.  Orti  hann 
jafnt  á  latinu  sem  islenzku.  Ekkert  liggur  eftir  hann  prentað  i  heild 
nema  latínsk  þýðing  á  Passiusálmum  Hallgrims  Péturssonar  (Qvinqvaginta' 
psalmi  passionales),  pr.  i  Khöfn  1785. 


Fólffin  nöfn  i  rímuœ.  127 


Golnis  sandinn  geðs  af  leið 
er  greiddi  um  ræðu  máta*). 

Þetta  erindi  er  úr  rimum  af  Sveini  Múkssyni  eftir 
Kolbein  Grimsson**),  og  eru  þær  ortar  fyrir  Brynjólf 
byskup  Sveinsson  að  sögn  Einars  Bjarnasonar  á  Mælifelli 
i  Fræðamannatali : 

Snúðig  för^)  á  isi'^)  er 
ánauð^)  lands  hjá  hlóma^) 
lögur^  ós^  Tcaun'^  eg  lýsi  hér 
með  límuðum  vatna  dróma^). 

^)  Verður  að  vera  =  reið  =  r.  ^)  —  j,  3^  _  ^  4^  Blómi  lands 
björk  (bjarkan)  =  b.  ^)  =  1.  ^)  =  0.  ^)  =  k.  ^)  Vatna  drómi  =  is, 
limaður  vatna  drómi  =  stunginn  is  =  e. 

Með  þvi  að  raða  stöfunum  rétt  kemur  út  mannsnafnið- 
Kolbeirn,  þ.  e.  Kolbeinn.  Það  er  altitt  á  þessum  öldum^ 
16.,  17.,  18.  og  jafnvel  19.  öld,  að  rita  rn  fyrir  nn,  þar 
sem  þeir  staíir  fara  saman  i  samstöfu,  t.  d.  Sveirn,  eirn 
o.  s.  frv. 


*)  Sira  Guðmundur  (d.  1670)  orti  firnin  öll.  Eftir  hann  eru  prent- 
aðir  sjö  sálmar  með  1.  og  3.  útgáfu  Passíusálma  Hallgríms  Péturssonar 
(Hólum  1666,  1682)  („Historia  Pijnunnar  og  Daudans  Drottins  vors  Jesu 
Christi.  Efter  Textans  einfalldre  Hliodan  i  sio  Psalmum  yferfaren,  Af 
S,  Gudmunde  Erlends  Syne").  En  lengur  fylgdust  þeir  ekki  að,  klerk- 
arnir,  og  ekki  hafa  þessir  sálmar  síra  Guðmundar  verið  prentaðir  siðan, 
svo  að  eg  viti. 

**)  Kolbeinn  þessi  (Kolbeinn  Jöklaraskáld)  var  skáld  mikið  og  kall- 
aður  vera  ákvæðaskáld.  Hann  var  sá,  sem  kvaðst  á  við  kölska  („Þetta 
er  engi  skáldskapur,  Kolbeinn !")  og  kvað  hann  i  kútinn.  —  Hefir  Kol- 
beinn  vafalaust  verið  veraldarmaður  og  sjálfsagt  göldróttur  talinn.  En 
þó  er  til  eftir  hann  andlegur  kveðskapur  og  er  það  eitt  prentað  eftir 
hann.  Eru  það  sálmar  út  af  Havermanns  (Avenarii)  bænum  („Nockrer 
Psalmar  sem  syngiast  meiga  Kuolid  og  Morgna  vm  alla  vikuna  .  .  . 
þryckter  a  Hoolum  j  Hiallta  Dal.  Anno.  1682").  Mun  það  kver  vera  mjög 
sjaldgæft.  Ekki  er  það  til  i  bókhlööu  konungs  i  Khöfn  né  i  Fiskes- 
safni,  en  i  landsbókasafninu  er  það  til. 


128  Fólgin  nöfn  i  rimum, 

Magnús  í  Magnússkógum  (f.  1763,  d.  1840)  og  Laug- 
um  kallaður  Jónsson*)  orti  (árið  1823)  Kímur  af  Bernótusi 
Borneyjarkappa,  sem  lengi  hafa  verið  vinsælar  með  al- 
þýðu  manna.     Hann  bindur  svo  nafn  sitt  þar: 

Alfur  geira^)  ekra  frið^) 
opnað  meinið  sára^) 
sullur^)  úði^)  sunna^  blið 
samdi  gnoðir  jára. 

^)  Mannkenning  =  m.     ')  Ar  þýðir  og  árferði,  og  er  þvi  fríð  ekra 
-=    ár    =   a.      ^)    Mein    =    kann,    opnað  mein  =  g.     *)  =  nauð  =  n. 

■»)  =  u  (ú).     ^)  =  sól  =  s. 

Sveinn  Þórðarson  orti  rimur  af  Reinaldi  og  Kósu  árið 
1820.  Nafn  hans  og  föður  hans  er  auðlesið  úr  þessum 
verindum : 

Sólin,  dögg  og  sjávarþak 

særing  Jafnan  skerði, 

reiðin  snögg  og  rauna  blak, 

ráðið  nafnið  verði. 

Auknafn  trölla,  ós  og  reið, 
Oðins  særði  niður, 
dögg  um  völl  úr  lofti  leið, 
lönd  er  nærði  viður. 

.Jón  sýslumaður  Þorláksson  (byskups  Skúlasonar)  virð- 
íst  hafa  verið  rímnavinur  mikiU.  Hann  lagði  út  Tróju- 
manna-sögu  (eftir  Ilias  Hómers?)  og  fekk  til  Jón  skáld 
Jónsson  i  Vattarnesi  að  yrkja  rimur  af  til  handa  Elínu 
systur  sinni.     Þar  bindur  Jón  svo  nafn  sitt: 

Græðis  reifar,  grundin  svans 
gerði  söguna  þylja, 
niður  straums  er  nafnið  hans. 
Nú  mun  hægt  að  skilja. 


*)  en  talinn  sonur  Magnúsar  Pálssonar  Vidalin,  (sbr.  ævisögu  MagQ- 
úsar  eftir  dr.  Jón  Þorkelsson  i  Bernótusarrimum,  2.  útg.  Reykjavik 
J1907.     Visast  þangað  um  Magnús  og  rit  hans). 


Fólgin  nöfn  i  rímum.  129 

Nafnið  er  auðráðið.  Þó  er  n  i  ð  u  r  s  t  r  a  u  m  s  nokkuð 
langt  sótt  tíl  þess  að  þýða  nauð  (=  n),  enda  er  og  i  þess 
stað  i  sumum  handrituiíi  n  a  u  ð  i  n  þ  r  æ  1  a^  og  fer  þá 
alt  vel. 

Rimurnar  voru  jafnvinsælar  meðal  höíðingja  sem  al- 
þýðu  manna.  Menn  i  æðstu  embættum  landsins  ortu  rim- 
ur,  t.  d.  Sveinn  lögmaður  Sölvason  (rimur  af  Gizzuri  jarli 
Þorvaldssyni,  prentaðar  i  Leirárgörðum  1800).  Sjálfir  guðs- 
mennirnir  ortu  rímur,  þrátt  fyrir  mótspyrnu  ýmsra  (eink- 
um  sumra  byskupanna)  gegn  rimunum  óg  öðrum  verald- 
legum  kveðskap.  Jafnvel  síra  Hallgrimur  Pétursson  orti 
rimur.  Hann  hefir  ort  Króka-Eefs-rimur,  rímur  af  Lykla- 
Pétri  og  Magellónu  og  rimur  af  Flóres  og  Leó  (byrjar 
þar  sem  Bjarni  skáldi  Jónsson  hætti).  í  Króka-Refs-rim- 
um  bindur  sira  Hallgrimur  nafn  sitt  svo: 

Hrið  með  gróða,  karfa  kör, 
kaunið  sært  af  undrum, 
ferð  um  ís  og  bauga  bör 
bragina  færði  stundum. 

Til  eru  rimur  af  Marsilius  og  Rósamundu.  Hefir  skáld- 
ið  heitið  Jón  og  ort  rímurnar  fyrir  Ingibjörgu  nokkura, 
eða  tileinkað  henni  þær.  Þetta  má  sjá  af  þessum  erind- 
um  í  rimunum: 

Heiðurs  kæia  heitir  sú 
hruflur  tvœr^)  og  svellin  þrjú'^) 
eik  sem  grær  við  álfta  bú 
essið  slær  hið  breyzka  hjú. 

Hann,  sem  þuldi  hróðrar  kver, 
heitir  kuldi  og  andar  ver, 
heimtuð  skuld,  sem  ei  til  er, 
ekki  duldi  eg  nafnið  hér. 
^)  Þ.  e  tvö  kaun  {gg).     ^)  Þrir  isar  (1  i  i). 

Hitt  er  auðskilið.  En  raða  verður  stöfunum  til  þess 
að  fá  út  nafnið. 

9 


130  Fólgin  nöfn  i  rimum. 

Guðmundur  Bergþórssoii  (f.  1655,  d.  1705)  hefir  orfc 
ókjörin  öll  af  kvæðum  og  rímitm*).  Gruðmundur  hefir 
verið  maður  prýðilega  gefinn  og  víðlesinn.  Hefir  hann 
eflaust  ort  mörg  kvæði  sín  sér  til  afþreyingar,  en  hann 
var  maður  svo  bagaður  á  Kkama,  að  hann  gat  ekki  geng- 
ið  til  vinnu.  —  í  Jadmanns  rimum  og  Hermanns  bindur 
Guðmundur  svo  nafn  siit. 

Sárið,  sl<:úrar  þverir  þrír, 
þegn  af  dignar  stríði, 
ferðir  harðar  tvær  á  týr, 
tjtáði  kvæða  smíði. 

Er  nafnið  auðfundið,  en  raða  verður  stöfunum. 

Þormóður  Eiriksson  i  Gvendareyjum,  sem  kunnur  er 
hverju  mannsbarni  hér  á  landi  af  þjóðsögnum,  sem  um 
hann  ganga,  var  skáld  mikið.  Hann  hefir  ort  Guðbrands- 
rímu  (um  hrakning  Guðbrands  í  Skorey).  Þar  bindur 
hann  nafn  sitt  svo: 

Jötunn  hár  við  jarða  mót 
með  jálka  hvíldar  banni, 
Asgarðs  jöfur,  afskcpt  spjót, 
úði  á  reisumanni. 

Hér  er  það  athyglis  vert,  að  Þormóður  notar  þarna 
hið  forna  (upphaflega)  nafn  rúnarinnar  (o),  Asgarðs  jöfury 
þ.  e.  Óðinn,  en  ekki  ós  (haf,  vatn  o.  s.  frv.)- 


*)  Eogar  eru  rímur  hans  prentaðar,  en  siim  kvæði  hans  eru  prent- 
uð:  Heimspekingasiíóli  i  Hrappsey  ll^  og  aftur  i  Reykjavik 
1845  og  enn  s.  st.  ásamt  Fuglskvæði  1^0.5.  Vinaspegilí 
i  Reykjavik  1845  og  aftur  með  Tólfsona-kvæði  i  Reykjavík  1904. 
—  Guðmundur  telur  upp  rimur  sínar  í  fimtu  rimu  Ferakuts-rimna  (= 
Bálants-rimur),  sem  hann  orti  árið  1701,  og  eru  þær  þessar:  Dinus  rím- 
ur  drambláta,  Jarlmannsrimur  og  Hermanns,  Olgeirs  rimur  danska,  Otú' 
els  rímur,  Samsonar  rimur  (fagra),  Finnboga  rimur,  Valbrands  rimur, 
Trójumanna  rímur,  Kræklinga  rímur,  Bertrams  rimur,  Bósa  rimur,  Eiríks- 
rimur  viðförla,  Hænsa-Þóris  rímur  og  Ferakuts  rimur. 


Fólgin  nöfii  í  rímum.  X3I 

Að  endingu  skal  eg  setja  hér  erindi  eftir  Mels  skálda 
Jónsson*),  tekið  iir  rimum  um  Franz  Dönner;  þar  bindur 
liann  nafn  sitt  svo,  og  er  all-kringilega  gert: 

Sitt  þvi  nafn  hver  nauð^)  til  dró, 
Norðra  knör  sá  fermdi, 
rjáfur  drafnar  heilt^)  á  hjó^^) 
hlé*)  þar  röðulÞ)  vermdi. 

')  =  n.  ^)  lieilt  drafnar-rjáfur  er  ís,  en  ^)  við  það  að  höggva  á 
ísinn,  er  hann  orðinn  stunginn  (=  e),  svo  að  *)  hlé  (liklega  sama  sem 
vök)  er  komið  i  stunguna  (þ.  e.  lögur  =  1)  af  ^)  hita  sólarinnar. 


Það  var  ekki  tilgangurinn  með  þessari  stuttu  grein  að- 
rita  nánara  um  rímur  (né  rúnir)  en  fyrirsögnin  segir  tih 
FuUkomna  rimnaskrá  er  nauðsynlegt  að  gefa  út,  og  yrði 
það  stórt  rit  og  þyrfti  miklar  rannsóknir  til  þess.  —  Jón 
Sigurðsson  hefir  samið  uppkast  til  rimnaskrár  og  er  það 
að  íinna  i  handritasafni  hans  (i  landsbókasafni,  J.  S.  314,. 
8vo.),  en  það  nær  mjög  skamt.  Rímurnar  virðast  vera 
runnar  af  alíslenzkri  rót**).  Gildi  þeirra  er  margvislegt,. 
ekki  að  eins  sem  skáldskapur,  heldur  og  i  menningarsögu,. 
málsögu,  málfræði  o.  fl.  Það  er  ekki  sízt  rimnaskáldunum 
að  þakka,  að  með  alþýðu  hélzt  þekking  á  Eddu  (Skáld- 
skaparmálum,  Eddukenningum).  Hafa  mörg  rimnaskáldini 
verið  stórvel  að  sér  í  þeim  efnum,  eins  og  sjá  má  a5 
nokkuru  hér  að  framan.     Þótt  nú  sé  farið  að  fækka  þeim,. 


*)  Níels  (f.  1783,  d.  1857)  orti  mikið,  mest  rimar,  og  var  hinn 
mesti  sérvitringar,  en  gáfumaður  að  upplagi.  Eftir  hann  eru  prentaðar 
„Rimur  af  Franz  Dönner,  er  var  þiódverskur  Obersti",  Yiðey  1836  og 
„Rímur  af  Flóres  og  Blanzeflúr",  Akureyri  1858. 

**)  Sumar  elztu  rimurnar  hafa  verið  notaðar  við  dansa,  að  þvi  er 
virðist.  Enn  er  órannsakað,  hvort  dansarnir  (vikivakar)  hafa  verið  af 
islenzkum  (norrænum)  uppruna  eða  útlendum.  En  jafnvel  þótt  dansamir 
hafi  i  eðli  sínu  verið  útlendir,  er  ekki  þar  með  sagt,  að  rimurnar  séa 
af  útlendum  toga  spunnar. 

9* 


132  Fólgin  nofn  i  rimum. 

er  yrkja  rímiir,  hafa  þær  þó  haldizt  frá  14.  öld  fram  á 
þennan  dag.  Dofnað  heíir  yfir  þeim  hina  síðari  áratugi, 
og  eru  þær  þó  enn  lesnar  og  kveðnar  á  kvöldvökura. 
Ekki  er  fyrir  það  syiijanda,  að  rimurnar  kunni  enn  að 
komast  i  öndvegi  i  kveðskap  þessa  lands  og  endurfæðast, 
og  þá  h'klega  i  breyttri  mynd  og  meðferð. 

Pdll  Eggert  Olason. 


Bjartsýni  og  svartsýni. 

Alþýðufræðsla  Stúdentafélagsins  (stytt). 


Eg  ætla  að  fara  nokkrum  orðum  um  tvær  ólíkar 
skoðam'r  á  tilverumii.  Þær  eru  eflaust  jafngamlar  og 
mannkynið  sjálft.  Lífið  er  ekki  á  eina  bókina  lært.  Grleði 
og  sorg,  sæla  og  kvöl,  meðlæti  og  mótlæti,  þraut  og  hvild 
skiftast  á  eins  og  dagur  og  nótt.  Svo  er  það  á  lifslei5 
einstaklingsins,  á  lifsbraut  þjóðanna  og  mannkynsins  í 
heild  sinni.  Og  þessi  sifeldi  öldugangur  lifsins  hefir  á  öU- 
um  tímum  verið  eitt  af  viðfangsefnum  þeirra,  sem  hugsað 
hafa  um  lífið  og  tilgang  þess,  allra  þeirra  sem  ekki  »fiutu' 
sofandi  að  feigðar  ósi«.  Eitt  af  þvi  sera  greinir  manninn 
frá  dýrunum  er  þetta,  að  hann  reynir  að  skilja  stöðu  sína 
í  heimi  þeim  sem  hann  er  settur  í,  reynir  að  fá  útsýn  yfir  til- 
drög  og  gang  Hfsins.  Án  vilja  okkar  og  vitundar  erum  við 
öll  komin  inn  í  þennan  heim  og  orðin  þar  hluthafar  í  alls- 
herjar  kaupsýslan,  og  hvort  sem  stofnféð  er  mikið  eða 
lítið,  vcrðum  við  að  eiga  þátt  í  viðskiftunum  —  eða  deyja. 
Margir  láta  sér  liggja  i  litlu  rúmi  hvernig  fer  um  stofnfé 
þeirra.  Þeir  láta  aðra  halda  reikningana  fyrir  sig  og  eru 
ánægðir  meðan  þeir  fá  úttekt,  en  hugsa  aldrei  um  það^ 
hvernig  verzlunin  i  heild  sinni  borgi  sig.  Aftur  eru  aðrir 
sem  ekki  geta  fclt  sig  við  að  vera  óvitandi  um  hag  sjálfs^ 
sin,  né  hitt,  aö  vita  ekkert  um  það,  hvernig  öðrum  geng- 
ur  verzlunin  og  hvernig  hagur  heildarinnar  stendur.  Þeir 
vilja  vita  á  hvaða  grundvelli  þetta  feikna-fyrirtæki  hvilir. 
Þeir  vilja  vita  hvort  verzlunin  borgar  sig,  ekki  að  eins 
fyrir    einstöku    menn,    heldur  og  fyrir  heildina,  og  skyldi 


i34  Bjarfsýiii  og  svaftsýni. 

niðurstaðan  verða  sú,  að  verzlunin  borgi  sig  ékki,  eins  og 
stendur,  þá  vilja  þeir  vita  hvort  það  liggur  i  einhverri 
eðlisnauðsyn  hlutanna,  eða  kemur  af  þvi  að  illa  er  á  hald- 
ið.  Er  lífið  verzlun  sem  borgar  sig,  eða  gæti  borgað  sig? 
Um  það  spyrja  þeir.  Og  eftir  því  hvort  menn  svara  þess- 
ari  spurningu  játandi  eða  neitandi  má  skifta  þeim  i  tvo 
iiokka :  b  j  a  r  t  s  ý  n  a  menn  og  svartsýna. 

Eg  býst  við  að  þið  þekkið  menn  af  báðum  þessuni 
flokkum  og  hafið  tekið  eftir  þvi,  að  þessar  ólíku  lífsskoð- 
anir  eiga  oftast  fremur  rót  sína  i  eðli  manna  eða  upplagl 
heldur  en  i  lifskjörum  þeirra.  »Sinum  augum  litur  hver 
•á  silfrið«,  segir  máltækið,  og  sumir  eru  svo  gerðir,  að  þeir 
líta  ósjálfrátt  helzt  á  skuggahliðarnar  og  hugsa  mest  uni 
það  sem  amar  að  þeim  eða  öðrum,  en  aðrir  hafa  augun 
siopin  fyrir  hverjum  sólskinsbletti  og  dvelja  helzt  með 
hugann  við  bjartar  og  hlýjar  endurminningar.  Eins  getur 
sami  maður  stundum  verið  biartsýnn  og  stundum  svart- 
sýnn.     Það  er  sama  skáldið  sem  kvað: 

„Vort  æskulif  er  leikur, 
sem  líður,  tra-la  la". 

„lífiö  alt  er  blóðrás  og  logandi  und, 

seni  læknast  ekki  fyrr  en  á  aldurtila  stund". 

Slíkir  dómar  eru  og  hljóta  altaf  að  vera  einskonar 
■sleggjudómar.  Þeir  koma  af  því,  að  menn  álykta  af  augna- 
bliksástandi  sínu  og  gera  ráð  fyrir  þvi  að  öll  tilveran  sé 
cins  og  hi'in  virðist  í  svipinn.  Það  er  cálíka  og  ef  maður 
kyntist  t.  d.  einhverjum  Englendingi  sem  reyndist  manni 
illa  og  ályktaði  svo  að  a  1 1  i  r  Englendingar  væru  f úl- 
menni,  eða  kyntist  einhverjum  góðum  Þjóðverja,  og  lykt- 
aði  að  allir  Þjóðverjar  væru  góðmenni.  Slíkt  hendir  marg- 
an.  Ef  stúlka  bregzt  manni,  þá  verður  það  ef  til  vill  til 
þess  að  hann  heldur  að  a  1 1  a  r  konur  séu  hverflyndar,  og 
raular  fyrir  munni  sér  hið  fornkveðna: 

„Meyjar  orði 

skyli  manngi  trúa",  o.  s.  frv. 


Bjartsýni  og  svartsýni.  135 

Allir  slikir  stundardómar  koma  af  því,  að  menn  gleyma 
hve  óendanlega  fjölbreytt  tilveran  er,  gleyma  því  að  gott 
og  ilt,  sæla  og  kvöl,  meðlæti  og  mótlæti  skiftist  á,  og  að 
sami  hlutur  getur  frá  einu  sjónarmiði  verið  góður  og  frá 
öðru  illur.  En  það  ætti  að  vera  auðsætt,  að  enginn  getiir 
gert  upp  lifsreikninginn,  hvorki  fyrir  sjálfan  sig  né  aðra, 
nema  hann  þekki  nákvæmlega  t  e  k  j  u  r  og  ú  t  g  j  ö  1  d,  og 
geti  jafnað  þeim  saman.  Gerum  t.  d.  ráð  fyrir,  að  meta 
mætti  lííið  eftir  því  hve  mikla  sæhi  eða  kvöl  það  hefir  i 
för  með  sér.  Gleðin,  ánægjan,  sælan  væru  tekjurnar, 
sorgin,  óánægjan,  kvaiirnar  væru  útgjöldin.  Mundi  ekki 
hverjum  einum  verða  erfitt  að  gera  upp  þann  reikning, 
þó  ekki  væri  fyi'ir  aðra  en  sjálfan  sig?  Mundi  ekki 
margur  segja  hkt  og  Tegnér  i  einu  kvæði  sinu: 

„Og  loksins  finst  mér  leika  á  þvi  vafi, 
bvort  lifið  glatt  eöa  brygt  mig  oftar  liafi". 

En  hvaða  vandi  væri  þó  það,  að  gera  upp  reikning- 
inn  fyrir  sjálfan  sig,  i  samanburði  við  hitt,  að  reikna  út 
hvort  allar  lifandi  verur  kenna  meiri  sælu  en 
kvalar,  og  meta  þannig  hag  Mfsverzlunarinnar  i  heild  sinni. 
Hver  er  sá,  að  hann  þykist  hafa  mælt  hæð  þeirrar  gleði 
og  nautna  sem  allar  lifandi  verur  njóta,  eða  dýpt  sorgar- 
innar  og  sársaukans  er  þær  kenna?  Hvernig  ætti  hann 
að  fá  vitneskju  um  skoðun,  ekki  aðeins  allra  manna,  held- 
ur  og  allra  fiska,  fugla,  ferfætlinga  og  skriðkvikinda  og  ef  til 
vill  plantnanna  með,  ef  þær  hafa  einhverja  meðvitund?  Eg 
veit  að  enginn  getur  látið  alt  lifandi  greiða  þannig  atkvæði 
um  gildi  hfsins,  en  meðan  þeirri  atkvæðagreiðslu  er  ekki 
lokið,  hefir  enginn  rétt  til  að  halda  þvi  fram,  að  lífsverzl- 
unin  i  heild  sinni  borgi  sig  ekki.  Slik  skoðun  er  ekki  á 
rannsókn  né  reynslu  bygð,  og  getur  aldrei  orðið  bygð  á 
þeim  grundvelli.  Og  reyndar  virðist  alt  sem  lifir  .mót- 
mæla  henni  —  með  þvi  að  lifa  meðan  Kft  er.  En  hér 
við  bætist  það,  að  óvíst  er  hvort  hægt  er  að  meta  gildi 
lífsins  eftir  þeirri  sælu  eða  kvöl  sem  það  veitir,  eða  hvort 


136  Bjartsýni  og  svartsýni. 

sæluþráin  er  dýpsta  hvötin  i  b^:jÓ3tum  mannanna.  Carlyle 
segir  á  einum  stað: 

»Það  er  að  bera  rangar  sakir  á  mennina  að  segja,  að 
þægindiU;  sæluvonin,  launin  —  sykur  og  sælgæti  i  þessum 
lieimi  eða  öðrum  —  knýi  þá  tii  hreystiverka.  Jafnvel 
hinn  litilmótlegasti  dauðlegra  manna  er  göfugri  en  svo. 
Hver  óbreyttur,  bölvandi  liðsmaður,  sem  gengur  á  mála 
til  þess  að  láta  skjóta  sig,  á  sína  hermannsæru,  sem  ekk- 
ert  á  skylt  við  heraga  eða  krónulaun.  Það  er  eldd  sæl- 
gætisát  sem  hinn  vesælasti  Adamssonur  óljóst  þráir,  held- 
ur  hitt,  að  gera  það  sem  göfugmannlegt  er  og  rétt  og  að 
sanna  i  himinsins  augsýn  goðkynjað  eðli  sitt.  Kendu  hin- 
um  sljófasta  vinnuþræl  ráðið  til  að  gera  þetta,  og  hann 
fyllist  hetjumóði.  Eríiði,  sjálfsafneitun,  pislarvætti,  dauð- 
inn  eru  tælitafn  mannlegs  hjarta«. 

Eitt  gullfallegt  kvæði  eftir  Stephan  G.  Stephansson 
heitir  Vetrar-riki.  Eg  get  ekki  stilt  mig  um  að  setja 
það  hér.     Kvæðið  er  svona: 

Þú  krimpar  þig  hálfgert  við  kuldann  liér  nyrðra 
Og  klökugu  fjöUin  sem  girða  raann  af. 
En  unir  þér  betur  við  sólskinið  sjðra 
Og  sumarið  langa  og  brúnaslétt  haf. 

En  klakann  og  mjöUiua  met  eg  þér  betur, 
Þvi  mjallar  og  klakaus  eg  fósturbarn  er  — 
Og  ég  ái  æfinni  oftast  nær  vetur 
Einn  fleiri  en  sumrin  min  —  hvernig  sem  fer. 

Eg  veit  það  er  indælt  við  sjávarins  sanda, 
Þá  sólarlags  gullþiljum  ládeyðan  felst 
En  þar  kysi  eg  landnám  sem  langflestir  strauda, 
Ef  liðsint  eg  gæti  —  eg  bygði  þar  helzt. 

Eg  veit  það  er  lánsæld  að  lifa  og  njóta, 
Að  leika  og  hvila  sem  hugurinu  kýs  — 
En  mér  finst  það  stærr.i  að  stríða  og  brjúta 
I  stórhríðum  æfinuar  raannrauna  is. 

Þann  ferðamann  lúinn  eg  lofa  og  viröi, 
Sem  lifsreynslu  skaflaua  brýtur  á  hliö, 
En  lyftir  samt  æfinnar  armæðu  byrði 
A  axlirnar  margþreyttu  og  kiknar  ei  viö. 


Bjartsýai  og  svartsýni.  \ST 

Og  oft  fanst  mér  vorhata  viðreisiiiu  bliöust, 
Sem  veturinu  langstæöi  nær-seildist  til, 
Og  kveldskiniö  indælast,  hvíldiu  sú  þýöust 
Sem  kom  þegar  slotaði  myrkviðris  byl. 

Sá  hetjuhugur,  sein  IJómar  í  þessu  kvæði,  logar  á  dýr- 
asta  kveik  hfsins,  og  ber  því  skærari  birtu,  sem  myrkri& 
er  meira  umhverfis  Flestir  munu  flnna  inst  i  sál  sinniy 
að  hfið  verður  ekki  tahð  einskis  virði  meðan  shk  Ijós  loga. 

Eg  býst  nú  við  að  þið  án  frekari  röksemda  falhst  á^ 
að  það  væri  fávislegt  af  nokkrum  manni  að  þykjast  geta 
gert  upp  reikning  ahs  hfs  á  jörðunni  og  sagt  hvort  bú- 
skapurinn  borgar  sig  eða  ekki.  Það  væri  fuUvel  gert,  ef 
einhver  gæti  Lagt  fram  giöggan  reikning  yfir  hf  sjálfs  sín 
og  svarað  spurningunni,  hvort  hann  hefði  fundið  meira 
af  góðu  en  ihu  i  heiminum,  hitt  fleiri  valmenni  en  fúl- 
menni,  orðið  fyrir  meira  meðhcti  en  mótiæti  o.  s.  frv. 
Ef  hver  og  einn  héldi  þannig  reikning  fyiúr  sjálfan  sig^ 
þá  gæti  það  orðið  undirstaða  undir  dóma  um  það,  hvernig 
heilum  hópum  manna  reyndist  þessi  heimur  sem  þeir  Hfa 
í,  og  reynsluþekkingin  íi  þessu  efni  orðið  viðtækari  og 
viðtækari,  að  þvi  er  virðist.  Gerum  þá  ráð  fyrir,  að  við 
hefðuni  þannig  i  höndum  hfsreynshi  fjölda  manna,  er  kora- 
ist  hefðu  að  þeirri  niðurstöðu,  að  hf  þeirra  væri  þrotabiV 
að  hfsbúskapur  þ  e  i  r  r  a  hefði  ekki  borgað  sig.  Mundum 
við  geta  dregið  af  þvi  nokkrar  ályktanir  um  okkur  sjálf 
eða  það  hvernig  okkur  mundi  reynast  heimurinn?  Eg 
held  við  gætum  það  ekki.  Þrátt  fyrir  öil  þrotabú  verald- 
arinnar,  byrja  nýir  og  nýir  menn  búskap,  af  þvi  þeir  vita 
að  það  sem  einum  mistekst  getur  öðrum  tekist,  cf  hann 
fer  hyggilegar  að  og  forðast  ófærurnar  sem  hinir  hafa 
lent    í. 

Og  hér  kem  eg  nii  að  þvi  scm  er  mergurinn  málsins, 
cn  hann  er  þetta :  Hvernig  manni  reynist  hei  m- 
u  r  i  n  n,  þ  a  ð  f  c  r  e  f  t  i  r  þ  v  í,  h  v  e  r  n  i  g  m  a  ð  u  r  er 
o  g    li  V  e  r  n  i  g    m  a  ð  u  r    hagar   s  c  r. 

Heimurinn  er  svo  ócndanlega.  íjölbrcyttur,  að  jafnvel 
hvcr  einstakur  hhitur  heflr  flciri  ciginlcika  en  unt  er  upp- 


"138  Bjartgjni  og  svartsýni. 

.að  telja  i  fljótu  bragði.  Enginn  maðiir  er  svo  lærður  eða 
svo  athugull,  að  hann  geti  greint  nema  örlítið  brot  af  öllu 
þvi  sem  um  er  að  vera  i  kringum  hann.  Það  sem  vér 
sjáum  og  heyrum  er  aldrei  nema  ú  r  v  a  1  af  þvi  sem  fyrir 
hendi  er,  og  vér  sjáum  að  jafnaði  fátt  annað  en  það  sem 
vér  leitum  að.  »Leitið  og  munuð  þér  finna«,  er  eitt 
hið  djúpúðgasta  ráð  sem  mönnunum  hefir  verið  gefið.  Til 
.að  finna,  verður  oftast  að  leita  og  leita  v  e  1.  En  þá  er 
.auðsætt,  að  elcki  er  sama  að  hverju  leitað  er,  og  að  öll 
iífsreynslan  verður  eftir  því,  að  hverju  er  leitað  og  hvern- 
ig  og  hvar  er  leitað.  Grasafræðinguriun  kemur  heim  iir 
'leit  sinni  með  fjölda  fágætra  jurta,  sem  ógrasafróður 
fylgdarmaður  hans  hafði  ekkert  tekið  eftir,  af  þvi  að  hann 
iþekti  Qkki  jurtirnar  og  vissi  ekki  að  hverju  hann  átti  að 
leita.  Gulleitarmaðurinn  finnur  gullið  þar  sem  aðrir  höfðu 
oft  gengið  og  aldrei  rekist  á  neitt  gull,  af  þvi  þeir  voru 
€kki  að  leita  og  voru  ekki  glöggir  á  gullið.  En  fyrir  þeim 
;sem  leita  eins  og  aulabárðar  fer  oft  likt  og  í  vísunni: 

„Grammatikus  greitt  ura  völl 
gekk  með  tinukerin. 
Hann  liirti  spörðin,  eg  held  öU, 
en  eftir  skildi  berin". 

Svona  er  þessu  farið  i  öllum  efnum.  Sá  sem  t.  d. 
leitar  alt  af  að  björtu  hliðunum  á  hverjum  hlut,  leitar  að 
þvi  góða  hjá  mönnunum,  leitar  að  þvi  sem  verða  má  helzt 
til  bjargar  i  hverjum  vandræðum  sem  að  höndum  bera  — 
hann  finnuroftast  það  scm  hann  leitar  að,  þvi  »fátt  er  svo  ilt 
að  einugi  dugi«.  Hinn  sem  hefir  alt  af  augun  opin  að  eins 
fyrir  skuggahliðunum,  leitar  að  þvi  sem  ilt  er  i  fari  ann- 
ara  og  öllu  því  sem  til  hindrunar  er  og  ama  —  hann 
finnur  lika  það  sem  hann  leitar  að,  þvi: 

„löstu  og  kostu 
bera  lýða  synir 
blandna  brjóstum  í", 

og  alstaðar  eru  einhverir  annmarkar  á,  ef  vel  er  leitað. 
Þess  vegna  getur  einn  komið  heim  með  sólskin  i  sál  og 
fjölda    fagurra    cndurminninga   um    mcnn    og   málefni  úr 


Bjartsýni  «g  svíirtsýni.  139 

:fiömu  fcrð  sem  annar  kom  úr  með  kalda  skugga,  ömiu- 
lega  reynslu  um  vonsku  mannanna  og  illkvitni  atvikanna. 
Báðir  gengu  u-m  sama  völlinn  með  tinukerin  sín,  en  ann- 
ar  hirti  berin,  hinn  spörðin.  Og  hvor  um  sig  má 
sjálfum  sér  þakka  eða  kenna  það  sem  hann  fann,  þvi 
hvorttvcggja  var  fyrir  hendi. 

Vér  sjáum  þá  á  þessu,  að  þaö  er  í  rauninni  rangt  að 
spyrja  hvor  haíi  réttara  fyrir  sér,  bjartsýni  maðurinn  eða 
svartsýni  maðurinn.  Þeir  hafa  btáðir  jafnrétt  fyrir  sér,  að 
því  leyti  sem  hvor  um  sig  segir  aðeins  hvað  h  a  n  n  haíi 
fundið.  Reynsla  beggja  er  jafngiid,  jafnsönn  fyrir  hvorn 
þeirra  um  sig,  svo  langt  sem  hún  nær:  Svona  hefir  þeim 
reynst  að  lifa.  En  þegar  við  vitum  hvernig  á  þvi  stend- 
ur,  að  þeim  reyndist  hfið  svona  misjafnt,  þegar  við  vitum 
að  þeir  fundu  sitt  hvor  af  þvi  að  sinn  leitaði  að  hvoru, 
þá  vaknar  ný  spurning,  og  hún  er  þessi:  Hvort  er  betra 
að  vera  bjartsýnn  eða  svartsýnn,  eða  hvort  ætti  maður 
heldur  að  vera,  ef  sh'kt  er  manni  með  einhverjum  hætti 
i  sjálfsVald  sett? 

Svarið  hggur  opið  fyrir.  Það  fer  eftir  því,  hvort  þér 
þykir  betra  að  finna  Ijósið  eða  myrkrið,  gleðina  eða  sorg- 
ina,  berin  eða  spörðin.  Ef  þú  vilt  finna  hið  bjarta,  hið 
fagra  og  góða,  þá  leitaðu  alstaðar  að  því.  Að  vera  bjart- 
sýnn  er  að  leita  að  Ijósinu  og  vera  næmur  fyrir  því,  vera 
fundvís  á  það.  Að  vera  svartsýnn  er  að  leita  að  skugg- 
unum,  vera  fundvís  á  þá.  En  þetta  má  temja  sér  eins  og 
annað.  Hæfileikarnir,  upplagið  er  að  vísu  mismunandi. 
Sumir  eru,  eins  og  eg  tók  fram  i  upphafi,  hneigðari  í 
aðra  þessa  stefnu  en  hina,  en  eins  og  sá  sera  hefir  htiö 
söngeyra  getur  með  ástundun  orðið  næmari  á  tóna  og 
tónasambönd,  eins  er  með  þetta  í  öllum  efnummábæta 
nokkuð  hæfileika  sina  ef  þeim  er  vel  beitt.  Ef  við  þess 
vegna  trúum  því,  að 

„glnðnm  er  betra 

eii  gliipnanda 

livat  sem  at  hendi  kemr" 

þá  verður  það  bein  skylda  okkar  að  temja  okkur  glögg- 
skygni  á  alt  það  sem  gleður  og  hressir,  temja  okkur 
bjsLrtsým. 


I'IO  Bjartsýni  og  svartsýni. 

En  nú  get  eg  hiigsað  mér  að  einhver  segi  sem  svo: 
Það  væri  dálaglegt  eða  hitt  þó  heldur,  ef  menn  byggjust 
altaf  við  þvi  bezta.  Með  því  yrði  hfið  eintóm  vonbrigði. 
Fæstar  vonir  rætast.  Sá  sem  treystir  flestu  vcrður  oftast 
svikinn.    »Engum  trúa  ekki  er  gott,  en  öllum  hálfu  verra«. 

Þessu  svara  eg  svo:  Það  að  vera  bjartsýnn  er  ekki 
sama  sem  að  vera  heimskur,  ekki  sama  sem  að  loka  aug- 
imum  fyrir  öllu  sem  ilt  er,  stinga  flngrunum  í  eyrun,  þeg- 
ar  eitthvað  hljómar  illa,  eða  taka  fyrir  neflð,  þegar  eitt- 
hvað  er  vont  á  lyktina.  Að  vera  bjartsýnn  er  ekki  sama 
sem  að  flýja  óþægindin  og  örðugleikana,  eða  Mta  eins 
og  þeir  væru  ekki  til.  En  að  vera  bjartsýnn  er  það  að^ 
liafa  stöðugt  opin  augun  fyrir  þvi  sem  kann  að  leynast 
af  góðu  i  hverjum  hlut,  vera  á  varðbergi,  livort  ekki 
finnist,  þegar  að  er  gáð,  einhver  lyfsteinn  i  hjöltum  sverðs- 
ins  sem  særði  mann,  lyfsteinn  sem  græðir  sárið.  Sá  sem 
er  bjartsýnn  getur  verið  jafnskarpskygn  á  það  sem  mið- 
ur  fer,  eins  og  hinn  svartsýni,  en  að  hann  sérhvaðaðer 
verður  honum  aðcins  tilefni  til  að  lcita  að  ráðum  til  að^ 
bæta  úr  því,  og  hann  verður  þvi  fundvísari  á  þau  ráð,  sem 
hann  er  bjartsýnni.  Einkenni  bjartsýna  mannsins  er  yfir 
höfuð  það,  að  hann  spyr  ekki  aöeins  um  það  hvað  er^ 
heldur  og  mikki  fremur  um  hitt,  hvað  g  æ  t  i  orðið,  og  sii 
lifsstefna  cr  tilverunni  miklu  samkvæmari  en  hin  sem 
altaf  skoðar  það  sem  e  r  eins  og  það  væri  svo  1  eitt  skifti 
fyrir  öll.  »Ekkcrt  e  r,  cn  alt  er  að  v  c  r  ð  a«,  sagði  forn- 
griskur  spckingur,  og  má  það  til  sanns  vcgar  færa.  Þa5- 
sem  var  rétt  áðan,  það  er  orðið  breytt  nii  og  breytist  á 
næstu  stundu,  cn  hvernig  það  brcytist,  hvað  úr  þvi  verð- 
ur,  það  er  okkur  of t  að  meira  eða  minna  lcy ti  i  sjálf vald 
sctt.  Þvi  að  við  vinnum  mcð  að  vcraldarsmiðinni  og  sumt 
af  þvi  sem  til  hennar  þarf  vcrður  til  okkar  að  sækja.  Bú- 
skapur  tilvcrunnar  er  ckki  bctri  en  það,  að  lánstraust  eða 
traustslán  er  henni  nauðsynlcgt.  Sumt  getur  aldrei  orðið- 
án  þess  að  trúað  sé  á  það  áður  cn  það  vcrður.  Við  gæt- 
um  ckki  einu  sinni  hrcyft  hönd  eða  fót  af  sjálfsdáðum,  ef 
við  tryðum  þvi  ckki  að  við  gætum  það.      Hvenær  mundí 


Bjartíiýin  og  svartsýni.  141 

t.  d.  hús  vcrðti  reist,  tún  sléttað,  vegur  lagður,  eöa  nokk- 
ur  uppgötvuii  gcrð,  ef  ekki  væri  trúað  á  það  lyrirfi'am, 
að  þetta  mætti  takast.  Mörgum  lieíir  tckist  það  sem  aðr- 
ir  vantreystu  honum  til,  fyrir  það  að  hann  treysti  sér 
sjálfur.  Hins  vegar  hcfir  oft  maður  reynst  vei  fyrir  það 
-eitt  að  aðrir  væntu  þess  af  honum.  Jafnvcl  fantur  getur 
reynst  drengur  þeim  sem  fölskvalaust  treystir  honum;  og 
hver  maður  sem  nokkur  taug  er  í,  finnur  að  traust  annara 
leggur  honum  því  helgari  slcyldur  á  hcrðar  sem  það  er 
óverðskuldaðra.  Þannig  reynist  trúin  á  hið  góða  lyfti- 
stöng  til  að  hefja  lííið  á  hærra  stig. 

Vantraustið,  svartsýnið,  cr  eins  og  farg  eða  martröð  á 
forjóstum  manna.  Það  lamar  framlívæmdaþrótt  þess  sem 
elur  það,  og  hann  sýkir  aðra  út  frá  sér,  þvi  mennirnir  eru 
svo  gerðir,  að  þcir  trúa  oftast  ósjálfrcátt  er  þeir  sjá  trúna 
i  augum  eða  atburðum  annara,  en  verða  vondaufir  af  að 
sjá  vonleysið  á  öðrum. 

Bjartsýnið  er  hvarvetna  vottur  um  lífsþrótt  og  heil- 
brigt  lif.  Við  verðum  að  sama  skapi  bjartsýnir  sem  við 
erum  vaxnir  þeim  kröfuni  er  hfið  gerir  til  okkur.  Bjartsýnið 
er  skoðunarháttur  hins  hrausta  og  hugprúða,  sem  aldrei 
æðrast.  »Þat  skaltu  vita,  at  enn  lifa  Iiendr  Hrólfs,  þó 
fætrnir  sé  farnir«,  er  þeirrar  ættar.  Og  kenning  forfeðra 
okkar  var: 

„Glaðr  ok  reifr 
skyli  gumna  hverr, 
unz  sinn  biðr  baua". 

Guðm,  Finndogason. 


Kopernikus. 


í  fyrirlestri  herra  Guðm.  landlæknis  Björnssonar  »Unp 
jarðarfarir,  bálfarir  og  trúna  á  annað  lif«  (Skirnir  1913)  er 
niinst  á  þann  mann,  er  eg  rita  um  þátt  þenna^).  Eg  veit  það 
vel,  að  nafn  hans  er  mörgum  kunnugt,  svo  og  þetta,  er 
segir  í  fyrirlestri  þeim  er  eg  nefndi,  að  hann  »arfleiddi 
mannkynið  að  nægum  sönnunum  fyrir  því,  að  jörðin  er 
ekki  miðdepill  alheimsins;  hún  gengur  kringum  sólina,  en^ 
ekki  sólin  kringum  hana.  Og  reikistjörnurnar  5,  sem  við 
sjáum,  ganga  líka  kringum  sól:  jörðin  er  reikistjarna,  og 
tunglið  gengur  kringum  hana.  En  utan  yfir  öllu  þessu 
er  himinfestingin  með  fastastjörnunum,  veraldarskurnið; 
—  við  þvi  haggaði  Kopernikus  ekki«.  En  hins  vegar 
þykist  eg  vita,  að  þeir  muni  fremur  fáir  vera  á  voru 
landi,  er  frekari  deili  vita  á  merkismanni  þessum,  er  svo  er 
mikils  um  vert  í  framfarasögu  mannkynsins,  að  hannreis- 
ir  upp  merkið,  það  er  fylgja  skyldi,  til  að  drepa  niður 
villu,  hjátrú  og  vanþekkingu,  og  leiða  mannkynið  til  rétt- 
ari  skilnings  á  sjálfu  sér,  —  þótt  aðrir  beri  síðan  merkið* 
fram  til  fullkomins  sigurs.  Það  er  enginn  furða,  þótt 
íiestir  viti  lítið  um  mann  þenna,  þar  sem  tæplega  er  nafns 
hans  getið  í  íslenzkum  bókum.  Fyrir  því  rita  eg  þátt 
þenna,  að  mönnum  yrði  nokkuð  meira  um  hann  kunnugt. 

Niklas  KoppeniigJc  er  maður  nefndur.  Hann  var  kaup- 
niaður   á  Pólverjalandi  i  borg  þeirri  er  Krakov  heitir,  og 


^)  í  fyrirlestrínum  segir,  að  Kopernikus  hafi  dáið  1520.  Það  er 
eigi  rétt.  Öllum  bókum,  þeim  er  eg  hefi  séð,  ber  saman,  að  hann  hafí 
dáið  21.  dag  maimánaðar  1543. 


Kopernikus.  143 

var  höfuðborg  þar  í  landi.  Hann  var  auðugur  maður  og 
vel  metinn.  Siðar  fluttist  hann  norður  i  land  til  borgar 
þeirrar^  er  Thorn  heitir,  og  stcndur  við  Weichselá.  Þar 
var  hann  og  káupmaður  og-  hkaði  öllum  vel  við  hann  og 
hélt  hann  virðingu  bæjarmanna  alla  stund.  Þar  kvæntist 
hann  og  átti  4  börn  með  konu  sinni:  sonu  tvo  og  dætur 
tvær.  Hinn  cldri  sonurinn  hét  Andreas^  en  hinn  yngri 
bar  nafn  föður  síns,  og  er  hann  almennt  nefndur  Nikolaus 
Kopernikus,  og  er  þá  nafn  hans  lagað  eftir  latínumáli,  og 
er  þessi  maður  sá,  er  hér  ræðir  um.  Hann  er  fæddur  19. 
dag  febrúarmánaðar  1473,  og  var  10  ára,  er  faðir  hans 
andaðist  (1483).  Stóð  þá  ekkjan  uppi  með  börn  sin,  en 
átti  hið  bezta  athvarf,  þar  sem  var  bróðir  hennar,  Lúkas 
Watzelrode^  er  þá  var  borgarstjóri  þar  i  bænum,  en  varð 
skömmu  síðar  biskup  í  Ermlands-biskupsdæmi.  Hann  tók 
Kopernikus  að  sér  og  sá  um  uppeldi  hans  og  mentun,  og 
nam  pilturinn  fyrst  skólanám  þar  i  Thorn,  en  er  þvi  var 
lokið,  og  hann  hafði  aldur  til  og  þroska  fór  hann  til  há- 
skólans  i  Krakov  og  var  þá  19  ára.  Þar  dvaldi  hana 
um  3  ár  og  lagði  þar  stund  á  stærðfræði  og  stjörnufræði. 
Biskupinn  hafði  heitið  þeim  bræðrum  því,  að  þeir  skyldu 
fá  kórsbróðurembætti  við  dómkirkjuna,  er  staða  sú  yrði 
laus.  Fyrir  þvi  sótti  Kopernikus  til  háskólans  i  Bologna 
á  ítaUu,  til  að  nema  lög  (kirkjulög)  og  búa  sig  svo  undir 
cmbætti  það,  er  hann  átti  i  vændum,  og  átti  hann  að  vera 
þar  um  3  ár.  En  varla  mun  hann  hafa  stundað  laganámi^ 
af  kappi,  þvi  að  allur  hugur  hans  hneigðist  að  stærðfræði 
og  stjörnufræði  og  hlýddi  hann  þar  á  fyrirlestra  háskóla- 
kennara  i  þeim  greinum,  og  varð  þeim  handgenginn.  En. 
um  þetta  leyti  varð  laus  kórsbróðurstaða  í  Frauenburg, 
og  fekk  hann  þá  stöðu.  Launin  voru  8000  kr.  að  voru 
peningagildi,  og  hafði  hann  því  næg  efni,  til  að  stunda 
nám  erlendis,  enda  fekk  hann  orlof  um  3  ár,  og  fór  hann 
þá  til  Kómaborgar  (árið  1500)  og  flutti  þar  fyrirlestra  um 
stærðfræði  og  stjörnufræði.  Hvarf  hann  þá  heim  ári5- 
eftir,  en  sótti  það  fast,  að  fá  enn  orlof,  til  að  nemalæknis- 
fræði   við   háskólann   i   Padúa,  svo  að  hann  gæti  læknað^ 


144  Kopernikus. 

-embættisbræður  sína.  Kórsbræður  vcittu  honum  leyíið,  og 
fór  liann  þá  til  Padúa,  og  stunclaði  læknisfræðina,  en  jafn- 
framt  fekst  liann  við  kirkjulaganám,  og  varð  doktor  í 
kirkjurétti  i  Ferrara  (1503).  Þá  sneri  Iiann  lieim  aftur  og 
þótti  nú  fulllærður,  svo  sem  bezt  mátti  verða.  Hann  tók 
nú  við  embæ^ti  sinu  og  rækti  það  um  3  ár,  en  þcá  fórsvo, 
að  hann  fekk  enn  orlof  kórsbræðra,  að  hann  gæti  verið 
með  móðurbróður  sinum,  og  átti  að  vera  læknir  hans  og 
ritari.  Staða  biskups  var  um  þessar  muudir  ærið  erfið 
sölvum  deilu  mikillar,  er  þá  stóð  meðal  Pólverja  og  hinn- 
.ar  þýzku  riddarareglu,  þar  sem  stórmeistari  reghmnar 
vildi  eigi  hylla  konung  Pólverja.  Fyrir  f jórum  tugum 
ára  hafði  riddarareglan  orðið  að  láta  af  liendi  Vestur- 
Prússland  og  borgirnar  Danzig  og  Thorn,  svo  og 
Ermlands-biskupsdæmi,  og  fá  Pólverjakonungi  i  hendur, 
en  tekið  Austur-Prússland  að  léni;  en  nú  vildu  þeir  rétta 
hlut  sinn.  Mátti  vcl  svo  fara  að  þeir  tækju  Ermlands- 
biskupsdæmi  herskildi,  áður  cn  nokkur  hjálp  gæti  komið 
af  hendi  Pólverja.  Stórmeistari  reyndi  að  fá  biskup  til 
að  bregða  trúnaði  við  Pólverja  og  hét  öllu  fögru,  en  bisk- 
up  fór  undan  i  ílæmingi  og  dró  alt  á  langinn.  Biskup  var 
þá  einatt  á  ferðalagi  til  Krakov,  og  fygldi  Kopernilcus 
honum  og  tók  þátt  i  öllu  því,  er  biskup  varð  að  sinna. 
Þá  er  biskup  var  á  heimleið  frá  Krakov  (1512),  tókhann 
sótt  harða,  komst  þó  til  Thorn  og  andaðist  þar. 

Það  voru  6  ár,  er  Kopernikus  dvaldi  með  Watzel- 
rode  biskupij  og  var  þá  bústaður  hans  i  biskupshölUnni  í 
Heilsberg,  og  þótt  hann  hefði  þcá  mörgum  störfum  að 
gegna  i  þjónustu  biskups,  gleymdi  hann  ekki  stcærðfræð- 
inni  og  stjörnufræðinni,  þvi  að  einmitt  á  þessum  tíma,  er 
hann  var  mörgum  önnum  bundinn,  fór  hann  fyrst 
fyrir  alvöru  að  reyna  að  gera  sér  skynsamlega  grein  fyr- 
ir  alheiminum  og  gangi  himinhnattanna  og  hugsa  ræki- 
lega  skoðun  þá,  er  hann  siðar  kom  fram  með  og  varð  að 
fullri  sannfæringu  i  huga  hans. 

Eftir  lát  móðurbróður  sins  fór  Kopernikus  aftur  til 
Frauenburg    og   tók    embætti  sitt  og  stýrði  kórsbræðrum. 


Kopernikus.  145 

;Bústað  fekk  hann  ao  óskum  í  turni  í  borgarmúrnum  og 
var  þaðan  víðsýni  mikið.  Þar  gat  hann  gert  athuganir 
sínar  í  bezta  næði,  en  svo  stóð  eigi  lengi,  að  eins  4  ár, 
þá  lenti  hann  aftur  i  umsvifum  og  ónæði  og  annarlegum 
störfum,  þvi  að  1516  sendu  kórsbræður  hann  til  hallar 
þeirrar,  er  Allenstein  hét,  og  átti  hann  að  vera  þar  léns- 
maður  yfir  eignum  dómkirkjunnar,  en  dómkirkjan  átti  ná- 
lega  þriðjung  allra  jarða  í  biskupsdæminu,  en  jarðeignir 
þessar  lágu  fjarri  dómkirkjunni  umhverfis  AlIensteinhöII. 
Xopernikus  átti  að  vera  lénsmaður  yfir  jörðum  þessum, 
stýra  f  jármálum  öllum  og  vera  æðsti  dómari  í  klerkamál- 
um  og  leikmannamálum.  Staða  þessi  var  afar-erfið  og 
umsvifamikil,  og  ekki  bætti  um,  að  stórmeistari  hinna 
þýzku  riddara  leyfði  liðsmönnum  sínum  rán  og  gripdeildir 
í  biskupsdæminu,  er  hann  gat  eigi  goldið  þeim  mála.  En 
Kopernikus  var  fullkomlega  vaxinn  þessari  vandasömu 
stöðu,  og  sýndi  dugnað  hinn  mesta  og  viturleik  i  stjórn 
mála  þeirra  allra,  er  honum  voru  á  hendur  falin.  Þarna 
var  hann  i  þrjú  ár,  svo  sem  á  var  kveðið  i  öndverðu,  og 
komst  þaðan  heill  á  húfi  (1519)  og  settist  aftur  i  turninn 
sinn.  En  nú  var  svo  málum  komið  milli  Pólverja  og 
hinna  þýzku  riddara,  að  styrjöld  var  orðin  úr,  og  settust 
riddarar  um  Frauenstein,  og  gat  Kopernikus  úr  turni  sín- 
um  daglega  séð  umsátursherinn.  Kórsbræður  flýðu  úr 
borginni,  allir  nema  Kópernikus;  hann  sat  kyr.  Biskup 
brast  áræði  til  að  fara  á  fund  stórmeistara  i  samninga- 
erindum,  og  bað  Kopernikus  fara,  og  tókst  hann  þann 
vanda  á  hendur.  Einmitt  á  þessum  tima  gerði  Kopernik- 
us  stjörnufræðilegar  athuganir,  og  má  af  því  ráða,  hversu 
áhugi  hans  var  mikill  á  því  efni.  Pólskur  her  barg  borg- 
inni.  Stórmeistari  varð  frá  að  hverfa  með  her  sínum,  og 
fór  þá  um  biskupsdæmið  austur  á  bóginn  með  báli  og 
brandi,  ránum  og  manndrápum. 

Þá  er  her  óvina  var  á  brautu,  komu  kórsbræður  aftur 
og  dáðust  allir  mjög  að  þreki  Kopernikusar  og  hugrekki, 
og  urðu  á  það  sáttir,  að  skipa  hann  aftur  lénsmann  á 
Allenstein    (1520),    og    tók   hann   kjörinu,    þótt    eigi  væri 

10 


146  Kopernikus. 

liættulaust,  því  að  stórmeistari  hafði  i  hótunum.  að  hanm 
mundi  taka  höllina  herkildi.  En  Kopernikus  gat  hamlað 
því,  að  svo  yrði,  og  er  friður  komst  á,  var  honum  falið' 
að  annast  friðarsamninga,  og  leysti  hann  það  starf  af  hendi, 
svo  sem  bezt  mátti  verða. 

Hin  siðustu  æfiár  Kopernikusar  voru  ærið  dapurleg, 
eg  var  hann  lítt  metinn,  ofsóttur  og  vanvirtur.  Annars 
var  hann  sannlega  verður.  Þá  er  Páll  3.  settist  á  páfa- 
stól,  skipaði  hann  þann  mann  biskup  i  Ermlands  biskups- 
dæmi,  er  bar  óvildarhug  til  Kopernikusar,  vildi  fyrir  hvern 
mun  hnekkja  virðing  hans  og  vinna  honum  mein  eftir 
iliegni.  En  höggstaði  var  litt  hægt  að  finna,  þar  senii 
Kopernikus  hafði  eigi  látið  prenta  rit  sitt  og  eigi  flutt  op- 
inberlega  kenning  sína.  Et:  svo  hefði  verið,  hefði  mátt 
risa  gegn  honum,  kæra  hann  fyrir  villutrú  og  brenna  hann 
á  báli.  Biskup  þessi  beindi  þá  að  honum  kærum  þeim, 
að  hann  hneigðist  að  kenning  Lúther.'i  og  lifði  ósiðlegu  lif- 
erni.  Frændkona  hans,  er  var  bústýra  hans,  var  rekin 
frá  honum,  og  svo  fór,  að  vegur  hans  þvarr,  fáir  vildu 
við  hann  skifta,  svo  sem  af  honum  mundi  spiUing  standa 
eða  sýking,  og  var  hann  talinn  nær  einskis  nýtur,  nema 
ef  svo  mætti  verða,  að  læknisíþrótt  hans  gæti  komið  ein- 
hverjum  að  gagni.  Hann  andaðist  á  sóttarsæng  24.  dag 
maimánaðar  1543.  — 

Kopernikus  lauk  við  rit  það,  er  hann  samdi,  árið  1530- 
Hann  hafði  haft  ritið  lengi  í  smiðum  og  sifelt  aukið  við 
og  endurbætt.  Ritið  var  samið  á.  latinu  og  heitir:  De 
revolutionibus  orhium  coeleíitmm^  en  svo  liðu  13  ár,  að  ritið 
var  eigi  prentað,  og  var  hann  ófús  þess,  að  láta  prenta 
bókina,  enda  gekk  hann  að  þvi  vísu,  að  hann  mundi  verða 
talinn  villutrúarmaður  sökum  skoðunar  þeirrar,  er  fram 
var  haldið,  i  bókinni,  og  þurfti  hann  þá  ekki  góðs  að  vænta 
af  æstum  og  fáfróðum  klerkalýð.  A  einhvern  hátt  höfðu- 
menn  þó  komist  á  snoðir  um  efni  bókarinnar,  og  1531 
var  fiimleikur  háður  í  Danzig  um  hann  og  bók  hans.  Þá 
réð  hann  það  af  að  gefa  út  »skýring«  í  handriti.  1533- 
flutti  einn  ritari  páfa  fyrirlestur  um  kenning  Kopernikus- 


Kopernikus.  14T 

ar  fyrir  páfa  sjálum  og  kardínálum,  og  var  ger  að  góður 
rómur.  En  á  Þýzkalandi  var  kenningu  hans  iUa  tekið, 
og  voru  þar  framarla  í  flokki  þeir  Lúther  og  Melancton,. 
Vinir  Kopernikusar  lögðu  fast  að  honum,  að  hann  skyldi 
láta  prenta  ritið,  og  er  i  þann  strenginn  tók  kardínáli  sá, 
er  Schomherg  hét,  og  hafði  fengið  i  hendur  sinar  skrifað- 
eintak  af  ritinu,  þá  lét  Kopernikus  að  óskum  þeirra,  og 
sendi  ritið  til  Nurnberg,  og  þar  var  það  prentað  1543.  En 
þá  var  Kopernikus  deyjandi  á  sóttarsæng,  er  að  honum 
var  rétt  hið  fyrsta  prentaða  eintak  af  bókinni.  Þá  var 
hann  að  bana  kominn,  en  menn  ætla,  að  hann  hafi  þó 
haft  svo  mikið  ráð,  að  hann  hafi  vitað,  hvað  það  var,  er 
hann  tók  i  hönd  sina. 

Kopernikus  gat  eigi  sjálfur  séð  um  prentun  bókar 
sinnar  —  þvi  miður.  Ungur  háskólakennari,  er  Eheticus 
hétj  og  var  mjög  hrifinn  af  kenning  Kopernikusar,  sá  um 
prentun  fyrstu  arkanna,  en  þá  varð  hann  frá  að  hverfa, 
og  var  starf  þetta  þá  á  hendur  falið  Andreas  Osianderj 
presti  og  stærðfræðing,  og  þykir  þá  stinga  í  stúf,  að  allur 
frágangur  verður  stórum  verri.  Sú  er  ætlun  margra,  a5 
hann  hafi  samið  formálann  og  borið  er  honum  á  brýn,  að 
hann  hafi  gert  efnið  nokkuru  daufara  á  bragðið,  svo  sem 
eigi  væri  hér  um  að  ræða  rökstudda  sannfæring  Koper- 
nikusar  sjálfs,  heldur  að  eins  nýja  aðferð,  er  styddist  við 
ágizkun,  til  að  reikna  út  braut  jarðar  og  reikistjarna  ann- 
ara.  En  ef  svo  er,  hefir  það  verið  sprottið  af  umhyggju 
fyrir  Kopernikusi  og  vináttu,  til  að  reyna  að  draga  úr 
því,  að  af  bókinni  leiddi  ill  eftirköst  fyrir  höfundinn. 

Bókina  helgar  höfundurinn  Páli  páfa  hinum  3.,  enda 
þóttist  hann  sannfærður  um,  að  hún  riði  alls  eigi  i  bág 
við  trúarbrögðin,  og  til  páfa  er  formálinn  stílaður.  I  for- 
málanum  talar  höfundurinn  um,  hve  ófullkomin  og  ófuU- 
nægjandi  skoðun  manna  sé  um  heimsskipunina,  og  kveðst 
hafa  orðið  sannfærður  um,  að  jörðin  og  aðrar  reikistjörnur 
gangi  kringum  sólina,  af  lestri  fornra  rithöfunda.  »Þá  fór 
eg  að  ihuga  hreyfingu  jarðarinnar,  og  þótt  fjarri  sanni 
mætti   sýnast,  varð  mér  þó  Ijóst,  að  þar  sem  aðrir  höfða 

10* 


348  Kopernikus. 

áður  dregið  hringa,  til  að  skýra  fyrirbrigðin,  þá  yrði  eg 
og  að  leyfa  mér  að  leita  betri  skýringa  á  staðbreytingum 
stjarnanna,  en  áður  voru  fram  komnar,  með  því  að  gera 
ráð  fyrir  hreyfingu  jarðar.  Þá  er  eg  setti  hreyfing  jarðar 
sem  áreiðanlegt  undirstöðuatriði,  fann  eg  með  mörgum  tor- 
veldum  athugunum,  að  þá  er  hreyfingar  annara  reiki- 
stjarna  voru  bornar  saman  við  hreyfingu  jarðar.  þá  var 
ekki  að  eins  auðið  að  skýra  fyrirbrigðin  af  undirstöðu- 
atriðinu,  heldur  varð  það  Ijóst,  að  hinir  einatöku  himin- 
hnettir  og  stjarnkerfið  alt  stóð  i  þvi  sambandi  hvað  við 
annað,  að  engu  varð  svo  úr  lagi  kipt,  að  hitt  raskaðist 
-eigi  og  alheimurinn  kæmist  i  ólag«. 

Formálinn  endar  á  þessum  orðum :  »Þótt  eg  viti  vel, 
að  heimspekingur  lætur  eigi  dóma  þorrans  áhrifum  valda 
á  hugsaíiir  sinar,  þar  sem  vísinda-iðkanir  hans  hafa  það 
mark  eitt,  að  finna  sannleikann  í  öllum  efnum,  að  svo 
miklu  leyti,  sem  guð  hefir  veitt  mannlegri  skynsemi  hæfl- 
leik  til  þess,  þá  hefi  eg  þó  lengi  verið  í  efa,  hvað  eg 
skyldi  gera,  hvort  eg  ætti  að  láta  rit  mitt  koma  fyrir 
sjónir  almennings  eða  fara  að  dæmi  Pyþagorasar  og  læri- 
sveina  hans  og  annara,  er  látið  haf a  upp  kenningu  sina 
meðal  vina  sinna,  svo  að  kenningin  á  þann  hátt  hefir  bor- 
ist  munnlega  frá  einum  manni  til  annars.  Ef  einhverjir 
málrófsmenn,  þeir  er  eigi  bera  skyn  á  stærðfræði,  skyldu 
fella  dóma  um  rit  mitt  og  ráðast  á  það  og  styðja  mál 
sitt  með  einhverri  bibliugrein,  er  þeir  eigi  skilja  rétt,  þá 
met  eg  shka  menn  einskis,  og  Kt  svo  á,  að  ummæli  þeirra 
séu  fyrirlitlegir  sleggjudómar«. 

Kopernikus  hafði  skýran  skilning  á  afstöðu  jarðar  við 
^ðrar  reikistjörnur.  Hann  fór  og  nærri  um  stærð  jarðar 
1  samanburði  við  þær.  En  hann  hugsaði  sér  braut  jarðar 
og  annara  reikistjarna  hringmyndaða,  og  var  það  sam- 
kvæmt  þeirri  skoðun,  sem  þá  var  almenn,  að  hringur  hlyti 
að  vera  hin  eðlilegasta  flatarmálsmynd,  af  því  að  sú  mynd- 
in  væri  hin  einfaldasta. 

Aðalsönnunin  i  bók  hans  var  i  því  fólgin,  að  skýra 
oiálið    á   hinn    allra   einfaldasta   og   óbrotnasta  hátt.     Sú 


Kopernikus.  149" 

skýring  á  gangi  himinhnattanna,  að  minni  hnettirnir,  og 
meðal  þeirra  jörðin,  gangi  kringum  stærri  hnettina,  þ.  e. 
að  reikistjörnurnar  og  meðal  þeirra  jörðin,  gangi  kringum 
sólin. ,  sé  miklu  eðlilegri,  en  að  allur  himingeimurinn  sé 
á  geisihraðri  ferð  kringum  jörðina.  Þá  er  og  miklu  eðli- 
legra  að  hugsa  sér  að  jörðin  snúist  um  sjálfa  sig  á  tveim 
dægrum  en  hitt,  að  hugsa  sér  að  sól  og  allur  himingeim- 
ur  snúist  um  jörðina,  svo  htil  sem  hún  er,  með  shkum 
afarhraða,  að  þeirri  ferð  sé  lokið  á  tveim  dægrum.  Það 
er  hægast  að  skýra  þetta  mál  einfaldlega,  með  þvi  að 
taka  upp  þá  skoðun  og  þann  skilning  á  málinu,  að  það 
sé  hin  litla  jörð,  sem  snúist,  og  allir  þeir  er  málin  hugsa 
skynsamlega,  verða  að  hallast  að  pessari  skoðun. 

Kopernikus  var  ekki  á  báli  brendur  fyrir  skoðun  sína. 
En  eigi  er  óliklegt  að  svo  hefði  farið,  ef  honum  hefði 
orðið  lífs  auðið  um  stund,  eftir  það  er  bók  hans  var 
prentuð.  Með  útkomu  bókar  hans  hefst  nýtt  tímabil  i 
framfarasögu  mannkynsins.  Skoðun  hans  vann  um  siðir 
sigur,  þrátt  fyrir  alla  mótspyrnu  og  allar  ofsóknir  á  hend- 
ur  þeim  mönnum,  er  tóku  upp  merkið,  þetta  er  Koper- 
nikus  hafði  reist,  gerðu  við  gallana  á  þvi,  fegruðu  litina, 
lyftu  þvi  hærra  og  báru  það  fram  til  sigurs. 

En  eigi  var  sigurinn  auðunninn.  Merkisberinn  frægi, 
Giordano  Britno,  var  á  báli  brendur,  og  Galilei  varð  að 
taka  aftur  skoðun  sina,  og  var  svivirðilega  leikinn  af 
kaþólskum  klerkalýð.  Skoðun  þessi,  að  jörðin  snerist,  og 
ýmsar  aðrar  nýungar  í  stjörnufræði,  voru  taldar  þá  van- 
trú  og  guðleysi.  En  sannleikurinn  vann  þó  sigurinn.  — 
Hvert  mannsbarn  veit  það  nú,  að  skýring  þessi,  er  Koper- 
nikus  bar  fram,  er  hin  eina  rétta,  og  dettur  engum  i  hug 
að  efa.  Og  af  þessari  skýringu  höfum  vér  fengið  réttan 
skilning  á  því,  hverjir  vér  erum  sjálfir 

Líkneski  af  Kopernikusi  hafa  reist  verið  i  Thorn,  þar 
sem  hann  var  borinn,  og  i  Warschav.  Það  likneski  hefir 
Alhert  Thorvaldsen  gert.  Og  bautasteinn  sá,  er  hann  reisti 
sér  sjálfur  á  framfarabraut  mannkynsins,  mun  »óbrotgjarn« 
reynast  þótt  »aldir  rennix.  Janus  Jónsson. 


Æskuminning'ar. 


Þctta  verða  eigi  nema  örfáar  minningar,  ómerkilegar 
og  lítilsvirði  i  annara  augum,  en  mér  eru  þær  kærar,  og 
sumar  ógleymanlegar.  Einkennilegt  er  það,  hve  vel  mörg 
smáatvik  og  viðburðir  geymast  frá  æskunni,  standa  Ijós 
fyrir  hugarsýninni  eins  og  listaverk  myndhöggvarans, 
stundum  alla  æfi.  Að  sjálfsögðu  stafar  það  mikið  frá  þvi 
hve  fátt  það  er,  sem  barnið  hugsar  um,  hugarsýnin  er 
þröng,  en  þvi  meira  brýtur  það  heilann  um  það  sem  það 
þekkir,  unz  einhver  niðurstaða  er  fengin,  og  furðu  lengi 
eimir  eftir  af  skoðun  barnsins  þó  reynslan  blási  á  móti. 

Jæja,  eg  ætla  ekki  að  fara  að  rita  langt  mál  til  að 
skýra  hvernig  stendur  á  að  eg  man  eftir  þessum  brotum, 
enda  get  eg  eigi  skýrt  það,  heldur  byrja  á  því,  sem  mér 
er  minnisstæðast  og  segja  það  eins  og  það  gekk  til. 

Eg  man  fátt  úr  lifi  minu  fyr  en  eg  er  5  ára  gamall, 
og  það  sem  eg  man  er  óljóst. 

Ein  minning  frá  þeim  tíma  er  þó  skýr. 

Eg  átti  pela  sem  mér  þótti  vænt  um,  næst  niömmu 
minni,  og  skildi  hann  sjaldan  við  mig.  Einu  sinni  þegar 
eg  svaf  og  hafði  lagt  pelann  fyrir  framan  mig  á  koddann, 
kom  bróðir  minn  þar  að.  Þóttist  hann  eiga  eitthvaðsök- 
ótt  við  mig,  tók  pelann  og  mölbraut  hann.  Varð  mér 
þungt  i  skapi  þegar  eg  vaknaði  og  heyrði  um  örlög  pel- 
ans,  og  lengi  mundi  eg  bróður  mínum  þetta. 

Þegar  eg  er  orðinn  7  ára  fer  minningum  fjölgandi, 
þá  fer  eg  að  athuga  sumt  af  þvi  sem  fyrir  augun  ber  og 
gera  mér  hugmynd  um  það. 


\ 


Æskuminningar.  151 

Mesta  undrun  og  aðdáun  vakti  himininn  hjá  mér, 
með  sólinni,  tunglinu  og  öllum  stjörnunum.  Ekki  man  eg 
ettÍT  að  eg  gerði  mér  neina  hugmynd  um  úr  hverju 
himininn  sjálfur  væri,  en  sólin  hélt  eg  að  væri  lampi  guðs, 
og  stjörnurnar  kertin;  tunglið  hélt  eg  að  væri  ákaflega 
stór  »týra«,  sem  guð  hefði  á  nóttunni  til  þess  að  þurfa 
•eigi  að  láta  loga  altaf  á  lampanum. 

Himininn  hélt  eg  að  næði  ofan  á  fjöUin  er  luktu 
sjóndeildarhringinn,  og  væri  festur  við  þau.  Þóttist  eg 
vita  að  eigi  væri  hægt  að  vera  þar  nema  á  fjórum  fót- 
um  og  gætti  nákvæmlega  að,  hvort  eigi  væru  buxurnar  á 
smalamönnunum  i  sundur  á  hnjánum  er  þeir  komu  heim 
frá  smalamensku ;  styrkti  það  trú  mína  að  svo  var  oft, 
því  fjalllendi  var  mikið  að  smala,  bratt  með  eggjagrjóti. 

Úr  vindinum  urðu  mér  engin  vandræ.ði. 

Fyrir  neðan  túnið  var  uppspretta  lítil,  eða  brunnur, 
«em  kallaður  var  »Hrómundarbrunnur«.  Var  mér  sagt, 
að  þar  hefði  áður  búið  karl,  sem  Hrómundur  hefði 
heitið. 

Einu  sinni  var  eg  að  ólátast  þar  hjá,  kom  þá  snörp 
vindhviða  og  féll  eg  í  brunninn.  Bjargaðist  eg  með  naum- 
indum  upp  úr.  Skildi  eg  þá  vel  hvernig  í  öllu  lá,  að 
Hrómundur  hafði  sent  vindinn  til  að  hegna  mér  fyrir 
^lætin. 

Kom  síðan  vindur  allur  frá  Hrómundi,  og  fanst  mér 
falla  saman  óþektarköstin  í  mér  og  illviðrin  og  storm- 
arnir;  og  var  ærið  vindasamt.  Eoðnaði  eg  oft  þegar  verið 
var  að  tala  um  að  hey  hefði  fokið,  eða  annar  skaði  orðið 
af  völdum  vindsins,  því  þá  taldi  eg  víst  að  eitt  óþektar- 
kastið  í  mér  væri  nýafstaðið  og  eg  þvi  orsök  í  öllum 
skemdunum. 

Skamt  fyrir  neðan  bæinn  var  vatn  og  rann  i  það 
lækur,  sem  féll  rétt  hjá  túninu.  Þóttist  eg  vita  að  vatn- 
ið  væri  myndað  af  honum,  en  annað  átti  eg  bágt  með  að 
«kilja  og  það  var,  að  aldrei  hækkaði  i  vatninu  þó  lækur- 
inn  rynni  altaf  í  það.  Talaði  eg  um  þetta  við  leikbróður 
minn,  frá  næsta  bæ,  og  beiddi  hann  úrlausnar. 


152  Æskuminningar* 

Strákur  glotti  drýgindalega  og  sagði  eg  skyldi  hugsa 
um  það  betur,  það  hlyti  að  vera  öllum  augljóst.  Eg 
sagði  honum  eg  hefði  mikið  um  það  hugsað,  en  enga  lik- 
lega  ástæðu  fundið. 

>»Heldurðu  að  allir  silungarnir,  sem  í  vatninu  eru^ 
þurfi  ekkert  að  drekka,  aulinn  þinn«,  sagði  þá  strákur  og 
leit  fyrirlitlega  á  mig. 

Eg  skammaðist  min  fyrir  heimskuna,  en  dáðist  að 
skarpskygni  stráksins,  og  virti  hann  meira  fyrir. 

Þegar  eg  var  7  ára  var  eg  orðinn  vel  læs.  Eina  bók 
tók  eg  fram  yfir  allar  aðrar,  það  voru  »Þjóðsögur  Jóns 
Árnasonar«.  Las  eg  þær  upp  aftur  og  aftur  og  kunni 
utan  að  draugasögurnar. 

Sagði  eg  fólkinu  þær,  en  vanalega  endaði  svo  frá- 
sögnin,  ef  farið  var  að  dimma,  að  eg  hélt  mér  dauðahaldi 
i  þann  sem  eg  sagði  söguna,  og  sæti  eg  á  rúmi,  var  eg 
allur  i  hnipri  uppi  i  rúminu,  því  eg  taldi  vist  að  Hörg- 
hólsmóri  eða  Skinnpilsa  væri  undir  þvi,  og  mundu  þau 
ekki  vægja  fótunum  á  mér  ef  þau  næðu  i  þá. 

Krakki  á  öðru  eða  þriðja  ári  var  á  bænum;  var  eg 
fullviss  um  að  það  væri  »umskiftingur«.  Styrktist  eg  hka 
i  trúnni  við  það,  að  eg  heyrði  fólkið  á  heimilinu  oft  tala 
um,  að  mikill  umskiftingur  væri  þetta  barn  orðið. 

Hugsaði  eg  mér  nú  að  eg  skyldi  einhverntima  veita 
snáða  eftirtekt  þegar  hann  væri  einn.  Hafði  eg  lesið  það 
i  þjóðsögunum  að  þá  færu  þeir  að  teygja  úr  sér  og  gætu 
orðið  furðu  langir. 

Var  þess  eigi  langt  að  bíða  bíða  að  mcr  veittist 
tækifærið ;  hafði  barnið  verið  skilið  eftir  eitt  i  baðstofunni. 

Eg  stóð  fyrir  framan  hurðina  og  gægðist  inn.  Leið  þá 
eigi  á  löngu  áður  en  fóru  að  koma  teygjur  i  stráksa,  og 
sýndist  mér  hann  lengjast  furðu  fljótt.  Beið  eg  þá  ekki 
boðanna,  heldur  ruddist  inn  og  tók  óþyrmilega  til^stráks, 
þvi  eg  hafði  heyrt  að  ekki  þyrf ti  annað  en  berja  þá  ræki- 
lega,  kæmi  þá  huldukonan,  tæki  bónda  sinn  enpéti  hið* 
rétta  barn  i  staðinn.  Barði  eg  nú  strákinn  i  ósköpum,  en 
þótti  seinka  huldukonunni. 


Æskuminningar.  15B 

Alt  í  einu  var  eg  gripinn  harkalega  í  öxlina. 

Varð  mér  nú  eigi  um  sel,  þvi  eg  hélt  að  huldukonan 
væri  komin  og  mundi  ætla  að  launa  mér  meðferðina  á 
bónda  sínum,  áður  en  hún  tæki  hann. 

En  fljótt  gekk  eg  úr  skugga  um  að  það  var  eigr 
huldukonan  sem  komin  var,  heldur  faðir  miniij  og  vissi  eg 
ekki  hvort  mér  þætti  betra. 

Varð  eg  nú  að  sleppa  umskiftingnum  og  komst  í 
óþægileg  kynni  við  klóalang.  Varð  hann  upp  frá  þvi  hinn 
versti  óvinur  minn. 

Skamt  var  til  næstu  bæja  frá  heimili  minu;  var  eg 
oft  sendur  ýmissa  erinda.  Var  eg  hinn  öruggasti  á  með- 
an  að  sá  til  annarshvors  bæjarins,  en  fór  heldur  að  verða 
órótt  er  leiti  bar  á  milli;  hljóp  eg  þá  sem  fætur  toguðu, 
en  bjóst  við  öllum  draugunum  er  eg  vissi  nafn  á  að 
baki  mér. 

Erindinu  stagaðist  eg  á  í  sifellu,  og  sérstaklega  reyndi 
eg  að  muna  að  skila  þvi  með  vissum  orðum,  sem  mér 
voru  lögð  i  munn  áður  en  eg  fór. 

Tókst  mér  það  oftast  slysalítið,  en  einu  sinni  brá  þó 
útaf  þvi.  Hafði  eg  nýlega  lesið  um  viðureign  Gláms  og 
Grettis  og  var  sú  viðureign  ofarlega  i  huga  mínum.  Var 
eg  kominn  heim  að  bænum,  er  eg  var  sendur  til,  og  bú- 
inn  að  berja  þegar  eg  varð  þess  áskynja  að  eg  hafði 
gleymt  erindinu. 

Heyrði  eg  nú  að  gengið  var  til  dyra,  sá  eg  þá  einskis 
úrkostar  annars  en  taka  til  fótanna,  þvi  erindi  datt  mér 
ekkert  í  hug,  en  hitt  fanst  mér  óþolandi  skömm,  að  kann- 
ast  við  að  eg  hefði  gleymt  því.  Linaði  eg  eigi  á  sprett- 
inum  fyr  en  heim  var  komið,  og  sagði  mínar  farir  eigi 
sléttar,  en  Glámi  kendi  eg  um  alt  saman. 

Þegar  þjóðsögurnar  þrutu,  fór  eg  að  lesa  íslendinga- 
sögurnar,  og  þann  brunn  tæmdi  eg  aldrei,  þvi  eg  las  þær 
hvað  eftir  annað.  Eg  var  þar  allur  með  hugann  og  harm- 
aði  sárt  að  ekki  skyldi  vera  barist  cnn.  Heyrði  eg  ekk- 
ert,    sem    fram    fór    í    kringum    mig,    þegar  eg  var  meb- 


'164  Æskuminningar. 

Oretlu  eða  Njálu,  af  þeim  hafði  eg  mest  gaman,  —  en  oft 
vöknaði  mér  um  augu  þegar  eg  las  þær. 

Einna  mest  dáðist  eg  að  Gunnari  og  Snorra  goða  af 
öUum  fornaldarmönnum,  Gunnari  fyrir  hreystina  og  dreng- 
lyndið,  en  Snorra  fyrir  vitið  og  ráðkænskuna.  Fanst  mér 
mikið  til  um  hvernig  Snorri  lék  á  Börk  digra,  er  hann 
hafði  út  úr  honum  Helgafell;  cn  aldrei  þótti  mér  eins 
vænt  um  hann,  cg  mér  hefði  ella  þótt,  fyrir  það  hvernig 
hann  fór  með  berserkina  hans  Víga-Styrs. 

Af  kvæðum  kunni  eg  lítið  annað  en  »Grátitlinginn« 
-og  »Ohræsið«  eftir  Jónas,  »Heimkomuna«  eftir  Kristján,  og 
svo  eftir  Bólu-Hjálmar.  —  Lausavísurnar  hans  held  eg  að 
eg  hafi  kunnað  nærri  því  allar,  sem  i  bókinni  voru.  Hefir 
mér  ekki  þótt  um  neina  gjöf  öllu  vænna  heldur  en  um 
ijóðmælin  eftir  Bólu-HJálmar,  sem  eg  fekk  fyrir  að 
»teyma«  einn  dag.  Var  eg  ærið  upp  með  mér,  þegar  eg 
var  að  lofa  strákunum  að  heyra  »Grallarabrjótur  gæða- 
spar«  og  »Aumt  er  að  sjá  i  einni  lest«,  og  ekki  þótti  mér 
minna  varið  í  vísurnar  um  Sölva  Helgason,  en  seinustu 
vísuna  um  hann  þorði  eg  varla  að  hafa  yfir,  og  enn  síð- 
ur  »Andsvar  til  orðaþjófsins«,  enda  heyrði  eg  kerlingu  á 
bænum  segja  eitt  sinn,  að  það  væri  Ijótara  en  »Buslubæn«. 

Fanst  mér  það  hlyti  að  vera  mesta  sæla,  sem  til 
væri,  að  geta  ort  skammavisu,  ef  manni  rynni  i  skap  við 
einhvern. 

Átti  eg  í  miklu  striði  við  sjálfan  mig,  því  mig  lang- 
aði  mikið  til  að  biðja  guð  að  gefa  mér  þá  gáfu,  en  þorði 
það  eigi  þar  sem  tilgangurinn  var  eigi  betri. 

Seinna  náði  eg  í  kvæði  Grims  Thomsens  og  þokaði 
hann  þá  Bólu-Hjálmari  að  nokkru  leyti  úr  hásætinu. 
Kunni  eg  »Sköfnung«,  »Jarlsníð«  og  »Glám«  og  sá  í  huga 
mínum  atburðina  í  höllu  Hákonar  og  skála  Þórhalla. 

Rímur  las  eg  margar  og  kunni  mikið  úr  Andrarimum 
og  Hálfdánarrímum  gamla.  Rímurnar  af  Úlfari  sterka 
náði  eg  aldrei  í,  en  til  þess  langaði  mig  mikið,  því  þar  var 
,mér  sagt  -að  væri  »dáltill  krumur  í«. 

Einu  sinni  fekk  eg  aö    finna   bróður   minn,    sem    bjó 


Æskuminningar.  15''» 

talsvert  langt  burtu.  Hittist  svo  a,  þegar  eg  kom  þangað, 
.^ð  hann  var  að  fara  i  kaupstaðinn. 

Eg  hafði  aldrei  komið  þangað;  lét  hann  af  þvi  við 
mig,  að  þar  væri  margt  að  sjá;  þoldi  eg  ekki  freisting- 
una  og  fór  með  honum,  þó  eg  hefði  ekki  leyfi  fyrir  hest- 
inum  lengra. 

Þegar  við  komum  þangað,  gaf  hann  mér  2  krónur  og 
sagði  eg  skyldi  kaupa  fyrir  það  eitthvað,  sem  mig  lang- 
aði  til.  Eg  ráfaði  inn  i  búð  eina  og  spurði  feitan  búðar- 
strák  hvort  Njála  fengist  eigi.  »NáIar  hefurðu  ætlað  aö 
segja«,  svaraði  hinn.  »^ei,  Njála«,  sagði  eg,  »hún  er  um 
Gunnar  á  Hlíðarenda  og  Njál  á  BergþórshvoIi«.  »Nei, 
hún  fæst  ekki,  annaðhvort  er  hún  uppgengin  eða  pabbi 
heíir  gleymt  að  panta  hana  frá  útlöndum«. 

Eg  þaut  út  í  fússi,  þvi  eg  skyldi  þetta  svo,  að  hann 
væri  að  gera  gys  að  mér,  en  af  nánari  kynningu  siðar 
sá  eg  að  eg  hafði  gert  honum  rangt  til.  Varð  eg  nú  í 
mestu  vandræðum  með  krónurnar,  þvi  ekkert  langaði  mig 
til  að  eiga  af  þvi,  sem  eg  sá. 

Seinast  datt  mér  það  i  hug,  að  eg  skyldi  kaupa 
brennivín  fyrir  þær  til  að  gefa  fóstra  minum  er  heim 
kæmi,  svo  skap  hans  bhðkaðist  þegar  eg  segði  honum  frá 
hestsstuldinum.  Fór  eg  þá  inn  i  aðra  búð,  sem  mér  var 
sagt  að  héti  »HöefnersverzIun«,  til  að  biðja  um  brenni- 
vinið.  Mundi  eg  þá  eftir  því,  að  eg  hafði  heyrt  það  kall- 
að  »HofsjökuIsvatn«.  (Orð  lék  á  því,  að  að  brennivíniö 
væri  talsvert  blandað  með  vatni  úr  Blöndu,  og  var  þvi 
kallað  þetta,  en  um  orsökina  til  nafnsins  vissi  eg  ekki.) 
Datt  mér  nú  i  hug  að  eg  skyldi  sýna  þeim  að  eg  vissi 
eitthvað  í  landafræði,  þvi  eg  hafði  þá  nýlesið  landafræði 
Mortens  Hansens.  Vék  eg  mér  að  gömlum  manni  grá- 
hærðum,  er  stóð  við  borðið,  og  spurði  hvort  eg  gæti  feng- 
ið  1  flösku  af  »HofsjökuIsvatni«.  »Ha,  hva,  andskotinn, 
andskotinn,  það  cr  ekki  til,  ekki  til,  út  með  þig,  við  viljum 
ekki  vitlausa  stráka  hérna  inni«,  sagði  sá  gamli  og  varð  all- 
byrstur.  »Mér  var  sagt  að  það  fengist  brennivin  hérna«, 
svaraði  eg.     »Ekkert  brennivin,  út  með  þig,  út  með  þig«. 


156  Æskuminningar. 

Leizt  mér  þá  eigi  á  blikuna  en  hraðaði  mér  út  hið  fyrsta^ 
Urðu  þau  endalokin,  að  eg  fór  heim  með  krónurnar  i  vas- 
anum,  Njálu-  og  brennivínslaus. 

En  ekki  fanst  mér  mikið  til  um  kaupmenn  og  búð- 
arstráka  eftir  þá  ferð. 

Þegar  eg  var  8  ára  fór  eg  frá  foreldrum  minum  til 
vandalausra  hjóna,  er  gengu  mér  i  foreldrastað.  Fóstra 
mín  var  gigtveik  og  mjög  oft  i  rúminu,  viðþolsHtil. 

Grét  eg  þá  oft  og  bað  guð  að  lina  kvalirnar  i  lær- 
inu  á  fóstru  minni.  Einu  sinni  voru  kvalirnar  svo  mikl- 
ar,  að  eg  hélzt  eigi  við  hjá  henni,  en  fór  upp  1  fjárhús 
og  bað  þar  heitt  og  innilega  um  að  kvalirnar  yrðu  minni 
þegar  eg  kæmi  heim  aftur.  Þegar  eg  kom  heim,  leið^ 
henni  talsvert  betur.  Eg  varð  gagntekinn  af  fögnuðiy 
bænin  hafði  verið  nógu  heit,  og  gæti  eg  beðið  svo  hjart- 
anlega,  mundi  eg  altaf  geta  linað  kvalir  hennar.  Frá 
þeim  tima  bað  eg  aitaf  í  sama  fjárhúsinu,  og  fanst  mér 
fóstru  minni  altaf  lina  á  eftir. 

Engum  manni  sagði  eg  frá  þessu;  eg  hélt  að  áhrifin 
af  bæninni  mundu  verða  minni  ef  hún  færi  millum  fleiri 
en  guðs  og  mín. 

Eitt  atvik  bar  fyrir  mig  þegar  eg  var  10  ára,  sem 
eg  mun  aldrei  geta  fært  eðKlegar  ástæður  fyrir.  Eg  veit 
að  það  er  ómerkilegt  i  annara  augum,  en  mér  er  það 
merkilegt  vegna  þess,  að  það  bar  fyrir  mig  sjálfan. 

Eg  hafði  fluzt  með  fósturforeldrum  mínum  að  bæ^ 
sem  var  alllangt  frá  þeim  er  þau  höfðu  áður  búið  á.  Á 
næsta  bæ  við  okkur  bjó  ekkjumaður;  hafði  hann  mist 
konu  sína  fyrir  14  árum  úr  tæringu.  Ekki  hafði  hann 
komið  á  heimili  okkar  eftir  að  eg  kom,  og  þekti  eg  ekk- 
ert  til  hans. 

Svo  hagaði  til  í  baðstofunni  á  heimili  okkar,  að  hún 
var  í  tveim  endum,  og  voru  fósturforeldrar  mínir  í  öðrum 
endanum.  Þar  voru  tvö  rúm,  og  svaf  fóstri  minn  í  öðru 
og  eg  hjá  honum. 

Eina  nótt  um  vorið  vaknaði  eg  fyrir  ofan  fóstra  minií 
í  rúminu  og  lá  stundarkorn  vakandi  og  gat   ekki   sofnað^ 


Æskuminningar.  157 

Vel  bjart  var  i  herberginu,  og  sló  klukkan  6  á  meðan  eg 
vakti.  Eg  sneri  mér  fram  i  rúminu  og  horfði  til  hurðar. 
Sá  eg  þá  að  dyrnar  opnuðust  og  inn  kom  hávaxin  kona, 
nokkuð  við  aldur. 

Hún  var  sveipuð  hvítu  líni,  nema  fæturnir  og  andlit- 
ið  var  bert.  Hárið  var  dökt  og  féll  niður  um  herðarnar 
laust.  Andlitið  var  fölt  og  horað.  Hún  gekk  með  kross- 
lögðum  höndum  innar  eftir  gólfinu  að  rúminu  og  lagðist  til 
fóta  yfir  fæturnar  á  fóstra  minum  og  mér.  Þunga  fann 
eg  eugan,  en  sá  hana  skýrt.  Svo  stóð  hún  upp,  gekk 
fram  eftir  gólfinu  þar  til  hún  var  komin  frani  á  það  mitt ; 
þar  nam  hún  staðar,  leit  um  öxl  sér  og  starði  fast  á  mig. 
Og  það  augnaráð  man  eg  alla  æfi  —  það  var  svo  mikill 
dauði  i  þvi.  Svo  gekk  him  út  úr  herberginu,  og  hurðin 
féll  aftur  á  eftir  henni. 

A  meðan  þessu  fór  fram,  gat  eg  ekkert  hreyft  mig 
og  ekkert  sagt,  heldur  starbhndi  altaf  á  hana.  En  þeg- 
ar  hún  fór  út  úr  herberginu,  fór  þetta  farg  af  mér.  Eg 
vakti  fóstra  minn  og  sagði  honum  frá  sýninni.  Hann 
gerði  htið  úr  henni  og  sagði  mér  að  fara  að  sofa,  en  ekki 
varð  mér  svefnsamt  úr  því.  Um  morguninn  áður  en 
fólk  fór  á  fætur,  kom  bóndi  þessi,  er  áður  er  getið  um, 
að  finna  fóstra  minn.  Honum  var  boðið  inn,  og  settist 
hann  á  rúmið  hjá  fóstra  minum,  nákvæmlega  þar  sem 
konan  hafði  setið. 

Seinna  um  daginn  lýsti  eg  konunni  fyrir  manni,  er 
á  heimilinu  var;  sagði  hann  lýsinguna  bera  alveg  saman 
við  konu  manns  þessa  að  öðru  en    þvi,    að    mér   sýndust 

i  augun  dekkri  en  þau  höfðu  verið. 

I  Eitt  atvik  er  frá  þessum  tima,  sem  eg  man    eins    og 

Iþað  hefði  gerst  i  gær. 

K^       Það  var  að  vorlagi,   lóan    var   nýkomin,    eg   var  að 

■eika  mér  úti  á  túni.  Stór  lóuhópur  kom  fljúgandi  og 
settist  skamt  frá  mér.  Alt  i  einu  var  eins  og  hvislað 
væri  að  mér:  »Taktu  upp  stein  og  reyndu  að  hitta  ein- 
hverja  lóuna«.  Eg  greip  upp  stein  og  henti  i  lóuhópinn. 
Allar  fiugu  upp  nema  ein.    Hún  baðaði  út  vængjunum  en 


158  Æskuminaingar. 

valt  yfir  sig.     I  voðalegu  ofboði  hljóp    eg   til    hennar   og 
rotaði  hana. 

Fyrst  var  eins  og  eg  gæti  ekki  gert  mér  grein  fyrir 
neinu,  en  smátt  og  smátt  skýrðist  hugsunin  og  eg  stóð- 
frammi  fyrir  samvizku  minni  sem  mesti  glæpamaðurinn 
er  eg  hafði  nokkurntima  heyrt  getið  um.  Eg  hafði  lesið- 
um  það,  að  menn  myrtu  óvini  sína,  og  eg  hafði  hka  heyrt 
að  cinstöku  níðingar  hefðu  myrt  vini  sina,  en  þó  aldrei 
nema  fyrir  einhverjar  ástæður. 

£n  eg  hafði  enga  ástæðu  mér  til  afsökunar,  eg  hafði 
myrt  lóuna  af  eintómri  drápsfýsn,  þegar  hún  kom  til  að 
syngja  fyrir  mig  um  náttúruna  og  guð.  —  Eg  stóð  varn- 
arlaus  fyrir  guði  og  samvizku  minni.  Eg  fleygði  mér 
niður  og  grét  óskaplcga,  grét  lengi,  lengi,  og  hrópaði  um 
fyrirgefningu  til  guðs. 

öðru  hvoru  komu  raddir,  sem  sögðu:  »Þú  gerðir 
þetta  ekki  viljandi,  þú  ætlaðir  ekki  að  henda  steininum 
í  lóuna«.  En  svo  komu  aðrar,  enn  hærri,  sem  sögðu: 
»Þú  gerðir  það  viljandi,  þú  ert  morðingi,  þú  reynir  að 
slá  ryki  upp  í  augun  á  guði«.  Og  eg  grét  ennþá  meira 
og  þorði  nú  ekki  að  biðja  guð  lengur    um    fyrirgefningu. 

Þegar  örvænting  min  var  á  hæsta  stigi,  var  kallað  á 
mig  heiman  frá  bænum  að  mamma  vildi  finna  mig.  Eg 
gekk  heim,  grátbólginn  og  vonlaus,  og  mér  fanst  guð 
stara  á  mig  hvert  sem  eg  leit. 

I  dyrunum  mætti  eg  mömmu;  um  leið  fiaug  stór  lóu- 
hópur  fyrir  dyrnar  og  kvökuðu  »dýrðin,  dýrðin«.  »Þarna 
cr  þá  guð  búinn  að  senda  okkur  blessaðar  lóurnar  til  að 
syngja  fyrir  okkur«,  sagði  mamma.  Ekkinn  brauzt  aftur 
út,  eg  fieygði  mér  i  faðminn  á  mömmu  og  hrópaði :  *Eg 
er  morðingi,  mamma,  og  eg  hefi  reynt  að  blekkja  guð, 
guð  fyrirgefur  mér  aldrei«.  Og  svo  sagði  eg  henni  alla 
söguna  milli  gráthviðanna. 

Mamma  vafði  mig  að  sér  og  sagði:  »Jú,  barnið  mitt, 
guð  fyrirgefur  þér.  Hann  fyrirgefur  alt  sem  er  iðrast  af 
hjarta  fyrir'<.     Svo  sagði  hún  mér  um  Jesúm    Krist,    senn 


Æskuminningar.  15^ 

guð  hefði  gefið  okkur  mönnunum,  og    hann    mundi    biðja 
guð  að  fyrirgefa  mér. 

Um  kvöldið  háttaði  eg.  Eg  bað  heitt  og  innilega  til 
Jesú,  að  hann  vildi  biðja  guð  að  fyrirgefa  mér,  og  eg  bað^ 
hann  að  láta  mig  vita  það  ef  hann  ætlaði  að  gera  það, 
með  þvi  að  láta  sólina  skína  framan  i  mig  þegar  eg  vakn- 
aði.  —  Svo  sofnaði  eg. 

Um  morguninn  vaknaði  eg  við  að  sólargeislarnir  lékix- 
um  andlitið  á  mér.  —  Guð  hafði  fyrirgefið  mér. 

Þá  ætla  eg  að  slá  botninn  i  minningarnar  minar. 
Mun  mörgum  þykja  þœr  vera  orðnar  fulllangar. 

Eg  hefi  oft  glaðst  og  hrygst  síðan  þær  gerðust,  eii 
aldrei  hefir  sorgin  verið  dýpri  en  i  síðustu  minningunni 
minni,  aldrei  trúin  sterkari  heldur  en  þegar  eg  bað  í 
fjárhúsinu  til  guðs  um  að  lina  kvalir  fóstru  minnar  og: 
aldrei  fögnuðurinn  einlægari  en  þegar  geislarnir  vöktu- 
mig  og  fluttu  mér  fyrirgefningu  guðs. 

Magnús  Magnússon 
frá  Ægisíðu. 


Svarta  Höllin. 


AUir  höfðu  heyrt  getið  um  Svörtu  höllina.  Sumir 
^óttust  hafa  séð  hana,  en  þeir  gátu  ekki  um  hana  sagt 
annað  en  að  hún  væri  hrafnsvört.  Þess  vegna  var  hún 
kölluð  Svarta  höllin. 

Það  vissu  allir:  að  hver  sem  eitt  sinn  steig  fæti  sin- 
um  inn  fyrir  hallarþröskuldinn,  kom  aldrei  út  aftur.  Altaf 
voru  menn  að  tinast  inn  í  höllina,  ungir  og  gamlir,  ríkir 
og  fátækir,  konungar  og  kotungar,  en  enginn  kemur  aftur. 

Marga  menn  langaði  að  fá  að  sjá  höllina  að  innan, 
áður  en  þeir  færu  alfarnir  þangað,  þvi  margt  hafði  verið 
um  hana  sagt,  og  getið  ýmsu  til  um  vistina  og  viður- 
gerninginnn  i  henni. 

Fjöldi  manna  voru  hræddir  við  hölhna  og  óskuðu  þess 
heitt  að  þeir  þyrftu  ekki  að  fara  inn  i  hana.  Þeir  bjugg- 
ust  við  að  þar  væri  ekki  vistlegt.  Þegar  minst  varði 
voru  þeir  þó  horfnir  inn  i  höllina. 

Sumir  héldu  að  þar  mundi  gott  að  vera  og  þráðu  að 
komast  þangað  sem  fyrst.  Þeir  fengu  Kka  ósk  sína  upp- 
íylta. 

Eitt  var  mjög  einkennilegt :  menn  fóru  Jafnan  einir 
sins  liðs  inn  i  höllina.  Oft  höfðu  tveir  og  tveir  heitið 
hver  öðrum  að  verða  samferða,  en  þegar  minst  varði  var 
annar  þeirra  horfinn,  og  oftast  þóttist  hinn  hafa  vel  slopp- 
ið,  að  þurfa  ekki  að  fara  undir  eius, 

Loks  fóru  að  heyrast  sögur  um  menn,  sem  höfðu 
komist  út  úr  höllinni  aftur,  og  höfðu  þeir  frá  mörgu  að 
.segja,  en  fáum  þeirra  bar  saman. 

Ein   sagan   sagði,  að   þar    biðu   manna  hinar  verstu 


Svarta  höUin.  161 

píningar.  Menn  voru  brendir  eða  frystir  til  bana.  Sumir 
soðnir  1  vellandi  hveriim,  aðrir  steiktir  á  glóandi  járn- 
grindum.  Þar  voru  háir  hamrar,  og  var  mönnum  kastað 
fyrir  þá  niður  i  hyldýpi.  Sumir  urðu  hungurmorða,  öðr- 
um  var  geíið  eitur,  sem  smámsaman  eyddi  híinu. 

Önnur  sagan  sagði,  að  ekki  væri  öllum  búin  slik 
meðferð.  Aðeins  hinir  vondu  áttu  hana  i  vændum.  Handa 
þeim  góðu  væri  miklu  betri  híbýli.  Þeir  voru  leiddir  inn 
i  uppljómaða  sali  og  biðu  þeirra  beztu  krásir.  Alt  ómaði 
af  söng  einhverra  unaðsradda.  Yndislegar  verur  svifu  um- 
hverfis  þá  og  réttu  þeim  alt  sem  þeir  þörfnuðust.  Við 
hallargluggana  uxu  hin  fegurstu  blóm  og  beygðu  ilm- 
þrungnar  limar  inn  um  veggi  og  loft.  öðrumegin  hallar- 
innar  voru  viðáttumiklir  aldingarðar  með  svölum  lundum 
og  suðandi  gosbrunnum.  Alt,  sem  menn  óskuðu,  var  þeim 
veitt,  en  enginn  gat  vænst  þess  að  þeir  óskuðu  að  fara  út 
úr  höllinni  og  finna  gömlu  kunningjana.  Það  var  engin 
furða  þótt  þeir  gleymdust  i  allri  dýrðinni. 

En  þvi  mátti  ekki  gleyma,  að  góðu  mennirnir  einir 
áttu  þessar  viðtökur  i  vændum.  Þeim  var  lika  mikil 
huggun  i  þvi  að  vera  ekki  settir  á  bekk  með  vondu  ræfl- 
unum. 

Þriðja  sagan  sagði,  að  góður  og  illur  verustaður  væri 
að  vísu  i  höllinni,  en  hinir  vondu  þyrftu  ekki  að  dvelja 
nema  stuttan  tima  i  verri  staðnum,  svo  fengju  þeir  sama 
bústað  sem  hinir. 

Sumum  góðu  mönnunum  var  þetta  jafnvel  huggun, 
ef  fyrir  gæti  komið,  að  þeim  yrði  í  einhverjum  misgrip- 
um  sagt  að  fara  inn  í  verri  staðinn. 

Og  loks  var  fjórða  sagan,  sem  sagði,  að  enginn  vond- 
m  verustaður  væri  til  í  höUinni.  Allra  biðu  góðar  við- 
tökur,  en  þeir  góðu  áttu  auðvitað  miklu  betri  viðtökur  í 
'■ændum,  en  þeir  sem  vondir  voru. 

Langflestir  trúðu  þessari  sögu,  því  þegar  menn  fóru 
að  athuga  hag  sinn,  voru  þeir  ekki  alveg  vissir  um^  að 
þeir  væru  svo  góðir,  að  ekki  gæti  viljað  til,  að  þeir  slædd- 


11 


1(2  Svarta  liöllin. 

ust  með  í  verri  staðinn,  ef  hann  yæri  til  —  en  væri  hann 
ekki  til,  þá  var  ekkert  að  óttast. 

En  öUum  kom  saman  um,  að  fyrir  höllinni  réði  vold- 
ugur  höfðingi.  Hann  var  oftast  á  ferli  meðal  mannanna;, 
til  þess  að  kalla  þá  inn  i  höllina  sina.  Að  flestum  kom 
hann  óvörum,  og  alHr  urðu  að  hlýða  kalli  hans  tafarlaust. 
Hann  kom  til  fátæka  mannsins  í  kotbænum  og  hann  hafði 
ekki  einu  sinni  tíma  til  að  fara  úr  tötrunum  sinum  og  í 
tilhaldsfötin.  Hann  kom  til  ríka  mannsins  og  rak  svo  á 
á  eftir  honum,  að  hann  mátti  ekki  fara  upp  i  skraut- 
vagninn  sinn,  þótt  shkt  þætti  mikil  óhæfa.  Sjómaðurinn 
sem  var  i  óðaönn  að  draga  flskinn  í  soðið  handa  litlu 
munnunum  heima,  vissi  ekki  fyr  en  höfðingi  hallarinnar 
var  kominn  og  bauð  honum  inn  til  sin.  Sjómanninn  sár- 
langaði  að  fara  heim  og  kveðja  konu  og  börn,  en  grát- 
stunum  hans  var  enginn  gaumur  geflnn.  Bóndinn,  sem 
hafði  búið  vel  um  sig  á  jörðinni  sinni,  varð  að  fara. 
Unga  stúlkan  með  rjóðu  kinnarnar  hvarf  inn  i  höUina;. 
þegar  minst  varði,  og  rösklegi  maðurinn  ungi  fór  sömu 
leið.  Konan  gat  ekki  kvatt  manninn  sinn  eða  börnin^ 
áður  en  hún  fór,  og  unnustan  misti  elskhuga  sinn  fyr  en 
varði.  Þjóðmálagarpurinn  var  alt  i  einu  horfinn;  átti 
hann  þó  mikið  eftir  ógert  fyrir  landið  sitt.  Jafnvel  kon- 
ungurinn  i  krýningarskrúða  sinum  var  kallaður. 

AlUr  hurfu  inn  i  Svörtu  höllina. 

Var  óhjákvæmilegt  að  fara  inn  í  þessa  voðalegu  höU? 
Gátu  menn  ekki  keypt  sig  lausa?  Var  ekki  hægt  a5 
senda  skeyti  þaðan  til  ástvina  og  kunningja  og  segja 
þeim  hvernig  viðtökurnar  voru  ?  Var  nauðsynlegt  að  búa 
sig  undir  þessa  för?  Hvers  vegna  bar  ekki  sögunum 
saman  um  það,  hvernig  væri  að  eiga  þar  heima?  Hafði 
enginn  komist  þaðan  út?  Jú,  einhver.  —  En  hvar  var 
hann?    Þegar  farið  var  að  leita  hans/  fanst  hann  hvergi. 

Þannig  veltu  menn  þessu  fyrir  sér  og  fengu  ekkert 
svar. 

En  altaf  voru  menn  að  hverfa  inn  i  Svörtu  höllina. 

Verst  var  að  þurfa  að  fara  aleinn.  — 


Svarta  höllin.  Iö3^ 

Konungssonur  einn,  sem  alt  vildi  fá  að  vita,  heyrði 
getið  um  Svörtu  höUina.  Hann  var  ekki  i  rónni  fyr  ens 
faðir  hans,  konungurinn,  leyfði  honum  að  fara  og  skoða 
höllina.  Auðvitað  varð  hann  að  lofa  þvi  að  koma  aftur;  — 
fara  ekki  lengra  en  honum  væri  óhætt. 

Konungssonurinn  hélt  nú  af  stað  að  leita  hallar- 
innar. 

Fyrstu  nóttina  svaf  hann  úti  á  viðavangi.  Þegar 
hann  vaknaði  um  morguninn  kom  til  hans  maður.  Sá 
spurði  konungssoninn,  hvert  ferð  hans  væri  heitið. 

»Eg  ætla  að  fá  að  sjá  inn  i  Svörtu  höllina«,  svaraði 
konungssonurinn. 

»Fyrst  þarftu  að  finna  þrjá  hluti«,  mælti  maðurinn. 

»Hvaða  hlutir  eru  það?« 

»Fyrsti  hluturinn  er  kærleikseplið,  og  þegar  þú  hefir 
fundið  það,  skalt  þú  koma  hingað  aftur;  eg  mun  þá  segja 
þér  hver  hinn  annar  hlutur  er«. 

»Hvar  á  eg  að  leita  að  kærleikseplinu?«  spurði  kon- 
ungssonurinn. 

»A  meðal  mannanna«,  svaraði  maðurinn. 

»Hvernig  á  eg  að  þekkja  kærleikseplið?« 

»Þú  skalt  eta  einn  munnbita  af  eplinu,  og  þegar  þii 
hefir  neytt  hans,  muntu  finna  einkennilega  geisla  streyma 
út  frá  þér  og  slá  bjarraa  á  aðra  menn;  þeir  munu  jafn- 
an  gleðjast  i  nærveru  þinni,  og  ósjálfrátt  muntu  laðast  að- 
öðrum  mönnum  og  hafa  ánægju  af  því  að  vera  1  návist 
þeirra«. 

Að  svo  mæltu  hvarf  ókunni  maðurinn. 

Konungssonurinn  hóf  nú  leit  eftir  kærleikseplinu. 

Hann  ferðaðist  úr  einni  borg  í  aðra  og  einu  landi  i 
annað.  í  fyrstu  leitaði  hann  þess  meðal  konunga  og 
stórhöfðingja.  Allir  höfðu  þeir  nóg  af  eplum  að  bjóða,  en 
ekkert  þeirra  hafði  þau  áhrif  á  hann  sem  maðurinn  ókunni 
hafði  sagt.  Sum  gjörðu  hann  hirðulausan  um  alt,  sum 
vöktu  í  honum  löngun  til  ýmsra  skemtana,  sum  leið- 
indi  á  öllu,  sum  óstjórnlega  valdalöngun  o.  s.  frv.  Þá 
fór   hann   til   borgara  og  auðmanna.    Þeirra  epli  vöktu  í 

11* 


164  Svarta  höUin. 

lionum  tortryggni,  öfund,  hatur  og  auragirnd.  Hann  fór 
til  bænda  og  sjómanna.  Þegar  hann  hafði  bragðað  þeirra 
■epli,  kendi  hann  margs  hins  sama  og  af  eplum  auðmann- 
anna  og  auk  þess  nautnafýsnar,  ótta  við  aðra  menn, 
hræsni  og  grimdar.  Hann  fór  til  fátæklinga  og  einstæð- 
inga.  Þeir  höfðu  að  visu  fátt  af  eplum  að  bjóða;  en  þau 
fáu,  sem  þeir  höfðu,  vöktu  i  honum  öfund  og  hatur  til 
þeirra,  sem  við  góð  kjör  áttu  að  búa,  og  hugleysi  og  ör- 
væntingu  um  eiginn  hag. 

Loks  fór  hann  til  mæðranna.  í  móðurástinni  hélt 
iiann  að  kærleikurinn  væri  á  hæsta  stigi.  Þar  var  nóg 
um  epli  og  öll  mjög  fögur  útlits.  Hann  valdi  eitt  hið 
fegursta,  og  þegar  hann  hafði  neytt  eins  munnbita  af  því, 
var  sem  nýtt  hf  færðist  i  hann.  Hann  fann  einkennilega 
geisla  streyma  út  af  sér.  —  Nú  hlaut  hann  að  hafa  fund- 
ið  kærleikseplið. 

Hann  fór  til  fundar  við  ókunna  manninn. 

»Ekki  er  þetta  kærleikseplið«,  sagði  ókunni  maður- 
inn.  Sumir  þeir  geislar,  sem  streyma  út  frá  þér,  eru  að 
vísu  kærleiksgeislar,  en  með  þeim  eru  aðrir  geislar,  sem 
stefna  ekki  í  sömu  átt  og  kærleiksgeislarnir.  Þeir  geislar 
•er  þrungnir  eigingirni,  öfund  og  hatri«. 

»Það  virðist  örðugt  að  finna  kærleikseplið«,  mælti 
konungssonurinn. 

»Það  er  nær  en  þú  hyggur«,  svaraði  ókunni  maður- 
inn  og  hvarf. 

Konungsonurinn  hélt  leitinni  áfram.  Flakkaði  hann 
að  síðustu  um  skóga  og  eyðimerkur,  því  að  honum  þótti 
vonlaust,  að  hann  fyndi  eplið  í  þéttbygðinni. 

Einn  dag,  er  hann  var  á  ferð  eftir  þjóðveginum,  var 
mjög  heitt  veður.  Hann  hafði  ekki  bragðað  mat  frá  því 
daginn  áður,  og  var  hann  næstum  örmagna  af  þreytu  og 
liungri.  Settist  hann  því  niður  i  skugga  eins  trés,  til  þess 
að  hvíla  sig.  Eftir  nokkra  stund  kom  htill  drengur  gang- 
-andi  eftir  þjóðveginum.  Hann  var  mjög  fátæklega  búinn. 
Hann  nam  staðar  skamt  frá  konungssyninum  og  virti 
Jiann  fyrir  sér,  tók  svo  til  fótanna  og  hvarf   inn   i   skóg- 


Svarta  höllin.  165 

inn.  Að  vörmu  spori  kom  hann  aftur  fram  úr  skóginum 
og  hélt  þá  á  epli  i  hendinni.  Rétti  hann  það  að  konungs- 
syninum  og  mælti  með  hil?:andi,  hálfsmeykri  rödd:  »Eg 
á  ekki  annað.     Mér  var  gefið  það  i  gær«. 

Konungssonurinn  tók  við  eplinu,  en  hafði  ekki  tima 
til  að  þakka  drengnum,  þvi  hann  þaut  inn  i  skóginn  óð- 
ara  en  hann  hafði  slept  eplinu. 

Þegar  konungssonurinn  hafði  etið  einn  bita  af  epl- 
inu,  fann  hann  enn  meira  til  hungursins  en  áður.  Át 
hann  með  góðri  lyst  hvern  munnbitann  eftir  annan,  þang- 
að  til  ekki  var  eftir  af  eplinu  nema  Ktið  eitt.  Stakk 
hann  bitanum,  sem  eftir  var,  i  mal  sinn.  Hélt  hann  svo 
áfram  ferð  sinni. 

Hann  veitti  því  eftirtekt,  að  þau  epli,  sem  hann  eign- 
aðist  eftir  þetta,  höfðu  önnur  áhrif  á  hann  en  hin  fyrri 
eplin.  Hann  hitti  sömu  mennina  og  hann  hafði  áður 
fengið  epli  hjá.  Gáfu  þeir  honum  epli  sem  áður,  en  þau 
vöktu  i  honum  samhygð,  meðaumkun  og  jafnvel  kærleika 
til  annára  manna.  Og  það  þótti  honum  einkennilegt,  að^ 
honum  virtust  allir  menn  miklu  viðfeldnari  nú  en  áður.. 
Allir  löðuðust  að  honum  og  vildu  láta  honum  i  Ijósi  sam- 
hygð  sína  Hvenær  hafði  þessi  breyting  orðið  á  honum? 
Hafði  hann  þegar  fengið  kærleikseplið  ? 

Konungssonurinn  hélt  til  móts  við  ókunna  manninn. 

»Hefirðu  fundið  kærleikseplið?«  spurði  ókunni  mað- 
urinn. 

»Ekki  veit  eg  það«,  svaraði  konungssonurinn«,  en 
nú  hafa  menn  verið  mér  miklu  betri  en  áður«. 

»Hvað  veldur  þvi?« 

»Mér  er  það  ekki  Ijóst,  en  hitt  veit  eg,  að  eg  hefi 
haldið  mennina  öðru  vísi  en  þeir  eru  i  raun  og  veru. 
Sömu  mennirnir  sem  eg  hélt  kærleikslausa,  hafa  reynst 
hinir  ástúðlegustu;  og  nú  hefi  eg  ánægju  af  að  vera  í 
samvist  við  þá,  en  það  hafði  eg  ekki  áður.  Mér  virðist 
að  þeim  sé  einnig  ánægja  að  návist  minni«. 

Maðurinn  ókunni  brosti  og  mælti:  »Nú  hefir  þú 
fundið    kærleikseplið,    en    áhrif   þess   gazt  þú  ekki  fundi5 


166  Svarta  höllin. 

fyr  en  þú  varst  breyttur  orðinn.  Hvenær  gerðist  sii 
breyting'?« 

Konungssonurinn  sagði  frá  eplinu,  sem  fátæklegi 
'drengurinn  gaf  honum,  og  rétti  fram  eplisbitann. 

»Þetta  er  kærleikseplið,  en  hefir  þú  ekki  fengið  fleiri 
slík?« 

Konungssonurinn  sýndi  öll  eplin,  sem  hann  hafði  með- 
ferðis. 

»011  þessi  epli  eru  kærleiksepli«,  mælti  inaðurinn 
ókunni.  Þú  gazt  ekki  orðið  kæiieika  annara  manna  var 
fyr  en  þú  varst  sjálfur  orðinn  kærleiksríkur. 

»Loks  hefi  eg  þá  fundið  kærleikseplið*,  sagði  konungs- 
sonurinn,  »en  mikla  erfiðleika  hefi  eg  haft  við  að  stríða  <á 
þessari  leit  minni.  Þótt  mennirnir  séu  góðir,  er  erfitt  að 
fullnægja  kröfum  þeirra.  Kærleikur  þeirra  er  dýr- 
keyptur«. 

Þeir  erfiðleikar  munu  hverfa,  er  þú  hcfir  náð  hinum 
öðrum  hlut,  sem  eg  gat  um.  Það  er  sjálfsfórnarlaugin.  Úr 
henni  skalt  þú  lauga  þig.  Eftir  það  mun  þér  Ijúft  að  bera 
byrðar  annara  manna.  Þá  mun  kærleikur  þinn  ekki  að- 
eins  verða  hið  innra,  sem  hann  er  nú,  heldur  koma  fram 
Mð  ytra  —  í  verkinu. 

»Hvar  er  sú  laug?«  spuiði  konungssonurinn. 

»Á  meðal  mannanna«,  mælti  ókunni  maðurinn  og 
livarf. 

Konungssonurinn  lagði  nú  af  stað  til  þess  að  leita  að 
fsjálfsfórnarlauginni.  Hann  ferðaðist  frá  einum  baðstað  til 
.annars,  en  hvergi  gat  hann  fundið  að  böðin  hefðu  þau 
•áhrif,  sem  ókunni  maðurinn  gat  um.  Honum  varð  hvert 
«porið  öðru  þyngra  á  þessari  leit  sinni.  Oft  varð  hann 
«árhryggur  yfir  örðugleikum  þeim,  sem  aðrir  menn  bök- 
uðu  honum,  en  þó  fann  hann   að  hann  elskaði  mennina. 

Loks  varð  hann  úrvinda  og  þótti  lcit  sín  til  cinskis 
orðið  hafa     Fór  hann  einförum  og  reikaði  víða. 

Einn  morgun  var  hann  snemma  á  ferli.  Hann  kom 
að  vatni  einu.  öðrumegin  vatnsins  sá  hann  konu.  Hún 
gekk   fram    og    aftur  eftir  vatnsbakkanum  og  kastaði  sér 


Svarta  höllin.  1€7 

loks  út  í  vatnið.  Vatnrð  var  mjög  langt,  en  konungsson- 
urinn  var  staddur  við  miðju  þess;  var  þvi  einskis  annars 
kostur  en  að  synda  þvert  yfir  vatnið,  ef  bjarga  skyldi 
konu  þessari.  Konungssonurinn  stökk  út  i  vatnið  og  synti 
til  konunnar.  Var  hún  rétt  komin  að  drukknun,  er  hann 
náði  henni.  Þegar  hann  komst  til  lands  með  hana,  var 
hann  svo  þreyttur,  að  hann  gat  ekki  staðið  á  fótunum. 
Eftir  langa  mæðu  tókst  honum  að  Kfga  hana.  Hún  sagð- 
ist  ekki  vilja  lifa,  þvi  hún  hefði  elskað  mann,  sem  sveik 
hana  i  trygðum.  Hún  hafði  fórnað  sér  hans  vegna,  b]\arg- 
að  honum  frá  dauða  i  veikindum  hans  og  unnið  fyrir 
honum  á  meðan  hann  var  ófær  að  vinna.  Þegar  hann 
svo  varð  heill  heilsu,  strauk  hann  frá  henni. 

Konungssonurinn  huggaði  konuna  og  kvaðst  mundu 
hjálpa  henni.  Hann  fann  alt  i  einu  til  ákafrar  löngunar 
til  þess  að  bjarga  heniii  úr  raunum  hennar.  Tók  hann 
stúlkuna  með  sér  heirfí  í  land  sitt  og  kom  henni  þar  i 
vist  hjá  góðu  fólki. 

Frá  þeim  degi,  er  konungssonurinn  bjargaði  konunni 
úr  vatninu,  varð  gagngjör  breyting  á  honum.  Hann  hitti 
á  hverjum  degi  menn,  sem  hann  þurfti  að  hjálpa  á  ein- 
hvern  hátt.  Hafði  hann  svo  mikla  ánægju  af  því,  að 
hann  skeytti  hvorki  þreytu  né  hungri.  Honum  leið 
miklu  betur,  er  hann  hungraði  og  gaf  svöngum  mat  sinn, 
^n  þegar  hann  neytti  matar  á  venjulegum  tima.  Hann 
hafði  næstum  gleymt  manninum  ókunna  og  Svörtu  höU- 
inni,  svo  annrikt  átti  hann. 

Loks  flýtti  hann  sér  til  móts  við  ókunna  manninn. 

»Eg  þarf  að  flýta  mér«,  sagði  konungssonurinn. 

»Þá  hefir  þú  fundið  sjálfsfórnarlaugina«,  mælti  ókunni 
maðurinn,  »en  eitt  vantar  þig  enn  —  það  er  trúarsteinninn«. 

»Hvar  á  eg  að  leita  hans  ?«   spurði  konungssonurinn. 

»A  meðal  mannanna«,  svaraði  maðurinn  og  hvarf. 

Konungssonurinn  hélt  af  stað,  til  þess  að  leita  að 
trúarsteininum.  Tafðist  hann  mjög  af  því,  að  alstaðar 
þar  sem  hann  fór,  þurfti  að  hjálpa  á  einhvern  hátt.  Eftir 
langan  tíma  kom  hann    einn   morgun  að  sjó.     Voru  fiski- 


168  Svarta  höllin. 

menn  að  leggja  net  sín.  Hann  spurði  þá  hvort  þeir  ættu 
ekki  trúarsteininn. 

»Jú«,  svöruðu  þeir.  »Við  fáum  einn  slikan  stein  á 
liverri  vertið.  Það  er  fyrsti  steinninn,  sem  festist  i  netj- 
unum.  Nú  erum  við  að  leggja  netin  í  fyrsta  sinn  á  þess- 
ari  vertið,  og  getur  þú  fengið  trúarsteininn,  ef  hann  kem- 
ur  i  netin  i  dag«. 

í  fyrsta  drætti  kom  steinninn  i  netin.  Konungsson- 
urinn  lét  hann  innundir  fötin  á  brjóstinu,  þakkaði  flski- 
mönnunum  gjöfina  og  fór  leiðar  sinnar. 

Nú  brá  kynlega  við.  Um  leið  og  hann  lét  trúarstein- 
inn  á  sig,  fanst  honum  sem  skýla  dytti  af  augum  sínum. 
Honum  virtist  heimurinn  breytast.  Flest  sem  honum  hafði 
áður  sýnst  skuggalegt  og  ömurlegt,  virtist  honum  nú  bjart 
og  fagurt.  Löngun  hans  til  þess  að  sjá  inn  i  Svörtu  höll- 
ina  hvarf  með  öllu,  og  hirti  hann  þvi  ekki  um  að  fara  til 
móts  við  ókunna  manninn,  en  hélt  á  leið  heim  til  föður 
síns,  glaður  i  lund. 

Þegar  hann  átti  ófarna  eina  dagleið,  gekk  maðurinn 
ókunni  alt  í  einu  i  veg  fyrir  hann. 

»Hvort  er  sem  mér  sýnist,  að  þú  sért  á  heimleið  nú  ?« 
spurði  ókunni  maðurinn. 

«Já«,  svaraði  konungssonurinn.  »Eg  hefi  enga  löngun 
til  þess  að  sjá  Svörtu  höllina.  Það  er  svo  unaðslegt  að 
lifa,  að  eg  vil  ekki  eyða  timanum  i  það  að  skoða  þessa 
höll.  Mér  finst  mig  engu  skifta,  hvar  hún  er,  eða  hvernig 
hún  er  innan.  Mér  virðist  líf  mitt  hafa  verið  ein  mis- 
sýning,  þangað  til  nú.  Nú  veit  eg,  livers  virði  hfið  er^ 
og  eg  má  engan  tima  missa  i  óþarfa«. 

»Svarta  höllin  er  líka  missýning«,  svaraði  ókunni 
maðurinn  og  hvarf. 

Sig.  Fanndal, 


Alþýðukveðskapur. 

Erindi  flutt  á  Eyrarbakka  og  við  Þjórsárbrá  veturna  1913  og  1914. 


Því  heíir  altaf  verið  á  lofti  haldið,  að  engin  þjóð  í 
heimi  myndi  jafnhneigð  til  visnagcrðar,  eins  og  vér  ís- 
lendingar.     Og  rnun  það  sízt  fjarri  sanni. 

Allur  þorri  manna,  sem  kominn  er  til  vits  og  ára^ 
þekkir  reglur  þær,  er  liggja  til  grundvallar  islenzkri  visna- 
gerð.  Og  þess  eru  dæmi  um  börn,  er  varla  kunnu  staf- 
rófið,  að  þau  hafa  getað  sagt  til,  hvort  v  í  s  a  væri  rétt 
kveðin  eða  ekki. 

Hún  leynist  í  þjóðeðlinu  sú  tilfinning  eða  það  hljóð- 
næmi,  að  finna  og  vita  hvenær  vísa  er  rétt  kveðin  eða 
ekki.  Og  af  því  mun  það  aftur  leiða,  að  í  flestum  sveit- 
um  lands  vors  hafa  verið  og  eru  enn  i  dag  fleiri  og  færrí 
sem  fást  við  vísnagerð.  Þeir  venjast  smátt  og  smátt  á  að 
hugsa  i  hendingum,  rima  þær  saman  og  stuðla,  eftir  þvl 
sem  þeim  þykir  þörf  gerast. 

Atburðir,  m  an  n  1  ýsi  n  g  ar  ,  gletni,  fyndni 
og  s  k  a  m  m  i  r  —  yfir  höf uð  alt,  sem  nafni  nef nist,  flýg- 
ur  á  stuðlum  hendinganna  —  flýguí*  bæ  frá  bæ  og  sveit 
úr  sveit.  Meira  að  segja  eru  dæmi  þess,  að  stökur  hafa 
borist  ótrúlega  fljótt  landshorna  millum,  og  vita  þó  allir^ 
hvaða  örðugleikum  það  heflr  verið  bundið,  fram  á  vora 
daga,  að  komast  um  landið. 

En   það    voru  heldur  engir  Idaufar,  sem  komu  hend- 

ingunum  á  loft  og  blésu  þeim  byr  undir  báða  vængi.    Eg 

veit    að    eg    þarf  ekki  að  nefna  þá,  alhr  kannast  við  þá, 

en  eg  ætla  nú  samt  að  gera  það.     Það    vóru    h  a  g  y  r  ð  - 

ngarnir,  alþýðuskáldin,  eins  og  þjóðin  ncfnir  þá. 


il70  Alþýðukveðskapur. 


Einii   af   yngri   mentamönnum    vorum  flutti    erindi  i 

:fyrravetur  i  Reykjavik,  er  hann  nefndi    »Rím  i  mæltu 

máli«.     Það    var   Andrés  Björnsson  lögfræðisnemi.     Er- 

indi  þetta  birtist  sköramu  síðar  i  Birkibeinura,  og  býst  eg 

þ\i  við,  að  einhver  tilheyrenda  minna  hafi  lesið  það. 

í  erindi  þessu  eru  færð  full  rök  fyrir  því,  að  svo  sé 
rímið  íslendingum  tamt,  að  óafvitandi  tali  þeir  i  hend- 
ingum  og  ósjálfrátt  rími  og  stuðli  setningar  margir  þeir, 
sem  á  islenzku  rita,  það  sem  þó  alment  er  nefnt  óbundið 
m  á  I . 

Málshættir,  talshættir  og  orðskviðir,  er 

ganga  manna  milli  ár  eftir  ár  og  öld  eftir  öld,  eru  meira  og 

minna  bundnir  —  stuðlaðir,  eða  þá  r  i  m  að  i  r  raeð 

hendingura.     Surair    eru    hending  úr  vísu  —  vísuorð 

•  eða  Ijóðlína  —  aðrir  hálf  visa  —  t.  d.  fyrri  hluti  o.  s.  frv. 

Suraar  vísur  eru  svo  létt  kveðnar,  orðaröðin  svo  blátt 
áfrara,  að  erfitt  er  að  greina  þær  frá  raæltu  raáli,  svona 
i  fljótu  bragði. 

Meira  að  segja:  Það  er  hægt  að  hafa  yfir  heilar  bög- 
ur,  án  þess  riraið  þekkist,  þegar  þær  eru  nógu  alþýð- 
legar.     Tóku  allir  eftir  að  eg  var  að  hafa  yfir  vísu  : 

Það  er  hægt  að  hafa  yfir  heilar  bögur 
án  þess  rimið  þekkist,  þegar 
þær  eru  nógu  alþýðlegar. 

Þessa  vísu  orti  Andrés  Björnsson  inn  i  fyrirlestur 
:sinn,  til  þess  að  sýna,  að  ríraið  getur  verið  víðar  en  varir. 

Svona  er  riraið  oss  íslendingum  tarat,  að  óafvitandi 
mælum  vér  i  hendingum,  vitura  ef  til  vill  ekki  af  þvi  fyr 
en  vísan  er  kveðin  —  fyr  en  vér  erura  búnir  að  »kasta 
frara  einni  ferskeyttri«,  eins  og  það  er  alltíðast  nefnt  að 
mæla  vísu  af  raunni  frara. 

Vér  segjura  oft,  að  ekki  sé  vandi  að  byrja  vísu.  Það 
geti  hvert  barnið.  Það  sé  raeiri  vandi  að  halda  áfrara 
—  þrautin  þyngri  að  slá  í  botninura. 

Og  þetta  er  satt.  Það  geta  allir  búið  til  fyrstu  hend- 
inguna,  og  ótal  raargir  bætt  annari  við. 


Alþýðukveðskapur.  171 

Og  af  hverju? 

Af  því  að  hver  einasti  íslendingur  hefir  fengið  það 
.:að  vöggugjöf,  að  binda  að  einhverju  leyti  saman  orð  sín 
—  mæla  í  hendingum. 

En  hitt  er  ekki  öUum  gefið,  að  halda  áfram  smiðinni, 
bæta  þ  r  i  ð  j  u  og  f  j  ó  r  ð  u  hendingunni  við  —  botna  vís- 
una,  eða  halda  enn  lengra. 

Þeir  sem  það  geta,  segjum  vér  að  séu  h  a  g  o  r  ð  i  r  , 
og  þá  er  eg  aftur  kominn  að  hagyrðingunum  eða  alþýðu- 
skáldunum. 

En  hann  er  ekki  smár  hópurinn  sá,  enda  eru  þess 
ekki  dæmi,  að  önnur  þjóð  i  heimi  eigi  jafnmarga  hag- 
y  r  ð  i  n  g  a  ,  miðað  við  fólksf jölda,  eins  og  vér  íslend- 
ingar. 

Og  mis.iafnlega  eru  þeir  hagir,  þótt  nefndir  séu  þeir 
hagyrðingar.  Enda  sýna  vísurnar  þeirra  það  bezt.  Þær 
eru  misjafnlega  kveðnar.  Sumar  eru  blátt  áfram,  eins  og 
stakan  sem  eg  fór  með  áðan.  Aðrar  eru  »dýrar«,  meira 
stuðlaðar.  Stuðlar  og  samstöfufjöldi  skiftir  vísunum  i  flokka, 
sem  nefndir  eru  hættir  —  braghættir.  Vér  könn- 
umst  við  marga  frá  rímunum.  Þar  eru  þeir  nefndir.  Um 
þetta  efni  heflr  síra  Helgi  Sigurðsson  ritað  allstóra  bók, 
er  hann  nefnir  »Safn  til  bragfræði  islenzkrarímna«,  og  er 
þangað  mikinn  fróðleik  að  sækja.  En  út  i  þá  sálma  skal 
ekki  farið  að  þessu  sinni.  Það  yrði  altof  umfangsmikið, 
enda  hætt  við,  að  mig  brysti  þekking  og  kunnáttu  til  að 
skýra  það  efni,  svo  sem  þyrfti. 

En  eins  og  stökurnar  eru  misjafnar,  svo  eru  hagyrð- 
ingarnir  sjálflr,  eins  og  eg  drap  á  fyrir  stuttu.  Sumir  eru 
undra  fljótir.  Láta  enda  alt  fljúga.  Gæta  þess  aðeins,  að 
vísan  sé  rétt  kvcðin.  Jónas  Hallgrimsson  sagði  um  slíka 
menn,  að  ekki  væri  vandi  að  yrkja,  þegar  alt  fengi  að 
fljúga,  sem  heimskum  manni  gæti  dottið  í  hug. 

Aðrir  eru  lengur  —  þurfa  lengri  tíma  til  þess  að 
»grunda«,  eins  og  manni  einum  varð  að  orði,  er  hann  var 


172  Alþýðukveðskapur. 

spurður  um  hagyrðing  norðlenzkan^  er  seinmæltur  þótti  í 
rimi,  þótt  margt  kvæði  hann! 

En  það  er  með  vísnagerð  eins  og  hverja  aðra  smíð. 
Að  vísan  verður  að  jafnaði  betri,  eftir  þvi  sem  iengur  er 
um  hana  hugsað  og  betur  til  hennar  vandað.  Enda  eru 
fáir  svo  hagir,  að  þeir  kveði  »dýrar«  vísur  án  þess  að- 
hugsa  um  orðaröð  og  efni,  stuðla  og  endarim, 
nokkura  stund.  Greta  jafnvel  verið  fleiri  daga  með  eina 
stöku,  þótt  góðir  hagyrðingar  séu. 

Þó  er  það  hvergi  nærri  altaf,  að  sií  stakan  sé  bezt, 
sem  lengi  er  í  smiðum,  eða  taki  hinni  fram,  sem  kveðin 
var  á  skemri  tima.  Það  kemur  vitanlega  undir  þvi,  hve 
fljótir  menn  eru  að  hugsa.  Mörg  ágætisstakan  hefir  orðið 
til  á  augabragði,  áður  en  hagyrðingurinn  vissi  af,  enda 
lærast  þær  að  öllum  jafnaði  fljótar  þær  stökurnar,  sem 
hugsaðar  eru  fljótt  og  kveðnar  blátt  áfram. 

Sumir  þurfa  tvær  eða  fleiri  vísur  til  þess  að  skýra 
það,  er  þeir  vildu  sagt  hafa,  en  aðrir  koma  því  sama  fyr- 
ir  i  »einni  ferskeyttri«. 

Svona  eru  hagyrðingarnir  ólíkir,  svona  misjafnlega 
hagorðir. 

Aður  en  eg  held  lengra  i  þessu  efni,  verð  eg  snöggv- 
ast  að  nema  staðar  við  þá  skoðun  —  eða  skoðanir,  — 
sem  sumir  lærðu  mennirnir  hafa  á  alþýðuhagyrðingunum^ 
og  kveðskap  þeirra. 

Það  hefir  oft  klingt  i  eyrum  þjóðarinnar  —  einkum 
þó  á  seinni  árum  —  að  altof  margir  yæru  vor  á  meðal, 
er  fengist  við  að  búa  til  vísur  —  rima  hugsanir  sinar. 

Og  það  eru  lærðu  mennirnir,  sem  segja  þetta.  Þá- 
held  eg,  að  þeir  séu  fáir,  sem  halda  slíku  fram  i  alvöru. 
En  þeir  eru  til,  þótt  ekki  verði  þeir  nafngreindir  hér. 

Þeir  segja,  að  það  sé  ofmikið  af  leirskáldunum.  Alt 
of  margir  meðal  alþýðumanna,  er  noti  hagmælsku  sina  til 
þess  að  stæla  s  k  á  1  d  i  n,  sem  á  undan  þeim  hafi  lifað  v- 
hagyrðingarnir  stæli  ýmist  hugsanir  þeirra  eða  »form«,  og~ 
þess  vegna  verði  vísur  alþýðuhagyrðinganna  aðeins  b  e  r  g- 


i 


Alþýðukveðskapur.  173 

m  á  1  þeirra  skálda,  er  kveðið  hafi  áður  og  hlotið  viður- 
kenning. 

Vitanlega  má  finna  þessu  og  öðru  eins  stað.  En  það 
má  líka  gera  of  mikið  úr  þvi,  þegar  sagan  er  ekki  sögð 
nema  hálf. 

Og  það  hygg  eg,  að  Stephan  G.  Stephansson  hafi  ekki 
sneitt  að  alþýðuhagyrðingunum,  heldur  miklu  fremur 
bergmálsskáldunum  og  það  jafnvel  sumum  þeirra 
skálda,  sem  lærðu  mennirnir  hafa  viðurkent,  þegar  hann 
kvað  þessa  stöku: 

List  er  það  líka,  og  viuna, 
litið  að  tæta  upp  i  minna, 
alt  af  i  þynnra  þynna 
þynkuna  aUra  hinna. 

Þvi  þess  ber  að  gæta,  að  ekkert  skáld  hefir  ennþá 
fæðst,  hvorki  með  vorri  þjóð  né  annarri,  að  ekki  hafi  það 
að  einhverju  leyti  orðið  fyrir  áhrifum  annarra  andans  stór- 
menna,  er  uppi  voru  á  sama  tima,  en  lengra  á  veg  komn- 
ir  að  móta  hugsanir  sinar,  eða  þá  þeirra,  sem  löngu  voru 
liðnir  og  jafnvel  enga  viðurkenning  höfðu  hlotið  fyr  en 
þeir  voru  fallnir  i  valinn. 

Mætti  t.  d.  nefna  »listaskáldið  góða«  Jónas  Hallgríms- 
son.  Hann  varð  fyrir  miklum  áhrifum  frá  þýzku  skáld- 
unum  Heine  og  Schiller. 

Steingrimur  hefir  kveðið  ótal  mansöngva  sína  í  anda 
Byrons,  sem  um  eitt  skeið  var  mesta  ástaskáld  með  Eng- 
lendingum. 

Eða  Matthías?  Sá  sem  gæti  rakið  slóð  hans  —  fylgst 
með  honum  gegn  um  alla  hringiðustrauma  alheimsbókment- 
anna  —  hann  myndi,  ef  til  vill,  geta  rekið  sig  á  eitthvað, 
sem  aðrir  á  undan  honum  hafa  sagt. 

Hitt  vita  menn  og,  að  Hannes  Hafstein  var  um  tíma 
finortinn  af  Holger  Drachmann  og  talsverður  skyldleiki 
með  kvæðum  þeirra. 

Þá  hefir  og  Einar  Benediktsson  orðið  fyrir  nokkurum 
áhrifum  norska  skáldsins  Henriks  Ibsens. 

Og  Einar  Hjörleifsson,  framan  af  að  minsta  kosti,  og 


174  Alþýðukveðskapur. 

einkum  þó  Grestur  Pálsson  rituðu  flestar  skáldsögur  sinar 
i  anda  Alexanders  Kiellands. 

En  vér  getum  litið  enn  þá  nær  oss.  Getum  tekið- 
dæmi,  sem  oss  eru  enn  þá  kunnari,  t'jöldanum  að  minstar 
kosti. 

Það  er  Þorsteinn  Erlingsson. 

Hann  hefir  sjálfur  játað,  að  hann  hafi  orðið  fyrir 
miklum  áhrifum,  bæði  frá  Sigurði  Breiðfjörð  og  Páli  Ólafs- 
«yni.  Það  er  léttleikinn  og  rímsnildin  i  stökunum  hans- 
ógleymanlegu,  er  sverja  sig  i  ætt  Sigurðar  og  Páls.  Enda 
var  Páli  það  Ijóst,  hversu  mikið  dýrmæti  þær  væru  stök- 
urnar  hans,  og  hversu  liðtækur  Þorsteinn  hafði  reynst  í 
þeim  efnum.     En  hinu  kveið  hann  lika,  að: 

Þegar  mín  er  brostin  brá, 
og  búið  er  Grim  að  heygja, 
og  Þorsteinn  lika  fallinn  frá 
ferhendurnar  deyja. 

Sá  spádómur  býst  eg  nú  ekki  við  að  rætist.  Altaf 
risa  upp  nýir  og  nýir,  sem  bjarga  ferhendunum,  og  mörgu. 
skáldinu  finst  það  léttir  að  hvila  sig  á  þeim  við  og  við. 

Nefna  mætti  einn  mann  enn,  eitt  skáldið,  sem  sótt 
hefir  margt  ágæti  til  þeirra  þriggja:  Sigurðar,  Páls  og 
Þorsteins. 

Það  er  Guðmundur  Guðmundsson. 

Það  er  eins  og  léttleikinn  og  rímsnildin  þeirra  allra 
sé  saman  runnin  i  Guðmundi,  enda  má  hann  óefað  hag- 
orðastan  telja  þeirra  manna,  er  nú  yrkja  á  islenzku,  og^ 
mestur  er  hann  þeirra  rimsnillingur,  enda  er  honum  skip- 
að  á  bekk  með  listamönnum  vorum,  einmitt  vegna  hag- 
mælskunnar. 

Með  Guðmundi  hefir  runnið  upp  ný  öld  í  Ijóðagerð' 
vorri  —  öld  formfegurðar  og  rimsnildar,  og  gera  flestir 
byrjendur  sér  far  um  að  ná  þar  Guðm.  Guðmundssyni  að* 
einhverju  leyti. 

Dæmi  þau,  er  eg  hefi  nii  nefnt,  ætla  eg  að  fáir  muni 
lasta.    Eg  á  við,  að  fáir  muni  þeim  skáldum,  er  eg  nefndi. 


Alþýðukveðskapar.  175=* 

til  foráttu  finna,  þótt  orðið  hafi  þau  fyrir  áhrifum  sér 
eldri  —  og  oft  á  tiðum  sér  meiri  —  manna. 

Nei,  öðru  nSer. 

Þvi  það  er  viðurkendur  sannleikur,  að  með  lestri  sem 
flestra  góðra  skáldrita  merkra  höfunda,  sem  uppi  eru  eða 
verið  hafa  á  ýmsura  timum  —  að  einmitt  með  þvi  fæðist 
skáldið,  og  andans  jötuninn  vaxi  og  þroskist ! 

Þess  vegna  ættu  menn  ekki  að  vera  harðir  í  dómuni 
sinum,  þegar  til  alþýðuhagyrðinganna  kemur.  Og  þess 
vegna  er  það  fásinna  að  vera  að  æðrast  um,  þótt  marg- 
ir  yrki. 

Hvers  vegna  að  vera  fást  um  og  banna  mönnum  að- 
gera  það,  sem  þeini  er  eðlilegt,  þegar  það  er  þá  ekki 
stærri  glæpur  en  að  kasta  fram  »einni  ferskeyttri«,  þegar 
þeim  finst  það  eiga  við? 

En,  það  er  satt,  að  stundum  hafa  alþýðuhagyrðing- 
arnir  gefið  út  bækur  —  heilar  kvæðabækur,  sem  lítið  er- 
indi  áttu  á  markaðinn.  Og  þær  kvæðabækur  hafa  sést^ 
sem  ekkert  erindi  áttu  fyrir  augu  almennings.  Mætti  þess 
vegna  skjóta  þvi  að  alþýðuhagyrðingunum  að  geyma  held- 
ur  kvæðin  sín  heima  í  handraðanum,  heldur  en  að  fara 
að  brjótast  i  þvi  að  gefa  þau  út  i  bókum,  undir  eins  og 
þeir  eru  búnir  að  safna  saman  á  nokkrar  arkir.  Að  minsta 
kosti  að  þeir  vönduðu  betur  valið  á  kvæðunum  og  gæfu 
minna  út ;  þvi  óneitanlega  hafa  margir  verið  helzt  til  bráð- 
ir  á  sér,  þótt  ekki  skuli  eg  nefna  þá  hér. 

En  hvað  sem  þvi  liður,  hafa  þó  margir  alþýðuhagyrð- 
ingarnir  kveðið  stökur,  sem  skáldin  »af  guðs  náð«  mættu 
vera  stolt  af  að  hafa  kveðið,  og  sum  stórskáldin  hafa  birt 
vísur  á  prenti,  sem  hagyrðingarnir  myndu  ekkert  kæra 
sig  um  að  vera  orðaðir  af. 

Oft  hefir  alþýðukveðskapurinn  aukið  á  skemtun  heim- 
lilanna  og  gleði  heilla  sveita.  Hún  er  ekki  8vo  margbrot- 
in,  skemtunin,  er  sveitaheimilin  islenzku  hafa  úr  að  velja, 
að  réttmætt  sé  að  eiga  nokkurn  þátt  i  þvi,  að  alþýðu- 
kveðskapurinn  leggist  niður. 


:176  Alþýðukveðskapur. 

Það  hefir  alt  af  þótt  góð  skemtun  að  heyra  smellna 
stöku,  og  mörgum  heflr  það  stytt  stundirnar  að  koma 
þeim  saman. 

En  r  i  m  i  ð  gerir  fleira  en  að  fella  saman  hendingar 
og  skapa  visu,  sem  þjóðin  lærir  og  skemtir  sér  við  að  hafa 
yfir  og  raula.  Það  lokkar  menn  oft  og  tiðum  til  þess  að 
hugsa  um  einstök  atriði  af  heilum  huga  og  ákveðið,  heimt- 
.ar  af  mönnum  að  brjóta  til  mergjar  og  gagnrýna  hlutina. 

Þegar  fyrstu  hendingarnar  eru  kveðnar,  fer  hagyrð- 
ingurinn  að  leita  að  orðum,  er  hann  geti  notað  sem  enda- 
rim  við  það,  sem  á  undan  er  komið.  Og  hann  finnur  mörg 
-orð,  því  tunga  vor  er  f jölskrúðug  af  orðum,  sem  leika  við 
rímið. 

En  honum  er  það  ekki  nóg. 

Það  verður  að  vera  vit  i  vísunni. 

Hann  fer  að  hugsa  um  orðin,  hvernig  þeim  verði  bezt 
raðað,  svo  samræmi  haldist.  Hann  veltir  þvi  fyrir  sér  á 
marga  vegu,  hvort  þetta  og  þetta,  sem  honum kemur 
til  hugar,  geti  staðist,  og  á  hverju  það  hvili.  Af  þvi  að 
hugsa  þannig  um  orð  og  efni,  kemst  hann  ef  til  vill  að 
þeirri  niðurstöðu,  að  byrjunin  sé  ekki  góð.  Hendingunum 
sem  fæddar  voru  verði  að  breyta,  ef  úr  hugsun  hans  eigi 
að  skapast  visa,  er  hann  geti  orðið  ánægður  með.  Stund- 
um  finnur  hann  og  að  fyrstu  hendingarnar,  sem  honum 
duttu  i  hug,  verða  að  vera  seinni  hluti  visunnar,  og  þess 
vegna  þurfi  hann  að  prjóna  framan  við,  en  ekki  botna. 

En  auðvitað  kemst  þetta  i  vana  fyrir  mönnum,  og 
ekki  fara  allir  eins  að  þvi  að  yrkja  —  búa  til  vísu. 

En  hvað  sem  þvi  öllu  liður,  þá  er  það  sannfæring 
mín,  að  rímið  og  visnagerð  hafi  að  öUum  jafnaði 
einhver  mentandi  áhrif  á  þá,  sem  leggja  slikt  fyrir  sig. 
Geri  þá  að  hugsandi  mönnum,  er  taki  eftir  því,  semerað 
gerast  i  kringum  þá,  og  hjálpi  þeim  til  að  finna  ýmsa  þá 
leyndardóma,  sem  öðrum  —  ef  til  vill  —  eru  duldir. 

Auk  þess  vita  menn  að  þeir,  sem  fyrir  sig  leggja  að 
ríma  hugsanir  sínar,  verða  að  öllum  jafnaði  fijótari  að 
hugsa  og  finna  hvað  feitt  er  á  stykkinu,    enda  fijótari  að 


Alþýðukveðskapur.  177 

koma  fyrir  sig  orði  oft  á  tíðum.     Að  þvi  ógleymdu,  hvað 
orð  og  svör  sumra  hagyrðinganna  eru  hnittin    og  fyndin! 

En  hitt  er  Kka  satt,  að  gæfumerki  hefir  það  ekki  þótt, 
að  kunna  að  yrkja,  enda  sjaldan  verið  talinn  búhnykkur, 
að  bændur  —  ef  til  viU  snauðir  —  væru  að  leggja  shkt  i 
vana  sinn.  Má  vera,  að  það  steli  huganum  um  of  frá 
öðrum  störfum  og  þeim  nauðsynlegri. 

Þó  held  eg  ekki. 

Hitt  er  grunur  minn,  að  hagyrðingurinn  finni  sér  fleiri 
yndisstundir,  einmitt  vegna  þess,  að  hann  getur  rimað 
hugsanir  sínar,  heldur  en  hinn,  sem  ekki  er  það  gefið  að 
geta  það.  Að  minsta  kosti  hefir  Gísla  Konráðssyni  fund- 
ist  það.  Gisli  var  litiU  búsýslumaður,  lét  sér  annara  um 
sagnfræði  og  alt,  sem  að  skáldskap  laut,  enda  varð  hann 
nafnkunnur  fræðimaður. 

Einu  sinni  á  túnaslætti  höfðu  óþurkar  gengið  nokkurn 
tíma.  En  loksins,  þegar  þurkur  kom,  sat  Gisli  inni  á 
palli  og  orti  rimu  og  hreyfði  sig  ekki  þaðan,  þótt  konan 
væri  öðru  hvoru  að  senda  börnin  inn  til  hans  og  biðja 
hann  að  koma  og  bjarga  undan  heyinu.  Loksins  fór  hún 
sjálf  og  var  allþungt  niðri  fyrir.  Þegar  hún  sér,  hvað 
Gísli  hefst  að,  segir  hún: 

Að  yrkja  rimur  ólán  bjó, 
af  því  fara  sögur. 

Gísli   lagði   saman    blöðin,    er  hann  var  að  skrifa  á,  stóð 
upp  og  bætti  brosandi  við: 

En  ganaan  er  að  geta  þó 
gert  ferskeyttar  bögur. 

Og  trúa  min  er,  að  fieiri  muni  taka  undir  það  sama. 
Og  ekki  mundi  stakan  þessi  jafnkunn  og  of t  rauluð,  hefði 
hún  ekki  sannleik  að  geyma. 

—  En  það  má  vel  vera,  að  sumir  fátæku  einyrkjarn- 
ir  reyttu  ekki  af  sér  blóðfjaðrirnar  til  þess  að  afia  sér 
bóka  og  annarra  rita,  er  einhverja  fræðslu  hafa  að  geyma, 
ef   þeir    væru    ekki   hagyrðingar. 

Og  er  eg  þá  kominn  aftur  að  því,  er  eg  drap  á  áðan, 

12  ' 


178  Alþýðukveðskapur. 

að  vísnagerð  hafi  mentandi  áhrif  á  þá  menn,  er  leggja 
stund  á  hana. 

En  hitt  flnnum  vér  lika,  að  þunglyndi  er  á  bak  við 
margar  stökurnar  sem  vér  kunnum  og  raulum,  þótt  ekki 
kunnum  vér  að  nefna  höfunda  þeirra.  Eru  sumar  þeirra 
fullar  af  myrkri  og  vonleysi,  eins  og  nistandi  andvarp 
deyjandi  manns,  eða  eins  og  stunur  þeirrar  sálar,  er  mik- 
ið  liður. 

Má  vera  að  i  þvi  liggi  auðnuleysið,  sem  sagt  er  að^ 
skáldunum  fylgi.    Liggi  í  þvi,  að  hagyrðingurinn  finni  að  r. 

„i  valinn  er  fallið  vænsta  lið, 
vonirnar  allar  dauðar". 

Að  Hfskjörin  hafi  lamað  vængina,  er  bera  áttu  æskuvon- 
irnar  til  sigurs. 

Eg  get  ekki  stilt  mig  um  að  hafa  hér  upp  nokkur 
orð,  er  Guðmundur  á  Sandi  hefir  einu  sinni  sagt  í  þessa 
sambandi.  Það  er  í  ritgerð  hans  um  »alþýðuskáld  Þing- 
eyinga«.     Þar  stendur  þetta: 

»Þegar  fátæktin  lokar  sundunum,  bannar  far  yfir  hafið^ 
neitar  um  mentun  og  félagsskap,  sem  til  framþróunar 
horfir,  þá  er  þó  alt  af  einn  vegur  opinn  fyrir  þann,  sem 
hefir  tök  á  máli  og  hugmyndum,  þótt  af  skornum  skamti 
sé,  hann  getur  talað  við  sjálfan  sig  í  einverunni  á  því 
máli,  sem  bezt  svarar  til  hugskotsraddarinnar.  Hann  reyn- 
ir  að  f  r  i  ð  a  sjálfan  sig  með  þvi  eina,  sem  fyrir  hendi  er 
—  orðum  sjálfs  sin«. 

Og  máli  sínu  til  sönnunar  lætur  Gruðmundur  þessa 
stöku  fylgja.  Hún  er  eftir  Jón  gamla  Hinriksson,  föður 
Jóns  heit.  frá  Múla: 

Þegar  fátt  oss  leggur  lið, 
leita  verður  griða, 
ég  hefi  fylgt  þeim  sama  sið 
sjálfan  mig  að  friða. 

Hann  reyndi  fátæktina,  en  honum  sagðist  svo  frá,  að  þrátt 
fyrir  baslið  og  bágindin  væri  »gaman  að  geta  þ  ó  gerfe 
ferskeyttar  bögur«. 

Og  svo  mun  fleirum  flnnast. 


Alþýðukveðskapur.  17&* 

Mitt  í  hugarstríðinu  og  vonleysismyrkrinu  er  þeim 
svölun  að  gripa  til  hörpunnar  og  raula  um  sorgir  sinar. 
Og  vér  lærum  stökurnar,  og  heyrum  og  finnum  andvörp 
þeirra. 

Og  stökurnar  raulum  vér,  þegar  oss  finst  það  við  eiga.. 
Og  stökurnar  svala  oss  hka,  af  því  vér  finnum  hjarta  höf- 
undanna  slá  á  bak  við  þær! 

En  þær  eru  ekki  allar  þannig. 

Gleðin  og  lífsfjörið  spriklar  í  mörgum  þeirra,  oghlát- 
urinn  vaknar  í  brjóstum  vorum,  þegar  vér  förum  að  raula 
þær.  Og  langi  og  einmanalegi  fjallvegurinn  styttist  um 
helming  og  verður  hlýrri  og  vinalegri  við  það  að  raula 
—  ef  til  vill  —  sömu  visuna  upp  aftur  og  aftur.  Sumar 
hella  brennandi  sólargeislum  yfir  vonalöndin  og  blása  fram- 
sóknarviðleitni  einstaklingsins  byr  undir  báða  vængi. 

Svona  eru  áhrifin  mikil  og  margbreytileg,  er  þær 
hafa  á  oss. 

Aðrar  geyma  i  sér  atburði  liðinna  tima,  er  annars 
myndu  gleymdir.  Og  þótt  vér  getum  ekki  feðrað  þær, 
nema  að  nokkuru  leyti  og  sumar  alls  ekki,  eru  þó  við  marg- 
ar  þeirra  bundin  nöfn,  sem  vér  höfum  gaman  af  að  kynn- 
ast.  Það  eru  ekki  einungis  nöfn  sumra  höfunda,  heldur  og 
annarra  manna,  sem  voru  þeim  samtimis,  svo  að  því  leytl 
hafa  þær  afarmikið  gildi  fyrir  sagnfræðina. 

Og  nú  langar  mig  til  að  rifja  upp  nokkurar  af  þess- 
um  stökum.  Býst  þó  ekki  við  að  fara  með  þær  vísur, 
sem  enginn  yðar  hefir  heyrt  áður.  Enda  vona  eg,  að  þér 
kannist  við  hið  fornkveðna,  að  »aldrei  er  góð  vísa  of  oft 
kveðin«,  og  að  þér  gleðjist  við  að  kynnast  aftur  gömlum 
kunningjum. 

En  það  skal  eg  taka  fram  strax,  að  nokkuð  verður 
það  af  handahófi  með  valið,  og  má  vel  vera  að  einhver 
segi  við  mig  á  eftir,  að  betur  hefði  mátt  takast.  Verður 
afsökun  min  þá  að  vera  sú,  að 

enginn  gerir  svo  öllum  líki 
og  ekki  guð  i  himnariki! 

12* 


180  Alþýðukveðskapur. 

—  Og  nógu  er  af  að  taka.  Efnið  alstaðar.  Hendingarnar 
óma  fyrir  eyrum  minum.  Gamlir  kunningjar,  sem  lögðu 
á  flótta  undan  nýrri  áhrifum,  læðast  fram'úr  fylgsnum 
sinum.  Þeim  fanst  þ  á  eins  og  þeim  væri  ofaukið.  Núna 
koma  þeir  og  vilja  slást  i  förina. 

Það    er   sjálfboðalið    mitt! 

Nl. 

Einar  E.  Sœmundsen. 


Ritfregnir. 


Sigurður   Nordal:     Oni    Olaf    den    helliges    saga.     En    kritisk 
unders0gelse.     G.  E.  C.  Gáds  forlag.     Kobenhavn  1914. 

Ritgjörð  þessi  miðar  að  því  að  rannsaka  þær  Olafssögur  hins 
helga,  sem  geimst  hafa  til  vorra  tíma,  og  sína  fram  á  afstöðu  þeírra 
hverrar  við  aðra. 

Af  því  að  Ólafssögurnar  eru  svo  margar,  sumar  þeirra  með^ 
öllu  glataðar,  sumar  ekki  til  öðruvísi  enn  í  molum,  og  af  því  að 
bögurnar  gera  mjög  sjaldan  grein  firir  heimildum  sínum,  þá  gefur 
að  skilja,  að  rannsókn  þeirra  er  mjög  ervið  og  flókin,  enda  hafa 
skoðanir  manna  í  þessu  efni  hingað  til  verið  mjög  á  reiki,  og  hafa 
þó  ímsir  af  hinum  mestu  skörungum  norrænna  fræða  hugsað  og 
ritað  um  þetta  mál;  má  meðal  þeirra  nefna  íslendingana  Jón  rektor 
Þorkelsson  og  Finn  Jónsson,  Norðmennina  P.  A.  Munch,  Gustav 
Storm  og  A.  Gjessing,  og  af  Þjóðverjum  Konr.  Maurer.  Enn  þessir 
ágætismenn  höfðu  að  vísu  varpað  björtu  Ijósi  á  einstök  atriði  þessa 
máls,  enn  um  íms  meginatriði  höfðu  þeir  komist  að  gagnóh'kri 
niðurstöðu,  og  máttu  þar  varla  heita  samdóma  um  neitt.  Rann- 
sóknin  var  komin  í  bendu,  sem  enginn  sá  fram  úr,  og  eina  ráðið^ 
til  að  greiða  úr  henni  var  að  taka  alt  þetta  mál  til  nírrar  rann- 
sókuar  frá  rótum  á  grundvelli  allra  heimildarrita  og  með  hliðsjón 
af  ólhi  þvi',  sem  ritað  hafði  verið  um  máiið. 

Það  er  þetta,  sem  Sigurður  Nordal  hefir  gert  af  frábærri  snild^ 
Hann  lætur  ekki  hinar  margvíslegu  skoðanir,  sem  fram  hafa  komið 
á  síðari  tímum,  viUa  sig,  heldur  prófar  þær  í  Ijósi  hinna  fornu 
heimildarrita.  Hann  þekkir  heimildarritin  út  í  æsar  og  hefur  diegið 
sum  af  þeim,  sem  áður  vóru  óprentuð  og  h'tt  kunn,  inn  í  rann- 
sóknina,  ber  þau  saman  hvert  við  annað  í  einstökum  atriðum,  sínir 
nieð  miklum  skarpleik  fram  á  skildleika  þeirra  eða  samband  og^ 
tekst  með  þessu  móti  oftast  nær  að  komast  að  óiggjandi  niðurstöðu. 


182  Ritfregnir. 

Sumar  af  sögum  Ólafs  helga  hafa  aldrei  veriö  til  öðruvísi  enn 
€em  þáttur  úr  stærra  riti  um  sögu  Noregskotiunga.  Svo  er  t.  d. 
um  Ólafsþáttinn  í  sögu  Theodriks  munks  og  í  þeirri  konungasögu, 
-sem  vanalega  er  nefnd  »Ágrip«i).  Líka  hafa  staðið  Olafsþættir  í 
hinum  glötuðu  ritum  þeirra  Sæmundar  fróða  og  Ara  fróða  um  sögu 
Noregskonunga.  Allir  þessir  Ólafsþættir  hinna  eldri  konungasagna 
fara'eða  hafa  farið  fljótt  ifir  sögu  Ólafs,  drepa  að  eins  á  helstu  við- 
4)urði  og  minnast  lítt  á  einstök  atriði.  Alt  öðru  máli  er  að  gegna 
um  hinar  sjerstöku  Olafssögur,  sem  segja  frá  Olafi  helga  einum. 
Þær  segja  greinilega  frá  ímsum  smáatvikum  og  eru  ifirieitt  raiklu 
langorðari  enn  þættirnir. 

Hin  firsta  af  hinum  sjerstöku  Ólafssögum,  sem  vjer  nú  þekkj- 
um,  er  sú,  sem  nefnd  er  Ólafssaga  hin  elsta.  Hún  er  nú  ekki  til 
öðruvísi  enn  í  molum.  Hafa  fundist  af  henni  als  8  brot  á  skinni, 
^araf  sex  í  bandi  utan  um  norska  fógetareikninga  frá  17.  öld,  nú 
geimd  í  ríkisskjalasafni  Norðmanna,  enn  tvö  eru  í  Árnasafni.  Brotin 
€ru  gefin  i'it  með  mestu  nákvæmni  af  G.  Storm  í  Kristíaníu.  Saga 
þessi  er  að  ætlun  Storms  rituð  nokkrum  árum  eftir  miðja  12.  öld, 
enn  Sigurður  Nordal  vill  ekki  ákveða  aldurinn  nánar  enn  svo,  að 
hún  muni  vera  samin  á  árunum  1160 — 1185. 

Náskild  þessari  Ólafssögu  er  »helgisaga«  Olafs  (»den  legen- 
dariske  saga«),  gefin  út  af  þeim  Keyser  og  Unger  í  Kristíaníu 
1849.  Sumt  í  henni  kemur  orðrjett  heim  við  brotin  af  Ólafssögu 
elstu,  þó  stittir  hún  víðast  töluvert  frásögn  elstu  sögunnar. 

Þá  vitum  vjer,  að  Styrmir  fróði  Kárason  skrifaði  sjerstaka  sögu 
Mm  Ólaf  helga  nokkru  eftir  aldamótin  1200  (á  árunum  1210 — 1220 
að  skoðun  S.  N.).  Um  þetta  rit  Styrmis  hafa  menn  hingað  til 
vitað  lítið  annað  enn  það,  sem  Flateijarbók  segir,  að  smágreinar  i'ir 
sögu.  Ólafs,  prentaðar  í  útg.  Flat.  III.  bindi,  237. — 248.  bls.,  sjeu 
teknar  úr  bók  þeirri,  »sem  Styrmir  hafi  saman  sett«. 

Þá  er  næst  hin  sjerstaka  Ólafs  saga,  sem  Snorri  Sturluson  hefur 
^amiÖ,  og  er  hún  í  flestum  verulegum  atriðum  sama  sagan  og  Olafs 
saga  helga  í  Hkr. 

Uin  afstöðu  þessara  sjerstöku  Olafs  sagna  hverrar  við  aðra 
'hafa  verið  mjög  misjafnar  og  margvíslegar  skoðanir.  Enn  nú  hefur 
S.  N.  tekist  að  leisa  þann  hnút  til  hlítar,  og  dáist  jeg  einna  mest 
að  þeim  kafla  bókar  hans,  sem  beinist  að  þeirri  spurningu. 

^)  Svo  er  ritið  first  nefnt  í  útgáfu  Finns  Magnússonar  i  Fms.  X. 
bindi.  Nafnið  er  óheppilegt  að  þvi  leiti,  sem  það  er  niirði,  kemur 
hvergi  firir  i  fornum  ritum  i  þessari  merkingu. 


flitfregnir.  183 

First  og  fremst  tekst  honum  að  filla  svo  vel  í  skörðin  á  Ólafs 
-sögu  Styrmis  fróða,  að  hún  raá  nú  heita  að  miklu  leiti  risin  upp 
úr  gröf  sinni,  og  til  þess  notar  hann  einkum  (auk  áðurgreindra 
smágreina  í  Flat.  III.  b.)  Olafs  sögu  helga  í  Flat.  II.  bindi.  Hann 
sínir  fram  á,  að  sá  sem  ritaði  Olafs  sögu  helga  í  Flat.  II.  b.,  hefur 
haft  firir  sjer  aðallega  tvær  Ólafs  sögur,  aðra  eftir  Snorra,  enn  hina 
eftir  Styrmi,  þar  sem  hann  ekki  fljettar  inn  þætti,  sem  ekkert 
eiga  skilt  við  Olafssöguna,  t.  d.  Fóstbræðrasöguþáttinn.  Nú  höfum 
vjer  Olafs  sögu  Snorra  til  samanburðar  og  getum  með  hliðsjón  af 
henni  vinsað  úr  þá  kafla,  sem  Flat.  hefir  fram  ifir  hana.  Þessir 
kaflar  hljóta  að  vera  eftir  Styrmi,  svo  framarlega  sem  þeir  eru 
ekki  teknir  eftir  öðrum  sögum  enn  Ólafs  sögu  helga  (t.  d.  úr  Fóst- 
bræðrasögu),  nema  því  að  eins  að  líkur  sjeu  til  að  ritari  Flat.  hafi 
bætt  þeim  við  frá  sjálfum  sjer,  enn  svo  er  sjaldnast.  Auk  þess 
hefur  höf.  fundið  nokkra  kafla  úr  Styrmisbók,  sem  Flat.  hefur 
filept,  í  öðrum  Olafssögum,  sem  eru  náskildar  Flat.  (AM.  61  fol., 
Bergsbók  og  Tómasskinnu).  Óllum  þessum  köflum,  setn  geimst 
hafa  úr  Styrmisbók,  safnar  höf.  saman  í  eitt  og  gerir  úr  þeim  eina 
skrá,  sem  er  prentuð  í  ritgjörð  hans  á  89. — 95.  bls.  og  nær  als 
ifir  107  greinar,  stærri  eða  minni.  Höf.  tekur  það  fram  sjálfur, 
Að  þessar  Styrmisgreinar  gefi  að  eins  ófullkomna  hugmind  um  Olafs- 
flögu  Styrmis,  því  að  þær  hafa  allar  geimst  sem  v  i  ð  b  ó  t  við 
Olafssögu  Snorra,  enn  til  þess  sjeu  engin  ráð  að  vita  til  neinnar 
hlítar,  hve  mikið  af  efninu  í  sögu  Snorra  sje  tekið  úr  Styrmisbók. 
Lengra  verður  ekki  komist  með  þeira  heimildum,  sem  til  eru.  Enn 
það  sem  jeg  hef  tekið  fram,  er  nóg  til  að  sína,  að  höf.  hefur  með 
rannsókn  sinni  varpað  alveg  uíju  og,  björtu  Ijósi  á  Ólafssögu 
Styrmis'^). 


^)  J®&  S^^  ^^^i  bundist  þess  að  taka  fram,  að  jeg  haföi,  án  þess 
að  jeg  vissi  um  rannsóknir  höf.,  komist  að  alveg  sömu  niðurstöðu  og 
bann  um  samsetning  Olafssögannar  i  Flat.  Jeg  drap  á  þetta  atriði  i 
Bókmentasögufirirlestrum  minum  7.  nóv.  i  vetur,  þegar  jeg  var  að  tala 
um  Fóstbræðrasögu  og  afstöðu  hennar  við  Olafssögurnar,  og  tek  jeg  hjer 
orðrjett  það  sem  jeg  sagði  við  það  tækifæri:  „Hvaða  Ólafssögur  eru 
það,  sem  Flat.  hefir  haft  firir  sjer?  Aðallega  tvær:  1)  Ólafs  sögu 
Snorra,  og  er  hægt  að  vinsa  úr  langa  kafla,  sem  þaðan  eru  teknir  hjer 
um  hil  orðrjett,  af  því  að  saga  Snorra  er  til  samanburðar;  2)  „Lifssögu 
( )lafs  helga"  eftir  Styrrai,  sem  Flat.  vitnar  til  berlega.  Sú  saga  er  nú 
þvi  miður  ekki  til  i  heilu  lagi,  enn  það  virðist  mega  ganga  að  því  visu, 
að  þeir  kaflar  úr  Olafssögu,  sem  Flat.  hefur  fram  ifir  Ólaf ssögu  Snorra, 


184  Ritfregnir. 

Að  þessum  grundvelli  fengnum  fer  höf.  að  rannsaka  afstöðii? 
þessara  leifa  af  Styrmisbók  við  »helgisöguna«  (Kría  1849)  og  af- 
stöðu  beggjá  við  Ólafssögu  hina  elstu,  og  með  nákvæmum  saman- 
burði  kemst  hann  að  þeirri  niðurstöðu,  að  það,  sem  Styrmisbók  og 
»helgisagan«  hafa  sameiginlegt,  stafi  ekki  beint  frá  elstu  sögunni, 
heldur  sje  þar  milliliður  á  milli,  glötuð  saga,  sem  höf.  nefnir  »m  i  ð- 
s  ö  g  u  n  a«  (»den  mellemste  saga«)  og  táknar  með  stafnum  M.  Þessi 
»miðsaga«  hefur  haft  firir  sjer  elstu  söguna  og  verið  henni  mjög 
h'k,  enn  þó  með  ímsum  einkennilegum  afbrigðum,  sem  Styrmir  og 
höf.  »helgÍ8Ögunnar«  hafa  tekið  eftir  miðsögunni,  því  að  þeir  hafa 
báðir  haft  miðsöguna  firir  sjer. 

Jafnframt  rannsakar  höf.  afstöðu  Fóstbræðra  sögu  við  Olafs- 
sögurnar.  Hann  kemst  þar  í  flestum  verulegum  atriðum  að  sömu" 
niðurstöðu  og  jeg  komst  að  í  firirlestrum  mínum  um  Fóstbræöra 
sögu  í  vetur,  og  þar  sem  við  vissum  hvorugur  neitt  um  rannsóknir 
hins,  er  þetta  því  til  mikillar  stirkingar,  að  niðurstaðan  sje  rjett. 
Til  dæmis  að  taka  hefir  höf.  alveg  eins  og  jeg  kveðið  rækilega  nið- 
ur  þá  skoðun  G.  Storms,  að  höf.  hinnar  elstu  Olafs  sögu  hafi  skrif- 
að  upp  úr  Fóstbræðra  sögu  frásögn  þá,  sem  þar  stendur,  um  dvöl 
Þormóðs  Kolbrúnarskálds  við  hirð  Knúts  ríka  og  firstu  samfundi 
hans  og  Olafs  helga,  og  að  allir  þeir  »partar  af  Fóstbræðra  sögu«, 
sem  finnast  í  »helgisögu«  Ólafs  hafi  frá  upphafi  staðið  í  elstu  sög* 
unni,  sem  hafi  haft  þá  úr  Fóstbræðrasögu  (sbr.  útg.  Storms  af 
elstu  Ólafs  sögu,  formálann  10.  bls.).  Sannleikurinn  er  sá,  að  í 
elstu  sögunni  hafa  frá  upphafi  staðið  ímsar  sagnir  um  Þormóð,  sem- 
ekki  eiga  neitt  skilt  við  Fóstbræðra  sögu.  Þessar  sagnir  hafa  svo  »helgi- 
sagan«  og  aðrar  ingri  Ólafssogur  tekið  eftir  elstu  sögu.  Hins  vegar 
eru  í  »helgisögunni«  aðrar  sagnir  um  Þormóö,  sem  eiga  kin  sitt  að- 
rekja  til  Fóstbræðrasögu,  enn  þær  hafa  als  ekki  staðið  í  Ólafs  sögu 
hiuni  elstu.  Þessi  saga  og  Fóstbræðra  saga  eru  bersínilega  óháðar 
hvor  annari.  Enn  annars  á  ekki  við  að  fara  lengra  út  í  einstök 
atriði  þessa  máls  í  stuttri  ritfregn. 


sjeu  teknir  úr  bók  Styrmis,  svo  framarlega  sem  þeir  eru  ekki  teknir  úr 
öðrum  sögum  enn  Ólafssögu  (t.  d.  kaflarnir  úr  Fóstbræðrasögu).  Þessar 
greinar  eru  nokkurn  veginn  auðþektar  úr  á  þvi,  að  frásögnin  er  með 
klerkakeim,  og  oft  finnast  þessir  kaflar  svo  að  segja  óbreittir  eða  litt 
breittir  í  „helgisögunni"  (Kría  1849)  og  virðist  Styrmisbók  hafa  veri(> 
náskild  helgisöganni".  Þegar  tveir  menn  komast  svona  að  sömu  niður- 
stöðu  og  hvorugur  veit  af  öðrum,  þá  er  líklegt,  að  niðurstaðan  sje  rjett^ 


1 


Ritfregnir.  185- 

Þá  tekur  höf.  næst  til  rannsóknar  Olafssögur  Snorra,  bæði  hina 
sjerstöku  og  þá  sem  stendur  í  Heimskringlu. 

Menn  hefur  greint  mjög  á  um,  hvor  af  þessum  tveimur  sögum' 
væri  eldri.  Höf.  leiðir  nú,  að  því  er  mjer  virðist,  óiggjandi  rök  að 
þvj,  að  Snorri  hafi  first  samið  sjerstöku  söguna  og  síðan  skeitt 
hana  inn  í  Hkr.  með  nokkrum  breitingum  á  þeim  stöðum,  þar  sem  • 
hann  síðar  komst  að  nánari  og  betri  þekkingu. 

Hjer  er  jeg  á  einum  stað  ekki  samdóma  hinum  heiðraða  höf. 
Hann  hefir  tekið  eftir  þeim  mikla  ruglingi  sem  er  á  frásögninni' 
um  austurferð  Sighvats  og  Austurfararvísur  í  hinum  sjerstöku  01- 
afssögum  og  í  Hkr.  Hann  bendir  á,  að  orðin  sem  standa  bæði  í 
Kringlu  og  sumum  hinum  sjerstöku  Ólafssögum :  »Öndurðan  vetr 
fór  Sighvatr  skáld  ok  þeir  þrír  saman  ór  Borg  ok  austr  um  markir 
ok  svá  til  Gautlands,  ok  fekk  í  þeirri  ferð  optliga  Íllar  viðtökur. 
A  einu  kveldi  kom  hann  til  3  búanda  ok  ráku  hann  allir  út.  Þá- 
kvað  Sighvatr  skáld  Austrfararvísur  um  ferð  sína«,  muni  vera  npp- 
hafleg  bæði  í  hinni  sjerstöku  sögu  og  Hkr.,  og  þetta  higg  jeg  rjett 
vera.  Enn  þar  sem  hann  virðist  halda,  að  hinar  miklu  endurtekn- 
ingar  og  ruglingur  á  tímaröð  viðburðanna,  sem  hjer  kemur  fran* 
bæði  í  Hkr.  og  sumum  hinna  sjerstöku  Olafssagna,  stafi  frá  Snorra,- 
gerir  hann  að  minni  higgju  Snorra  rangt  til.  Sannleikurinn  virðist 
vera,  að  Snorri  hefur  hvorki  í  hinni  sjerstöku  sögu  sinni  nje  í 
Heimskringlusögunni  tilfært  Austurfararvísurnar,  heldur  að  eins 
vitnað  til  þeirra  með  almennum  orðum,  eins  og  gert  er  í  áður- 
nefndri  grein.  Ef  vjer  gætum  betur  að,  sjáum  vjer,  að  upphafsorð' 
nefndrar  greinar  (»Ondurðan  vetr  —  ok  svá  til  Gautlands«)  eru' 
orðrjett  endurtekning  greinar,  sem  stendur  framarlega  í  kapítulan- 
um,  þar  sem  first  er  minst  á  austurferð  Sighvats  (sjá  Hkr.  útg. 
F.  J.  II.  168i5.ir,  ól.  s.  h.  1853  bls.  80  2-3).  Þar  virðist  öU  síðari 
greinin  hafa  staðið  óslitin  frá  upphafi,  enn  alt  sem  er  á  milli  firri 
og  síðari  greinarinnar  (Austurfararvísurnar  og  nánari  tildrög  þeirra)* 
er  bersínilega  gömul  innskotsgrein,  sett  inn  af  manni,  sem  ekki 
vildi  missa  vísnanna;  hefur  hann  notað  firri  hluta  umræddrar  grein- 
ar  (»Ondurðan«)  sem  inngang  að  þessari  innskotsgrein  sinni,  enn^ 
að  henui  skrifaðri  hefur  hann  í  ógáti  tekið  upp  alla  hina  upphaf- 
legu  grein  í  heild  sinni,  og  kemur  þannig  upp  um  sig.  Þessi  inn- 
skotsgrein  mun  first  hafa  verið  sett  inn  í  hina  sjerstöku  sögu  og 
verið  þaðan  tekin  iini  í  Heimskringlu.  Ilin  breitta  röð  og  fleiri* 
afbrigði,  sem  koma  frarn  í  Stokkhólmshandritinu  (01.  s.  h.  1853)^ 
stafa  af  því,  aö  ritari   þess  handnts  hefur  viljað  bæta  úr  þeim  mis- 


>186  Kitfregnir. 

smíðum  á  frásögninui,  sem  vóru  að  kenna  innskotsgreininni  og  áður 

.  er  bent  á.  I  hinum  upphaflega  texta  Snorra  hefur  first  staðið 
greinin  »Öndurðan  vetr  —  þá  kvað  Sighvatr  skáld  Austrfararvísur 
um  ferð  sína«,  heil  og  óslitin,  og  svo  hefur  sagan  haldið  áfram  með 

-orðunura:  »Sighvatr  skáld  kom  til  Rögnvalds  jarl8«  (Hkr.  F.  J. 
II.   176^)  o.  8.  frv.,  út  kapítulann,  og  er  þá  frásögnin  að  öllu  leiti 

.  óaðfinnanleg  og  samboðin  Snorra. 

Höf.  heldur,  að  Snorri  hafi  aðallega  notað  bók  Styrmis  við 
samsetning    Ólafs    sögu    sinnar    og  færir  góð  og  gild  rök  firir  þv/. 

.  Samt  telur  hann  það  h'klegt  (á  165.  bls.),  að  Suorri  hafi  einnig 
iþekt  tvær  eldri  sögur  (Ólafssögu  elstu  og  miðsöguna),  og  verður 
því  þá  varla  neitað,  að  hann  kunni  sumstaðar  að  hafa  haft  hlið 
sjón  af  þeim. 

Jeg  hef  þá  skírt  lauslega  frá  rannsókn  höf.  á  hinum  sjerstöku 
Olafssögum.  Öll  þessi  rannsókn  er  snildarlega  af  hendi  leist,  og  jeg 
er  sannfærður  um,  að  niðurstöður  þær,  sem  hóf.  hjer  hefur  komist 
að,  munu  standa  bjargfastar  í  öllum  verulegum  atriðum. 

Aftur  á  móti  finst  mjer  sumt  vafasamt  í   meðferð  höf.  á  Olafs- 

^áttunum,  sjerstaklega  Ólafsþætti  Theodriks,  enda  er  sú  rannsókn 
mjög    ervið    viðfangs,    af  því  að  hin  elstu  heimildarrit,  Olafsþættir 

i.þeirra  Sæmundar  og  Ara,  eru  glötuð,  og  það  sem  önnur  rit  skíra 
frá  um  efni  þeirra  mjög  ófuUkomið.     T.  d.  finst  mjer  varasamt  að 

-fortaka  það  með  öUu,  að  Theodr.  hafi  notað  rit  Sæmundar  fróða, 
annaðhvort  beinlínis  í  hinu  latínska  frumriti,  eða  í  íslenskri  þíðingu, 

^ða  eftir  frásögn  hinna  íslensku  heimildarmanna  sinna.  Það  sem 
Theodr.  segir  um  heimildir  sínar  er  svo  óákveðið,  að  það  virðist  als 
ekki  vera  því  til  firirstöðu,  að  hann  hafi  þekt  og  notað  sögurit  á 
latínu  eftir  íslenskan  mann,  einkum  þar  sem  hann  sjálfur  á 
.einum  stað  vitnar  í  »Catalogus  regum  Norwagensium«,  sem  að  lík- 
indum  hefur  verið  ritaður  á  latínu.  Jeg  skal  í  þessu  sambandi 
minna  á  eitt  atriði,  sem  hingað  til  hefur  ekki  verið  gaumur  gefinn, 
rsvo  að  jeg  viti. 

Eflaust  hefur  Sæmundr  í  riti  sínu  minst  á  fund  íslands  og  bigð 
í  sambandi  við  sögu  Haralds  hárfagra.  Þetta  stirkist  við  það,  að 
"Gunnlaugur  munkur  hefur  í  Ólafssögu  sinni  Tryggvasonar  vottað 
að  sögnin  um  íslandsfund  Naddodds  væri  tekin  eftir  Sæmundi. 
Þessi  vitnisburður  Gunnlaugs  hefur  geimst  í  Olafs  sögu  Tryggva- 
sonar  hinni  löngu  (Fms.  I.  234.-235.  bls.  sbr.  Flat.  I.  248.  bls.) 
-og  er  kominn  frá  Gunnlaugi  inn  í  Landnámuhandritin  (Landn.,  útg. 
1843,    26.-27.  bls.,  útg.  F.  J.  Hb.  4.  k.  Stb.  3.  k.).     Bæði  Ólafs- 


Ritfregnir.  187 

-aagan  og  Landnáma  segja  þessa  sögu  svo,  að  »m  e  n  n  skyldu  fara 
ór  Noregi  til  Færeyja,  nefna  s  u  m  i  r  m  e  n  n  til  þess  víking  þann 
er  Naddoddr  hét«.  Þessa  menn  hafi  rekið  vestur  í  haf  »ok  fundu 
þar  land  mikit,  kómu  þeir  austan  at  landinu  ok  gengu  þar  upp  á 
fjall  eitt  hátt  ok  sást  um  víða,  ef  þeir  sæi  reyk  eðr  nokkur  h'kindi 
til  þess,  at  þat  land  væri  bygt,  ok  urðu  þeir  eigi  við  þat  varir«. 
•Um  haustið  hafi  þeir  farið  aftur  til  Færeyja  og  nefnt  landið  Snæ- 
land,  af  því  að  snjór  fjell  á  fjöll,  áður  þeir  sigldu  brott.  »Þeir 
iofuðu  mjök  landit«.  Af  orðanum  »nefna  sumir  menn  til  þess 
Naddodd  víking«  virðist  mega  ráða.  að  Sæmundr  hafi  ekki  berum 
.  orðum  eignað  þennan  landsfund  Naddoddi. 

Nú  er  það  merkilegt,  að  Theodricus  segir  alveg  sörau  söguna 
með  mjög  litlum  afbrigðum  í  riti  sínu  3.  kap.  Hann  nafngreinir 
ekki  mann  þann  sem  rjeð  firir  skipinu,  fremur  enn  Sæmundr  virð- 
ist  hafa  gert,  segir,  að  þeir  sem  landið  fundu  hafi  verið  »merca- 
tores  quidam«  (kaupmenn  nokkrir).  Hann  getur  ekki  um,  hverju 
megin  þeir  hafi  komið  að  landinu  nje  heldur  að  þeir  hafi  gefiö  því 
nafn,  h'ka  segir  hann,  að  þeir  hafi  snúið  aftur  til  Noregs  (ekki  til 
fFæreija).  Enn  að  þessum  óverulegu  atriðum  undanskildum  er  öll 
frásögnin  hin  sama  og  í  íslensku  heimildunum  og  orðalagið  svo  h'kt 
sem  það  getur  verið  í  tveim  ritura,  sem  eru  skrifuð  annað  á  ís- 
iensku,  enn  hitt  á  latínu.  Hjer  er  auðsjeð,  að  sameiginleg  frum- 
heimild  hefur  legið  firir  báðum  frásögnunum,  og  samkvæmt  vitnis- 
bnrði  Gunnlaugs  hh'tur  það  að  vera  rit  Sæmundar.  Þess  ber  að 
geta,  að  Theodricus  hefur  það  fillra  en  íslenska  frásögnin,  að  hann 
árfærir  viðburðinn,  segir,  að  hann  hafi  orðið  »á  9.  eða,  að  sumra 
skoðun,  á  10.  ríkisári  Haralds  hárfagra«.  Eftir  öllu  sem  vjer  vit- 
um  um  rit  Sæmundar  er  líklegt,  að  þessi  tímatalsákvörðun  sje  fiá 
honum  runnin. 

I  13.  kap.  segir  Theodricus,  eftir  því  sem  í  handritunum  stend- 
ur,  að  Olafr  helgi  hafi  verið  eldri,  þegar  hannhlautpísl- 
arvættis  kórónu  (»q  uando  raartyrio  coronatus 
e  8  t«),  enn  þeir  segi,  sera  mest  sje  mark  á  takandi  um  þess  konar 
hluti.  G.  Storm  viU  hjer  strika  út  orðin  quando  martyrio 
coronatus  est,  af  því  að  hann  heldur,  að  Theodr.  eigi  hjer 
við  aldur  konungs,  þegar  hann  var  s  k  í  r  ð  u  r,  enn  ekki  þegar 
hann  dó,  og  S.  N.  filgir  honum  í  þessu  (27.  bls.).  Mjer  finnastorðin 
vera  vel  skiljanleg,  eins  og  þau  liggja  firir,  og  álít  óleifilegt  að 
breita. 

Enn   þó  að  jeg  geti  ekki  verið  samdóraa  höf.  ura  sum  einstök 


188  Ritfregnir. 

atriði  í  rannsókn  hans  á  Ólafsþáttunura,  þá  verð  jeg  þó  að  lúka^ 
maklegu  lofsorði  á  rannsókn  þessa  í  heild  sinni.  Þar  eru  margar 
níjar  og  skarplegar  athuganir,  og  ifirleitt  má  segja  með  sanni,  að 
höf.  hafi  með  þessari  rannsókn  sinni  búið  vel  í  haginn  firir  rjett- 
ari  og  dípri  skilning  á  hinni  elstu  sagnaritun  vor  Islendinga  og 
Norðmanna. 

Einn  af  hinum  bestu  kostum  þessarar  bókar  er  sá,  að  höf. 
tekur  ekki  ófirirsinju  annara  eldri  vísindamanna  skoðanir  með  trVi- 
arinnar  augum,  heldur  rannsaka  þær  í  Ijósi  heimildarritanna.  Þó 
bregðst  þetta  einu  sinni  eða  tvisvar.  Á  24.  bls.  tekur  hann  orða- 
laust  gilda  þá  skoðun  þeirra  Maurers  og  Finns  Jónssonar,  að  Ari 
fróði  hafi  ekki  samið  neina  aðra  konungaæfi  enn  þá,  sem  stóð  í 
Islendingabók  hans  hinni  eldri,  og  á  184.  bls.  kastar  hann  því 
fram  alveg  órökstuddu,  að  það  sje  »mjög  óh'klegt«,  að  Ari  hafi  rit- 
að  sjerstaka  konungaæfi.  Jeg  er  sannfærður  um,  að  ef  höf.  hefðr 
rannsakað  þetta  mál  með  eins  mikilli  nákvæmni  og  skarpskigni 
eins  og  Olafssögurnar,  þá  hefði  hann  að  minsta  kosti  komist 
varlegar  að  orði. 

Á  21.  bls.  segir  höf.  um  þær  tvær  gerðir  af  Olafssögu  Tryggva- 
sonar  eítir  Odd  munk,  sem  geimst  hafa,  önnur  í  Stokkhólmshand- 
ritinu  Nr.  20,  4^,  enn  hin  í  Árnasafni  310,  4^  að  hið  síðarnefnda 
handrit  beri  þess  öU  merki,  að  sú  gerð  sögunnar  standi  nær  frum- 
riti  Odds  enn  sú  gerð,  sem  finst  í  Stokkhólmshandritinu.  Jeg  neita 
því  ekki,  að  svo  kunni  að  vera  á  stöku  stað,  enn  jeg  higg  að' 
nákvæmur  samanburður  muni  sína,  að  Stokkhólmshandritið  sje  ifir- 
leitt  upphaflegra  og  nær  frumriti  Odds  enn  handritið  í  safni  Árna. 
Höf.  stiðst  hjer  víst  við  skoðanir  P.  Groth's  í  formálum  firir  út- 
gáfu  hans  af  AM.  310,  4^,  enn  samanbnrður  Groth's  á  þessum  tveim 
gerðum  sögunnar  er  að  minni  higgju  mjög  ónógur,  óáreiðanlegur  í 
áliktunum  og  beinh'nis  villandi. 

Að  endingu  leifi  jeg  mjer  að  bjóða  hinn  unga  vísindamann,^ 
sem  hefur  samið  þessa  bók  og  hlotið  firir  að  maklegleikum  dokt- 
orsnafnbót  við  Kaupmannahafnarháskóla,  velkominn  sem  samverka- 
mann  í  víngarði  norrænna  fræða.  Vjer  íslendingar  eigum  engan 
fjársjóð  dírmætari  nje  veglegri  enn  hinar  foruu  bókmentir  vorar. 
Enn  vandi  filgir  vegsemd  hverri.  Þessi  díri  arfur  leggur  oss  ís- 
lendingum  á  herðar  þá  skildu  að  vera  ekki  eftirbátar  annara  í  því 
að  ávaxta  hann  firir  oss  og  niðja  vora,  þá  skildu  að  reina  að  skíra 
og  skilja  sem  best,  og  helst  öllum  öðrum  betur,  þann  andlega  fjái' 
sjóð,  sem  forfeður  vorir  hafa  eftir  sig  látið.     Svo  er  guði  firir  þakk- 


Kitfregnir.  189 

andi,  að  íslendingar  hafa  ekki  brugðist  þessari  skildu.  Alt  af  hafa 
einhverjir  íslendingar  verið  í  fremstu  röð  þeírra  manna,  sem  við 
vor  fornu  fræði  hafa  fengist.  Við  gömlu  mennirnir  erum  nú  á 
hraðri  leið  til  grafar,  við  sem  höfum  reint  af  einlægum  vilja  enn 
veikum  mætti  að  ávaxta  arfinn  firir  þjóðina  okkar.  Er  þá  ekki  von, 
að  hjarta  okkar  fillist  fögnuði,  þegar  við  sjáum  unga  menn  og 
vel  gefna  rísa  upp  með  níjum  og  óþreittum  kröftum,  menn  sem 
eru  færir  um  og  búnir  til  að  taka  við  arfinum  af  okkur,  þegar 
hann  hnígur  úr  máttvana  höndum,  og  vonandi  ávaxta  hann  betur 
enn  við  höfum  gert.  Bók  sú,  sem  jeg  hef  hjer  gert  að  umtalsefni, 
gefur  firirheiti  um,  að  höf.  hennar  muni  verða  einn  af  þessum 
mönnum,  ef  honum,  sem  jeg  vona  og  óska,  endist  líf  og  heilsa. 
Reikjavík  á  þrettánda  dag  jóla  1915. 

Björn  M.  Ólsen. 

George  H.  F.  Schrader  :    Hestar  og  reiðmenn  á  íslandi.    Jónas 

Jónasson    hefir  íslenskað.     Ak.   1913.     4to.     (II  +  225  bls.  + 

19  myndablöðum). 

Það  er  fjölskrúðug  og  nytsöm  bók,  sem  hinn  góðkunni  dyra- 
vinur  hr.  G.  H.  F.  Schrader  hefir  samið  um  hesta  og  reiðmenn  á 
Islandi  og  látið  ^núa  á  íslenzka  tungu.  Hann  hefir,  eins  og  hann 
tekur  fram  í  formála  bókarinnar,  viljað  gefa  íslenzkum  hestamönnum 
kost  á  »að  sjá  sig  með  annara  augum«,  og  aðaltilgangur  bókarinnar 
er  að  bæta  kjör  íslenzkra  hesta  og  gera  meðferð  þeirra  mannúðlegri. 

Rit  þetta  er  hrein  nyung  í  bókmentum  vorum  og  fult  af  ágæt- 
um  leiðbeiningum  og  athugasemdum,  sem  og  aðfinslum  um  ýmis- 
legt  það  í  meðferð  þessara  þörfu  dýra,  sem  sært  hefir  höfundarins 
»glögga  gestsauga«.  Við  búið  er,  að  ymsar[athugasemdir  og  tillögur 
höfundarins  mæti  mótspyrnu  hjá  reiðmönnum  vorum,  því  að  van- 
inn  er  veldi,  sem  örðugt  er  að  yfirbuga,  enda  sumar  skoðanir  hans 
mjög  svo  frábrugðnar  því,  sem  menn  hafa  átt  að  venjast  hér  á 
landi  um  langan  aldur,  en  hins  vegar  er  ekkert  efamál,  að  hér 
eru  svo  margar  ágætar  leiðbeiningar,  svo  margar  rökstuddar 
skoðanir  framsettar  og  svo  rækilega  sagt  til  syndanna,  að  bók  þessi 
ætti  skilið  að  komast  inn  á  sem  flest  hestaheimili  á  landinu. 

Rit  þetta  skiftist  í  tvo  hluta  og  endar  á  viðauka  um  búnaðar- 
og  kaupsýslumál.  Aftan  við  bókina  eru  66  myndir  af  hestum,  er- 
lendum  og  innlendnm,  körlum  og  konum  á  hestbaki,  hestum  fyrir 
vögnum  og  plógi  o.  fl. 


190  Ritfregnir. 

Fyrri  hluti  bókarinnar  byrjar  á  Ijsingu  á  íslenzkum  bestum.^ 
Ber  höfundurinn  þeim  m  j  c  g  v  e  1  söguna  og  dáist  að  þoli  þeirraj,- 
styrkleik,  góðlyndi  og  þolinmæði.  Hann  minnist  og  á,  hve  marg- 
litir  þeir  séu  og  telur  upp  8  liti,  en  gleymir  brúna  litnum,  semf 
þó  er  algengur,  og  segist  engan  hrafnsvartan  hest  hafa  séð.  Eru- 
þeir  alveg  horfnir  úr  Norðurlandi?  Satt  mun  það  vera,  að  þemb- 
ingsreið  geri  hesta  harðgenga  og  níði  úr  þeim  þýða  ganginn  og 
mun  hún  of  tíð  á  landi  hér,  einkum  þó  hjá  kaupstaðarfólki  og. 
kauptúna  og  »8unnudagariddurum«.  En  ekki  get  eg  felt  mig  yitSf' 
dóm  höf.  um  töltið,  að  það  sé  Ijótt  ganglag ;  oss  íslendingum  finst 
það  svo  yndialegt  og  fjörlegt.  Þess  vegna  heitir  það  h'ka  »yndÍ8- 
8por«  og  »hýru8por«.  Auk  þess  er  gott  tölt  og  valhopp  þjðasti^ 
gangur  hestsins  og  hvers  vegna  »hæfir  það  aðeins  lélegum  og  kveif- 
arlegum  reiðmönnum«?  Er  ekki  þyðleikinn  einn  af  aðalkostum- 
hvers  hests,  eins  og  fjörið  og  styrkleikinn,  og  þurfa  menn  að  vera 
lélegir  og  kveifarlegir  reiðmeun,  þótt  þeir  kjósi  heldur  að  koma 
ólúnir  í  náttstað  af  þyðum  hestum  en  uppgefnir  og  lamaðir  af 
níðhöggum'?  Um  skeiðið  er  öðru  máli  að  gegna.  Eg  er  þar  a& 
nokkru  leyti  samdóma  höf.  og  hef  þar  okkur  til  styrktar  orð  þess 
manns,  sem  eg  hef  þekt  beztan  reiðmann  á  íslandi.  Mór  þykir 
það  ekki  fagur  gangur,  og  svo  er  það  oft,  einkum  hæga  skeiðið  — 
lullið  —  hast  og  skeiðhestum  hættir  oft  við  að  hestast  með  aldr- 
inum.  En  hafi  höf.  séð  fjörugan  hest  tekinn  af  góðum  reiðmanni  á^ 
harða  stökkspretti  úr  háa  lofti  og  skelt  niður  í  einni  svipan  á  snarpti 
skeið,  þætti  mór  ekki  óh'klegt  að  honum  kynni  að  þykja  sú  sjón 
alls  ekki  óskemtileg.  Og  hvað  sem  nú  því  h'ður,  þá  segir  orðtakið 
»nimia  non  nocent«  og  »tilbreytni  skemtir«.  Og  ríði  maður  ein- 
hestis  heila  dagleið  eða  lengur,  þá  er  beint  hressing  í,  að  hesturinn' 
geti  skift  um  gang,  enda  er  það  hér  á  landi  taliun  kostur  á  hesti,. 
að  hann  »hafi  allan  gang«. 

Þá  talar  höf.  um  söðlana  /slenzku,  aktygin,  heftinguna  og- 
taumadráttinn  og  virðast  athugasemdir  hans  um  þau  atriði  góðar 
op:  gildar.  í  sambandi  við  taumadráttinn  skal  eg  skyra  höf.  frá,. 
að  eg  hefi  þekt  hest  sem  aldrei  mátti  sleppa  með  tauminn  niðri,. 
því  hann  hafði  til  —  einkum  á  heimleiö  —  að  rjúka  af  stað  i 
hendingskasti  með  hausinn  út  á  hlið  og  kunni  mæta  vel  að  forðast 
tauminn,  þótt  langur  væri. 

Þá  snyr  höf.  sér  að  íslenzku  reiðmönnunum  og  kveður  þar  við^ 
annan  tón  en  þegar  hann  er  að  hæla  hestunum.  Höfundurinn 
kveður    upp    mjög    ómildan    dóm    yfir    íslenzkum    reiðmönnum,  eDf 


Ritfregnir.  19f5l 

játar    þó,    að    »sumir    karlmenn    fari    prjðilega    vel    á    hestbaki«, 
»limaburður    þeirra«  só  »réttur  og  hermannlegur«  og  þeir  beri  sig 
á  hesti    »rétt  eins  og  þeir  hefðu  fengið  hermannlega  æfingu«.     En 
vfirleitt  er  dómur  hans  um  íslenzka  reiðmenn  strangur  og  mun  það" 
stafa  af  því,  að  hannn  blandar  saman  reiðmönnum  og  reið- 
k  1  a  u  f  u  m.    Það  er  svo  langt  frá  því,  að  allir  íslendingar  sóu  reið- 
menn,    að  góðir  reiðmenn  eru  hér  á  landi  sem  annarsstaðar  í  mjög 
svo  greinlegum  minnihluta.    Eða  dettur  nokkrum  óvitlausum  Islend- 
ing    í    hug    að    telja    þann    með  reiðmönnum,  hvað  þá  með  »beztu " 
reiðmönnum  í  heimi«,  sem  patar,  ber  fótastokkinn  og  baðar  út  öU- 
um    öngum    eins    og    manneskjan  gerir  á  skrípamyndinni  aftan  við' 
bókina  (bls.  4)? 

Höf.  átelur  róttilega  þá,  sem  byrja  strax  að  þemba,  þegar  rið- 
ið  er  úr  hlaði,  en  það  munu  fáir  algáðir  reiðmenn  gera,  nema  brjna 
iiauðsyn    beri    til,    eða    um    stutta    bæjarleið  eða  stekkjarveg  sé  að ' 
ræða. 

»Að    berja    fótastokkinn^    er    því  miður  algengur  ósiður,  sem 
stafa    mun    af    því,    að  hér  á  landi  er  ekki  »alt  vakurt,  þótt  riðið  ' 
só«,    og    eðlilegt  að  ekki  séu  alt  gæðingar  eða  fjörhestar,  sem  riðið 
er,    í    landi  þar  sem  hesturinn  er  því  nær  eina  samgöngutækið  og 
hefir  vsrið  um  aldir.     Letinginn  þarf  spora,  en  þeir  tíðkast  ekki  á  - 
íslandi. 

Höf.  átelur  réttilega  íslendinga  fyrir  iUa  hirðingu  á  reiðtygjum,- 
of    lausa    girðing,    lólega  og  stirða  tauma.     En  sérstaklega  er  hon- 
um    illa    við    ísl.    mólin    og    mælir    sterklega    með     hringamélum. 
Um  rétt  taumhald  telur  hann  oss  enga  hugmynd  hafa  og  eru  mynd- 
ir    af    því,    sem    fleiru  í  bókinni,  til  skyringar,    hvernig  taumhaldi"' 
skuli  háttað. 

Þá  koma  yms  heilræði  og  leiðbeiningar  um  fótabúnað,  um  steng-- 
urnar,    um    að    fóðra    keðjuna  o.  s.  frv.     Höf.    vítir   að  makleikum 
þann  ósið,  að  teyma  hesta  á  mjóu  snæri.     Ræður  til  að  nota  múU 
beizli. 

Höfundurinn  er  að  ástæðulausu  úrillur  yfir  því,  að  íslending- 
um  þyki  útlendir  ferðamenn  ekki  kunna  eins  vel  að  líða  ísl.  hestum 
og  þeir  sjálfir,  segir  að  slíkt  só  »oft  hugsunarlaust  mont  og  oftast 
ástæðulaust«.  En  þetta  er  blátt  áfram  sannleikur  og  góðar  og 
gildar  ástæður  fyrir.  Höfundurinn  játar  sjálfur,  að  margir  þessara 
ferðamanna  sóu  skólakennarar,  prófessorar  og  vísindamenn,  sem^ 
komi  beint  úr  kenslustólnum  upp  í  söðulinn,  eða  þá  sjómenn,  kaup-- 
syslumenn,  veiðimenn  eða  skemtifarar,  og  »engir  þessara  manna  séw 


:192  Kitfregnir. 

reiðmenn«.  Hvað  er  þá  eðlilegra  en  að  þessir  menn,  alveg  óvan- 
ir  ísl.  hestum^  ráði  ver  við  þá  en  íslendingar  sjálfir,  sem  hafa 
vanist  þeim  frá  blautu  barnsbeini?  í  þessu  efni  eru  dæmin  degin- 
um  Ijósari  og  sjón  sögu  ríkari.  Það  þarf  ekki  annað  en  að  ganga 
hér  um  göturnar  í  Reykjavík,  þegar  ferðamennirnir  eru  komnir  í 
land  úr  skemtiskipunum,  til  að  sannfærast  um  það.  Göturnar  og 
vegirnir  upp  úr  bænum  eru  þá  oft  hálftroðnir  af  útlendingum,  sem 
leigja  sér  hesta  skemtunar,  auðvitað  misjafnlega  góða.  Sumir  koma 
hestunum  ekki  úr  sporunum,  aðrir  fara  jafnmikið  aftur  á  bak  sem 
áfram,  sumir  sitja  svo  fattir,  að  engu  er  h'kara  en  þeir  ætli  að 
stinga  sér  öfugan  kollhnís  aftur  af  hestinum,  aðrir  húka  frammi  á 
hnakknefinu.  Er  það  oft  grátskopleg  sjón.  Jafnvel  danska  og 
enska  sjóliðsmenn  hefi  eg  séð  fara  svo  á  hesti,  að  eg  hefði  hvorki 
viljað  lána  þeim  latan  nó  fjörugan  hest  af  ótta  fyrir,  að  þeir 
mundu  ekki  koma  öðrum  úr  sporunum,  en  drepa  hinn  eða  sjálfa 
fiig.  Eru  þó  Danir  og  Englendingar  ágætir  reiðmenn,  að  því  er 
höf.  sjálfur  segir.  En  hér  ber  að  sama  brunni  sem  í  öðrum  efnum 
í  h'finu,  að  »það  verður  hverjum  list,  sem  hann  leikur«,  enda  hefi 
eg  séð  nokkra  útlendinga,  sem  hafa  setið  íslenzka  hesta  ágætlega 
og  haft  fult  vald  yfir  þeim,  en  það  hafa  auðvitað  verið  vanir  r  e  i  ð- 
m  e  n  n. 

Höfundurinn  ræður  íslendingum  til  að  taka  upp  enskt  reiðlag; 
8  k  o  k  k  i  ð,  einkum  á  brokkhestum,  og  gefur  skyrar  og  góðar  reglur 
fyrir,  hvernig  þá  skuli  í  söðli  sitja.  Má  vel  vera  að  það  só  heilla- 
ráð,  einkum  þegar  lengi  er  riðið  höstum  brokkurum,  en  ekki  þykir 
mór  það  reiðlag  fagurt,  þótt  mesta  hestamannaþjóð  álfu  vorrar 
«nni  því,  en  vel  getur  það  verið  af  því,  að  hór  hefur  maður  ekki 
átt  því  að  venjast,  en  þó  skal  minnast  þess,  að  skref  ísl.  hesta  er 
mun  styttra,  svo  að  hvorki  mundi  græðast  þægindi  nó  fegurð. 

Þá  ræður  höf.  íslendingum  til  að  hafa  hestamöttul  (ábreiðu) 
vor  og  haust  aftan  við  söðul  sinn,  að  hermanna  sið,  til  að  kasta 
jfir  hestana  í  kalsa  og  illviðrum  þegar  við  er  staðið,  til  að  verja 
þá  innkulsi,  Kemur  hér  sem  annarstaðar  fram  nærgætni  hans  og 
umhyggjusemi  og  velvild  til  hestanna,  og  þau  hvatningarorð,  sem 
hann  talar  til  þjóðar  vorrar  út  af  meðferð  hennar  á  hestunum,  eru 
8V0  sönn  og  drengileg,  að  óskandi  væri,  að  sem  flestir  læsu. 

Um  þjóðareinkenni  íslendinga  fer  höf.  þessum  orðum.  »  . .  ÍQ- 
lendingar  eru  þjóð  fuU  af  andstæðum  og  óhkindum.  Þeir  eru  bæði 
Tinildir  og  harðgerðir,  opinskáir  og  dulir,  fífldjarfir,  svo  að  slíks  eru 
-^arla  dæmi,  en  stundum  aftur  auðveldir  og  hæfilátir,  forvitnir  mjög 


Ritfregnir.  193 

og  láta  sér  þó  á  sama  standa,  hvað  fram  fer  í  kringum  þá,  íðil- 
ráðvandir,  en  líta  þó  mjög  á  sinn  hag  í  viðskiftum,  trúnaðargjarnir 
og  þó  einkar  tortrygnir,  halda  fast  við  gamlar  venjur  og  hætti  og 
þó  fúsir  til  að  fylgja  góðum  ráðum  og  taka  upp  endurbætur  og 
nýjungar«.  Þessi  dómur  er  si'zt  harðari  en  svo,  að  vel  megi  við 
una  og  sannarlega  nær  róttu  lagi  en  hólsp/ja  sú,  er  sumir  ófróðir 
útlendingar  hella  greindar-  og  gegndarlanst  yfir  þjóð  vora.  Vér 
erum  mótsetninganna  menn  í  mótsetninganna  landi. 

Þá  skyrir  höf.  frá,  hvernig  hesta  skuli  mæla  og  lysir  hesta- 
kvarðanum,  sem  tíðkast  erlendis.  Hr.  L.  Zöllner,  konsúU  í  New- 
castle,  sendi  síðastl.  sumar  nokkra  enska  hestakvarða  hingað  til 
landsins,  sniðna  eftir  ísl.  þörfum,  og  lét  smíða  fleiri  eftir  þeim  hér 
heima  og  útbytti  þeim  síðan  á  Norður-,  Suður-  og  Vesturlandi,  svo 
að  nii  ætti  að  vera  hægt  að  mæla  hesta  réttu  standmáli. 

Fyrri  hluti  bókarinnar  endar  á  samanburði  á  ísl.  og  erlendum 
reiðmönnum  og  er  sá  samanburður  sízt  oss  í  vil,  karlmönnunum. 
Mykri  er  höf.  í  dómi  sínum  um  ísl.  börn  og  konur,  þykir  honum 
þær  jafnvel  sitja  hestinn  vel  og  eðlilega  og  sóma  sér  vel  í  sessi. 


Síðari    hhiti    bókarinnar  er  miklu  lengri  en  fyrri  hlutinn  (160 

bls.).     Hann    er    í    30  greinum,  og  eru  þar  »eingöngu  gagnleg  ráð 

um  meðferð,  hirðingu  og  hjúkrun  hesta  og  um  nauðsynlegar  umbætur 

og  breytingar  á  því  á  Islandi«.     Skírnir  hefir  ekki  rúm  og  eg  ekki 

tíma  til  að  fara  út  í  hverja  einstaka  grein  og  Jæt  eg  því  nægja  að 

skyra    einungis    frá    innihaldi    þeirra.     Fyrst    er    talað    um  hófinn, 

hóf-    og  fótahirðing,   samsetningar  á  hófsmyrslum,  og  járningu.     Þá 

koma    hesthús,    opinber    samkomuhús    og  hesthús  (Caroline  Rest  á 

Akureyri,  sem  höf.  hefir  látið  reisa),  fóðrun  hesta,  fóðurtegundir  og 

fóðurskamtar,    dagskamtar;    um    brynningar    hesta,    um    þrifnað    á 

hestura,    varnar-    og    lækningaráð;    beizlabúnaður,  mélin,  teymingar 

I    og  taumbönd,  hefting;  reiðtygi,   söðlar,  álagning,  að  stíga  á  bak  og 

I    af    baki;    taumhald,    samkend    manns    og    hests,    hversu    ríða  skal, 

I  ganglag  hesta;  vaður;  vagnar  og  kerrur,  aktygi  og  keyrsla ;  svipur, 

1  sporar  og  kargir  hestar;  kynbætur  hesta,  dyraverndunarfélög  og  að 

^bíðustu  skyrsla  um  hámark  hlauphesta  og  stökkhesta. 

"         Eins    og    sjá    má    af    þessu    yfirliti,    kennir  hér  margra  grasa, 

enda    margar    ágætar  leiðbeiningar  í  þessum  kafla  og  fjöldi  mynda 

inni  í  lesmálinu  til  skýringar  hlutum  þeim  og  verkfærum.  sem  verið 

•er    að    lysa.     Víðast    hvar  er  og  skyrt  frá,  hvar  verkfærin  fáist  og 

ítilgreint    verð    á    þeim.     Eg    trúi    ekkl    öðru   en  að  margir  mundu 

13 


194  Ritfregnir. 

hafa  verulegt  gagn  af  að  lesa  þennan  kafla  grandgæfilega  og  ymsir 
mundu  færa  sór  í  nyt  mörg  þau  ráð,  sem  þar  eru  gefin,  því  þau 
miða  öll  í  sömu  mannúðaráttina.  betri  og  hagaulegri  meðferð  á 
hestunum.  Og  nú  ætti  mönnum  að  vera  orðið  Ijóst,  að  góð  með- 
ferð  á  skepnunum  og  hyggileg  notkun  þeirra  er  ekki  einungis- 
mannúðarskylda,  heldur  margborgar  það  sig  líka,  enda  eru  skepnu- 
níðingar  sjaldnast  búsældarmenn. 

I  viðaukanum  aftan  við  bókina  eru  loks  ymsar  athuganir  umr 
búnaðar-  og  kaupsyslumál.  Þykja  höf.  íslendingar  of  fastheldnir 
við  gamlar  venjur  og  sinnulitlir  og  fáfróðir  á  nyjungar,  en  rekið 
hefir  hann  sig  samt  á  »kaupmenskusóttina«  íslenzku,  sem  telja  má 
með  uyjungum  síðara  og  síðasta  hluta  19.  aldar.  —  I  bendingum 
sínum  til  »ísland8vinafólagsins«  hvetur  höf.  Þjóðverja  til  að  útvega 
lalendingum  þarfar  og  hentugar  fræðibækur  á  íslenzku,  einkum  un> 
landbúnað  og  fjárrækt,  að  láta  sér  umhugað  um  viðskiftamál  þeirra, 
og  koma  á  fót  ymsum  stofnunum  til  að  bæta  kjör  manna  og  dyra^ 
að  útvega  íslenzkum  stúdentum  fræðslu  í  sórfræðiskólum  þeirra 
fyrir  lítið  gjald  eða  ekkert  o.  s.  fi*v.  Þetta  er  auðvitað  sagt  af 
heilum  hug,  en  bæði  er  það,  a  ð  Þjóðverjar  munu  nú  þurfa  í  önn- 
ur  horn  að  líta,  að  »Iölandsvinafélagið«  mun  yfirleitt  telja  fáa 
kaupsyslumenn  eða  auðmenn  í  sínum  hóp,  og  hins  vegar  ekki  ugg- 
laust  um  að  gjafir  erlendra  þjóða  mundu  þykja  súrar  í  broti,  ekki 
sízt    þeim,    er    mest    gaspra  um  sjálfstæði  og  fuUveldi  hér  á  landi»- 

Þá  er  að  síðustu  lítil  grein  ura  líknarstofnun  höfundarins 
(»Caroline  Rest«  á  Akureyri),  með  yfirliti  yfir  tekjur  og  gjöld? 
hennar  síðastl.  ár,  og  að  lokum  þakkarorð  til  þeirra,  sem  hafa  lánað 
honum  myndir  í  bókina  og  aðstoðað  hann  á  annan  hátt. 

Myndirnar  aftan  við  bókina  eru  flestar  ágætar  og  pryða  þær 
hana  og  skyra.  Þyðingin  er,  að  því  er  séð  verður  (frumritið  hefi 
eg  ekki  séð),  ágæt,  skrifuð  á  þessu  lótta  og  lipra  máli,  sem  vór 
eigum  að  venjast  frá  hendi  síra  Jónasar  Jónassonar.  Prentvillur 
örfáar  (meinleg  prentvilla  á  bls.  109,  6.  1.  a.  n.,  kgr.  í  stað  punda), 
pappír  ágætur  og  allur  frágangur  yfirleitt  mjög  vandaður.  Verðið- 
afarlágt,  þegar  tekið  er  tillit  til  myndafjöldans  og  alls  frágangs  á 
bókinni  (að  eins  3  kr.  50  a.). 

Skal  eg  svo  enda  þessi  orð  mín  með  þakklæti  til  höfundarins 
fyrir  þessa  fróðlegu  og  þörfu  bók.  Kenning  hans  í  garð  vorn  er 
víða  hörð,  en  eg  hygg  hún  reynist  heilnæm  og  »sá  er  vinur  sem 
til    vamms    segir«,    enda    hefir    hr.  Schrader  gert  meira  en  að  tala- 


Ritfregnir.  195- 

um    þetta    áhugamál    sitt,    hann    hefir  bæði  lagt  fó  og  erfiði  í  söl- 
unar  fyrir  endurbótahugsjónir  sínar. 

Jón  Jakobsson. 

Jón  Svensson :     Nonni    iind    3Ianni.     Zwei    islándische    Knaben. 

Mit  illustrationen  von  Fritz  Bergen.  Regensburg  1914.  I.  HabbeL 

(Nonni  og  Manni.     Tveir  íslenzkir  drengir.    Með  myndum  eftir 

Fritz  Bergen). 
Jón  Svensson  :     Sonnentage.  Nonni's  Jugenderlebnisse  auf  Island. 

Mit    16    Bildern.     Freiburg    im    Breisgau     1915.      Herdersche 

Buchhandlung.     (Sunnudagar.     Æskuminningar    Nonna    á    ís- 

landi.     Með  16  myndum). 

Eins  og  lesendum  Skírnis  mun  kunnugt  (sbr.  Skírni  88.  ár^ 
bls.  324)  kom  úfc  á  Þjzkalandi  árið  1913  bók  eftir  landa  vorn,  hr. 
Jón  Sveinsson  í  Ordrup,  sem  heitir  »Nonni«  og  skyrir  frá  tildrög" 
unum  til  utanfarar  hans  í  æsku  og  því  sem  fyrir  hann  bar  á  leið- 
inni.  Hór  við  bætast  nú  tvær  nyjar,  sem  mér  hafa  fyrir  ekömmu 
borist  í  hendur  frá  útgefendunum  eftir  sama  höfund,  og  eru  þannig 
þrjár  bækur  komnar  frá  hans  hendi  á  þrem  árum,  frumsamdar  á 
þyzka  tungu,  sem  allar  skyra  frá  því,  sem  á  daga  höfundarins 
hefir  drifið  í  æsku,  eins  og  það  kemur  honum  nú  fyrir  sjónir, 
»merlað  í  mánaskini  endurminningarinnar«.  Allar  eru  þær  skil- 
getnar  dætur  höfundarins  og  bera  sama  markið.  Það  er  svo  heið- 
skírt  yfir  þeim,  hugsunin  svo  hrein  og  góðmannleg,  málið  svo  lát- 
laust  og  frásögnin  víða  svo  lifandi  og  kröftug,  að  eg  hygg,  að  þær 
megi  mörgum  fullorðnum  skemtun  veita,  þótt  aðallega  sóu  þær 
ætlaðar  þyzkum  æskulyð.  Og  víst  er  um  það,  að  engu  hjarta 
manu  þær  spilla,  heldur  miklu  fremur  reynast  unglingum  hoU  lesning. 

I  »Sólskinsdaga«  eru  teknar  upp  fjórar  sögur,  sem  upphaflega 
voru  samdar  á  dönsku  (tvær  þeirra  hefir  höfundurinn  fyrir  nokkr- 
um  árum  sent  Landsbókasafninu  og  eru  þær  prentaðar  í  kaþólska 
tímaritinu  »Varden«  árið  1906),  en  síðar  hefir  hr.  Joh.  Mayhofer 
snúið  þeim  á  þyzku.  Það  eru  sögurnar :  »Júlli  og  Dúfa  í  fönn- 
inni«  (bls.  1 — 55),  »Synin  hans  Kjartans  litla«  (bls.  57 — 86), 
»Völvan  kemur«  (bls.  103 — 111)  og  »Hættuleg  næturvarðstöð«  (bls, 
111—133). 

I  sögunni  »Júlli  og  Dúfa«  er  syndur  vænn,  tápmikill,  íslenzk- 
ur  unglingur,  sem  heldur  kys  sér  góðan  orðstír  en  langlífi;  hana 
ferst  úti  í  norðlenzkri  stórhríð,  meðan  hann  er  að  reyna  að  koma 
fónu  heim  úr  haga  undan  hríðinni,  en  »Dúfu«,  eftirlætis-kind  barn-^ 

13* 


194  RitfregDÍr. 

hafa  verulegt  gagn  af  að  lesa  þeiman  kafla  grandgæfilega  og  ymsir 
mundu  færa  sór  í  nyt  mörg  þau  ráð,  sem  þar  eru  gefin,  því  þau 
miða  öU  í  sörau  mannúðaráttina.  betri  og  hagaulegri  meðferð  á 
hestunum.  Og  nú  ætti  mönnum  að  vera  orðið  Ijóst,  að  góð  með- 
ferð  á  skepnunum  og  hyggileg  notkun  þeirra  er  ekki  einungi& 
mannúðarskylda,  heldur  margborgar  það  sig  líka,  enda  eru  skepnu- 
níðingar  sjaldnast  búsældarmenn. 

I  viðaukanum  aftan  við  bókina  eru  bks  ymsar  athuganir  um 
búnaðar-  og  kaupsyslumál.  Þykja  höf.  íslendingar  of  fastheldnir 
við  gamlar  venjur  og  sinnulitlir  og  fáfróðir  á  nyjungar,  en  rekið 
hefir  hann  sig  samt  á  »kaupmenskusóttina«  íslenzku,  sem  telja  má 
með  nyjungum  síðara  og  síðasta  hiuta  19.  aldar.  —  I  bendingum 
sínum  til  »íslandsvinafélagsins«  hvetur  höf.  Þjóðverja  til  að  útvega 
íslendingum  þarfar  og  hentugar  fræðibækur  á  íslenzku,  einkum  um^ 
landbúnað  og  fjárrækt,  að  láta  sér  umhugað  um  viðskiftamál  þeirra, 
og  koma  á  fót  ymsum  stofnunum  til  að  bæta  kjör  manna  og  dyra^ 
að  útvega  íslenzkum  stúdentum  fræðslu  í  sérfræðiskólum  þeirra 
fyrir  lítið  gjald  eða  ekkert  o.  s.  frv.  Þetta  er  auðvitað  sagt  a^f 
heilum  hug,  en  bæði  er  það,  að  Þjóðverjar  munu  nú  þurfa  í  önn- 
ur  horn  að  líta,  að  »lölandsvinafólagið«  mun  yfirleitt  telja  fáa 
kaupsyslumenn  eða  auðmenn  í  sínum  hóp,  og  hins  vegar  ekki  ugg- 
laust  um  að  gjafir  erlendra  þjóða  mundu  þykja  súrar  í  broti,  ekki 
sízt    þeim,    er    mest    gaspra  um  sjálfstæði  og  fuUveldi  hór  á  landi^ 

Þá  er  að  síðustu  lítil  grein  ura  líknarstofnun  höfundarins 
(»Caroline  Rest«  á  Akureyri),  með  yfirliti  yfir  tekjur  og  gjöld 
hennar  síðastl.  ár,  og  að  lokum  þakkarorð  til  þeirra,  sem  hafa  lánað 
honum  myndir  í  bókina  og  aðstoðað  hann  á  annan  hátt. 

Myndirnar  aftan  við  bókina  eru  flestar  ágætar  og  pryða  þær 
hana  og  skyra.  Þyðingin  er,  að  því  er  séð  verður  (frumritið  hefi 
eg  ekki  séð),  ágæt,  skrifuð  á  þessu  lótta  og  lipra  máli,  sem  vór 
eigum  að  venjast  frá  hendi  síra  Jónasar  Jónassonar.  Prentvillur 
örfáar  (meinleg  prentvilla  á  bls.  109,  6.  1.  a.  n.,  kgr.  í  stað  punda), 
pappír  ágætur  og  allur  frágangur  yfirleitt  mjög  vandaður.  Verðið- 
afarlágt,  þegar  tekið  er  tillit  til  myudafjöldans  og  alls  frágangs  á 
bókinni  (að  eins  3  kr.  50  a.). 

Skal  eg  svo  enda  þessi  orð  mín  með  þakklæti  til  höfundarins 
fyrir  þessa  fróðlegu  og  þörfu  bók.  Kenning  hans  í  garð  vorn  er 
víða  hörð,  en  eg  hygg  hún  reynist  heilnæm  og  »sá  er  vinur  sem 
til    vamms    8egir«,    enda    hefir    hr.  Schrader  gert  meira  en  að  tala. 


Ritfregnir.  195- 

um    þetta    áhugamál    sitt,    hann    hefir  bæði  lagt  fó  og  erfiði  í  söl- 
unar  fyrir  endurbótahugsjónir  sínar. 

Jón  Jakobsson. 

Jón  Svensson :     Nonni    nnd    Manni.     Zwei    islándische    Knaben. 

Mit  illustrationen  von  Fritz  Bergen.  Regensburg  1914.  I.  HabbeL 

(Nonni  og  Manni.     Tveir  íslenzkir  drengir.    Með  myndum  eftir 

Fritz  Bergen). 
Jón  Svensson :     Sonnentage.  Nonni's  Jugenderlebnisse  auf  Island. 

Mit    16    Bildern.     Freiburg    im    Breisgau     1915.     Herdersche 

Buchhandlung.     (Sunnudagar.     Æskuminningar    Nonna    á    ís- 

landi.     Með  16  myndum). 

Eins  og  lesendum  Skírnis  mun  kunnugt  (sbr.  Skírni  88.  ár, 
bls.  324)  kom  úfc  á  Þjzkalandi  árið  1913  bók  eftir  landa  vorn,  hr. 
Jón  Sveinsson  í  Ordrup,  sem  heitir  »Nonni«  og  skyrir  frá  tildrög" 
unum  til  utanfarar  hans  í  æsku  og  því  sem  fyrir  hann  bar  á  leið- 
inni.  Hér  við  bætast  nú  tvær  nýjar,  sem  mér  hafa  fyrir  ekömmu 
borist  í  hendur  frá  útgefendunum  eftir  sama  höfund,  og  eru  þannig 
þrjár  bækur  komnar  frá  hans  hendi  á  þrem  árum,  frumsamdar  á 
þjzka  tungu,  sem  allar  skýra  frá  því,  sem  á  daga  höfundarins- 
hefir  drifið  í  æsku,  eins  og  það  kemur  honum  nú  fyrir  sjónir,. 
»merlað  í  mánaskini  endurminningarinnar«.  Allar  eru  þær  skil- 
getnar  dætur  höfundarins  og  bera  sama  markið.  Það  er  svo  heið- 
skírt  yfir  þeim,  hugsunin  svo  hrein  og  góðmannleg,  málið  svo  lát- 
laust  og  frásögnin  víða  svo  lifandi  og  kröftug,  að  eg  hygg,  að  þær 
megi  mörgum  fullorðnum  skemtun  veita,  þótt  aðallega  séu  þær 
ætlaðar  þyzkum  æskulyð.  Og  víst  er  um  það,  að  engu  hjarta 
manu  þær  spilla,  heldur  miklu  fremur  reynast  unglingum  hoU  lesning. 

í  »Sólskinsdaga«  eru  teknar  upp  fjórar  sögur,  sem  upphaflega 
voru  samdar  á  dönsku  (tvær  þeirra  hefir  höfundurinn  fyrir  nokkr- 
um  árum  sent  Landsbókasafninu  og  eru  þær  prentaðar  í  kaþólska 
tímaritinu  »Varden«  árið  1906),  en  síðar  hefir  hr.  Joh.  Mayhofer 
snúið  þeim  á  þyzku.  Það  eru  sögurnar :  »Júlli  og  Dúfa  í  fönn- 
iuni«  (bls.  1 — 55),  »Synin  hans  Kjartans  litla«  (bls.  57 — 86), 
»Völvan  kemur«  (bls.  103—111)  og  »Hættuleg  næturvarðstöð«  (bls. 
111—133). 

í  sögunni  »Júlli  og  Dúfa«  er  syndur  vænn,  tápmikill,  íslenzk- 
ur  unglingur,  sem  heldur  kys  sór  góðan  orðstír  en  langlífi;  hann 
ferst  úti  í  norðlenzkri  stórhríð,  meðan  hann  er  að  reyna  að  koma 
fónu  heim  úr  haga  undan  hríðinni,  en  »Dúfu«,  eftirlætis-kind  barn- 

13* 


196  Kitfregnir. 

anna,  er  bjargað  úr  fönn  eftir  marga  daga.  »S/nin«  og  »Völvan« 
•eru  um  íslenzka  fyrirburði.  »Hættuleg  næturvarðstöð«  gerist  er- 
lendis,  þótt  völvan  só  einnig  látin  segja  hana. 

Frumsamdar  á  þjzku  eru :  »Unglambið«  (bls.  87 — 101),  snot- 
•urt  sögukorn  um  alíslenzkt  efni :  sauðburðinn  og  árásir  krumma 
á  ungviðið,  »Slysalegt  veðmál«  (bls.  133 — 151)  erlends  efnis.  Þá 
er  og  sagan  um  »Nonna  og  Manna  á  fjöUum  uppi«  (bls.  151 — 259) 
í  8  þáttum,  frumsamin  á  þjzka  tungu.  Hún  er  um  mann,  sem 
lagst  hafði  út,  eftir  að  hann  í  ölæði  hafðl  orðið  mannsbani.  Þeir 
ibræðurnir,  Nonni  og  Manni,  hefja  fjallgöngu  sér  til  skemtunar, 
rata  í  jmsar  hættur  og  æfintjri,  og  er  loks  bjargað  af  útilegu- 
manninum,  sem  hjsir  þá  náttlangt  í  helli  sínum  og  kemur  þeim 
síðan  heilum  á  húfi  aftur  heim  til  foreldra  sinna;  síðan  yfirgefur 
'hann  helli  sinn,  kemst  fyrir  aðstjð  vina  sinna  á  ensku  skipi  til 
Bretlands  og  þaðan  til  Ameríku.  Saga  þessi  er  skemtileg,  með 
fögrum  náttúruljsingum  og  einkar  vel  sögð. 

Síðasta  sagan  i  bókinni  er  »Nonni  úti  í  bylnum«  (bls.  259 — 
293),  ferðasaga  Nonna  litla  frá  Akureyri  að  Hálsi  (dulnefni)  í  af- 
mælisheimboð  til  Valda  vinar  síns.  Endar  ferð  sú  með  skelfingu. 
Þegar  N.  á  skamt  eftir  til  bæjar  er  hann  skollinn  á  með  blindbyl 
og  geysilegri  fannkomu.  Hann  hrapar  með  hundi  og  hesti  niður  í 
gil  eitt  skamt  frá  bænum  Hálsi  og  er  honum  bjargað  þaðan,  þjök- 
uðum  og  aðfram  komnum,  af  leitarmönnum  frá  Hálsi.  Saga  þessi 
er  ágæt,  þótt  stutt  só,  atvikin  svo  Ijós,  frásögnin  svo  áhrifamikil, 
að  lesandinn  fylgir  með  athygli  þessum  unga  Heraklesi  á  þrauta- 
•braut  hans,  sem  ætti  hann  hvert  bein  í  honum. 

Hin  bókin :  Nonni  og  Manni,  er  samfelds  efnis.  Þeir  bræðurnir, 
Nonni  og  Manni,  róa  á  litlum  báti  út  á  Akureyrarhöfn  (Pollinn) 
til  fiskjar.  Veiðihugurinn  og  flautuleikur  Nonna,  sem  hygst  að 
seiða  fiska  úr  sæ  með  hljóðpípu  sinni,  teygir  þá  lengra  út  á  fjörð- 
inn  en  þeir  höfðu  leyfi  til  og  lætur  þá  gleyma  tímanum.  —  Nú 
fer  að  þykna  í  lofti  og  veður  að  kólna  og  brátt  kemur  á  þá  niða- 
iþoka,  svo  að  þeir  missa  landsyn  og  straumurinn  ber  þá  til  hafs. 
Hvölum  skytur  upp  rétt  hjá  kænu  þeirra,  svo  að  nærri  liggur  að 
hvolfi  undir  þeim,  neglan  fer  úr  bátnum,  skyrtuermi  annars  þeirra 
er  skorin  frá  bolnum  og  henni  troðið  í  gatið  til  bráðabirgða,  þar 
til  báturinn  er  þurausinn  með  húfum  þeirra  að  austurtrogi  og 
neglan  loks  finst  í  bátnum.  Nóttin  skelfir  þá,  kuldinn  nístir  þá, 
dauðans  ótti  yfirbugar  þá.  í  hörmum  sínum  snúa  þeir  sér  í  bæn 
til    drottins    og    strengja    þess    heit    að  vinna  að  kristniboði  meðal 


Ritfregnir.  19T 

heiðingja,  megi  þeir  lífi  halda.  Þetta  heit  sitt  efna  þeir  báðir  síðar 
í  lífinu.  Og  hér  fer  sem  oftar,  að  »þegar  neyðin  er  stærst,  er  hjálp- 
in  næst«.  I  þokunni  rekast  þeir  á  franska  herskipið  »La  Pandore« 
sem  er  á  útleið  frá  Eyjafirði,  fá  þar  hinar  beztu  viötökur  og  kom- 
ast  svo  þaðan  yfir  í  danska  herskipið  »Fylla«,  sem  flytur  þá  heini 
til  Akureyrar. 

Þetta  er  í  stuttu  máli  þráðurinn  í  kverinu.  Frásögnin  er  hór 
sem  ætíð  hjá  höfundinum  afar-ljós  og  innileg,  skilningurinn  á  sál- 
arlífi  unglingains  mjög  glöggur  og  undiralda  allrar  frásagnarinnar 
er  trúin.  Höfundurinn  hefði  varla  þurft  að  segja  til  nafns  síns^ 
því  trúmaðurinn  og  kennarinn  segja  svo  glögt  til  sín  í  öllum  þess- 
um  eudurminningum  hans. 

Kristniboðsheit  þeirra  bræðra  setur  höfundurinn  í  samband  vi5 
sögur  móður  hans  um  Franz  Xavier  hinn  helga,  postula  þeirra  Ind- 
verja  og  Japansmanna.  Vel  má  vera  að  svo  sé.  En  að  því  er  mig 
rainnir,  var  það  um  þetta  leyti,  að  kristniboðshreyfing  byrjaði  hór 
á  landi  með  síra  Gunnar  Gunnarsson  á  Halldórsstöðum  sem  formæl- 
anda;  væri  því  ekki  ólíklegt,  að  hreyfing  sú  hefði  haft  áhrif  á  hugi 
þeirra  bræðra.  Mór  er  sú  hreyfing  í  minni,  ekki  sízt  fyrir  það^ 
hve  ymsum  var  hún  andstæðileg,  álitu  hana  hlægilegt  tildur,  meðau 
svo  illa  væri  hreinsað  fyrir  eigin  dyrum.  Og  n  ú  virðist  kristniboð 
meðal  heiðingja,  sórstaklega  þeirra,  sem  eiga  djúpan  siðalærdóni 
geymdan  í  trúritum  sínum,  hálfraunaleg  hugsun,  ekki  sízt  þegar 
litið  er  á  hana  við  logana  frá  dómkirkjunni  í  Reims  og  með  hina 
kristua  blóðvöll  Norðurálfunnar  fyrir  augum.  Mundi  ekki  réttara 
að  reyna  að  kristna  fyrst  hugsunarhátt  Norðurálfunnar,. 
svo  að  ekki  logi  hún  öU  í  báli  eigingirni,  yfirdrepsskapar  og  haturs 
og  heldur  sleppa  heiðingjunum  að  sinni,  þar  til  auðið  verður  að 
syna  þeim  glæsilegri  ávexti  kristilegrar  siðmenningar  en  »odda  at 
og  eggja  gnat«  um  því  nær  alla  vora  kristnu  álfu. 

I  lok  bókarinnar  skyrir  svo  hr.  Jón  Sveinsson  frá  dauða  bróð- 
ur  síiis  Armanns  í  Löwen  (1885)  og  dauða  móður  þeirra  bræðra 
og  endar  svo  kverið  með  hjartnæmum  minningarorðum  um  þau 
bæði. 

Um  sannsögulegt  gildi  þessara  endurminninga  skal  hér  ekki 
talað.  Flcstar  æskuminningar  stílgæddra  manna  verða  að  nokkra 
leyti  skáldskapur  (»Dichtung  und  Wahrheit«) ;  en  eg  verð  að  játa,. 
að  eg  hefi  að  eins  á  örfáum  stöðum  rekið  mig  á  synilegt  misminni 
hjá  höf.,  og  tel  víst  að  allar  sögurnar  eigi  við  rök  að  styðjast,  sóu  að 
miklu  leyti  sönn  atvik  úr  æskulífi  haus.    Bækur  þessar  hafa  fengið^ 


198  Kitfregnir. 

Iiinar  beztu  viðtökur  í  Þjzkalandi,  og  dá  Þjóðverjar  sérstaklega  stíl 
höfundarins.  Svo  mikiU  er  máttur  sögustílsins  íslenzka,  svo  ramm- 
ar  hans  taugar,  að  íslendingur  á  20.  öld  getur  enn  látið  bjarma 
'hans  hvíla  yfir  frásögn  sinni  á  erlenda  tungu. 

Frágangurinn  á  bókunum  er  góður  og  verðið  mjög  lágt. 

Jón  Jakobsson. 


-Steingrímnr   Matthíasson:     Heilsufræði.     Alþjðubók    og    skóla- 

bók.     Akureyri  1914. 

Eins  og  titiU  bókar  þessarar  ber  með  sér,  er  henni  ætlað  að 
'bæta  úr  tveim  þörfum.  Hún  á  að  koma  í  stað  erlenda  kenslubók- 
íinna  í  skólum  þeim  sem  kenna  heilsufræði,  og  hún  á  að  fræða  al- 
iþj'ðu  um  allskonar  heilbrigðismál. 

Eg  hjgg  að  enginn  beri  á  móti  því  að  þörf  var  á  slíkri  bók. 
f>es8  gerist  brjn  nauðsjn  að  skólabækur  vorar  séu  íslenzkar,  svo 
framarlega  sem  vér  eigum  ekki  að  tjna  tungu  vorri.  Timarit  um 
lieilbrigðismál  hafa  ekki  þrifist  hór^  en  alþjðleg  bók  um  sh'k  efni 
mun  mörgum  kærkomin,  að  minsta  kosti  hafa  margir  látið  það  í 
Ijósi  við  mig. 

Bók  þessi  er  ekkert  smásmíði,  250  bls.  að  stærð,  fjöldi  mynda 
-og  frágangur  inn  bezti.  Það  kemur  því  naumlega  til  tals  að  kenna 
hana  spjaldanna  á  milli  í  skólum,  en  hverjum  kennara  er  innan- 
handar  að  velja  það  úr  sem  hann  metur  mest  og  sleppa  hinu.  Þær 
skólabækur  eru  haldur  ekki  að  öllu  beztar  sem  stjztar  eru,  því 
oftast  eru  þær  þá  þurrar  og  torlærðar.  Flestar  erlendar  kenslu- 
'bækur  í  heiibrigðisfræði  sem  eg  hefi  séð  og  ætlaðar  eru  alþjðu- 
fikólum  eru  h'til  kver,  að  öllu  lejti  lakar  úr  garði  gerð  en 
'þessi  bók. 

Kennurum  er  og  gert  létt  fjrir  að  sleppa  því  sem  þeir  vilja 
«ieð  því  að  öll  bókin  er  í  smáköflum  og  það  prentað  með  smærra 
letri,  sem  minni  áherzla  er  lögð  á. 


Hvaða  boðskap  fljtur  svo  bók  þesi  íslenzkri  alþjðu?  Hverjar 
ÍDrejtingar  vill  hún  láta  oss  gera  til  batnaðar  í  heilbrigðismálum 
Torum?  Það  er  drepið  á  margt,  ef  til  vill  of  margt.  Hún  Ijsir 
all-ítarlega  uppruna  næmra  sjúkdóma  og  hversu  þá  megi 
forðast.  Alþjða  þarf  að  vita  glögg  deili  á  þessu,  annars  verða 
allar  sóttvarnarráðstafanir  þjðingarlitlar.  Sennilega  er  kaflinn  um 
aiæma    sjúkdóma    helzt    til    stuttur    og    of  alment  um  málið  talað. 


Ritfr«gnir.  199 

Það  hefði  ekki  veitt  af  að  sérstök  grein  hefði  verið  um  algengustu 
og  hættulegustu  sjúkdóma;  berklaveiki,  taugaveiki,  barnaveiki  o.  fl. 

Þegar  næmum  sóttum  er  slept,  eru  það  barnasjúk- 
d  ó  m  a  r  n  i  r  sem  vinna  oss  mest  tjón.  Höf.  brynir  fyrir  mæðrum 
að  hafa  börn  sín  á  brjósti  og  gefur  nokkrar  reglur  um  meðferð  og 
matarhæfi  pelabarna.  Ekki  get  eg  fallist  á  að  heppilegt  só  að 
sjóða  mjólk  barnsins  í  katli  og  geyma  hana  í  honum.  Það  þarf 
að  vera  auðvelt  að  hreinsa  mjólkurílátið,  en  ketilstút  er  erfitt  að 
hreinsa.  Einfaldast  er  að  sjóða  mjólkina  í  könnu  sem  undirskái 
er  lögð  yfir. 

Að  sjálfsögðu  er  mikil  áher^la  lögð  á  hverskonar  h  r  e  i  n  1  æ  t  i, 
böð  og  íþróttir.  Baðklefa  vill  höfundurinn  hafa  á  hverjum 
bæ.  Þó  lysir  hann  ekki  nánar  hversu  slíku  verði  komið  fyrir. 
Æskilegt  hefði  verið  að  hafa  myndir  af  einföldum  þvott-  eða 
baðtækjum,  t.  d.  Míillerskönnu  og  lausri  steypibaðsfötu.  Þetta  eru 
svo  einföld  og  ódyr  áhöld,  að  ymsir  kynnu  að  kaupa  þau  ef  þeim 
væri  kunnugt  um  þau.  Eg  hefi  að  vísa  enga  tröllatrú  á  vatns- 
böðum  og  heilsusemi  þeirra,  en  hvað  sem  því  líður  er  erfiðismönn- 
um,  sem  í  alt  ganga,  nauðsyn  að  geta  þvegið  af  sér  óhreinindin  er 
þeir  koma  frá  starfi  sínu,  og  einföld  þvottatæki  ættu  því  að  vera 
til  á  hverjum  bæ. 

Alt  hreinlæti  stendur  í  nánu  sambandi  við  húsakynnin.  Það 
•er  erfitt  að  fylgja  ströngum  þrifnaðarreglum  í  bæjum  vorum.  Vel 
hefði  mátt  minnast  á  óþverralegu  hlöðin  rétt  fyrir  framan  bæjar- 
dyrnar.  Þau  þyrftu  sem  fyrst  að  hverfa  eða  flórast  og  fyrir  utan 
bæjardyrnar  ættu  að  vera  góð  tæki  til  að  þurka  forina  af  fótum 
fiór.  Moldarveggi  má  lita  hvítleita  inni  í  húsum  með  kalkblöndu, 
sem  mun  loða  vel  við  torfið  og  kostar  nálega  ekkert.^)  Það  er 
margt  af  þessu  tægi  sem  ástæða  hefði  verið  til  að  minnast  á,  ekki 
sízt  ýmislegt  er  að  byggingum  lytur. 

Margt  af  tillögum  höf.  mun  eiga  erfitt  uppdráttar,  enda  má 
um  ymsar  deila.  Fæstum  mun  lítast  á  að  hafa  glugga  opinn  allar 
nætur  í  baðstofum  að  vetrinum  til.  Því  þá  ekki  á  daginn  líka? 
Höf.  gerir  ekki  mikið  úr  strompunum  gömlu,  en  mér  er  nær  að 
halda  að  þeir  verki  betur  til  þess  að  halda  lofti  hreinu  en  allstór 
rifa  með  glugga.     Rúmunum  vill  hann  breyta,  setja  vírbotna  í  stað- 


^)  Ouðmundi  Bárðarsyni  á  Kjörseyri  liefir  tekist  að  húða  vel  gerða 
torfveggi  að  innan  með  cementsblöndu  og  loðir  hún  ótrúlega  vel  við 
torfið.     Svo  mun  og  um  kalk. 


200  Ritfregnir. 

inn  fyrir  trébotna  og  hey-  eða  þangdjnur  í  staðinn  fyrir  gömluf 
fiðurdjnurnar.  Satt  er  það  að  fátt  er  óþrifalegra  en  þessar  gömlu 
hálffúnu  djnur,  sem  gengið  hafa  mann  frá  manni  og  aldrei  hafa 
verið  hreinsaðar,  en  erfitt  mun  verða  að  útrjma  þeim.  Ef  hey- 
djnur  eru  notaðar  verður  að  skifta  um  heyið  á  hverju  ári.  Þá 
vilja  flær  sækja  í  hey.  Ekki  synist  mér  ástæða  að  amast  við  tré- 
botnunum.  Vírbotnar  eru  oft  haldlitlir  og  djrari.  Hitt  er  ósiður 
að  hafa  engan  botn  í  rúmum  annan  en  moldarbálk,  enda  er  það 
nú  víðast  lagt  niður.  Þá  vill  höf.  leggja  þann  sið  niður  að  tveir 
sofi  saman  í  rúmi.  Þetta  væri  hin  mestu  framför,  en  því  verður 
tæpast  komið  við  í  baðstofum  vorum.  Rúmið  leyfir  það  ekki.  Þeir 
sem  byggja  hús  sín  að  njju,  ættu  að  ætla  hverjum  manni  rúm' 
fyrir  sig.  Minst  er  á  stuttu  rúmin  sem  eru  hór  svo  algeng.  Eg 
held  að  það  só  ofmælt  að  þau  hindri  vöxt  manna  þó  hvimleið  sóu. 
Ve)  hefði  mátt  minnast  á  stuttu,  breiðu  yfirsængurnar  sem  allir 
útlendingar  kvarta  undan.  —  Vatnsveitu  í  hús  og  skólpveitu  úr 
þeim  hefði  þurft  að  Ijsa  nákvæmar  og  skjra  með  myndum. 

í  staðinn  fyrir  gömlu  fatakisturnar  vill  höf.  hafa  fataskápa. 
Ef  þeir  falla  inn  í  veggina  og  fylla  ekki  upp  í  herbergjunum  geta 
þeir  verið  sæmilegir  og  þó  bæta  þeir  ekki  loftið.  Langbezt  er  að* 
liafa  sérstaka  fataklefa  þar  aem  ekki  er  rakahætt. 

Nærföt  vill  höf.  hafa  úr  ull,  leggja  niður  útlenda  lóreftið.  Þetta 
er  eflaust  rétt,  en  illa  er  mór  við  að  hafa  þau  úr  vaðmáli.  Prjóna- 
föt  eru  miklu  hentugri  að  öUu  leyti. 

Ekki  vill  höf.  láta  menn  lifa  í  óhófi  og  nautnum,  enda  er  það 
lítill  gæfuvegur.  Vínnautn  fær  illan  vitnisburð,  kaffi  viU  hann  ekki 
að  só  drukkið  nema  einu  sinni  á  dag,  tóbaki  viU  hann  helzt  útrjma. 
Hann  hefir  mikið  til  síns  máls  í  þessu.  Morgunkaffið  sem  flutt  er 
niönnum  í  rúmið  er  mesti  ósiður.  Vór  drekkum  yfirleitt  kaffi  í 
óhófi  og  eyðum  til  þess  miklu  fé.  Hvað  munntóbakið  snertir  er 
vafasamt  að  þeir  fái  meira  af  tóbakseitri  sem  renna  lögnum  niður,. 
en  hinir  sem  spjta  honum  út  úr  sór,  því  þeim  endist  hver  tóbaks- 
tugga  margfalt  lengur.  Þeir  tjggja  víst  sjaldan  tóbakið.  Að  tyggja. 
og  spjta  í  sífellu  er  skrælingjaháttur. 

I  matarhæfi  brjnir  höf.  sparneytni  og  hóf  fyrir  mönnum,  sór- 
stakl.  hvað  djrafæðu  snertir.  Þá  er  mjög  njtsamur  kafli  og  eftir- 
tektarverður  um  hverjar  matartegundir  séu  tiltölulega  ódjrastar. 
Hvert  heimili  sem  viU  hagnjta  sér  þessar  leiðbeiningar  fær  bókina 
margborgaða. 

Margt  hefi  eg  fundið  í  bók  þessari  sem  mór  þykir  athugavert 


Ritfregnir.  '201 

og  auk  þess  hafa  slæðst  inn  í  hana  fáeinar  villur.  Þetta  breytir  þ6 
engu  í  því,  að  margt  má  af  heuni  læra.  Yrði  oflangt  mál  að  telja  það 
hér,  sem  eg  get  ekki  allskostar  fallist  á.     Helztu  viUur  eru  þessar: 

Bls.  35.  Myndun  beina  ekki  allskostar  rótt  Ijst.  Sama  er  að 
segja  um  Ijsingu  á  smekkfærum. 

Bls.  106.  Njrnabörkurinn  er  talinn  dekkri  en  strjturnar.  Á. 
líkum  er  hann  það  ekki,  heldur  Ijósari. 

Bls.  109.  Getnaðarlimurinn  myndast  ekki  við  það  að  þvagrás-r 
in  lengist  fram. 

Bls.  126.     Orðið  antigen  ekki  rétt  þjtt. 

Bls.  152.  Bandormar  lifa  ekki  í  þarfagangi  (rectum),  heldur- 
ofar  í  görn. 

Bls.   194.     ^Iq  í  staðinn  fyrir  ^oo  (i^isprentun). 


i 


Eg  geri  ráð  fyrir  því  að  mörgum  þyki  margt  óþarft  tekið  í 
bók  þessa  og  mörgu  slept  sem  nauðsynlegt  væri.  Við  slíku  er  erfitt 
að  gera,  því  alt  sh'kt  er  álitamál.  Eg  hefði  kosið  að  mörgu  hefði 
verið  slept  í  fyrri  hlutanum  um  h'kamsbyggingu  mannsins,  en  jmis- 
legt  verið  ítarlegra  í  síðari  hlutanum,  og  myndir  þar  fleiri.  Lat- 
nesku  nöfnin  flest  tel  eg  óþörf.  En  hvað  sem  slíkum  aðfinningum- 
h'ður,  á  höfundurinn  þakkir  skilið  fyrir  bókina. 

Guðm.  Hannesson. 

Einar  Helgason:     Bjarkir.     Leiðarvísir   í    tjárækt    og    blómrækt. 

Rvík  1914.  —  Á  kostnað  höfundarins.  —  191  bls.  8vo. 

Á  seinni  árum  hefir  allmikið  verið  rætt  og  ritað  um  að  auka 
gróður  landsins  á  jmsan  hátt.  Þjóðinni  hafa  bæzt  ekki  allfáir  menn, 
sem  lagt  hafa  stund  á  það  og  hvatt  hana  fram  í  orði  og  verki.  Er 
því  talsvert  öðruvísi  orðið  um  að  litast  nú,  en  var  t.  d.  fyrir  ald- 
arfjórðungi. 

En  um  það  skiftust  skoðanirnar  í  öndverðu,  hvar  byrja  skyldi. 
Fleiri  hóldu  því  fram,  að  á  því  ætti  að  byrja,  sem  fyrstan  bæri- 
ávöxtinn.  Þjóðin  svo  fátæk,  að  hún  mætti  ekki  við  því,  að  leggja 
í  það,  sem  ekki  borgaði  sig  fyr  en  seint  og  síðar  meir.  Af  þessum- 
ástæðum  munu  tilraunirnar  ekki  hafa  orðið  eins  víðtækar  og  ósk- 
andi  hefði  verið. 

Þá  hafa  margir  áhugasamir  menn,  karlar  og  konur,  fundið,  að- 
samhliða  framfarahug  þjóðarinnar  í  öUu  og  eiiiu  þyrfti  þó  að  leggja 
rækt  við  fleira,  en  það  sem  í  fljótn  btan;ði  virtist  endiirgreið*- 
tilraunakostiiaðinn.     Því  fleira  er  matur  eii   Flesk! 


■■202  Ritfregnir. 

Þessir  menn  hafa  fundið,  að  það  er  ekki  nóg  að  byggja  laglegt 

timburhús    eða    steinhús,    hvort    sem    heldur    í    sveit  eða  kaupstað 

væri,    og   það  með  njjasta  sniði.     Og  þó  stofurnar  væru  hljjar  og 

blóm    í    gluggunum,    væri  það  heldur  ekki  nóg.     Eitthvað  vantaði 

—  en  hvað? 

Jú,  þeir  fundu  það  þessir  sömu  menn : 

Það  þurfti  að  auka  á  hina  ytri  fegurð  heimilauna,  prjða  kring- 
um  húsin,  svo  heimilin  yrðu  hljrri  og  vistlegri. 

Og  sumir  byrjuðu  á  þessum  »óþarfa«,  »sem  ekkert  gaf  í  aðra 
ihönd«,  að  dómi  þeirra  sem  vitrir  þóttust  vera,  og  báru  þjóðarfá- 
tæktina  svo  mjög  fyrir  brjósti. 

Þess  vegna  hefir  nú  á  síðari  árUm  allvíða  á  landi  hér  —  ekki 
-einungis  í  kaupstöðum,  heldur  og  mörgum  sveitum  líka,  verið  kom- 
ið  á  fót  dálitlum  trjágörðum  til  heimilisprjði. 

En  í  þessu  efni  höfum  við  staðið  ver  að  v/gi,  en  víða  annar- 
rfitaðar.  Fram  að  þessu  hefir  verið  tilfinnanlegur  skortur  þeirra 
manna,  er  fremur  öðrum  gátu  leiðbeint  í  þessu  efni.  Og  alþjða 
hefir  ekki  haft  aðgang  að  bókum  eða  ritum,  er  fræddi  um  sh'ka 
hluti.  Þess  vegna  hefir  minna  orðið  um  framkvæmdirnar  en 
vænta  mátti. 

En  úr  þessu  er  nú  bætt. 

í  hitteðfyrra  kom  út  »Skógræktarritið«  eftir  Guðm.  Davíðsson 
-og  í  ár  bókin  sem  nefnd  er  hér  að  framan.  Báðar  þessar  bækur 
eru  kærkomnir  gestir  og  eiga  því  erindi  inn  á  hvert  einasta  heimili 
á  landinu.  Báðir  hafa  höf.  mikla  þekking  og  reynsiu  á  því  sem 
bækur  þeirra  fræða  um,  Einar  Helgason  þó  meiri  og  víðtækari, 
enda  hefir  hann  nær  í  aldarfjórðung  unnið  að  trjá-  og  blóm-rækt 
og  veit  betri  deili  þar  á,  en  nokkur  annar  íslendingur,  enda  er 
bók  hans  því  miklu  stærri,  nákvæmari  og  víðtækari. 


Bók  þessi  er  samin  fyrir  heimilin.  Þess  vegna  er  hún  heimil- 
iskennari.  Hún  á  að  kenna  einstaklingunum  að  elska  gróður  lands- 
ins  og  hvetja  þá  til  þess  að  auka  hann  og  margfalda. 

Höf.  skiftir  bókinni  í  3  aðalkafla,  auk  inngangsins,  er  hann 
nefnir :  Skrúðgarða,  Trjárækt  og  Blómrækt,  en 
hverjum  kafla  í  smærri  greinir  og  undirgreinir,  er  gerir  öllum  hægra 
fyrir  með  að  notfæra  sér  bókina.  Einkum  mun  það  koma  sér  vel 
við  skólana,  enda  getur  höf.  þess  í  formálanum,  að  hann  hafi  samið 
bókina  með  það  fyrir  augum,  að  hún  síðar  meir  yrði  tekin  upp 
;fiem  kenslubók  við  suma  skólana. 


Ritfregnir.  20^ 

Það  sem  bókin  fræðir  um,  byggiat  eingöngu  á  reynslii  höf.  : 
'Höfundurinn  sjálfur  haft  með  höndum  tilraunirnar  og  allflestar 
-munu  þær  hafa  verið  gerðar  í  Gróðrarstöðinni  í  Reykjavík  frá  1899 
að  hún  tók  til  starfa  og  fram  á  þennan  dag. 

1  kaflanum  ura  skrúðgarða  segir  höf.  mjög  nákvæmlega  fyrir 
um  hvernig  skrúðgörðum  verði  sem  bezt  og  haganlegast  komið  fyrir. 
Er  þangað  mikla  fræðslu  að  sækja,  sem  öllum  er  ómissandi  er  eitt- 
hvað  vilja  gera  í  þá  átt  heima  hjá  sór.  Þar  eru  og  myndir  af 
skrúðgörðum  og  mörgum  garðyrkjuverkfærum,  sera  nauðsynleg  eru 
bæði  við  undirbúning  garðanna,  svo  og  hirðing  þeirra  síðar  meir. 

Höf.  skiftir  trjátegundum  þeim  er  rækta  megi  hór  á  landi  í 
þrent.  Það  eru  lauftré,  barrtré  og  runnar.  Lauftrén 
.  eru :  Á  1  m  u  r,  a  s  k  u  r,  b  j  ö  r  k,  b  1  æ  ö  s  p,  e  1  r  i  r,  h  1  y  n  u  r, 
h  e  g  g  u  r,  r  e  y  n  i  r  og  v  i'  ð  i  r,  alls  9  tegundir.  En  bæta  má  við 
nokkurum  undirtegundum  af  reyni  og  víði,  svo  gera  má  ráð  fyrir 
minst  15  tegundum.  Af  þeim  eru  3  íslenzkar,  en  hinar  (12)  allar 
erlendar. 

Barrtrén  eru  4  alls :    Barfellir,  fjallfura,  hvítgreni 
.  og  r  a  u  ð  g  r  e  n  i,  öll  erlend. 

Og  runnategundir  telur  hann  16  (aðaltegundirnar  auk  fjölda 
undirtegunda,  svo  ekki  mun  ofsagt  að  ætla  þær  alls  um  20).  Allar 
þessar  tegundir  eru  erlendar,  þótt  sumar,  t.  d.  rauðberjarunnur,  megi 
nú  orðið  teljast  innlendar. 

Af  þessu  yfirliti  má  sjá  að  ura  35  erlendar  trjákendar  plöntur 

geta    vaxið    hér    og  þroskast,    og  er  það  ekki  smáræðis  auki  gróðri 

Uandsins.     Og  þegar  við  bætist  að  höf.  telur  um  70  erlendar  blóm- 

plöntur,    sem   reynsla  aé  fengin  fyrir  áð  einnig  megi  gera  hór  hag- 

vanar,    þá    hefir  maður  fulla  ástætSu  til  að  h'ta  björtum  augum  til 

framtíðarinnar. 

l  Höf.    tileinkar    bókina    minning    Schierbecks  landlæknis,  og  er 

I    !það  vel  fallið.    Fylgir  og  mynd  Schierbecks  og  grein  með,  er  ræðir 

I     um    star?semi    hans    í    þarfir  garðræktarinnar  hér  á  landi.     »Hann 

I  :gekst    fyrir  stofnun  Hins  íslenzka  garðyrkjufélags  og  var  formaður 

1    þess    um    full  8  ár«.     Áhugi  hans  fyrir  því  að  auka  gróður  lands- 

■  ins  mun  hafa  verið  meiri  en  nokkurs  annars  honum  samtímis.  Enda 

^^er  bæjarfógetagarðurinn  í  Keykjavík  óræk  sönnun  þess.    Þann  garð 

W;gerði    hann    og    skreytti   að  öllu  leyti,  enda  er  hann  nú  hin  helzta 

pryði  í  Reykjavíkurbæ,    og  mun  þar  lengi  standa  sem  fagur  rainn- 

isvarði    þess    manns,    er    einna    fyrstur    hófst    handa  með  að  flytja 

'liingað  erlendar  trjátegundir  og  gera  þær  landvanar. 


204  Kitfregnir. 

Allur  frágangur  bókarinnar  er  vandaður  og  pappír  og  prenturj' 
í  bezta  lagi.  Höf.  hefir  valið  margar  fallegar  vísur  og  vísuparta^ 
sem  einkunnarorð  fyrir  köflum  og  greinaskiftum.  Mun  slíkt  næsta 
sjaldgæft  í  fræðibókum,  ef  ekki  ókunnugt  með  öllu,  og  engum- 
nema  íslending  trúandi  til  að  finna  upp  á  slíku.  En  þetta  sjnir 
smekkvísi  höf.  og  gerir  bókina  miklu  hljrri  og  vinalegri.  Það  eru 
gamlir  kunningar  sem  tala  þarna  til  manns  og  hvetja  til  meiri 
dugnaðar  og  framtakssemi. 

Framan  á  kápunni  er  mynd  af  »framtíðar  heimilinu«  og  hefir 
Þórarinn  Þorláksson  málari  gert  hana.  Bókin  á  að  kenna  mönnum- 
að  skapa  slíkt  framtíðarheimili. 

Skrúðgarður  kringum  hvert  einasta  heimili  á  landinu !  Það  á 
að  verða  heróp  Ungmennafólaganna  og  einkunnarorð  hinnar  upp- 
vaxandi  kynslóðar. 

Hann  þarf  ekki  að  vera  stór,  eða  kosta  ærna  peninga,  þessi' 
skrúðgarður,  en  arður  hans  verður  margfalt  meiri  heldur  en  nokk- 
urs  annars  ræktaðs  bletts  í  allri  landareigninni.  Því  hann  gerir 
heimilið  hlyrra,  fegurra  og  meira  aðlaðandi.  Hanu 
hrindir  burtu  leiðindunum  og  gerir  vinnuna  í  þarfir  heimilisins 
fjörugri,  einlægri  og  skemtilegri.  Hann  vekur  fegurðartilfinning^ 
einstaklinganna,  opnar  augun  fyrir  gæðum  landsins  og  glæðir  ætt- 
jarðarástina.  Og  mór  er  nær  að  halda  að  skrúðgarðurinn  gæti  orð- 
ið  til  þesa  að  tengja  unglinginn  fastari  böndum  við  heirailið,  sva- 
hann  legði  ekki  af  stað  út  í  lífið  fyr  en  vængirnir  geta  borið  hann. 
En  af  því  hefir  mörgum  einstaklingnum  stafað  óheiU  alla  æfi,  að- 
honum  leiddiat  heimilið,  hólt  sig  vera  fleygan  —  og  fiaug,  en  varð 
þá  ef  til  vill  fyrir  því  áfalli,  er  olli  honum  tálmunar  í  hvert  skifti 
er  eitthvað  átti  á  hann  að  reyna. 

Frá  heimilunum  breiðist  gróðurinn  út  um  móana,  melana  og 
óræktar  hoitin  kringum  túnið  og  þaðan  upp  eftir  fjallahh'ðunum. 
Þá  fyrst  er  að  tala  um  að  rætist  spá  »listaská]dsins  góða«  : 

»Fagur  er  dalur  og  fyllist  8kógi«. 
Því  þá  fyrst  væri  að  tala  um    skógrækt    hór  á  landi.     Þangað • 
til  heitir  |það    trjáræktog    blómrækt,  en  það  er  að  mesta 
leyti  undanfari  hinnar  verulegu  skógræktar. 

Og  þá  myndi  ekki  líða  á  löngu  að  landið  yrði  skógi  klætt 
aftur  —  þó  ekki  milli  fjalls  og  fjöru,  eins  og  stendur  í  Landnámu. 
Heldur  myndi  þá  í  skjóli  trjánna  —  í  skjóli  skóganna,  skapast 
nytt  land  og  ny  menning.     Mætti  þá  fara  svo,  að  einhverjum  sem^' 


Eitfregnir.  205 

■hygði    af    landi    bfott,    yrði  litið  upp  til  hlíðarinnar  og  hann  segði 
eins  og  Gunnar  forðum  daga : 

»Fögr  er  hlíðin,  svá  at  mér  hefir  aldri  jafnfögr  sfnst  —  bleik- 
ir  akrar  en  slegin  tún,  ok  mun  ek  heim  aftr  ríða,  ok  hvergi  fara«. 


Að  síðustu  get  eg  ekki  nógsamlega  hvatt  menn  til  þess  að 
eignast  þessa  bók  og  lesa  hana  með  eftirtekt.  Og  það  er  áreiðan- 
lega  víst,  að  enginn  mun  sjá  eftir  því. 

Einar  E.  Sæmundsen, 


Einar  HjörJeifsson :    Syndir  annara.    Sjónleikur  í  þrem  þáttum. 

Evík.     Útg.:  Þorsteinn  Gíslason.      1915. 

Ef  til  vill  einkennir  ekkert  mennina  betur  en  það,  hvernig 
^eir  horfa  við  fortíðinni,  sinni  eða  annara,  einstaklinganna  eða  þjóð- 
anna,  hvort  þeir  finna  h'fssamband  hins  liðna  við  h'ðandi  stund,  eða 
lifa  eins  og  engin  fortíð  væri  til,  —  hvort  þeir  muna  eða  gleyma. 
Sá  sem  altaf  getur  gleymt  hinu  liðna  og  hefir  ekki  hugann  á  öðru 
en  nútíð  og  framtíð,  hann  er  auðvitað  lóttari  í  snúningum;  hann  á 
síðnr  á  hættu,  að  »áræðisins  hrausti  heilsulitur  smábreytist  í  föl- 
leitt  hugarhik«.  Yfirsjónir  Hðins  h'fs  þjá  hann  ekki,  hann  gleymir 
þeim  og  huggar  sig  við  að  þær  verði  ekki  aftur  teknar. 

Hinn,  sem  ekki  getur  gleymt,  á  alt  erfiðara.  Hann  finnur  lif- 
andi  návist  þess  sem  liðið  er.  Gamlar  syndir  fyrnast  honum  ekki; 
hann  finnur  að  hann  verður  að  taka  þær  með  á  vogarskálarnar, 
'þegar  hann  metur  sjálfan  sig.  Hann  finnur  að  h'f  hans  er  með 
einhverjum  hætti  ein  samfeld  heild  og  að  hann  getur  ekki  höggvið 
af  sér  eitt  orð  þess  eða  atvik,  til  þess  að  verða  lóttari  á  sér,  eins 
og  refurinn  skottlausi  forðum. 

Svona  manni  nægir  ekki  að  geta  duHst  fyrir  mönnum.  Hann 
kennir  sárt  ósamræmis  milH  þess,  hvernig  hann  er,  og  fagurra  hug- 
mynda  annara  um  hann.  Honum  finst  hann  hafa  brugðist  rétt- 
mætri  eftirvæntingu  þeirra,  með  því  að  vera  öðru  vísi  en  þeir  halda 
að  hann  só.  Sárast  svíður  það  þó,  ef  þessar  hugmyndir  búa  í  sál 
íirrar  veru  sem  hann  ann  út  af  h'finu  og  dáist  að.  Honum  finst 
lianD  þá  vera  eins  og  heiðingi  sem  brennur  í  vígðum  eldi. 

Shkan  mann  hefir  Einar  Hjörleifsson  leitt  fram^á  sjónarsviðið 
þar  sem  Þorgeir  Sigurðsson  ritstjóri  er.  Hann  hefir  á  Hafnarárum 
BÍnum  orðið  fyrir  því  óláni  að  trúlofast  stúlku  sem  hann  síðan 
•bregzt,    af   þvi    þau    eiga    ekki  skap  saman.  ^  Hún  fyrirfer  sór,  og 


206  Ritfregnir. 

lætur  hann  jafnframt  vita,  að  hún  só  þunguð  af  hans  völdum^ 
Síðar  kvongast  hann  ungri  konu^  sem  hann  sér  ekki  sólina  fyrir,- 
Hann  hefir  ekki  sagt  henni  frá  yfirsjón  siuni,  og  nú  kvelst  hann^ 
af  samvizkubiti  út  af  þessu : 

»Eg  veit  ekkert  annað  en  það,    að  eg  hefi  svikist  inn  p 

h'f  hennar,  og  að  eg  hefi  engan  rétt  til  að  vera  þar  —  ekki  frern- 
ur  en  innbrotsþjófur,  sem  hefir  laumast  ion  í  annara  manna  hús«, 
segir  hann.     Og  enn  fremur:     »Eg  finn  að  eg  get  ekki  sagt  hennf 
það,    sem    liggur    á  mór  eins  og  farg.     Og  eg  finn,  að  hver  stund,. 
sem  eg  dreg  það,  er  m'ór  nj  svívirðing  .  .  .  njr  glæpur«. 

Fyrstu  2  þættir  leiksins  eru  svo  aðdragandinn  að  úrslitastund- 
inni  í  3.  þætti,  þegar  Þorgeir  játar  yfirsjón  sína  fyrir  Guðrúnw 
konu  sinni  og  fær  að  lokum  fyrirgefningu  hennar  á  síðasta  augna- 
bliki,  þegar  hjónabandið  virðist  ætla  að  slitna. 

Þetta  einkamál  er  rauði  þráðurinn  í  leiknum,  en  höf.  hefir 
fléttað  það  haglega  saman  við  afstöðu  Þcigeirs  til  merkilegs  stjórn- 
máls :  sölu  Þingvallar.  Með  þeim  hætti  hefir  hann  fengið  tækifæri 
til  að  syna  samræmið  í  lyndiseinkunn  Þorgeirs  í  opinberum  málum, 
jafnt  sem  einkamálum,  syna  tilfinningu  hans  fyrir  rótti  þjóð- 
ernis  og  sögu  —  og  gera  leiksviðið  rymra  og  fjölbreyttara.  I  þessu 
máli  lendir  honum  saman  við  vin  sinn,  Grím  Ásgeirsson  yfirdóms- 
lögmann,  sem  er  hin  andstæðan  er  eg  lysti  áðan.  Hann  er  Þor- 
geiri  svo  ólíkur,  að  mörgum  mundi  þykja  furða  að  þessir  tveir 
menn  væru  vinir,  ef  reynslan  syndi  ekki  margsinnis,  að  ólíkir 
menn  dragast  oft  hvað  mest  hver  að  öðrum.  Grímur  er  fram- 
kvæmdarmaðurinn,  sem  heíir  allan  hugann  á  nútíð  og  framtíð,  en 
virðir  alla  sögu  að  vettugi.  Hann  viU  að  þjóðin  þurki  hana  upp, 
»eins  og  menn  þurka  vatnsdropa,  sem  skvett  hefir  verið  á  gólfið«. 
Þessi  maður,  sem  ekkert  gerir  úr  fortíðinni,  hann  verður  í  bræði^ 
sinni  til  aÖ  kasta  fortíð  Þorgeirs  vinar  síns  sem  steini  á  götu  hans, 
og  brjóta  þannig  í  bág  við  lífsskoðun  sjálfs  sín.  En  svo  mikiU 
drengur  er  hann,  þrátt  fyrir  skrápinn,  að  hann  iðrast  samstundis 
og  heimsækir  vin  sinn,  sem  hann  er  nybúinn  að  reka  út,  til  þess 
að  biöja  hann  fyrirgefningar,  Harðari  meðferð  fær  kona  Gríms,  sem 
erfitt  er  að  finna  neitt  gotb  í. 

Annars  eru  allar  persónur  leiksins  skyrar  og  lifandi.  Hver 
leggur  sinn  tóninn  í  samhljóminn.  Orð  víðsynnar  mannúðar  og 
lífsreynslu  eru  lögð  í  munn  frú  Berg,  ömmu  Guðrúnar,  sem  kennir 
það,  að  menn  eigi  að  fyrirgefa  alt  og  að  háleitast  og  göfugast  sé 
það,  að  vera  trúað  fyrir  því  að  bera  syndir  annara  manna. 


Ritfregnir.  207 " 

í  höndum  manns  er  ekki  hefði  haft  fult  vald  yfir  viðfangsefni  - 
sínu  mundi  það  hafa  verið  hættulegt  að  draga  inn  í  þennan  leik  mál- 
efni  sem  eins  mikil  ítök  á  í  hugum  margra  og  Þingvallarsalan.  En 
eins  og  höf.  hefir  gengið  frá  því,  virðist  mór  leikurinn  hafi  unnið 
á  því,  en  engu  tapað.  Það  hefir  magnað  h'fið  og  fjölbreytnina  á^ 
leiksviðinu,  án  þess  að  skerða  einingu  leiksins.  Við  logana  frá  þjóð- 
málinu  verða  andht  persónanna  skyr  og  glögg  og  vór  könnumat 
því  betur  við  þau  þegar  verið  er  að  gera  út  um  örlögin  við  arin- 
eld  heimilisins.  Að  öllu  samanlögðu  hygg  eg  að  megi  telja  þennan 
sjónleik  með  því  bezta  sem  Einar  Hjörleifsson  hefir  ritað  og 
ágætan  feng  fyrir  leiksvið  vort,  enda  hefi  eg  ekki  sóð  annan  leik 
fara  þar  betur  en  hann.  G.  F. 

Snæljós.     Kvæði  eftir  Jakob  Thorarensen.    Rvík.  Kostnaðarm.r 

Jóh.  Jóhannesson,     1911. 

I  bók  þessari  eru  54  kvæði.  Þau  eru  misjöfn  að  gæðum,  en 
að  minsta  kosti  10—15  eru  svo  góð,  að  þau  skipa  höf.  á  bekk  með 
efnilegustu  Ijóðskáldum  yngri  kynslóðarinnar.  Bezt  þykja  mér 
kvæðin :  »Vetrarhiminn«,  »Uti  á  víðavangi«,  »Vorvísur«,  »Jökulsá 
á  Sólheimasandi«,  »Beint  í  sortann«,  »Þjóðskáldið  Jón  Thóroddsen^, 
»1  hákarlalegum«,  »Syndafló3ið«  og  »Snæljós«.  I  síðasta  kvæðinu 
segir  skáldið : 

Einhverjir  gletnir  glampar 

glæða  mín  Ijóð  og  móta, 

snögt,  sem  um  nótt  á  snjóum 

snæljósin  leiftra'  og  þjóta. 
Og  það  eru  einmitt  þessir  »gletnu  glampar«,  sem  breiða  frumlegan 
og  notalegan  blæ  yfir  kvæðin,  —  góðlátleg  gletni,  sem  býr  yfir 
alvöru  og  kann  að  stilla  orðum  sínum  í  hóf.  Höf.  er  alþýðumaður, 
sem  hefir  mentast  af  sjálfsdáðum.  Hann  þekkir  því  vel  og  skilur 
kjör  alþyðunnar,  og  trúað  gæti  eg  því,  að  vér  fengjum  frá  hans 
hendi  margar  óbrotgjarnar  myndar  úr  lífi  hennar.  Ein  af  þeim  er 
kvæðið  »1  hákarla]egum«,  sem  er  ágætt.  G.  F. 

Ársrit  Verkfræðingaiélags  Islands,  1912—1913.  Gefið  út  af 
stjórn  fólagsins.  Rvík.  BókaverzTun  Sigfúsar  Eymundssonar. 
1914. 

Verkfræðingafélag  íslands  er  fáment  og  góðment.  í  því  eru 
14  eða  15  manns,  en  það  eru  þeir  sem  eru  lífið  og  sálin  í  opin- 
jberum    verklegum    framkvæmdum   í    landinu.      Fólagið    er  stofnað 


210  Island  1914. 

og  ferð  á  stangli.  Sala  í  Englandi  hefir  verið  með  bezta  mótiv 
einkum  síðustu  mánuði  ársins.  Um  tíma  lágu  margir  af  botn- 
vörpungunum  um  kyrt  hér,  en  frá  því  í  nóvember  voru  flestir  á 
veiðum  og  flestir  þeirra  söltuðu  aflann,  og  öfluðu  þeir  vel,  eftir 
því  sem  um  er  að  gera  um  þann  tíma  árs.  Ef  hindranirnar  af 
stríðinu  hefðu  eigi  hamlað  síðari  hluta  ársins,  þá  hefði  þetta  ár 
verið  eitt  hið  bezta  aflaár  vegna  þess,  að  fiskur  var  í  óvanlega  háu 
verI5i,  bæði  saltfiskur  og  ísfiskur.  —  A  skúturnar  var  heldur  r/r 
vetrafli  og  vorið  slæmt,  en  sumarið  eftir  Jónsmessu  gott,  svo  að 
fyrir  skúturnar  er  árið  rneðalár  í  heild.  Bátaafli  var  í  góðu  með- 
allagi  sunnanlands,  en  rjr  vestanlands.  Um  tíma  af  sumrinu  var 
ágætur  bátaafli  norðanlands. 

Verzlun  var  sæmilftga  góð,  þangað  til  ófriðurinn  hófst  og  fréttir 
bárust  um  útflutningsbann  á  ymsum  vörum  í  nágrannalöndunum. 
Greip  menn  þá  ótti  um,  að  til  vandræða  mundi  horfa,  og  gerði  al- 
þingi  ymsar  ráðstafanir  til  þess  að  firrast  þau.  Það  valdi  5  manna 
nefnd  úr  sínum  hópi  »til  þess  að  vera  landsstjórninni  til  ráðu- 
neytis  um  ráðstafanir  til  þess  að  tryggja  landið  gegn  hættu,  sem- 
því  geti  stafað  af  ófriði  stórvelda  í  Norðurálfu«.  Nefnd  þessi  var 
alment  köUuð  »Velferðarnefndin«,  og  starfaði  hún  við  hlið  lands- 
stjórnarinnar  einnig  eftir  að  þingi  sleit.  Heimildarlog  voru  gefin 
út  fyrir  landsstjórnina,  1.)  »til  þess  að  kaupa  frá  útlöndura  fyrir 
landssjóðs  hönd  hæfilegar  birgðir  af  nauðsynjavöru,  svo  sem  korni, 
kolum,  salti,  steinolíu,  vélaolíu,  veiðarfærum,  læknislyfjum  o.s.frv, 
2)  að  verja  til  slíkra  kaupa  handbæru  fé  landssjóðs,  er  hann  má 
missa  frá  öðrum  lögmæJtum  gjöldum,  sbr.  þó  4.  lið.  3)  að  taka  alt 
að  500  þús.  kr.  lán  til  slíkra  kaupa.  4)  að  stöðva  fjárgreiðslur 
þær,  sem  taldar  eru  í  fjárlögunum  fyrir  árin  1914  og  1915  í  13. 
gr.  B.  II — XVIII,  svo  og  allar  lánveitingar  úr  viðlagasjóði,  sem 
heimilaðar  eru  í  fyrgreindum  fjárlögum,  þó  svo,  að  eigi  komi  í  bága 
við  þegar  gerða  samninga  og  ráðstafanir  um  verk  eða  loforð  um 
lánveitingar  á  þessu  ári«.  Ennfremur  var  stjórninni  heimilað  að 
leggja  bann  við  útflutningi  bæði  aðfluttra  nauðsynjavara  og  íslenzkra 
matvæla,  og  að  taka  eignarnámi  matvæli  og  eldsneyti  hjá  kaup- 
mönnum  eða  framleiðendum,  gegn  fullu  gjaldi.  Til  þess  að  tryggja 
landssjóði  gullforða,  ef  til  þess  kæmi  að  nota  þyrfti  heimildarlögin, 
samþykti  alþingi  önnur  lög,  er  leystu  Islandsbanka  til  bráðabirgða 
undan  þeirri  skyldu,  að  leysa  seðla  sína  inn  með  gulli,  gegn  því 
að  hann  afhenti  landsstjórninni  allan  málmforða  sinn,  en  hún  skyldi 


Island  1914.  211 

aftnr  fyrir  landasjóðs  hönd  taka    að  sér  ábyrgð  á  greiðslu  jafnmik- 
iUar  upphæðar  af  seðlum  bankans,  sem    málmforðanum  nemur. 

Ennfremur  var  landsstjórninni  heimilað  að  banna  póststjórn- 
inni  að  nokkru  eða  öllu  leyti  að  afgreiða  póstávísanir  og  póstkröfu- 
ávíaanir  til  annara  landa,  og  að  ákveða  hversu.mikið  fé  megi  taka 
út  úr  hverri  sparisjóðsbók  eða  innlánsbók  á  degi,  viku  eða  mánuðí 
í  bönkunum,  útbúum  þeirra  og  cðrum  sparisjóðum  landsins.  Lög 
þessi  voru  staðfest  3.  ágúst  og  höfðu  gildi  til  októberloka.  Síðan 
var,  samkvæmt  bráðabirgðalögum,  skipuð  nefnd  með  valdi  til  að 
ákveða  útsöluverð  á  vörum  á  ymsum  stöðum  í  landinu,  og  hefir 
hún  gert  nokkuð  að  því.  Annars  hafa  heimildarlög  þessi  h'ttkom- 
ið  til  framkvæmda  í  öðru  en  því,  að  landsstjórnin  hefir  keypt  ali- 
mikið  af  ymsum  vörum,  svo  sem  kornmat,  kolum  og  salti.  Hún 
leigði  noiskt  flutningaskip  og  sendi  til  New-York  í  Bandaríkjununi 
eftir  kornmat,  og  seldi  síðan  sveitafélögum  og  einstökum  mönnum« 
með  nokkru  lægra  verði  en  þá  var  hægt  að  fá  annarstaðar  í  land- 
inu.  En  vegna  þess  að  skipið  kom  seiut  að  vestan,  komust  vör- 
urnar  ekki  að  haustinu  til  allra  þeirra  staða,  sem  þær  áttu  að  fara 
á.  Það  reyndist  líka  svo,  að  vöruflutningar  kaupmanna  til  landsins 
heftust  ekki  eins  mikið  og  menn  óttuðust  í  fyrstu  að  verða  mundi. 
En  nokkrum  vandræðum  olli  um  hríð  teppa  á  sölu  íslenzks  fisks  til 
Spánar  og  Italíu  vegna  þess,  að  þau  viðskifti  höfðu  vérið  rekin 
með  miUigöngu  enskra  banka,  sem  nú  gátu  ekki  sint  henni  vegna 
ráðstafana,  sem  gerðar  höfðu  verið  í  Englandi  út  af  stríðinu.  Þó 
fór  svo,  að  fram  úr  þessu  greiddist.  En  innlend  vara  komst  yfir 
höfuð  í  hátt  verð,  og  sórstaklega  varð  mikil  eftirspurn  eftir  hross- 
um,  og  var  flutt  út  af  þeim  miklu  meira  en  nokkru  sinni  áður  og 
hrossamarkaðir  haldnir  í  sveitunum  frameftir  öllum  vetri.  Þessi 
hross  voru  send  til  Danmerkur.  En  hvað  eftir  annað  voru  skipin, 
sem  þau  fluttu,  tekin  í  hafi  af  enskum  herskipum,  farið  með  þau 
til  Englands  og  hrossunum  skipað  þar  í  land  ;  þó  mun  þeim  að 
mestu  leyti  hafa  verið  skilað  aftur  til  Danmerkur  fyrir  milligöngu 
utanríkisstjórnarinnar  dönsku.  Hafa  flest  skip,  sem  farið  hafa 
miUi  íslands  og  útlanda  síðah  ófriðurinn  hófst,  verið  stöðvuð  í  hafi 
af  enskum  herskipum,  og  Þjóðverjar,  sem  með  þeim  hafa  verið  á 
útleið  hóðan,  hafa  þá  verið  teknir  fastir  af  Englendingum.  Nokkr- 
um  botnvörpuskipum  þýzkum,  sem  hóldu  heimleiðis  hóðan  í  byrjun 
ófriðarins,  höfðu  Englendingar  náð,  tekið  mennina  fasta,  en  sökt 
skipunum.  Flestir  eða  allir  enskir  botnvörpungar  voru  kallaðir 
heim  héðan  nokkru    eftir   að    stríðið  byrjaði.     Eins  var  um  norskui 

14* 


-212  Island  1914. 

skipin,  sem  veiðar  stuiida  við  Norðurland.  Símfréttasambandið  miUi 
íslands  og  útlanda  tóku  Englendingar  í  sínar  hendur  og  tilkyntu, 
að  þeir  sleptu  ekki  framhjá  sér  öðrum  skeytum  en  þeim,  sem  þeir 
skildu,  og  yrðu  því  skeytin  að  vera  skrifuð  á  ensku  eða  frönsku, 
og  komið  hefir  það  fyrir,  að  skeyti  hafa  ekki  komið  fram,  og  fæst 
þá  engin  grein  fyrir  þeim  gerð.  Um  haustið  sendu  Etiglendingar 
til  Reykjavíkur  konsúl  missus,  eða  útsendan  konsúl,  eins  og  Frakk- 
ar  og  Norðmenn  hafa  haft  hér  nokkur  undanfarin  ár,  og  dvelur 
hann  hér  enn.  Enska  stjórnin  fór  þá  einnig  að  senda  hingað  dag- 
leg  fregnskeyti  um  ófriðinn  og  fekk  þau  birt  í  íslenzkum  blöðiim. 
Aftur  á  móti  hafa  Þjóðverjar  sent  hingað  rit  og  blöð  í  stórum  stíl, 
til  þess  að  útbreiða  sínar  skoðanir  á  ófriðnum  og  frásagnir  af 
vopnaviðskiftum  þar. 

Aukaþing  var  haldið  þetta  ár,  vegna  þess  að  alþingi  1913 
hafði  samþykt  breytingar  á  stjórnarskránni,  og  er  þess  getið  í  frétt- 
Tim  frá  síðastl.  ári,  að  konungur  hafði  heitið,  að  staðfesta  frumvarp 
alþingis,  en  jafnframt  lysti  hann  yfir,  að  hann  ætlaði  að  úrskurða, 
að  sérmál  íslands  skyldu  hór  eftir  sem  hingað  til  flutt  fyrir  kon- 
ungi  í  ríkisráði  Dana,  en  alþingi  hafði  með  ákvæði  í  stjórnarskránni 
falið  konungi  að  ákveða,  hvar  málin  skyldu  flutt.  Þetta  hafði  kon- 
•ungur  birt  íslendingum  í  opnu  brófi  frá  20.  okt.  1913  og  jafnframt. 
að  breyting  yrði  ekki  gerð  á  því,  hvar  sérmálin  yrðu  flutt,  fyr  en 
ny  lög  um  samband  íslands  og  Danmerkur  væru  samþykt  af  ríkis- 
tþingi  og  alþingi.  Samhljóða  birting  til  Dana  skyldi  gefin  út,  er 
konungur  hefði  undirskrifað  úrskurð  um  málaflutninginn.  Kosning- 
ar  fóru  fram  á  laugard.  fyrir  páska,  11.  apríl.  Skömmu  fyrir  kosn- 
ingarnar  höfðu  í  blöðum  sjálfstæðisflokksins  í  Reykjavík  verið  reist 
mótmæli  gegn  staðfestingu  stjórnarskrárinnar  með  þeim  umraælum, 
sem  konungur  hafði  auglyst  haustið  áður.  Var  það  aðalatriðið  í 
þeim  mótmælum,  að  væntanlegur  úrskurður  konungs  um  málafhitn- 
inginn  væri  ekki  breytanlegur  eftir  sömu  reglum  og  alíslenzkir  kon- 
ungsúrskurðir,  þar  sem  skilyrði  fyrir  breytingu  á  honum  væri 
samþykt  sambandslaga,  er  danska  ríkisþingið  ætti  að  fjalla  um. 
Kosningarnar  fóru  svo,  að  eftir  þær  var  f lokka  afstaðan  í  þinginu 
nokkuð  óljós,  og  voru  kosnir  inn  á  þingið  eigi  fáir  nyir  menn,  er 
ekki  böfðu  átt  þar  sæti  áður,  þar  á  meðal  sumir  forvígismenn  hinna 
n/ju  kenninga  um  stjórnarskrárstaðfestinguna.  Ráðherra,  H.  Haf- 
stein,  baðst  þá  lausnar  frá  embætti,  er  hann  fór  á  konungs  fund 
fyrir  þing  um  vorið.  Sjálfstæðisflokkurinn  varð  ráðandi  flokkur 
|)ingsins  og  benti  hann  á  Sigurð  Eggerz  syslumann  til  þess  að  taka 


ísland  1914.  2ia 

við  ráðherraembættinu  og  varð  það  úr,  er  liann  hafði  farið  utan  til 
viðtals  við  konung.  Meiri  hluti  alþingis  samþykti  tillögu,  er  átti 
að  syna  skilning  hans  á  hinu  njja  ákvæði  um  sérmálaflutninginn 
fyrir  konungi  í  ríkisráðinu,  og  hefir  sú  þingsályktun  alment  verið 
kölluð  »fyrirvari  alþingis«.  En  er  ráðherra  kom  með  stjórnarskrána 
og  »fyrirvarann«  á  konungs  fund,  urðu  skoðanirnar  mismunandi  á 
því,  bæði  hvernig  skilja  ætti  »fyrirvarann«  og  h'ka  á  málinu  í  sjálfu 
sér.  Ráðherra  lagði  stjórnarskrána  fvrir  konung  til  staðfestingar  á 
ríkisráðsfundi  30.  nóv.  ásamt  »fyrirvaranum«  og  konungur  kvaðst 
skyldu  staðfesta  hana,  en  gaf  þá  skyringu  á  málinu,  að  flutningur 
sérmálanna  í  ríkisráði  væri  sér  nú  eina  tryggingin  fyrir  því,  að  þau 
mal,  sem  ráðherra  íslands  legði  fyrir  sig  til  undirskrifta,  væru  virki- 
leg  sérmál,  eða  því,  að  alþingi  fæti  ekki  í  löggjöf  sinni  út  fyrir 
sórmálasvæðið,  og  yrði  því  málaflutningurinn  í  ríkisráðinu  að  hald- 
ast  óbreyttur  þangað  til  trygging  fyrir  þessu  yrði  sett  á  annan 
hátt.  En  ráðherra  þótti  ekki  fyrirvara  alþingis  fuUnægt  með  þessu 
og  tók  hann  stjórnarskrána  aftur,  en  beiddist  jafnframt  lausnar  frá 
ráðherraembættinu,  og  var  honum  þá  neitað  um  útgáfu  konungs- 
úrskurðar  um  sórstakt  íslenzk  flagg,  er  lofað  hafði  verið  áður,  þegar 
íslendingar  hefðu  komið  sér  saman  um  gerðina.  Þegar  þessi  mála- 
lok  í  ríkisráðinu  urðu  kunn  hór  heima,  komu  þegar  fram  mjög  tví- 
skiftar  skoðanir  á  frammistöðu  ráðherra  og  urðu  um  þetta  snarpar 
blaðadeilur.  En  ráðherra  gegndi  embættinu  til  bráðabirgða  og  stóð 
svo  fram  í  árslokin,  en  lengra  skal  málið  ekki  rakið  hór. 

Af  lögum,  er  alþingi  samþykti  auk  þeirra,  sem  þegar  eru  talin, 
má  nefna :  Um  afnám  fátækratíundar ;  um  kosning  borgarstjóra  í 
Rvík;  um  heimild  fyrir  landstjórnina  til  þess  að  ábyrgjast  fyrir 
Eimskipafélag  íslands  600  þús.  kr.  lán  gegn  1.  veðrótti  í  skipum 
félagsins;  um  breyting  á  lögum  um  vélgæzlu  á  ísl.  skipum;  um 
að  lagaprófessorar  háskólans  skuli  vera  sjálfkjörnir  varadómarar 
í  hinum  ísl.  landsyfirdómi ;  um  stofnun  kennarastólis  í  grísku  og 
latínu  við  háskóla  íslands ;  um  notkun  bifreiöa;  um  sandgræðslu;: 
um  sjóvátrygging;  um  vita  á  Grímsey  í  Steingrímsfirði ;  um  brú  á 
Langá  í  Myras/hlu;  um  10  þús.  kr.  aukastyrk  handa  Vífilsstaða- 
hœlinu;  um  kosningar  til  alþingis  og  Önnur  um  atkvæðagreiðslu 
þeirra  manna.  sem  staddir  eru,  þegar  kosning  fer  fram,  utan  þess 
hrepps,   þar  sem  þeir  standa  á  kjörskrá. 

Um  afdrif  flaggmálsins  er  stuttlega  getið  hér  á  undan.  En 
refnd  sú,  sem  landsstjórnin  skipaði  í  árslokin  1913,  til  þess  að 
koma    fram    með    tillögu    um    gerð    flaggsins,  lagði  fram  álit  sitt  í 


^14  Island  1914. 

fitórri  bók,  sem  iit  kom  skömmu  áður  eri  alþing  kæmi  saman.  Vildi 
nefndin  hafa  flaggið  blátt  með  hvítum  krossi,  en  innan  í  hvíta 
krossinum  annan  kross  rauðan.  Þó  hafði  hún  varatillögu,  að  flagg- 
ið  yrði  hvítt  með  bláum  krossi,  en  m  tillaga  fekk  lítið  fylgi.  Aft- 
ur  á  móti  fékk  aðaltillagan  góðan  byr  og  er  nú  sjálfsagt  talið,  að 
þannig  verði  gerð  íslenzka  flaggsins,  þegar  það  kemur,  því  konung- 
•ur  hafði  lofað  nefndinni  að  staðfesta  hvora  af  tiUögum  hennar,  sem 
fylgi  næði. 

I  fréttum  síðastl,  árs  var  sagt  frá  tildrögum  til  stofnunar  Eim- 
skipafólags  Islands,  en  það  var  stofnað  í  Reykjavík  17.  janúar  þ.  á. 
Var  svo  samið  um  smíði  á  2  skipum  við  skipasmíðastöð  í  Khöfn, 
»Flydedokken«,  og  á  Suðurlandsskipið,  sem  heitir  »Gullfoss«,  að 
koma  til  landsins  í  apríl  1915,  en  Norðurlandsskipið,  sem  heitir 
»Goðafoss«,  á  aÖ  koma  í  maí.  Bæði  eiga  skipin  að  vera  vel  vönd- 
uð  og  með  öllum  nytízkuútbúnaði,  þar  á  meðal  loftskeytatækjum. 
Eimskipafólag  Islands  ætlar  að  taka  að  sér  strandferðirnar  síðar,  en 
•ekki  raun  það  að  svo  stöddu  láta  smíða  ny  skip  til  þeirra  ferða 
vegna  þess,  að  erfitt  er  að  fá  skip  bygð,  eða  jafnvel  ómögulegt, 
meðan  á  stríðinu  stendur.  í  árslokin  var  hlutafó  Eimskipafélags 
fslands  orðið  þetta:  Fra  Austur  íslendingum  370  þús.  kr.,  frá 
Vestur-íslendingum  116  þús.  kr.,  frá  landssjóði  100  þús.  kr.,  eða 
samtals  586  þús.  kr.  Þar  við  bætist  svo  600  þús.  kr.  lán,  sem 
tekið  er  í  hollenzkum  banka,  með  5^/^  ársvöxtum,  og  skal  það 
endurborgast  með  jöfnum  afborgunum  á  12  árum. 

Af  öðrum  framkvæmdafyrirtækjum,  sem  unnið  hefir  verið  að  á 
árinu,  má  nefna  hafnargerðina  í  Reykjavík,  sem  nú  er  vel  á  veg 
komin  og  mun  verða  lokið  á  næsta  ári.  Sama  félagið,  sem  Reykja- 
víkurhöfnina  byggir,  hefir  einnig  með  höndum  hafnargerð  í  Vest- 
inannaeyjum.  Bryr  hafa  á  árinu  verið  lagðar  á  þessar  ár :  Eyshri- 
Rangá  í  Rangárvallasyslu,  Fáskrúð  í  Dalasyslu,  Giljá  í  Húnavatns- 
syslu,  Hölkná  og  Miðfjarðará  á  Langanesströndum.  Að  flutninga- 
brautum  hefir  veiið  unnið  í  Borgarfjarðarhóraði,  Reykjadal  í  Þing- 
eyjarsyslu,  Eyjafirði,  Skagafirði,  Húnavatnssyslu  og  Grímsnesi,  en 
að  þjóðvegaköflum  á  Stykkishólmsveginum,  í  Nesjum  í  Skaftafells- 
sýslu,  í  Hróarstungu  og  í  Langadal  í  Húnavatnssyslu.  Vatnsveitu 
liefir  verið  komið  upp  á  Akureyri.  I  Reykjavík  hefir  verið  bygt 
nýtt  pósthús,  og  er  það  þó  ekki  f uUgert  í  árslokin.  Viti  hefir 
Terið  gerður  á  Svörtuloftum,  er  lysir  17  sjómílur.  Er  það  járn- 
grind,  10  metra  há,  og  sjálfhreyfiviti.  Bygðir  hafa  verið  um  vit- 
Aruir  á  Öadverðarnesi,  Langanesi  nyrðra  og  aukavitinn  á  Reykjanesi. 


Island  1914.  215 

En  sjómerki  hafa  verið  sett  á  skerjum  út  af  Berufirði  og  víðar. 
Oeta  má  þess,  að  grindur  vitanna  og  Ijósker  hafa  nú  í  fyrsta  sinni 
verið  smíðuð  á  v^erkstæði  landssjóðs  í  Reykjavík.  Botnvörpuskip 
eitt  njtt  hefir  bætst  við  á  árinu  hór  í  Reykjavík,  en  um  áramótin 
eru  3  í  smíðum  ytra,  þar  af  2  í  Þ/zkalandi.  Vólbátar  hafa  á  und- 
anförnum  árum  verið  smíðaðir  margir  hér  í  Reykjavík  á  hinni  svo- 
nefndu  »Bátasmíðastöð«,  og  einnig  stærri  skip,  er  ganga  fyrir  oh'u- 
vólum  og  ætluð  eru  til  ferða  með  ströndum  fram.  »Hera«,  sem 
þar  er  smíðuð,  hefir  þetta  ár  annast  flóaferðir  á  Breiðafirði.  Annað 
stærsta  skipið  þaðan  heitir  »Hrafn  Sveinbjarnarson«.  Merkileg 
fijóðsstofnun  er  100  þús.  kr.  gjöf,  sem  Jóhann  Jóhannesson  kaup- 
maður  í  Reykjavík  gaf  í  sumar,  skömmu  fyrir  andlát  sítt,  til  þess 
að  reisa  fyrir  gamalmennahæli,  er  taka  á  til  starfa  á  100  ára  af- 
mælisdegi  konu  hans,  Sigurbjargar  Guðnadóttur,!:  13.  apríl  1973, 
er  andaðist  nokkru  á  undan  honum,  og  skal  gjafaféð  ávaxtast  fyrir 
hælissjóðinn  til  þess  tím£i. 

Slys  hafa  orðið  mikil  hór  við  land  á  árinu,  eins  og  fyrri,  eink- 
um  á  sjónum.  4.  jan.  fórust  2  þjzkir  botnvörpungar  í  ísi  úti  fyrir 
VestfjÖrðum,  en  menn  björguðust.  5.  febr.  fórst  vélbátur  frá  Vest- 
mannaeyjum  með  5  mönnum.  10.  febr.  fóru&t  2  bátar  úr  Ólafsvík 
með  9  mönnum.  I  marz  strönduðu  2  botnvörpungar,  annar  fransk- 
ur,  hinn  þj2;kur,  skamt  frá  Garðskaga,  en  manntjón  varð  ekki. 
'9.  apríl  fórst  vélbátur  frá  Borgarnesi  með  5  mönuum.  5.  júní  fórst 
bátur  úr  Helgafellssveit  með  2  mönnum  og  6.  júní  bátur  frá  Sandi 
með  4  möunum.  Um  vorið  fórst  þilskipið  »Gunnar«  af  ísafirði 
með  10  mönnum.  6.  júlí  fórst  norskt  síldveiðaskip  í  hafi  út  af 
Vestfjörðum,  en  mönnum  var  bjargað.  13.  júlí  brann  norskt  flutn- 
ingaskip  á  höfninni  á  Siglufirði.  23.  júlí  fórst  bátur  frá  Kálfs- 
hamarsvík  í  Húnavatnssyslu  með  5  mönnum.  26.  júlí  druknuðu  2 
menn  á  Leirunni  hjá  Akureyri.  24.  ág.  fórst  norskt  gufuskip  á 
Skjaldarvík  við  Eyjafjörð.  27.  ág.  fórst  botnvörpuskipið  »Skúli 
fógeti«  á  tundurdufli  út  af  mynni  Tynefljótsins  í  Englandi,  og  fór- 
ust  þar  4  menn.  2.  okt.  strandaði  norskt  skip  við  Markarfljótsós. 
29.  okt.  fórst  válbátur  frá  Bolungarvík  með  5  mönnum.  í  nóv. 
fórst  vélbátur  frá  Seyðisfirði  með  4  mönnum.  —  Af  öðrum  slysum 
eru  húsbrunarnir  helztir,  en  alt  er  nokkuð  mikið  um  þá.  A  þessu 
ári  brann  -30.  jan.  íbúðarhús  á  Húsavík  og  fórust  þar  2  menn. 
31.  maí  brann  bærinn  í  Ófeigsfirði  á  Ströndum,  stórbjii.  17.  sept. 
brann  íbúÖarhús  á  Galtalsek  á  Rangárvöllum.  14.  okt.  brann  íbúð- 
arhús    í  Vestn.annaeyjum   að  nokkru.     15.  des.  brann  verzhmarhús 


216  ísland  1914. 

á  Stokkseyri.  21.  des.  íbúðarhús  á  Blönduósi  og  31.  des.  íbúðar- 
hús  á  Grimsstöðum  á  Mjrum. 

Helztu  mannalát  á  árinu  eru  þessi:  Guðrún  Laxdal  ekkja  á 
Raufarhöfn,  dó  1.  jan.;  Jón  Jónasson  skólastj.  í  Hafnarfirði,  5.  jan.p 
Þorbjörg  Lund  ekkja  á  Raufarhöfn,  28.  jan.;  Jónas  P.  Hallgríms^ 
son  prestur  á  Kolfreyjustað,  4.  febr.;  Ragnheiður  Thorarensen  ekkja 
á  Hæli,  8.  febr.;  Kristín  Aradóttir  kenslukona  í  Rvík,  26.  febr.; 
Guðni  Jónsson  hreppstj.  í  Reyðarfirði,  3.  marz;  Sotfía  Thorsteinsson 
ekkja  í  Rvík,  21.  marz;  Jónas  Stephensen  lögfræðisnemi  í  Rvík, 
2.  apríl;  Valdemar  Haraldsson  skipasm.  á  ísafirði,  10.  apríl;  Þor- 
björg  Sighvatsdóttir  læknisfrú  frá  Hólmavík^  30.  apríl ;  Guðm.  Guð- 
laugsson  ritstj.  á  Akureyri,  4.  maí;  Pálmi  Sigurðsson  bóndi  á  Æsu- 
stöðum,  12.  maí;  Brynjólfur  Jónsson  rithöfundur  frá  Minnanúpi, 
16.  maí;  Katrín  Einarsdóttir  ekkja  í  Rvík,  17.  maí;  Jón  Bjarnason 
prestur  í  Winnipeg,  3.  júní;  Björn  Guðmundsson  kaupm.  í  Rvík^ 
13.  júní;  Jónas  Einarsson  kand.  í  Khöfn,  16.  júní;  Halldór  Ó.  Þor- 
steinsson  fyrv.  prestur,  18.  júní;  Ragnheiður  Guðmundsdóttir  ekkja 
á  Laugarvatni,  20.  júní;  Ragnhildur  Sverrissen  ekkja  í  Rvík,  18^ 
júlí;  Nikulás  Stefánsson  bóndi  á  Lambhaga  í  Rangárvallasyslu^ 
24.  júlí;  Arnbjörn  Ólafsson  kaupm.  í  Keflavík,  30.  júlí;  Ásgeir 
Giiðmundsson  hreppstj.  á  Arngerðareyri,  7.  ág.;  Þorfinnur  Þórarins- 
soii  bóndi  á  Spóastöðum,  19.  ág.;  Jakobína  S.  Magnúsdóttir  pró- 
fastsekkja  á  Útskálum,  6.  sept.;  Sigurbjörg  Guðnadóttir  frú  í  Rvík^ 
7.  sept.;  Þorsteinn  Halldórsson  prestur  í  Mjóafirði,  18.  sept.;  Þor- 
steinn  Erlingsson  skáld  í  Reykjavík,  28.  sept.;  Soffía  Þorkelsdóttir 
trú  í  Reykjavik,  16.  október;  Þórður  Jónsson  bóndi  á  Laugabóliy 
18.  október;  Guðmundur  Guðmundsson  bóndi  á  Torfalæk,  21. 
október;  Jóhann  Jóhannesson  kaupm.  í  Rvík,  4.  nóv.;  Guðjón 
Brynjólfsson  kaupm.  í  Hólmavík,  17.  nóv.;  Torfi  Markússon  skipstj. 
á  ísafirði,  23.  nóv.;  Katrín  Thorsteinsson  ekkja  í  Rvík,  29.  nóv.;: 
Jóu  Hjörleifsson  hreppatj.  í  Drangshh'ð,  12.  des.;  Skafti  Brynjólfs- 
son,  fyrv.  þingm.,  í  Winnipeg,  21.  des.;  Halldór  Jónsson  fyrv. 
bankagjaldkeri  í  Rvík,  26.  des.;  Björn  Símonarson  gullsm.  í  Rvík, 
27.  des.;  Þórunn  Stephensen  frk.  í  Rvík,  31.  des. 

Á  þessu  ári  voru  300  ár  liðin  frá  fæðingu  Hallgríms  Péturs- 
sonar  sálmaskálds  og  var  þessa  afmælis  minst  í  öllum  kirkjur» 
landsins,  eftir  tilhlutuh  biskups,  og  einnig  var  þess  minst  með  guðs- 
þjónustum  meðal  íslendinga  vestan  hafs  og  í  Khöfn.  Allmikið 
hefir  og  verið  ritað  um  H.  P.  í  sambandi  við  afmælið,  bæði  í  blö5 
og  tímarit. 


Island  1914.  217 

Stærsta  verzlunar-  og  atvinnu-félagið  hér  á  landi  hefir  á  þessu 
ári  oltið  um  og  hætt  viðskiftum,  en  það  er  hlutafél.  P.  J.  Thor- 
steinsson  &  Co.,  hið  svokallaða  »Miljónafélag«.  Hafa  verzlunar- 
staðir  þess  vestanlands  verið  seldir  og  nokkuð  af  eignum  þess  i 
nánd  við  Reykjavík,  en  útgerðarstöð  þess  í  Viðey  og  verzlunarhús 
í  Reykjavík  enn  óaeld.  Ein  af  elztu  verzlunum  Reykjavíkur, 
Brydes-verzlun,  hefir  einnig  hætt  á  þessu  ári. 

Gufuskipaferðum  milli  landa  hefir  verið  haldið  uppi  af  Sam^ 
gufuskipafólaginu,  Thorefélaginu  og  Bergensfélaginu,  en  strandferðir 
þar  fyrir  utan  hafa  verið  mjög  lólegar  og  þeim  haldið  uppi  af  einu 
skipi,  eftir  samningum  við  Th.  E,  Tulinius  stórkaupmann  í  Khöfn, 
er  þó  var  h'tt  útbúið  til  að  annast  þær. 

Töluvert  hefir  verið  unnið  að  símalagningum  á  árinu.  Frá 
Miðey  var  sími  lagður  austur  til  Víkur  í  Myrdal,  og  frá  Fáskrúðs- 
firði  að  Berunesi  við  Berufjörð,  en  þaðan  á  síðan  að  koma  sæsími' 
yfir  fjörðinn  til  Djúpavogs.  Einnig  var  síminn  fluttur  frá  Smjör- 
vatnsheiði,  því  þar  hefir  hann  oft  bilað  á  vetrum,  og  út  á  Hellis- 
heiði,  sem  er  yzt  á  fjallgarðinum  milli  Fljótadalshóraðs  og  Vopna- 
fjarðar,  en  frá  Vopnafirði  var  sími  lagður  til  Þórshafnar  og  á  að 
halda  þaðan  áfram  síðar  til  Húsavíkur.  Einkalína  hefir  verið  lögð 
frá  Isafirði  til  Súgandafjarðar. 

Fólag  var  myndað  á  þessu  ári  til  þess  að  halda  uppi  bílaferð- 
um  á  vegunum  út  frá  Reykjavík  austur  á  Suðurlandsundirlendið, 
til  Þingvalla  og  út  á  Reykjanesið,  og  hafði  félagið  marga  bíla  í^ 
förum,  mest  til  fólksflutninga.  Kom  íslenzkur  maður  frá  Ameríku 
með  bíla  hingað  til  reynslu  sumarið  1913,  og  varð  það  til  þessa. 
Einnig  hefir  bílferðum  verið  haldið  uppi  á  Fagradalsbrautinni  eystra,- 
mest  til  vöruflutninga. 

Þ.    G. 


Útlendar  fréttir. 


Það  er  nú  víða  farið  að  tala  um  stríðið  mikla  eins  og  það 
stæði  einkum  milli  tveggja  þjóða,  Englendinga  og  Þjóðverja.  Og 
'þó  eiga  þar  nú  öðrumegin  hlut  að  máli  Þjzkaland  og  Austurríki 
og  með  þeim  Tyrkjaveldi,  en  hinumegin  bandamennirnir,  sem  svo 
eru  nefndir :  Englendingar,  Frakkar  og  Kússar,  og  hafa  Portugals- 
menn  tjáð  sig  hluttakendur  í  ófriðnum  með  Englendingum,  þótt 
h'tið  hafi  til  þeirra  kasta  komið,  og  svo  Japanir,  sem  notað  hafa 
tœkifærið  til  þess  að  taka  land  af  Þjóðyerjum  í  Kína.  Þegar  það 
var  unnið,  hættu  þeir  um  hríð,  en  fóru  svo  að  bekkjast  til  við 
'Kína  og  heimta  þar  forréttindi,  sem  öllum  Evrópustórveldunum 
hljtur  að  standa  stuggur  af,  með  því  að  svo  virðist  sem.  Japanir 
ætli  sér  einum  öll  áhrif  þar  eftirleiðis. 

Ofriður  þessi  er  sannkölluð  heimsstyrjöld,  því  hann  hefir  náð 
til  alls  hins  svo  kallaða  »gamla  heims«:  Evrópu,  Asíu  og  Afríku, 
og  til  Ameríku  og  Astralíu  einnig  á  þann  hátt,  að  frá  þeim  álfum 
báðum  hefir  Englendingum  komið  hjálparlið,  frá  Kanada  til  hers- 
ins,  sem  með  Frökkum  berst,  og  frá  Ástralíu  hefir  her  komið  til 
varnar  Egiptalandi  gegn  Tyrkjum. 

Og  samt  tala  nú  margir  um  stríðið  eins  og  það  standi  eigin- 
lega  milli  Þjóðverja  og  Englendinga.  Það  er  h'ka  með  miklum 
rökum  hægt  að  h'ta  svo  á.  Það,  sem  um  er  barist,  er  þá  hvorki 
meira  nó  minna  en  framtíðarvaldið  á  hnettinum,  hverjir  þar  eigi 
að  skipa  fyrsta  og  helzta  sætið.  Það  er  valdið  á  hinum  miklu  út- 
höfum  og  yfir  þeim  landflæmum  í  öðrum  heimsálfum,  sem  menn- 
ingin  er  að  leggja  undir  áhrif  sín.  England  er  nú  voldugasta 
heimsveldið.  En  Þjóðverjar  krefjast  réttar  til  þess  að  sækja  fram 
við  hlið  Englendinga.  Um  þetta  stendur  þá  stríðið  eiginlega.  Og 
því  er  það,  að  í  pennastríðinu,  sem  háð  er  jafnframt  vopnaviður- 
eigninni,  er  altaf  verið  að  bera  saman  menningu  þessara  tveggja 
fitórþjóða,  til  þess  að  byggja  á  henni    rétt    þeirra    til    að    útbreiða 


Utlendar  fréttir.  219 

(hana.  Þjóðverjar  benda  með  réttu  á  hinar  miklu  framfarir  hjá 
sór,  bæði  í  verklegum  og  andlegum  efnum,  hina  síðari  áratugi.  — 
Þeim  virðist  ekkert  falla  sárara  en  það,  er  Frakkar  t.  d.  kalla  þá  á 
•  eftir  sór  í  menningu.  Og  alstaðar  gera  þeir  sér  far  um  að  benda 
á,  að  þetta  eigi  við  engin  rök  að  styðjast  nú,  heldur  miklu  fremur 
hið  gagnstæða.  Engin  þjóð  standi  nú  Þjóðverjum  framar  að  menn- 
ingu.  Og  þessa  þjzku  menningu  vilji  þeir  gefa  heiminum  út  í 
frá.  Það  só  heimssynd,  að  loka  hana  inni  í  hinu  þrönga  móður- 
landi,  sem  er  umgiit  nær  alt  í  kring  af  öðrum  ríkjum,  en  nær 
h'tið  til  hafsins.  Þeir  þurfi  að  brjóta  henni  braut  út  á  við.  Hún 
eigi  að  taka  þátt  í  menningarstarfseminni  út  um  heiminn  jafn- 
hliða  því,  sem  Englendingar  hafi  þar  að  bjóða. 

En  frá  Euglendinga  hálfu  kveður  altaf  fyrst  og  fremst  við  ein 
mótbára  gegn  þyzku  menningunni,  og  það  er  hermenskuokið.  Þeir 
benda  á  það  eins  og  gr/iu  fyrir  hinn  mentaða  heim  og  segja,  að 
þessi  ófriður  eigi  að  skapa  því  aldur.  Þjóðverjum  só  að  kenna  hin 
gífurlega  herskaparaukning,  sem  nú  sé  að  sliga  Evrópu,  og  þeir 
ætli  að  losa  álfuna  undan  því  fargi. 

Það  er  satt,  að  herskaparstefna  nútímans  er  þjiík  að  uppruna, 
og  hún  átti  100  ára  afmæli  árið  1914,  þegar  Evrópustríðið  mikla 
hófst.  Almenn  herskjlda  eða  varnarskylda,  eins  og  hún  tíðkast 
nú  í  flestum  ríkjum  Norðurálfunnar,  var  fyrst  í  lög  leidd  í  Prúss- 
landi  árið  1814.  Aður  höfðu  þó,  bæði  í  Þjzkalandi  og  víðar,  nokk- 
ur  spor  verið  stigin  í  þessa  átt.  Eitt  af  þeim  var  stofnun  þjóð- 
varðarins  franska  á  tímum  stjórnarbyltingarinnar  miklu.  En  nú- 
tímans  herskyldufyrirmynd  er  þó  fyrst  fengin  með  löggjöf  Prússa  í 
þessari  grein  frá  1814. 

Stjórnmálamenn  og  umbótamenn  þeirra  tíma  töldu  þetta  fyrir- 
komulag  mikilsverða  framför.  Áður  höfðu  stjórnendur  ríkjanna 
myndað  heri  sína  af  leigðum  flokkum  heræfðra  manna  úr  jmsum 
Áttum,  Völdust  til  þessa  hraustir  æfintjramenn,  en  í  fylgd  með 
þeim  slóst  jmislegur  trantaraljður.  Var,  eins  og  nærri  má  geta, 
enginn  hægðarleikur  að  stjórna  þessum  Ijð,  og  einkum  var  yfir 
rþví  kvartað,  hve  ilt  væri  að  verða  fyrir  honum,  þar  sem  hann  bar 
sigur  úr  bjtura  ooj  fekk  vald  yfir  hóruðum  eða  borgum.  I  stað 
þessa  skyldu  nú  þjóðarinnar  eigin  synir  koma  fram  í  hernaðinum 
fyrir  fósturjörðina,  án  stéttaskiftingar,  allir  jafnir  að  rótti  og  skyld- 
um.     Hugsunin  þótti  fögur. 

Auk  þess  sem  talið  var  að  siðferði  hermannanna  mundi  verða 
alt  annað  og  miklum  mun  betra  eftir  þessa  breytingu,  þá  var  líka 


220  Utlendar  fréttir. 

talið  að  þessi  aðfeiö  mundi  verða  miklu  kostnaðarminni.  Það  hafðp 
reynst  afardjrt  að  mynda  fasta  heri  af  málaliðsflokkum  og  halda. 
þeim  við.  Og  ekki  þótti  minst  í  það  varið,  að  með  þessari  breyt- 
ingu  yrði  rutt  burt  Ijótum  ósið,  er  átt  hafði  sór  stað  öldum  saman- 
alt  fram  að  þessum  tíma,  en  hann  var  sá,  að  þjóðhöfðingjar,  sem* 
sökt  hcfðu  sér  í  skuldir,  seldu  þegna  sína  í  stórhópum  til  her- 
mensku  í  öðrum  ríkjum,  sem  í  ófriði  áttu.  Þessi  ósiður  hafði  lengr 
verið  almenn  hneykslunarhella.  Eittbvert  versta  dæmið  um  þetta- 
er  það,  sem  gerðist  í  ófriðnum  milli  Englendinga  og  n/lendna  þeirra 
fyrir  vestan  haf.  Landgreifinn  af  Hessen  seldi  þá  Englendingum- 
15  þúsundir  manna,  fyrir  1000  dali  hvern,  til  þess  að  berjast  undir 
merkjum  þeirra  vestan  hafs.  Þetta  opnaði  augu  hugsandi  manna  í 
Þ/zkalandi  fyrir  því,  hve  svívirðilegt  það  væri,  að  annað  eins  og 
þetta  gæti  átt  sér  stað.  Og  Prússar  höfðu  yfirleitt  samhug  manna 
í  Evrópu,  er  þeir  breyttu  hermenskufyrirkomulaginu  á  þennan  hátt, 
sem  áður  segir,  og  sfndu  fram  á  veg  til  þess  að  uppræta  jmi&legt,. 
er  óþolandi  þótti  í  hinu  eldra  fyrirkomulagi,  enda  tóku  aðrar  þjóðir 
mjög  bráðlega  upp  hjá  sór  hina  almennu  hervarnarskyldu,  og 
fylgdu  þar  dæmi  Prússa. 

Reynslan  hefir  þó  orðið  nokkuð  á  annan  veg  en  forvi'gismenn 
hervarnarskyldu-fyrirkomulagsins  ætluðust  til  í  upphafi.  Um  það* 
ber  vott  hin  yfirstandandi  styrjöld  í  Norðurálfunni.  Auðvitað  liggja- 
til  hennar  margar  orsakir,  sem  ekki  er  lótt  að  rekja.  Það  er  átt 
efa  rangt,  að  kasta  sökinni  hugsunarlaust  á  einhve^ja  einstaka  þjóð,^ 
og  þá  því  fremur  rangt,  að  kasta  henni  á  einstaka  menn.  En 
framsóknin  í  hermenskunni  nú  um  100  ára  skeið  hefir  leitt  til 
þess,  sem  nú  er  að  gerast  á  vígvöUunum  í  Evrópu.  Þjóðir  og^ 
stjórnendur  berast  með  straumum  tímanna,  án  þess  að  nokkur  ein- 
stök  þjóð  eða  einstakur  stjórnandi  fái  við  ráðið,  og  svo  hefir  verið* 
um  þennan  straum,  að  hann  hefir  vaxið  og  eflst  fyrir  mátt  þess, 
sem  kallað  er  tímanna  kröfur,  þangað  til  hann  varð  að  því  flóði, 
sem  ekkert  vald  fekk  stöðvað,  engin  ein  þjóð  nó  einstakur  stjórn- 
andi  gat  við  ráðið.  Og  þó  hafa  nú  á  síðari  áratugum  sterkari  og' 
sterkari  raddir  kveðið  við,  sem  mótmælt  hafa  og  varað  við  þeirri 
hættu,  sem  menningu  heimsins  stafaði  af  hinum  gegndarlausa  vexti 
herskaparútbúnaðarins.  En  kepnin  milli  stórveldanna  varðekki  stöðvuð. 
Þó  stjórnmálaflokkarnir  skiftust  á  um  valdameðferðina  innan  hinna 
einstöku  ríkja,  þá  varð  engin  veruleg  breyting  á  þessu.  Herskapar- 
útbúnaðurinn  var  hjá  hverju  ríki  fyrir  sig  talinn  h'fsnauðsyn,  þvi* 
hvert    um    sig    þóttist    þurfa    að   vera  viðbúið  að  verjast  ófriði  frá- 


Utlendar  fréttir.  221. 

^inu.  Alstaðar  var  friðurinn  lofaður  og  talinn  æskilegastur,  en 
jafnframt  var  vígbúnaðurinn  alstaðar  árlega  aukinn,  því  hvert  ríki 
um  sig  taldi  sér  ekki  friðinn  trygðan  með  öðru  móti  en  því,  að 
J)að  væri  sem  bezt  búið  til  þess  að  mæta  ófriði.  Loks  voru  út- 
gjöldin  til  þessa  herskaparútbúnaðar  að  verða  óþolandi  byrði  á  þjóð- 
félögunum.  Og  einkum  hafa  þau  vaxið  nú  á  allra  síðustu  árunum. 
Frá  1900  til  1912  er  talið  að  þau  hafi  vaxið  um  50^^.  1912  var 
talið  að  herskaparútgjöld  Norðurálfunnar  næmu  samtals  rúmlega 
360  milj.  sterlingspunda  á  ári.  En  við  Balkanstríðin  uxu  þau  enu 
mikið,  og  í  byrjun  ársins  1914  voru  þau  talin  500  milj.  sterliugs- 
^unda,  eða  nálægt  5  miljörðum  kr.  Og  ekkert  útlit  var  fyrir  að 
útgjöldin  mundu  aftuL*  fara  lækkandi,  heldur  þvert  á  móti,  að 
mikil  aukning  stæði  enn  til  fram  úr  þessu.  Það  hefir  verið  reiknað  út,  að 
hinn  svo  kallaði  »vopnum  varði  fiiður«  kostaði  Evrópuþjóðirnar  samtals 
á  ári  um  12  miljarða  króna,  þar  í  talið  að  nokkru  leyti  vinnukrafta- 
-tap  þeirra,  sem  við  hermenskuna  eru  bundir.  Með  gífurlegum  lán- 
tökum  ríkjanna  hafa  stjórnendurnir  fundið  veg  til  þess  að  velta 
nokkru  af  þessum  kostnaði  yfir  á  eftirfarandi  kynslóðir.  En  aukist 
herskaparútgjöldin  í  sífellu,  þá  er  fyrirsjáanlegt,  að  ekkert  fær 
við  þeim  útgjöldum  staðist,  fyrirsjáanlegt,  að  kepnin  í  herskapar- 
dtbúnaðinum  hlytur  fyr  eða  síðar  að  leiða  fleiri  eða  færri  af  þeim 
TÍkjum,  sem  taka  þátt  í  henni,  til  gjaldþrota.  Með  samningum 
milli  allra  stórveldanna  hefði  auðvitað  verið  hægt  að  hefta  þessa 
liættu.  En  þeir  samningar  hafa  ekki  komist  lengra  en  svo,  að  þau 
hafa  nú  skipað  sór  í  tvo  flokka.  Ef  öll  stórveldin  hefðu  verið  jöfn 
fyrir  að  herbúnaði,  bæði  á  sjó  og  landi,  þá  hefði  verið  léttara  fyrir 
J)au  að  koma  sór  saman.  En  þegar  eitt  segir  öðru  :  Þá  mátt  ekki 
verða  sterkari  en  svo  eða  svo  í  samanburði  við  mig  ;  eg  vil  altaf 
hafa  yfirhöndina  yfir  þór  —  þá  stranda  samningarnir  og  kepnin 
skapast.  Sá,  sem  er  veikari  fyrir,  fer  að  herða  sig  og  vill  ekki 
láta  setja  vexti  sínum  og  kröftum  takmörk,  og  hinn,  sem  vill  halda 
þeim  yfirburðam,  sem  hann  þegar  hefir,  færist  einnig  í  aukana, 
|i>annig  hefir  skapast  kepnin  í  herskaparútbúnaðinum,  sem  gert  hefir 
úna  fallegu  hugmynd,  sem  upphaflega  fæddi  af  sór  hervarnar- 
feyldufyrirkomulagið,  að  þeirri  gryiu,  sem  herskaparfyrirkomulagið 
ír  nú  orðið.  En  án  samkomulags  um  hefting  á  aukning  herskap- 
^rins,  hlaut  að  leiða  til  stríðs  fyr  eða  síðar  milli  þeirra,  sem  lengst 
lióldu  úfc,  eða  þá  til  gjaláþrota  á  báða  bóga. 

England  er  hið  gamla  heimaveldi,  sem  náð  hefir  valdi  yfir  höf- 


222  Utlendar  fréttir. 

um  og  álfum  og  berst  til  þess  að  vernda  það  vald,  en  Þjzkaland^^ 
er  hið  nyja  veldi,  sem  sækir  fram  á  koatnað  hins  og  heimtar  völd- 
unum  skift.  Þess  vegna  er  það,  að  nú  er  svo  víða  talað  um  stríðið 
eins  og  það  stæði  einkum  milli  Englendinga  og  Þjóðverja.  Frakk- 
land  er  einnig  við  hlið  Englands  gamalt  heimsveldi,  sem  víða  á 
eignir,  en  er  farið  að  hafa  hægara  um  sig  nú  á  síðari  tímum  en 
áður.  Utlendur  rithöfundur  hefir  sagt,  að  Þjóðverjar  væru  heims- 
þjóð,  sem  væri  að  skapast,  Englendingar  heimsþjóð  í  fullri  starf- 
serai  og  Frakkar  heimsþjóð,  sem  væri  að  draga  sig  út  úr  sam- 
kepninni  til  þess  að  lifa  á  rentunum. 

En  svo  er  Rússland,  hið  mikla  meginlandsstórveldi,  sem  tekur 
yfir  stórt  svæði  tveggja  heimsálfa.  Rússar  hafa  sterkar  hvatir  til 
þess  að  draga  undir  sig  nj  landsvæði,  og  í  Asíu  eru  þeir  altaf  að- 
færa  út  kvíarnar.  Hér  í  Norðurálfunni  er  það  höfuðmein  þeirra, 
hve  ógreiðan  aðgang  þeir  eiga  til  hafanna,  og  þetta  mundu  þeir 
fyrst  02;  fremst  vilja  leiðrótta,  er  til  þess  kæmi  að  þeir  ættu  að- 
hafa  hagsmuni  af  þeim  ófriði,  sem  nú  geisar.  Svíar  hafa  mjög. 
óttast  að  undanförna  ágang  af  Rússura,  vegna  þess,  að  ef  þeir 
vilda  brjóta  sór  greiðari  braut  til  hafanna  norðan  við  Evrópu,  þá 
er  Svíþjóð  þar  mest  fyrir,  eða  Skandínavíuskaginn.  En  ekkert 
hefir  komið  fram,  er  bendi  á,  að  Svíþjóð  standi  hætta  af  Rússuna 
nú  í  stríðinu.  Þeir  mundu  líka  frekast  kjósa  sér  umráð  yfir  sjó- 
leiðunum  að  heiman  frá  sér,  úr  Svartahafinu,  og  suðar  til  Miðjarðar- 
hafsins.  Rússum  hefir  lengi  leikið  mjög  hugur  á,  að  ná  löndum 
Tyrkja  á  þessu  svæði,  enda  eru  nú  farnar  að  ganga  sögur  um,  að 
þeir  eigi  að  eignast  Konstantínópel  að  þessum  ófriði  loknum,  og 
þá  án  efa  einnig  nokkuð  af  Asíulöndum  Tyrkja,  en  önnur  þeirra 
ætli  Englendingar  sór.  Það,  sem  einna  mesta  eftirtekt  vekur  nú 
sem  stendur  í  stríðinu,  er  viðureignin  í  Dardanellasundinu.  Her- 
floti  Englendinga  og  Frakka  sækir  nú  inn  eftir  sundinu  á  vígi' 
Tyrkja,  sem  þar  eru  til  varnar  á  landi  báðumegin.  Yfir  50  her- 
skip  sækja  þar  að  og  hafa  brotið  sér  braut  hór  um  bil  inn  í  mitt 
snndið,  en  ennþá  er  óséð,  hvort  þeim  tekst  að  brjótast  þar  í  gegn. 
En  takist  það,  þá  er  Konstantínópel  í  veði. 

Út  af  þessu  hafa  orðið  hreyfingar  hjá  Balkanþjóðunum.  Eng- 
lendingar  og  Frakkar  hafa  viljað  fá  Grikki  í  lið  með  sór  gegn 
Tyrkjum,  en  ekki  hefir  það  orðið  enn,  enda  er  sagt  að  Búlgaría 
mundi  þá  h'ka  lenda  inn  í  stríðinu  Þjóðverja  megin,  eða  Tyrkja 
megin,  því  Búlgarar  vilja  ekki  fá  Rússa  fyrir  nábúa  í  Konstantínó- 


Utlendar  fréttir.  22^ 

pel,  en  munu  hugsa  sér,  er  fram  líða  stundir,    að  verða  þar  sjálfir 
erfingjar  Tyrkjans. 

Á  herstöðvunum  að  vestan  og  austan  hafa  ekki  orðið  stórbreyt- 
ingar  síðan  veturinn  færðist  yfir.  Þjóðverjar  halda  nær  allri  Belgíu 
og  nokkrum  hluta  Norður-Frakklands,  en  Frakkar  halda  sneið  af 
Elsass.  Rússar  hafa  öðru  hvoru  verið  inni  í  Austur-Prússlandi,  en 
hafa  ekki  getað  haldist  þar  við.  Þjóðverjar  halda  stöðugt  vestur- 
hluta  rússneska  PóUands,  en  Rússar  halda  miklum  hluta  Galizíu. 
í  Búkowínu,  sem  þar  er  fyrir  austan,  segja  þó  síðustu  fregnir,  að 
Rússar  hafi  farið  halloka. 

Viðureign  Englendinga  og  Þjóðverja  á  sjónum  miðar  nú  öll  að 
því,  að  þeir  reyna  að  hefta  vöruflutninga  hvorir  til  annara.  Nær 
öli  þjzk  skip,  sem  í  förum  hafa  verið,  eru  nú  tekin,  og  herskip 
Þjóðverja,  sem  úti  á  höfum  voru,  eyðilögð.  En  aðalherflotarnir 
liggja  inni  á  höfnum  í  Englandi  og  Þjzkalandi  og  hafast  ekki  að. 
Englendingar  sögðu  þegar  í  byrjun  ófriðarins,  að  þeir  gætu  útilok- 
að  aðflutninga  til  Þyzkalands  og  svelt  Þjóðverja  inni,  því  opin  leið 
til  umheimsins  er  að  eins  um  hafið  milli  Englands  og  Noregs,  en 
yfir  ferðum  um  það  svæði  geta  Englendingar  ráðið.  Til  svars  upp 
á  þetta  auglystu  Þjóðverjar,  að  þeir  teldu  höfin  kringum  England 
hernaðarsvæði  og  kváðust  eftir  18.  febr.  hafa  kafbáta  þar  á  verði, 
til  þess  að  skjóta  niður  ensk  skip,  er  vörur  flyttu  til  landsins.  Og 
síðan  hafa  Englendingar  enn  gert  harðari  ráðstafanir  til  þess  a& 
hindra  aðflutninga  til  Þjóðverja. 

En    þetta    »sultarstríð«    hefir  mæltst  illa  fyrir  hjá  blutlausum 

þjóðum,    sem    verzlunarskifti    hafa    bæði    við  Englendinga  og  Þjóð- 

verja,    og    einkum  hefir  stjórn  Bandaríkjanna  blandað  sór  í  það  og 

mótmælt    því.     Þjóðverjar    benda    líka  á,   að  þetta  sultarstríð  bitni 

ekki    á    þeim    einum,  heldur  jafnframt  á  þeim  miljónum  manna  af 

i     bandamannaþjóðunum,    sem    þeir    hafa    nú  innan  valdsvæðia  síns,  í 

l    Belgíu,  Norður-Frakklandi  og  Póllandi,  og  þá  einnig  á  öllum  þeim 

É  fjölda    herfanga    frá    óvinaþjóðunum,    sem    þeir  hafa  nú  á  fæði.     í 

B  þessu  stríði  hefir  enn  lítið  eða  ekkert  verið  að  því  gert,  að  skiftast 

Sá    herföngum,    en    hernaðarþjóðirnar    ala    herfanga  svo  hundruðum 

Mþúsunda  skiftir  hver  frá  annari. 

"  Á  frið,  eða  friðarskilyrði,  heyrist  alls  ekki  minst  enn  sem 
koraið  sr,  og  því  ekkert  útlit  fyrir,  að  stríðinu  verði  lokið  fyrst  um 
sinn.     En  h'klega  harðnar  viðureignin  á  landi  nú  með  vorinu. 

I  Suður-Afríku  er  nú  alt  orðið  kyrt,  og  uppreisnin  þar  þögguð 


224  Utlendar  fréttir. 

niður.  De  Wett,  binn  gamli  Búaforingi,  beið  ósigur  og  er  nú  á 
valdi  Englendinga.  í  NorSur  Afríku  hefir  verið  töluverð  hreyfing 
meðal  Múhameðstrúarmanna  gegn  Englendingum  og  Frökkum,  eftir 
að  Tyrkir  lentu  í  ófriðnum,  og  hvað  eftir  annað  hefir  tyrkneskur 
her  sótt  fram  að  Suesskurðinum  og  reynt  að  komast  þar  inn  á 
Egiptaland,  en  hefir  orðið  frá  að  hverfa,  og  hafa  Englendingar  þar 
lið  frá  Ástrah'u  og  Indlandi,  auk  brezka  hersins.  Austan  við  Svarta" 
hafið  hafa  Tyrkir  og  Rússar  ázt  við,  og  einnig  hefir  verið  barist  á 
austurtakmörkum  Tyrkjaveldis.  í  Austu  Asíu  eru  Japanar,  eins  og 
áður  segir,  farnir  að  gerast  ráðríkir,  er  Norðurálfustórveldin  geta 
ekki  snúist  þar  við  neinu,  og  h'tur  út  fyrir  að  þeir  ætli  að  taka  sór 
einhvers  konar  ef tirlitsrótt  yfir  Kína  og  útiloka  aðra  f rá  afskiftum  þar. 

Þ.  G. 


Misprentanir : 

Bls.  24.  12.  1.  a.  o.:  vaskleiki  les:  veikleiki. 

—  30.  1 3.  1.  a.  0. :  Murihads  1  e  s :  Murchads. 

—  31.     1.  1.  a.  o.:|Doiimall8  le  s:  Domnalls. 


lL5' 


Veturinn. 


»Fjórðungi  bregður  til  fósturs«  sögðu  islenzku  spek- 
íngarnir,  sem  spakmælin  sömdu,  snjallastir  á  orð  og  hugs- 
-un,  sem  brugðu  upp  leifturbjörtum  hendingum,  glöggum 
myndum,  greiptum  i  óbrotgjarna  umgerð  stuðlanna.  En  hér 
mætti  fastar  að  kveða  og  segja :  »h  á  1  f  u  r  er  hver  að  heim- 
an«.  Og  á  þvi  er  í  rauninni  alt  uppeldi  bygt  að  skapa  megi 
og  móta  mannssálina,  eins  og  mótaðar  eru  myndir.  Efn- 
inu  sjálfu,  eðlinu,  breytir  enginn  myndasmiður,  en  þó  má 
móta  úr  sama  leirnum  mann  og  mús.  Þannig  mótar  um- 
hverfið  einnig  mennina,  skapar  úr  andlegum  bræðrum 
konungssál  og  kotungssál. 

Löndin  skapa  einnig  þjóðirnar  að  hálfu.  öll  vor  sér- 
kenni^  alt  vort  þjóðerni  eigum  við  landinu  að  þakka.  Við 
hef ðum  verið  horfnir  og  gleymdir  hefði  eyjunni 
■okkar  verið  kipt  inn  ístrauminn  suðaustur  til  ann- 
ara  landa.  H  o  r  f  n  i  r  eins  og  lind  sú,  sem  sprettur  upp 
á  botni  meginmóðu,  og  hverfur  i  strauminn  um  leið  og 
i    hún  kemur  úr  bergi. 

l  Særinn,    strendur,    dalir,    fjöll  og  firnindi  hafa  mótað 

I  sér  einkenni  á  þjóðarsálina.  Hvikula  veðráttan,  langir 
kvordagar,  og  dimt  vetrarrökkur  hafa  málað  þjóðina  föst- 
Hum  óafmáanlegum  litum. 

(  Eg  veit  að  vorsólin  er  voldug,  en  þó  á  hún  ekki 
sterkustu  litina  i  þjóðareinkennunum.  Veturinn  er  sterk- 
a,ri.  Hann  lætur  vorsólina  oft  skina  á  kaldan  snæ :  dreg- 
4ir  völdin  úr  höndum  hennar. 

15 


226  Vetarinn. 

Þjóðlitum  vorsins  og  sumarsins  ætla  eg  að  sleppa. 
Efnið  i  þessum  greinarstúf  verður:  Veturinn  og  áhrif 
hans  á  islenzkt  þjóðlíf. 


Veturinn  er  allur  annar  hér  en  i  nágrannalöndunum,. 
þar  sem  jörðin  er  löngum  þíðari,  skammdegið  bjartara  og 
sumarið  lengra.  Þar  glymur  hamarinn  við  steininn  i  nám- 
unum;  þar  ristir  plógurinn  þíða  jörð  flesta  vetrardaga;. 
öxin  fellir  trén  oggufan  knýr  hjólin  til  eirðarlausrar  veltu. 
Þar  er  vinna,  fjör  og  lif,  nær  því  jafnt  á  öllum  ársins 
tiðum;  þar  er  ætið  aflafjár  að  vænta,  og  aldrei  hlé  á 
eirðarlausri  starfsemi  á  öllum  sviðum  þjóðlífsins. 

En  hér  er  veturinn,  að  nokkru  leyti,  hvildartimi  mann- 
anna,  eins  og  hann  er  hvildartimi  náttúrunnar.  Að  visu 
höf  um  við  ekki  lagst  i  dá,  eins  og  maðkurinn,  en  etið  höf- 
um  við  sumarforðann  sem  maurarnir.  Þvi  hefir  veturinn 
orðið  okkur  myrkur  og  þungur  i  þúsund  ár  —  rökkur- 
dimmur  og  langur  —  með  hriðum  sinum,  fannfergi  og 
raunaþunga. 

A  þetta  þarf  ekki  að  minna.  Vetrinum  haf a  með  réttu 
verið  eignaðir  dökkustu  skuggar  þjóðlífsins.  Hjátrúin  forna, 
hræðslan  við  djöfla  og  drauga,  var  vetrarmerki.  Varanlegra 
vetrarmerki  er  þó  framkvæmdarleysi  þjóðarinnar,  hugleysi 
til  sfarfa  og  trúleysi  á  landið.  Alt  eru  þetta  brot  af  vetr- 
arskugganum  mikla. 

En  íslenzki  veturinn  á  einnig  mikla  birtu.  Hvað 
er  bjartara  en  sólarskin  i  mjallarhlíð  ?  Eru  nokkur  geisla- 
brot  fegurri  og  fjölskrúðugri  en  þau,  sem  stafa  af  iðandi 
norðurljósum,  mánaskini  og  stjörnubliki  yfir  hjarni  og 
svellalögum? 

Jú,  tólgarkertið  og  lýsislampinn  haf a  bor- 
ið  fegurrí  birtu.  Sú  birta  hefir  lýst  lengra  inn  i  vetrar- 
myrkrið  —  inn  i  þjóðhfsrayrkrið. 


Vetarinn.  22T 

Lítum  nú  inn  í  forna  íslenzka  baðstofu. 
Það  er  skammdegi.  Hriðin  lemur  þekjuna;  það  er 
dragsúgur  i  löngum  göngum,  alstaðar  skuggalegt  og  dap- 
urlegt,  úti  og  inni.  Fjármaðurinn  kemur  inn,  þreyttur, 
svangur,  blautur  og  frosinn.  Þjónustan  kemur  frárokkn- 
um,  hýr  og  kinnarjóð,  dregur  af  honum  vosklæði,  færir 
honum  vatn  i  bala  og  lagar  til  i  rúminu  hans.  Eldhús- 
stúlkan  kemur  frá  sinum  störfum,  rykug  og  rauðeygð,  með 
kalda  fætur  og  sára  góma.  Hún  sezt  við  rúmið  sitt,  þvær 
sér  og  greiðir,  hefir  fataskifti,  fæturnir  hlýna,  rykið  hverf- 
ur  og  reykjarmerkin ;  hún  er  orðin  öll  önnur:  rjóð  og 
sælleg  eins  og  hinar  meyjarnar. 

Siðast  kemur  húsfreyjan  með  alla  askana  ög  trédisk- 
ana.  Hverjum  er  deildur  verður  að  sinu  rúmi:  nægur 
saðsamur  matur,  er  veitir  neytandanum  hita  og  ánægju. 
Það  hlýnar  i  baðstofunni.  Kökkrið  færist  óðum  yfir. 
Mataráhöldin  eru  »borin  fram«  og  rokkarnir  færðir  út  í 
hcrn.  Alt  er  þögult;  hver  hallast  að  sínu  rúmi.  Það 
birtir  i  hugum  þó  í  húsum  dimmi;  menn  færast  andlega 
nær  hver  öðrum  i  rökkrinu. 

Inn  við  »húsið«  er  rúm  »ömmu«.  Allir  hyggja  þang- 
að,  þó  rúmið  sé  i  skugga.  »Segðu  okkur  nú  sögu«,  segja 
börnin,  »rétt  eina«.  Þau  flykkjast  um  ömmu,  en  hún  seg- 
ist  vera  búin  með  allar  sögurnar,  en  þó  kemur  saga,. 
ný  saga. 

AUir  hlusta.  Sagan  er  af  útilegumönnum,  álfum  eða 
tröllum,  eða  þá  af  kong  og  drotningu.  Amma  gamla  er 
komin  með  fólkið  langt  i  burtu.  Nýir  menn  og  ný  um- 
hverfi  blasa  við,  en  þó  eru  allar  sögupersónurnar  hálf- 
kunnar;  þær  eru  með  einkennum  fólksins  i  sveitinni. 

Sagan  er  búin.  Það  er  hljótt  —  ihugandi  þögn  — 
unz  húsbóndinn  kveykir  á  lampanum  i  dyrastafnum.  Þá 
koma  uUarkambarnir  ofan  af  sperrunni,  prjónarnir  af 
»lausholtinu«  og  rokkurinn  úr  skotinu.  AUar  hendur  taka 
til  starfa.  Hér  sezt  Vinna  drotning  i  hásætið.  Og  há- 
sæti  hennar  er  svo  rúmgott  að  Á  n  æ  g  j  a  getur  hæglega 
setið  við  hlið  hennar. 

15* 


228  Yeturinn. 

Einhver  heimamaður  tekur  bók  úr  skáp,  i  »hjóna- 
húsinu«,  heimaskrifaða  og  heimabundna  skræöu  i  sterkum 
spjöldum.  Hvort  sem  á  skræðunni  eru  sögur  eða  rimur, 
þá  eru  oftast  á  henni  fornar  sagnir  með  fornu  máli. 

Lesarinn  kveður  við  raust.  Allir  hlýða  á  söguna, 
vinnan  gengur  vel  og  greiðlega  og  eiginlega  án  þess 
nokkur  viti  af  henni.  SUk  kvöld  liða  fljótt.  Engin  klukka 
er  á  vegnum,  sem  mælir  timann,  og  þá  getur  það  komið 
fyrir  að  minna  lifi  nætur  þegar  til  náða  er  gengið. 


Það  eru  þessi  kvöld,  sem  hafa  verið  svo  óendanlega 
•dýrmæt  fyrir  islenzka  menning.  Fólkið  i  baðstofunni  hefir 
líkamlegt  starf  i  höndunum  og  andlega  samnautn  alla  vök- 
una.  Þetta  tvent  hefir  skapað  einna  fegurstu  og  traust- 
ustu  þættina  i  menning  okkar :  heimilisiðnaðinn 
og  fróðleiksfýsn  alþýðu,  sem  er  grundvöllur  allra 
okkar  bókmenta. 

Það  er  nauðsynlegt  að  athuga  þetta  nánar. 

Aðalatvinnuvegum  okkar  er  þannig  háttað,  að  þeir 
krefjast  miklu  meira  vinnuafls  að  sumri  en  vetri.  Einn 
fjármaður  getur  hirt  þann  búfjárstofn  um  vetur,  sem  sex 
menn  hafa  verið  að  afla  fóðurs  um  heyannir.  Sjórinn  er 
dauður  á  vetrum,  norðanlands,  og  því  verða  fiskibátar 
Norðlinga  að  standa  i  nausti  að  vetrinum.  Vegna  þessa 
varð  vetrartiminn  að  mestu  ónýtur  til  atvinnureksturs  ut- 
an  húsa,  og  vegna  þessa  varð  heimilisiðnaður  sjálfsagður 
á  hverju  heimili. 

Um  margar  aldir  hefir  þessi  iðnaður  verið  að  breytast 
eftir  aldafari  og  þjóðarkjörum.  Eflaust  hofir  v  e  r  z  1  u  n- 
areinokunin  efit  hann  einna  mest  og  gefið  honum 
víðtækara  svið.  Einokunin  neyddi  heimilin  til  að  búa  að 
sinu  og  verzla  sem  minst. 

Flestir  sveitamenn  lifðu  t.  d.  á  búmat,  mestmegnis,  og 
svo  flskmeti,  í  skiftum  fyrir  landbúnaðarafurðir,  enda  var 
þá   innanlandsverzlunin    meiri    og  margbreyttari  en  nú  á 


Veturinn.  22» 

dögum,  þá  var  brauðið  hátíðamatur  en  hangikjötið  hvers- 
dag'sfæða. 

Mest  öllu  kjöti  og  snijöri  var  eytt  i  landinu  sjálfu. 
Lítið  var  keypt  af  útlendum  matvælum,  búshlutum,  fatn- 
aði  og  öðrum  þægindum.  Þegar  vörurnar  urðu  verri  og 
dýrari  i  búðinni,  var  meira  leggjandi  i  sölurnar  til  að 
framleiða  þær  heima. 

Frá  því  í  fornöld  eru  landaurar  taldir  í  álnum  og 
íiskum.  Og  einokunarkaupmenn  kölluðu  reikning  sjávar- 
bænda  »flskreikning«,  en  landbænda  »prjónlesreikning«. 
Þetta  sýnir  að  á  öHum  öldum  heflr  gjaldeyrir  landbænda 
verið  uUarvarningur.  Flestum  öðrum  landbúnaðarafurðum 
hefir  verið  eytt  heima.  Allrar  ullarinnar  var  aldrei  þörf 
á  heimilunum,  hún  hlnut  að  verða  verzlunareyrir,  og  hin- 
um  ódýra  vetrartíma  var  þá  varið  til  þess,  að  gera  hana 
svo  verðmæta,  að  hún  nægði  til  allra  verzlunarþarfa 
búsins. 

En  auðvitað  var  uUin  fyrst  og  fremst  hagnýtt  heima. 
AUur  fatnaöur  var  heimaunninn  úr  islenzkri  ull.  Ullin 
veitti  vetrinum  nær  því  óþrjótandi  iðnaðarverksvið.  Eri 
svo  var  það  fleira  en  ullin,  sem  veitti  verkefni,  og  hag- 
nytt  var  heima.  Nær  þvi  öll  búsáhöld  voru  heimasmiðuð: 
alls  konar  munir  voru  smíðaðir  i  heimasmiðju,  frá  páln- 
um,  Ijánum,  skeifu  og  nögium  og  alt  að  nálinni.  Allflest 
matarilát  voru  heimasmiðuð,  alt  frá  ámunni  að  askinuin. 
íslenzkur  matur  var  etinn  með  íslenzkum  hnif  og  horn- 
spæni,  af  trédiski  eða  úr  aski. 

IMætti  þannig  lengi  telja,  og  sýna  hvernig  neyðin  hefir 
kent  þjóðinni  að  búa  að  sinu,  spinna  og  vefa  sér  stakk 
eftir  vexti,  eftir  aldarfari  og  staðháttum. 

En  nú  munu  margir  ætla  að  þessi  islenzki  vetrariðn- 
aður  hafi  verið  fegurðarsnauður  og  þýðingarlitill  til  að 
þroska  listagáfu  þjóðarinnar.  En  hvort  sem  við  komum 
á  forngripasafnið  eða  ættrækin  óðalsheimili  sjáum  við 
fljótt,  að  svo  heflr  ekki  verið.  íslenzkur  listaiðnaður  náði 
miklum  þroska,  einmitt  á  einokunartimabilinu.  Má  þar 
benda  á  silfursraiði,  tréskurð,    margs  konar  listaríkan  uli- 


230  Vetarinn. 

ariðnað  og  fleira.  Hér  hefir  þvi  fegurðarást  Islendinga  og 
listasmekkur  náð  mestum  þroska  í  sýnilegum  verkum.  Og 
þótt  tveir  hlutir  séu  jafnir  að  fegurð  og  nothæfl,  verður 
sá  miklu  hugþekkari  sem  heima  er  unninn,  heldur  en  hinn 
sem  er  með  erlendu  verksmiðjumerki.  Það  er  eins  og 
sólskinið  af  sálunni  i  verkunum  Ijómi  frá  heimaunnu  hlut- 
unum.     En  sálin  i  vélavinnuhlutunum  er  engin. 


Veturinn  heflr  verið  okkur  fleira  en  iðnaðarskóli  og 
listaskóli.  Kyrð  og  næði  vetrarins  heflr  gert  Islendinga 
hugsandi  og  fróðleiksgjarna.  Fróðleiksástin  heflr  geflð 
mörgum  andleg  áhugamál.  Margir  hafa  verið  svo  vel 
staddir,  að  þeir  hafa  mátt  verja  vetrartima  sinum  til  rit- 
starfa  um  áhugamál  sín.  Þannig  eru  mestallar  bókmentir 
okkar  til  orðnar,  enda  er  áhugi  sjálfboðaliða  jafnan  drýgri 
starfshvöt  en  launin  hjá  málaliðinu.  Bókmentir  okkar  eru 
þannig  að  mestu  leyti  vetrarverk,  og  eg  hy gg  að  þær 
hefðu  orðið  miklu  ómerkari,  hefði  islenzki  veturinn  verið 
með  jafnbreiðu  starfssviði  og  i  nágrannalöndunum. 

Fyrst  og  f remst  hafa  f ornsögurnar  verið  s  a  g  ð  a  r , 
inann  fram  af  manni,  i  vetrarrökkrunum.  Veturinn  heflr 
að  mestu  leyti  skapað  listina:  að  segja  sögur,  en  sú  list 
er  móðir  ritlistarinnar.  Flestar  íslenzkar  bækur  hafa  verið 
samdar  og  ritaðar  i  vetrarnæði.  Vetrinum  er  það  einnig 
að  þakka,  að  bækur  hafa  verið  umritaðar  og  á  þann  hátt 
náð  mikilli  útbreiðslu  og  komist  hjá  eyðileggingu. 

Við  höfum  nú  séð  að  veturinn  heflr,  á  umliðnum  öld- 
um,  fært  okkur  margþætta  þjóðlega  menningu.  Hann  heflr 
geflð  okkur  heimilisiðnaðinn,  þjóðlegan  og  samrýmdan 
staðháttum  og  aldarfari.  Hann  heflr  haldið  við  listasmekk 
þjóðarinnar  og  glætt  fegurðartilflnninguna.  Hann  hcflr 
geflð  þjóðinni  fróðleiksþorsta,  kent  henni  að  afla  sér  fróð- 
leiks  og  viðhalda  honum. 

En  eitt  er  einkennilegt  við  þessa  vetrarmenning.  Hún 
er  fremur  öllu  öðru  heimilismenning.      Hún  gerði 


Veturinn.  231 

lieiinilið  að  ofurlitlu  sjálfstæðu  konungsríki,  sem  fátt  þurfti 
að  sækja  til  annara,  en  skipaði  þegnunum  saman  i  þétta 
heild.  Eins  og  alt  heimafólkið  safnaðist  að  Ijósinu  i  dyra- 
stafnum  með  handavinnuna,  eins  safnaðist  það  saman  alla 
vökuna  til  sömu  andlegu  nautnar. 

ÖU  sönn  menning  er  bygð  upp  af  mörgum  kynslóð- 
um;  hún  er  því  kynslóðaverk,  þar  sem  ein  kynslóðinhleð- 
ur  ofan  á  þann  grundvöll  er  hin  eldri  lagði.  Sumarstörf- 
in  okkar  hafa  verið  skammvinn;  þau  hafa  oftast  fallið  á 
undan  kynslóðinni  sem  vann  þau.  Það  eru  vetrarverkin 
okkar  —  andlegu  verkin  kynslóðanna  —  sem  standa  »óbrot- 
gjörn  i  bragar  túni«.  Móðir  þeirra  verka  er  heimilis- 
menningin,  sem  alt  af  hélzt  við  og  þroskaðist,  sem 
arfur  horfinna  kynslóða,  fram  yfir  miðja  nitjándu  öld. 


Vist  er  um  það,  að  viða  þarf  að  grisja  skóga  venj- 
iinnar  svo  Ijósið  falli  á  nýgræðinginn.  En  hitt  er  fávis- 
legt,  að  fella  gömlu  hlynina  áður  en  nýgræðingur  kemur 
i  skörðin.     Þá  getur  landið  orðið  að  örf oka  eyðimörk. 

Stofnar  hinna  islenzku  birkiskóga  hafa  verið  feldir  og 
hliðarnar  blásið  upp. 

A  Hkan  hátt  hefir  farið  með  heimilismenning  okkar. 
Fyrst  féll  heimilisiðnaðurinn.  fíann  hlaut  að  falla,  að  tim- 
ans  dómi,  segja  menn.  í  öUum  löndum  hefir  stóriðnaður- 
inn  fengið  yfirhöndina.  Öldurnar  frá  mannfélagsstraum- 
unum  berast  hingað,  þótt  hægfara  séu,  og  fijótlega  varð 
viðkvæðið  þetta:  »Það  borgar  sig  ekki  að  framleiða  hlut- 
ina  heima«.  Það  var  óhkt  masminna  að  kaupa  ódýra 
smekklega  muni  i  búðinni.  Heimilin  hættu  að  búa  að 
sinu.  Alt  var  selt  og  alt  var  keypt.  öll  heimilin  urðu 
aðfengin.  Spunakonan  við  rokkinn  og  prjónana  sina  vinn- 
ur  ekki  nema  fyrir  fjórða  hluta  fæðis  sins.  Hún  er  um 
þrjá  daga  að  kemba  og  spinna  ullarpundið,  en  það  verk 
er  hægt  að  fá  unnið  i  góðum  tóvélum  fyrir  50 — 60  aura. 
)lik  atvinna  sýnist  dauðadæmd. 


232  Veturinn. 

A  þennan  hátt  féllu  dómarnir  þegar  vélavinnan  og^ 
stóriðnaðurinn  kom  fram  í  almætti  sínu.  En  þrátt  fyrir 
slíka  dóma  sýnir  reynslan,  að  viða  í  löndum  liíir  heimilis- 
iðnaður  góðu  Hfi  og  ber  farsælan  árangur,  svo  sem  i  Frakk- 
landi,  Noregi  og  viðar.  Þetta  er  einnig  auðskilið  mál^ 
þegar  þess  er  gætt,  að  betri  eru  litlar  tekjur  en  engar 
tekjur,  betra  að  verja  tímanum  til  einhverrar  nytsamrar 
framleiðslu,  en  láta  hann  alveg  ónotaðan.  Við  höfum  þvi 
i  of  stórum  stil  einskismetið  heimilisiðnaðinn.  Við  höfum 
þar  beitt  líkri  aðferð  og  með  skógana.  Og  með  þessu 
höfum  við  gert  okkur  mikinn  fjárhagslegan  og  menning- 
arlegan  skaða. 

Svo  mætti  virðast,  að  andlega  heimilis  me  n  n- 
ingin  ætti  að  dafna  öllu  betur  þegar  iðnin  hverfur.  En 
reynslan  sýnir,  að  lesararnir  þagna  með  rokkunum.  And- 
leg  samnautn  heimilanna  hefir  horfið  úr  daglega  hfinUy 
þvi  nú  leita  flestir  sér  fróðleiks  utan  við  heimiHn.  Það 
er  eins  og  öll  bygging  lieimilaniia  hafi  gliðnað,  þegar  menn 
hættu  að  safnast  saman  að  vinnu  og  lestri.  Eg  vona  að 
allir  sjái  að  hér  er  alvarlegt  mál  á  ferðinni,  mál  sem 
varðar  þjóðerni  vort  miklu,  og  væri  sérstakt  umhugsunar 
og  umræðuefni. 

En  i  þetta  skifti  vil  eg  einkum  snúa  mér  að  efnaleg- 
um  áhrifum  þessarar  þjóðhfsbreytingar. 


Það  er  auðvelt  að  sanna  það,  að  þjóðin  í  heild  sinni 
vinnur  naumast  fyrir  meiru  en  fæði  sinu  að  vetrinum,  og 
að  öllum  Kkindum  varia  það. 

öll  vinnuhjú  gefa  með  sér  að  vetrinum.  Árskaup 
þeirra  er  ætið  lægra  en  sumarkaup  kaupahjúanna.  Það- 
virðist  því  liklegt  að  kaupafólkið  græddi  meira.  En  reynsl- 
an  sýnir  að  slíkt  er  sjaldgæft.  Margur  vinnumaðurinn 
hefir  safnað  sér  laglegum  bústofni,  meðan  hann  »Kaupi« 
stritaðist  við  að  eyða  sumarkaupinu  á  vetrardögunum. 


Veturinn.  233 

Einkennilegt  er  að  lita  á  mismunandi  búnaðarafkomu 
bænda  nú  á  tímuni.     Eg  sé  að  fámennu  heimilin  blómgast 
bezt ;  heimilin,  þar  sem  kaupafólk  er  að  sumrinu  og  mikið  * 
er  heyjað,  en  húsbóndinn  er  einn  eða  mannfár  á  veturna. 

Eg  sé  Kka  einyrlqann  sem  »berst  i  bökkum«.  Meðan' 
börnin  eru  ung  gengur  alt  sæmilega,  þótt  kjörin  séu  eríið. 
Allir  búast  við  að  kjörin  muni  batna  þegar  börnin  »koma 
upp«,  en  þar  vill  nú  oft  verða  misbrestur  á.  Börnin  verða 
ómagar  að  vetrinum  þó  þau  af  og  til  stundi  einhverja 
handavinnu.  Hagurinn  batnar  ekki,  þó  rösklega  sé  unnið 
að  sumrinu.  Tilkostnaðurinn  vex  en  fjáraílinn  ekki  að 
sama  skapi.  Jörðin  er  kannske  litil  og  með  þröngu  starfs- 
sviði.  Annaðhvort  sitja  fullorðnu  börnin  heima  og  venjast 
við  lítil  störf  og  starfssvið  —  lenda  þvi  i  andlegri  kot- 
ungsbeygju  —  eða  þau  flögra  úr  hreiðrinu  og  verða  að 
lausingjum.  Eg  veit  að  flestir  þekkja  bæði  þessi  dæmi,- 
og  vita  að  þau  eru  ekki  gripin  úr  lausu  lofti. 

Atvinnuleysi  og  iðjuleysi  vetrartimans  hefir  að  miklu. 
leyti  skapað  lausingjalýðinn  hans  Guðmundar  á  Sandi. 
Þessi  lýður  er  sérstaklega  myndaður  af  flokki  farfuglanna, 
sem  sækir  gullið  upp  í  sveitirnar  á  sumrin  eða  til  fiski- 
útgerðarmanna,  en  svo  er  öUu  eytt  i  kaupstaðnum  að 
vetrinum  til.  Fjöldi  af  heimasætum  eru  i  farfuglatölunni, 
sem  hyggja  að  leita  sér  menningar,  en  meira  hygg  eg 
það  sé  glaumur  og  gleði  kaupstaðarins,  sem  lokkar  og 
dregur.  Fáar  munu  vera  mikið  færari  að  gegna  hús- 
móðurstöðunni  heima  i  sveit  eftir  kaupstaðarvistina. 

Þannig  hefir  iðjuleysi  vetrartimans  valdið  kaupstaðar- 
sóttinni  í  sveitunum  og  fýkn  eftir  mentaprjáli.  Margir 
leita  burt  úr  sveitinni  án  þess  að  gera  sér  Ijóst  hvað  þeir 
ætla  að  sækja.  Unga  lausafólkið  er  á  takmarkalausu  og. 
stefnulausu  flakki  fram  og  aftur,  án  þess  að  afla  sér  nokk- 
urrar  undirstöðu  fyrir  fasta  hfsstöðu  síðarmeir,  hvorki 
andlega  né  efnalega.  Að  vísu  telur  þetta  fólk  að  það  hafi' 
aflað  sér  menningar,  cn  sú  mcnning  hefir  litið  gildi  fyrir 
h'fiö,  til  þess  er  hún  of  lausleg.  Þegar  svo  bú  er  reist  L 
bygð    eða    bæ,    eru  efnin  htil  og  fyrirhyggjan  enn  minni:- 


.234  Veturinn. 

Árangurinn  af  lausingjauppeldinu  verður  allur  minni  og 
iakari,  en  af  heimilisuppeldinu  forna. 

Atvinnuleysið  heíir  þrýst  öUu  vetrarkaupi  niður. 
Vetrarverkin  eru  Htils  metin,  hversu  mikil  og  vandasöm 
sem  þau  eru.  Þetta  atvinnuleysi  verður  sveitamönnum 
bagalegt,  og  hefir  illar  afleiðingar,  beinlinis  og  óbeinlínis. 
En  þó  verður  það  kaupstaðarbúum  enn  tilfinnanlegra. 
.Margir  fjölskyldufeður  i  kauptúnunum  eru  atvinnulausir 
með  öllu  mestan  hluta  vetrarins,  og  hinir  verða  að  vinna 
fyrir  litlu  kaupi.  Þess  vegna  er  það  fremur  sjaldgæft  að 
verkamenn  í  kauptúnum  eða  hásetar  á  skipum  og  bátum 
eigi  nokkrar  verulegar  eignir. 

Vetrarkaupið  lága  hækkar  beinlinis  sumarkaupið,  því 
samanlagt  verður  þó  árskaup  verkafólks  að  hrökkva  til 
brýnustu  lifsnauðsynja,  og  þá  lendir  mest  alt  á  sumar- 
tímanum. 

ÖII  sumarvinna  að  landbúnaði  og  fiskiveiðum  verður 
því  dýrari  en  þyrfti  að  vera,  ef  vetrarvinnan  gæfi  meira 
,1  aðra  hönd.  Þetta  leiðir  til  þess  að  víngarður  landsins 
stendur  litið  yrktur.  Þetta  er  orsökin  til  hjúaeklunnar  og 
lausingjaflansins.  Og  orsök  til  Amerikuferða  og  kaup- 
staðaflutnings,  orsökin  til  fólksfæðar  i  sveitunum. 

Þannig  fer  þegar  gömlu  stofnarnir  eru  höggnir  áður 
en  nýgræðingurinn  er  farinn  að  þroskast.  Þá  verður  bert 
rjóður  eftir.  Hlutverk  okkar  verður  að  rækta  nýjan 
menningargróður  í  bera  rjóðrið  vetrarins.  Jarðvegurinn 
er  f rjór ;  það  sýnir  reynsla  liðinna  alda.  Og  landið  okkar 
er  gott  og  auðfrjótt  land;  það  sýna  efnalegar  framfarir  á 
siðari  árum  víða  hvar.  Fá  lönd  mundu  þola  hálfgerða 
kyrstöðu  atvinnuveganna  hálft  árið.  í  nágrannalöndunum 
■  eru  þó  kjör  alþýðunnar  engu  betri  en  hér,  þótt  starfsemin 
fié  nær  því  jöfn  sumar  og  vetur. 


Sannleikurinn    er   tímabundinn.     Aldarandinn  skapar 
:Sér  stöðugt  nýtt  almenningsálit,  nýjan  sannleika.     Tíminn 


Veturinn.  235 

skapar  einnig  nýja  tízku  er  fordæmir  alla,  sem  eigi  fylgja 
irúarsetningum  hennar.  Tizkan  er  hin  andlega  drotning 
veraldarinnar,  því  hún  ræður  yíir  hugum  manna  og  skapar 
almennar  skoðanir,  sem  rikja  »óskeikular«  hver  á  sinu  sviði. 

Ein  tegund  þessar  tízkutrúar  eða  aldarsannleika  er 
trúin  á  skifting  vinnunnar.  Sú  trú  hefir  farið 
sigurför  yfir  heiminn  og  stefnir  að  þvi,  að  gera  mennina 
að  andlausum  vinnuvélum.  Margar  miljónir  erlendra 
verkamanna  kunna  að  eins  eitt  litið  handtak,  t.  d.  að 
höggva  auga  á  nál  eða  steypa  höfuð  á  prjón. 

Skólamenningin  stefnir  nokkuð  í  sömu  áttina.  Vis- 
indamennirnir  leggja  að  eins  fyrir  sig  brot  af  fræðigrein- 
um.  Alt  miðar  að  þvi  að  gera  sem  fiesta  e  i  n  s  t  a  k- 
linga  einhæfa:  skarpskygna  i  eina  vissa  átt,  en 
blinda  á  flest  annað.  Hér  er  vafalaust  andlegur  voði 
á  ferð.  En  fylgjendur  þessarar  kenningar  munu  segja, 
að  hér  verði  nauðsyn  að  ráða:  lífið  sé  orðið  svo  marg- 
breytt  að  viðfangsefnum,  að  einstaklingnum  sé  ofætlun  að 
vera  fjölhæfur,  og  sé  öllum  kröftunum  beint  að  eins  í 
vissa  átt  þá  náist  mest  fullkomnun.  Betra  sé  að  kunna 
eitt  vel  en  margt  illa. 

Vel  má  vera  að  mikið  sé  satt  i  þessu  þar  úti  í  lönd- 
unum.  En  íslendingar  verða  að  sætta  sig  við  sina  stað- 
hætti.  Við  höfum  verið  bændur  og  rithöfundar  öldum 
saman,  margir  hverjir.  Margir  alþýðumenn  hafa  verið 
visindamenn  og  listamenn.  Fjöldi  alþýðumanna  hefir 
stundað  jöfnum  höndum  fiskiveiðar,  landbúnað  og  iðnað. 
Þetta  hefir  gert  okkur  fjölhæfa.  Og  þessum  margbreyttu 
viðfangsefnum  hvers  einstaklings  hygg  eg  við  eigum  það 
mest  að  þakka  að  íslendingar  hafa  ætíð  getið  sér  góðan 
orðstír  fyrir  andlegt  og  likamlegt  atgervi,  hvar  sem  þeir 
hafa  mætt  öðrum  þjóðum. 

Staðhættirnir  á  íslandi  krefjast  þess,  að  íslendingar 
hafi  önnur  viðfangsefni  að  sumri  en  vetri.  Þeir  verða  að 
neita  boðorðinu  um  itarlega  skiftingu  vinnunnar.  ísland 
neitar  því  að  gera  syni  sina  að  einhæfum  vinnuvélum. 


236  Veturinn. 

Eitt  hið  stærsta  viðfangsefni  nýju  aldarinnar  þyrfti 
að  vera  að  græða  hin  beru  rjóður  vetrarins  hjá  okkur,. 
að  skapa  nýjaheimilismenninguogheim- 
ilisið  n  að. 

En  hér  er  úr  vöndu  að  ráða.  Hvorttveggja  er  jafn 
fráleitt:  að  endurreisa  gamla  heimilisiðnaðinn  óbreyttan, 
og  að  stofna  hér  stóriðnað  til  atvinnureksturs  að  vetrin- 
um.  Gamli  iðnaðurinn  hefir  felt  sig  sjálfur.  Vélar  stór- 
iðnaðarins  aftur  á  móti  eru  of  dýrar  til  þess  að  standa 
ónotaðar  talsverðan  part  úr  árinu,  þær  útheimta  jafnt 
vinnuafl  og  bjóða  þvi  enga  sérstaka  vetraratvinnu  handa 
sveitamönnum  eða  sjómönnum.  Hér  fer  sem  oftar,  að 
hvorugt  er  einhhtt:  forfeðra  reynsla  eða  útlendar  fyrir- 
myndir,  heldur  þurfa  allar  framkvæmdir  að  vera  i  sam- 
ræmi  við  hvorttveggja  —  eftir  því  sem  unt  er  —  óbreyti- 
lega  landshætti  og  ný  reynslusannindi. 

Hér  er  verkefni  fyrir  víðförulan  og  víðsýnan  hag- 
fræðing  fremur  en  ófróðan  heimaalning.  En  þvi  vek  eg 
máls  á  þessu,  að  Htið  hefir  um  málið  verið  rætt  eða  ritað. 
Mér  virðist  og  að  alþýðumenn  þurfi  fyrir  sitt  leyti  að' 
gefa  þessu  máli  alvarlegan  gaum.  Þær  framfarahreyfing- 
ar  verða  ætíð  happadrýgstar,  sem  sprottnar  eru  af  hvöt- 
um  þeirra  manna,  sem  eiga  að  annast  sjálfir  um  fram- 
kvæmdirnar  og  njóta  þeirra. 

Hér  verðum  við  alþýðumenn  þvi  að  hefjast  handa^ 
En  hvað  getum  við  gert? 

Þessari  spurningu  ættu  sem  flestir  að  leitast  við  að^ 
svara,  og  það  opinberlega.  Þá  kemur  vakningin  og  málið 
skýrist,  sem  er  fyrsta  og  nauðsynlegasta  stigið.  Þá  fer 
varla  heldur  hjá  þvi,  að  ýmislegt  nytsamt  megi  velja  úr 
mörgum  tillögum  til  almennra  nota.  Frá  þessari  hlið- 
skoðað  vil  eg  þá  einnig  drepa  á  ýmislegt,  sem  mér  finst 
hér  geta  komið  til  greina. 

Við  getum  fyrst  og  fremst  notað  tímann  betur:  flýtt 
fyrir  sumarstörfunum  á  vetrardögunum.  Við  getum  lagað> 
öll  sumaráhöldin :  reipin,  reiðfærin,  amboðin,  jarðyrkju- 
tólin.     Við  getum  smiðað  ýmsa  búshluti  heima;   fleiri  eru- 


Veturian.  237 

Ibúhagir  en  af  vita.  Hér  var  stigið  spor  i  rótta  átt  er 
.smiðakensla  hófst  við  búnaðarskólana.  Raunar  þarf  þá 
smiðja  og  algengustu  smiðatól  að  vera  á  hverjum  bæ 
eins  og  fyrrum,  og  er  víst  auðeldara  að  afla  þessa  nú  en 
J)á.  Þá  má  og  flytja  heim  efni  i  nýjar  girðingar  og  ný 
hús  m.  fl.  Alt  þetta  gera  nú  góðir  búmenn,  þó  of  fáir 
fylgi  dæmi  þeirra. 

En  þessi  störf  eru  ekki  einhlit,  þau  geta  aldrei  orðið 
fösi  atvinna  á  mörgum  heimilum,  þau  eru  ekki  jafnsjálf- 
sögð  og  tóskapurinn  forni.  Þess  vegna  þurfum  við  að 
reisa  nýjan  iðnað,  eða  endurbæta  hinn  gamla,  sem  veiti 
ílestu  því  fólki,  er  þarf  með  til  sveitavinnu  á  sumrin,  at- 
vinnu  heima  i  sveitinni  að  vetiinum  til.  A  heimilunum 
þarf  Iðni  og  Anægja  aftur  að  skipa  öndvegissætin,  og 
birta  og  ylur  að  færast  um  heimilin  á  löngu  vetrarkvöld- 
unum.  Þá  mun  lausingjalifið  þverra;  þá  mun  heimilis- 
menningin  eflast  að  nýju  og  löngu  vetrarkvöldin  verða 
stutt.  Þá  mun  auðnunum  fækka,  sveitirnar  stækka, 
mennirnir  hækka. 

Ullin  okkar  býður  enn  fram  óþrjótandi  verkefni. 
Við  verðum  að  reisa  gamla  ið  n^a  ð  i  n  n  v  i  ð 
an  e  ð  t  æ  k  j  u  m  n  ú  t  i  m  a  n  s,  en  löguðum  eftir  staðhátt- 
um  landsins.  Það  getum  við  með  þvimótiað 
láta  kemba  ullina  i  tó  v  é  lum,  en  vinna 
hana  siðan  heima  með  ódýrum  handverk- 
færum,  svo  sem:  spunavélum,  prjónavéluni  og  endur- 
bættum  vefstólum.  Spunavél  og  prjónavél  mundu  eigi 
kosta  meira  til  samans  en  200  kr.  —  vetrarfæði  tveggja 
kvenna.  En  þessar  vélar  munu  þó  geta  unnið  á  móti 
sex  vinnukonum.  Þær  munu  þvi  fljótlega  borga  sig,  þar 
fiem  tvær  tókonur  sitja  við  rokk  eða  prjóna  að  vetri. 

Auðvitað  þarf  að  rannsaka  það  vandlega  hvaða  heim- 
ilistæki  eru  hentugust  og  ódýrust  til  tóvinnu.  Væri  það 
þarfur  »þingbitlingur«  ef  vel  hæfur  maður  að  þekking  og 
áhuga  væri  styrktur  til  slikra  rannsókna  og  alþýðu  síðan 
boðin  þessi  vinnutæki  með  góðum  kjörum.  Liklegt  er  að 
útvega   megi   sæmilegan   útlendan   markað  fyrir  islenzka 


238  Vetarinn. 

sokka  úr  góðri  ull,  sem  lagaðir  væru  samkvæmt  kröfum 
kaupenda.  A  það  benda  tilraunir,  sem  þegar  hafa  verið 
gerðar.  Vefstólana  þyrfti  að  endurbæta:  gjöra  þá  hrað- 
virkari  og  margbreyttari  til  vefnaðargerðar.  En  þeir  yrðu 
að  öllum  líkindum  að  eins  heimilisþjónar  eins  og  verið 
hefir,  því  hætt  er  við  að  eigi  gengi  vel  að  selja  heima- 
unnið  íslenzkt  vaðmál  til  útlanda.  Á  vefstólana  mætti  og 
vefa  nokkuð  úr  útlendu  efni,  eins  og  nú  tíðkast  á  sumum 
stöðum. 

Á  þennan  hátt  getum  við  komið  okkur  upp  nýjum 
og  arðsömum  nytjatóskap.  Ef  allir  þeir,  sem  nú  eru  iðju- 
lausir  mikinn  hluta  vetrar,  eður  snúa  rokk  og  halda  á 
prjónum,  væru  farnir  að  stjórna  handvélum  til  tóskapar, 
hygg  eg  að  mikill  hluti  islenzku  uUarinnar  yrði  unninn 
upp  heima. 

En  vel  er  mér  það  Ijóst,  að  þessar  vélar  myndu  eigi 
vel  fallnar  til  þess  út  af  fyrir  sig  að  skapa  nýja  heimilis- 
menningu.  Og  helzt  vildi  eg  að  hávaðasama  spunavélin 
þegði  á  kvöldin  þegar  fólkið  er  alt  »sezt  að  inni«.  Eg 
vildi  að  þá  hefði  listiðnaðurinn  völdin  og  ýmisleg  þægi- 
leg  og  hæglát  handavinna.  StúlkurBar  sætu  við  listvefn- 
að,  hekl,  prjón  og  útsaum;  piltarnir  við  smiði  ýmsra  smá- 
hluta,  tréskurð  m.  fl.  o.  fl.  Baðstofurnar,  eða  vinnustof- 
urnar,  þyrftu  að  vera  stórar  og  rúmgóðar,  og  eitt  stórt 
og  bjart  Ijós  ætti  að  nægja  öllum.  Með  þessu  lagi  gæti 
einn  lesið  fyrir  alla,  eins  og  áður  var.  Þarna  mætti  vinna 
ýmislega  skrautmuni  fyrir  heimilið,  og  sem  heimilinu  yrðu 
kærari  en  verksmiðjuskraut,  skraut  sem  væri  talandi  vott- 
ur  um  sanna  heimilismenning.  Þarna  kæmi  aftur  andleg 
samnautn,  þarna  væru  allar  beztu  bækur  og  blöð  ársins 
lesin  og  rædd.  Hver  ný  andleg  hreyfing  yrði  andleg  eign 
heimilisins  og  umræðuefni  heimilismanna. 

Þetta  sé  eg  að  gæti  orðið,  e  f  þ  j  ó  ð  i  n  v  i  1  d  i.  En 
til  þess  að  glæða  listiðnaðinn  þyrfti  margt  að  gera  til 
vakningar  og  fræðslu.  Fyrst  og  fremst  þarf  að  rannsaka 
hinn  forna  listiðnað  okkar  og  varðveita  þá  verklegu  þekk- 
ingu  frá  gleymsku  og  glötun,  sem  i  þvi  efni  kann  enn  a5* 


) 


Veturinn.  239^ 

vera  til  meðal  alþýðunnar.  Ef  hinn  nýi  listiðnaður  á  að 
hafa  verulegt  menningargildi,  má  hann  ekki  vera  léleg 
eftiröpun  erlendra  fyrirmynda,  heldur  þarf  þjóðlegar  fyrir- 
myndir,  er  gefi  honum  sérstakan  islenzkan  blæ.  Það  eru 
konurnar  umfram  alt,  sem  þurfa  að  taka  þetta 
mál  að  sér  frá  nýjum  rótum,  sem  standi  fastar  i  íslenzk- 
um  jarðvegi.  Þær  þurfa  að  grafa  upp  hinar  fornu  tó- 
skaparlistir,  fegra  þær  og  endurbæta,  eftir  kröf um  timans, 
kenna  þær  og  útbreiða. 


Eg  hefi  að  framan  getið  þess  að  á  vetrum  væri  engu' 
minni  atvinnuskortur  i  lcauptúnum  og  kaupstöðum  en  i 
sveitunum.  Þetta  er  alkunnugt  vandræðamál.  Margt  hefir 
verið  um  það  rætt,  en  engin  föst  niðurstaða  f undist.  H  é  r 
er  stærsta  verkefniverkmannafélaganna. 
Benda  má  á  það,  að  félögin  ættu  að  sameinast.  Verk- 
mannastéttin  ætti  að  mynda  landsfélag  i  líking  við  Bún- 
aðarfélagið  og  Fiskifélagið  —  landsfélög  hinna  meginstétt- 
anna.  Eðlilegast  væri  að  verkamannafélögin  berðust  eigi 
að  eins  við  vinnuveitendur  um  launakjörin,  heldur  reyndu 
að  gera  verkamennina,  meir  og  meir,  að  sinum  eigin 
vinnuveitendum.  Félög  þeirra  eiga  að  byggja  húsin  í 
bæjunum,  leggja  göturnar  o.  s.  frv.  Þau  eiga  að  stofna 
kaupfélög  og  styðja  þá  stefnu  sín  á  meðal,  en  eyða  kaup- 
mannaveldinu,  sem  eg  hygg  að  hafi  kjör  verkamanna  í 
hendi  sér,  víða  í  bæjunum.  Og  loks  ættu  verkmanna- 
félögin  að  eiga  iðnaðarfyrirtæki  sem  starfi  að  eins 
á  V  e  t  u  r  n  a.  Menn  munu  nú  segja  að  slík  iðnaðartæki 
verði  vandfundin.  En  hefir  þeirra  verið  leitað  ?  Hér  þarf  að^ 
finna  sæmilega  arðsaman  iðnað,  sem  eigi  hefir  dýrari  tæki 
en  svo,  að  þau  þoli  að  »standa  uppi«,  ónotuð,  yfir  sumar- 
tímann. 


-240  Veturinn. 

Hér  að  framan  hefir  nú  verið  komið  fram  með  yfirlit 
yfir  vetrarstarfsemi  þjóðarinnar,  að  fornu  og  nýju.  Af 
því  sést  að  landshættir  og  verzlunin  við  útlönd  kendi 
þjóðinni  að  gera  sér  veturinn  nytsaman  til  hkamlegra  og 
andlegra  starfa.  Þessi  vetrarstörf  hafa  skapað  sérkenni- 
lega  íslenzka  heimilismenning.  Þaðan  eru  sprottnar  flest- 
ar  sterkustu  rætur  íslenzks  þjóðernis. 

Þessari  heimilismenningu  vetrarins  fer  að  hnigna, 
eftir  miðja  nitjándu  öld.  Nýir  straumar  berast  til  lands- 
ins,  heimilisiðnaðurinn  skolast  að  miklu  leyti  i  burtu  og 
ýmsar  fornar  venjur  hverfa.  Verzlun  við  útlönd  marg- 
faldast;  margt,  sem  áður  var  heima  fengið  er  aðkeypt  og 
heimilisKfið  á  flestum  sveitaheimilum  breytist  stórkostlega. 
Fólkið  streymir  úr  sveitunum,  flest  alfarið,  en  margt 
kemur  á  vorin  og  fer  á  haustin. 

öll  heimilismenning,  i  fornum  stíl,  er  á  förum.  Iðn- 
aður  vetrarins,  andleg  samnautn  og  fræðsla  á  heimilunum 
er  að  hverfa.  Efnahag  þjóðarinnar  og  jafnvel  sjálfu  þjóð- 
•erninu  er  hætta  búin. 

Hér  verður  að  taka  til  skjótra  endurbóta 

Einna  tiltækilegustu  ráðin  virðast  vera  að  e  n  d  u  r  - 
reisa  ullariðnaðinn  með  ódýrum  handvélum,  og 
endurreisa  listaiðnaðinn  á  innlendum  grund- 
velliy  og  ýmsa  handavinnu  með  kenslu  og  sýningum. 
Listaiðnaðurinn  ætti  aðallega  að  fara  fram  á  kvöldvökun- 
um  og  jafnhliða  honum  gætu  farið  fram  »kvöldlestrar«  í 
nýjum  stíl  og  aðrar  heimilisskemtanir  er  drægju  úr 
s  undrung   heimilanna. 

Og  loks  ættu  verkmannafélögin  að  stofna  s  a  m  e  i  g  n- 
-a  r  f  y  r  i  r  t  æ  k  i  til  að  bæta  úr  atvinnuskortinum  í  kaup- 
túnum  um  vetrartímann. 

Hver  þjóð  á  sitt  hlutverk.  Við  íslendingar  sem  búum 
á  »yzta  hjara  veraldar«,  höfum  um  eitt  skeið  haft  mikils- 
vert  hlutverk  í  heimsmenningunni.  Þó  skildum  við  þá 
naumast  hlutverk  okkar.  Nú  höfum  við  verið  forngripa- 
.safn  norrænnar  menningar  um  langan  aldur.  En  ekki  er 
það    kinverska    hlutverk    okkur    til    frambúðar.      Fyrsta 


Vetnrinn.  241 

skylda  hvers  einstaklings  er  að  þroska  sjálfan  sig.  Hið 
sama  gildir  um  þjóðirnar.  íslenzka  þjóðin  er  nú  á  vara- 
samasta  aldurskeiði.  Hún  er  lik  unglingi,  sem  kemur  frá 
fámennu  afdalabýli  og  inn  i  stórborgarglaum.  Við  lifum 
á  þeim  tíma  þegar  fjarlægðirnar  minka  og  þjóðirnar  fær- 
ast  nær  hver  annari,  fyrir  bættar  samgöngur  og  aukin 
viðskifti.  Oldur  stórþjóðamenningarinnar  sópa  um  öU  lönd, 
jafnt  ísland  sem  Astraleyjar.  Öldin,  sem  er  að  byrja,  hlýt- 
ur  að  verða  byltingaöld.  Hún  mun  og  talsvert  breyta 
öllum  okkar  atvinnuvegum :  búnaði,  iðnaði  og  íiskiveiðum, 
innleiða  erlenda  starfshætti  og  jafnvel  erlendan  hugsun- 
arhátt. 

Unga  kynslóðin  heíir  mikið  hlutverk.  Hún  þarf  að 
breiða  út  faðminn  móti  heimsmenningunni,  taka  á  móti 
hverri  góðri  erlendri  hreyíingu  er  hingað  berst  og  gera 
hana  innlenda.  En  um  fram  alt  þarf  hún  að  hlúa  að  öll- 
um  góðum  og  gömlum  þjóðernisstofnum,  skapa  nýtt 
ísland  og  verja  þáð  handa  íslendingum. 
Ef  við  höldum  andlegu  og  efnalegu  sjálfstæði 
i  byltingum  þessarar  aldar ;  ef  við  þroskum  þjóðern- 
ið  um  leið  og  við  öflum  okkur  aðfenginnar  menningar,  þá 
munum  við  skipa  virðulegt  sæti  á  meðal  þjóðanna. 

Jón  Sigurðsson. 


16 


Yopnahlé. 


F  0  r  m  á  li: 
»Kveddu  í  mig  klökkva 
Karl,  með  Ijóði  þínu! 
Hreyfðu  ei  höfði  minu, 
Hlifðu  þessum  nökkva«. 

Ef  tirmáli: 
Taki  ei  vit  á  tilfinningu 

Taumhaldið,  kann  enginn  segja 
Hvernig  hennar  brautir  beygja 
Byljir  á  tiðar  straum-hvirfingu. 
Hún  heíir  verið  voði,  í  höndum 
Vanhyggju,  i  ölium  löndum. 


Skothriðin  um  stundar-bil  var  stytt  upp, 

Stöðvað  snöggvast  áhlaups-geys  og  viðnám. 
Hræ-valurinn  hafði  hvorutveggjum 
Hindrað  tök,  að  láta  brytja  niður, 
Fylkingarnar  hvergi  í  færi  komist, 
Kösin  milli  borið  skildi  á  vopnin. 
Ófær  var  sú  manna  maðka-veita: 
Morkið,  hrannað  kviksyndi  af  náum. 
Ýldu-svörtum,  sumstaðar  á  iði. 

Samist  hafði  þvi  um  fárra  tíma 

Vopnahlé,  því  valinn  átti  að  ryðja. 


Vopnahlé.  243 

Að  því  búnu  aftur  skyldi  hafin 

Orustan,  á  ruddri  leið  til  heljar. 
Sérhvert  peð  á  sinum  reit  á  meðan 
Sitja  kyrt,  og  manndráps-tafiið  standa 
Orða-skila  bil  var  blóðvallarins 
Breidd,  á  milli  vegendanna  fremstu. 

öðrumegin,  bak  við  reittan  runna, 

Réttist  upp  á  kné  sin  áhlaupsmaður. 
Skarn  og  blóðpoll  skriðið  hafði  á  grúfu. 
Skothrið  undir.     Siðan  kveldið  áður 
Mð'ri  leirnum  legið  hafði  flatur 
Langa  haustnótt,  dregið  lif  og  nötrað. 

Ljúf  var  ennþá  æskunni  hans  sterku 
Upprisan  í  sólskinið  og  friðinn 

G-egnt  á  móti,  gægðist  upp  úr  fúlli 

Gryfju  sinni  framvarðliði  roskinn. 
Föt  hans  vóru  blaut  og  dreyra-blettuð^ 
Blóðug  skóvörp.     Þó  hann  ósár  væri. 

Þarna  hafði  hann  legið  miUi  lika 

Langa  sólarhringa,  i  fremsta  vígi. 

Yngsti  sonur  hniginn  lá  til  hægri, 

Hafði  á  vinstri  aldavin  sinn  fallinn, 

Skorðaður  hræjum,  andaði  að  sér  nálykt 

Undir  fellibyl  af  kúlugosum.  i 

Upp  að  setjast,  fá  að  hengja  fætur, 

Fram  af  sínum  eigin  grafarbakka, 
Einnig  honum  mattist  stundar-miskunn. 

Manninum  fyrsta  er  leit  nú  ofanjarðar, 
Ovininum,  útlendingnum  grimma 
Andspænis,  sem  hafði  um  Kf  hans  setið^ 
Kannske  verið  sonarbani  sjálfs  hans, 
Samt  gat  hann  nú  kompánlega  heilsað 
Eins  og  sveitung,  samfélaga  í  böli 
Sárra  rauna,  hatramlegra  slysa. 

16* 


gi4  Vopnahlé. 

»Góðan  daginn!     fyrst  þú  fékst  að  lifa 

Félagi,  og  holl  er  okkur  hvildin!« 
Sagði  hann  og  mælti  á  hans  máli. 

Móðurtungan,  eius  og  vinarkveðja 

Óvænt  heyrð,  brá  hýru  á  fióttasvipinn 
Hins,  er  var  svo  glaðreift  ávarpaður. 
Jafnvel  þessi  litla  lýzka  i  rómnum : 
Líkt  og  tungan  mælti  úti  á  þekju, 
Sem  að  fylgir  sjaldtöluðu  máli, 
Sérstaklega  manns  á  roskinsaldri, 
Fanst  honum  gera  orðiu  innilegri 
Eins  og  barns,  sem  streitist  við,  að  mæla 
Orðaskil  ins  eldri  manns  sem  skýrast. 

»Oskir  mínar  beztu«,  tók  hann  undir, 

»HeiIsa  þér,  minn  fjandi  fyrir  skemstu, 
Faðir  núna«. 

»Son  þig  bæri  að  kalla, 
Fyrst  þú  mig  með  föðurnafni  kveður. 
Finn  til,  að  eg  get  ei  ennþá  nefnt  þó 
Annan  son  en  hann,  sem  hérna  liggur 
Hjá  mér  lik,  i  gröfinni  okkar  beggja. 
Það  er  ekki  óvináttumerki 
Okkar  milli«. 

»HIé  á  meðan  stendur, 
Þeim  sem  var  eins  vel  og  þú  i  elli 
Virðing'  föðurlands  sins,  getur  lotið  — 
Svona  stundir  —  óvinur  hans  yngri.« 

»Aldri  mínum  bar  ei  þessi  hróður  — 
Eg  á  hvergi  fet  af  föðurlandi, 
Fyrir  það  ei  gripið  hef'  vopna. 

Fram  i  kyn  er  ætt  mín  leigu-liðar 

Landeign  svif  t.  Einn  drottinn  vorrar  þjóðar 
Kúgaði  af  oss  óðul  vor  in  fornu, 


Yopnahlé.  24S 

Aðalsmanni  síniim  gaf  han  ránið 
Fest  i  erfðir.     Eða  svo  er  sagan 
Sögð  af  þeim  er  fullvel  þykjast  kunna. 
Eitt  er  víst,  að  ósár  dvelur  heima 
Oðalsherrann  minn,  en  eg  er  hérna 
Til  að  láta  líf  og  sonu  mina  — 
Liklega  átt  þú  föðurhús  að  verja?« 

»Föðurhús,  nei,  eg  er  borgarbúi! 

Bara  markaðsvara  þeiria  lierra 

Sem  að  ráða  verkastund  og  verði, 

Vinnugögn  og  bæjar-rúmið  eiga  — 
Þú  heíir,  faðir,  flanað  úti  striðið 

Fyrir  það  að  land  þitt  er  svo  herskátt^ 

Enginn  sem  að  siðar  það  til  friðar 

Sem  hjá  okkur.     Þjóðin  vor  á  marga 

Friðsemjendur,  sem  að  hafa  bæði 

Sungið  honum  lof  og  gjöfum  ausið«. 

»Hér  er  eg  ei  vegna  þess  oss  vanti 

Vanefnd  friðarlæti,  ykkur  fremur. 
Oss,  sem  vórum  forspraklíarnir  fyrstu 
Friðarverðlaun  íí'obels  karls  að  hreppa 
Skutum  þó,  sem  þjóf,  i  fyrstu  hviðu 
Þann  sem  reyndi  að  stilla  nú  til  friðar. 
Auðmenn  vorir  orðstirsmiklu  af  gulli  — 
En  engu  frægra  —  ruku  til  i  elli 
Hatta  siiia  að  hengja  á  alheims  friðinn, 
Hrúgu-fulla  af  skuldabréfum  lýðsins, 
Hrósverð  mannúð  helzt  svo  kynni  verja 
Heitin  þeirra  fyrir  snöggri  gleymsku. 

Nú  þeir  hafa  skift  um  sveif  og  segja 

Sjálfsagt  þetta  strið,  og  ætli  að  hjálpa. 
Loka-sennan  verði  það  að  vera, 
Vitnið  bezta  um  trúna  sina  á  friðinn! 

Kannske  friðar-tungur  þinnar  þjóðar 

Þannig  hafi  ei  vafist  sér  um  tennur?« 


246  Vopnahlé. 

»Þær  hafa  dugað  ykkur  líkt  og  okkur 

Okkar  skáld.  Þau  sungu  hálfan  aldur 
Frið  á  jörð,  um  samúð,  sátt  og  kærleik 
Svo  sem  kristnir  menn.  En  tóku  að  belja 
Hersöngvana,  hver  mcð  sínu  lagi 
Hávært,  strax  og  fyrsta  skotið  glumdi 
Þar  til  sérhvert  leiríiag  úti  um  löndin 
liika  drundi.     Gamlir  vígabarðar 
Sem  að  altaf  einir  höfðu  blásið 
Arg  um  styrjöld,  þótt  við  aldarháttinn 
Hjárómaðir,  mistu  næstum  málið 
Mærð  þá  undir  —  Kklega  af  fegni. 

Við  höfum  öldung  einn  i  voru  landi, 

Æfilangt  á  ráðstefnum  og  þingum 
Hefir  fyrir  fátæklinga  hópinn, 
Fyrirvinnur  heimsins:  verkalýðinn, 
Krafist  frelsis  friðar.     Háði  og  hatri 
Höfðingjanna  stóð  hann  löngum  undir, 
Jafn-trúr  máli  i  velgengni  og  voða. 
Vildi  aftra  þessu  fólsku  æði, 
En  það  vórum  við :  hans  skjólstæðingar, 
Við,  sem  stukkumuppogreiddumhnefann 
Organdi  um:  Þú  ættir  að  þegja! 

Það  varð  honum  loksins  nægur  hnekkir, 
Rænuhorfið  raunabarn  í  elli 
Reikar   einn  og  sér  um  grafarbakkann. 

Svo  er  mælt,  að  vantrú  ný  sé  voldug, 
Viðráð  kirkju  guðs  í  þinu  landi 
Hafi  engan  hemil  nú  á  lýðnum, 
Heiðindómur  ykkar  valdi  þessu 

Hefir  þú,  faðir,  fyrir  þeirri  öldu 

Fluzt,  og  kannske  nauðugt  þér,  í  stríðið?« 

»Það  er  hvorki  vantrú  eða  veiklun 

Vorrar  kirkju,  sem  mig  leiddi  hingað, 
Kristni  og  heiðni  ken^ur  saman  vel,  um 
Krossferð  þessa,  standa  í  sömu  fylking. 


Vopnahlé.  247 

Klerkar  vorir  biðja  íiestir  bits  og 
Blóðs  á  vopnin  okkar,  fyrir  rikið. 
ígildi  við  sóknarprestinn  sjálfs  min, 
Sem  að  hafði  fimtiu  jólanætur 
Boðað  fólki  komu  friðarkongsins 
Kærleiksorðum,  meðan  enginn  barðist. 
Þegar  heróp  hljóp  sem  skjálfti  um  landið 
Hann  tók  þegar  undir  það  i  messu. 
Sótti  i  skápinn  sjálfa  bibliuna, 
Sannaði,  að  hver  sem  ekki  berðist 
Fyrir  máli  guðs  og  góðra  siða, 
Gæti  ei  hafa  skilið  kristindóminn 
Blindaður  af  heiðnu  hugarfari. 
Hitt  kann  vera,  að  i  þínu  landi 

Heilög  kirkja  og  öflug,  svo  sem  okkar 
Altarisklæðin  beri  þar  á  vopnin«. 

>Nei,  hún  leysir  nú  úr  óefninu 

Nauða-Iíkt  og  ykkar.     Vígðir  henni 

Hirðirar  og  feður  kristna  flokksins 

Fallið  hafa,  sjálfir  undir  vopnum. 

Jafnvel  helgust  hátign  vor  í  landi, 

Höfuð  lýðs  og  guðsríkis  á  jörðu 

Kvað  hafa  borið  fyrir  fylking  sinni 

Frægust  skurðgoð  okkar  sönnu  kirkju, 

Knéfallandi  herdeild  þá  úr  hlaði 

Hátíðlega  þannig  vígði  Oðni. 
Annars  kváðu  gamlir  guðleysingjar 

Gerast  aftur  sóknarbörn  og  trúa, 

Kirkjur  fyllast  afturhvarfsins  öldu, 

Aður  tómar.     Siðabót  i  vændum. 
Berst  þú  kannske  við  oss  svona  i  von  um 

Viðréttingu  fornu  guðhræðslunnar?« 

^Kirkjan  okkar  vígt  hefir  til  viga 

Vopn  min,  eins  og  hinna.  Mig  samt  ekki; 
Fárátt  hróp  um  afturhvarf  og  iðrun 


248  Vopnahlé. 

Ærði  mig  ei.  Til  hvers  myndi,  að  flýja 
Bróðerni  og  friðsemd  meðal  manna 
Meinbægðu,  á  náðir  fornra  venja, 
Trúar,  sem  i  tvær  þúsundir  alda 
Tekist  hefir  siðabótin  okkar 
Eins  og  þessi  völlur  hérna  vottar. 
Viss  er  reynslan,  aldrei  var  hún  gleggri. 

Hitt  var,  eg  gekk  --samkvæmt  lands  mins  lögum  - 
Lærðaskólann  á  sem  kendi  að  myrða. 
Mér  var  enginn  munur  i  því,  lagsi, 
Manndráp  eru  skyldunám  hjá  okkur 
Strið  var  kveikt  upp^  eg  i  herinn  heimtur^ 
Hefði  eg  afsagt  var  eg  sömu  stundar 
Drottinssvilíi,  dauðamaður  sekur 
Dæmdur  svo  af  herrétti,  og  skotinn. 

Eg  á  börn  og  vildi  voga  að  lifa 

Vegna  þeirra.  Stríð  er  opinn  dauði, 
En  þar  verður  stundum  feigum  forðað^. 
Fyrir  herdóm  aldrei.  Striðið  kaus  eg. 

Þú  hefir  sjálfsagt  sjálfviljugur  hervæðst, 
Sjálfboðinn  i  óherskyidu  landi?» 

»Hlutdeild  min  i  hernað  þessum,  faðir, 

Hún  er  svipuð  þinni.     Áður  striðið 
SkaJl  á,  vóru  verkaföU  i  landi, 
Vinnuekla,  kauplækkun  og  dýrtið, 
Heimurinn  sagður  ofbirgur  af  öllu 
öðru  en  gjaldi,  sveltan  stæði  af  nægtum. 

Lánardrotnar  heimsins  hafa  vitað, 

Hvað  bjó  undir  stjórnarkápum  rikja: 
Stærra  veð  i  fjárhags-þrælkun  fólksins 
Festa  mætti,  taka  i  skulda-gisling 
Ófædd  börn,  til  aldurloka  jarðar, 
Erfiðandi  að  gjalda  vöxtu  af  lánum. 

Sá  er  orðinn  fyrsti  fyrirboði 

Fyrir  striði:  skortur  í  öUu  nógu. 
Fæstir  skildu  þó  hvað  var  i  vændum. 


Vopnahlé.  249 

Vígbúnaður  hófst,  og  þá  var  lokað 

Friðar-iðjum  þeim  sem  manni  miðla 

Málsverð  dagsins.  Forlög  mín  það  urðu. 

Húsbændurnir  hættu  öllum  starfa, 

fíelmings  kaup  samt  buðu  þeimsemgengi 

Út  i  stríðið  frá  sér,  föðurlandið 

Fær  að  verja.  Rikið  geldur  mála. 

Mér  varð  það  svo  eina  leið  að  ala 

önn  fyrir  mömmu  og  sjálfum  mér.  En  hún  er 

Hermanns  ekkja,  heim  úr  fyrra  striði 

Hann  kom  sár  og  tórði  lengi  i  ómegð. 

Þegar  eg  komst  upp  á  drengja-aldur 

Eftirlaunin  vóru  af  honum  klipin. 

Þjóðin  var  um  þungan  skatt  að  mögla, 

Þarna  sagðist  stjórnin  geta  sparað. 

Fær  eg  væri  orðinn  um  að  vinna 

Okkur  fyrir.     Loforð  sitt  hún  aftur 

Tók  við  pabba,  eins  og  ótal  ílciri. 

En  á  meðan  barist  g;et  og  lifi 

Borgar  ríkið  málann  minn  til  hennar 
Mömmu.  Þvi  i  byrjun  verða  að  spyrjast 
Góðar  efndir,  meðan  það  er  þörf  á 
Þúsundum,  sem  fyrir  slíku  gangast. 

Sérhver  maður  fellur  i  fyrirlitning 

Fólksins  vors  er  setið  getur  heima, 
Bjóði  'ann  ei  og  heimti  sig  i  herinn, 
Hana  er  ungum  manni  verst  aö  þola. 

Eg  hef  barist  við  þig  vegna  þarfar, 

Við  mig  stríðir  þú  af  lagaskyldu. 
Munar  bara,  að  einvaldurinn  ykkar 
Upptökunum  sagður  er  að  valda«. 

»Ekki  heldur  er  eg  svona  staddur 
Af  því,  að  i  mínu  landi  hafi 
Sncmma  i  ágúst,  einn  mann  þarna  hjá  oss 
Æði  gripið.  Djúprættaii  cr  sagan! 


250  Vopnahlé. 

Áðan  drapstu,  drengur,  góm  á  stærra 
Drápræði  sem  þessu  kom  til  leiðar: 

Fólkið,  eftir  hálfrar  aldar  hugsun, 

Hungurs-friður  sinn  við  aukinn  þrældóm 
Gruna  tók  að  léki  um  eitthvað  öfugt. 
Út  það  breiddist.  Máttarstólpar  valdsins 
Fóru  að  titra  af  ótta,  þeir  sem  eru  i 
öllum  löndum  sömu,  verða  að  styðjast 
Hver  við  annan.  Þjóð  í  þjóða-striði 
Þrautum  sinum  gleymir  heimafyrir. 
Kúgararnir  verndar-vættir  landsins 
Virðast  henni,  meðan  æðið  stendur. 

Þjóðhrokinn  er  þörf  og  stundarfriður 

Þeim  sem  völdin  hafa  i  hverju  landi, 
Streitan  við  að  steypa  upp  allan  heiminn 
Stolti  sinna  þjóðvenja  og  tungu, 
Þó  að  hróf  það  hryndi  strax  í  mola  — 

Heimsmenning  er  allra  þjóí^a  smíði, 

Reist  á  háttum  lífs  i  hverju  landi, 
Landa,  sem  að  hvergi  eru  samtæ.k  — 

Svona  er  i  mínu  landi,  lagsi. 

Líklega  sástu  vott  um  þetta  heima?« 

»Jú.  En  það  er  annað  haft  hjá  okkur 

Orðtak,  sKkt  er  nefnt:  að  vernda  frelsið. 

Man  eg  þó,  er  þegnar  vóru  í  herinn 

Þúsundir  af  okkar  múg  i  Falsborg, 
Bæjarstjórinn  sagði:  Vel  það  væri, 
Við  fengjum  um  stærri  mál  að  hugsa 
Held'ren  kjörin  okkar  eigin  stéttar. 
Ófriðurinn  væri  heima-blessun. 

Svo  var  annað:  aðall  vor  úr  bænum 
Innanvigis,  fær  sér  skemtileyfi 
Til  að  aka  út  að  herbúðunum 
Okkar,  þegar  bezt  er  hlé  á  slagnum. 
Hrósa  oss  og  hjartanlega  spyrja, 
Hvers  við  æskjum,  alt  í  té  það  skuli 


Vopnahlé.  251 

Sem  þeír  ráði  yíir.     Okkur  hefir 
Aldreihugkvæmstsvar.  Við  kunnum  ekki 
Við,  að  særa  vel-vildina  þeirra 
Vafalausu,  og  biðja  um  þessa  einu 
Gjöf  sem  kysum,  en  þeir  geta  ei  gefið 
Gruðs-f egnastir :  lok  á  þessu  stríði. 

:Svo  var  það,  einn  daginn  við  að  dysja 

Dauðan  valinn,  svipað  eins  og  núna, 
Sama  spurn  við  oss  var  endurtekin. 

•Orðvart  skinn  er  herlæknirinn  okkar, 

Samt  er  björg  og  böndin  hans  um  sárin 
Betri  en  mælskan  hans.    En  uppúr  þurru 
þarna  fékk  hann  þetta  sinni  málið: 
Þið  getið,  sagði  hann,  tekið  ykkur  reku! 
Fyrst  þið  viljið  eitthvað  hjálpa  okkur 
Ofurlitið  ræstið  til  af  þessu 
Pestarketi.  Við  höfum  ekki  við  því, 
Við  erum  þreyttir.  —  Hve  þeir  vórufljótir 
Þá  að  kveðja  og  fara.  Framar  ekki 
Flokkinn  sama  vissi  eg  koma  hingað. 

;En  eg  hygg,  að  ef  þú  vissir,  faðir, 

önn  sem  berum  fyrir  vorum  sáru 
Dást  þú  myndir:  hvernig  ofur-efli 
Að  við  fáu  gátum  móti  staðið. 
Hreystin  þeirra  er  minna  mark,  sem  vita, 
Mergðin  sín  að  eigi  vísan  sigur«. 

»Sigur!  vinur,  mér  er  sama  um  sigra! 

Sigur  rikja  er  fall  á  næstu  grösum. 

Sigruð  þjóð,  sem  lofað  er  að  iifa, 

Lifir  til  að  hefna  —  þvi  að  valdið 

Fellur  æ  á  sínum  eigin  sigrum 

Samt  að  lokum.  Þeir  eru  hefndargjafir. 
Róm  sér  eyddi  i  að  sigra  heiminn, 

Einvalarnir  hennar  vóru  fallnir, 

Ættlerar  og  herleidd  hjörð  af  þýjum 


252  yopnahlé. 

Hlaut  að  gefa  upp  öU  in  teknu  vígi. 

Sömu  forlög  sigrum  okkar  bíða. 
Sjálfs  mins  vilji  er  fis  i  þessum  stormi, 

Skynlaust,  marklaust,  leikfang  allra  átta. 
Eða,  hvaða  björg-  er  i  að  græða 

Kvala-sár,  og  senda  okkur  grædda 

Samstundis  i  ný-afstaðnar  píslir? 

Miskunnsemin  blinda  verður  bara  að 

Bölvun  lengri.     Slik  er  okkar  reynsla«. 

»Mig  hefir  líka  gripið  —  eins  og  gengur  — 

Grunur,  sem  þó  aldrei  varð  að  hugsun^ 

Líkur  þessu  sem  þú  segir,  faðir, 

Svo  mig  rámar  til  þess  hvað  þú  átt  við. 

Þegar  okkar  litlu  þjóðar  landvörn 

Lofuð  var  —  sem  nú  er  titt  —  að  sönnu 
Státnin  af  þvi  yfirgnæfði  löngum 
Athyglina  á  niðurstöðu  hennar. 
En,  ef  leit  eg  við  á  verksummerkin: 
Val  og  rústir,  greip  mig  stundum  einhver 
HroIIur  um  það,  hefir  ei  stjórn  vor  unnið 
Heimsku  tóma,  verið  blind  og  ráðlaus? 
Syndgað  áfram,  leitt  yfir  landið  okkar 
Loksins  hingað  sina  eigin  Kongó? 
Þetta  greip  mig  þrátt,  en  veit  að  landráð 
Það  er  kallað,  svo  eg  drap  það  niður. 

Eg  hef  verið  sjálfur  einu  sinni 

Særður  græddur,  legið  dauða-þjáður 
Undir  hönd  sem  hjúkraði  i  mig  lifi. 
Heilsu  minni  fagnaði  eg  aftur, 
Leiddi  hug  frá  hvað  svo  við  mér  tæki. 

Hverft  varð  mér  þó  við  það  allra  siðast, 

Daginn  sama  sem  þeir  ný-framgenginn 
Sendu  mig  á  blóðvöll  þennan  aftur: 
Sárum  manni,  eins  og  eg  var  áður, 
O'ni  bólið  mitt  var  þegar  holað, 
Hálf-dauðum  af  þjáning  svo  hann  þagði — 


Voi)uablé.  253 

Þig  skal  eg  á  nokkrum  vikum  hafa 
Bæklað  upp!  kvað  læknirinn  hans:  Lítt'á 
Lagsmann  þennan,  jafngóðan  sem  áður, 

—  Benti  á  mig  —  sá  skolli  fyrir  skemstu 
Skrámu  hafði,  eins  og  þú.     Á  förum 
Aftur,  græddur  heilbrigður,  til  hersins. 

—  Hressa  vildi  'ann  sjúklinginn  á  þessu. 
Það  var  sem  alt  fjör  og  fát  ins  veika 
Funaði  upp :  Nei,  aldrei,  aldrei,  bófi ! 
Heyrðu  það!  mig  lækna  skalt,  að  líða, 
Lifa  upp  aftur  pínsli  mín  í  valnum, 
Dægrin  þrjú,  af  þorsta-bruna  og  verkjum, 
Þvi  að  eg  skal  deyja  undir  þínum 
Höndum  f  y  r,hvern  hrekksem  þú  vilt  rey  na, 
Heldr'en  lenda  i  kvalastað  þeim  aftur. 

Mér  varð  bilt,  svo  mér  gekk  næst,  að  hugsa 
Mina  hagi.     Stökk  burt  til  að  forðast 
Það.     Sá  maður,  auðvitað,  var  óður. 
Enn  mig  hryllir  hvilikt  vit  hann  sagði! 

Þú  munt  búa  að  huggun  okkar  hinna: 

Hrinan  þessi  sem  um  veröld  gengur 

Striðsins  dauða-strið  að  muni  verða? 

Stytti  upp,  þá  Ijómi  friðarheiði 

Fram  um  nyrztu  náttmál  vorrar  jarðar. 

Nú  sé  barist  um  að  fiýta  þessu, 

Við  að  herja  út  frelsið  til  að  fá  það, 

Fyrirstaðan  ykkar  til  að  sansast«. 

»Höggvumst  við  um  frelsi  að  vera  i  friði 
Fáráðarnir,  þú  og  eg?  sem  höfum 
Engan  rétt  til  atkvæðis  um  sjálfa 
Okkur  —  leyfum  það  sé  okkur  fornspurt 
Hvort  við  skulum  myrða  og  láta  myrðast. 
Meinleysi  er  hvergi  frjálst  að  vera, 
Hérna  banna  herlög  slikt,  en  þarna 
Hleypidómar  lýðsins.  Það  er  jafnvægt! 

Erum  við  ei  sjálfir  hingað  sendir 


254  Vopnahlé. 

Sviftir  vilja,  háðir  annars  valdi? 
Báðum  sama  erindið  er  ætlað, 
Enginn  munur  hverja  leið  er  vísað. 

Það  er  satt,  við  höfðum  hugsað  okkur 

Heimsfrið  settan,  við  sem  gerumst  hrörir, 
Horfnir  mætti  að  hugsa  nokkuð  lengra. 

Hvar  er  æskan?  við  sem  taka  ætti! 

Lengri  framsýn,  djarfleikurinn,  dáðin? 
Drepin  út!  Það  liggur  þarna  i  valnum! 
Næstu  framtið  hnekt  við  það,  i  hendur 
Heiglinga  og  sérgæðinga  einna. 

Friðurinn  verður  friður  máttleysingja, 

—  Fáist  hann  —  og  týndra  möguleika 
Striðsins  sjálfs  til  sigurvalds  í  heimi. 
Svona  kaupir  næsta  kynslóð  friðinn 

Áður  léku  heimsins  stjórnar-herrar 

Hræsnisleik  á  kurteisustu  vísu 
Hver  við  annan.  Tömdu  sér,  að  teygja 
Tviræð  orð  um  misfellur  i  samning, 
Útá  hræsis  brekku  bófaskapar 
Bera  nú  hver  annan.   Dagblöð  ganga 
Um  með  þjóðróg.  Hatursorðum  hreyta 
Hver  til  annars  lærðir  menn  og  spakir. 
Smáþjóðum  sem  utan  við  þann  ofsa 
Auðnast  stöð,  þaðmætti  verða  gæfa 
Voldug  lönd  ef  kostuðu  síður  kapps  a5 
Kreppa  að  þeim,  bara  til  að  láta 
Féndur  sina  sýnast  hafa  logið, 
Svivirðingar  þeirra  af  sér  núa. 

Gaztu,  þó  þú  vildir,  vera  látið 

Vopn  á  mig  að  bera?  fyrst  þú  hafðir 
Sigurvon  og  máttinn  til  þess,  maður! 
Minum  gerðum  réði  eg  ekki  heldur. 

Þeir  sem  rikjum  ráða,  sin  á  miUi 

Rázka  á  laun  og  veðsetja  hver  öðrum 
Lýði  sina  og  líf  vort.     Granga  i  félög 
Liðveizlurnar  um,  á  bak  við  þingin, 


Vopnalilé,  255^ 

Huldar,  unz  þær  upp  koma  í  styrjöld. 
Alþýðan,  sem  íinst  hún  vera  að  stjórna, 
Seld  er  upp  og  út  úr  sínu  landi 
Einvalds  dutlung  sjálfra  harðstjóranna«. 

»Við  höfum,  faðir,  fundið  þetta  lika  — 

Fúsir  eru  ei  banda-liðar  vorir 

Til  að  verja  okkur,  útlendinga, 

—  Eins  og  von  er  —  jafnvel  þó  svo  mæli, 

Er  sem  skorti  eldmóðinn  og  röggið 

Átthagans,  þá  fyrir  hann  er  barist. 

Hvað  sem  sagt  er :  sjáum  við  og  finnum, 

Samúð  þeirra  er  dregin  út  með  krókum. 
En  oss  skilst:  að  okkar-megin  standi 

Undir  vopnum,  neydd  til  þess  að  verjast, 

Gervöll  mannheims  menning,  sem  á  jörðu. 

Muni  komin  hæst  og  vera  frjálsust. 
Þið  hafið  sjaldan  fetað  fyrstu  sporin 

Fram  á  leið.  til  gagnsmunanna  helztu 

Vorrar  frægu  uppfundinga  aldar. 
Oáran  og  kyrstöð  myndi  fylgja 

Sigri  ykkar,  farg  yfir  alla  framför, 

Farast  það  sem  unnið  var.  Þið  hafið' 

Hugsað  ykkur  völd,  en  siður  séð  i 

Sölurnar,  er  gripuð  nú  til  vopna. 
Þér  hefir,  faðir,  sjálfsagt  orðið  örðugt, 

Auga  að  koma,  heima  í  þínu  landi, 

A  þá  sem  að  öndvert  geysa  og  falla 

Undirstrauma  i  þessu  dreyra-flóði«. 

»Það  er  satt!     Eg  hef  ei  hæfni  til  að 

Henda  á  lofti  hverja  sögu-skýring, 

Feta  stutt  á  eigin  athugunum. 
Einu  sinni  var,  að  mínu  landi 

Blæddi  þó  í  þrjátíu  ár  til  muna. 
Það  var  kannske  fyrir  litið  efni, 

Aðeins  það:  Hvort  leyfa  mætti  lýðnum- 


256  Vopnahlé. 

Leið  til  guðs  síiis  eftir  bezta  viti, 

Eða  þurka  allar  samvizkurnar 

Út,  með  smiðiun  lærðra  kirkjufeðra. 

Nú  er  líka  önnur  almenn  kirkja 

Uppi,  sem  að  drotnar  yfir  heimi, 
Hinni  verri,  rikari  en  sú  i  Rómi. 
Róm  og  páfi  er  nú  i  hverju  landi 
Æðsta  ráðið,  þau  eru,  véla  valdið ! 
Vitið  misbeitt:  hefndargjöf  þeim  ríku, 
Þrælkun  fjöldans,    þurfamanna  smiðjan. 
Þjóðríkjanna  haturs-kapp  um  markað, 
Til  að  fleyta  ómegð  sinni  á  öðrum 
Alsþurfandi  og  smærri  —  svo  þau  býtast, 
Ekki  um  frelsi,  en  villimanna  verzlun. 

Vitið,  okkar  dáðu  uppfundingar, 

Það  á  skuld  i  sl^elfingunum  hérna. 
Skaðræðið  i  höndum  óvitanna, 
Gæðalistin  beitt  til  verstu  vonsku. 

Verða  kannske  endalokin  manna 

Sálgun  undir  sinum  handaverkum? 
Setja  þeir  jafnört  brellur  móti  hrekkjum 
Unz  þeir  komast  hvorki  fram  né  aftur, 
Kurlast  niður  sigurvonalausir, 
Neyðast  til  að  bjargast  undan  byrði 
Bákna-vits  síns,  þreyttu  að  eyðileggja? 

Hefir  ei  þjóð  þin  hlynt  að  þessu  valdi 

Helzt  og  mest,  og  tekið  lof  sitt  fyrir, 
ögrað  svo  með  eftirdæmi  sínu 
öðrum  fram,  að  keppa  sömu  brautir? 

Kannske  þessi  bylur  af  mannablóði 

Brjóti  okið.  Hver  sem  nú  vóg  fyrstur!« 

»Þetta  minnir  mig  á  lítilræði: 

Manntjón,  sem  við  biðum  hér  um  daginn, 
Okkar-megin,  við  að  verja  ykkur 
Vigvél  okkar  beztu  í  skothríðunum. 
Það  var  Helgrind,  stórkýlan  vor  stælta, 


Vopnahlé.  257 

Strá-drápvægast  raorðtól    vort  á  ykkur, 
Gorgó  stríðsins,  eftirlætið  okkar. 
Ákaft  sóttuð  þið  að  taka'  hana. 
Okkar  völ  varð  loks  um  fail  og  flótta. 
Fyrirliðinn  okkar  stóð  sem  vargur, 
Hamóður  og  hergrimmur  á  svipinn, 
Henti  hverjum  liðsfloklínum  af  öðrum 
Fram  til  varnar  fyrir  þetta  goð  vort, 
Feldum  jafnskjótt,  hvern  á  annars  hæla, 
Brá  ei  hót  þó  hryndu  allir  niður, 
Hörkulegri  sýndist  altaf  verða. 
Loks  er  átti  engum  á  að  skipa 
Útför  sína  —  vopninu  þið  náðuð 
Senn  af  valnum  —  glúpnaði  þessi  gammur, 
Grét  sem  barn  er  óvættinn  þið  sprengduð. 

I>ig  hefir  kannske,  faðir,  dreymt  um  frægðir, 
Freistað  svona  gæfunnar  í  stríði 
Háður  uppreisn  þeirra  kreftu  krafta 
Konungsins  sem  fæddur  er  til  dáða? 

Okkar  fornu  kappar  eru  kærir 

Krökkunum,  það  eldist  seint  af  manni«. 

»Frægð  af  stríði!  fyrir  okkur,  peðin 

Færð  af  hönd  oss  sjálfum  óvitandi, 

Sem  fær  alla  tekju  af  þessu  tafli, 

Teflir  í  veð  og  lætur  af  sér  drepa 

Visvitandi  beztu  menn  á  borði. 

Bara  í  þeirri  von,  að  andstæðingnum 

Sjáist  yfir  seinni  leik  í  máti. 

Sigað  er  oss  i  dauðann  fram  til  reynslu. 
Við  erum  smöluð  hjörð,  sem  undir  hnífinn 

Húabændurnir  ráku  inní  kvina, 

Grunlaus  um  hver  fara  skal  til  frálags, 

Fyriróalausir  hverjir  verða 

Settir  í  bráð  á  vetur,  guð  og  gaddinn. 
^Glingrið  sjálft,  þeir  óverðugu  krossar, 

Hitta:  hvern  af  hending,  eins  og  kúlan! 

17 


258  Vopnalilé. 

Hugrekkið  og  vopnfimin  var  áður 

Sjálfráð  eign  livers  afarmennis,  sífelt 
Óliindruð  og  kunn  hjá  vin  og  óvin, 
Snildin  við  að  sigra  og  sér  að  forða 
Sannleikur,  sem  kappinn  naut  og  átti. 
Þá  var  striðið  vígafrækni  vargsins 
Vilts  en  frjáls,  og  snildin  hrifur  ennþiW 
Nú  eru  stríðin  kör  og  dáðlaus  dauði, 
Drepsóttir  sem  ganga  yfir  heiminn<. 

»Það  mun  satt,  úr  orrahríðum  okkar 
Æíintýrin  beztu  séu  flúin. 

Eg  kann  sögu  um  sveitapilt  hjá  okkur 

Sem  fékst  aldrei  til  að  ganga  i  herinn,, 
Hvattur  til  þess,  kvaddur  til  þess,  neyddur,, 
Knúður  hótun,  spjáður,  fyrirlitinn, 
Dáðlaust  afhrak  alira  feðra  sinna 
Alitinn,  og  skræfa  hrædd  við  dauðannv 
Þó  að  fyrir  hug  að  halda  friðinn 
Hrakyrði  og  allra  misboð  þyldi, 
Eins  og  seiiina  sást.  —  í  herkví  okkar 
Sveit  af  ykkar  liði  vissum  stadda. 
Flýta  varð  sér,  annars  slapp  hún  undan. 
Okkur  varð  ei  sýnt  um  skcmstu  leiðir,- 
Gripum  þennan  pilt  til  vega-visis 
Vorum  mönnum.  Þetta  var  í  bygð  hans.- 

Lengi  fór  hann  fyrir  okkar  liði. 

Foringjanum  þótti  gatan  togna, 
Miðaði  svo  á  sveininn  spentri  byssu, 
Sagði :     Komir  þú  ei  oss  i  f æri 
Við  þá  fjanda,  innan  einnar  stundar, 
Amlóðinn!  eg  skýt  þig  dauðan,  hundur 

Sveinninn  leit  við  byssunni  og  brosti: 

Boð  þitt  get  eg  ekki  framkvæmt,  herra 
Nú  þið  aldrei  óvinunum  náið, 
Afleiðis  eg  hef'  með  ykkur  farið 


Vopnahlé.  25» 

Til  að  frelsa  fáein  líf  i  bili 

Fyrir  mitt  —  og  láttu  skotið  ríða! 
Tugir  rifia  tafarlaust  þá  hvæstu, 

Tætt  i  sundur  skildu  þar  við  hræið. 
—  Það  var  litlu  seinna,  að  eg  sagði 

Sögu  þessa  fanga  úr  ykkar  liði. 

—  Báðir  voru  i  skapi  til  að  skiftast 
Skringi-sögum  á  og  reynslu  i  hernum  — 
Hann  hló  dátt  að  þessari,  uppúr  þurru. 

Þarna  fékk  eg  ástæðuna !  sagði  'ann: 

Þegar  þeir  gamla  Fálka  okkar  færðu 
Fram  og  upp  í  raðir  hertoganna 
Fyrir  snild  hans  i  því  undanhaldi 

—  Yfir  hóp  þeim  var  hann  fyrirliði  — 
Og  þeir  streittu  að  stjörnumerkja  karlinn^ 
Stritaði  hann  gegn  öllum  þessum  heiðri. 
Sagði:  að  ei  sú  virðing  færi  að  verðung^ 
Á  vanagangi  sinum  hefði  'ann  sloppiðl 

Yfirlætis  leysi  gamla  Fálka 

Lýðir  dáðust  að.     En  jafnan  mátti 

Festa  trú  fullyrðingum  hans,  sem 

Fáar  voru.  Eg  ræð  af  mörgum  likum^ 

Að  hann  kysi  allra-siztur  manna 

Utan  á  sér  bera  þessa  lygi, 

Ef  hann  vissi  hví  og  hverjum  heyrði 

Heiðursmerkið — sem  sé:drengnum  ykkar. 
Finnurðu  ei  á  þér,  faðir,  að  loknu  æði 

Fólkvígs  þessa,  að  svipir   slíkra  manna 

Muni  gægjast  gegnum  valkestina 

Glöggséðari  af  heiminum  en  áður 

—  Helgari  við  hlið  á  þessum  viðbjóð  — 
Hika  framtíð  manns  við  slíka  glötun? 

Kanske,  faðir,  lánsdagur  þeim  litlu 

Löndum  risi  upp  af  þessum  myrkva, 
Þessum  sem  að  hlutlaust  hafa  staðið 
Hjá,  en  yfir  skörðum  rétti  setið!« 


17* 


260  Vopnahlé. 

»Hlutlaust!  góður,  hvaða  þjóð  er  hlutlaus? 

Höfum  við  ei  kunngert  allri  veröld,  — 
Oss  til  hróss,en  f  jandmönnumtil  flemturs — 
Framhald  þessa  leiks  um  árafjölda 
Hefðum  ráðin  á  að  láta  endast, 
Án  þess  sjálfir  þyrftum  til  að  verja 
Lands  vors  auði   Avextir  af  lánum 
öðrum  þjóðum  hjá,  því  dável  fleyttu. 

Hver  er  hlutlaus,  fyrst  að  allir  eru 

Um  að  borga  oss  fyrir  niðurskurðinn  ? 

Þið,  og  hinir,  sjálfsagt  lika  sýniö 

Svona  reikning.  Allur  heimur  geldur 
Toll  í  okkar  önn,  að  eyðileggja. 

Aðeins,  gæti  nokkur  þjóð  um  veröld, 

Stýrt  h]*á  því,  að  sínu  bezta  blóði 
Blæddi  út  i  þessum  mannaskaða, 

Manndóm  sinn  hún  eftir  myndi  eiga 

Óskemdan  —  og  kannske  framtiðina. 

Einn  mun  bezti  vilji  til  þess  verða 

Vonspá  góða  að  kveða  fram  i  eyður, 
Huldra  alda,  gagnstætt  tímans  táknum. 

Tryltum  vigmóð  blása  í  allar  þjóðir 

Viðburðirnir.     Hermenskan  er  hróðug 
Hún  á  leikinn.     Illra  mála  sönnun 
Fagna  allir  viga-hrottar  heimsins, 
Hræðslu  manna  strax  við  þetta  uppnám 
Nota  sér  og  hrópa  á  meiri  herskjöld. 

Hjá  þó  vilji  eitthvert  ríki  sitja, 

Völdin  þau  sem  hófu  þessa  hildi 
Hleypa  reyna  með  sér  útí  bálið, 
Lokka,  kúga,  lofa,  rægja,  hóta, 
Liðveizlum  og  tortiming  og  hefndum. 
ÖUum  heimi  steypa  vilja  í  vitið 
Versta  naeð  sér.     Illviljaðri  hinum 
Kíka  manni,  í  kvölum  sinna  klækja 
Ka,ppkostandi  að  forða  bræðrum  sínum 
Frá  þvi  sem  hann  sjálfur  varð  að  líða. 


Yopnahlé.  261 

Sagan  um  það  jafnvel  þó  sé  rugluð, 

Það  hefir  aldrei  rúm  í  víddum  Vítis 

Verið  fyrir  smæsta  þel  af  mannúð. 
Hver  hafa  orðið  forlög  foringjanna 

Fáu,  þeirra  er  ekki  hafa  brugðið 

Friðarmæli  sin,  og  vildu  ei  svíkja 

Sannleikann  i  voða?  Einn  er  myrtur, 

Annar  fyrir  sömu  sök  er  gerður 

Svivirðing  i  eigin  hóp  og  dæmdur, 

Yfirgefinn  rænulaus  af  raunum 

Reikar  nú  sá  þriðji  um  grafarbakkann. 

Jafnvel  sjálfur  Rómverjinn,  sem  ríkir, 

Rógsbræðrunum  storkar :  Sjáið  manninn! 
Helzt  við  aumkvum  þá  sem  drepnir  deyja, 

Deyja  og  falla,  og  hafa  skemst  að  bera, 

Hatrið  alt  og  eymdin  sem  að  lifir 

Eftir,  væri  tífalt  hörmulegri. 
Eg  að  einni  huggun  hvarflað  huga 

Hefi  stundum;  þeirri,  ef  morðsótt  þessí 

Legði  i  valinn  heimamann  úr  liúsi 

Heimsins  hverju  —  son  og  bróður,  eða 

Eiginmann,  og  eftirsjáin  brytist 

Inn  um  hverjar  dyr,  og  settist  niður 

Óvelkomin,  aldrei  til  að  víkja  — 

Alvörunnar  samúð  kynni  að  lokum 

Sættast  yfir  allra  manna  skipbrot! 

Efidust  tunga  sannleikans  er  reynslan.  ; 

Þú  og  eg,  og  fjöldi  þarf  að  falla. 

Fyrst  —  Og  nú  er  rýmt  til  fyrir  okkur!«  , 

»Víst  er,  faðir,  okkar  hvíld  scnn  úti!  .; 

Er  að  mestu  ruddur  þessi  valur.  1 

Eg  hef'  gleymt,  að  eg  í  malnum  minum  j 

Málsverð  átti.  Þó  eg  soltinn  væri, 
Fýsti  mig  þó  meira  um  þetta  við  þig 
Mál  að  ræða.  Nú  sezt  eg  að  borði!« 


262  Vopnahlé. 

»Bíð  þú,  meðan  að  eg  sný  mér  undan! 

Ekki  get  eg  horft  á  þínar  krásir«. 

^>(Trip  og  þigðu!  —  þú  heíir  lengur  soltið  — 
Þennan  bita.  Eg  kemst  af  til  nætur! 
Sko,  nú  hef'  eg  hent  'onum  þarna  til  þin«. 

^>Hafðu  'ann  sjálfur.  Þú  ert  svangur,  drengur!« 

»Það  er  satt.     En  matarlyst  eg  misti! 

Mundi,  að  þú  i  fjóra  sólarhringa, 
Hvildarlaus  og  fæðis,  varðst  að  verjast 
Vorri  sókn.  Við  skiftumst  á  með  dægrum, 
Fengum  matar-frið  og  sleikju  stundum«. 

»Fyrir  mannúðina,  beztu  þakkir! 

Að  hún  tórir  —  mest  hjá  hversdags-mönnum, 
Múgnum  okkar  —  hér  i  þessum  fjandskap, 
Eina  vonin  er.    En  litlu  skiftir 
Aðbúðin  við  mig,  því  skamt  mun  eftir. 

Ekki  þorði  eg,  sveinn,  að  sjá  þig  snæða. 

Soltnum  úlfi  i  glorhungruðum  maga 
Treysti  ekki  að  standast  sKka  storkun. 
Staðráðinn  þér  ekkert  mein  að  vinna 
Mæltist  til,  eg  mætti  snúast  frá  þér«. 

»MáI  er  nú  að  hefja  leikinn  aftur, 

Lúðrar  vorir  blása  æst  til  áhlaups!« 

»Okkar  trumbur  drynja  fyrirstöðu!« 

»Tak  þér  vara  á  vopni  mínu,  faðir!« 

»Velkominn  í  gröfina  til  min,  sonur!« 

^72  '15. 

Stephan  G.  Stephansson. 


Um  íslenzka  tímatalið. 

Eftir 
G.  Björnson. 


Skammstafanir: 
Art.  =  J.  Þorkelsson:     Islenzkar  Ártíðaskrár.  Khöfn  1893—96. 
Aþ.  =  Almanak  Þjóðvinafélagsins. 
Cod.  1812  =  Aldsta  Delen  af  Cod.  1812  4to,  gml.  kgl.  Samling.       Ved 

Ludvig  Larson.  Klivn.  1883. 
D  I  =  Diplonatarium  Islandicum. 
Fgr.  =  JÓD  Arnason:  "Fingrarím.  Khfa  1838. 
O.  Br.  =  Gísli  Brynjúlfsson:  Um  alment  aldatal  og  ártal  og  samskeyti 

þess  við  islenzkt  timatal  í  fornöld.     Andvari,  6.  ár,  bls.  132—192. 
IB  =  Islendingabók  Ara  fróða.  Rv.  1891. 
Kb.  =  Konungsbók         í 

Sthb.  =  Staðarhólsbók  I     ^*^^^"^  ^"  ^^^^^"^' 

Rt.  =  Alfræði  islenzk.  11.  Rímtöl.     Yed    N.    Beckman    og   Kr.  Kálund. 
Khvu  1914. 

y>Það  ungur  nemur^  gamall  temur«. 
Forspjall.  Þegar  eg  var  á  11.  árinu,  lærði  eg  Fingrarím 
Jóns  biskups  Árnasonar.  Á  skólaárum  mínum 
kynti  eg  mér  vandlega  gamla  stil,  eftir  Þórðorrími  og  öðr- 
um  gömlum  rimbókum,  sem  til  eru  i  Landsbókasafninu. 
Kunni  eg  í  þá  tið  bæði  nýja  stíl  og  gamla  stíl  »upp  á 
mína  tíu  fingur«.  Síðan  hef  eg  ekki  átt  við  þau  fræði  og 
stórum  »riðgað  í  riminu«.  En  nú  í  vetur  tók  sonur  minn 
einn  til  við  rímið ;  kom  mér  þá  í  hug,  hvort  eg  kynni  nú 
jekki  að  geta  ráðið  fram  úr  sumu  því,  sem  eg  hafði  upp- 
gefist  við  í  æsku,  og  orðið  drengnum  að  liði.  Mér  hefir 
orðið    dáhtið   ágengt;   hefi   eg   borið  það  undir  dóm  þess 


264  Um  islenzka  tímatalið. 

maÐns,  sem  eg  veit  fróðastan  hér  á  landi  um  gang  him- 
intungla  og  þá  tölvisi,  er  þar  að  lýtur,  en  það  er  Eirikur 
prófessor  Briem ;  á  eg  honum  að  þakka  mörg  góð  ráð  og 
bendingar.  Hann  hefir  svo  —  og  aðrir  góðir  menn  — 
ýtt  undir  mig  að  gera  alþýðu  kunnar  athuganir  minar  og 
útreikninga ;  en  það  var  annars  ekki  ætlan  min,  þvi  að  eg 
hefi  litinn  tíma  haft  aflögum  i  vetur  til  þessarar  gaman- 
vinnu  minnar.  Bið  eg  fornfróða  menn  virða  á  betri  veg^ 
að  eg  dirfist  að  bekkjast  til  við  ýmsar  höfuð  kenningar 
þeirra  um  islenzka  timatalið. 


Frumgögn.  Arið  45  fyrir  K  r.  b  u  r  ð  hófst  tímatal  þa^ 
sem  kent  er  við  JúUus  Cœsar;  það  köUum  vi5 
g  a  m  1  a  s  t  í  1.  Arið  15  8  2  gerði  Gregorius  páfi  þá  breyt- 
ingu  á  gamla  stil,  að  fella  skyldi  niður  3  hlaupársdaga 
framvegis  á  hverjum  400  árum ;  það  er  nú  okkar  timatal; 
og  köllum  við  það  n  ý  j  a  s  t  i  1  og  gekk  hann  í  lög  h  é  r 
á  landi  árið  1700.  Var  þá  fetað  yfir  bilið  milli  1&. 
nóv.  og  28.  nóv. 

»Sólin  gengur  sina  leið,  svo  sem  guð  bauð  henni«, 
segir  í  gamalli  vísu^).  En  sólin  gekk  ekki  alveg  eftir 
g  a  m  I  a  s  t  i  I.  Þá  voru  (eins  og  ná)  taldir  365  dagar  i 
árinu,  en  einum  degi  bætt  við  4.  hvert  ár  (hlaupár)  eins 
og  nú,  svo  að  árin  urðu  að  meðaltali  365  7*  dagur  — 
eins  og  enn  gerist  og  gengur  í  almanakinu  okkar  að  öll- 
um  jafnaði.  En  s  ó  1  i  n  gengur  ofurlítið  öðruvisi.  Milli 
tveggja  vorjafndægra  liða  að  meðaltali  365  dagar  5 
stundir  48  mín.  46sek.  Almanaksárið,  365- 
dagar  og  6  stundir,  er  þvi  ögn  of  langt;  munurinn 
er  11  mín.  og  14.  sek.  á  ári.  En  það  n  e  m  u  r  h  e  i  I  u  m 
d e g i   (sólarhring)    á    128    árum.      A    dögum   Júlíusar 


^)  A.þ.  1914  bls.  LXXXII.  —  Eg  lærði  þessa  vísu  i  æsku  þannig: 
„Tólf  eru  á  ári  tunglin  greið,  Til  ber  þrettán  renni;  Sólin  gengiir  sína 
leið,  Svo  sem  guð  bauð  lienni".  Var  mér  sagt  að  vísan  væri  eftir  Björa 
Gunnlaugsson,  en  engar  veit  eg  sönnur  á  því. 


Um  islenzka  tímatalið  265 

Cæsars  féll  vorjafndægrið  á  24.  marz^).     En  síðan  færðist 
jafndægTÍð  aftur  um  1  dag  á  hverjum  128  árum. 

Á  4.  öld  eftir  Kr.  var  jafndægrið  komið  á  21.  marz 
—  3  daga  aftur  á  bak  (3  X  128  =  45  +  X;  X  =  339).  U  m 
miðja  9.  öld  var  munurinn  orðinn  7  dagar  —  jafn- 
dægriö  þál7.  marz.  AIO.  öld  færðist  jafndægrið  á 
10.  marz;  á  ofanverðri  11.  öld  komst  það  á  1  5. 
marz.  Áriðl582  var  jafndægrið  komið  á  11.  marz,  þvi 
45+1582        1627       .„„..       , 

128 "^  728"  "^        ^^-'     ^^^^' 

Mátti  nú  sjá,  að  timatalið  skektist  um  3  daga  á  hverjum' 
400  árum.  Þá  var  það  að  Gregorius  páfi  afréð  að  lag- 
færa  tímatalið.  En  það  var  ítalskur  læknir,  (LiUus  að 
nafni),  sem  lagði  á  öU  ráðin.  Var  það  boð  páfans  að  nw 
skyldi  hlaupa  yfir  10  daga  (frá  5. — 15.  október)  svo  að 
vorjafndægur  yrði  ekki  11.  heldur  21.  marz  —  eins  og 
það  hafði  verið  árið  325  e.  Kr.,  þegar  háð  var  kirkju- 
þingið  mikla  i  Nicea.  Og  til  þess  að  timatalið  skektist 
ekki  aftur,  þá  skyldi  nú  —  »eftir  læknisins  ráði«  —  sleppa 
hlaupársdögum  á  aldamótum,  3  af  hverjum  4,  hafa  ekki 
hlaupár  á  aldamótum  nema  þa  er  4  gengi  upp  i  a  1  d  a  - 
talinu.  Þess  vegna  varð  árið  1600  hlaupár  í  nýja  stíl  og 
svo  verður  2000,  en  <árin  1700,  1800  og  1900  voru  ekki 
hlaupár,  og  það  verða  ekki  2100,  2200  og  2300,  en  2400 
á  að  verða  hlaupár. 

Þetta  er  allur  inunurinn  á  gamla  og 
n  ý  j  a  s  1 11. 

Nýi  still  var  leiddur  í  lög  hér  á  landi  árið  1700  með- 
konungstilskipuii  10.  apríl.  Konungur  mælti  um  og  lagði 
svo  fyrir,  »at  udi  vore  Lande  Island  og  Færö  samt  tilhör- 
ende  Insuler  skal  udi  nærværende  Aarl70  0,- 
saasnart  det  kommer  cfter  sædvanlig  gam- 
mel  Stil  til  den  16.  Nov,  somerenLöver- 
d  a  g,  S  ö  n  d  a  g  c  n  n  æ  s  t  e  f  t  e  r  v  æ  r  e  d  e  n  2  8.  N  o  v.,. 


Sumir  segja  25.  mi^rz,  en  þetta  er  réttara. 


"266  Um  islenzka  tírnatalið. 

Tirsdagen  den  30.  Nov.  og  St.  Andreæ  Dag   Onsdagen  d. 
1.  Dec.  og  saa  fremdeles«. 

Vorjafndægrið  hafði  færst  aftur  um  einn  dag  frá  1582 
til  1700  og  var  nú  komið  á  10.  marz. 

Þess  vegna  var  hér  hlaupið  yfir  11  d  a  g  a,  þannig, 
að  s  u  n  n  u  d  a  g  u  r  i  n  n  17.  n  ó  v  e  m  b  e  r  17  0  0  (í 
^amla  stíl)  var  nú  kallaður  2  8.  nóvember  (i  nýja 
stíl).  Nú  veit  eg  ekki  hvort  ættfræðingar  hafavarað  sig 
á  því,  að  aldursár  þeirra  manna,  sem  voru  á  lifi  þennan 
*  sunnudag,  28.  nóv.  1700,  geta  mistalist,  ef  þeir  hafa  fæðst 
og  dáið  um  sama  leyti  árs.  fíafi  einhver  merkismaður 
fæðst  t.  d.  17.  nóvember  1700  og  dáið  18.  nóvember  1760, 
þá  hefir  hann  eftir  r  i  m  t  a  1  i  náð  sextugs  aldri,  en  að 
réttu  tali  vantað  11  daga  upp  á  60gs  aldurinn  er 
iiann  dó. 

Sé  nú  tekiö  meðaltal  af  400  árum  i  nýja  stil,  þá  verð- 
ur  meðalárið  365  dagar  5  stundir  49  mín.  12  sek. ; 
Það  er  þvi  26  sekundum  of  langt;  og  safnast  það, 
þegar  saman  kemur,  1  einn  dag  á  3323  árum.  Ef  tekið 
væri  það  ráð  að  fella  niður  einn  hlaupársdag  á  hverjum 
128  árum,  þá  myndi  ekki  skakka  fullum  degi  á  100 
þús.  árum  frá  réttu  sólári'). 

Það  veit  hvert  manns  barn  að  árinu  er  nú  deilt  í  12 
»AImanaks«-raánuði  og  þeir  mislangir,  sem  segir  i  visunni: 
Ap,  Jún,  Sept,  Nóv  30  er; 
einn  til  hinir  telja  sér; 
Febrúar  tvenna  14  ber, 
frekar  einn  þá  hlaupár  er«. 
Er  sú  skifting  alveg  eins  í  nýja  og  gamla  stil. 

Gamli  stíll  fylgdi  kristninni  út  um  allan  heim.  B^ann 
Tarð  kunnur  hér  á  landi  eftir  kristnitökuna.  Klerkar 
lögðu  mikla  rækt  við  þetta  timatal  i  hverju  landi,  og  hver 
niánuður  fyltist  smám  saman  af  ^^messudögum«  þeirra, 
sem  enn  standa  i  Almanakinu,  þó  hætt  sé  að  syngja  mess- 


^)   Rússar    hafa    á   oröi    að    taka   upp  þá  aðferð;  þeir  búa  enn  við 
^amla  stíl,  og  nú  er  gamli  still  oröinn  líi  dögum  „á  eftir  timanum". 


Um  islenzka  timatalið  267 

urnar.  Þar  að  auki  skyldi  halda  7.  hvern  dag  heilagan; 
var  sá  dagur  talinn  fyrstur  i  viku  hverri  og  nefndu  klerk- 
ar  hann  Drottinsdag  þegar  kristni  kom  hér  á  land,  en 
hann  köHum  við  sunnudag,  og  vitum  við  engar  sönn- 
ur  á  því,  að  orðið  »drottinsdagur«  hafi  nokkur  ntíma  kom- 
ist  á  a  1  þ  ý  ð  u  V  a  r  i  r. 

Vikudagar  cg    Væru  réttar  52  vikur  í  hverju  ári,  þá  myndi 

mánaða  i       öU    ár   byrja   á  sama  vikudegi.     Svo  er  um 

gamla  og  nýja    i  s  1  e  n  z  k  a   árið.      Blessað   sumarið    okkar 

stil.  kemur  æfinlega  á  fimtudag  og  veturinn  end- 

ar  æfinlega  á  miðvikudag,  og  fer  það  alt  að 
'Ginu  þegar  við  höfum  53  vikur  (sumarauka)  i  árinu  okkar. 
En  Almanaksáriö  er  1  degi  lengra  og  stundum  2;  ef  það 
byrjar  á  f  i  m  t  u  d  a  g,  þá  endar  það  líka  á  fimtudag  (52 
vikur  +  1  dagur),  og  næsta  «ár  byrjar  þá  á  föstudag, 
og  endar  á  föstudag,  og  kemur  þá  nýtt  ár  á  I  a  u  g  a  r  - 
d  a  g  og  sé  þ  a  ð  nú  hlaupár  (366  dagar  =  52  vikur  + 
2  dagar)  þá  endar  það  ekki  á  laugardag,  heldur  sunnu- 
dag,  og  þá  byrjar  næsta  ár  á  m  á  n  u  d  a  g 

Þess  vegna  er  sífelt  kvik  á  samkomulagi  vikudaga  og 
mánaðardaga.  Og  þess  vegna  spyr  nú  maður  raann: 
»Hvaða  mánaðardagur  er  í  dag?«  Og  þá  er  oftast  farið 
og  »gáð  i  AImanakið«,  því  nú  kunna  fáir  að  finna 
sunnudagabókstaf  og  telja  á  fingrum  sér.  Er  svo  um  það, 
sem  margt  annað,  að  vitið  er  horfið  úr  höfði  fólks  i  há- 
lærðar  bækur.  Það  köUum  við  mentunarframfarir.  Sunnu- 
dagsbókstafur  (eða  stafir)  hvers  árs  stendur  að  vísu  í 
Almanakinu;  árið  1915  cr  hann  C.  En  fæstir  vita  hvað 
það  C  merkir,  og  er  þó  ofur  einfalt  mál. 

Sunnudagsbókstafirnir  (vikustafirnir)  eru  sjö: 
A  B  C  D  E  F  G 
1    2   3   4    5  6    7. 
Við  byrjum  á  ííýársdag  —  byrjum  á  A  —  og  liöfum  upp 
þessa    7    stafi,    upp   aftur  og  aftur,  árið  á  enda,  einlægt  i 
:Sömu  röð :  A  B  C  D  E  F  G.    Janúar  byrjar  þá  á  A,  októ- 
ber   líka,    en   Mai  fær  B  að  upphafsstaf,  Ágúst  C,  Febrii- 


268  Um  íslenzka  timatalið. 

ar,  Marz  og  Nóvember  D,  Júní  E,  September  og  Des- 
ember  F  og  Apríl  og  Júlí  G. 

í  Fingrarími  Jóns  Arnasonar  varð  eg  að  læra  12  vís- 
ur  til  að  muna  þetta^)  —  en  nú  hefi  eg  gert  mér 
þessi  stef: 

Janúar  og  Október 
A-ið  fá  i  lið  með  sér, 
Mai  einum  B  ið  ber. 

C-ið  Ágúst  eignum  vér, 
i  áttir  þrennar  D-ið  fer: 
Febrúar,  Marz  og  IS'óvember. 

Júni  fengið  E-ið  er, 
F-ið  lendir  segi  eg  þér 
i  September  og  Desember. 

G-ið  hleypur  —  heyrðu  mér  — 
hleypur  April  —  gáðu  að  þér  — 
inn  i  Júli  ætlar  sér. 

Ekki  er  nú  lipurt  þó  kveðið  sé,  en  þar  með  er  vandinn 
leystur :  Á  hverju  ári  falla  allir  Sunnudagarnir  vitanlega 
á  sama  staf,  nema  hlaupár  sé,  þá  er  einn  stafur  fyrir 
Sunnudagana  til  f ebrúarloka  en  annar  (næsti  á  u  n  d  a  n 
i  stafaröðinni,  þannig:  B  A;  D  C;  F  E;  A  G;  C  B;  E  D;. 
G  F)  fyrir  hina  alla  sem  eftir  fara.  jSTúna  1915  er  Sunnu- 
dagsstafurinn  C;  þá  veit  eg  að  3.  janúar  er  Sunnudagur,. 
því  eg  tel  á  fingrum  mér 

A  B  C 

1   2  3; 
og   eg    veit   þá   líka  að  t.  d.  4.  april  er  Sunnudagur,  því 
upphafsstafur  aprilmánaðar  er  G;  tel  eg  þvi: 

G  A  B  0 

12   3   4; 
og  þá  veit  eg  að  5.  er  mánadagiM-,  að  II.  er  aftur  Sunnu- 
dagur  0.  s.  frv.  —  Þetta  gæti  hvert  barnið  lært,  ef  reynt  væri 


')  Fgr.  bls.  161-63. 


Um  íslenzka  timatalið.  269 

^ð  kenna^).  Árið  1912  var  hlaupár  og  sunnudagsstafirnir 
G  F;  hvaða  dagur  viku  var  þ  á  4.  apríl?  Gr  gildir  til 
febrúarloka,  F  úr  því;  apríl  á  G  að  upphafsstaf  (sbr. 
visuna  »G-ið  hleypur «);  eg  tel  þá: 

G  A  B  C  D  E  F 

12   3    4   5    6  7 

og  finn  að  7.  april  er  sunnudagur,  og  þá  er  4.  april  fimtu- 
dagur.  Þetta  er  barnaleikur  —  ef  maður  veit  rétt 
sunnudagsbókstaf  ársins,  sem  um  ræðir.  En  Almanökin 
okkar  hafa  stundum  verið  rugluð  i  ríminu ;  eg  hef  e  k  k  i 
leitað,  en  rekist  á  þessar  skekkjur:  Árið  1881  segir 
Almanakið  sunnudagsbókstafi  D  C  —  átti  að  vera  B ;  ár- 
ið  1882  segir  alm.  gyllinistalið  X  —  átti  að  verall;  árið 
1888  gleymdu  þeir  hálærðu  herrar  sumaraukanum!; 
það  var  þó  leiðrétt  næsta  ár.  »Sjálfs  er  höndin  holIust«. 
Til  að  finna  samfarir  vikudaga  og  mánaðadaga  i 
gamla  og  nýja  stíl,  þarf  það  eitt  til  að  hafa  upp  á  sunnu- 
dagsstaf  ársins,  sem  um  er  fengist.  En  viti  maður  sunnu- 
dagsstafinn,  þáer  þar  að  auki  auðfundin  s  u  m  a  r  - 
koma  og  vetrarkoma  bæði  i  gamla  stil  og  nýja  stil. 
Þess  vegna  verður  mér  svo  skrafdrjúgt  um  þetta  megin 
Mriði  i  tímatalsfræðum  okkar. 

Fundinn  sunnu-  í  þeirri  ágætu  bók  Dr.  Jóns  Þorkelssonar, 
dagsbókstafur.  Ártiðaskránum,  er  skrá  yfir  sunnudagabók- 
stafi  i  gamla  stil,  alla  leið  frá  1000  til  16992). 
I  Fingrariminu  er  skrá  yfir  sunnudagabókstafi  i  nýja  stil 
frá  1600  til  2000^).  í  þvi  kveri  er  líka  ágæt  aðferð  til 
að  finna  stafina  á  fingrum  sér,  og  er  það  i  s  I  e  n  z  k  að- 
ferð,  sem  Jón  biskup  fann  upp*).  í  gamla  stíl  var  vand- 
inn  miklu  minni,  því  að  þá  komu  stafirnir  sífelt  i  sömu 
röð  á  hverjum  2  8  árum,  og  var  það  nefnd  »sólaröld«. 
En  nú  i  nýja  stil  tekur  hver  stafarás  yfir  400  ár;  það 
kallar  Jón  biskup  sólaröldstærri.*) 

^)  s,l)r.  Fgr.  VI.  og  VIII.  kap. 

')  Art.  bls.  IX. 

»)  Fgr.  bls.  200-217. 

*)  Fgr.  IV.  kap. 


270 


Um  íslenzka  tímatalið. 


Fingrarím  hans  er  enn  víða  til;  þar  geta  menn  lært 
konstina  að  finna  sunnudagsbókstafi  i  nýja  stil  á  flngr- 
um  sér. 

Hér  set  eg  t  a  1  n  a  f  o  r  m  á  1  a  sem  eg  hefl  samið  mér; 
þeir  eru  fljótlærðir  og  auðreiknað  eftir  þeim. 


1)     Gamli  still:     S  =  10  —  I __l 

[  7 


S  =  Sunnudagstalið  1—7  (=  A— G),  sbr.  bls.  267, 

x  =  ártalið, 

Í19l 
h  =  h  e  i  1  a  ú  t  k  o  m  a  n,  t.  d. :   K-  L  =  4 ; 

IQKSl 

h  =  478  o:  afgangi  slept  ef  nokkur  er. 

^l     -5- 

Í9l 

— I  a  =  0;    -y-  a  =  2  o :  h  e  i  1  u  útkomunni  er  slept,. 

en  tekinn  afgangurinn,  ef  nokkur  er. 


a  =  a  f  g  a  n  g  u  r  i  n  n,  t.  d. 


Dæmi:     Arið  1000;  x  =  1000  og  þá  er 


10 


iooo+|if5K 


10  — 4  =  6  =  F 


En  árið  var  hlaupár  (4  gengu  upp  í 
1000)  svo  að  janúar  og  febrúar  höfðu 
7  (=  G),  því  sunnudagast.  g  a  n  g  a 
jafnan  í  öfugri  röð. 

Árið    1000   hafði   þvi  G  F.     For- 

málinn  segir  seinni  staflnn,  ef  hlaupár  er.     Þetta  er  lauf- 

léttur  brotalaus  reikningur. 


*) 

4)  1000 
250 

7)  1250 

178 
4 

afgangs. 

Um  islenzka  tímatalið. 


271: 


Annað  dæmi:     Árið  1241 


S  =  10  — 


1241 

+ 

124l1 
l4    jh 

7 

■•) 


=  10  —  4  =  6 


')    4)  1241 

-l-310(lafg.slept. 


7)1501 
221 

4  afgangs. 


og 

ái 

'ið 

ekki 

hlaupár, 

því      4 

gengu 

ekki 

upp. 

Arið 

12  4  1    hafðí 

þvi 

F. 

Mi 

var 

Snorri 

Stur 

luson 

veginn  2o.  sept.  1241;  hvaða  dag 
viku  var  það?  »F-ið  lendir,  segi  eg 
þér,  i  september  og  desember« ;  september  á  F  að  upp- 
hafsstaf;  1.  sept.  124  1  var  þá  sunnudagur,  úr  því  að 
sunnudagsbókstafur  ársins  var  F,  og  1  +  7  =  8,  8  +  7  =  15, 
15  +  7  =  22;  8.,  15.  og  22.  sept.  voru  hka  sunnudagar;. 
23.  sept.  var  því  mánudagur.  Ef  fermingarbörnin 
okkar  geta  ekki  áttað  sig  á  svona  auðveldum  reikningi,. 
þá  eru  þau  ekki  fermingarfær. 

2.)    Nyi  still.     Úrfelling    hlaupársdaga    á  aldamótuni- 
gerir  vikureikninginn  durlitið  umsvifameiri. 

X 


S  =  20  — 


X  + 


a  +  (c-16) 


16] 


a  1  d  a  talið    (núna  1 9) ;    önnur  tákn  söm  og  i  gamla  - 
stils-  formálanum. 
Dæmi:     Árið  1879: 


S  =  20 


.8™+(íf!),.''' 


a_^(18— 16)**) 


18—16 


*)    4)  1879 

+469(3afg.slept) 

7)  2348 

335 

3  afgangs. 

**)  18—16  =  2. 

^^^MD^-o 

=  20  — 
Úr  þessum  19 


3+2  —  0  =  19. 
varpa  eg  V  burtu,  o^ 


tekst  2var;  19  —  14  =  5  =  E,  sem  þá 
er  stafur  ársins  1879.  Þegar  útkom- 
an  verður  hærri  en  7,  skal  jafnan 
deila  henni  með  7  og  marka  af- 
ganginn. 

Nú    dó    J  ó  n    S  i  g  u  r  ð  s  s  0  n    7. 


272  Um  islenzka  tímatalið. 

des.    1879.      Hvaða   dag    viku    var   það?     Vísan  segir  að 
desember  eigi  F  að  upphafsstaf;  cg  tel 

F  G  A  B  C  D  E 
12   3    4   5    6    7 
og   finn    að  7.  des.  var  sunnudagur.     Jón  forseti  andaðist 
sunnudaginn    7.    des.  1879.     Mér  dettur  ekki  í  hug  að  gá 
i    almanakið    frá    því    ári ;    þessi    einfaldi    reikningur    er 
óyggjandi. 

Þessir  f  o  r  m  á  1  a  r  eru  líka  miklu  fljótlærðari  en  gömlu 
aðferðirnar  í  rímbókunum  okkar.  Þess  vegna  hefi  eg 
tekið  þá  upp,  enda  þótt  eg  hafi  aldrei  gleymt  gömiu  þul- 
unni:  Bestar  Ástir  Greiðir  Friðar  Engill«  o.  s.  frv.  —  og 
öllu  sem  þar  til  heyrir.^) 

Hér  lík  eg  máli  mínu  um  útlenda  tímatalið  í  gamla 
stíl  og  nýja  stíl,  eða  »AImanaksárið«,  sem  við  nú  segjum. 
Gyllinitölin,  tunglkomureikningar  og  Páskareikningar  eiga 
ekkert  skylt  við  forna  íslenzka  timatalið  og  þarf  því  ekki 
hér  að  greiða  sundur  alla  þá  flækju. 


Islenzka     Við  íslendingar  búum  enn   í  dag    við    tvenns- 

tímatalið.    konar  tímatal :    Almanaksárið   og  okkar 

forna    m  i  s  s  e  r  i  s  t  a  1,    og   teljum  þá  jafnan  í 

vikum,    en    ekki    mánuðum;    höfum    við   26   vikur  í 

hverju    misseri,    sumri    og   vetri,    og  verður  þvi  árið 

okkar  364  dagar  (7  X  52  =  364) ;  en  sólárið  er  365  dagar 

5  st.  48  mín.  46  sek.,  sem  fyr  var  sagt;  bætum  við  hall- 

ann  með  því,  að  auka  viku  við  sumarið  okkar,  ýmist  með 

4  eða  5  ára  miUibiIi;  þá  viku  köllum  við  sumarauka. 

Almanaksárið    er   1  i  k  a   of   stutt ;  það  er  365  dagar ; 

það  er  leiðrétt  með  hlaupársdögunum,  er  degi  bætt  við  4. 

livert  ár,  en  sú  viðbót  þó  feld  niður  3var  á  hverjum  400  ár- 

um  (i  nýa  stíl)  og  þvi  áður  lýst.     í  400  »almanaksárum« 

verða   þá  dagarnir  400  X  365  +  100  —  3  =  146097,  en  það 

>eru  20871  vikur  og  verða  úr  þvi  400  íslenzk  ár  (52  vikna) 


')  Fgr.  bls.  111—117. 


Um  íslenzka  tímatalið.  278 

4-71  vika.  Þess  vegna  höfum  við  nú  komið  þvi  lagi  á, 
að  hafa  71  sumarauka  á  hverjum  400  árum  og  láta  ým- 
ist  liða  5  ár  i  milli  (45  sinnum)  eða  4  ár  (26  sinnum). 

Þetta  viknatal  höfum  við  enn  í  dag  i  almanökun- 
um  okkar  og  eftir  þvi  er  enn  farið  i  öllum  búskapar- 
háttum. 

I  okkar  islenzka  ári  er  nú  um  þrent  að  ræða:  1)  vik- 
ur  —  2)  mánuði  —  3)  misseri. 

islenzka  Flestar  —  eða  allar  —  fornþjóðir  höfðu  tekið 
vikan.  upp  7  daga  vikuna,  langa  löngu  fyrir  íslands- 
bygð.  A  Bretlandseyjum  var  hún  þá  gamal- 
kunn  og  þaðan  kom  fjöldi  landnámsmanna  og  þeir  margir 
af  keltnesku  kyni,  en  Keltar  höfðu  verið  'kristnir  öldum 
saman  áður  ísland  bygðist. 

Við  búum  enn  i  dag  við  þrenns  konar  vikur: 
1)  s  u  n  n  u  d  a  g  s  V  i  k  u  r,  sem  allar  byrja  á  sunnudegi, 
—  2)  sumarvikur,  sem  byrja  á  fimtudegi,  og  —  3) 
vetrarvikur,  sem  byrja  á  föstudegi,  að  a  1  þ  y  ð  u  - 
t  a  1  i,  en  á  laugardegi  i  Rimbeglu  og  hennar  börnum, 
»rimunum«  og  »almanökunum«.  Og  þetta  veldur  engum 
vandkvæðum  og  heflr  aldrei  gert;  þjóðin  heflr  lifað  við 
þessar  þrenns  konar  vikur,  svo  lengi  sem  elztu  menn 
muna,  svo  langt  sem  sögur  ná.  Við  vitum  engar  sönn- 
ur  á  því,  að  sunnudagavikurnar  hafi  verið  ókunnar  hér 
á  landi  i  heiðni ;  en  a  1 1  a  r  1  i  k  u  r  benda  til  þess  að  þær 
hafi  verið  hér  alkunnar  frá  þvi  á  landnámstíð,  því  það  er 
víst,  að  allmikill  fjöldi  af  því  fólki,  sem  hingað  fluttist 
heflr  alist  upp  við  sunnudagavikurnar. 

Mönnum  heflr  orðið  tiðrætt  um  n  ö  f  n  i  n  á  vikudög- 
iinum. 

Það  er  víst  að  elztu  mentaþjóðir  höfðu  i  upphafl  e  n  g- 
in  nöfn  á  vikudögunum,  kölluðu  þá  blátt  áfram  fyrsta, 
annan,  þriðjadag  o.  s.  frv.  En  snemma  var  tekið  að 
kenna  þá  við  merkistjörnur  (Sól,  Tungl,  Marz,  Merkúr, 
Jupiter,  Venus,  Saturnus)  eða  goð  þau,  sem  þær  voru 
^ignaðar. 

18 


274  Um  islenzka  tímatalið. 

Það  er  nú  vist  að  germanskar  þjóðir  tóku  margar  upp 
þennan  sið  —  eftir  Rómverjum,  segja  menn  —  en  þær 
eignuðu  þá  dagana  s  i  n  u  m  goðum.  Hitt  er  óvíst  hversu 
8  n  e  m  m  a  sá  siður  barst  k  N  o  r  ð  u  r  1  ö  n  d,  að  gefa  ö  1 1- 
u  m  vikudögunum  nöfn.  Við  vitum  e  k  k  i  hvort  þeir  höfðu 
nokkur  nöfn  eða  engin  i  Noregi  á  landnámstíð,  en  það  er 
víst,  að  þá  höfðu  þeir  hlotið  skírnina  á  Bretlandseyjum. 
Þau  fornu  dagaheitin  haldast  enn  i  öðrum  málum  (enskU;, 
norsku,  dönsku  o.  fl.)  og  eru  þessi: 

Enska:    Norska  og  Danska: 

Sunnudagur  Sunday  Söndag 

Mánadagur  Monday  Mandag 

Týsdagur  Tuesday  Tirsdag 

Óðinsdagur  Wednesday        Onsdag 

Þórsdagur  Thursday  Torsdag 

Frjádagur  Friday  Fredag 

Laugardagur  Saturday  Lö(ve)rdag. 

En  við  vitum  e  n  g  a  r  sönnur  á  því,  að  öU  þessi  daga- 

nöfn  hafi  borist  hingað  með  landnámsmönnum,  eða  siðar  á 

öldum;    það   má  vel  vera  að  alþýða  manna  i  Noregi  hafí 

ekki  tekið  þau  fyr  en  e  f  t  i  r  íslandsbygð,  og  þá  gátu  þau 

orðið  alsiða  þar  án  þess  að  ganga  i  tízku  hér;  við   vit- 

um  engar  sönnur  á  þvi  að  Týsdagur,  Oðinsdagur 

eða  Þórsdagur  hafi  verið  a  1  g  e  n  g  heiti  h  é  r  á  landi 

þegar  Jón  biskup  á  Hólum  Ogmundsson  (1106— 1121)  bann- 

aði    þá    hindurvitni    að    kenna   dagana    við  heiðin  goð^). 

Þessi  þrjú  nöfn  sjást    ekki    í   íslenzkum    sögum  eða 

lögum,    en  þau  koma  fyrir  i   N  o  r  e  g  s  konungasögum  og 

n  0  r  s  k  u  m  fornlögum. 

Elztu  íslenzku  daganöfnin,  sem  við  vitum,  eru 
þessi: 

Sunnudagur,    Drottinsdagur. 
Annar  dagur  (viku),  Mánadagur. 
Þriðji  dagur  (viku). 
Miðvikudagur. 


»)  Aþ.  1914,  bls.  121. 


Um  islenzka  tímatalið.  275- 

F  i  m  t  i  d  a  g  u  r  (v  í  k  u). 

F  r  j  á  d  a  g  u  r. 

Laugardagur,  Þvottdagur. 

Þetta  eru  o  k  k  a  r  fornu  dagaheiti,  þau  elztu  sem  vi^ 
vitum  ura  hér  á  landi;  þau  ganga  Ijósura  logum  i  is- 
1  e  n  z  k  u  m  fornritum. 

Nú  er  það  ætlan  min,  að  e  f  t  i  r  kristnitöku  hafi  f  s- 
lenzkir  menn  tekið  upp  á  þvi,  sumir  hverjir,  að  kalla 
þriðja  dag  Týsdag,  Miðvikudag  Óðinsdag  og  firata  dag 
Þórsdag  —  að  dæmi  a  n  n  a  r  a  þjóða,  en  þá  hafi  okkar 
góði  biskup  tekið  í  taumaua  og  bannað  þá  tilgerð  og  menn 
svo  látið  af  því  nýjabrumi.  Við  vitum  engar  sönnur  á 
því,  að  a  1  þ  ý  ð  a  manna  hafi  nokkurntíma  kallað  sunnu- 
daginn  drottinsdag,  eða  laugardaginn  þváttdag.  En  það^ 
er  víst  að  föstudagsheitið  er  frá  klerkum  koraið  og  harla 
liklegt  að  sá  dagur  hafi  áður  heitið  frjádagur  hér  í  al- 
þýðutali,  þvi  að  f  r  j  á  d  a  g  s  heitið  hélst  langalengi  eftir 
daga  Jóns  Ögmundssonar  þrátt  fyrir  boð  hans  og  bann;. 
það  finst  t.  d.  i  Sturlungu  oftsinnis. 

Islenzkir  Framan  í  hverju  íslenzku  almanaki  segir  svo 
mánuðir.  ura  islenzka  timatalið :  »í  yzta  dálki  til  hægri 
handar stendur hið  forna  islenzka  tima 
tal.  Eftir  þvi  er  árinu  skift  i  12mánuði 
þrítugnætta  og  4  daga  umfram,  sem  ávalt  skulu 
fylgja  þriðja  mánuði  suraars;  i  þvi  er  aukið  viku  5.  eða 
6.  hvert  ár  i  nýja  stil ;  það  heitir  suraarauki  eða  lagning- 
arvika«  (Alraanak  1915,  4.  bls.). 

Þetta  er  b  ó  k  ra  á  1,  koraið  úr  göralura  rimtölura.  Það- 
er  ekki  alþýðutal,  það  er  e  k  k  i  timatal  islenzka 
þ  j  ó  ð  a  r  i  n  n  a  r,  og  hefir  a  1  d  r  e  i  verið.  Eg  gat  aldrei 
komið  þessuni  SOnættu  mánuðura  inn  i  raitt  alþ^^ðuhöfuð^ 
á  unga  aldri.  Og  nú  er  mér  orðið  Ijóst  að  þeir  hafa  al- 
drei   verið    annað  en   dauður   bókstafui    hér  á  landi^)  — 


^)   Prófessor   E.  Bríem  styrkti  mig  svo  i  þeirri  trú,  að  eg  gat  ekkr 
stilt  mig  um  að  „rannsaka  ritningarnar". 

18* 


27fi  Um  islenzka  tímatalið. 

kenning  lærðra  manna,  kenning,  sem  íslenzk  alþýða  hefir 
alla  tið  virt  að  vettugi.  Þeim  er  lýst  i  Rimbeglu  og  það 
í  elzta  kafla  hennar,  sem  ritaður  er  um  1200;  þeirra  er 
getið  a  f  t  a  n  við  e  i  1 1  handrit  af  kristnirétti  forna  — 
eitt  af  mörgum.  Það  handrit  er  frá  13.  öld.  í  Snorra 
Eddu  koma  loks  nöfn  á  þeim  öllum,  en  flest  þau  nöfn 
hafa  aldrei  fest  rætur^).  Ari  fróði  minnist  og  á  þrítug- 
nættamánuði,  sem  síðar  mun  sagt. 

Litum  í  skjöl  og  skrif  að  fornu  og  nýju,  lagaboð,  sög- 
ur,  árbækur,  annála  og  ártiðaskrár,  og  við  flnnum  þess 
alls  engin  dæmi  að  nokkur  viðburður  sé  kendur  við  15. 
■dag  Þorra,  16.  dag  Góu,  17.  dag  tvímánaðar,  18.  dag 
Skerplu,  19.  dag  Hrútmánaðar,  20.  dag  Gormánaðar  eða 
30.  dag  Ýlis.  —  Slikt  timatal  heflr  a  1  d  r  e  i  verið  notað 
hér  á  landi;  þess  eru  alls  engin  dæmi,  mér  vitanlega.  Það 
•er  bersýnilegt,  að  þessir  30-nættu  mánuðir  eru  uppfundn- 
ing  okkar  vitru  og  margfróðu  kennimanna  á  12.  og  13. 
öld;  þeir  hafa  ekki  séð  sér  fært  að  kenna  íslenzkri  al- 
þýðu  að  nota  »kirkjumánuðina«  (janúar,  febrúar  o  s.  frv.), 
sem  voru  og  eru  afar  ruglingslegir;  heflr  svo  hugkvæmst 
að  prýða  gamla  islenzka  timatalið  (misseratal  og  viknatal) 
með  þessum  skipulegu  30nættu  mánuðum;  þeir  hafa  ef- 
laust  fundið  þeirra  getið  í  fornritum,  þvi  bæði  Persar  og 
Egiptar  höfðu  tiðkað  30-nætta  mánuði^)  og  aukanætur. 
Og  svo  skrifuðu  þeir  ósköpin  öll  um  þessa  mánuði  sina 
(Rimbegla).  En  islenzka  þ  j  ó  ð  i  n  lét  sér  fátt  um  flnnast. 
Hún  hélt  trygð  við  sitt  gamla  timatal,  misseratal  og 
vikna,  en  lærði  þó  brátt  i  viðbót  messudaga  af  klerk- 
unum,  og  tók  í  bréfum  og  öðrum  skrifum  að  miða  við 
þ  á,  en  ekki  mánuðina,  hvorki  þá  »meiri«  (Jan. — Des.) 
né  þá  »minni«  (þá  30-nættu).  En  i  lögum  og  landsvenj- 
um  hélst  viknatalið  óbreytt,  og  helzt  að  mestu  leyti  enn 
1  dag.  Þess  vegna  ættum  við  að  stryka  yflr  þennan  »yzta 
dálk  til  hægri  handar«  1  Almanakinu  okkar.  Hann  er 
^inkis  nýtur  og  hefir  alla  tið  verið  svo. 

*)  Aþ.  1914,  bls.  V. — VII;  þar  era  allar  nafngiftirnar. 
»)  G.  Br.,  bls.  170  og  176. 


Uin  islenzka  tímatalið.  277 

Lítum  í  okkar  fornfrægu  lög  (Grágás) ;  þ  a  r  má 
sjá  »hið  forna  íslenzka  tímatal« ;  þar  er  alt  miðað  við 
V  i  k  u  r  og  m  i  s  s  e  r  i  og  sjaldan  minst  á  m  á  n  u  ð  i  og 
þá  bersýnilega  ávalt  átt  við  4  vikna  mánuði.  Og  flettum 
»fornbréfasafninu:<  okkar  (Diplomatarium  Islandicum);  þar 
sjáum  við  að  allur  f jöldinn  af  islenzkum  fornbréfum 
er  dagsettur  eftir  messudögum^)  örfá  eftir  kirkjumánuðum 
(Jan.— Des.)  og  enginn  »11.  dag  Einmánaðar«  eða  því 
um  líkt. 

Og  þetta  hélzt  langt  fram  yfir  siðaskiftin,  Þjóðin  tók 
aldrei  upp  30-nættu  mánuðina,  og  kirkjumánuðina  (alma- 
naksmánuðina)  lét  öll  a  1  þ  ý  ð  a  manna  ónotaða  fram  á 
18.  öld. 

Engu  að  siður  hefir  íslenzka  þ  j  ó  ð  i  n  á  öllum  öldum 
kunnað  að  nefna  m  á  n  u  ð  i.  Það  er  enn  i  dag  alsiða 
hér  á  landi  að  kalla  4  vikur  mánuð,  og  2  vikur 
hálfan  mánuð,  og  þ  a  ð  hefir  verið  íslenzkur  þjóðar  siður 
frá  öndverðu,  líklega  siðan  á  landnámstið. 

í  fornu  og  nýju  íslenzku  tímatali  (alþýðu- 
tali)  eru  4  vikur  kallaðar  mánuður  —  islenzk- 
ur  mánuður.  Þessir  íslenzku  4  vikna  mánuðir  blasa  vi^ 
manni  i  elztu  löggjöf  landsins.  Og  þeir  eru  enn  á  hvera 
manns  vörum,  þrátt  fyrir  rímbeglu,  rímin  og  »almanökin«. 
Þegar  við  segjum  »mánaðartíma«,  þá  skilur  hver  maður, 
að  átt  er  við  4  vikna  tíma,  og  eins  að  átt  er  við  2  vikur,  ef 
sagt  er  »að  hálfum  mánuði  liðnum«.  Þetta  er  enn  föst 
landsvenja. 

En  lítum  nú  í  lögin  fornu,  á  fáein  dæmi: 

1)  Ef  menn  eiga  skóga  saman  og  vill  annar  skifta 
skóginum    »þá   scal    hann    fara   til  heimilis  þes  manz,  er 


0  t.  d  :  „11  nottam  epter  Laurencias  Messo"  (1282),  Dl.  11"^; 
midvllíudag  hin  nesta  epter  Micliaelis  messa  (1371),  DI.  III  ^'^^;  „Jacobs- 
messu  aptann"  (1405),  DI.  III'*^';  „Drottinsdaginn  næstan  epter  allra 
heilagramessu"  (1426)  DI.  IV "°;  „Midvikvdagenn  i  nivvikna  favstv"^ 
(1437),  DI.  IV  ^°«;  „Næsta  dag  epter  allra  heilagra  messv"  (1510),  DI 
VIIP32;  „Inventio  sancte  crucis  um  vored"  (1521),  DI.  VIII '";  „Kross- 
messu  um  haustið"  (1521),  DI.  VIII  «2». 


278  Um  islenzka  timatalið. 

ihann  vill  scoge  scipta  við,  oc  finna  hann  at  male  x  i  i  i  i 
mottom  fyrr,  oc  nefna  ser  vatta  at  því,  at  hann  stefnir 
lionom  heim  .Np  ávico  frestetil  scogar  sciptis  þa 
er  i  i  i  j  V  i  c  o  r  e  r  o  a  f  s  u  m  r  i  eða  fyrr«.  Dragist  skift- 
in  fram  yfir  þennan  tíma,  þá  skulu  þau  bíða  hausts  »oc 
seal  eigi  fyrr  þa  scipta  scogenom  en  eftir  helge  þa  er 
i  i  i  j  V  i  c  o  r  1  i  f  a  s  u  m  a  r  s  aðr« '). 

2)  »Ef  menn  eigo  ij  eða  flere  afrett  saman,  oc  scolo 
þeir  reka  fe  sitt  i  afrett  c  r  v  i  1  j  v  i  c  o  r  c  r  o  a  f 
s  u  m  r  e«^) 

3)  »Þat  er  oc  at  menn  scolo  einkynt  hafa  ft'.  sitt  alt 
nema  hros  þ  a  e  r  v  i  i  j  v  i  c  o  r  e  r  u  a  f  s  u  m  r  e«^) 

4)  Eigi  scolo  rettir  fyrr  vera  e  n  i  i  i  j  v  i  c  o  r  1  i  f  a 
•sum  ars«*). 

5)  »Va!'þing  scolo  þeir  eigi  eiga  síðarr  cn  v  i  v  i  c  o  ]• 
s  e  a  f  s  u  m  r  i  er  lokit  er  sócnarþingi  Várþiiig  scal  e  i  g  i 
fyrr  vera  enn  iiii  se  af  sumri  cr  þeir  coma  til«^). 

6)  Um  a  1  þ  i  n  g  i  segir  svo : 

»Goþar  aUir  scolo  koma  til  þings  V.  d  a  g  v  i  k  u,  e  r 
X.  vikur  erv  af  sumri«,  og  »þinghcyiendr  scolo 
koma  enn  v.  d  a  g  v  i  k  v  til  þings^) 

7)  »Lögsogo  maðr  a  up  at  segia  .  .  .  m  i  s  s  c  r  i  s 
t  a  1,  oc  sva  þat  e  f  m  e  n  n  s  c  o  1  o  c  o  m  a  f  ý  r  r  t  i  1  a  1  - 
þ  i  n  g  i  s  e  n  n  x.  v  i  c  o  r  e  r  o  a  f  s  u  m  r  o,  oc  tina  imbro- 
daga  halld  oc  fösto  iganga,  oc  skal  hann  þctta  allt  mæla 
íit  þinglavsnum*''). 

8)  Um  leiðarþingin  sogir  svo: 

»Leið  scal  eigi  vera  síðarr  enn  diottins  dag  þann  er 
laugardaginn  aðr  1  i  f  a  v  i  i  i  v  i  c  o  r  s  u  m  a  r  s,  cnda  skal 
eig'i  leið  vera  fyrr  enn  x  i  i  i  i  n  æ  t  r  e  r  o  f  r  a  a  1  þ  i  n  g  i. 


')  Sthb.  Landbrigðaþ.  XXXV. 

')  Stlil).  Lanilbr.  XXXVIL     Það  er  enn  i  liéraðslögiim  viöaálandi 

hér,  aö  reka  f-]<al  geldfé  á  afrétt  þegar  8  vikur  eru  af  siimri. 

^)  Sthb.  bls.  479 

*)  Sthh.  Landbr.  XXXIX.         ')    Kgb.  I.  96. 

«)  Kb.  L  bls.  43-44 

')  Kb.  I.  bls.  209. 


Um  islenzka  tímatalið.  279 

En  leið  scal  engi  vera  scemr  enn  dagstundar  leið,  oc  eigi 
lengr  en  ii  nátta  leið«^). 

9)  »En  fimti  dagr  vikv  scal  vera  fyrstr  í  sumri; 
þaþan  skal  telja  iij  m  a  n  u  ð  r  x  x  x.  n  á  1 1  a  oc  nætr  iiij 
til  miðsumars  En  fra  miþio  sumri  skal  iij  manuþr  xxx 
iiatta  til  vetrar.  Lavgar  dagr  scal  fyrstr  vera  i  vetri; 
enn  þaþan  fra  scolo  vera  vi.  manuðr  xxx  natta  til  sum- 
ars ;  enn  x  vikvr  scolo  vera  af  sumri  er  menn  koma  til 
alþingis«2).  —  Þessi  ummæli  um  30  nátta  mánuði  standa 
aftast  í  kristinna  laga  þætti  i  konungsbók.  En  næst  þar 
á  undan  er  grein,  sem  heitir:  »18.  Nymæli.  kuan- 
fang  manna«.  Siðasta  greinin  heitir  svo :  »19.  M  i  s  s- 
e  r  i  s  t  a  1«.  Hún  stendur  e  k  k  i  i  neinu  öðru  handriti  af 
kristinna  laga  þætti,  og  eru  þó  mörg  til. 

Af  þessu  tvennu  er  augijóst  að  greinin  um  misseris- 
tal  er  v  i  ð  b  ó  t  og  liefir  ek  k  i  staðið  i  kristnirétti  Þorláks 
og  Ketils,  elstu  uppskriftum  af  honum.  Nú  er  hvergi 
annarsstaðar  minst  á  þessa  30  nættu  mánuði  í  Grágás  — 
bara  á  þessum  eina  stað,  i  viðbót  aftan  við  þetta  eina 
handrit  af  kristinnalagaþætti.  Og  hvergi  nokkursstaðar 
ev  lagasetningin  miðuð  við  þessa  xxx  nættu  mánuði,  svo 
að  ótvírætt  sé.  Þess  vegna  vitum  við  engar  sönnur  á  því, 
að  þetta  timatal  —  30  nættir  mánuðir  —  hafi  nokkurn 
tima  verið  leitt  i  lög  á  landi  hér  á  þjóðveldistimunum;  en 
sjáum  allar  likur  benda  til  þess,  að  það  hafi  e  k  k  i 
verið  lögboðið,  hafi  aldrei  verið  annað  en  fræðikerfi  lærðra 
manna,  og  ekki  komið  upp  f yr  en  e  f  t  i  r  daga  þeirra 
Þorláks  (f  1133)  og  Ketils  (f  1145).  Nú  vitum  við  að  á 
12.  öld  voru  uppi  ýmsir  ágætir  tölvitringar  hér  á  landi; 
má  þár  til  nefna  Sæmund  fróða  (f  1133),  Ara  fróða  (f 
1148),  Bjarna  tölvisa  (f  1173)  og  Stjörnu  Odda  (uppi  á  12. 
öld).  Er  þeim  mönnum  trúandi  til  þess  að  hafa  tekið 
upp  þetta  mánaðakerfi  i  stað  kirkjumánaðanna  i  rimfræð- 
,um    sínum.      En    frá  þeim  er  komið  alt  það  bezta  i  Kím- 


')   Kb.  I.  bls.  111. 
«)   Kb.  I.  bls.  37. 


280  Um  islenzka  tímatalið. 

beglu  —  alt  það  islenzka.  Víst  er  um  það,  að  við 
vitum  engar  minstu  líkur  til  þess,  að  30  nættir  mánuðir 
haíi  komið  til  orða  hér  á  landi  fyr  en  á  12  öld.  Þess  er 
vert  að  minnast  um  Stjörnu-Odda^  að  próf.  Eirikur  Briem 
hefir  nýlega  athugað  »Oddatölu«  og  fundið,  að  athuganir 
Odda  á  gangi  sólar  eru  svo  réttar,  að  furðu  vekur,  og  er 
þó  mest  um  vert  að  Oddi  hefir  fundið  sjónarþvermál  sól- 
arhvels  mjög  nærri  sanni,  en  á  öllum  miðöldum  var  þver- 
mál  sólarhvels  talið  þrefalt  meira  en  réttu  gegnir^).  Er 
Oddi  þar  langt  á  undan  útlendum  vísindamönnum  og  á 
sér  —  nú  loksins  —  víst  frægðarorð  í  sögu  stjörnufræð- 
innar. 

Dæmin  úr  Grágás  bera  Ijósan  vott  um  viknatal- 
i  ð.  En  af  þeim  má  lika  marka,  að  heildarbragur  hefir 
verið  á  hverjum  fjórum  vikum,  og  þær  þá  nefndar  mán- 
uður,  og  er  það  í  fullu  samræmi  við  þá  venju,  sem  e  n  n. 
helzt  á  landi  hér.  Við  segjum  »mánaðartíma«  =  4  vikur,, 
og  »hálfsmánaðartíma«  =  2  vikur.  En  við  segjum  að* 
jafnaði  »8  vikur  af  sumri«,  eða  »8  vikur  af«,  ea 
miklu  sjaldnar  »mánuð  af  sumri*  eða  »2  mánuði  af  sumri«. 
A  eg  hér  við  þær  málsvenjur,  sem  eg  ólst  upp  við  1 
Norðurlandi. 

Það  kemur  líka  fyrir  á  stöku  stöðum  í  Grágás,  a^ 
nefndir  eru  »mánuðir«;  og  skyldi  enginn  ætla  að  þar  sé 
átt  við  30  nætta  mánuði ;  þar  er  eflaust  átt  við  þá  gamal- 
kunnu  islenzku  mánuði  —  4  vikna  mánuði  —  eins  og 
enn  gerist  og  gengur  i  íslenzku  alþýðutali. 

10)  »Ef  menn  eigo  land  saman,  oc  vill  maðr  orca 
landz  deildar  ....  ef  buar  sia  eigi  1  o  g  s  c  i  p  t  i  með  ocr 
inn  V' ta  dag,  þann  er  i  i  i  i.  v  i  c  o  r  e  r  o  a  f  s  u  m  r  e,  o  c; 
garðlags  ef  hann  vill  þat  láta  fylgia«^). 

»Ef  maðr  vill  beiða  garð  lags  annan,  þa 
scal    hann   hefia   vpp    heimstef no  ....    Amiðil    anna 


*)  B.  M.  Ólsen:  Um  Stjörnu-Odda  og  Oddatölu  i  Afmælisriti 
fræðafélagsins  til  Dr.  phil  Kr.  Kálund.  Kh.  1914.  Sbr.  einnig  Rt.  bls. 
50,  neðanmáls.     Próf.  B.  M.  Ó.  ætlar  Oddatal  ritað  um  1150. 

=•)    Kb.  II.  bls.  86-87. 


Um  íslenzka  tímatalið.  28Í 

scal  lög  garð  gerða;  en  vár  avnn  er  til  þess 
er  manaðr  er  af  sumre,  en  garð  önn  siþan  ii. 
manaðr;  þa  er  hey  önn  aðra  ii  manaðr,  enn  þa 
log  garðz  önn  enn  efsta  manað  sumars«^). 

»Hvar  sem  maðr  hittir  fe  annars  manns  ilande  því 
er  hann  a  at  varðveita,  oc  scal  hann  sagt  hafa  monnom 
til  a  xiiii  náttom  enom  næstomer  hann  veit. 
Ef  hann  heíir  f  eet  til  þess  er  manaðr  er  af  vetri 
eða  lengr,  þa  skal  hinn  lata  honom  uppi  fulgo  slica  sem 
bvar  meta  at  vert  er«2). 

Það  leynir  sér  ekki  i  þessum  lagaboðum  að  »manaðr« 
merkir  4  vikur.  Að  vísu  er  augljóst  að  »váiönn,  4  vikur 
+  garðönn,  8  vikur  -j-  heyönn,  8  vikur  +  loggarðsönn, 
4  vikur,  verða  samtals  24  vikur  og  vantar  þá  2  vikur 
upp  á  sumarið;  þær  tvær  vikur  ætla  eg  að  sé  »mið- 
sumarsskeiðið  «,  sem  bráðum  kemur  til  tals. 

Við  vitum  að  nú  á  dögum  heíir  a  1  þ  ý  ð  a  manna  eng- 
in  nöfn  á  þeim  gömlu  islenzku  mánuðum^),  öðrum  en  »Út- 
mánuðunum* ;  þá  köllum  við  Þorra,  Góu  og  Einmán- 
uð.  Tvímánuður  er  nefndur  á  stöku  stöðum  i  forn- 
sögum  (t.  d.  Grettissögu  og  Harðarsögu).  En  þess  sjást 
engin  merki,  að  önnur  mánaðaheiti  haíi  tiðkast  i  islenzku 
a  1  þ  ý  ð  u  máli,  hvorki  að  fornu  eða  nýju.  Nú  er  það  að 
vísu  svo,  að  rimfræðingum  hefir  tekist  á  miðöldum  að 
venja  íslenzka  alþýðu  á  það  að  telja  þessa  mánuði  sína 
(útmánuðina)  30  nætta.  En  Rímbegla  ber  þess  Ijósan  vott- 
inn,  að  þeir  hafa  verið  4  vikna  mánuðir  að  alþýðutali 
fram  yfir  1300  ef  ekki  lengur,  enda  er  svo  enn  i  dag  að 
aldrei  er  talað  um  annað  en  *1.  viku  þorra«,  »miðgóu«, 


')  Kb.  n.  bls.  89-91  og  Sthb.  bls.  450;  i  Sthb.  stendur  „garð- 
1  a  g  s  ö  n  n".     Er  auðsætt  að  hér  er  ekki  um  m  á  n  a  ð  a-nöfn  að  ræða. 

2)  Kb.  II.  bls.  157,  sbr.  Sthb.  bls.  232;  i  Sthb.  stendur  „ii 
m  a  n  a  ð  r  ". 

^)  Hins  vegar  er  það  forn  og  ný  íslenzk  venja,  að  kenna  ýmsa 
tima  árs  við  þau  höfuðstörf  sem  þá  eru  unnin.  V  i  ð  segjtim  t.  d.:  „um 
sauðburðinn",  „um  fardaga",  „um  fráfærur",  „i  kauptíðinni",  „um  slátt- 
inn"  („túnasláttinn"  og  „eDgjasláttinn"),  „um  réttaleytið",  „um  fengju- 
timann",  „á  haustvertiö",  „vetrarvertið",  „vorveitiö"  o.  sv.  fr. 


-.282  TJm  islenzka  tímatalið. 

>A  3.  viku  einmánaðar«  o.  sv.  fr.  Og  i  Rímbeglu  segir  á 
einum  stað,  þar  sem  verið  er  að  lýsa  »bókmánuðun- 
u  m<  —  sem  sé  þeim  30  nátta: 

»Manuder  ero  þeir  nefnder,  er  efri  ero  i  vetri :  þ  o  r  i 
ok  g  o  i  og  e  i  n  m  a  n  u  d  u  r,  enn  þeir  ero  eigi  sam- 
færir  iialldner  vid  bokmanadi  (o:  30  nátta) 
cnnadrer,  erhiei-erotallde r«^)  —  vitanlega  af 
því,  að  alþýða  heíir  þá  haldið  fnst  við  forna  venju,  að 
telja  4  vikur  i  hverjum  þessara  þriggja  mánaða. 

Mjög  margt  flcira  raætti  til  tína  um  islenzku  mánuð- 
ina.     En  þetta  verður  að  nægja  i  svipinn  —  til  umhugsunar. 

Er  þá  loks  að  gcta  þess  hvernig  viknatalinu  er  hátt- 
iið  og  mánaða. 

Við  segjum  nú  »i  3.,  4,  13,  20.,  24  viku  sumars« 
-eða  »vetrar«.  Þó  segja  margir  enn  i  dag  »þegar  3  vikur 
lifa  sumars«  »vilíu  fyrir  vetur«,  »3  vikum  fyrir  sumar- 
mál«;  algengt  mál  cr  það,  að  segja  »3  vikur  af«,  »12 
vikur  af«,  »í  16.  vikunni« ;  »miðvikudaginn  9  vikur  af 
:Sumri«,  »sunnudaginn  i  11.  viku  vetrar«;  við  segjum  enn 
»mánuð  af  sumri«  og  »mánuði  fyrir  vetur«  (ekki  »2 
mán.«);  við  segjum  »í  1. — 2.-3.  viku  þorra,  góu,  einmán- 
.aðar«,  »i  miðþorra«,  »í  miðgóu«  (ekki  »í  14.  — 16  ...26 
viku  vetrar«). 

Fyr  á  tímum  var  það  föst  venja  að  helminga  sumar 
og  vetur  og  telja  vikurnar  i  fyrra  helmingi  frá  síðustu 
misseraskiftum,  en  til  næstu  misseraskifta  úr  því.  Þá 
var  sagt:  »líðr  á  sumarit  til  átta  vikna«  (NJála)  =  þar 
til  8  vikur  lifðu  sumars;  »var  Rútr  heima  til  sex  vikna« 
(Njála),  »cr  mánuðr  lifir  vetrar«  (Grágás).  En  nú  kemur 
að  því,  sem  mér  virðist  vandast  úr  að  ráða:  Hér  á  landi 
hefir  að  fornu  og  nýju  verið  talaö  um  »mitt  sumar«  og 
»miðjan  vetur«,  »hásumar«  og  »hávetur«. 

I  fornritum  koma  einnig  fyrir  orðin  »miðsumarsskeið« 


^)  Rt.  l)ls.  139,  sbr.  Rymbegla.  Havniæ  ITöO;  þar  steadur  í  fyrir- 
:«ögn  þessa  kap. :  „Um  misseri  islendsk,  þria  manaði  sem  eru 
islendskum    cgenlegii". 


Um  islenzk.i  tímatalið.  283 

og  »miðsvetrarskeið«.  Þessi  heiti:  *miður  vetur«  og 
»miðsvetrarskeið«  eru  rjett  á  borð  við  »miður  aftan«  og 
»miðaftanskeið«. 

Það  er  nú  hugboð  mitt  af  ýmsum  ástæðum,  sem  hér 
er  ekki  rúm  að  ræða,  að  13.  og  14.  vika  sumars 
hafi  borið  nafnið  m  i  1 1  s  u  m  a  r  eða  m  i  ð  s  u  m  a  r  s- 
s  k  e  i  ð,  en  13.  o  g  14.  v  i  k  a  v  e  t  r  a  r  heitið  m  i  ð  u  r 
vetur,  miðsvetraskeið,  eða  öðru  nafni  jól. 

Víst  er  um  það,  að  jól  voru  forðum  (í  heiðni)  haldin 
siðar  en  nii  gerist  og  stóðu  hálfan  mánuð,  eða  13  daga 
(sjá  t.  d.  orðin  J  ó  1  og  h  ö  k  u  n  ó  1 1  i  orðabók  Guðbrand- 
ar  Vigfússonar).  En  þá  verður  alt  skiljanlegra  forna  tal- 
ið  á  vikum  og  mánuðum,  ef  svo  hefir  verið  talið,  sem  hér 
er  getið  tilog  lagningarvikunni  skotið  inn  »að  miðju  sumri«. 

Hefir  það  þá  verið  þessu  likt. 

Sumar: 

1.  vika  sumars 

2.  —        — 


o.     — 
4.     — 


•   Vorannir  (vár^nn). 
Mánuður  (4  vikur)  af  S.  )  löndum  skift,  skógi  skift. 


5.  vika  sumarsl    ^^,  ,  . 
6     —       _      I   ^^^þing. 

7.  —       —      )  Fardagar 

8.  —        — 

2  mánuðir  (8  vikur)  af  S  )  fé  rekið  á  afrétt. 

9.  vika  sumars 

10.  —        —      1   Alþingi 

11.  —        —      j  til  999.  1  ,  ..,^_|»fyrri«  vika. 

}  Alþmgifra  1000  I      ,«     . 

12.  —        —  j       í'    ö  I  »siðari«  — 

3  mánuðir  (12  vikur)  af  S. 

»fyrri«    miðsumarsvika  (?)  1    Mitt^sumar,  miðsumarsskeið. 
»siðari«  miðsumarsvika(?)  J  (14  nætur). 


284 


Um  islenzka  tímatalið. 


3  mánuðir  (12  vikur)  til  vetrar  (12  vikur  lifa  sumars), 

12.  vika  fyrir  vetur 

11.     —       —        —  Leiðar-^)  Heyannir. 

10.     —       —       —  þing.  Slátturinn. 

9.     —      —        — 

Tvimánuður 

2  mán.  til  vetrar  (8  v.  lifa  sumars)    l'  {=  tveir  mánuðir). 

8.  vika  fyrir  vetur 

5.     —      —      — 


Mánuður  til  vetrar. 
4.  vika  fyrir  vetur 

efsta  vika  sumars 


Réttir. 


Vetur: 

1.  vika  vetrar 

2.  —       — 

3.  —       — 

4.  —        — 

Mánuður  (4  vikur)  af  vetri. 


5.  vika  vetrar 

6.  —       — 

7.  —        — 

8.  —       ~ 

2  mánuðir  (8  vikur)  af  vetri. 


9.  vika  vetrar 

10.  —       — 

11.  — 

12.  —        —      ^ 
3  mánuðir  (12  vikur)  af  vetri. 


(»Ylir«). 


')  Engilsaxar  kölluðu  tvo  sumarmánuðina  1  i  ð  a  (œrre  líða,  æftera  láða)r 


TJm  islenzka  timatalið. 


285 


fyrri     vika 
siðari    vika 


Jól,  miður  vetur,  miðsvetrarskeið. 


3  mánuðir  (12  vikur)  til  sumars. 
12  vikur  til  sumars 
11      —     —       — 
10     —     —       — 
9     —     —        - 


Þ  o  r  r  i. 


2  mánuðir  (8  vikur)  til  sumars. 

8  vikur  til  sumars' 

7     _    _       _ 

6     —    —       — 
5     —     —       — 


G  ó  a  (Gói). 


(Einn)  mánuður  til  sumars.  (Jafndægur). 

4  vikur  til  sumars 

3     —     —      — 

2     —     —      — 
efsta  (siðasta)  vika  vetrar 


Einmánuður. 


Islenzkt        Það  er  misseristal  að  2  misseri  heitir  ár;  það 
misserístal.      er  sumar  og  vetur. 

Nú  »varðar  mest  til  allra  orða  |  Undirstað- 
an  sé  réttleg  fundin«.  Og  hér  er  undirstaðan  skýr 
og  glögg.  Hún  er  sú,  að  íslendingar  hafa  frá 
þvi  er  sögur  hefjast  miðað  allasínalifn- 
aðarháttu  og  atvinnulöggjöf  við  viknatal, 
i  sumri  og  vetri,  og  jafnan  haft  þvi  sem 
næst  mánaðarbil  (i  minsta  lagi)  milli  jafndæg- 
ursávorogsumarkomu. 

Þetta  má  rekja  í  fljótu  bragði: 

Siðan  n  ý  j  i  s  t  í  1 1  gekk  i  lög  (1700)  hefir  sumarkom- 
an  oltið  á  19.-25.  april.  En  jafndægur  fellur  á  21. 
marz.  MiUi  jafndægurs  og  sumarkomu  verða  þá  28  næt- 
ur  i  minsta  lagi,  en  i  mesta  lagi  34  nætur.  Og  sumar- 
koman  er  auðfundin,  ef  maður  veit  sunnudagsbókstaf  árs- 


286 


Um  islenzka  timatalið. 


ins  og  þá  líka  vetrarkoma,  því  að  vetur  kemur  á  sama^ 
dag  í  október  og  sumarið  i  april,  nema  þegar  sumar  cr 
aukið,  þá  viku  siðar.  En  hér  er  gert  að  vetur  komi  á 
föstudag. 

Þvi  var  áður  ]ýst  hvernig  íinna  má  sunnudagsstafi, 
En  eftir  þeim  fara  nú  —  í  nýja  stil  —  misseraskiftin,  semi 
hér  segir: 

Misseraskifti   i   Nýja   stil. 


Sunnudagsstaflr^) 
Sumarkoma  (á  fimtud.) 
Vetrarkoma  (á  föstud.) 


E  D 

2423 
24I23 


C  B 
22|21 
22!21 


A  G 
20' 19 
20|26 


A* 
20 

21 


april 
október. 


Hér  má  sjá  að  s  u  m  a  r  a  u  k  i  v  e  r  ð  u  r  þ  a  u  á  r^ 
sem  hafa  sunnudag  á  G. 

Þegar  stafurinn  er  A  og  hlaupár  næsta 
ár  (GF)  þá  er  líka  sumarauki  (þá  glldir  A*) ;  eru 
þau  ár  kölluð  rimspillisár  og  verða  ýmist  3  eða  4  á 
hverri  öld  i  nýja  stíl. 

Mönnum  hefir  jafnan  —  mér  og  öðrum  —  hætt  til  að* 
gleyma  rimspillisárunum.  Þess  vegna  hefi  eg  gert  mér 
talnaformála  til  að  finna  misseraskiftin  i  nýja  stil  og 
gamla  stíl.  Hefi  eg  rekið  mig  á  það,  að  í  nýja  stil 
er  kominn  upp  nýr  rímspillir,  sem  ekki  ber  a& 
höndum  nema  einu  sinni  á  hverjum  400  áruray 
sem  sé  þegar  99.  ár  aldar  er  með  A,  en  100.  árið  ekki 
hlaupár^);  þá  ætti  að  vera  sumarauki  (99.  árið),  af  því  4 
ganga  upp  i  næsta  ártali,  en  verður  ekki,  af  því  hlaup- 
ársdegi  er  þá  slept,  aldamótaárið  (sbr.  bls.  265).  Þetta 
kom  fyrir  1899,  i  fyrsta  sinni,  og  ber  ekki  aftur  við' 
fyr  en  2299.  —  Þá  eru  formálarnir: 

Sm  =  19+^^^^ 


S  m.  =  mánaðardag  i  april  á  sumardag  fyrsta. 
S  =  Sunnudagstalið,  1 — 7  (A— G). 


*)  Á  hlaupárum  er  vitanlega  farið  eftir  siðara  stafnum  (sbr.  bls.  268)  r 
^)  hefir  ekki  G  F,  heldur  ö  —  og  því  samarauka. 


Um  islenzka  tímatalið. 


287.: 


F  y  r  s  t  a  d  æ  m  i :    Nú,  1  9  1  5,  er  S  =  3  (C);  þá  er 
^3  +  7' 


Sm  =  19  + 


a=  19  +  3  =  22.  apríi. 


Annað  dæmi:     1916;  S  =  l  (B  A) 

Sm.  =  19  +  l-j-^l  a  =  19  +  1  =  20.  april. 

Þ  r  i  ð  j  a  d  æ  m  i :     1917  ;  S  =  7  (G) 
7  +  7' 


Sm.  =  19  + 


a  =19  +  0=  19.  april. 


Vetrarformálinn  er  umsvifameiri  vegna  »lit1a« 
og  »stóra«  rímspillisins. 

4   a 


Vt.  =  19  +  S  +  7 

.  3  S  ^ 
A  =  aldatal  (núna  19). 
T  =  tugatal  (núna  1.5). 
S  =  sunnudagstalið  1—7  (A— G). 
Fyrsta  dæmi:     1915;  S  =  3  (C); 

^] 
4    a 


(T  +  l)(^ 

a 

l              300 

Vt.  =  19  +  3  +  7 


3X3 
=  19  +  3  +  0  —  0  =  22.  október. 
Annað  dæmi:     1911;  S  =  l  (A). 


Vt.  =  19  +  1  +  7 


11] 
4ja 

13X1J 


=  19  + 1  +  7  X  1  —  0  =  27.  október. 
Þá  var  rimspellisár. 
Þriðja   dæmi:    1899;  S=l  (A): 


V=  19  +  1  +  7 


í9 


h— 7 


(99+1)  1^-^:1)  a 


3X1 


300 


=  19 +  1  +  7X1  —  7X1  =  20 +  7  —  7  =  20.  okt. 
Þá    var    »r  í  m  spi  11  is -spi  llir«    —  og  verður  nú 
útkoman  af  siðasta  lið  ávalt  =  0  þangað  til  2299,  þá  verð- 
ur  hann  aftur  =  7,  og  þar  næst  2699  o.  sv.  fr. 


288 


Qm  islenzka  tímatalið. 


Það  má  segja,  að  þessir  formálar  séu  meira  til  gam- 
^ns  en  gagns,  en  þó  eru  þeir  fljótlærðari  en  Fingrarims- 
aðferðirnar. 

Misseraskifti  i  gamla  stil. 

Það  er  víst,  sem  siðar  segir,  að  frá  þvi  á  1 2.  öld  fóru 
misseraskiftin  eftir  þessari  reglu. 


Sunnudagsstafir 
Sumarkoma  (á  fimtud.) 
Vetrarkoma  (á  föstud.)  ^) 


C  B 

A 

d 

F 

E 

D 

E* 

1514 

13 

12 

11 

10 

9 

10 

1514 

13 

12 

11 

10 

16 

17 

apr. 
okt. 


á   D,  en  lika  ( —  Rim- 
á  E  og  hlaupár  (með 


Hér  má  sjá  að  sumarkoman  lék  á  9.— 15.  april,  en 
vetrarkoman  á  10. — 17.  okt.  (11.— 18.  ef  vetur  er  talinn 
koma  á  laugardag).  Þá  var  jafnan  sumarauki 
þegar  sunnudagur  var 
spillir  — )  þegar  hann  var 
D  C)  á  eftir. 

En  hér  er  margs  að  gæta. 

Það  er  þá  fyrst,  að  í  gamla  stíl  var  jafndægrið  á  sí- 
feldu  undanhaldi,  svo  að  bilið  milli  vorjafndægurs  og  sumar- 
komu  fór  sivaxandi  —  hægt  og  hægt.  Um  það  er  áður 
rætt  (sjá  bls.  265).  Var  þá  sagt  frá  því,  að  45  f.  Kr.  þeg- 
ar  gamli  stíll  hófst,  var  vorjafndægur  24.  marz,  en  færð- 
ist  aftur  um  full  2  dægur  (sólarhring)  á  hverjum  128  ár- 
um.     Má  finna  jafndægrið  eftir  þessum  einfalda  formála: 

r45  +  X 


Jd.  =  24 


128 


X  =  ártalið.     Dæmi 


Arið   7  23  var  jd.  =  24  — 


[45  +  723 


128 


=  24—6  =  18.  marz. 


Árið  1582  var  jd. 


24 


45  +  1582] 
128       J 


=  24—12  9V'i28  =  11  ^Vi28  =  11.  marz. 
Brotinu  slept  í  þessum  reikningi.   Af  þessu  er  Ijóst,  að  frá 
t.  d.  1107  til  1619  hefir  bilið  milli  vorjafndægurs  og  sum- 
arkomu  aukist  um  4  daga. 


*)   að  alþýðutali  —  1  Rimbeglu  degi  siðar  (á  laugardag). 


Um  íslenzka  timatalið.  2ö9 

Þá  cr  annað:  Við  eigum  ýras  göraul  rímíöl,  sem  til 
€ru  i  liandritum  frá  13.  cg  14.  öld ;  það  elzta  er  taliö 
skrifað  um  120Ö  og  er  eitt  af  okkar  allra  elztu  handritum. 
{Það  cr  í  Cod.  1812  4to.  í  Konungsbókhlöðu).  Annað  ber 
nafnið  B 1  a  n  d  a  (A.  M.  625  4to.);  öllum  hefir  þeim  snemraa 
verið  safnað  í  eina  heild  og  kölluð  R  i  m  b  e  g  1  a.  Er  það 
sú  ólæsilegasta  bók  sem  til  er  á  islenzka  tungu,  endalaust 
sambhind  af  viti  og  vitleysum,  ágætum  íslenzkum  fróðleik 
og  numustu  útlendum  hindurvitnum  ;  og  i  r  i  m  r  e  i  k  n- 
i  n  g  u  n  u  m  æ  g  i  r  ö  1 1  u  s  a  m  a  n,  g  ö  m  1  u  o  g  (þá) 
n  ý  j  u,  ú  1 1  e  n  d  u  o  g  i  n  n  1  e  n  d  u. 

Nú  er  ekki  um  að  villast,  að  i  þessari  »Blöndu«  er 
yfirlcitt  talað  um  misseraskiftin  íslenzku  á  þann  hátt  sem 
hér  var  lýst,  að  sumarkoma  leiki  á  9. — 15.  apríl,  en  vetr- 
arkoma  á  1 1  .  —  18.  október  —  á  I  a  u  g  a  r  d  ö  g  u  m.'  Og 
þaðan  cr  komin  sú  kenning,  að  vetur  hafi  ávalt  komið  á 
laugardag,  frá  því  í  hciðni  og  fram  undir  1500;  þ  á  er 
getið  um  vetrarkomuna  á  f  ö  s  t  u  d  a  g').  Nú  stendur  ýmis- 
legt  i  þcssum  forna  samtíningi,  sem  ekki  kemur  heim  við 
þetta  misseristal,  sem  eg  ætla  að  kenna  við  eitt  höfuðrim- 
ritið  forna,  B  I  ö  n  d  u,  og  i<alla  »BIöndutaI«.  Hafa 
þau  ummæli  verið  dæmd  ómerk  eða  afbökuð-).  Annað  er 
það  að  íslenzk  a  I  þ  ý  ð  a  h  c  f  i  r  u  n  d  a  n  f  a  r  n  a  r  a  I  d  i  r 
á  V  a  1 1  t  a  1  i  ð  v  e  t  u  r  k  o  m  a  á  f  ö  s  t  u  d  a  g ;  og  við  vit- 
um  cngar  sönnur  á  því,  að  a  I  þ  ý  ð  a  n  —  þjócin  öll  — 
hafi  nokkurn  tíma  haldið  vetrarkomu  tá  laugardag;  og  við 
sjáum  lika  hversu  ólíklcgt  það  er  að  alþýðan  hafi  á  mið- 
öldum  farið  að  flytja  vctrarkomuna  af  laugardcgi  li  föstu- 
dag,  andstætt  kenningum  rimfræðinganna.  Eg  hefi  oft  átt 
tal  um  þetta  við  minn  hciðraða  vin,  próf.  Eirík  Briem. 
Hefir  Iiann  brýnt  fyrir  mcr,  að  það  sé  óhugsandi  cf  al- 
þýða    hefði    til    forna    Iialdið  vetrarkorau  á  laugardag,  að 


1)   Aþ.  1914  bls.  V. 

^)  Próf.  B.  M.  "Ólsen  teliir  vist  (i  riti  sínii  til  Kálnnds,  sem  nefnt 
■Yar),  að  liöfundar  þeirra  rímrita,  sem  til  eru,  hafi  haft  fyrir  sér  eldri 
jrimtöl,  skrifuð  á  12.  öld.     Rimreglurnar  gátu  hreyzt. 

19 


290  Um  islenzka  feímatalið. 

hún    þá    alt    í  einu  á  miðöldum  hefði  hlaupið  með  vetur- 
inn  á  föstudag. 

Nú  hefi  eg  verið  svo  lánsamur,  að  rekast  á  s  a  n  n- 
a  n  i  r,  hverja  af  annari,  fyrir  því,  að  vetur  var 
talinn  koma  á  föstudag,  jafnt  aflærðum 
s  e  m  1  e  i  k  u  m,  f  r  a  m  á  1  2.  ö  1  d,  o  g  m  i  s  s  e  r  i  s  t  a  1- 
inu  þá  háttað  nokkuð  á  annan  veg  en  siðar 
g  e  r  ð  i  s  t.  Er  bezt  að  segja  hverja  sögu  eins  og  hún 
gengur:  Eg  var  að  blaða  í  Kimbeglu  og  rakst  á  þessa^ 
setningu  —  i  elzta  handritinu  (frá  þvi  um  1200): 

I.  lóla  dagr  scal  vesa  i  enne  ellepto  mko  vetrai\ 
hvemge  dag  sem  hann  er  i  viko^  oc  sua  þa  er  rim- 
spiller  es.^). 

Eg  sá  að  menn  hafa  kallað  þetta  vitleysu  og  vís- 
að  i  miklu  yngra  handrit  —  i  Blöndu ;  þar  stendur : 

Jola  dagur  skal  vera  i  enne  xi  viko  vetrar,  hvenge 
dag  sem  hann  er  i  viko,  nema  hann  se  föstu  dagh  eða 
þvat  daghy  þa  er  hann  i  tiiindu  viko^  ok  sva  þá  er  rim- 
spiller  er-). 

Mér  datt  i  hug  að  reikna ;  fann  þá  strax  að  þ  e  1 1  a 
innskot  ervitleysa:  Jól  eru  á  laugardag  þegar 
sunnudagur  er  á  C,  en  þá  kemur  veturinn  eftir  Blöndu- 
tali  16.  okt.  (á  laugardag)  og  þá  fellur  10.  vika  vetrar  á 
18. — 24.  desember,  svo  jól  verða  þá  laugardaginn  i  11. 
vikunni  —  ekki  i  »tiundu  viko«.  Hitt  er  þó  rétt^ 
að  þegar  jól  falla  á  föstudag,  er  sunnudagur  á  D  og  vet- 
ur  eftir  Blöndutali  1  7.  o  k  t.  og  10.  vikan  þá  19.— 25.  des. 
—  jólin  í  10.  viku 

Þá  tók  eg  til  og  reiknaði  hvernig  vetrarkomu  yrði 
að  vera  háttað  ef  jól  skyldu  ávalt  vera  i  11.  viku  vetrar,. 
eins  og  elzta  rimtalið  segir ;  fann  þá,  að  þ  a  ð  g  e  t  u  r  þ  vr 
a  ð  e  i  n  s  g  e  n  g  i  ð,  e  f  v  e  t  u  r  i  n  n  k  e  m  u  r  á  föstudag 
og  leikur  á  1  0. — 1  6.  o  k  t.  Af  gömlum  barnsvana  var 
eg   fljótur   að    finna  á  fingrum  mér  og  i  huga  minum,  að» 


»)  Rt.  bls.  21. 

»)    Rt.  §  29.  i  AM  625. 


Um  islenzka  tímatalið.  291 

ætti  þetta  svona  að  vera,  þá  yrði  rímspillingin  að  lenda 
ásumarkomunni,  þá  yrði  hún  að  velta  á  8. — 15. 
april,  og  aukavikan  þá  koma  —  i  reikningnum  — 
framan  við  sumarið  —  þegar  það  kæmi  8.  april.  Og 
nú  fann  eg  hverja  »vitj|-eysuna«  á  fætur  annari,  sem  allar 
koma  heim  við  þetta  merkilega  forna  misseristal.  Þetta 
hefi  eg  fundið: 

I  e  1  z  t  a  rímtalinu  stendur  á  öðrum  stað: 

II.  »Þat  er  misserestal  at  .ii.  missere  heiter  ár,  þat 
er  vetr  oc  sumar.  Scal  sumar  koma  eigi  ne^r  Mario 
messo  af  fqsto  heldr  en  Xiiii  nottom  epter  oc  eigi 
fyrr  en  einni  nott  oc  XX*^,  oc  scal  enn  fimte  dagr 
fyrstr  i  sumre«^). 

Mariumessa  (nú  köUuð  Boðunardagur  Mariu)  er 
25.  marz,  »14  nottom  epter«  verður  8  april ;  »einni 
nott  oc  xx«  eftir  verður  15.  aprll.  Kemur  heim  við  Jóla- 
setninguna.  Það  verður  á  hlaupári,  þegar  sunnudagur  er 
á  D  C,  þ  á  verður  Mariumessa  á  fimtudag  (^^/g)  og  þá 
»scal  sumar  koma«  »14  nottom  efter«,  sem  sé  fimtudaginn 
8.  apríl;  eg  hefi  fundið  að  þá  kemur  alt  heim  hvert  ár 
við  annað,  ef  svo  er  talið. 

Þessi  merkilega  setning  um  sumarkomuna  helzt  óbreytt 
í  Blöndu2).  En  i  öðru  handriti  er  XIIII  breytt  i  lö^).  Þá 
er  enn  eitt: 

III.  »  Viku  skal  þa  vid  sumar  leggia  er  drottins  dagr 
er  á  de  ok  lons  dagr  a  midviku  degi  i  mitt  þing  nema 
hit  8.  ar  solar  alldar^  þa  er  drottins  dagur  er  a  't 
ok  Jons  messa  er  a  þridia  deigi  viku,  skal  pa  vid 
sumar  leggia  anat  arit  epter.  Lidur  lons  dagr  ifer 
midviku  dag  a  fimta  dag  viku  ok  skál  lons  dagr 
þa  vera  i  ondvert  þing  ok  skal  þa  midvikudag  a 
þing  rida«*). 

Þetta    er    ein    sú    allra   fióknasta  rímreffla    sem   til  er 


1)  Cod.  1812,  bls.  19. 

"")  Rt.  §  26  i  AM  625. 

«)  Rt.  §  3  i  AM  624. 

*)  Rt.  §  133  i  AM  624. 


19** 


í?^2  Um  islenzka  timatalið. 

í  íslenzkum  rímtölum.  Hún  cr  bersýnilcga  afarforn ;  má 
vera  að  hún  sé  eitthvað  afbökuð,  en  þó  er  það  ekki  víst. 

M  e  g  i  n  r  e  g  1  a  n  er  þessi :  Þ  e  g  a  r  J  ó  n  s  d  a  g  u  r 
(Jónsmessa  —  24.  júní)  er  »a  midviku  degi  i  mitt 
þing«,  þá  skal  leggja  viku  við  sumarið.  Þetta 
var  heldur  en  ekki  hæg  regla  fyrir  lögsögumanninn,  sem 
átti  að  segja  upp  misseristal  að  þinglausnum;  og  það  kem- 
ur  heim,  að  þegar  sunnudagur  er  á  D  (»Drottins  dagr  er  á 
de«)  þá  er  Jónsmessa  á  miðvikudag,  og  þá  kom  sumariö 
9.  apríl  í  gamla  stíl  —  hka  eftir  Blöndutali,  og  þá  hófst 
alþingi  fimtudaginn  18.  júní  (10  vikur  af),  svo  Jónsmcssa 
varð  miðvikudag  í  mitt  þing;  og  var  þá  hafður  sum- 
arauki  —  líka  eftir  Blöndutali. 

En  —  svo  kemur  u  n  d  a  n  t  c  k  n  i  n  g  i  n   f  r  á  r  e  g  1- 
unni  og  hún  kemur  ekki  heim  við  Blöndutal;  verður 
þá    fyrst    að    líta   á   sólaldarár  og  sunnudagsstafi ;  sumar- 
koman  var  i  gamla  stíl  þannig: 
B  A     5.  ár  sólaldar        SamkvæmtBlöndutali  er 

—  s  u  m  a  r  a  u  k  i    ( —    Rímspill- 

—  i  r  — )   8.    á  r    s  ó  1  a  1  d  a  r    þegar 

—  stafurinn  cr   E;    kemur  þá  sumar 
D  C*  9.          —  10/4  en  vetur  ^Vio  (sjá  bls.  288 )  og 

—  er   Jónsmessa    á    þriðjudegi.      En 

—  hér  segir,   að  »skal  þa  vid  sumar 

—  leggia  a  n  a  t  a  r  i  t  e  p  t  e  r«,  sem 
sé    9.    árið;    fer    þá.    svo:     8.    ár: 

sumar  ^"/4,  vetur  '%o;  9.  ár:  sumar  ^/^,  vetur  ^Vio-  Það 
er  undantekningin  frá  reglunni,  þvi  9.  árið  er  Jónsmess- 
an  e  k  k  i  á  m  i  ð  v  i  k  u  d  ag  í  mitt  þing,  heldur  á  f  i  m  t  u- 
degi  (hefir  liðið  yfir  miðvikudag  á  fimta  dag  viku).  Þetta 
kemur  alveg  heim  við  I)  og  II).  En  þá  cr  endirinn  eftir 
og  kemur  ekki  heim  0:  »ok  skal  Jóns  dagr  þa  vera  í 
ö  n  d  V  e  r  t  þing  og  skal  þa  m  i  d  v  i  k  u  d  a  g  á  þing 
rida«.  Jónsdagur  er  í  öndvert  þing  eftir  Blöndutali 
þegar  sunnudagsbókstafur  er  D  C,  þvi  sumar  kemur  þá 
eftir  því  tali  1^/4  og  alþing  hefst  þá  á  Jónsmessudag  ^^/c ; 
<en   það  varekkísiðuraðríðaáþingfyren 


A 

5. 

G 

6 

F 

7. 

E* 

8. 

C* 

9. 

B 

10. 

A 

11. 

G 

12. 

Um  ísleuzka  tímatalið.  293- 

f  i  m  t  u  d  a  g  i  n  n  1  0  v  i  k  u  r  a  f  (sbr.  bls.  278).  Annað- 
hvort  er  nú  þessi  endir  yngri,  ósamræm  viðbót  við  það- 
sem  undan  var  sagt,  eða  þá  að  það  hefir  átt  sér  stað 
einhvern  tima  i  þessu  forna  tali  að  riða  elcki  á  þing  fyr 
en  m  i  ð  V  i  k  u  d  a  g  i  n  n  i  11.  vikunni  (siðasta  daginn  — 
ekki  fimtudaginn,  fyrsta  daginn)  rímspillis  árin  þegar  sum- 
arið  kom  ^/^  Og  þ  n  er  þetta  alt  keiprétt  hvað  við  aim- 
að  og  öll  setningin  vönduð  og  mjög  viturleg  rimregia.  En 
þessi  síðasta  skýring  er  laus  tilgáta  mín.  Það  er  ein  sönn- 
miin  fyrir  sumarkomu  8.  april,  að 

IV.  Vallanesartíðaskrá  telur  að  al- 
þ  i  n  g  i  h  e  f  j  i  s  t  i  f  y  r  s  t  a  1  a  g  i  1  7.  j  ú  n  i^),  en  það- 
kemur  lieim  við  sumarkomu  8.  april. 

V.  I  H  e  1  g  a  f  e  11  s  íá  r  t  i  ð  a  s  k  r  á  stendur :  a  p  r  í  l^ 
»8.  s  u  m  a  r«2). 

Þá  er  enn  eftir  ein  vciga  mesta  sönnunin  fyrir  þessu 
forna  misseristali ;  hana  hef  eg  fundið  í  íslendingabók  Ara 
fróðn,  og  þess  vegna  hefir  prófessor  E.  Briem  i'áðið  mér 
að  kalla  það  A  r  a  t  a  1,  og  mun  eg  gera  það  úr  þcssu. 
Ari  scgir: 

VI.  »at  rétto  tali  ero  í  huerio  áre  .v.  dagar  en& 
fiórþa  hundraþs,  (o:  5  +  3  X  120)  ef  eigi  es  hlaup- 
íír,  en  þá  einom  fleira,  en  at  qro  tali  verþa  iiii;^ 
en  þd  es  aycxc  at  qru  talí  et  siaunda  huert  at  vico^ 
en  engo  at  hino.  pá  verþa  vii  qr  saman  iamnlöng  at 
huqrotueggia,  en  ef  hlaupór  verþa  ii.  á  niiþli  þeirUy. 
es    auka  scal^  þd  þarf  auca  et  sétta«^). 


')  Art.  bls.  VI.  ocr  133. 
^)  Árt.  bls.  V  og  84. 


^)    Ib.    bls.    8.    NB.    „siauuda  (7.)  huert"  merkir  að  ')  ár  skuli  líða 
milli,  og  „et  sétta"  merkir  að  4  ár  skiili  liöa  milli,  þannig : 
ir:     1.— 2.— 3.-4.-5— 6.— 7.         |     ár:     1.— 2.— 3.— 1.-5.-6. 


I 

sumar-  sumar- 

auki.  auki. 


I  I 

sum.Tr-  sumar- 

auki.  auki. 


Þannig  töldu  latínulæröir  menn  i  þá  tið. 


294  Um  islenzka  timatalið. 

Þessi  síðasta  setning  er  full  sönnun  fyrir  því,  að 
Blöndutal  hefir  ekki  verið  komið  ítizku 
þegar  Ari  reit  íslendingabók,  því  að  í 
B  1  ö  n  d  u  t  a  1  i  v  e  r  ð  a  e  i  n  u  s  i  n  n  i  j'i  h  v  e  r  r  i  s  ó  1- 
a  r  ö  1  d  2  h  1  a  u  p  tá  r  m  i  II  i  s  u  m  a  r  a  u  k  a.  E  n  þ  a  ð 
k  e  m  u  r  a  1  d  r  e  i  f  y  r  i  r  i  þ  v  i  e  1  d  r  a  t  a  1  i  n  u,  þ  á 
e  r  s  u  m  a  r   v  a  1 1  á  8. — 1  5.  a  p  r  í  1 

A  hverri  sólaröld  (28  árum)  í  gnmki  stíl  urðu  sömu 
iDreytingar  á  vikustöfum  og  misseraskiflum.  Þcs.s  vegna 
hefi  eg  gert  mér  sólaldarskrá  og  má  oftir  hcnni  finna 
misseraskiftin  í  gamla  stíl,  bæði  eftir  Blöndutali  og  Ara- 
.tali.  En  sólaldarár  eru  auðfundin:  Árið  i  c.  Kr  var  10. 
.ár  sólaldar  (sunnudagur  á  B);  þessvegna  er  sólaldan'irið  = 

r^8~h-    ^^^^^*  ^^^^  ^^^^'  0^^i'  = 
-=  1.  ár  sólaldar. 


2ð 


Um  islenzka  tímatalið. 


295 


Isienzk  misseraskífti  í  gamla  stil.^) 


Aratal. 

Blöiií 

iutal. 

sunnud. 

Fram  á 

12.  öld. 

Frá  þvi 

i  12.  öld. 

sól- 

suraar  i  apríl 

vetur  í  okt. 

sumar  i  apríl 

vetur  i  okt. 

öld. 

stafir 

á  fimtud. 

á  föstud. 

á  fimtudag. 

á  laugard. 

l.ár 

GF 

11 

11 

11 

12 

2. 

E 

10 

10 

10 

11 

3. 

D 

9     S 

16 

9     S 

17 

4. 

C 

15 

15 

15 

16 

ð. 

BA 

13 

13 

13 

14 

6. 

G 

12 

12 

12 

13 

.7. 

F 

11 

11 

11 

12 

8. 

E* 

10 

10 

10  SR 

17 

9. 

DC* 

8SR 

15 

15 

16 

10. 

B 

14 

14 

14 

15 

n. 

A 

13 

13 

13 

14 

12. 

G 

12 

12 

12 

13 

13. 

FE 

10 

10 

10 

11 

14. 

D 

9     S 

16 

9    S 

17 

15. 

C 

15 

15 

15 

16 

16. 

B 

14 

14 

14 

15 

17. 

AG 

12 

12 

12 

13 

18. 

F 

11 

11 

11 

12 

19. 

E 

10 

10 

10 

11 

20. 

D 

9     S 

16 

9    S 

17 

21. 

CB 

14 

14 

14 

J5 

22. 

A 

13 

13 

13 

14 

23. 

G 

12 

12 

12 

13 

^4. 

F 

11 

11 

11 

12 

25. 

ED    i 

9     S 

16 

9     S 

17 

26. 

C      1 

15 

15 

15 

16 

27. 

B 

14 

14 

14 

15 

28. 

A 

13 

13 

13 

14 

1. 

GF 

11 

11 

11 

12 

2. 

E 

lO 

10 

10 

li 

3. 

D 

9     S 

16 

9     S 

17 

^)  S  =  sumarauki ;  SR  =  sumarauki,  rimspillir. 
Hérmá  nú  sjá  að  Aratal  og  Blöndutal  eru  nauðalik. 


Höfuðmunurinn  er  þessf,  að  8.  ár  sólaldar  er  RimspiUisár 
i   Blöndutali   en  ekki   í   Aratali;   í   því   er  9.  ár  sólaldar 


296 


Um  islenzka  thnatalið. 


limspillisár')  og  það  ár  kemur  blessað  sumarlð  8.  opríl,  eii 
alþingi  hefst  þá  17.  júní,  ef  það  er  liafið  fimtudaginn  10 
viliur  af  sumri.  Þá  er  það  annað,  að  i  Aratali  er  vetur 
talinn  lioma  á  föstudag  og  veltur  vetrarkoman  á  7 
dögum  (10. — IG.  okt )  en  ekki  8  dögum  eins  og  i  Blöndu- 
tali  (11. — 18.)  okt.);  þar  af  leiöir,  að  i  Aratali  verða  Jólin 
ávalt  i  11.  vilvu  vetrar,  »og  svá  þá  er  rimspiilir  er«;  en 
í  Blöndutali  verða  þau  i  10.  vilíunni  þegar  sunnud.  er  á 
D  (sbr.  bls.  290);  i  Blöndutali  fellur  rimspillingin  á  vetr- 
arkomuna  (8.  ár  aldar),  en  i  Aratali  á  sumarkomuna  (9. 
ár  aldar).  í  Aratali  verða  aldrei  tvö  hlaupár 
milli  sumarauka  —  eins  ogAri  segir.  Ení 
Blöndutali  verða  einu  sinni  á  hverri  sólaröld  2  hlaupár 
milli  sumaraukanna,  sem  sjá  má  af  töflunni,  þvi  að  í 
Blöndutali  er  sumarauki  8  ár  aldar  og  næst  14.  ár  aldar 
og  þá  t  V  ö  hlaupár  milli  (o :  9.  og  13.  ár  aldar),  og  Ari 
íróði  er  sá  islenzkur  fræðimaður,  sem  við  vitum  spakastan. 
I  Aratali  ganga  árabilin  milli  sumaraukanna  í  þessum* 
skipulegu  lotum:  5 — 4—5 — 4—5  |  5 — 4—5—4 — 5  o.  s.  frv. 
í  Blöndutali  eu  loturnar  þannig:  4 — 5—5—4—5  |  4— 5— 5- 
— 4—5  0    s    frv.2) 


')  E^  hef  rekið  augun  i  þá  tilviljiira  að  dánarár  Ara  fróða,  1148,. 
var  rinispillisár  —  eftir  Aratali. 

-^)  Eg  lief  gert  raér  talnaformála  til  að  finna  misseraskifti  eftir 
Blöndutali  og  Aratali  —  ii  t  a  n  bókar;  set  eg  þá  hér  handa  þeiin  sei» 
hafa  gaman  af  reikningi. 


BWnditt. 


Aratal:       \ 


Sn,.  =  9  +  (i±10)  a 


Sm. 


í    ("-^^ 


ia  +  (-t_U).^ 


Vt.  =  ll  +  (-y-j  a  -f-  7    I 


í   (1)^^- 


(.0  +  (^J-J'). 


Um  islenzka  tíniatalið.  297 

Surtstal:  Aratal  er  ekki  elzta  skipulega  misseris- 
talið  hér  á  landi.  Á  undan  þvi  gekk  Surtstal,  o  g 
er   þá    úti    um    gamla    stil 

Ari  fróði  segir  um  forfeður  okkar  á  miöri  10.  öld^ 
»þat  vas  oc  þá,  es  ener  spöcostu  menn  á  landi  hér  hugþo 
tal  i  tueim  misserom  fióra  claga  ens  fiorþa  hundraþs,  þat 
verþa  vicor  .ii.  ens  sétta  tegar,  en  monoþr  .xii.  þritognatt- 
ar  oc  dagar  .iiii.  umbfram,  þa  mercþo  þeir  at  solargangi^ 
at  sumar  munaþi  aptr  til  vars,  en  þat  cunni  engi  segiaþeim 
at  degi  einum  vas  fleira,  an  heiloni  vicom  gengdi,  i  tveim 
misserom^  oc  þat  olli.  En  maþr  iiét  Þorsteinn  Surtr  .  .  .  .. 
leitaþi  hann  þess  ráþs  at  löghergi,  at  et  siaunda  huert  sum- 

ar  scyldi  auJca  vico,  oc  freista,  hvé  þá  hlýddi vas 

þa  þat  þegar    i  lög  leitt  at  ráþi  Þorkels  mána  oc  annara 
spacra  manna«^). 

Þetta  er  okkar  elzta  slíipulega  misseristal  — Surts- 
t  a  1  i  ð.  Hér  ber  þess  að  gæta  að  Ari  segir  slcýrum  orð- 
um  að  »spöcosto  menn«  á  10  öld  haíi  ekki  þel^t  hlaup- 
ársreikninginn  (»gamla  stíl«),  en  hann  eignar  þeim  all& 
ekki  að  þeir  haíi  skift  íslenzka  árinu  i  »monoþr  xii  þri- 
tognattar  oc  dagar  iiii  umbfram«.  Það  eru  skýringarorð 
hans  sjálfs,  og  sanna  það  að  íslenskir  fræðimenn  hafa  fengið 
vitneskju  um  þann  forna  reikning  Persa  og  Egipta  áður 
en  hann  skrifaði  íslendingabók  (sbr.  bls.  279)  Frásagan 
um  sumaraukann  ber  þess  Ijósan  vott,  að  7  daga  vikur 
og  viknatal  og  misseristal  hefir  vcrið  þjóðkunnugt  hér  um. 
miðbik  10.  aldar,  og  virðist  auðsætt,  að  svo  hafi  verið  frá 
landnámstíð  —  allir  lifnaðarhættir  lög  og  venjur  miða^ 
við  viknatal  —  sumar  og  vetur  (sbr.  bls.  277).  En  þá 
u  r  ð  u  menn  líka  að  gæta  þess,  að  bilið  milli  vorjafndæg- 
urs  og  sumarmála  skektist  ekki  að  stórummun;  þeir  hafa 
h  1  0  t  i  ð  að  auka  árin  sín  við  og  við ;  annars  hefði  alt 
farið  öfugt  á  skömmum  tíma ;  hefði  engir  ársaukar  verið" 
fyrir  daga  Þorsteins  Surts,  þá  heföi  sumrinu  munað  aftur 
til  vorsins  um  3  5    daga  á  28  ;i  r  u  m  (28X365  +  7—28 

^)  Ib.  bls.  7 — y  Kudirinu  á  uinr,»'öii  Ara  er  hér  að  framao. 
á  bls.  293). 


.298  Um  íslenzka  timatalið. 

X  364  =  35);  þetta  er  óhiigsandi;  þess  vegna  augljóst  að 
íslendingar  hafa  haft  sumarauka  frá  apphaíi,  en  ekkert 
skipulag  á  þeim  og  niá  vera  oft  valdið  ágreiningi  á  Al- 
þingi  (eftir  930)  hvort  aukaskyldi  eða  ekki,  þvi  ávalt  hafa 
menn  merkt  af  sólargangi  að  sumrinu  miðaði  aftur  til 
vorsins.  Þá  cr  þáð  að  Þorstcinn  Surtur  ber  upp  þetta 
nýmæli  sitt,  að  koma  föstu  skipulagi  á  sumar- 
aukana  —  auka  viku  við  »siaunda  hvert 
s  u  m  a  r«  (sbr.  bls.  293). 

Við  höfum  sögur  nf  mjög  margs  konar  timatali  i  forn- 
öld  meðal  mentaþjóða  heimsins;^)  cn  ekkert  þeirraereins 
eiiifalt  og  skipulegt  eins  og  okkar  elzta  íslenzka  tímatal, 
Surts  tal. 

Við  vitum  ekki  með  vissu  hvenær  sumarauki  var  i  lög 
tekinn.  Guðbrandur  Vigfússon  ætlar  það  hafi  verið  »um 
955«.     Það  vitum  við  að  Þorsteinn  Surtur  druknaði  960. 

En  nú  kem  eg  að  því,  sera  undarlegast  má  þykja. 
Þegar  eg  hafði  fundið  Aratal  og  tók  að  hugsa  um  Surts- 
talið,  flaug  mcr  þetta  i  hug:  Við  Islendingar  höfum  allir 
tekið  okkur  það  bessalcyfl  að  reikna  út  sumarkomuna  og 
alþingissetningu  kristnitökuárið  —  1000  —  cftir  B  1  ö  n  d  u- 
tali!  —  cftir  þeim  rcglum  sem  við  finnum  i  Rimbeglu; 
okkur  hefir  alveg  láðst  að  gæta  þess  að 
s  u  m  a  r  lc  0  m  a  n  cá  r  i  ð  10  0  0  f  ó  r  e  k  k  i  e  f  t  i  r 
g  a  m  1  a  s  t  i  1  s  c  m  þ  á  v  a  r  ó  k  o  m  i  n  n  h  i  n  g  a  ð, 
h  e  1  d  u  r  c  f  t  i  r  S  u  r  t  s  t  a  1  i.  Mér  hnikti  við.  Þá  hugs- 
un  hefi  cg  nú  elt  út  í  æsar  og  farið  þessa  leið: 

Eg  geri  ráð  fyrir  að  forfcður  okkar  hafi  í  heiðni  haft 
þrcnns  konar  vikur  í  huga  cins  og  við  (sbr.  bls.  273)  og 
svo  mikil  voru  mökin  við  önnnur  lönd,  að  það  má  telja 
víst  að  »sunnudagavikurnar«  hér  hafi  fallist  í  faðma  við 
sunnudagavikur  Brcta  og  annara  kristinna  þjóða  í  þá  tíð, 
þcirra,  scm  höfðu  tckið  upp  Júliusar-tal  (gamla  stíl). 

En  samkværat  garala  stíl  var  sunnudagur  á  G  F  árið 


*)  G.  Br.     í  JDeirri  fróölegii  ritgerð  er  all  itarleg  lýsing  á  timatali 
Allra  helztu  fornþjóða. 


TJm  islenzka  tímatalið.  290 

1000.  Og  samkvæmt  Blöndutali  hefði  sumarið  þá átt 
.að  koma  hér  á  landi  fimtudaginn  11.  apríl. 

En  þá  var  farið  eftir  Surtstali.  Og  við  v  i  t- 
u  m  e  k  k  i  n  e  m  a  s  u  m  a  r  i  ð  k  u  n  n  i  a  ð  h  a  f  a  k  o  m- 
i  ð  f  i  m  t  u  d  a  g  i  n  n  4.  a  p  r  11  e  ð  a  f  i  m  t  u  d  a  g  i  n  n 
18.  apríl  —  eftirSurtstali,  sem  þá  réð  missera- 
skiftum.  Og  hvaða  ár  eftir  sumarauka  var 
árið  1000  —  eftir  Surtstali?  E  f  við  vissum 
fyrir  víst  h\^enær  sumar  kom  árið  1000  og  ef  við  vissum 
hvaða  ár  þaö  var  eftir  sumnrauka  —  að  Surtstali,  þá 
gætum  viö  dagsett  öll  íslenzku  misseraskiftin  á  síöari 
hluta  10.  aldar  —  dagsett  þau  cftir  Júlíusartali  (gamla 
stil). 

»Vi  er  Tankcr,  Du  skulde  tænkt  05, 
Pusselanker  du  skulde  skænkt  os«, 

kvað  Ibsen.  Okkur  hefir  láðst  að  hugsa  þessar  hugsanir 
-og  koma  þeim  á  fót. 

Það  eru  átta  hugsanir,  seni  hugsa  þarf:  1)  að  sum- 
arið  liafi  komið  4  april  og  haft  sumarauka ;  2-7)  að 
sumar  hafi  komiö  11.  apiíl  og  veiið  1  ,  2.,  3,  4.  eða  5. 
ár  eftir  sumaiauka  —  cða  í  (>  lagi  haft  sumarauka;  8) 
að  sumarið  hafi  komið  18.  apríl  og  þá  veriö  1.  ár  eftir 
sumarauka  Því  ekki  fleiri  hugsanir?  Af  því,  að  bilið 
milli  vorjafndægurs  og  sumarmála  hefir  hlotið  að  vcra 
áþekt  i  heiðni  þvi  sem  það  var  eftir  kristnitöku  og  hefir 
verið  fram  á  þennan  dag. 

I  skrá  þeirri,  sem  hér  fer  á  eftir,  lief  eg  varðað  þess- 
ar  8  leiðir  handa  sagnfræðingum  okkar  uni  að  velja. 


300 


Um  íslenzka  tímataliö. 


Hugsaðar  sumarkomur  eftir  Surtstali 

[TolnrMar  merkja  mánaðciidao'a  í  npríl.      Feit  tala  merkir,    að    viku 
skiili   við  snmar   letígjM]. 


1 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

952 

D  C 

8 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

22 

15 

3 

B 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

21 

21 

4 

A 

13 

13 

13 

13 

18 

20 

20 

20 

5 

G 

12 

12 

12 

12 

19 

19 

19 

19 

956 

F  1-: 

10 

10 

10 

17 

17 

17 

17 

17 

7 

D 

9 

9 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

8 

C 

8 

15 

15 

1.-) 

15 

15 

15 

22 

15 

9 

n 

U 

14 

14 

14 

14 

14 

21 

21 

14 

960 

A  G 

12 

12 

12 

12 

12 

19 

19 

19 

l 

F 

11 

11 

11 

11 

18 

18 

18 

18 

2 

E 

10 

10 

10 

17 

17 

17 

17 

17 

3 

D 

9 

9 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

964 

C  B 

7 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

21 

14 

5 

A 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

20 

20 

13 

6 

G 

12 

12 

12 

12 

12 

19 

19 

19 

7 

F 

11 

11 

11 

11 

18 

18 

18 

18 

968 

E  D 

9 

9 

9 

16 

16 

16 

16 

16 

9 

C 

8 

8 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

70 

B 

7 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

21 

14 

1 

A 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

20 

20 

13 

972 

G  F 

11 

11 

11 

11 

11 

18 

18 

18 

3 

E 

10 

10 

10 

10 

17 

17 

17 

17 

4 

D 

9 

9 

9 

16 

16 

16 

16 

16 

5 

C 

8 

8 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

976 

B  A 

6 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

20 

13 

7 

G 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

19 

19 

12 

8 

F 

11 

11 

11 

11 

11 

18 

18 

18 

9 

E 

10 

10 

10 

10 

17 

17 

17 

17 

980 

D  C 

8 

8 

8 

15 

15 

15 

15 

15 

1 

B 

7 

7 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

2 

A 

6 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

20 

13 

3 

G 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

19 

19 

12 

984 

F  E 

10 

10 

10 

10 

10 

17 

17 

17 

5 

D 

9 

9 

9 

9 

16 

16 

16 

16 

6 

C 

8 

8 

8 

15 

15 

15 

15 

15 

7 

B 

7 

7 
1 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

988 

A  G 

5 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

19 

n 

9 

F 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

18 

18 

11 

90 

E 

10 

10 

10 

10 

10 

17 

17 

17 

1 

D 

9 

9 

9 

9 

16 

16 

16 

16 

992 

C  B 

7 

7 

7 

14 

14 

14 

14 

14 

3 

A 

6 

6 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13^ 

Um'  isleiizl.a  timatalið. 


301 


I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

4 

G 

5 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

19 

12 

5 

F 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

18 

18 

11 

996 

!•:  D 

9 

9 

9 

9 

9 

16 

16 

16 

7 

C 

8 

8 

8 

8 

15 

15 

15 

15 

8 

B 

7 

7 

7 

14 

14 

14 

14 

14 

9 

A 

6 

6 

13 

13 

13 

13 

13 

18 

13 

1000 

G  F 

4 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

18 

11 

1 

F 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

17 

17 

2 

D 

9 

9 

9 

9 

9 

16 

16 

16 

3 

C 

8 

8 

8 

8 

15 

15 

15 

15 

1004 

B  A 

6 

6 

6 

13 

13 

13 

13 

13 

5 

G 

5 

0 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

F 

4 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

18 

11 

7 

E 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

17 

17 

10 

1008 

D  C 

8 

8 

8 

8 

8 

15 

15 

15 

9 

B 

7 

7 

7 

7 

14 

14 

14 

14 

10 

A 

6 

6 

6 

13 

13 

13 

13 

13 

1 

G 

5 

5 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

1012 

F  l^. 

e 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

17 

10 

3 

D 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

16 

16 

9 

4 

C 

8 

8 

8 

8 

8 

15 

15 

15 

5 

B 

7 

7 

7 

7 

J4 

14 

14 

14 

1016 

A  G 

5 

f) 

5 

12 

12 

12 

12 

12 

7 

F 

4 

4 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

8 

1^] 

3 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

17 

10 

9 

D 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

16 

16 

9 

1020 

C  B 

7 

7 

7 

7 

n 
< 

14 

14 

14 

Hér  gefur  á  að  lita  og  ber  niargt  fyrir  augu : 

1)  S  u  r  t  s  t  a  1  i  ð  h  e  f  i  r  þ  a  n  n  g  a  1 1  a,  a  ð  m  e  ð- 
alárið  vcrður  of  stutt  ogmunardegiál2 
árum  (andspænis  gamla  stíl) ;  12  Surtsár  =  12X364 
+14  (2  S  au.)  =  4382  dagar;  en  12X365+3  (hlaup- 
ársdagar)  =  4  3  8  3  d  a  g  a  r. 

2)  Á  siðari  hluta  10.  aldar  íell  vorjafndægur  á  16. 
marz;  þvi  cr  áður  lýst,  að  bilið  milli  jafndægurs  og  sum- 
armála  hcfir  þá  hlotið  að  vera  mjög  áþekt  þvi  sem  siðar 
gerðist  —  um  það  bil  mánuður  (4  vikur)  i  skemsta  lagi. 
Ræður  af  likum  að  flutning  alþingistimans  árið  999haíi  stafað 
af  þvi,  að  menn  merktu  þá  að  sumrinu  var  að  miða  aftur 
til    vorsins,    enda   hafði  þvi  þá  miðað  aftur  um  nærfelt  4 


302  Um  isleuzka  timatalið. 

daga  frá  þvi  er  sumarauki  var  lögtekinn.  Mér  virðist  ná 
V.  leiðin  langsennilegust;  hefir  þá  sumar  komi^ 
11.  april  árið  1000,  eins  og  við  höfum  reiknað  —  í  at- 
hugaleysi;  og  þá  hefir  árið  1000  verið  4  ár  eftir  sumar- 
auka. 

3)  Nú  má  telja  Kklegtj  að  það  sumar  hafi  verið  auk- 
íð,  er  sumarauki  var  i  lög  tekinn;  sé  V.  leið  farin,  þá 
hefir  það  verið  9  5  4  (eða  960)  og  kemur  það  vel  heÍDi! 
við  ummæli  Guðbr.  Vigfússonar.  Hefir  þá  i  upphafi  Surts- 
talsins  sumarið  leikið  á  13. — 19.  apríl;  en  frá  ^^s  til  ^V* 
eru  að  heita  má  4  vikur  (27  nætur);  nú  28,  frá  ^Vs""*'/^- 

4)  Þá  er  eftir  að  vita  hvenær  Surtstal  var 
leiðrétt  eftir  kristnitökuna.  Það  getur  vel 
verið,  að  aldrei  auðnist  að  leysa  úr  þvi.  En  ekki  kemur 
raér  til  hugar,  að  það  hafi  verið  gert  á  alþingi  árið  1000. 
Virðist  miklu  líklegra  að  Surtstalið  hafi  haldist  óbreytt 
alllengi  fram  yfir  kristnitöku,  því  »ung  var  ný  trúan«  og 
fáir  klerkarnir  í  fyrstu.  Ef  V.  leið  er  fetuð  áfram,  má 
geta  sér  til  að  breytingin  hafi  orðið  1013  —  þá  aukið 
sumarið  eftir  4  ára  bil  i  fyrsta  sinn;  eða  þá  ekki  fyr 
en  1019. 

5)  Af  hinum  leiðunum  hefir  mér  einkum  orðið  star- 
sýut  á  þá  VI.  og  ætti  þá  sumarauki  að  hafa  gengið  í  lög 
953  eða  959  og  Surtstal  haldist  framyfir  1030,  þar  til  er 
sumarkoman  var  hopuð  á  8.  apríl.  Útleiðirnar  I  og  II  og 
VII  og  VIII  geta  naumast  komið  til  mála. 

6)  Hvað  sem  nú  ofan  á  verður  um  miðleiðirnar  hver 
þeirra  líklegust  þykir,  þá  stendur  svo  á  um  mörg 
árin  milli  960  og  1000  —  alls2  0,  aðóhætt 
mun  aðætla  þeim  þær  sumarkomur,  sem 
merktareruiaftastadálki. 

»En  huatki  es  missagt  es  i  fræþóm  þessom,  þá  es- 
seyllt  at  hava  þat  heldr,  es  sannara  reynisc«. 

Á  langa  frjádag  1915. 


Um  íslenzka  tíaiatalið.  803 

Athugasemö. 

Mér  heíir  verið  gefinn  kostur  á  að  sjá  framanskráða  ritgerð 
um  íslenzka  tímatalið  og  þykir  mér  hún  stórmerkileg,  auk  almenns 
fróðleiks  þá  eru  þar  röksemdir  teknar  fram  fyrir  því  að  tímatalið 
eftir  12  þrítugnættum  máuuðum  með  aukanóttum,  sem  Ijst  er  í 
Rímbeglu,  hefir  aldrei  verið  alment  notað  hér  á  landi  og  að  það 
hefir  ekki  annan  rótt  til  að  heita  íslenzkt  tímatal  en  að  það  er 
fundið  upp  hér  á  landi' á  12.  öld.  I  sambandi  við  þetta  stendur 
það,  að  veturinn  hafi  áður  komið  á  föstudag,  eins  og  vitanlegt  er 
að  almenningur  um  alt  land  taldi  fram  yfir  miðja  næstliðna  öld. 
Röksemdirnar  fyrir  þessu  eru  svo  sterkar,  að  mér  er  ekki  synilegt 
að  þær  veiði  hraktar,  og  væri  því  ástæða  til  að  sem  fyrst  yrði 
slept  að  prenta  12  mánaða  timatalið  í  aftasta  dálki  almanakanna 
þegar  það  er  Jjóst  orðið,  að  það  er  tímatal,  sem  aldrei  hefir  verið 
farið  eftir,  og  jafnframt  ætti  þá  að  fara  aftur  að  telja  vetrarkom- 
iina  á  föstudag. 

Merkileg  söguleg  uppgötvun  er  og  það,  að  á  dögum  Ara  fróða 
hafi  rímspilliiinn  28.  hvert  ár  komið  þannig  fram,  að  sumarkoman 
eu  ekki  vetrarkoman  hafi  leikið  á  8  dögum  og  virðast  full  rök  synd 
fyrir  því  að  svo  hafi  verið.  Enn  fremur  er  og  bent  á  fleira  sem 
vert  er  að  athuga,  t.  d.  það  sem  höfundurinn  segir  um  miðsvetrar- 
og  miðsumarsskeiðið.  Yfirhöfuð  synifet  mór  ritgerð  þessi  miklu 
merkilegri  en  nokkur  önnur  ritgerð  er  rituð  hefir  veiið  um  hið 
j'slenzka  tímatal. 

Eiríkur  Briem. 


Rousseau. 


í  skógarins  ilmandi  laufgrænum  lund, 
um  lífið  'nnn  hugfanginn  dreymdi, 
og  ásthrifinn  hélt  'ann  með  hciðlóum  fund, 
—  en  hcgóma-prjáHnu  gleymdi. 

Hann  stökk  upp  á  fjallstind  og  stóð  þar  og  sá, 
hve  storðin  var  inndæl  og  fögur, 
og  himininn  töfrandi,  hafaldan  blá 
svo  heiliandi'  um  voga  og  ögur. 

Hann  tcygaði  ilminn  úr  angandi  rós 
og  óminn  af  fossanna  gígjum. 
Hann  tilbað  hið  blessaða,  blikandi  IjóS; 
sem  brýzt  f ram  úr  kolsvörtum  skýjum. 

Á  alstirndan  himin  um  heiðskíra  nótt, 
'ann  hrifi nn  og  forviða  starði,  — 
hve  ótölu-hnettirnir  óðu  fram  skjótt, 
en  afllögum  hver  annan  varði. 

Hann  titraði'  af  virðing  i  tröll-hamra-sal, 
hann  taflið  sá  ægis  og  stormsins, 
og  þórdunur  lieyrði  'ann  hrynja  i  dal, 
og  hugsar  með  lotning  —  tii  ormsins. 

Og  eldkrafta-jötuninn  jafnvel  hann  sá 
og  jörðina  l^ippast  og  stynja, 
og  kolsvartan  gosmökk,  er  birtunni  brá, 
og  borgirnar  sökkva  og  hrynja. 


Rousseau.  305 

Hann  sá  þau  hin  óbrotnu,  eilífu  lög, 
sem  aldrei  af  dutlungum  breytast,  — 
hve  náttúran  listfeng,  á  lagasmíð  hög, 
er  Ijúf  þvi,  er  elskar  hún  heitast. 

Hann  heyrð'  að  i  lóunnar  léttstiga  óð 
var  laðandi  sakleysis  hreimur. 
Þar  tíst'  engin  skjálfandi  tilgerðar  hljóð, 
fiem  tizkunnar  valdbýður  heimur. 

Hann  fann  það,  að  ilmur  úr  inndælli  rós 
var  okruðu  smyrslunum  mærri. 
Hann  sá  það,  að  brjóstfögur  dalanna  drós 
var  »drotningum«  borganna  skærri. 

Hann  sá,  —  þegar  titraði  tröllaukin  höll 
•og  teygðist  i  fjörbrotum  hauður, 
og  stormurinn  æddi  og  ólguðu  föll, 
—  hve  örlitill  var  hann  og  snauður. 

Hann  sagði:     »0,  alt  er  það  gullvægt  og  gott, 

•sem  guðshöndin  einsömul  lagar. 

En  mannanna  hégómi,  hroki  og  spott 

þau  handaverk  smánar  og  bagar«. 

Hann  kendi:     »Ó,  lærðu  að  lifa  á  jörð 
þvi  hfi,  sem  náttúran  kennir ! 
Ef  eltirðu  tizkunnar  hégóma-hjörð, 
Á  heimskunni  lif  þitt  þú  brennir«. 

Ort  í  marz  1914. 

B.  Þ.  Gröndal. 


20 


Alþýðukveðskapur. 

Erindi  flutt  á  Eyrarbakka  og  við  Þjórsárbrú  veturna  1913  og  191Í. 

Nl. 

Flestir  eiga  fagrar  vonir,  þegar  þeir  kveðja  æsku 
sina  og  hef ja  gönguna  út  i  lifið.  Þeim  finst  framtiðin  brosa 
móti  sér,  hvert  sem  þeir  lita,  og  þeir  ætla  mikið  að  gera^ 
Sumum  rætast  vonirnar,  öðrum  bregðast  þær.  Lífið  verð- 
ur  öðruvísi  heldur  en  vonirnar  höfðu  spáð.  Eða  svo  hefir 
honum  —  eða  henni  —  fundist,  sem  þessa  visu  kvað: 

Margt  er  klungrið  mæðunnar 
meira  en  ungur  hyggur, 
einhver  drungi  ömunar 
á  mér  þungur  liggur. 

Og  þegar  dögunum  f  jölgar  og  þeir  verða  að  árum,  án  þess 
að  nokkuð  rætist  fram  úr,  þá  hætta  vonirnar  smám  sam- 
an  að  gera  vart  við  sig  og  kvíðinn  fyrir  komandi  degi 
læðist  að: 

Veröld  fláa  sýnir  sig, 
sú  mér  spáir  hörðu; 
flestöll  stráin  stinga  mig 
stór  og  smá  á  jörðu. 

(Lausavisa). 

Og  eftir  þvi  sem  lengra  er  haldið  verður  vegurinn 
ógreiðari.  En  vegfarandanum  kemur  það  ekki  á  óvart. 
Hann  er  farinn  að  venjast  þvi,  þótt  út  af  bregði  því,  sem 
vonirnar  sögðu  i  öndverðu.  Hann  veit  að  brekkan  verð- 
ur  brattari,  steinarnir  stærri  og  hrufóttari  og  máttur  hans 
fer  óðum  þverrandi: 

Alt  af  bætist  raun  við  raun 
réna  gleðistundir; 


Alþýðakveðskapur.  30T 

það  er  ei  nema  hraun  við  hraun 
höltum  fæti  undir. 

(Erlendur  Grottskálksson,  Garði  í  Kelduhverfi). 

Enda  hverfa  þær  nú  með  öUu  —  týnast  og  sjást  ekki 
framar,  æskuvonirnar  mörgu  og  björtu,  sem  brosað  höfðu 
móti  og  lokkað  hugann  forðum  daga  —  og  myrkrið  sig- 
ur  yfir  : 

Léleg  reynist  lukkan  min 

—  lifið  gengur  svona  — 

eg  sé  það  nú  varla,  er  sólin  skín, 

og  svo  er  eg  hætt  að  vona. 

En  þótt  þ  æ  r  vonir,  er  lofuðu  þ  e  s  s  a  heims  gæðum 
i  rikum  mæli,  hveríi  og  týnist,  deyja  þær  þó  ekki  með 
öllu,  heldur  geta  þær  af  sér  aðrar  vonir  og  aðrar  þrár. 
Þvi  aldrei  deyr  hún,  vonin,  er  sagði:  »ÖII  él  birta  upp 
um  síðir!«.  I  skjólin  hérna  megin  er  fokið.  En  handan 
við  gröf  og  dauða  —  hinum  megin  við  landamærin  — 
hvað  tekur  þar  við?  Myndi  þar  ekki  bjartara  um  að  lit- 
ast,  mýkra  undir  fæti  og  sælan  meiri?  Og  til  þess  að 
f  r  i  ð  a  sjálfan  sig,  v  o  n  a  r  maður,  að  svo  verði,  og  þráir 
nú  ekkert  heitara  en  að  kanna  þá  ókunnugu  stigu.  Og 
vonin  og  þráin  fæðir  af  sér  trúna: 

Angurs  stranga  leið  er  löng, 
lengi  þrengist  mæðan  ströng, 
mig  langar  þangað,  geðs  um  göng, 
sem  gengur  að  mengi  engin  þröng. 

Þannig  kvað  Vatnsenda-Rósa  eða  Skáld-Rósa  í  einveru- 
stundunum.  Hún  trúði  því,  að  þar  —  handan  við  landa- 
mærin  —  fengist  allra  meina  bót.  Og  svo  munu  fleiri 
gera.  — 

En  mennirnir  eru  misjafnir  og  alþýðu-hagyrðingarnir 
lika.  Til  eru  þeir,  sem  ekkert  bugar.  Þeir  eru  rólegir, 
hversu  sem  lífið  leikur  þá,  örvænta  ekki  og  leggja  aldrei 
árar  i  bát : 

Þó  að  öldur  þjóti  kífs 
og  þrautafjöld  mér  bjóði, 
móti  göldum  glaumi  lifs 
geng  eg  með  köldu  blóði. 

(Jón  Asgeirsson,  Þingeyrum). 


308  Alþýöukveö-skapur. 

Allir  vita  að  versti  óvinur  þimglyndisins  er  léttlynd- 
ið.  En  þunglyndið  er  það,  sem  leiöir  menn  til  að  örvænta 
og  örvæntingin  er  þyngsta  lífsbyrðin.  Þvi  er  um  aó  gera 
að  vera  léttlyndur  i  lengsíu  lög  —  vera  vongóður: 

Beri  maður  létta  lund 
linast  rauna  tetur, 
eigi  hann  bágt  um  eina  stund 
aöia  geugur  betur. 

(Jón  Sitrurðsson  sýslumaður^). 

Þetta  er  nú  einn  strengurinn  á  hörpu  alþýðuskáld- 
anna,  og  má  vel  vera,  að  hann  sé  viðkvæmastur.  Um 
það  skal  þó  ekki  deilt.  En  hitt  er  víst  að  fleiri  á  hún 
strengina  viðkværaa,  harpan  þeirra,  og  leynir  sjaldnast 
hljóðinu,  ef  rétt  er  á  þeim  gripið! 

Eg  sagði  áðan,  að  mennirnir  væru  misjafnir  —  hugs- 
uðu  ýmislega  —  væru  ólikir,  og  það  er  satt.  Þó  hafa 
menn  komið  sér  saman  um  ein  lög,  er  gilda  skyldu,  þeg- 
ar  um  helztu  gleði  alþýðumanna  vorra  væri  að  ræða. 
Og  þessi  lög  hafa  geymst  i  fjórum  hendingum  og  er  oft 
til  þeirra  vitnað: 

Að  fara  á  skiðum  styttir  stund, 
stúlku  friöa  spenna  mund, 
sigla'  um  viði  húna  hund, 
hesti  riða  slétta  grund. 

Visan  er  eftir  Júlíönu  Jónsdóttur  skáldkonu,  sem  einu 
fiinni  gaf  út  «Stúlku«.  Og  hún  mun  vera  kveðin  annað 
hvort  i  Eyjafjarðar-  eða  Þingeyjarsýslum.  Þvi  norður  þar 
€ru  beztir  skiðamenn 

En  núna  ekki  alls  fyrir  löngu  hefir  komið  fram  breyt- 
ingartillaga  við  þessi  lög.  Hún  er  upprunnin  á  Vatns- 
nesi  í  Húnavatnasýslu,  en  þar  mun  fátt  um  skiðamenn; 
hún  fer  líka  fram  á,  að  skiðin  séu  strikuð  út,  en  annað 
upp  tekið,  sem  viðar  eigi  við.  Hún  segir  gleðina  i  því 
f  ólgna : 


*)  Jón   Sigurðsson,    Gislasonar    Dalaskálds,    var    sýslumaður   Dala- 
aýslu  1712 — 1717.     Visan  er  í  mansöng  fyrir  Tímarimu. 


Alþýðukveöskapur.  309- 

HeRti  góöura  hleypa  um  gruud, 
hlunna-  renna  -svíni. 
Syngja  Ijóð  um  silki-hrund 
og    súpa    á    brennivíni. 

Hann   heitir   Bjarni    Björnsson,    bóndi  á  Vatnshorni,  sem 
kveðið  hefir  vísuna. 

Vitanlega  hefir  brennivínið  verið  áður  nefnt,  sem 
sjálfsagt,  er  utn  gleðskap  alþýðunnar  væri  að  ræða.  Enda 
hugguðu  sig  við  þ  a  ð,  þeir  sem  ekkert  áttu  af  hinu :  kon- 
una,  hestinn  eða  skipiö: 

Vinsemd  hýrea  verður  svip 
og  V  i  n  i  ö  kæta  sinni, 
þvi  hvorki  stúlku,  hest  né  skip 
hef  eg  i  eivru  minni. 

(OLifur  Briem,  timburmeistari  á  Grund). 

Engu  skal  um  þaö  spj'ið,  hvort  hún  muni  ná  sam- 
þykki,  þessi  breytingartillaga,  sem  eg  nefndi  —  hvort 
visan  muni  lærð  og  rauluð  um  landið.  En  verði  það  ekki^ 
má  vist  aðflutningsbanninu  um  kenna,  að  enginn  geti 
framar  glatt  sig  við  fiöskuna.  Og  er  þíi  hér  talinn  einn 
af  ókostum  þeim,  er  banninu  fylgja  —  og  alveg  nýr  — ^ 
er  gamlar  og  gildar  alþýðustökur  verða  að  týnast  og  falla 
í  gleymsku,  vegna  þcss  að  gleðiaflvakinn  mikU  er  útlæg- 
ur  ger  úr  landinu! 

Þvi  hvað  sem  sagt  verður  nm  Bakkus  gamla,  hefir 
liann  þó  —  þrátt  fyrir  alt  —  fært  mörgum  ánægjustund 
og  ekki  sizt  á  hestbaki.  Enda  hafa  þeir  ekki  allsjaldan 
t  V  i  m  e  n  t  hagyrðingurinn  og  Bakkus.  Og  þess  vegna  er 
Hka  einn  strengurinn  á  hörpu  alþýðuskáldanna  helgaður 
Bakkusi  og  hestinum  og  hann  er  ekki  siztur^ 
strengurinn  sá. 

Það  léttir  yfir  flestum,  þegar  þeir  stíga  á  bak  gæð- 
ingnum  sínum,  riða  eitthvað  út  i  buskann  með  fjörugum 
félögum  og  vita  af  vegaglasinu  í  barrainum.  Og  sá,  sem 
ekki  kastar  fram  »einni  ferskeyttri«  þá,  hann  er  ekki 
hagorður. 


^IO  Alþýðukveðskapur. 

Nú  skal  strjúka  ekru  nm 
á  spormjúka  fákinum, 
pytlu  Ijúka  lekanum 
og  láta  fjúka  i  kviðlingum, 

Tívað  Brynjólfur  gamli  frá  Minnanúpi,  endur  fyrir  löngu. 
Og  þegar  spretturinn  heíir  staðið  nokkura  stund,  er  áð 
og  hestinum  lofað  að  kasta  mæðinni.  Og  þá  liggur  nú 
vel  á  mönnum!  Þá  er  sungið  og  hlegið  —  og  kveðið  — 
meðan  flaskan  gengur  á  milli  félaganna: 

Nú  er  hlátur  nývakinn, 
nú  er  grátur  tregur. 
Nú  er  eg  kátur,  nafni  minn, 
nú  er  eg  mátulegur! 

(Okunnugt  er  mér  um  höf.  þessarar  ágætu  vísu,  og 
væri  þvi  þökk  á,  ef  einhver  gæti  frætt  mig  um  hann). 

En  það  þarf  ekki  alt  af  ölteiti  samferðamannanna  til 
þess  að  seiða  fram  stökuna.  Sumar  beztu  stökurnar  eru, 
^f  til  vill,  kveðnar  þegar  alþýðuhagyrðingurinn  var  einn 
á  ferð  og  fjarri  mannabygðum.  Honum  leiddist  ekki. 
Vegapelinn  hans  var  drjúgur  og  hesturinn  ágætur.  Og 
milli  sprettanna  —  milli  þess  sem  hann  náði  þvi  bezta 
úr  hestinum,  sem  hann  hafði  sjálfur  tamið,  sjálfur  gefið  og 
^jálfur  alið  upp  að  öllu  leyti  —  raulaði  hann  fyrir 
munni  sér: 

Lyngs  við  byng  á  grænni  grund 
glingra'  eg  og  syng  við  stútinn. 
Þvinga  eg  slyngan  hófahund 
hringinn  i  krÍDg  um  Strútinn ! 

Þessa  vísu  vilja  bæði  ííorðlendingar  og  Sunnlending- 
ar  eigna  sér.  Höfundinn  hefl  eg  aldrei  heyrt  nefndan, 
hagorður  heflr  hann  verið^). 


^)  Strúturinn  er  fjall  á  heiðunum  railli  Borírarfjarðar-  og  Húna- 
vatnssýslu,  þvi  þykir  líklegt,  að  annaðhvort  Norðlendingur  eða  Borg- 
firðingur  muni  hafa  kveðið.  En  „Strútur''  heitir  lika  fjall  á  afrétti 
Rangvellinga  og  Skaftártungumanna,  en  það  er  á  syðsta  fjallabaksveg- 
inum.  Þess  vegna  ætla  Sunnlendingar,  að  visan  sé  þar  kveðin.  Gaman 
væri,  ef  einhver  gæti  sagt  hið  sanna  um  faðerni  þessarar  stöku.  Svo  er 
hún  mörgum  kunn  og  vel  kveðin. 


Alþýðukveðskapur.  311 

—  Of t  hefir  þetta  þrent  f arið  saman :  hagyrðing- 
urinn,  hestamaðurinnogdrykkjumaðurinn. 
Sambandið  miUi  mannsins  og  hestsins  verið  svo  innilegt. 
Sá,  sem  gefinn  er  fyrir  hesta,  sýnir  reiðhestinum  sinum 
alla  nærgætni.  Honum  er  það  nautn  að  hugsa  sem  bezt 
um  hann,  láta  honum  liða  svo  vel  sem  föng  eru  á,  gefa 
honum  það  bezta  úr  stálinu,  þvi  hann  veit  að  hesturinn 
man  það  og  þakkar.  Enda  eru  dæmi  þess,  að  margur 
drykkjumaður  hefir  átt  hfið  að  launa  reiðhestinum  sinum. 
Og  það  hefir  ekki  þurft  drykkjumann  til. 

í  hriðum  og  náttmyrkri  hefir  húsbóndinn  oft  á  tíðum 
orðið  að  treysta  á  vegvisi  hestsins,  fótfimi  hans  og  hraust- 
leika.  I  vötnum  og  ótal  hættum  hefir  það  verið  hestur- 
inn,  sem  bjargaði  húsbóndanum.  Þetta  finna  þeir  báðir, 
maðurinn  og  hesturinn,  þvi  »milli  manns  og  hests  og  hunds 
hangir  leyniþráður«,  og  eftir  þvi  sem  þeir  eru  lengur  sam- 
an,  vérður  vináttan  innilegri.  Og  hagyrðingurinn  þreyt- 
ist  aldrei  á  að  lofa  hestinn  sinn,  hvort  sem  hann  er  einn 
á  ferð  eða  fleiri  saman.  Hann  gleymir  sjaldan,  hve  mik- 
ið  hann  á  undir  honum : 

Mesta  gull  i  myrkri  og  ám 
mjúkt  á  lullar  grundum, 
einatt  sullast  eg  á  Glám 
og  hálffullur  stundum. 

(Lausavisa). 

Mælt  er  að  »þegar  ölið  er  af  könnunni  sé  vináttan 
úti«.  Er  þar  vist  átt  við  samdrykkju  i  húsum  inni.  En 
slikt  hið  sama  má  víst  á  stundum  segja  um  drykkju  úti 
á  viðavangi.  Maður  var  eitt  sinn  á  ferð  og  slógust  nokk- 
urir  til  fylgdar  við  hann,  sem  vildu  vera  vinir  hans.  Flaska 
var  með  i  förinni  og  átti  hann  hana.  Var  hún  lítt  spör- 
uð  og  þvarr  því  vínið.  Þá  vildu  hinir  ekki  lengur  riða. 
Maðurinn  þeytti  þá  frá  sér  tómu  flöskunni,  stökk  á  bak 
hestinum  sínum,  reiðskjóta  ágætum,  og  kastaði  fram  þess- 
ari  stöku: 

Brestur  vín  og  brotnar  gler 
bregðast  vinir  kærir. 


312  Alþýðiikveðskapur. 

En  á  Blesa  eru  inér 
allir  vet^ir  færir! 

og  skildi  þar  með  þeim. 

—  Þeir  hafa  lika  gaman  af  þvi,  hagyrðingarnir,  a& 
segja  öðrum,  er  meta  kunna  og  vit  hafa  á,  frá  kostum 
hesta  sinna.  Þvi  varð  Páli  Ólafssyni  einu  sinni  að 
orði  um  reiðhryssu,  sem  hann  átti,  metfé  hið  mesta,  er 
vinur  hans  spurði  um  kosti  hennar: 

Hleypur  geyst  á  alt  hvaö  er, 
undur  reist  að  fraraan, 
þjóta  neistar  þar  o^  hér, 
—  þetta  veiztu'  er  í^aman ! 

Fáir  hafa  heldur  tekið  Páli  fram  um  að  kveða  hesta- 
vísur,  enda  var  hann  hestamaður  með  afbrigðum.  Attí 
gæðinga  marga,  hvern  fram  af  öðrum.  Hann  kunni  lika 
að  fara  með  þá,  gaf  þeim  vel,  og  lét  sér  ant  um  þá  á  alla 
vegu.  Einu  sinni  var  hann  á  ferð  og  þurfti  að  flýta  sér 
—  eins  og  raunar  oftar  —  og  yrðir  þá  á  hestinn: 

Vertu  hress  þótt  .öug  sé  leið, 
láttu  sjá  hvað  getur. 
Fyrir  þessi  förin  f^reið 
færðu  strá  i  vetur, 

Og  það  efndi  Páll. 

Og  þegar  sá  hestur  varð  að  falla  sökum  elli,  orti  Páll 
eftir  hann  margar  vísur,  og  raintist  þá  yngri  ára  hans 
með  þessari  stöku : 

Folinn  ungur  fetaöi  létt 
fjallabungur,  (jrundir, 
fen  og  klungur  fúr  á  sprett, 
fjöUin  sungu  undir! 

—  En  hagyrðingurinn  er  lika  fljótur  til  svars,  ef  reið- 
hestinum  hans  er  niðrað,  eða  þá  ekki  lofaður  eins  og  hon- 
um  þykir  hann  verðskulda.  Jón  á  Þingeyrum  átti  hest 
sem  hann  nefndi  »Létti«,  reiðskjóta  ágætan,  og  hafði  hann 
miklar  mætur  á  honum.  En  .Jón  var  vinhneigður  og  reið 
oft  ógætilega,  er  hann  var  við  skál.  Einhverju  sinni  seg- 
ir   maður   við   Jón,  en  hann  var  þá  nokkuð  drukkinn  og 


Alþýðukveöskapur.  313 

reið  hart:  »Nú  dettur  »Léttir!«  Jón  tók  upp  þykkjuna 
fyrir  hestinn,  og  svaraði  sanistundis: 

Það  er  mas  i'ir  þér,   vinur, 
þetta:     „Léttir  dettur!" 
Aldrei  rasar  reiöskjótur 
rétt  á  sprettinn  settnr! 

Og  er  þess  ekki  getiö,  að  Léttir  haíi  dottið  i  það  skifti. 

En  þegar  hagyrðingurinn  hefir  orðið  að  sjá  á  bak 
reiðhestinum,  sem  hann  unni  mikið  og  taldi  beztan  allra 
Jiesta,  er  hann  þekti,  er  sízt  að  furða  þótt  honum  þyki 
vandfylt  skarðið  hans  við  stallinn.  Og  þótt  hann  eignist 
aftur  hest,  finst  honum  sá  aðeins  svipur  hjá  sjón,  er  hann 
rifjar  upp  fyrir  sér  samverustundirnar  forðum  daga  og 
honum  verður  hugsað  til  allra  þeirra  kosta,  er  »gamli 
klárinn«  hans  hafði  til  að  bera: 

Aður  var  ecr  fyröa  fremst, 
framreiöar  er  gaman  semst, 
nú  i  fari  hinna  hemst 
og  hverí^i  þar  úr  sporum  kemst. 
(Ágúst  Jónsson  hoinöopati  á  Ljótstöðum  í  Vopnafirði.) 

Og  þegar  þess  er  gætt,  hve  maðurinn  og  hesturinn  eru 
i  nánu  sambandi,  gefur  að  skilja,  að  manninum  falli  þungt, 
þegar  hjólið  snýst  þannig,  að  hann  einhverra  hluta  vegna 
V  e  r  ð  u  r  að  selja  reiðhestinn  sinn.  Og  að  honum 
verði  meira  um  skilnaðinn,  ef  hann  getur  að  einhverju 
leyti  kent  sér  um.  Páll  Ólafsson  neyddist  einu  sinni  til 
að  farga  hesti,  sem  hann  unni  mikið : 

Eg  liefi  selt  hann  yn_<;ra  Rauð, 
er  því  sjaldan  glaöur; 
svona  er  að  vanta  veraldar  auð 
og  vera  drykkjumaður. 

Og  það  eru  fleiri  en  Páll,  sem  neyðst  hafa  til  hins  sama^ 
þegar  skuldirnar  kreptu  að. 

En  hitt  er  og  auðskilið,  að  s  á  sem  skuldirnar  greiddi, 
án  þess  að  láta  hestinn  sinn,  sé  lóttur  i  huga,  og  geti  þvi 
kveðið  fullum  rómi: 


.314  Alþýðukveðskapur. 

Hugarglaður  held  eg  frá 
húsum  mammons  vina. 
Skuldafrí  e^  skelli  á 
skeið  um  veröldina! 

Þannig  kvað  Jón  á  Þingeyrum,  sem  fyr  er  nefndur. 

En  þeir  koma  víðar  við,  alþýðuhagyrðingarnir,  og 
fleira  er  efni  vísna  þeirra,  en  nefnt  hefi  eg. 

Einn  strengurinn  í  hörpu  þeirra  er  helgaður  landinu. 
'Hann  er  stundum  þýður,  getur  líka  verið  kaldranalegur. 
Það  fer  eftir  veðráttunni  og  árstiðunum.  Hann  á  lika 
fleiri  hljóð,  strengurinn  sá.  Minningar  æskustöðvanna  vilja 
^iga  hann  óskiftan,  en  þær  geta  það  ekki,  af  þvi  að  hann 
verður  að  vera  bundinn  við  þann  og  þann  staðinn,  er  sá 
stendur  á,  er  til  hans  gripur.  Og  daglegum  störfum  og 
mörgu  öðru  er  ofið  inn  i  þennan  streng.  Þá  er  hann  ekki 
hjáróma,  sé  hann  hreyfður  réttilega. 

Unglingurinn  i  ókimnu  sveitinni  hugsar  heim  i  dal- 
inn  sinn.  Honum  leiðist,  þar  sem  hann  er.  Það  er  eitt- 
hvað  svo  undarlegt  i  nýju  vistinni,  öðruvisi  en  heima,  þar 
sem  hann  var  borinn  og  barnfæddur.  Og  i  einverunni 
tyllist  hugur  hans  Ijúfum  minningum  æskuáranna,  og  harpan 
«r  tekin,  strengurinn  stiltur  og  minningarnar  falla  i  stuðla 
—  verða  að  visu,  sem  hann  raular  og  flytur  hann  heim: 

Oft  mig  dreymir  dagana, 
dali,  gil  og  bala, 
þar  sem  heima  um  hagana 
hljóp  eg  til  að  smala. 

Þegar  vordísin  kemur 

„með  sól  i  fangi,  blóm  við  barm 
og  bros  á  vanga  norður  í  heiminn" 

liggur  vel  á  skáldunum,  og  þá  er  nú  ekki  legið  á  liði  sinu 
með  að  dásama  Fjallkonuna.  Og  harpan  er  gripin  og  feg- 
ursti  hátturinn  þreyttur  og  þau  orð  valin,  er  hættinum 
<eru  samboðin,  og  leika  við  rimið: 

Grundin  vallar  glitruð  hlær 
glóir  á  hjalla  og  rinda. 


Alþýðukveðskapur.  315 

Sólar  halla  blíður  blær 
blæs  nm  fjalla  tínda. 

(Stgr.  Th.). 

Og  um  Jónsmessuleytið,  þegar  sólin  er  hæst  á  lofti 
og  gleymir  að  renna  til  viðar,  er  hvislingaleikur  söngs  og 
Ijóða  um  alla  náttúruna.  Hálfkveðnar  visur  og  hendingar 
Hða  um  loftið  og  finna  bergmál  i  brjóstum  þeirra,  er  úti 
vaka  i  næturkyrðinni  og  horfa  á  miðnætursólina  vagga  á 
haföldunum.  Sunnanblærinn  læðist  upp  með  vanganum 
og  alla  setur  hljóða.  Þvi  sunannblærinn  er  vorsöngur. 
Hann  er  Ijóð  skáldsins,  útlagans  suður  við  Eyrarsund, 
sem  alt  af  er  með  hugann  heima: 

Á  um  njólu  aldinn  mar 
út  hjá  póli  gaœan, 
árdags  sól  og  aftan  þar 
eiga  stóla  saman. 

(Þorsteinn  Erlingsson^). 

Og  alþýðuhagyrðingurinn  velur  einnig  fegursta  hátt- 
inn,  er  hami  gripur  hörpuna  til  þess  að  dásama  vorfeg- 
urðina  og  sumardýrðina : 

Arsól  gljár  við  unnarsvið 
ofinn  báruskrúða; 
ræðir  smára  rjóðan  við 
rógin  táraprúða. 

(Halldór  Friðjónsson  frá  Sandi). 

En  þegar  sólin  lækkar  og  fer  að  fela  sig  á  bak  við 
f jöllin,  saknar  raaður  hennar.  Það  var  svo  bjart  og  hlýtt 
og  Ufið  svo  yndislegt  meðan  hún  var  altaf  á  loftinu.  Og 
þráin  vaknar,  þráin  að  sjá  sólina  —  mega  vera  nálægt 
henni,  og  hugurinn  leggur  af  stað  að  leita  hennar: 


^)  Þótt  nokkrum  skáldum  okkar  sé  hér  skipað  á  bekk  með 
alþvðuhagyrðingunum,  þá  er  það  ekki  sagt  í  þeim  tilgangi,  að  draga 
úr  áliti  þeirra  eða  gera  minna  úr  þeim,  heldur  er  það  gert  til  þess  að 
sýna,  að  þeim  þykir  sumum  engina  vansi  að  yrkja  undir  kvæðalögum 
alþýðunnar.  Enda  verða  margar  slíkar  stökur  þeirra  almenningseign 
.áður  en  nokkurn  varir.  Alþýðan  finnur  að  þær  eru  sungnar  út  úr 
hennar  eigin  brjósti  og  smám  saman  renna  þær  inn  i  þennan  fjársjóð 
hennar ;    stökurnar   verða    alþýðustökur. 


316  Alþýöukveðskapur. 

Dag^ir  falla,  dagsól  alla  kveður, 
en  mig  kallar  eiuhver  þrá 
yfir  fjallaveldin  blá. 

Þannig  syngur  Huldumærin  þingeyska  við  sólarlagið.  — 
Og  þegar  sumarið  heíir  lcvatt  og  liaustvindarnir  boða  komu: 
vetrarins  með  kulda  og  liretum,  breytist  hljóðið  í  strengn- 
um.  Vorléttu  tónarnir  hvcrí'a  og  kuldinn  og  kviðinn  læð- 
ist  að.  Þá  velur  hagyrðingurinn  sama  lagið,  er  hann 
kveður  sumarið,  eins  og  hann  hafði  fagnað  þvi  með  — 
fegursti  hátturinn  á  altaf  við: 

Frost  á  velli  vinnur  mein, 

vetrar  gellur  þruma. 

Bliknuö  fellir  blöð  af  grein 

björkin  ellihruma.  (Lausavísa). 

Það  er  óvanalegt,  að  fyrsta  hretið  standi  lengi  yfir. 
Þó  fer  nú  svo  á  stundum,  og  fyllist  þá  hugur  hagyrðings- 
ins  enn  meiri  drunga,  en  altaf  getur  hann  þó  raulað  stök- 
urnar  sinar.  Harpan  hans  er  ekki  hljómstolin  og  streng- 
irnir  hennar  stirðna  ekki,  þótt  kalt  sé  út  að  lita: 

Blómin  lirynja  banasjúk, 
brim  við  drynja  strendur. 
Það  er  kynja  frost  o<;  fjúk, 
féð  i  brynjum  stendur. 
(Baldvin  skáldi  Jónsson,  Skai^firðingur,  fór  til  Ameriku). 

Og  þegar  skammdegið  læöist  að,  og  sólin  fer  að  dvelja 
lengur  og  lengur  á  bak  við  fjöllin  —  dvelur  þar  dögun- 
um  saman,  er  harpan  einnig  gripin.  Efnið  er  ólikt  því, 
sem  Jónsmessuskáldið  valdi  sér,  en  hátturinn  er 
hinn  sami  og  hreimurinn,  sé  haglega  farið  um  strenginn: 

Girnast  allar  elfur  skjól  ' 

undir  mjallar  þaki, 
þorir  valla  uð  sýna  sól 
sig  að  fjalla  baki. 

(Sira  Björn  HalbU^rsson  í  Laufási). 

En  þrátt  fyrir  snjóinn  og  kuldann,  mætir  þó  auganu  raargt,- 
sem  unað  vekur:  Fjöllin  aldrei  stórfcnglegri  né  fegurri, 
og  þótt  sumarblómin  séu  dáin  og  snævi  hulin,  htur  þó 
hagyrðingurinn  aðrar  rósir,  sem  verða  honum  að  yrkiefni: 


Alþýðukveðskapur.  317 

Gluggar  frjósa,  glerið  á 
grefur  rósir  vetur. 
Falda  Ijúsu  fjöllin  há, 
fátt  sér  hrósar  betur. 

•Og  svo  getur  honum  orðið  létt  i  luiga,  þótt  mikil  séu  harð- 
indin  og  grimdin,  að  hann  gripi  vonglaður  til  hörpunnar 
og  syngi  kuldann  burtu  úr  huga  sínum  og  vaggi  sér 
dreymandi  i  fangi  vordísarinnar : 

Sunnanvindar  fjöllum  frá 
fönnuin  lirinda  siöar, 
grænuni  linda  giröast  þá 
grundir,  tindar,  hliöar. 

Báðar  þessar    vísur  eru  cftir  Pál  Olafsson  og  er  sagt 
Jaann  haíi  raulað  þær  einhverju  sinni  i  grimdarfrosti, 
En  það  er  satt 

í>orradægur  þykja  iung 
þegar  hann  blæs  á  iioröan. 

Og  svo  getur  veturinn  harður  orðíð,  að  hagyrðingur- 
inn  neyðist  til  að  kveða  öðru  vísi.  Þegar  frostið  þrengir 
sér  inn  i  hvern  krók  og  kima  og  dimmviðrin  hamast  á 
degi  hverjum,  fær  sá  nóg  að  hugsa,  sem  hf  sitt  á  undir 
l)ví,  að  batinn  komi  áður  en  heyin  eru  uppgefin: 

Dal  i  þröngum  drifa  stif 
dynur  á  svöngum  lijöröum, 
það  er  engum  of  gott  líf 
upp  i  Göngusköröum. 

(Baldviu  skáldi  Jónsson). 

Og  þvi  er  ekki  að  undra,  þegar  hlákan  lcemur  og  snjór- 
inn  bráðnar,  þegar 

Gægist  fjalla  fjöldinn  þá 
fram  úr  mjallar  trafi 
fyr  sem  stalla  og  hnjúka  há 
huldi  alla  i  kafi  — 

(Karl  H.  Bjarnason  prentari). 

þó  að  hækki  brúnin,  þvi  nú  er  batinn  kominn.  Vetrar- 
harðindin  gleymast.  Fjármaðurinn  reikar  kringum  féð  sitt 
glaður    i    huga    og    ánægður,    og    litur    sigri  hrósandi  til 


318  Alþýðukveðskapur. 

framtíðarinnar.  Nú  er  honum  borgið  að  sinni,  og  hanm 
raular  fyrir  munni  sér  vonglaður: 

Nú  er  úti  hláka  hlý 

hiti,  dögg  og  vindur, 

jörðin  verður  fanna  frí, 

fyllast  allar  kindur.  (Lausavisa). 

Og  hlákan  heldur  áfram  starfa  sinum  að  bræða  snjóinn 
og  búa  náttúruna  undir  komu  vorsins.  Lækirnir  vaxa  og 
verða  að  ám,  sem  leita  út  i  geiminn  til  þess  að  fagna  vor- 
inu.  Og  hugurinn  vonglaður  og  siungur  leggur  af  stað* 
á  eftir: 

Fer  á  spretti  fljót  og  á, 
finst  mér  þetta  gaman, 
vængjalétta  von  og  þrá 
vorið  fléttar  saman! 

(Karl  H.  Bjarnason  prentari). 

Og  svo  kemur  vorið! 

Og  sumardagurinn  fyrsti  rennur  upp  >með  sólskiní 
um  viða  völlu«: 

Sumarhug  og  sumarþrá, 

sumar  vakna  lætur, 

sumar  i  auga,  sumar  á  brá, 

sumar  við  hjartarætur!  (Lausavisa). 

Þá  hafa  hagyrðingarnir  kunnað  að  koma  orðum  að' 
því,  sæju  þeir  eitthvað  sem  miður  færi,  annað  hvort  í  fari 
einstaklinganna  eða  þjóðarinnar  yíir  höfuð.  Og  smellnar 
eru  þær  margar  stökurnar,  sem  geymst  hafa  i  minnum 
manna. 

Vil  eg  nefna  fáeinar  til  gamans. 

—  Það  hefir  aldrei  þótt  prýði  á  neinum  að  vera  mál- 
ugur,  og  allra  sizt  verið  talið  með  kostum  kvenna.  Natan 
Ketilsson  kvað  um  unga  heimasætu,  sem  þótti  málug,  en 
efnileg  að  öðru  leyti : 

Það  er  feil  á  þinni  mey, 
þundur  ála  bála, 
að  hún  heila  hefir  ei 
hurð  fyrir  mála-skála. 


Alþýðukveðskapur.  319'' 

Vísan  er  kveðin  við  föður  meyjarinnar,  er  hann  var  að- 
hrósa  dóttur  sinni. 

Maður  þóttist  hafa  lesið  Gruðbrands-Eddu  eða  Steins. 
Mundi  þó  ekki  með  vissu,  hvor  þeirra  það  var.  Þá  kvað 
Jón  á  Viðimýri: 

í>að  kann  verða  mjög  til  meins, 
mcnn  þá  skortir  vitið, 
Guðbrands-Eddu  eða  Steins 
aldrei  hefi'  eg  litið. 


Bóndi  fjölgar  fé  sinu.  Á  margt  sauða  og  græðir  á 
tá  og  íingri,  en  þykir  litið  gestrisinn.  Nágranni  hans  reið 
þar  einu  sinni  um,  og  varpaði  þá  fram  stöku  þessari: 

Jörðin  þessi  frjóvgað  fær 
féð  hjá  bónda  kænum, 
auðurinn  vex,  en  grasið  græ,r 
á  götunni  heim  að  bænum! 


Manni  varð  á  að  fífla  konu  og  var  dæmdur  til  hýð- 
ingar.  Það  var  nú  á  þeim  dögum.  Þá  varð  einhverjum 
að  orði: 

Það  á  að  hýða  hann  Þorgrim  tröll 
þungt  og  griðarlega, 
8V0  húðin  niðist  af  honum  öll 
auðs-  fyrir  -hliðar  meydómsspjöll. 

Annars  voru  hýðingar  einu  sinni  algengar  og  gáfu 
þær  ekki  ósjaldan  hagyrðingunum  efni  i  stökur. 

Maður  var  hýddur  —  ókunnugt  hvað  hann  hafði  til. 
saka  unnið  —  en  lét  sér  Ktið  segjast.  Þótti  hann  jafnvel 
meiri  á  lofti  eftir  en  áður  og  furðaði  margan  á  þvi. 

Þá  var  kveðið: 

Nú  er   V  i  r  t  u  r   njótur  fleins 
nauða-  firtur  -skorðum, 
nú  er  skyrtan  ekki  eins 
illa  girt  og  forðum. 


Þá  kunnu  þeir  og  að  bita  frá  sér,  þætti  þeim  gengið- 
lof  nærri  rétti  sinum. 


•320  Alþýðukveðskapur. 

Jón  Eldoii  —  bjó  um  eitt  skeið  á  Yegg  i  Kelduhveríi 
—  lagðist  veikur  og  var  fluttui-  um  tima  af  bænum  til 
lækninga.  Þegar  hann  kom  heim  aftur,  þótti  honum  sem 
kæmu  ekki  öU  kurl  til  grafar,  hvað  búslóðina  snerti. 

Varð  honum  þá  að  orði: 

Minura  sjúga  menn  úr  legg 
þá  mergjarlaust  er  holiö, 
eins  er  nú  á  voruin   V^ggy 
þar  veröur  ei  lengur  stolið. 


Þá  er  vísa  Bólu-Hjálmars  um  »spörðin«  kringum  — 
kirkjuna.  Meinfyndin  er  hún  og  hefir  að  öllum  Hkindum 
»hitt«  á  sínum  tima: 

Vel  er  alin  herrans  hjörö 
—  hérna  liggur  bevisiö  — 
sómir  vel.  að  sauðaspörð 
sjáist  kringum  fjárhúsið. 


Og  visa  Indriða  á  Fjalli  um  manninn,  sem  steig 
ekki  í  vitið: 

Maðurinn  sem  úti  er 
andrun  vekur  mína, 
heilanum  úr  höfði  sér 
hanu  er  búinn  aö  týna. 

Smellin  er  hún,  þótt  ekki  sé  hún  dýrt  kveðin. 

Hnyttinn  þótti  og  Skarða-Gísli  og  fæstum  ofgott  að 
verða  fyrir  barðinu  á  honum.  þegar  hann  var  i  visnahug, 
enda  var  hann  flestum  beiskyrtari.  Einu  sinni  kvað  hann 
um  mann,  sem  flutti  sig  búferlum: 

Burtu  hrókur  flæmdist  flár, 
forláts  tók  á  bænum; 
þó  að  klókur  þerði  brár 
það  voru  krókódíla-tár. 


Húsfreyja  ein  ættstór  og  vellauðug  var  ekki  að  sama 
skapi  hjálpfús,  enda  þótti  hún  nirfill  með  afbrigðum. 
Þá  var  kveðið: 

Auð  sér  hálan  heldur  við 
harðlynd  fálan  bauga, 


Alþýðakveðskapur.  321 

þrengra  sál  nmn  hiniua  hlið 
en  hesti  nálarauga. 

(Sigurbjörn  Jóhannsson,  Fótaskinni). 


Það  er  víst  jafngamalt  mannkyninu,  að  karl  og  kona 
dragist  hvort  að  öðru.  Þvi  er  það  næsta  undarlegt,  að 
fólkið  skuli  enn  vera  að  furða  sig  á  sliku  og  stinga  sam- 
an  nefjum  um  það.  Það  virðist  ekki  til  ofmikils  mælst, 
að  menn  væri  farnir  að  venjast  við  það  öll  þessi  ár.  En 
svona  hlýtur  það  að  vera,  annars  hefði  þessi  staka  ekki 
verið  kveðin,  og  það  núna  ekki  alls  fyrir  löngu: 

Margur  er  kátur  maðurinn, 

og  meyja  hneigð  fyrir  gaman, 

en  —  8V0  er  það  helvítis  heimurinn 

sem  hneykslast  á  öllu  saman. 


Þá  eru  gletnisvísurnar  þeirra. 

Alþýðuhagyrðingarnir  draga  ekki  dul  á  það,  sem 
þeim  býr  í  brjósti,  hver  sem  i  hlut  á,  og  ekki  eru  þeir  i 
vandræðum  að  koma  orðum  að  þvi,  sem  þeir  meina. 

Þegar  ensku  söðlarnir  voru  að  ryðja  sér  til  rúms 
hérna  á  árunum,  kvað  Sigvaldi  Skagíirðingaskáld  við 
stúlku,  kvenkost  mikinn,  sem  nýbúin  var  að  fá  sér  einn 
nýja  söðulinn: 

Ef  auðnan  mér  til  ununar 
eitthvað  vildi  gera, 
klakkur  i  söðli  Katrinar 
kysi  eg  þá  að  vera. 


Maður  nokkur  dró  sig  eftir  konu,  og  hentu  menn 
gaman  að  því,  að  hann  myndi  vinna  ástir  hennar  með 
harmonikuspili. 

Elskar  mikið  auðargná, 
ei  mun  hvikull  reynast  sá 
í  hverri  viku  henni  hjá 
harmoniku  spilar  á. 

(Guðm.  Guðmundsson,  Teigi  i  FljótBhliö). 


Manni   leiddist   á   fundi  —  leiddist  rifrildi  manna  — 

21 


322  Alþýðukveðskapur. 

Það  var  við  Þjórsárbrú  fyrir  fáum  árum.      Vék  hann  sér 
þá  að  sessunaut  sinum  og  hvíslaði  i  eyra  honum: 

111  og  köld  er  æfi  mín 
eins  og  fyr  með  köflum,  — 
skyldi  enginn  eiga  vín 
af  öUum  þessum  djöflum? 

(Einar  Brynjólfsson). 

Það  fylgir  með,  að  sessunauturinn  haíi  launað  visuna 
með  góðri  hressingu  i  koníaki. 


Þeir  sem  setið  hafa  fyrir  hjá  Ijósmyndara  vita  að 
platan,  sem  myndin  var  tekin  á  geymist  og  eftir  henni 
er  hægt  að  taka  myndir  aftur,  óski  menn  þess. 

En  hitt  vita  menn  ef  til  vill  ekki,  að  hagyrðingurinn 
sem  tók  myndir  af  fólkinu  —  upp  á  sína  visu  —  býður 
sömu  kostakjörin.  Þetta  er  lika  svo  að  segja  ný  uppfundn- 
ing.  Gisli  heitir  hann,  og  á  lieima  norður  i  Húnavatns- 
sýslu,  sem  býður  þetta,  Hann  orti  sér  til  gamans  langa 
skammarimu  um  alla  bændurna  i  sveitinni  og  klykkir  svo 
út  með  þessari  stöku: 

^  Þá  skal  hætta  þetta  kvöld 

þessi  Ijóö  að  binda, 
en  —  platan  geymist  ef  að  öld 
óskar  fleiri  mynda. 

Það  skal  ósagt  látið,  hvort  bændunum  muni  það  mik- 
ið  áhugamál  að  platan  geymist.  En  hún  geymist  þessi 
staka,  þótt  allur  skammabragurinn  gleymist. 

Þá  eru  og  til  margir  samkviðlingar,  stökur^  er  hag- 
yrðingar  köstuðust  á,  þegar  fundum  þeirra  bar  saman. 
Eru  þeir  á  stundum  tveir  um  sömu  visuna,  einn  byrjar, 
en  annar  rekur  í  botninn.  Oftar  er  það  þó  þann  veg,  að 
hvor  um  sig  kveður  vísuna  til  enda  og  enda  fleiri,  séu 
þeir  vel  upplagðir  og  jafnvígir.  Þótti  þetta  alla  jafnan 
skemtun  góð,  er  þeir  leiddu  þannig  saman  hesta  sina,  og 
smellnar  eru  margar  slíkar  stökur,  sem  þjóðin  hefir  vernd- 
að  frá  gleymsku. 


Alþýðukveðskapur.  323^ 

Flestir  muna  víst  eftir  kveðjum  þeirra  Sigurðar  Breið- 
fjörðs  og  Bólu-Hjálmars,  er  þeir  skildu  eftir  síðustu  sam- 
fundi  sina. 

Sigurður  byrjaði: 

Sú  er  bónin  eftir  ein, 
ei  skal  henni  leyna, 
ofan  yfir  Breiðfjörðs  bein 
breiddu  stöku  eina. 

En  Bólu-Hjálmar  tók  þessu  ekki  alvarlega,  þóttist 
engu  vilja  lofa  og  svaraði  hlæjandi: 

Ef  eg  stend  á  eyri  vaðs 
ofar  fjörs  á  linu, 
skal  eg  kögglum  kapla-taðs 
kasta  að  leiði  þinu. 


Vel  þótti  Sigvaldi  Skagfirðingaskáld  svara  fyrir  sig 
oft  á  tiðum  er  hann  var  ávarpaður  með  vísu  eða  visuparti^ 
og  ekki  er  þess  getið  að  honlim  hafi  orðið  orðfall.  Ein- 
hverju  sinni  segir  hagyrðingur  við  hann: 

Segðu  mér  það  Sigvaldi, 
hvað  syndir  þínar  gilda. 

Sigvaldi  varð  við  þvi  og  svaraði  samstundis; 

Það  er  undir  áliti 
alföðursins  milda! 


Einhverju  sinni  var  það,  og  ekki  all-langt  siðan,  að 
nokkurum  hagyrðingum  sló  saman  og  fóru  þeir  að  kveðast 
á.     Botnuðu  þeir  á  vixl  hver  fyrir  öðrum. 

Einu  sinni  byrjar  einn  svona: 

Víða  fjandinn  itök  á 
undir  faldi  sólar. 

Svaraði  þá  annar  samstundis: 

Ekrur  þessar  yrkja  og  sá 
allir  presta-skólar. 

(Jón  Jónsson  prentari  og  Jón  S.  Bergmann). 

Guðmundur  á  Sandi  getur  þess  i  ritgerð  þeirri,  er  eg 
nefndi   hér  að  framan,  að  eitt  sinn,  er  þeir  hittust  Siglu- 

21* 


324  Alþýðukveðskapur. 

vikur-Sveinn  og  Sigurbjörn  i  Fótaskinni  —  en  þeir  voru 
báðir  Þingeyingar  —  þá  haíi  Sveinn  Ijóðað  á  Sigurbjörn 
Er  sú  vísa  gleymd,  en  Sigurbjörn  svaraði  með  þessari 
stöku : 

Varla  meina  vil  eg  þér 
visna  greinir  skorða, 
komda  að  reyna  móti  mér 
mistilteininn  orða. 

Þá  kvað  Sveinn: 

Ekki  biður  svarið  Sveins, 
sizt  eru  hagir  duldir, 
eg  á  ekki  neitt  til  neins, 
nema  börn  og  skuldir! 

»Svona  var  og  er  högum  alþýðuskáldanna  háttað  — 
þetta  er  seinni  hluti  æfisögu  almennings  —  þeirra  manna, 
sem  höfðu  fleiri  járn  i  eldinum  en  orfljáinn  og  prjónana«, 
segir  Guðm.  á  Sandi. 

Fleira  mætti  telja  og  fleira  mætti  segja  um  alþýðu- 
kveðskapinn,  og  fleiri  mætti  stökurnar  nefna  en  þær,  sem 
komnar  eru.  En  einhverntíma  verð  eg  að  hætta,  og  það 
sem  sagt  er,  læt  eg  mér  þvi  nægja  að  þessu  sinni. 

—  Eg  á  ekki  neitt  til  neins, 
nema  börn  og  skuldir! 

Og  þó  hafa  þessir  menn  látið  eftir  sig  mikinn  auð,  sem 
vér  höfum  erft.  Og  þessum  auði  getur  hvorki  mölur  né 
ryð  grandað. 

Þessi  auður  eru  stökurnar  þeirra  —  visurnar,  sem 
þeir  ortu  á  einverustundunum  til  þess  að  friða  sjálfa  sig. 
Vér  lærðum  margar  þeirra  endur  fyrir  löngu,  en  höfum 
þó  ekki  gleymt  þeim,  og  siðan  hafa  aðrar  bæzt  við  og 
vér  raulum  þær  svo  að  segja  daglega,  enda  verða  þær 
ekki  tölum  taldar  ánægjustundirnar,  sem  þær  hafa  veitt  oss. 

Hvar  sem  maður  er  staddur,  hvað  sem  maður  er  að 
starfa,  og  í  hvaða  stöðu  sem  maður  er,  þá  bjóða  þær  öllum 
fylgd  sina  —  bjóðast  til  að  fylgja  manni  gegnum  lifið  og 
létta  undir  sporið  —  þessvegna  getum  vér  aldrei  þakkað 


Alþýðukveðskapur.  325- 

þeim  nógsamlega,  sem  ortu  þær,  þeim,  sem  gáfu  oss  slika 
gimsteina. 

—  Þegar  skáldinu  leiðist  tómleikinn  í  stofunni 
sinni  i  skammdeginu,  og  þvi  finst  sá  eldur  dauður,  er  áður 
hitaði  þvi  bezt  á  einverustundunum,  andvarpar  það  og  segir: 

Loks  á  Byron  engan  yl, 
ekki  Njála  heldur. 

En  þá  koma  þær  léttfættar,  laðandi  og  fanga  huga  hans: 

Upp  úr  gleymska  gægjast  þá 
gamlar  rímnastökur. 

Og  skáldið  finnur  leiðindin  hverfa.  Þetta  eru  gamlir 
kunningjar,  sem  eru  á  ferðinni.  Og  þótt  þær  séu  ekki 
allar  efnismildar  þessar  stökur,  finnur  þó  skáldið  sætan 
höfga  siga  yfir  sig  með  svo  einkennilegri  og  unaðsbland- 
inni  ánægju: 

Þær  eru  margar  lærðar  lítt, 
leita  skamt  til  fanga, 
en  þær  klappa  yndisþýtt 
eins  og  börn  á  vanga. 

Þannig  kveður  Þorsteinn  Erlingsson.  Hann  hefir 
fundið  hvilíkt  dýrmæti  þær  væru,  alþýðustökunar,  að 
»þær  klappa  yndis  þýtt,  eins  og  börn  á  vanga«,  þessvegna 
ber  oss  að  varðveiia  þær  og  forða  þeim  frá  gleymsku. 
Vér  tókum  þær  að  erfðum  frá  liðnum  kynslóðum  og  vér 
eigum  að  sjá  um  að  þær  glatist  ekki,  svo  eftirkomendurnir 
gcti  notið  þeirra.  Því  er  það  skylda  vor  að  raula  þær 
við  börn  og  unglinga,  svo  þau  læri  þær  hka,  og  kenna 
þeim  að  meta  dýrmæti  þeirra. 

Einar  E.  Sœmundsen. 


Serbar  gjöra  áhlaup  á  næturþeli. 


Frásagan  er  skrifuð  á  vígvellinum  af  s  e  r  b  n  e  s  k  u  m  f  y  r  i  r  1  i  ð  a, 
og  þýdd  á  ensku  handa  tímaritinu  Outlook  af  furstinnu  Lazarovich- 
Mrebelianovich. 

Hermennirnir  færast  eins  og  þögular  vofur  upp  úr 
skotgröfunum  og  skygnast  um. 

Sveitin,  sem  eg  ræð  fyrir  gekk  ofan  hallann  niður 
að  Kara  Smaillæknum  og  fylkti  sér  til  áhlaupsins. 

Nóttin  var  niðadimm.  A  vellinum  var  engin  þústa 
sýnileg,  og  hermennirnir  gengu  þétt.  Við  þóttumst  vita 
livar  útverðirnir  okkar  væru  framundan.  Hermennirnir 
höfðu  komið  auga  á  menn  i  náttmyrkrinu,  þótt  til  þess 
sýndust  þurfa  kattaraugu.  Við  heyrðum  stígvélin  skvampa 
i  pollunum,  og  þessar  gætilegu  skipanir,  sem  varðfor- 
ingjarnir  gáfu  mönnum  sínum  i  hálfum  hljóðum,  bárust 
til  okkar,  eins  og  andarnir  pískruðu  úti  i  náttmyrkrinu. 

»Þey!  þey!  gætið  ykkar  —  útverðir  óvinanna!«  .  .  . 
A  einu  augnabliki  gleymum  við  allri  þreytu,  svefnlausum 
vökunóttum,  fótaverknum  af  stöðunum  i  sl^otgröfunum, 
brjóstverknum  og  frostbólgunni  i  höndunum.  Mennirnir 
þrýsta  byssunum  órólega  að  síðunni,  og  þreifa  með  óstyrk- 
um  fingrum  eftir  því,  hvort  byssusverðin,  bitur  eins  og 
rakhnífar,  sitji  vel  föst  á  byssuhlaupunum. 

Hver  einasti  maður  fær  ósjálfrátt  hugboð  um,  að  á 
næsta  augnabliki  muni  skella  á  okkur  óviðráðanlegur 
fellibylur,  að  bylurinn  muni  þyrla  okkur  til  jarðar  eins 
og  veikum  sefstráum,  og  feykja  okkur  dauðum  og  lifandi 
saman  i  einn  einasta  valköst.     Á  einu  augnabliki  eru  allar 


Serbar  gjöra  áhlaup  á  næturþeli.  827 

vonir  okkar  og  draumar,  og  alt  gott,  sem  við  þóttumst 
eiga  i  vændum,  fokið  í  burtu  eins  og  íis  fyrir  vindi. 

Við  fetum  okkur  fram  með  mestu  varúð.  Nei!  — 
þessi  dimmi  litlausi  hópur  manna  eru  útverðir  okkar 
sjálfra.  Við  gátum  ekki  greint  andlit  þeirra,  en  þeir  voru 
úr  1.  tvífylkinu  eins  og  við.  Þegar  við  fórum  fram  hjá  þeim 
nefndum  við  með  nafni  félaga  okkar,  frændur  og  nábúa 
úr  þorpinu,  þar  sem  við  áttum  heima.  Við  tókumst  i  hendur 
og  óskuðum  i  hljóði  en  með  einlægni,  að  áhlaupið  leiddi 
til  sigurs.  Sumir  föðmuðu  að  sér  einlægan  vin  —  það 
voru  ef  til  vill  síðustu  kveðjurnar  —  áður  en  dauðinn 
skildi  þá. 

Nokkru  neðar  í  hallanum  stóðum  við  kyrrir  i  langri 
röð.  Vatnsflöskurnar  voru  látnar  ofan  í  poka,  til  þess  að 
þær  skyldu  ekki  skrölta;  frakkalöfunum  var  drepið  undir 
beltin ;  húfurnar  voru  dregnar  niður  yfir  eyrun,  og  reim- 
arnar  í  skóm  og  stígvélum  voru  bundnar  fastar  en  áður. 
Eina  hljóðið,  sem  heyrðist,  voru  smellirnir,  þegar  aftur- 
hlaðningarnir  voru  opnaðir,  og  klikkin  af  hleðslunni, 
þegar  henni  var  stungið  í  hlaupin. 

Boðliði  kom  hlaupandi  til  min,  æstur  og  lafmóður. 
»Eruð  þér  foringi  fjórðu  sveitarinnar?«  —  spurði  hann  — 
»yfirforinginn  skipar  yður  að  sækja  fram«.  Eg  sá  ekki 
andlitið;  eg  sá  að  eins  marka  fyrir  dimmri  mannsmynd 
og  heyrði  að  hún  hvíslaði  hörkulega.  Við  þokuðumst  fram 
á  leið,  og  áttum  nú  hér  um  bil  fjögur  hundruð  skref  að 
stöð  óvinanna.  Við  sáum  ekkert  hvernig  þar  var  umhorfs, 
en  gátum  heyrt  glamur  í  byssusverðum  þeirra.  Við 
skriðum  áfram  flatir  á  maganum  eins  og  panþerdýr. 
Jörðin  var  votlend  og  við  drógum  okkur  áfram  og  lyftum 
okkur  upp  með  vinstri  hendinni.  Litlu  síðar  komum  við 
á  þura  mörk;  við  fundum  að  þyrnarnir  rifu  á  okkur 
hendurnar,  og  að  eitthvað  volgt  rann  niður  eftir  fingrunum 
á  okkur.  Við  héldum  niðri  i  okkur  andanum  og  k'æfðum 
hóstann  niðri  i  lungunum.  Litlu  siðar  skriðum  við  á  þur- 
lendi.  Ef  við  hefðum  gengið  yfir  þyrnivaxna  grundina, 
hefðum  við  brotið  þyrnana  og   ýmsar   þurrar   jurtir  með 


328  Serbar  gjöra  álilaup  á  næturþeli. 

fótunum,  og  brestirnir  undir  fótum  okkar  liefðu  komið  því 
upp  hvar  við  vorum. 

»Kyrrir!  Liggið  marflatir!«  Þrir  snarpir  hvellir 
heyrast;  —  þó  ekki  byssuskot.  Upp  i  loftið  er  skotið 
eldflugu,  sem  dregur  rauða  Ijósrák  á  eftir  sér.  Þar  hafa 
þeir  orðið  varir  við  okkur,  þeir  hafa  fundið  á  sér  að  við 
vorum  nálægt.  Útverðir  þeirra  gáfu  þeim  merlíi  um 
komu  okkar.  Á  augabragði  fellur  skært  sólskin  á  okkur, 
leitarljósið  skin  framan  i  okl<:ur,  og  Ijósgeislar  þess  eru 
svo  sterkir,  að  þeir  blinda  okkur  og  gera  okkur  ringlaða. 
Þarna  lágum  við  kylliflatir  á  grundinni  með  hendurnar 
fram  undan  okkur,  og  höfðum  byssurnar  til  taks.  I  þvi 
heyrðist  tröllslegt  öskur,  sprengikúla  þaut  i  gegnum  loftið 
eins  og  elding,  him  kom  niður  og  sprakk  og  gróf  okkur 
til  hálfs  í  grjóthrið,  sandi  og  mold.  Fyrir  ofan  höfuðin 
á  okkur  hvinu  brot  iir  fallbyssukúlum,  og  hvæstu  svo' 
hátt,  að  okkur  rann  kalt  vatn  niilli  skinns  og  hörunds. 
Eftir  fyrstu  sprengikúluna  sprakk  önnur  til,  og  henni 
fylgdi  skriða  af  steinum  og  járnbrotum. 

»Hvernig  vita  þeir  með  þessari  nákvæmni,  hvað^ 
langt  við  erum  burtu?« 

»Fram!«  kveður  við  niður  eftir  allri  fylkingunni. 
»Fram,  frám!« 

Þá  lýsti  endalaus  eldræma  framundan  okkur,  henni 
sýndist  vera  spúið  upp  úr  sjálfri  jörðunni.  Fótgönguliðið 
byrjaði  að  skjóta  hraðskotimi  á  okkur.  Til  hægri  handar 
við  okkur,  þar  sem  Dónár  herdeildin  okkar  var,  æddí 
grenjandi  stórskotahríð. 

I  kringum  okkur  var  jörðin  rifin  upp  og  tætt  i  sund- 
ur  af  óteljandi  stórskeytum  og  sprengikúlum.  í  skininu 
af  hinum  skæru  leitarljósum,  sem  færðust  yflr  hingað  og* 
þangað,  mátti  sjá  særða  hermenn  binda  um  sár  sín  og  bita 
á  jaxlinn  til  að  harka  af  sér.  Loftið  fyltist  af  hinum 
óþægilega  þef,  sem  kemur  af  mannablóði  og  sundurtættu 
mannsholdi,  —  það  er  súr  og  væmin  lykt. 

Nú  skipuðu  foringjarnir:  »Engin  skot!  —  Vegið  me5 
byssusverðunum !     Fram  —  í  riðlum!«. 


Serbar  gjöra  áhlaup  á  næturþeli.  32&" 

Svo  þeyttumst  við,  með  óðra  manna  æðisfiýti,  sem 
kom  af  nálægð  dauðans,  og  þránni  eftir  að  halda  sjálfir 
lífi  og  limum,  og  stukkum  ofan  í  skotgrafir  óvinanna. 

Eg  sá  ekki  út  úr  augunum,  hélt  fast  á  marghleypunni- 
minni,  og  þaut  fram  með  mönnum  minum. 

»Fram!  fram!  fram!«. 

Alt  i  kring  heyrðist  sem  ýlfur  villidýra,  óp  og  hræði- 
legustu  blótsyrði.  Þar  mátti  heyra  byssusverðin  rista  og 
skera  mannsholdið,  heyra  þau  grafa  sig  inn  á  milli  rifja 
og  herðablaða  með  þessu  undarlega  nistings  og  brakhljóði 
sem  því  fylgir.  Þar  mátti  heyra  hauskúpurnar  brotna 
undan  byssuskeftunum  —  það  er  hljóð  sem  enginn  maður 
getur  gleymt.  Þá  kom  aftur  ein  sprengingin  enn,  sem 
smaug  i  gegnum  heilann  og  hverja  taug,  loftið  fyltist  af 
kæfandi  brennisteinsfýlu.  Rykkurinn  af  sprengingunni 
kastaði  mér  til  jarðar. 

Eg  opnaði  augun  aftur  í  dögun.  Lengst  í  austri  sást 
mjólkurhvít  ræma  niður  við  sjóndeildarhringinn. 

»Þeir  hafa  látið  undan  síga,  lautinant  —  þeir  hafa 
hopað  á  hæl!  En  þeir  eru  að  grafa  sér  skotgrafir  þarna 
yfir  frá!«. 

Þetta  var  málrómur  eins  af  mínum  mönnum. 

»Það  var  moldarskriða,  sem  sló  yður  niður,  guði  sé 
lof,  að  það  var  ekki  annað.  Hérna  er  brennivín«.  Með 
heitri  og  grófri  hendi  hélt  hann  pelanum  að  munninum  á 
mér;  drykkurinn  hfgaði  mig  við  aftur. 

Eitt  og  eitt  fallbyssuskot  og  nokkur  byssuskot  heyrðust 
við  og  við,  þau  voru  bergmálin  frá  næturvinnunni.  Fall- 
byssur  á  stangli  sendu  sár  og  dauða  úr  hinum  löngu  hlaup- 
um  sínum  á  hópa  af  óvinaliðinu,  sem  enn  héldu  velli  með 
óbugandi  þráa  nokkur  þúsund  skref  i  burtu.  Rétt  hjá 
mér  var  maður  að  rista  sundur  buxur  Yankó  lúðursvcins- 
ins  míns,  til  þess  að  binda  um  fótinn  á  honum  með  leng- 
junum;  fóturinn  var  mölbrotinn. 

»Það  kemst  nú  alt  bráðum  í  bezta  Iag«,  sagði  maður- 
inn  sem  batt  um  fótinn,  til  þess  að  gera  særða  mannina 
hugrakkari. 


330  Serbar  gjöra  áhlaup  á  nœturþeli. 

»Siálf8agt!«  —  svaraði  Yankó.  »Ef  höfuðið  er  í  heilu 
lagi,  þá  má  f jandinn  eiga  lappirnar !  En  vel  á  minst,  hef- 
ir  þú  ekki  tóbak  handa  mér?«.  Hann  beit  saman  tönn- 
unum  til  að  halda  veini  og  sársaúka  niðri  i  sér.  Yfir 
-andlitið  hans  unga,  sem  var  nábleikt  áður  —  færðist  fölvi 
-dauðans. 

Þýtt  hefir 


Ritfregnir. 


Þúsund  og  ein  nótt.  Arabiskar  sögur.  íslenzkað  hefir  Steir- 
'grímur  Thorsteinsson.  I. — V.  biudi.  2.  útgáfa  endurskoðuð.  Bóka- 
■verzlnn  Sigurðar  Jónssonar.     Reykjavík   1910 — 1914.     8vo. 

Það  mun  nú  á  dögum  vera  talið  ókleift  hverri  einni  þjóð  að 
einangra  sig  svo  frá  óðrum  þjóðum,  að  eigi  láti  hún  til  þeirra  sótt 
eitthvað  það,  er  hún  þarfnast,  hvort  sem  er  matarkyns  eða  af  öðru 
tægi.  Því  keppist  nú  hver  þjóð  við  að  hafa  sem  gieiðástar  sam 
gÖngur  sínar  og  skifti  við  önnur  lönd.  Þaðan  stafa  auknar  skipa- 
göngur,  járnbrautir  og  aðrir  farkostir  og  símar.  Þetta  þykir  vera 
grundvallarskilyrði  fyrir  hagkvœmu  framkvæmdalífi  hvers  lands. 

Líkt  gildir  um  andlegt  líf  og  bókmentah'f  þjóðanna.  Nú  á 
tímum  getur  ein  þjóð  ekki  einangrað  sig  svo  frá  öðrum  þjóðum, 
að  hún  matseldi  alt  sitt  andlega  fóður  sjálf.  Sú  þjóð,  sem  svo 
gerði,  væri  andlega  dauð.  Andlegum  straumum  þarf  að  veita  miUi 
þjóðanna,  og  Ijær  þá  hver  þjóðin  annarri.  Þessir  straumar  berast 
tíðast  milli  landanna  með  bókunum.  En  því  fámennari  og  fátæk- 
ari  sem  ein  þjóð  er,  því  erfiðara  er  að  veita  þessum  andlegu 
atraumum  til  henuar.  Bókaútgáfa  er  d/r,  og  getur  því  að  eins  borið 
sig,  að  vakandi  andlegt  líf  sé  í  landinu.  Vér  íslendingar  eigum  þe&s 
ekki  köst  að  eignast  margar  bækur  árlega,  sökum  fámennis.  En 
því  meiri  er  oss  þá  þörf,  að  vel  só  valið  og  viturlega.  Óg  eiga  hór 
jafnan  hlut  að  máli  bóksalar,  bókaútgefendur  og  þýðendur.  Þau 
ein  rit  eiga  að  koma  út,  sem  sannverulegt  gildi  hafa,  hvort  sem  er 
í  skáldskap  eða  annarri  bókment.  Ut  af  þessu  hefir  ailmjög  brugðið 
hin  síðari  ár,  því  miður,  svo  að  skáídsagna-sora  af  verstu  tegund 
hefir  verið  veitt  yfir  landið,  og  er  ekki  gott  að  segja,  hver  spilling 
hefir  hlotist  af  þessu  í  smekk  landsmáhna.  Oss  er  það  engiíi  bót, 
J)ótt  h'kt  hírfi  átt  sér  stað  með  öðrum 'þjóðiimi " 'Þéssu  valda  áíið- 
^vieað   gróðabralls  bókfealar.     En  bóksökim  er  eb'gu  öíður  eu  höfund- 


332  Ritfregnir. 

um  nauösyn  á  mentnn  og  smekkvísi,  ef  sannir  þjónar  eiga  að  vera 
menningarinnar. 

Til  vor  íslendinga  er  þessum  andlegu  straumum  tíðast  veitt 
úr  ritum  og  mentalífi  nálægra  þjóða.  Hitt  ber  sjaldnar  við,  að  oss 
só  gefinn  kostur  á  að  skyggnast  inn  í  mentalíf  og  hugsun  fjar- 
lægra  þjóða  og  oss  óskyldra,  t.  d.  Austurlandaþjóða.  Og  væri  þó 
vert  að  athnga,  hvort  ekki  mætti  þaðan  hafa  andlegan  fiörgjafa. 

Margir  munu  ef  til  vill  ætla  það,  að  Austurlandaþjóðir  séu 
liálfviltir  menn  með  h'tilli  menningu  og  h'tils  verðum  bókmentum. 
Sannleikurinn  er  þó  sá,  að  flestar  austrænar  þjóðir  eiga  engu  ómerkari 
bókmentir  en  Norðurálfuþjóðir.  En  menning  þeirra  er  geróHk 
voiri,  náttúran  er  önnur,  hugsunarhátturinn  annar,  ástir  og  lífs- 
veiijur  annað.  Austurlandaþjóðir  áttu  fjölskrúðugt  bókmentalíf 
löiigu  áður  en  vér  höfum  sugnir  af  forfeðrum  vorum.  Kínverjar 
erii  taldir  eiga  bókmentir  frá  því  um  árið  2000  f.  Kr.  Indverjar 
áttu  snemma  á  öldum  stórmikla  spekinga  og  skáld,  og  hafa  átt 
alla  tíð.  Á  5.  eða  6.  öld  eftir  Kristsburð  var  þar  uppi  skáldið- 
Kalidasa;  hann  er  oss  íslendingum  kunnur  af  skáldritinu  Sakún- 
tala,  sem  Steingrímur  Thorsteinsson  hefir  þjtt.  Til  er  og  geysi- 
fornt  kvæðasafn  indverskt,  sem  kallað  er  Mahabharata;  úr  því  hefir 
Steingrímur  Tliorsteinsson  þytt  Sawitri.  Úr  sama  riti  er  og  Nal 
og  Damajanti,  sem  sami  höfundur  hefir  þytt.  Það  er  enn  til  marks 
um  óslitið  mentalíf  Indverja,  að  nylega  liefir  skáld  þeirrar  þjóðar 
(Rabindra  Náth  Tagore)  hlotið  Nóbelsverðlaun  í  skáldskap,  en  það 
er  talinn  skáldum  mestur  sæmdarvottur  nú  á  dögum.  Ekki  sízt  í 
Persíu  átti  skáldskapur  og  aðrar  mentir  mikla  blómaöld,  og  er 
gagnslaust  að  þylja  nöfnin  ein,  enda  mun  og  ekkert  persneskra 
rita  hafa  verið  þytt  á  íslenzku,  og  ekki  annað  af  ritum  Austur- 
landaþjóða  en  það,  sem  nú  var  talið  (auk  Þúsund  og  einnar  náttar), 
og  Nasreddin,  tyrkneskar  kymisögur,  sem  Þorsteinn  Gislason  hefir 
þytt.  En  í  ritum  Ágústs  háskólakennara  Bjarnason  um  Austur- 
lönd  eru  raktar  kenningar  merkra  austrænna  spekinga. 

Síðan  Norðurálfumenn  tóku  að  kynnast  ritum  Austurlanda- 
þjóða,  hefir,  að  sjálfsögðu,  þekking  manna  mjög  aukist  um  þær,  og 
stórmikilla  áhrifa  kennir  nú  í  bókmentum  Norðurálfunnar  af  rituni' 
austrænna  þjóða,  bæði  í  heimspeki,  skáldskap  og  söngleikatextum. 

Sérstaklega  eiga  Austurlandaþjóöir  mikið  af  æfintyrum,  dæmi 
sögum  og  h'kingasögum,  meira  miklu  en  aðrar  þjóðir.  Þúsund  og 
ein  nótt  (á  arabisku :  Alf  lajla  wa  lajla)  er  hið  frægasta  safn  allra 
austurlenzkra    œfintyrasagna.     Sú    bók  er  af  fróóum  mönnum  talÍQ* 


Ritfregnir.  33S 

mest  lesin  bók  í  heimi,  önnur  en  biblían,  Þúsund  og  ein  nótt 
tekur  yfir  fjölda  lengri  og  smærri  æfintyra,  sem  mjög  eru  auðug 
að  hugórum  og  hugmyndaflugi ;  auk  þess  eru  þar  nokkurar  ásta- 
sögur  og  kymisögur.  En  allar  eru  sögur  þessar  samtengdar  í  einn 
flokk  þann  veg,  að  þær  eru  lagðar  í  munn  drotningunni  Sheherzad. 
Var  svo  mál  með  vexti,  að  Shahrian  konungur  hafði  staðið  drotn- 
ingu  sína  að  ótrygð  við  sig.  Lét  hann  þá  taka  hana  af  h'fi  og 
síðan  allar  þær  drotningar,  er  hann  gekk  að  eiga,  eftir  fyrstu  nótt- 
ina,  unz  Sheherzad  drotningu  hans  hepnaðist  að  leysa  líf  sitt  með 
með  því  að  segja  konungi  sögur;  hélt  hún  því  áfram  þar  til  er 
hún  fekk  lífsgrið  að  fuUu. 

Svo  segja  fróðir  menn  á  þessi  efni  (hór  um  vísast  sérstaklega  til 
rits  eftir  Johannes  Östrup,  sem  heitir  Studier  over 
Tusind  og  en  Nat,  Kh.  1891),  að  upphaflega  sóu  sögurnar 
persneskar,  en  hafi  fengið  arabi^kan  búning,  jafnvel  þegar  á  9.  öld. 
En  sennilega  só  þó  Þúsund  og  ein  nótt  í  þeim  búningi,  sem  nú  er 
hún,  til  orðin  í  Egyptalandi  á  14.  og|15.  öld.  Eru  mörg  handrit 
til  af  ritinu  og  all-ólík,  og  því  vandi  mikill  að  greina  þar  í  milli. 

Menningarsögu  Austurlanda  er  Þúsund  og  ein  nótt  ómetan- 
legur  fjársjóður.  Lifnaðarhættir  og  hugarfar  Austurlandaþjóða  lysa 
sór  þar  mjög  vel.  Frásagnarhátturinn  er  einfaldur  og  langdreginn, 
en  einmitt  við  það  koma  atvik  daglegs  lífs  fram  á  mjög  skyran 
hátt.  Hins  vegar  er  hugmyndaflugið  ótæmandi  og  efnið  mjög  fjöl- 
breytt ;  því  hefir  þetta  ritsafn  stöðugt  haf t  vald  yfir  hugum  manna, 
og  mörg  eru  þau  skáld,  einnig  í  Norðurálfu,  sem  þangað  hafa  sótt 
yrkisefni.  Ekki  er  þó  lengra  að  rekja  en  til  ársins  1700  hór  um 
bil,  að  Norðurálfumenn  kyntust  Þúsund  og  einni  nótt.  Árið  1704 
— 1717  kemur  út  í  París  hin  fyrsta  þýðing  á,bókinni,  eftir  Galland 
(í  12  bindum),  en  síðan  hefir  bókin  verið  gefin  út  og  þýdd  marg- 
sinnis  á  fjölmargar  tungur.     Einnig  eru  til  ymsar  arabiskar  útgáfur. 

Arið  1857  ræðst  Páll  bókbindari  Sveinsson  í  það  stórvirki,  sem 
þá  þótti,  að  byrja  á  því  að  gefa  út  á  íslenzku  Þúsund  og  eina  nótt. 
Páll  fekk  til  Steingrím  Thorsteinsson,  sem  þá  var  í  Kaupmanna- 
höfn  að  námi,  að  þyða  ritið.  Steingrímur  lauk^við  þyðinguna  og 
kom  hún  ijt  í  fjórum  bindum  þykkum  í  Kaupmannahöfn  á  árun- 
um  1857 — 1864,  í  stóru  áttablaðabroti.  Ekki  var  þó  almenningi 
hór  á  landi  Þúsund  og  ein  nótt  algerlega  ókunn  fram  að  þessu.  Þor- 
Bteinn  Jónsson  hafði  þytt  og  gefið  út  í  Viðeyjl835  Sagan  um 
Þá  tíu  Rádgjafa  og  SonA|[zád  Bachts  Konúugs, 
en    það    er    úr    Þúsund    og    einni  nótt.     Sömuleiðis  hafði  Benedikt 


334  Ritfregnir. 

Gröndal    þ/tt    S  ö  g  u  r  ú  r  Þ  ú  s  u  n  d  o  g  e  i  n  n  i  n  ó  1 1,  og  er  bÚ- 
bók  gefin  út  í  Reykjavík  1852,  8vo. 

Ekki  getur  Steingrímur  þess,  hvorki  í  eftirnnála  hinnar  fyrrí 
útgáfu  né  fomiála  þessarar  síðari  útgáfu,  úr  hvaða  máli  hann  hafi 
þjtt  bókina,  enda  skiftir  það  í  rauninni  ekki  mjög  miklu.  En  lík- 
legast  þykir  mér,  að  hann  hafi  þytt  hana  eftir  hinni  þyzku  þyð- 
ingu  Weills,  sem  út  var  komin  (í  Stuttgart  í  fjórum  bindum),  öllu. 
heldur  en  eftir  hinni  dönsku  þyðingu  Thisteds,  sem  þá  var  nyút- 
komin  (1852—1856). 

Þúsund  og  ein  nótt  hlaut  þegar  að  maklegleikum  hina  mestu 
alþyðuhylli.  Mun  vafaaamt,  að  nokkur  útlend  bók  hafi  orðið  viii- 
sælli  hór  á  landi  en  hún.  Má  mönnum  og  skiljast,  hver  munur 
lesendum  hafi  þótt  að  fá  í  hendurnar  þyðingar  slíkra  manna  sem 
Fjölnismanna  og  síðan  þeirra  Benedikts  Gröndals  og  Steingrims  og 
nokkurra  annarra  eða  skáldskapar-  og  fræðirit  þau,  sem  Magnús 
Stephensen  gaf  út  og  enn  voru  lesin  af  alþyðu  á  landi  hér  fram 
um  1860.  Enda  kom  svo  á  eigi  alllöngum  tímaj  að  Þúsund  og 
ein  nótt  seidist  upp  gersamlega. 

Nú  er  Þúsund  og  ein  nótt  komin  út  í  annarri  útgáfu,  endur- 
skoðuð.  Mjög  hefir  þekking  manna  aukist  á  arabiskum  fræðum 
hina  síðari  áratugi.  Má  því  ætla,  að  þyðandinn  hafi  haft  til  hiið- 
sjónar  nyrri  þyðingar  á  Þúsund  og  einni  nött  en  þyðing  WeiIIs,  t. 
d.  þyðing  Joh.  Östrups,  sem  út  kom  1897.  Og  ekki  ætti  ritið  að 
hafa  orðið  lakara  við  það.  Lipurð  Steingríms  og  smekkvísi  er  svo 
raargrómuð  og  viðurkend,  að  það  væri  að  bera  í  bakkafullan  lækinn 
að  fara  út  í  þá  sálma  hór.  Einkanlega  þykir  mór  þó  ritsnild  hans 
lysa  sór  bezt  í  ritum  hans  frá  yngri  áium,  svo  sem  í  Þúsund  og 
einni  nótt  og  ymsu  i  Nyrri  sumargjöf. 

Það  má  kallast  risnubragð  við  bókmentir  þessa  lands,  að  útgef- 
andinn,  Sigurður  Jónsson,  skuli  ráðast  í  að  gefa  Þúsund  og  eina 
nótt  af  út  nyju.  Er  þess  að  vænta,  aðhonum  hepniat  þetta  fyrirtæki 
vel.  Hefir  hann  synt  sig  að  því  áður  aö  vilja  gefa  út  góðar  bækur 
og  hollar,  meðal  annarra  Sögur  herlæknisins.  Þeir  bóksalaí 
eiga  gott  skilið,  sem  leggja  fé  sitt  í  útgáfu  góðra  bóka,  Mun  enn 
svo  reynast,  að  Þúsund  og  eiu  nótt  eignast  marga  vini  sem  fyrrum. 
Svo  mundi  þykja  með  öðrurn  þjóðum,  að  sá  bóksali  ætti  lof  skilið 
sem  færði  bókmentunum  slíkan  feng  sem  Þúsund  og  ein  nótt  er,  i 
vandaðri  þyðingu.  Þó  minnist  eg  ekki  að  hafa  sóð  í  blöðum  hór 
getið  útgáfu  bókarinnar.  Mætti  þó  til  þess  ætlast  af  ritstjórum, 
að  þeir  veittu  almenningi  leiðbeiningar  um  slík  efni,  eða  fengju  til 


Ritfregnir.  335 

þess  hœfa  menn.  Mætti  víat  að  skaðlausu  niður  fella  /mislegt  það, 
sem  nú  stendur  í  blöðunum,  og  setja  annað  í  þess  stað,  meðal 
annars  leiðbeiningar  um  þessi   efni. 

Það    skal    tekið    fram    að    endingu,    að   útgáfan  er  prjðileg  að 
pappír  og  prentun  og  verðið  hóflegt,   19  kr.  öll  bindin  fimm. 

Páll  Eggert  Ólason. 


Vit    Og    strit.     Nokkrar    greinir    eftir    Dr.  phil.  Guðm.  Finn- 
bogason.     133  bls.     Verð  kr.   1,35.     (Bókaverzlun  S.  Eym.). 

í  þessu  kveri  eru  5  ritgerðir,  allar  nystárlegar  og  veigamiklar. 

1)  »S  á  1  a  r  f  r  æ  ð  i  n  og  vinnan«  er  heitið  á  fyrstu  hug- 
vekjunni.  »Til  óU'kra  starfa  þarf  misniunandi  hæfileika  og  vandinn  - 
er  þá  að  velja  meðal  þeirra,  sem  bjóðast  til  starfsins«,  segir  höf. 
Þegar  eg  tók  stúdentspróf,  var  okkur  fengið  þetta  ritgerðarefni:: 
»Hvers  eiga  ungir  menn  að  gæta,  er  þeir  velja  sór  h'fsstöðu?«  — 
Hér  er  því  Ijst  með  Ijósum  rökum,  að  fæstir  ungir  menn  eru  sjálf- 
færir  um  það  vandaval,  skortir  kunnugleika  á  fiestum  atvinnugrein- 
um  og  megna  ekki  að  meta  rétt  hæfileika  sína.  Höf.  skyrir  frá 
tilraunum,  sem  gerðar  hafa  verið  í  Vesturheimi  til  að  1  e  i  ð  b  e  i  n  a 
ungum  möimum  og  v  e  1  j  a  menn  til  ymiasa  starfa  —  og  gefist 
ágætlega.     Þetta  er  mesta  þarfamál. 

Þá  kemur  ritgerð,  sem  heitir: 

2)  V  1  n  n  u  V  í  s  i  n  d  i,    og    er    þess  verð  að  hún  væri  kend  0* 
öllum    unglingaskólum.      Þar    er    lyst  ymsum  tilraunum,  sem  syna 
það  og  sanna,  að  ö  1 1  erfiðisvinna  er  afar  vandasöm ;  hefir  vísinda- 
mönnum    tekist    með   nákvæmri  athugun  og  útreikningum  að  bætai- 
svo    vinnubrögð    og    laga    handatiltektir    við    yms    einföld  verk,  að 
verkmennirnir    hafa    afkastað  tvöfalt  til  ferfait  meiru  eftir  en  áður 
og    þó    verið    öihi    óþreyttari  að  loknu  verki.     Hór  er  átt  við  þuu-- 
verk,    sem  allir  þykjast  kunna  til  hlítar:    bera  á  vagna,   moka, 
hlaða  veggi  o.  s.  frv. 

3)  Orkunyting  ogmenning  heitir  3.  ritgerðin.  Þar 
er  aftur  fróðleikur,  sem  kenna  þyrfti  í  hverjum  skóla.  »011  menn- 
ing  hvílir  fyrst  og  síðast  á  vísindunum,  og  þau  má  telja  hvort 
^veggja  í  senn,  æðsta  blóm  og  dypstu  rót  menningarinnar«,  segir 
höf.  —  og  sannar  það  með  Ijósum  rökum  úr  náttúruvísindum  og: 
sagnfræði. 

4)  U  m    »  ak  t  a  «    s  k  r  i  f  t.      Sú    ritgerð    er  gamalkunn,  úr 
Skírni,  og  á  vel  heima  í  þessu  safni. 


336  Ritfregnir. 

5)  Verkamaðurinn:  Þar  víkiir  höf.  orðum  sínum  til 
alþjðu  manna,  vekur  máls  á  því,  hversu  mikils  er  vert  um  vinnu- 
brögð  hvers  manns  í  þjóðfélaginu,  hvað  sem  hann  vinnur,  til  lands 
eða  sjávar,   úti  eða  inni. 


Það  er  ekki  vani  minn  að  minnast  á  njjar  bækur ;  geri  það 
ekki  nema  mór  þyki  mikið  til  koma  og  óttist  eftirtektarleysi  á 
merku  málefni. 

Þessari  litlu  bók  verð  eg  að  mæla  með.  Hún  er  pryðilega 
samin  að  efni  og  orðfæri. 

Það  er  eins  og  sumum  finnist  að  okkur  varði  mestu  að  vita 
um  það,  hvað  íslenzka  þjóðiii  hefir  verið.  En  mór  finst  okkur  varða 
miklu  meira  hvað  íslenzka  þjóðin  á  að  verða,  og  ef  hún  á  að  verða 
farsæl  þjóð,  þá  er  víst^  að  það  vinst  aldrei  með  öðru  móti  en 
þessu,  —  með  viti  og  striti  —  með  verksviti. 

Þessi  nýmæli  G.  Finnbogasonar  eru  svo  mikilsverð,  að  mór 
virðist  sem  þau  hljóti  að  koma  til  umræðu  á  Alþingi  í  sumar. 

G.  B. 


Ennfremur  hafa  Skírni  verið  sendar  þessar  bækur  og  verður 
sumra  þeirra  getið  síðar: 

Aldahvörf.  Brot  úr  sögu  Islands.  Nokkrir  fyrirlestrar.  Eftir 
Bjarna  Jónsson  frá  Vogi.   1814—1914.    Rvík  1914. 

Annáll  nítjándu  aldar.  Safnað  hefir  síra  Pétnr  Guðmundsson 
frá  Grímsey.  1.— 3.  hefti.  Akureyri  1912—1914.  Útgefandi  Hallgr. 
Pótursson. 

Arsrit  Verkfræðingafólags  íslands  1914.     Rvík  1915. 

Haustlöng  120  hringhendur.  Eftir  .Guðmund  Friðjónsson.  Rvík 
1915. 

Islenzk  mannanöfn  samkvæmt  manntalinu  1.  des.  1910.  Hag- 
skyrslur  íslands  5.     Rvík  1915. 

Henryk  Bienkiewicz:  Vitrun.  Saga  frá  Krists  dögum.  Árni 
Jóhansson  sneri  á  íslenzku.     Rvík  1914. 

Upton  Sinclair:     Á  refilsstigum.     Eyrarbakka  1913. 

Um  Harald  hárfagra.  Frásagnir  Heimskringlu  og  aunara  forn- 
xita  vorra.     Eftir  Eggert  Briem  frá  Viðey.     Rvík  1915. 


55; 


Um  Hallgrím  Pjetursson 

1614  —  27.  október  1674. 


Á  íslandi  er  ekki  um  eiginlega  sálma  að  tala,  eða 
andleg  kvæði  sem  nefnist  svo,  fyrr  en  eftir  siðabót  (1550). 
Andleg  kvæði  vantaði  ekki  fyrir  þann  tima,  öðru  nær. 
Aragrúi  til  af  þeim,  alt  í  frá  fyrstu  öldum  kristninnar  á 
íslandi,  en  flest  frá  14.  og  15.  öld  til  siðbótar  fram.  Lang- 
iiest  þeirra  voru  einmitt  ort  með  fornaldarháttum  (drótt- 
kvætt,  hrynhenda,  eða  aðrir  þeim  náskyldir  hættir,  alt 
orðalag  og  orðaval  var  náskylt  fornum  kveðskap.  Þó 
koma  og  fyrir  nokkrir  nýjir  hættir,  og  sumir  all-þýðir  og 
liprir,  og  frá  þeim  timum  stafar  hinn  alkunni  háttur,  sem 
þessi  vísa  er  undir: 

Heyr  þú  heilagur  andi, 

er  himna  stýrir  láð,*) 

firr  mig  fári  og  grandi 

og  frelsa  æ  mitt  ráð, 

á  yðar  valdi  er  alt  vórt  traust, 

þú  ert  vór  dróttinn  þrennur  og  einn; 

það  er  efanarlaust. 

og  ýmsir  aðrir  hættir  með  hendingum  i  línulok. 

Þessi  kvæði  voru  um  Máríu  mey,  ýmsa  helga  menn, 
krossinn  m.  m.  og  mörg  snotur  og  lagleg,  en  þó  fæst 
frumleg,  allmörg  stælingar  eftir  eldri  kvæðum,  og  var  þá 
fyrst  og  fremst  Lilja,  eins  og  gefur  að  skilja,  kvæðið,  sem 
var  fyrirmyndin.  En  enginn  komst  í  hálfkvisti  við  Ey- 
«tein,    höfund    hennar,    hvorki   að    andagift   nje  mælsku. 

^)  Þetta  orð  var  þá  haft  sem  kvenkynsorð. 

22 


338  Um  Hallgríöi  Pjetursson. 

Hann  er  mesta  skáldið  í  kaþólskum  sið  og  næstur  honum 
er  Jón  Arason,  hinn  siðasti  Hólabiskup  þess  sama  siðar, 
og  enginn  þar  i  milli.  Jón  kveður  undir  nýjum  bragar- 
háttum,  þýðum  og  liprum,  og  hefur  haft  jafnmikið  vald 
yfir  máli  og  hætti  sem  Eysteinn.  Jeg  set  hjer  eina  vísu 
úr  Ljómum  hans  sem  sýnishorn  (26í  v.): 

flvar  er  dreissið  digra, 

dramb  eða  hvers  kyns  læti, 

er  þjer  höfðuð  hjer?, 

Ijetust  lýði  sigra, 

litlu  víldu  bæta, 

guð  fyrirgef  þú  mjer, 

hvar  er  nú  heiftar-hugrinn  yðar  hinn  kaldi, 

er  höfðuð  þjer  með  stóru  peningagjaldi, 

eða  sá  styrkr  af  stóru  sveina  haldi, 

stendur  sálin  nökt  i  fjandáns  valdi. 

Gruðmóður  og  andagift  og  vald  yfir  máli  og  hætti  er 
nær  á  jafnháu  stigi  hjá  Jóni  sem  hjá  Eysteini. 

Siðabótarmenn  voru  —  eins  og  við  var  að  búast  — 
illa  innrættir  með  virðíngu  fyrir  kaþólskunni  og  leifum 
hennar  og  gerðu  alt  sem  þeir  máttu  og  mart  um  of  til  að 
rýma  þeim  burt.  Helgikvæðum  var  ekki  þyrmt,  þau  hurfu 
eða  voru  aðeins  til  á  bókum,  og  þar  hafa  þó  mörgþeirra 
geymst.  Stundum  vildu  menn  breyta  þeim  og  gera  þau 
að  fullgóðum  siðbótarkvæðum,  en  það  mishepnaðist  gjör- 
samlega. 

Hinir  fyrstu  biskupar  vildu  bæta  úr  skák  og  láta 
prenta  sálma  og  andleg  kvæði,  og  gerðu  þeir  allmikið  að 
þvi,  einkum  Gruðbrandur  biskup  (Visnabókin).  Hina  fyrstu 
sálmabók  er  sagt  að  Ólafur  biskup  Hjaltason  (1551(52) — 
69)  hafi  gefið  út,  en  hún  er  nú  löngu  týnd.  Aðra  Ijet 
Marteinn  biskup  Einarson  (1549  —56)  prenta  i  Kaupmanna- 
höfn  (1555).  Af  þessari  litlu  bók  eru  til  örfá  eintök.  Sem 
sýnishorn  þessara  sálma  setjum  vjer  hjer  þessi  tvö: 

Yjer  trúum  allir  &  einn  guð 
skapara  himins  og  svo  jarðar, 
hann  cr  vor  faðir  í  hvers  kyns  nauð, 
helst  skyldum  yið  hans  börn  verða. 


Um  Hallgrím  Pjetursson.  339 

altið  vill  hann  oss  sjálfur  seðja, 
sál  og  lif  með  sæmdun  gleðja, 
sótt  og  fár  kann  oss  ei  skaða, 
svift  er  frá  oss  öllum  voða, 
hann  viU  þvi  ei  til  steðja, 
hver  er  nú  sá, 
að  héðan  af  oss  grand*  má. 

Látum  oss  líkamann  grafa 
og  ekkirt  eforð  á  hafa, 
á  efsta  degi  mun  aftur  uppstá 
og  ókreinkilegur  verða  þá. 

Eins  og  menn  sjá  er  ekki  »að  tarna  skáldskapur«y 
list  sjest  þar  ekki,  höfuðstafir  og  stuðlar  og  hendingar  — 
alt  1  ólagi,  stirðleikinn  auðfundinn,  og  málið  —  það  ber 
þess  raenjar,  að  hjer  er  um  þýðíngar  að  tala.  AUir  þess- 
ir  sálmar  voru  þýðíngar  (af  sálmum,  eignuðum  Lúter). 

Hjer  var  bráðra  bóta  þörf  —  enda  leið  ekki  á  löngu 
að  hún  kæmi.  Um  1600  eru  mörg  sálmaskáld  uppi,  sem 
ortu  vel  og  laglega  eftir  þeirra  tima  hætti;  einkum  má 
þar  til  nefna  Heydalaprestinn  alkunna,  Einar  Sigurðsson 
(1539—1626).  Frá  honum  stafar  mestur  hluti  Vísnabókar- 
innar,  sem  nefnd  var;  þar  eru  m.  a.  rímur  út  af  ýms- 
um  bókum  biblíunnar;  ætlaðist  Guðbrandur  biskup  til,  a^ 
þær  kæmu  i  stað  hinna  eldri  veraldlegu  rimna.  En  þess- 
ar  helgirímur  reyndust  engu  betri  nje  hugnæmari  en  hin- 
ar,  nema  síður  væri;  skemtilegri  voru  þær  ekki. 

Á  siðustu  árum  Guðbrands  var  á  Hólum  nokkur  ár 
frændi  hans  úngur,  sonur  Pjeturs,  bræðrúngs  Guðbrands,. 
og  hjet  Hallgrimur.  Hann  naut  Htt  kenslu  þar  á  Hólum, 
því  að  um  eða  skömmu  eftir  dauða  Guðbrands  (1627)  fór 
hann  utan  og  lenti  loks  í  Kaupmannahöfn.  Er  sagt,  að 
þá  hafi  hann  kynst  Brynjólfi  Sveinssyni,  siðar  biskupi,  hafi 
hann  komið  Hallgrimi  i  Frúarskóla,  en  heldur  ekki  þaðan 
útskrifaðist  hann.  Þetta  hefir  hlotið  að  gerast  á  árunum 
1631—32,  og  ekki  fyrir  1629  (þá  fór  Brynjólfur  heim  og 
aftur  utan  1631  en  1632  fjekk  hann  stöðuna  i  Hróars- 
keldu).  1637  hvarf  Hallgrimur  aftur  til  íslands  og  giftist 
barnsmóður  sinni   Guðriði   hinni   herleiddu,   lifði  við  bág 


340  TJm  Hallgrim  Pjetursson. 

kjör,  þángað  til  Brynjólfur,  þá  orðinn  biskup,  veitti  hon- 
iim  Hvalsness  prestakall,  yst  úti  á  Reykjanesi,  þar  var 
hann  til  1651,  þá  fjekk  hann  Saurbæ  á  Hvalfjarðarströnd; 
þar  var  hann  prestur  til  1669,  að  hann  varð  að  gefa  upp 
staðinn  vegna  heilsuleysis  (likþrár) ;  5  árum  siðar  dó  hann. 
Tilbreytingamikil  er  ævi  hans  eiginlega  ekki.  En  óhætt 
«r  að  segja,  að  þessi  tíu  ár  —  eða  hvað  þau  voru  mörg 
— ,  sem  hann  var  erlendis,  hafa  haft  þroskandi  áhrif  á 
hann,  þótt  nú  sje  ekki  hægt  að  grenslast  eftir  þvi  nánar. 
Sögur  fara  af  þvi,  að  Hallgrimur  hafi  i  æsku  verið 
iDaldinn  nokkuð  og  ekki  laust  við  að  hann  væri  hákur  i 
orðum.  Þessu  er  vel  trúandi,  og  þarf  engin  rýrð  að  falla 
á  hann  fyrir  það ;  er  valla  að  ætla  að  honum  haíi  orðfátt 
orðið,  ef  þvi  var  að  skifta,  og  skapsmunamaður  hefir  hann 
án  efa  verið.  En  með  aldrinum  hefir  hann  stilst  og  haft 
fullkomið  taumhald  á  tungu  sinni,  sbr.  hina  snjöUu  og 
fallegu  visu  hans: 

Blótaðu  ekki  bróðir  miim, 
böl  það  eykur  nauða, 
engum  hjálpar  andskotinn 
og  allra  sist  i  dauða. 

En  hinu  skyldi  enginn  furða  sig  á  að  hann  við  út- 
húsingu  yrti  aðra  eins  visu  og  þá  arna: 

Útí  stend  eg  ekki  glaðr, 
illum  þjáður  raununum, 
þraut  er  að  vera  þurfamaðr 
þrælanna  i  Hraununum, 

og  hefur  hann  þá  liklega  verið  ýngri. 

Hvilikur  prjedikari  Hallgrimur  hefur  verið,  vitum  vjer 
ekki,  engar  sagnir  þarum,  en  ekki  óliklegt  að  ræður  hans 
hafi  verið  fullar  af  lífsspeki  og  lærdómum. 

Frægastur  er  Hallgrimur  orðinn  fyrir  sálma  sína,  og 
þá  einkum  passíusálmana. 

Hann  orti  sálma  útaf  ýmsum  bókum  bibUunnar,  t.  d. 
Samúelssálma  (sbr.  það  sem  áður  er  sagt),  en  þeir  eru 
litils  eða  einskis  virði,  og  ekki  annað  en  rímur  með  sálma- 


Um  Hallgrím  Pjetursson.  341 

lögum  í  raun  rjettri,  og  má  jafna  þeim  við  rímur  þær,  sem 
Hallgrimur  orti,  t.  d.  af  Magellónu  og  Lyklapjetri  eða  af 
Krókaref;  bera  þær  ekki  i  neinu  af  öðrum  rimum  sam- 
timismanna  hans,  og  er  ekki  laust  við,  að  manni  renni  til 
rifja  við  hugsunina  um,  að  h  a  n  n  skyldi  lika  verja  sin- 
um  tínia  til  annars  eins  óþarfa  og  andleysis,  —  til  þess 
voru  nógu  margir  aðrir.  En  sona  var  tiðarandinn.  Orð- 
lengjum  vjer  ekki  frekar  um  það. 

Passiusálmarnir  eru  alls  annars  kyns.  Hvernig  eru 
þeir  þá? 

Það  er  alvanalegt  á  íslandi  i  lýsingum  skálda  og 
kvæða,  eldri  og  yngri,  að  við  hafa  þau  og  þau  lýsingar- 
orð,  og  halda  menn,  að  með  þvi  sé  alt  sagt.  Sjaldan  sér 
maður  rit  eða  kvæði  kruíin  svo  að  leitað  sé  fulls  skiln- 
ings  og  skýríngar.  Svo  jetur  einn  upp  eftir  öðrum  lýs- 
ingarorðin,  og  með  þessu  móti  fá  skáldin  t.  d.  sjerstök 
merki  eða  þau  eru  sett  i  sjerstaka  bása.  Lýsingarorð  eru 
góð,  ef  þau  eru  rjett,  en  þau  verða  að  vera  á  r  á  n  g  u  r- 
i  n  n  af  rannsókn,  helst  svo  nákvæmri  sem  hægt  er.  Hjá 
oss  íslendingum  vantar  svo  að  segja  algjörlega  þesskonar 
rannsóknir,  en  nú  hefjast  vonandi  betri  timar,  eftir  að 
háskóli  er  settur  á  stofn. 

Það  mun  ef  til  vill  þykja  óþaríi  að  skýra  fyrir  mönn- 
um  hvað  eiginlegt  sje  sálmum  þessum,  eins  mikið  og  þeir, 
að  sögn,  eru  um  hönd  hafðir  á  íslandi  enn  —  en  jeg  ætla 
samt  að  gera  tilraun  til  þess,  og  jeg  vil  til  þess  velja  50. 
og  siðasta  sálminn;  það  sem  sagt  er  um  einn,  gildir  — 
auðvitað  með  nokkrum  tilbreytingum  —  um  þá  alla,  meg- 
inreglan  er  hin  sama. 

Sálmana  hefur  höfundurinn  með  hinu  hátignarlega 
upphafi  (I.  1 — 8),  þessu  islenska  »sursum  corda« : 

Upp  upp  mín  sál  og  alt  mitt  geð, 
upp  mitt  hjarta  og  rómur  með, 
hugur  og  túnga  hjáJpi  til  — 
herrans  pinu  eg  minnast  vil. 

Sál  —  geð  —  hjarta  er  ekki  að  öllu  eitt  og  hið  sama ; 
sálin  er  hið  yfirtaksmeira  orðið,   geð  og  hjarta  er  hugsun 


342  Um  Hallgrim  Pjetarsson. 

og  tilfinníng,  og  það  er  ekki  innantómt  orð  þetta  »alt«, 
sem  skáldið  hefur  með  »geð«.  Sál  —  geð  —  hjarta  eru 
innri  öflin,  verkfærin,  —  rómur  og  túnga  eru  ytri  öflin, 
ytri  verkfærin;  »hugur«  á  ekki  eins  vel  við  hjer,  þvi  að 
það  er  ekki  annað  en  það  sem  búið  er  að  nefna;  en  vera 
má  að  skáldið  hafi  með  hugur  meint  »áhuga«  eða  »djarf- 
leik«,  og  er  það  þá  ekki  endurtekníng  eða  óþarfi,  og  má 
þá  til  sanns  vegar  færa  í  röðinni.  Hvað  ætlunarverk  höf. 
er,  er  ekki  minna  eða  rýrara  en  það  sem  i  augum  krist- 
ins  manns  hlaut  að  vera  hið  mesta,  erfiðasta  og  viðkvæm- 
asta,  »herrans  pína«. 

Með  9.  vessi  hefst  meginmálið  með  byrjun  pislarsög- 
unnar,  og  er  hún  þrædd  i  upphafi  hvers  sálms  einkum 
eftir  Matteusar  guðspjalli  og  hefst  með  30.  vessi  i  26. 
kapitula;  þó  eru  hin  guðspjöllin  lika  notuð. 

50.  sálmurinn  hefst  með  því  sem  sagt  er  frá  i  Matt. 
21  j  62 — 66,  og  gengur  sú  frásögn  um  4  vess  og  hljóðar: 

Öldungar  Júða  annars  dags 
inn  til  Pilátum  gengu  strax, 
sögðu  —  „herra  vjer  höfum  mest 
i  huga  fest 
hvað  sá  falsari  herma  Ijest. 

Eftir  þrjá  daga  ótt  fyrir  sann 
upprisa  mun  jeg,  sagði  hann; 
við  slíku  er  best  að  leita  lags, 
lát  geyma  strax 
þessa  gröf  inn  til  þriðja  dags. 

Máske  likið  með  leyndum  hljótt 
lærisveinar  hans  taki  um  nótt, 
og  lýðnum  segi  það  lyga  skyn; 
þá  lízt  ei  kyn, 
þó  verði  sú  villan  verri  en  hin". 

Pilátus  víst  þeim  varðhald  fekk, 

vaktin  strax  út  af  staðnum  gekk, 

gröfinni  blifu  herrans  hjá, 

og  svo  til  sjá, 

settu  innsigli  steininn  á. 

Sje  þetta  borið  saman  við  frumtextann,  þá  er  auðsjeð, 


Um  Hallgrím  Pjeturssou.  343 

hvernig  orðin  eru  þrædd^).  En  skáldið  hefir  sett  sinn  blæ 
á  framsetninguna  og  á  þá  sem  tala,  einkum  með  þessum 
orðum :  »við  slíku  er  best  að  leita  lags«  —  þetta  eru  Hall- 
grims  eigin  orð,  og  vill  hann  með  því  fá  lyndiseinkenni 
öldúnganna  lýst,  hann  lætur  þá  koma  fram  með  klókskap 
og  djúpsettu  ráðabruggi,  til  þess  að  það  komi  þvi  betur 
og  Ijósar  fram,  hvað  þeir  i  rauninni  urðu  eða  reyndust 
fikammsýnir  —  eftir  guðs  ráði;  það  kemur  síðar  greini- 
lega.  Það  verður  ekki  laust  við,  að  orðin  valdi  þvi,  að 
maður  brosi  að  »öldúngunum,  spekingunum«.  Taki  menn 
og  eftir  þessu  alþýðlega  orðtæki  hjer:  »að  leita  lags«. 

Nú  kemur  þá  hjer  á  eftir  skýring  höf.  og  hugleiðing- 
ar,  og  skiftast  þær  aðallega  i  2  dálka.  I,  v.  5 — 10  og  II, 
V.  11—17. 

I  skiftist  aftur  i  3  greinir.    Hin  fyrsta  v.  5 — 6. 

(5)    Gryðínga  hörð  var  heiptin  beisk 
hjartans  blindleiki  og  villan  treisk, 
þeim  kunni  ei  nægjast  kvöl  og  bann 
sem  Kristur  fann, 
lika  dauðan  þeir  lasta  hann. 

Þetta  á  við  það  og  rís  af  því,  að  »öldúngar  Júða« 
kölluðu  Krist,  þá  dáinn,  f  a  1  s  a  r  a ,  og  það  gefur  skáldinu 


*)  Jeg  set  hjer  frumtextann  eftir  Gruðbrands-bibliu:  (62)  Og  ann- 
ann  dag  þann  sem  epter  Affangadagenn  er,  sofnudust  samann  þeir  ypp- 
ustu  Prestar  og  Pharisei  aasamt  til  Pilatum,  (63)  Og  sagdu  Herra, 
Vær  minnust  a  þad  ad  þesse  Suikare  sagde  þa  er  hann  lifde,  Epter  þria 
Daga  mun  eg  vpprijsa.  (64)  Af  þui  skipa  þu  ad  foruara  Grofena  allt 
til  hins  þridia  Dags,  so  ad  eige  kome  hanns  Lœresueinar  a  Nottu  og 
stele  honum  j  burt,  og  seige  Folkenu  ad  hann  sie  upprisinn  fra  Dauda, 
og  verde  hin  seirne  suikenn  argare  þeim  fyrre.  (65)  Pilatus  sagde  til 
þeirra,  þar  hafe  þier  Vardmennena,  farid  og  foruarid  sem  þier  kunHÍd. 
(66)  Enn  þeir  geingu  j  burt  og  foruoradu  Grofena  med  Vardmonnunam, 
og  innsigludu  Steinenn. 

Hallgrimur  hefir  eflaust  farið  eftir  annari  hvorri  bibliunni,  Guð- 
brands  eða  Þorláks,  en  ekki  bók  Odds  Grottskálkssonar,  reyndar  eru  i 
henni  orðin  „falsari"  og  „villan"  (i  stað  „svikare"  og  „sviken"),  en  ýmis- 
legt  annað  bendir  með  vissu  á,  að  Hallgrimar  hefur  ekki  notað  Odds 
bók  (þar  vantar  t.  d.  orðin  „á  nóttu"  =  um  nótt  i  3.  v.,  og  þar  stend- 
ur  „morkudu"  f.  „innsigludu"  sbr.  settu  innsigli  á  i  5.  v.). 


344  Um  Hallgrím  Pjetursson. 

fullan  rjett  til  að  lýsa  þeim  eins  og  hann  gerir  (heiptin 
beisk  —  hjartans  blindleiki  —  villan  treisk).  En  þetta 
vekur  af tur  a  1  m  e  n  n  a  r  hugleiðingar  —  frá  hinu  ein- 
staka  hugleiðir  höf.  hið  almenna  og  algiida  —  i  næsta  v. : 

(6)    Forðastii  soddan  fíflsku  grein 
framliðÍDS  manns  að  lasta  bein, 
sá  dauði  hefir  sinn  dóm  með  sjer 
hver  helst  hann  er, 
sem  best  haf  gát  á  sjálfum  þjer. 

Hjer  kemur  fram  spaklegt  heilræði  algilt  og  snjalt  — 
enda  er  þetta,  þ.  e.  3.  vo.,  orðið  almennur  talsháttur. 

Höf.  hverf ur  aftur  að  Gyðingunum  og  tilgángi  þeirra, 
þeim  að  hindra,  að  »svik«  gætu  átt  sjer  stað,  lærisvein- 
arnir  t.  d.  komið  og  stolið  likinu  og  svo  sagt  að  Kristur 
væri  upprisinn.  En  höf.  snýr  þessu  meistaralega  við. 
Hann  skilur  þetta  atvik  sem  sjerstaka  ráðstöfun  guðs  til 
þess  að  sanna  einmitt  hið  gagnstæða ;  einmitt  þess  vegna, 
að  Bjálfir  fjandmenn  Krists  geyma  grafarinnar  —  og 
að  Kristur  ris  upp,  hverfur  úr  gröfinni  innan  hins  ákveðna 
frests  —  verður  orsök  til  þess,  að  því  síður  var  nokkur 
efi  mögulegur  um  sannleik  Krists  orða: 

(7)  Gyðingar  vildu  veita  rýrð 
vors  lausnara  npprisu-dýrð, 

en  drottins  vald  og  vísdóms-ráð 

þess  vel  fekk  gáð, 

verk  sitt  framkvæmdi  vist  með  dáð. 

(8)  Hefði  ei  vaktin  geymt  og  gætt 
grafarinnar,  sem  nú  var  rætt, 
orsök  var  meiri  að  efast  þá, 
hvort  upp  rjeð  stá 

drottinn  vor  Jesús  dauðum  frá. 

(9)  En  þeir  sjálfir,  og  er  það  vist, 
upprisu  drottins  hafa  lýst, 
þótt  kennimenn  Júða  af  kaldri  stygð 
kvaldir  í  blygð 

keypti  þá  til  að  bera  lygð. 

Siðustu  3  vo.  hjer  eiga  við  það  sem  segir  í  Matt. 
28,  11—15. 


Um  Hallgrím  Pj  tursson.  345 

Aftur  hverfur  nú  höf.  að  ahnennri  hugleiðíngu  um 
s  V  i  k  r  á  ð  manna  er  guð  geti  ónýtt,  móti  honum  megni 
s  1  æ  g  ð  i  n  ekkert.  Það  er  og  á  að  vera  h  u  g  g  u  n  trú- 
andi  mönnum,  og  með  þessu  v.  lýkur  fyrra  bálkinum: 

(10)    Öil  svikráð  mauna  og  atvik  ill 
ónýtir  drottinn  þá  hann  viU; 
hans  ráð  um  eilifö  stöðugt  stár 
og  stjórnin  klár, 
slægðin  drambláta  sljett  forgár. 

II.  bálkur  rís  út  af  þvi  sem  er  aðalumtalsefnið  i  ritn- 
ingarkaflanum  —  g  r  ö  f  Krists,  og  var  það  til  vonar,  að 
einmitt  hún  vekti  hugleiðíngar  skáldsins.  D  a  u  ð  i  og 
g  r  ö  f  vekja  annars  sorg  og  sálarstrið  —  eru  sorgarefni 
fremur  en  nokkuð  annað  sem  fyrir  kemur.  Var  þá  ekkí 
ástæða  til  að  h  r  y  g  g  j  a  s  t  hjer?  Þar  kveður  skáldið  nei 
við,  einmitt  gröf  Krists  getur  ekki  annað  en  valdið 
gleði  og  gleðilegri  tilhugsun,  og  er  það  auðvitað  gömul 
sanntrúaðra  hugsun  um  fyrirgefningu  syndanna,  er  þar 
með  mætti  vinnast: 

(11)  Hvíli  eg  nú  siðast  huga  minn 
herra  Jessú  við  legstað  þinn, 
þegar  eg  gæti  að  greftran  þin 
g  1  e  ð  s  t  sála  min, 

skelfing  og  ótti  dauðans  dvin. 

(12)  Sektir  mínar  og  syndir  barst 
sjálfur  þegar  þú  pindur  varst, 
upp  á  það  dóstu  drottinn  kær, 
aðkvittuðustþær, 

hjartað  þvi  nýjan  fögnuð  fær. 

Eins  og  Kristur  var  lagður  i  gröf,  var  grafinn,  ein» 
verða  nú  syndir  manna  grafnar,  já,  Kristur  tók  þær  — 
eða  syndina  (alment)  —  niður  með  sjer  i  gröfina: 

(13)  Þú  grófst  þær  niður  i  gröf  með  þjer, 
gafst  þitt  rjettiæti  aftur  mjer, 

i  hafsins  djúp  sem  fyrirspáð  finst 

þeim  fleygðir  inst, 

um  eilifð  verður  ei  á  þær  minst. 


346  *         Um  Hallgrlm  Pjetursson. 

Það  er  kraftur  í  síðasta  vo.  —  Hjer  er  í  þessu  v. 
reyndar  farið  út  yfir  aðalhugsunina,  er  höf.  lætur  Krist 
líka  fleygja  syndunum  i  »hafsins  dJLip«i),  (og  þykir  mjer 
það  skemma,  vera  galli  á  framsetníngunni  hjer,  en  það 
er  þá  lika  sá  einasti  samsetningargalli  á  þessum  sálmi). 

í  f  jórða  V.  er  sagt  að  i  n  n  s  i  g  1  i  hafi  verið  sett  á 
gröfina.    Þetta  atvik  vekur  líka  hugleiðingar : 

(14)  Svo  er  nú  syndin  i  n  n  s  i  g  1  u  ð 
iðrandi  sála  kvitt  við  guð, 
eilift  réttlæti  npp  byrjað 
i  annan  stað^ 
trúuð  manneskja  þiggur  það, 

-en  höf.  tekur  hjer  »innsigli«  sem  væri  það  innsigli  undir 
skjali  eða  brjefi,  sem  merk  ákvæði  standa  i;  fult  gildi 
íær  skjalið  með  ákvæðunum  þá  fyrst  er  innsiglið  er  kom- 
ið  á  það.  Innsiglið  á  gröfinni  verður  sjáanlegt  og  órjúf- 
^ndi  merki  þess,  að  syndin  er  grafin  til  fulls  og  alls  — 
fyrirgefningin  þar  með  stödd  og  stöðug. 

Þetta  sýnir,  að  höf.  notar  smátt  og  stórt  i  bibliutext- 
anum  til  athugana  og  kenningar,  til  viðvörunar  eða  hugg- 
unar  og  trúarstyrkingar.  Og  alt  eða  mest  svo  snildarlega, 
að  manni  finst  ekki  betur  verði  gert. 

Hjer  fer  á  eftir  v.,  sem  tekur  saman  i  einu  la^i 
4auðann  og  gröfina  og  ósk  um  allsherjar  afleiðingar  þar- 
af,  þvi  að  þótt  höf.  segi  » jeg«  (i  m  é  r,  glæpi  m  i  n),  þá  á 
það  við  alla  og  ekki  hann  einan  —  það  segir  hver  trú- 
^ður  um  sjálfan  sig,  um  leið  og  hann  fer  með  orðin: 

(15)    Dauðinn  þinn  Jesú  deyði  hjer 
dárlega  holdsins  girnd  í  mjer, 
gröfin  þín  hylji  glæpi  min 
fyrir  guðs  augsýn, 
efli  mér  styrk  upprisan  þin. 

Hjer  er  horfið  aftur  —  hugsanrétt  —  að  v.  13,  1 — 2. 

I  næstu  tveimur  vessum  koma  ályktarorð  skáldsins  og  er 
þar  aftur  notuð  ný  líking,  tekin  af  gröfinni  og  innsiglinu: 


0    Setningin  er  frá  Micha  VII,  19. 


Um  Hallgrim  Pjetursson.  347 

(16)  S  t  e  i  n  þ  r  ó  mins  hjarta  úthöggvin  sjest, 
heilagur  andi  vann  það  bezt, 
líndúk  trúar  jeg  læt  i  tje, 

minn  lausnari, 

ilmandi  s  m  y  r  s  1  iðrunin  sje. 

(17)  Svo  finn  jeg  hæga  hvild  i  þjer, 
h  V  i  1  d  u  Jesú  i  b  r  j  ó  s  t  i  mjer, 
i  n  n  s  i  g  1  i  heilagur  andi  nú 
með  ást  og  trú 

hjarta  mitt,  svo  þar  hvilist  þú. 

I>að  er  háleikur  og  djarfleikur  i  þessum  vessum,  og  orða- 
tiltæki  sem  minna  á  Egil  Skallagrímsson  og  skáldskap 
hans.  Skáldið  gerir  hjarta  sitt  að  legstað,  hvílu  (gröf  er 
eiginlega  ekki  orð  sem  á  vel  við  hjer,  enda  notar  skáldið 
ekki  það  orð,  og  var  smekklega  gert),  þar  sem  Kriskir, 
þ.  e.  trúin  á  hann,  elskan  til  hans  (»með  ást  og  trú«), 
skal  búa.  Með  fegurri  eða  háleitari  hugsun  i  snildailegri 
orðum  og  hkingum  var  ekki  hægt  að  enda  sálminn  — 
og  sálmana.  Það  er  upphaf  og  endir  —  ástin  og  trúin, 
og  hvorttveggja  afleiðingin  hjá  hverjum  trúuðum 
manni  af  dauða  Krists  og  friðþægingu  og  um  leið  g  r  u  n  d- 
völlur  og  upphaf  allrar  sælu. 

Orðin  »nndúkur  (trúar)«  og  »(ilmandi)  smyrsl«  eiga 
við  það  sem  stendur  í  49.  sálminum  4.  v.  og  er  það  tekið 
úr  frásögninni  um  Jósep  og  Mkodemus,  en  »líndúkur«  er 
ekki  nefndur  í  Matt.,  heldur  í  Markúsarguðspjalli,  og 
»Mkódemus  og  smyrslin«  eru  tekin  úr  Jóhannesarguð- 
spjalli  —  og  alt  hjer  sameinað. 

Loks  er  svo  siðasta  vessið,  og  er  óhætt  að  segja,  að 
það  er  ekki  aðeins  endir  þessa  sálms,  heldur  allra  sálm- 
^nna : 

Dýrð,  vald,  virðing  og  Tegaemd  hæst, 
vizka,  makt,  speki  og  lofgjörð  stærst 
sje  þjer,  ó  JesH,  herra  hár 
og  heiður  klár  — 
amen,  amen,  um  eilíf  ár. 


348  Um  Hallgrim  Pjetursson. 

Þegar  nú  litið  er  yfir  allan  sálminn,  er  hann  ein  og- 
óslitin  hugsunarrjett  heild'),  efninu  frábærlega  vel  fyrir 
komið,  orðaval  ágætt  og  hkíngar  fagrar  með  vel  löguðum 
lærdómum,  leiddum  út  af  textaorðunum.  Það  er  meistara- 
leg  sníld  á  öllu  þessu.  Bragarhátturinn  er  einkar  viðfeld- 
inn  og  þýður,  hvergi  er  óeðlileg  áhersla  eða  málinu  mis- 
boðið,  heldur  þvert  á  móti.  Þessi  háttur  kemur  annars^ 
ekki  fyrir  i  sálmunum. 

Málið  er  gott  og  lipurt.  Ekki  þarf  það  að  hneyksla 
neinn  sannsýnan  mann  þótt  hjer  komi  fyrir  orð,  sem  nú 
eru  ekki  talin  góð  íslenska,  svo  sem  strax,  falsari,  inn 
(til),  vakt,  bhfa,  treiskur,  soddan,  upp  stá,  stá,  forgá  slétt 
(=  alveg),  klár  —  alt  þetta  voru  orð,  sem  þá  höfðu  lengi 
verið  höfð  í  málinu  (síðan  á  15.  öld  eða  lengur),  og  var 
engin  von  til,  að  Hallgrimur  gæti  vitað  eða  sjeð,  að  þau 
voru  ekki  »hrein«  íslenska. 

Eitt  atriði  er  enn,  sem  hjer  getur  komið  til  greina, 
spurningin  um,  hvort  alt  það  sem  í  sálminum  stendur,  sje 
frá  brjósti  höfundarins  sjálfs  —  þvi  oft  má  vara  sig  á 
því.  Kirkjan  átti  margar  samlikíngar  og  orðatiltæki  og 
hugsanir,  sem  allir  gátu  notað  sem  vit  höfðu  á.  Þannig 
er  t.  d.  líkingin  um  fæðing  Krists  af  móðurlifi  við  geisl- 
ann  í  gegnum  glerið  í  Lilju  ekki  úr  brjósti  Eysteins  sjálfs. 
Jeg  er  ekki  svo  kunnugur,  að  eg  geti  sagt  með  vissu,. 
hvort  sjera  Hallgrimur  hefur  notað  eldri  skýringar  eða 
rit,  er  hann  hefði  getað  fengið  eitthvað  af  hugsunum  sin- 
um  frá.  En  jeg  hef  leitað  þar,  sem  þess  var  helst  von, 
i  Súmmariu  þeirri,  er  Guðbrandur  biskup  gaf  út  1589;  en 
þar  eru  aðeins  almennar  hugsanir,  sem  eru  skyldar  sumu 
af  því,  sem  er  hjá  Hallgrími,  en  þess  er  enginn  vottur, 
að  hann  hafi  sótt  þangað  neitt,  síst  neitt  af  hinum  smellnu 
og  ágætu  hkíngum.  Mér  er  þvi  næst  að  halda,  að  alt 
efnið  í  sálminum  eftir  4.  v.  sje  frumlegt  og  komið  úr 
brjósti  Hallgrims  sjálfs. 


^)  að  undanteknum  þeim  linum,  sem  áður  eru  nefndar. 


Um  Hallgrím  Pjetursson.  349 

Alt  það,  sem  hjer  hefir  verið  sagt,  má  víst  segja  um 
alla  sálmana,  hvern  í  sínu  lagi  og  með  sinu  móti.  Það 
hefur  verið  ritað  um,  hverjir  sálmar  þættu  eða  mættu 
þykja  fegurstir  eða  bestir.  Slikt  er  oft  komið  undir  til- 
finningum  og  smekk  sjálfs  dómandans,  og  jeg  skal  ekki 
fara  frekara  út  i  það  mál.  Um  lögin  og  rimið  er  mjer 
ánægja  að  taka  það  fram,  að  jeg  er  alveg  samdóma  hr. 
Jónasi  Jónssyni  um  það,  sem  hann  segir  svo  vel  i  rit- 
gjörð  sinni  i  Almanakinu  i  ár. 

Sömu  eiginleika,  sem  Eysteinn  sýnir  i  Lilju,  snild  og 
mælsku  og  óþrotlega  orðgnótt,  sýnir  sjera  Hallgrimur; 
þeir  eru  jafnokar.  Það  er  auðsjeð  og  auðfundið,  að  hvor- 
tveggi  var  skapsmunamaður,  gáfumaður  og  »mikið  niðri 
fyrir«.  Ljóðin  renna  upp  úr  þeim  eins  og  vatnið  í  tærri 
lind,  sem  aldrei  þrýtur.  Jeg  set  hjer  úr  sálmunum  —  af 
handahófi  mætti  segja  —  nokkur  vess,  er  minna  á  Ey- 
stein  og  jafnast  við  visur  hjá  honum : 

III.  2.  Til  og  frá  gekk  hann  þrisvar  þó, 
þar  fekk  ei  minsta  hvíld  né  ró, 
undanfæri  þvi  ekkert  fann, 
alstaðar  drottins  reiði  brann, 
gegnum  hold,  æðar,  blóð  og  bein 
blossi  guðlegrar  heiftar  skein. 

XVI,  3.  Þyrnikórónu  þungri  þeir 
þrengdu  að  herrans  enni, 
báleldi  heitum  brendu  meir 
broddar  sviðandi  i  henni; 
augun  hans  bæði  og  andlit  með 
alt  i  blóðinu  litast  rjeð, 
slikt  trúig  kvala  kenni. 

Eysteinn  segir  (49.  v.): 

Fjandans  börnin  þröngum  þyrni 
þessum  spenna  um  blessað  ennið, 
þessir  negla  Krist  á  krossinn, 
keyra  járn  sváat  stökk  út  dreyri. 

Þetta   er   svo  að  segja  öll  piningarsagan  hjá  Eysteini,  og 
gat  hún  ekki  verið  styttri  eða  kjarnyrtari. 


350  Um  Hallgrim  Pjetarsson. 

Hallgrímur  segir  (XLIII,  15): 

Fullkomnað  lögmál  fyrir  þig  er, 
fullkomnað  gjald  til  lausnar  þjer, 
fuUkomnað  alt  hvað  fyrir  var  spáð, 
fullkomna  skaltu  eignast  náð. 

Það  er  ekki  fætt  með  harmkvælum  þetta.  Llkt  þessu  að 
Ijettleik  er  Lil ja  9 1 : 

Mária  ert  þú  móðir  skærust, 
Mária  lifir  þú  sæmd  i  hárri, 
Máría  ert  þú  af  miskunn  kærust, 
Mária  Ijett  þú  syndafári,  o.  s.  frv. 

Fagrir  lærdómar  og  spekimál  koma  fyrir  svo  að  segja 
á  hverri  siðu,  og  er  vant  úr  að  velja,  en  jeg  get  mint  á 
annað  eins  vess  og  þetta  (IX,  2): 

An  drottlns  ráða  er  aðstoð  manns 

i  öngu  minsta  gildi, 

fánýtt  reynist  oft  fylgið  hans, 

sem  frekast  hjálpa  skyldi; 

hver  einn  viU  bjarga  sjálfum  sjer, 

ef  sýnist  háski  búinn 

að  hendi  snúinn, 

far  þvi  varlega  að  fallvölt  er 

frænda  og  vina  trúin. 

Hjer  kemur  og  annað  það  fram,  sem  annars  oft  bryddir 
á  hjá  sjera  Hallgrimi,  en  það  er  litilsvirðing  á  heiminum 
og  mönnunum,  með  öðrum  orðum  bölsýni.  Slikt  kemur 
og  oft  fyrir  hjá  mörgum  öðrum,  en  það  er  þá  alloftast 
ekki  annað  en  tildur  og  stæling;  hjá  Hallgrimi  er  það 
dýpra  og  á  eflaust  rót  sina  i  armæðufullu  lifi  hans;  eink- 
um  áður  en  hann  fjekk  Saurbæ. 

Bljúg  og  einföld  bæn  i  þeim  allra  látlausustu  barns- 
orðum  er  i  XVII,  27,  liklega  hið  fallegasta  og  hjartnæm- 
asta  vess,  sem  ort  er  á  voru  máli: 

Hveitikorn  þektu  þitt, 
þá  upprís  holdið  mitt, 
i  bindini  barna  þinna 
blessun  látta  mig  finna. 


Um  Hallgrím  Pjetursson.  35 1 

Slíkt  yrkir  enginn  nema  »8káldið  af  guðs  náð«. 

Vegna  allra  hinna  ágætu  eiginleika  sálmanna,  hljóta: 
allir  að  hafa  ánægju  og  unað  af  að  lesa  þá,  hvort  sem. 
lesendurnir  eru  kirkjutrúarmenn  eða  alveg  trúlausir,  og  jeg 
gæti  best  trúað  þvi,  að  þeir  hinir  siðarnefndu  væru  ekki 
lakari  lesendurnir.  Þeir  hafa  unað  af  máli  og  formi,  af 
spekimálunum,  af  hinni  skörpu  hugsun  og  skýringum ;  hitt,- 
það  kirkjutrúarlega,  er  þeim  auðvitað  htilvægt.  En  það 
eykur  aftur  gildi  sálmanna  fyrir  kirkjutrúarmenn,  og  það 
svo,  að  það  verður  þeim  aðalatriðið,  ef  þeir  gæta  þess, 
að  hafa  þá  ekki  um  hönd  aðeins  fyrir  vana  sakir  og 
sýngja  þá  ekki  hugsunarlaust,  sem  oft  vill  verða. 

Jeg  læt  hjer  staðar  numið  og  sný  mjer  að  hinum  ver- 
aldlega  kveðskap  sjera  Hallgríms. 

Jeg  mintist  ákesknisvísur  hans,  eða  þær  sem  hon- 
um  eru  eignaðar.  Auðvitað  eru  ekki  nú  til  margar  af  þeim^ 
hefur  þeim  verið  htt  á  loft  haldið.  Sagt  er,  að  honum 
hafi  verið  illa  til  Arngrims  lærða,  og  stóð  hann  ekki  einn 
með  það;  Arngrimur  var  óþjáll  maður  og  lundstirður,  og 
leit  mjög  stórt  á  sig  sjálfan,  enda  vildu  prestar  í  Hóla- 
biskupsdæmi  ekki  taka  hann  til  biskups  eftir  Guðbrand. 
Sem  sýnishorn  af  kesknisvisum  Hallgrims  má  tilfæra  vísi^ 
hans  um  Arngrím: 

Eins  og  forinn  feitur 

fjenu  mögru  hjá 

stendur  strembileitur 

stórri  þúfu  k, 

þegir  og  þykist  frjáls 

(þetta  kennir  prjáls) 

reigir  hann  sig  og  rjettir  upp 

rófuna  til  hálfs, 

sprettir  úr  sporum  með  státi^) 

og  sparðar  af  gravitáte''). 

Visan  gefur  ágætlega  Ijósa  mynd  af  manninum,    og   mjer 
finst  hún  hka  sverja  sig  vel  i  föðurættina. 


*)  =  stáss,  þ.  e.  drambi. 
*)  =  drambsalvöru. 


:352  Um  Hallgríin  Pjetursson. 

í  sambandj  við  þetta  má  geta  þess,  að  ýmsar  af  hin- 
um  mergjuðu  visum  Hallgrims  (frá  ýngri  árunum  vist) 
urðu  til  þess,  að  hann  síðar  varð  i  tölu  ákvæðaskálda, 
og  eru  þær  visur  alkunnar. 

Tækifærisvísur  hefur  hann  —  og  það  eru  þessar  síð- 
astnefndu  —  eflaust  ort  margar,  og  ekki  þekki  jeg  full- 
komnari  eða  einfaldari  ferskeytlu  en  þessa: 

Kuldinn  bitur  kinnar  manns, 
kólnar  jarðar  fræið, 
ekki  er  heitur  andinn  hans 
undir  sólarlagið. 

Vísan  ber  það  sýnilega  með  sjer;  að  mjer  finst,  að  hún 
sje  ort  á  Hvalsnesi.  Þar  hefur  víst  stundum  verið  gust- 
kalt  á  vestan. 

Perlurnar  meðal  hinna  minni  kvæða  Hallgrims  eru 
önnur  eins  og  hið  alkunna : 

Ungum  er  það  allra  best. 

Það  er  að  öllu  leyti  fullkomið  kvæði,  að  einfeldni  i  besta 
skilningi,  framsetningu  og  kveðandi,  það  skilur  hvert 
barnið.  Engu  er  þar  ofaukið.  Oþarfamælgi  er  þar  ekki; 
og  þó  eru  sumar  visurnar  nokkuð  dýrt  kveðnar  —  en 
það  er  alt  hinn  Ijettaati  leikur,  Ijettstiginn  orðanna  dans- 
leikur,  mætti  segja,  t.  d.: 

Litillátur  Ijúfr  og  kátr, 
leik  þjer  ei  úr  máta, 
varast  spjátur,  hæðni,  hlátr, 
heimskir  menn  sig  státa. 

Þetta  er  valla  frá  úngdómsárunum ;  hjer  kemur  fram 
reynds  manns  lifsspeki  i  rólegum  og  vitrum  »heilræðum«, 
líkt  og  i  passiusálmunum.    Andinn  er  sami. 

Líkt  má  segja  um  hið  fagra  kvæði:  Mannsins  ævi; 
þar  er  reyndar  endurtekníng  á  sömu  hugsun,  en  kvæðið 
þó  fremur  stutt,  kveðandin  og  orðalagið  eitthvað  hið 
liprasta,  sem  Hallgrimur  hefur  kveðið.  Vald  hans  yfir 
máli  og  formi  kemur  eiginlega  hvergi  betur  í  Ijós  en  i 
jþessu  kvæði.    Jeg  tek  hjer  t.  d.: 


Um  Hallgrím  Pjetursson.  353 

(4)    AUar  eikur  ungar  togna 
og  upp  8Íg  rjetta, 
seinna  bleikar,  síðan  bogna, 
seinast  detta. 

(7)   Steyta  kálfa,  hlaupa  um  bóla, 
hoppa,  rása, 

seinna  skjálfa,  siðan  róla, 
seinast  blása. 

En  alt  er  þetta  ekki  annað  en  frekari  skýring,  »útlistun« 
Á  orðunum  i  3.  v.: 

ellin  kæfir  alt  það  nær 
sem  úngir  áttu. 

Til  þessa  fiokks  heyrir  og  snildarkvæðið  Leirkarls- 
vísur,  eitt  af  meistaraverkunum,  og  ekki  nema  5  visur; 
þvi  styttra,  þvi  betra.  Það  er  eitt  af  þeim  kvæðum,  sem 
hvert  barn  ætti  að  læra. 

Hver  sem  þekkir  þessi  látlausu  kvæði  getur  ekki 
annað  en  gramist,  þegar  hann  sjer  og  les  dæmi  þess,  að 
tiskan  hefur  haft  svo  mikið  vald  yfir  þ  e  s  s  u  skáldi,  að 
það  tekur  sjer  tóm  og  tima  til  að  lemja  saman  aðra  eins 
iDögu  og  þessa,  sem  eg  set  hjer  til  aðvörunar,  þótt  prent- 
Bvertu  sje  eiginlega  ekki  eyðandi  til  hennar: 

Færir  vorið  fyrir  dýra  skara 
fagurt  lag  en  hagur  dagur  plagar, 
sumartiminn  sóma  fremur  heima, 
sveit  þó  þreyti  veitineyt  má  heita, 
haust  að  flestum  hvast  með  gusti  þrýstir, 
hjarðir  skarða  arð,  þvi  jarðir  varða, 
vetur  lætur  vatna  spýtíng  þrjóta, 
vandrar  klandur  grand  um  strandir  landa. 

Þegar  svo  er  dýrt  kveðið  er  óhjákvæmilegt,  að  mis- 
iDoðið  verði  máli  og  setning  og  orðavali,  enda  er  hjer  nógt 
af  sliku;  einkum  er  siðasta  vo.  hræðilegt.  Þessi  dýrleiki 
verður  hverju  skáldi  »ofurefli«. 

Heimsádeilukvæði,  sem  kölluð  eru,  voru  all- 
almenn  á  timum  sjera  Hallgrims;  það  var  svo  að  segja 
tíska,   jafnvel   nokkurs  konar  landfarssótt,  að  yrkja  þau, 

28 


354  Um  Hallgrim.  Pjetursson. 

enda  má  líka  oft  íinDa,  að  grundvöUurinn  hefur  ekki  ætí^ 
verið  sem  alvarlegastur.  Þess  konar  kvæði,  harmagrátur 
yfir  spillíngunni  og  eymdinni  og  volæðinu  meðal  manna 
og  lýsing  á  öUu  þessu,  stundum  samfara  lofi  og  gyllingu 
fyrri  tima,  eiga  víst  rót  sina  i  siðaskiftunum,  i  óánægju 
þeirra  sem  hjeldu  fast  við  fornu  trúna,  og  hún  hefir  svo 
ósjálfrátt  runnið  til  annara  ýngri  og  lúterskra  kynslóða, 
enda  var  sumt  sem  lúterskunni  fylgdi  ekki  geðslegt,  jeg 
minni  á  djöflatrúna  og  galdraöldina  með  brennunum,  sem 
einmitt  geisaði  á  íslandi  um  ævi  sjera  Hallgrims.  í  vis- 
um  Jóns  Arasonar  kemur  ekki  slíkt  fyrir,  þvi  að  það  er 
annað,  þó  að  honum  hryti  vísur  á  gamalsaldri,  þar  sem 
hann  kvartar  yfir  trúarhnignun,  þar  tók  hann  á  því,  sem 
i  raun  og  veru  átti  sjer  stað  frá  hans  sjónarmiði. 

Merkast  allra  þess  konar  kvæða  eftir  sjera  Hallgrim 
er  Aldarháttur  hans,  22  v.  með  einkennilegum  brag- 
arhætti.  Fyrst  eru  10  vísur  um  fyrri  tiðir  (»Aður  á  tið- 
um«  —  er  upphafið)  og  ágæti  þeirra  og  dýrð  —  það  er 
líkt  og  i  »Island  farsældar  frón«.  Þá  var  manndómur  og 
hreysti,  fagrar  ástir  og  leikir,  siglíngar  og  auðlegð  — 
>'lsland  má  sanna  það  átti  völ  manna  þá  alt  stóð  i  blóma*,. 
það  er  kjarninn.  En  svo  kemur  ránghverfan:  »Nú  er 
öld  snúin«,  og  alt  ilt  upp  talið  sem  mótsetníng  við  fyrri 
kaflans  efni,  lydduskapur  og  leti,  heimska  og  fáviska,  raup 
og  þó  volæði  í  öllu,  ágirnd  og  mútur  o.  s.  frv.  »Mann- 
kosta  hægðir,  en  lastanna  nægðir  i  landinu  spretta«  er 
kjarninn  i  þessum  þætti.  Því  er  sist  að  neita  að  kröftugt 
sje  kvæðið,  og  þvi  sem  mest  er  i  varið,  að  efni  þess  sýn- 
ist  vera  römm  alvara  skáldsins,  og  ekki  látalæti  og  tómt 
glamur.  Hann  hefur  viljað  bregða  upp  skuggsjármyndum- 
fyrir  samtiðarmenn  sína,  til  uppörvunar  og  viðvörunar» 
Hjer  er  eftirtektarvert,  í  hvíHkum  gullaldarljóma  að  hann 
sjer  fornöldina.  Enginn  vafi  er  á  þvi,  að  Hallgrímur  hef- 
ur  þekt  fornsögur  og  fornkvæði,  t.  d.  Völuspá  og  líklega 
flest  eddukvæðin  (sbr.  »sem  yrki  fornróma«).  Kvæðið  sýn- 
ir,  að  hann  var  mjög  vel  að  sjer  i  gamla  skáldskapar- 
málinu. 


Um  Hallgrim  Pjetarsson.  855' 

Bragarhátturinn  er  einkennilegur  mjög  og  hygg  jeg, 
að  Hallgrimur  hafi  sjálfur  fundið  hann,  og  er  vafalaust, 
hver  uppruninn  er.  Það  er  hið  latinska  (griska)  svonefnda 
heksametrum  (sexmælíngur),  sem  hann  hefur  notað  á 
harðla  geðfeldan  hátt.  Að  þetta  sje  svo  sannast  af  þvi, 
að  meðal  kvæða  hans  er  visa  með  sama  bragarhætti  (eða 
svo  til)  með  titlinum:  »hexametrum«.  I  sexmæling  eru 
sex  liðir,  5  með  þremur  (eða  tveimur)  samstöfum  og  1 
(hinn  siðasti)  með  tveimur.  Hallgrimur  skiftir  visuorðinu 
i  þrent  og  heíir  tvær  aðalhendingar  i  2  fyrri  hlutunum. 
I  hverri  vísu  eru  eiginlega  fjórir  sexmælíngar,  og  geng- 
ur  sama  hendingin  um  tvo  fyrri  hlutina  i  öllum,  en  þriðji 
hlutinn  er  sjer  um  sömu  hending: 

Aður  á  tíðum   |   var  tíska  hjá  lýðum   |   svo  tryggorðir  kendu 
frá  barndómi  blíðum   1   með  fremdarhag  fríðum    |   að  frægðum  sjer  vendu^ 
Af  strengboga  stríðum   |   i  Hárselda  hríðum   |   þeir  herskeytin  sendu, 
eða  á  mar  víðum    |   skervallar  skíðum    |   til  skemtunar  rendu. 

Hátturinn  er  dýr,  en  Hallgrimur  leikur  sjer  að  hon- 
um,  og  verður  aldei  orðfátt  eða  skotaskuld,  og  aldrei  verð- 
ur  neitt  myrkt  eins  og  i  vísunni  dýru,  sem  áður  var  til- 
færð,  og  aldrei  er  orðaskipunin  óþjál  eða  brengluð.  Það 
er  eitthvert  »íiottasta«  kvæði  sjera  Hallgrims  að  kveðandi 
og  sýnir  alla  hans  bestu  skáldakosti.  Þreytandi  endur- 
tekningar  eru  heldur  ekki  i  þessu  meistaralega  kvæði. 

Sama  verður  ekki  sagt  um  annað  kvæði:  Oflátúngs 
lýsing,  lángt  kvæði  með  viðkvæði.  Hjer  er  eiginlega 
sama  hugsunin  margtekin,  þó  með  breyttum  orðum  sje. 
Kemur  hjer  fram  þessi  mælgi  og  viðátta,  sem  svo  oft 
brennur  við  hjá  öðrum  samtimisskáldum  t.  d.  Stefáni 
Óláfssyni  og  veldur  þvi,  að  kvæðin  verða  ólesandi,  þótt 
tilþrif  sje  i  þeim  og  sumt  gott. 

Gamankveðskapur  er  ekki  beinlinis  það  sem 
einkennir  sjera  Hallgrim.  Þó  kemur  hann  fyrir  —  og  er 
liklega  sumt  af  honum  glatað.  Sláttukvæði  (viðkvæðis- 
kyæði)  um  bóndann,  sem  þurfti  að  heyja  fyrir  kú  sinni: 
»Osköp  þarf  fyrir  eina  kú  um  vetur«,  er  gamankvæði. 
Fyrstu  visurnar  les  maður  með  ánægju ;  bóndinn  þarf  svo 

23* 


356  Um  Hallgrim  Pjetursson. 

mikið  hey,  að  hann  heyjar  um  ísland  og  helst  þar  sem 
grass  var  síst  von,  á  f jöUum  og  jöklum,  svo  fer  nú  manni 
að  þykja  nóg  komið,  en  bónda  nægir  ekki  ísland,  heldur 
íer  hann  að  heyja  um 

Danmörk,  Sviþjóð,  Dalmatia, 
Ditmarsken  og  Pólónia, 
England,  Frakkland,  ítalia, 
Asia,  Konstantinópel,  o.  s.  frv. 

þ)á  fer  manni  að  þykja  nóg  um  og  »gamanið  að  grána«. 
Það  sem  átti  að  vera  gamansamt,  skoplegt,  verður 
óskemtilegt  af  þessum  miklu  endurteknu  ýkjum  —  það 
vantar  ekkert  nema  að  höf.  færi  með  bónda  upp  i  túnglið. 
Þá  eru  þó  Þráðarleggsvisurnar  og  Bauk- 
V  i  s  u  r  n  a  r  betri  og  skemtilegri,  og  hef ði  þó  mátt  vera 
styttra  hvorttveggja  kvæðið.  Skást  er  slátturiman  með 
þesm  erindi,  t.  d. : 

I  viku  slógum^)  i  vetling  minn 
og  veltum  honum  i  heygarðinn, 
kom  þá  toli  með  kjaptinD  sinn 
og  kvomaði  allan  heyskapinn. 

Samsætisvisur  voru  i  tíð  sjera  Hallgrims  með 
alt  öðru  móti  en  nú;  og  mundum  vjer  ekki  verða  hrifnir 
af  að  sýngja  þær  eða  samskonar  Ijóð  nú.  Þau  kvæði 
voru  uppbyggilegs  efnis  og  fuU  af  trúarhugleiðíngum  oft- 
ast.  Svo  eru  og  Samsætissálmar  Hallgríms  (NB 
—  Bálmar!).  I.  byrjar  svo : 

Verum  i  guði  glaðir 

göfgum  þann  sem  veitir  oss  o.  s.  frv. 

Tilgangurinn  er  þessi  (6.  er.): 

Iðkun  andlegra  kvæða 

er  samdrjkkju  skemtan  bezt. 

Betra   og   skemtilegra  er  »Ölerindið«  alkunna:     »Nú 


^)  Það  er  hann  sjálfur  og  Leti  lagskona  hans. 


Um  Hallgrím  Pjetarsson.  357 

er  eg  glaðr  á  góðri  stund«  o.  s.  frv.  þar  er  þó  heilbrigð- 
lifsgleði  og  lieilbrigt  lof  hóflegrar  vinsnautnar: 

Gott  er  að  hætta  hverjuir  leik 
þá  hæst  fram  fer. 
Nú  skal  hafa  sig  á  kreik. 
Vel  sé  þeim  sem  veitti  mjer. 

Þetta  eru  hii^ar  helstu  tegundir  kvæða  sjera  Hall- 
grims,  er  vjer  nú  þekkjum. 

Þess  hefur  verið  getið  oftar  en  einu  sinni,  hve  lipur 
kveðandi  hans  er,  hvilik  mælskugnótt  hans  er,  og  alt  vald 
á  málinu.  Mörg  rimnaskáld  geta  þ  a  r  jafnast  við  hann, 
en  að  smekk  standa  mörg  þeirra  honum  á  baki;  smekk- 
leysur  eru  valla  til  hjá  Hallgrimi,  og  það  þótt  dæmt  sje 
eftir  nútiðarsmekk  (»eymdavæl«  gæti  helst  heyrt  til  þess- 
konar  hluta). 

Um  mál  hans  sjálft  hefur  áður  verið  talað.  Það  er 
enginn  vafi  á  þvi  að  Hallgrimur  hefur  eins  og  Eysteinn 
borið  djúpa  lotningu  fyrir  móðurmáli  sínu,  þótt  slikt 
komi  sjaldan  beinlinis  fram.  Þvi  að  alveg  óbeinlinis 
kemur  sú  tilfinníng  fram  i  vessi  þvi,  sem  hefur  verið 
vitnað  i  um  það  mál: 

Gef  þú  að  móðurmálið  mitt 
minn  Jesú,  þess  eg  beiði, 
frá  allri  villu  klárt  og  kvitt 
krossins  orð  þitt  út  breiði  o.  s.  frv. 

3.  vo.  »klárt  og  kvitt«  á  ekki  við  »móðurmálið«,  heldur 
við  »krossins  orð«,  eins  og  rjett  er  skilið  í  útg.  Gr  Thom- 
sens  og  þýðingu  sjera  Kolbeins.  En  greinilega  sjest  hún 
i  brjefinu  til  Þormóðar  Torfasonar  (Andvari  XXXVIII);. 
þar  segir:  »svo  sem  nú  gerum  vjer  með  skaða  og  niðrun 
vors  ágæta  og  auðuga  móðurmáls«,  »og  ekki  hygg  jeg,  að- 
vor  gamla  norræna  hafi  þurft  af  henni  [grisku]  eður  öðr- 
um  tungumálum  lán  að  þiggja«. 

Finnur  Jónsson. 


Nýtt  landnám, 

Eftir  Jón  Dúason. 


Við  höfum  sigrað  og  bygt  heiminn  ósjálfrátt,  segja 
Englendingar.  í  þessu  er  milcið  satt.  Hvorki  Rússum, 
sem  dreifst  höfðu  út  um  Norður-Asiu,  né  Englendingum, 
sem  tekið  höfðu  lönd  i  Norður-Ameríku,  Ástraliu  og  Suður- 
Afriku,  var  nándar  nærri  Ijóst,  hvað  hér  var  að  gerast. 
Það  var  fjarri  því,  að  menn  sæju  að  verið  væri  að  leggja 
bönd  á  ógna-auðsuppsprettur  handa  afkomendum  þeirra, 
er  þá  lifðu,  að  verið  væri  að  leggja  grundvöll  undir  nýja 
guUöld  þjóðarinnar  og  að  þetta  voru  landvinningar  stór- 
kostlegri  og  æðra  eðlis  en  menn  hafði  dreymt  um  áður, 
eða  neitt  i  þessa  átt.  Menn  litu  útflutninginn  illu  auga. 
Þegar  þjóðræknir  menn  sáu  ungt  og  efnilegt  fólk  flytja 
úr  landi  i  þúsunda  tali,  fanst  þeim  þetta  vera  óbætanlegt 
andlegt  og  efnalegt  tjón,  sem  þyrfti  að  gera  enda  á 
sem  fyrst. 

A  þessa  sveif  munu  flestir  hallast,  þegar  fólkið  flytur 
i  land  þar  sem  það  fær  ekki  haldið  þjóðerni  sínu  nema 
um  stundar  sakir,  og  loku  er  skotið  fyrir  það,  að  sam- 
hygð  og  samvinna  geti  haldist  við  milli  þjóðarbrotanna. 
Skorti  heimalandið  þar  á  ofan  fólk,  er  slikur  útflutningur 
niðurdrep  fyrir  þjóðina,  t.  d.  útflutningur  íslendinga  til 
Kanada. 

Fytji  fólkið  þar  á  móti  i  óbygt  land  eða  strjálbygt, 
þar  sem  hægt  er  að  flæma  fæðingjana  burtu,  og  þar  sem 
nýlendumenn  geta  haldið  þjóðerni  sínu  og  halda  þannig 
áfram    að    vera    i  sömu  þjóðarheild  og  þjóðfélagsheild  og 


Nýtt  landnám.  359 

^ður,  er  einungis  að  ræða  um  aukning  ættlandsins  og 
'TÍtbreiðslu  þjóðarinnar.  Það  er  um  það  að  ræða,  að  hver 
finauður  maður  i  gamla  landinu  geti  orðið  rikur,  ef  hann 
vill  hafa  fyrir  þvi  að  ílytja  sig  i  nýja  landið  og  slá  eign 
•sinni  á  ónumda  jörð.  Sé  þéttbýlið  orðið  mikið  og  öreiga- 
lýður  margmennur,  er  útflutningur  til  ónumdra  landa  hin 
bezta  hjálp  til  að  verja  þjóðina  örbirgö  og  úrkynjun.  I 
nýja  landinu  geta  innflytjendurnir  byrjað  nýtt  lif;  þar 
'biða  þeirra  nýjar  auðsuppsprettur  náttúrunnar,  ný  við- 
fangsefni,  víðátta,  ábyrgð  og  sjálfstæði.  Útflutningurinn 
rýmkar  um  þá,  sem  heima  sitja  og  gerir  þeim  hfið 
greiðara. 

Frá  sjónarmiði  þjóðar,  sem  hefir  enn  mikið  landrými, 
horfir  málið  nokkuð  öðru  visi  við.  Það  er  ekki  neyð  lið- 
andi  stundar,  sem  knýr  hana  til  að  afla  sér  nýrra  landa 
handa  útflytjendum.  Það  er  óeðlilegur  útflutningur  til  ann- 
ara  þjóða  nýlenda  eða  framsýn  sem  helst  gætu  hvatt  til 
þess.  Búast  má  við  þvi,  að  einhvern  tima  komi  þrengslin 
og  þéttbýlið  og  þá  er  gott  að  eiga  nýlendur,  að  hafa  trygt 
sér  nóg  land,  og  þau  lönd,  sem  bezt  liggja  við.  Hugsast 
gæti,  að  löndin  yrðu  numin  á  meðan  af  öðrum  þjóðum  og 
öllum  sundum  lokað. 

Auðsuppsprettur  landsins  virðast  setja  takmörk  fyrir 
því,  hve  miklum  vexti  þjóðin  geti  náð.  Þegar  þjóðin 
hættir  af  sjálfu  sér  að  vaxa,  breytist  samsetning  hennar 
>€ftir  aldri.  Unga  fólkið  verður  fáment  i  hlutfalli  við 
gamalmennin.  En  æskan  færir  þjóðinni  stöðuga  endur- 
fæðingu,  andlega  og  efnalega,  og  ryður  nýjar  brautir  í 
hverju  sem  er.  Slikrar  endurfæðingar  er  að  eins  að  vænta 
af  unga  fólkinu,  af  æskulýðnum.  Gamla  fólkið  hefir  bund- 
ið  sig  og  tengt  velferð  sína  og  eignir  við  ákveðin  lífsstörf 
eða  stefnur,  og  getur  ekki  við  öðru  snúist.  Þar  sem  æsk- 
,an  er  fámenn,  er  ekki  fólk  til  að  stofna  neitt  nýtt.  Menn 
taka  þar  við  störfum  þeirra,  sem  deyja,  og  halda  þeim 
áfram,  Það  er  ekki  nauðsyn  og  ekki  heldur  kraftar  til 
að  gera  meira.  Sem  dæmi  upp  á  lönd  þar  sem  margt  er 
ungra    manna  má  nefna  Norður-Ameríku  (mikill  innflutn- 


360  Nýtt  laiKÍiiáin. 

ingur)  og  Þýzkaland  (margar  fæðingar).  I  þessum  lönduni 
lyfta  menn  hverju  Grettistakinu  á  fætur  öðru,  og  þar  eru 
meiri  framfarir  og  framtakssemi  en  heimurinn  hefir  áður 
séð.  Gragnstætt  er  að  segja  um  Frakkland.  Þar  er  tala 
þeirra,  sem  eru  yngri  en  15  ára,  að  eins  26^0  af  öUu 
fólkinu  (á  Þýzkalandi  35*^/o).  Samfara  þessu  er  kyrstaða 
i  öllu  atvinnulifi  Frakka.  Það  stafar  ekki  af  þvi,  að  fransk- 
ur  æskulýður  sé  svo  miklu  ómentaðri  og  dáðminni  en 
gerist  með  Þjóðverjum,  en  hann  er  of  fár  til  að  setjai 
mark  sitt  á  þjóðhfið. 

Ef  þjóðhfið  á  ekki  að  kyrkjast,  annað  hvort  af  þvi  að 
fólkið  verður  of  margt  til  þess  að  geta  veitt  sér  sæmilegt 
Kfsuppeldi  i  landinu,  eða  af  þvi  að  fæðingum  fækkar  svo 
að  fólkstalan  stendur  i  stað,  verður  það  að  hafa  einhverja 
framrás.  Við  getum  hugsað  okkur,  að  þjóðinni  blæði  inn 
i  aðrar  þjóðir,  eins  og  t.  d.  okkur  íslendingum  hefir  gert 
um  mörg  undanfarin  ár,  inn  i  þjóðir,  sem  siðar  kunna  að' 
verða  keppinautar  og  andskotar  þeirrar  þjóðar,  sem  blóð^ 
tökuna  verður  að  þola,  ef  til  vill  hneppa  hana  i  ánau5' 
eða  afmá  hana  með  öllu.  Við  getum  einnig  hugsað  okk- 
ur,  að  fólkið  flytji  i  eigin  nýlendur  og  verði  þar  að  nýjum 
greinum  á  þjóðarmeiðinum.  Það  eitt,  að  þjóðin  sé  stór  og 
voldug,  er  ekki  Ktils  virði.  Mátturinn,  valdið,  hefir  að- 
sínu  leyti  sama  gildi  fyrir  þjóðina  og  einstaka  menn,  en 
þó  i  rauninni  miklu  meira,  af  þvi  að  milli  þjóðanna  gilda 
engin  lög,  heldur  gamlar  venjur  og  ófuUkomnar  samþykt- 
ir,  sem  enginn  er  til  að  sjá  um  að  séu  haldnar,  og  allar 
þjóðir  rjúfa  þegar  þær  sjá  sér  hagsbót  i  því.  Að  jafnaði 
lifa  þjóðirnar  i  friði,  en  ef  til  ófriðar  kemur,  eru  smáþjóð- 
irnar  eins  og  mýs  i  kattarklóm  stórveldanna.  Á  friðar 
timum  er  hörð  samkepni,  hfsbarátta,  milli  þjóðanna,  og 
einnig  á  þvi  sviði  eru  stórþjóðirnar  að  ýmsu  leyti  betur 
settar.  Sérstaklega  er  það  i  þeim  atvinnurekstri,  sem 
hlitir  lögmálinu  um  »vaxandi  arð«.  Með  smáþjóð  geta  t. 
d.  verið  góð  skilyrði  fyrir  hendi  til  að  reka  iðnað,  en: 
markaðurinn  fyrir  framleiðsluna  getur  verið  svo  litill,.  að- 
reksturinn  beri  sig  ekki,  af  þvi  önnur  lönd  loka  fyrir  inn.- 


Nýtt  landnim.  íitíl 

flutning  með  toUmúrum,  og  af  því  útlendar  verksmiðjur 
geta  framleitt  i  stórum  stil  og  selt  ódýrt.  Á  alþjóðafund- 
um,  þar  sem  settar  eru  alþjóðlegar  reglur  um  hitt  og  þetta, 
t.  d.  siglingar,  stendur  valdið  á  bak  við  allar  gerðir,  og 
þegar  réttur  smáþjóðanna  er  borinn  fyrir  borð,  er  þeim 
litil  huggun  i  þvi  að  njóta  sömu  kurteisisávarpa  og  papp- 
írsréttinda  og  aðrar.  I  nýlendusamkepninni  hafa  smáþjóð- 
unum  verið  bannaðar  allar  bjargir. 

Nýlendur  eru  eðlileg  vikkun  þjóðfélagsins  og  stciekkun 
ættlandsins.  Þetta  sannar  sagan,  en  bezt  á  hinum  siðustu 
timum.  Englendingar  á  Bretlandseyjum  og  Englendingar 
í  hinu  víða  heimsveldi  skoða  sig  sem  eina  þjóð.  Þetta 
hefir  ekki  að  eins  komið  kröftuglega  í  Ijós  í  tvö  síðustu 
skifti,  sem  rikið  hefir  verið  i  vanda  statt,  í  Búaófriðnum 
og  nú,  en  alveldishreyfingin  er  langsterkust  i  nýlendun- 
um.  Einn  ávöxtur  þessarar  þjóðerniskendar  er  það,  að 
Englendingum  hafa  verið  veitt  verzlunarforréttindi,  svo 
þeir  greiða  lægri  tolla  en  aðrir.  í  Kanada  var  þessu 
komið  á  fyrir  aldamótin,  en  í  Astraliu  eftir  þau.  Bönd 
þau,  sem  tengja  þjóð  saman,  eru  sterk.  Fjarlægðin  eykur 
ættjarðarástina  og  fegrar  landið  og  endurminningarnar 
þaðan  fyrir  hugskotssjónum  þeirra,  sem  fluttir  eru  burtu, 
og  þegar  nýlendurnar  eru  orðnar  stórar,  hvílir  blæja  ástar 
og  heilagleika  yfir  gamla  landinu,  bernskustöðvum  þjóð- 
bálksins. 

Slái  menn  eign  sinni  á  þéttbýl  lönd,  horfir  málið  öðru 
visi  við.  Af  þéttbýlinu  má  draga  þá  ályktun,  a5  þjóðin 
hafi  náð  talsverðri  menningu  og  lifskrafti,  svo  henni  verði 
ekki  útrýmt.  í  sliku  landi  er  ekki  heldur  að  jafnaði  raik- 
ið  rúm  fyrir  innfiytjendur.  Slikar  nýlendur  geta  verið 
miklar  féþúfur  þegar  frá  byrjun,  bæði  beinlinis  og  óbein- 
línis,  en  hættan,  sem  fylgir  þeim,  vofir  þó  stöðugt  yfir. 
Fæðingjarnir  mannast  smátt  og  smátt,  þjóðernistilfinning- 
in,  sársauki  niðurlægingarinnar  og  hatur  til  kúgarans  gerir 
alt  vart  við  sig  og  magnast.  Það  kemur  að  þvi  fyr 
eða  síðar,  að  fæðingjarnir  krefjast  réttar  síns  til  að  verðar 


562  Nýtt  laudnám. 

sjálfstæð  þjóð  og  sjálfri  sér  ráðandi.  Skilnaðinn  ber  fyr 
eða  seinna  að  garði. 

Það  var  fyrst  kringum  1880,  að  hin  svokallaða  ný- 
lendustefna  hófst.  Upphaf  hennar  var  það,  að  Frakkar 
lögðu  undir  sig  Túnis.  Hvötin  til  þessara  aðgerða  var  sú 
heilbrigða  hugsun  Ferry's,  sem  þá  var  við  stýrið  á  Frakk- 
landi,  að  Frakkland  skyldi  bæta  sér  upp  með  landvinn- 
ingum  i  öðrum  heimsálfum  það,  sem  það  hafði  mist  i  Ev- 
rópu  1870.  En  að  þessi  nýlendustefna  varð  svo  kröftug  og 
almenn  stafar  af  því,  að  hún  var  eðlileg  aíieiðing  af  þró- 
uninni  á  næstu  áratugum  á  undan. 

Fyrir  og  eftir  miðja  19.  öld  varð  gerbreyting  á  sam- 
göngufærunum.  Gufuskip  komu  i  stað  seglskipa  og  gufu- 
skipagerðin  tók  miklum  framförum,  simar  og  járnbrautir 
voru  lögð  um  löndin  þver  og  endilöng.  Póstgöngum  var 
komið  á.  Af  öllu  þessu  leiddi,  að  fjarlægðirnar  fengu 
annað  gildi  en  áður.  Það  varð  minna  undir  hverri  míl- 
unni  komið  nú.  A  þennan  hátt  komust  atvinnuvegir 
landanna  i  óþægilega  náið  samband  hver  við  annan.  1 
hverju  landi  höfðu  atvinnuvegirnir  þroskast  á  sinn  hátt; 
1  nágrannalöndunum  var  hún  á  mismunandi  þroskastigum 
eða  rekin  við  önnur  skilyrði  frá  náttúrunnar  hendi.  Þetta 
hafði  ekki  verið  svo  tilfinnanlega  bagalegt  meðan  fjar- 
lægðin  hindraði  samkepni  frá  öðrum  löndum.  Nú  voru 
vegalengdir  ekki  lengur  til  fyrirstöðu.  Þær  atvinnugrein- 
ar,  sem  þoldu  ekki  samkepni  frá  útlöndum,  voru  nauðug- 
lega  staddar  og  lá  við  hruni.  Til  að  komast  hjá  eigna- 
tjóni,  til  að  hindra  alment  atvinnuleysi  og  lækkun  á  kaup- 
gjaldi,  kröfðust  menn  verndartolla,  sem  áttu  að  aftra  sam- 
kepni  frá  útlöndum  og  bjarga  þjóðfélaginu  úr  þessari  klípu. 
Menn  hurfu  frá  friverzlunarstefnunni,  sem  barist  hafði 
verið  fyrir  á  fyrri  hluta  19.  aldar  og  hélt  sigurför  sina 
um  heiminn  um  miðbik  aldarinnar.  I  stað  þess  var  toll- 
stefnan  tekin  upp  í  flestum  löndum  um  og  eftir  1880. 

Mest  áhrif  höfðu  umbætur  samgöngufæranna  á  þá  at- 
vinnuvegi,  sem  hlita  lögmálinu  um  »vaxandi  arð«,  en  það 
er  einkum,  auk  samgöngutækja,  verzlun  og  verksmiðjuiðn- 


Nýtt  landnám.  863 

aður.  Landbúnaður  Evrópu  átti  þó  erfiða  daga  eftir  1880 
vegna  samkepni  frá  Ameriku,  þvi  jörðin  var  þar  ódýr. 
Það  er  eðli  iðnaðarins,  að  þvi  meira  sem  er  framleitt  i 
verksmiðjunni,  þvi  ódýrari  verður  varan,  þvi  minni  er 
framleiðslukostnaður  við  hverja  einingu  af  vörunni.  Nú 
voru  menn  ekki  bundnir  við  að  framleiða  að  eins  fyrir 
nágrennið  né  sitt  eigið  land;  nú  mátti  framleiða  fyrir 
heimsmarkaðinn,  þ.  e.  senda  vörurnar  til  annarra  landa, 
hvert  sem  vera  skyldi.  Það  var  þvi  arðvænlegt  fyrir 
þær  verksmiðjur,  sem  staðist  gátu  samkepni,  að  láta  sér 
€kki  nægja  markaðinn  heima,  heldur  framleiða  sem  mest 
umfram  það,  sem  til  hans  gekk,  (með  minni  tilkostnaði) 
^og  senda  framleiðsluna  út  úr  landinu.  En  af  því  öll  lönd 
nema  England  höfðu  verndartolla,  var  ekki  svo  auðvelt 
að  koma  henni  inn  á  markað  annara  landa. 

Upp  úr  þessu  sprettur  svo  nýlendustefnan.  í  ný- 
lendunum  var  hægt  að  fá  markað  fyrir  iðnaðarframleiðslu 
landsins,  og  þar  voru  menn  að  mestu  lausir  við  samkepni 
oghöfðufrjálsarhendur.  Fránýlendunum  mátti  birgjaheima- 
landið  að  nauðsynjavörum  og  fá  þaðan  ýms  nauðsynleg  efni 
til  iðnaðarins  svo  sem  málma,  gúmmi,  skinn,  ull,  baðmuU 
0.  fl.  Nú  komu  samgöngufærin  einnig  að  góðu  haldi.  Með  til- 
styrk  þeirra  var  auðvelt  að  senda  menn,  vopn,  verkfæri 
og  vörur  til  nýlendanna  til  að  leggja  löndin  undir  sig  og 
halda  uppi  verzlun  við  þau.  Árangurinn  af  nýlendustefn- 
unni  hefir  orðið  sá,  að  nýlendurnar  eru  orðnar  undirstaða 
undir  fullkomnari  vinnuskiftingu  en  áður  hefir  þekst  og 
risavaxinni  heimsverzlun.  í  nýlendunum  hafa  verið  gerð- 
ar  hafnir,  járnbrautir,  rit-  og  málþræðir  hafa  verið  lagðir, 
miklum  verzlunarstöðum  og  víðáttumiklum  plantekrum 
hefir  verið  komið  upp.  Mikið  fé  frá  Evrópu  hefir  verið 
lagt  i  þessi  fyrirtæki  og  þarf  ekki  að  geta  þess,  að  það 
beri  góðan  arð. 

Þar  að  auki  hefir  nýlendustefnan  verið  liður  i  þjóð- 
ernisbaráttunni.  ítalía  og  Þýzkaland  hafa  sózt  eftir  ný- 
lendum  handa  útflytjendum  sinum.  Þjóðverjar,  sem  fjölg- 
ar   mikið,    vilja   koma   upp  »StórþýzkaIandi»  úti  i  öðrum 


b 


364  Nýtt  landnám. 

heimsálfum,  líkt  og  alveldissinnarnir  brezku  liugsa  sér 
fyrir  Englendinga  hönd,  þýzku  nýlenduveldi  með  þýzku 
fólki,  sem  ekki  kemst  fyrir  á  Þýzkalandi.  Þegar  nú  aðrar 
þjóðir  hafa  aftrað  þvi  með  samtökum,  að  Þjóðverjar  fengju 
nýlendur.  hefir  þýzka  þjóðin  litið  á  þetta  sem  fyrirmunun 
Ijóss  og  hfs,  og  það  hefir  orðið  til  þess  að  hún  hefir  fylst 
vígmóði  og  hugst  að  verja  rétt  sinn  með  vopnum  þegar 
aðalhöggið  yrði  látið  dynja.  Herbúnaður  Þjóðverja  á  sið- 
ari  árum  hefir  verið  í  f ullu  samræmi  við  vilja  alls  megin 
þorra  fólksins  og  allra  borgaralegra  fiokka.  Af  þessu 
verður  mönnum  skiljanleg  gunnreifni  og  hreysti  sú,  er 
Þjóðverjar  hafa  sýnt  nú  i  ófriönum.  TiUögur  um  að  Þjóð- 
verjar  skuli  leggja  undir  sig  aðrar  þjóðir  i  Evrópu  hafa 
aldrei  verið  annað  en  heilaspuni  einstakra  valdalausra 
manna,  en  enginn  þjóðarvilji. 

Innflutningur  fólks  til  þessara  »seinni  tíma«  nýlenda 
hefir  ekki  verið  mikill;  sumpart  af  þvi  að  löndin  hafa 
verið  tiltölulega  þéttbýl  og  ekki  hefir  verið  skortur  á 
fólki  til  að  vinna  að  þeim  fyrirtækjum,  sem  þar  hafa 
verið  gerð.  Loftslagið  i  þeim  hefir  verið  heitt  og  ekki 
sem  hollast  að  sagt  er.  Iðnaður  og  verzlun  við  nýlend- 
urnar  hefir  getað  veitt  fleira  fólki  atvinnu  eftir  þvi  sem 
viðskifti  við  þær  hafa  aukist.  Einnig  hefir  fæðingum  fækk- 
að  i  öllum  löndum  hin  siðari  árin,  og  að  siðustu  er  það, 
að  Frakkar,  sem  eiga  mestar  lendur,  flytja  ekki  úr  landi 
og  fjölgar  ekki.  Mestur  innflutningur  hefir  verið  i  ný- 
lendur  Þjóðverja,  og  Þjóðverjum,  sem  búa  i  nýlendunum, 
fjölgar  mjög  mikið. 

Nýlendur  Norðurálfumanna  eru  nú  mörgum  sinnum 
stærri  en  Norðurálfa  öll.  Flest  þau  lönd,  sem  likur  eru 
til  að  verði  gerð  að  nýlendum  hafa  nú  annaðhvort  verið 
tekin  að  fullu  og  öllu  eða  eru  að  eins  sjálfstæð  að  nafn- 
inu.  Heimskautalöndin  eru  þó  einskis  eign  enn.  En  nú 
má  búast  við  að  röðin  komi  að  þeim.  Að  svo  hefir  ekki 
orðið  fyrr  er  ekki  því  að  kenna,  að  þau  séu  einskis 
virði.  Þessi  lönd  eru  sérlega  vel  fallin  til  grávörufram- 
leiðslu,    eru    ef    til   vill    auðug   að  námum  og  sjórinn  við 


Nýtt  landnáin.  "  365 

strendur  þeirra  er  aiiðugur  að  fiski,  hvölum  og  selum.  Að 
stórveldin  hafa  ekki  fyr  snúið  huga  sínum  að  þessum 
löndum,  gæti  staðið  i  sambandi  við  það,  að  í  þeim  er  ör- 
lítil  eða  engin  bygð,  svo  þar  hefir  ekki  verið  að  ræða  um 
nýjan  markað,  sem  verið  hefir  aðalhvöt  nýlendustefnunnar. 
Norðurhöfin  hafa  hka  verið  torfarin  vegna  íss,  en  fram- 
farir  timans  virðast  einnig  ætla  að  hjálpa  mönnum  yfir 
iþennan  örðugleika. 

Þegar  farið  verður  að  skif ta  heimskautalöndunum  getum 
við  íslendingar  auðvitað  ekki  horft  á  það  með  óblandaðri 
ánægju.  Við  getum  ekki  látið  okkur  standa  á  sama  hverja 
við  höfum  að  nágrönnum.  Setjum  svo,  að  Englendingar 
tækju  löndin  fyrir  vestan  okkur  og  norðan.  Mundu  þeir 
þá  ekki  renna  girndarauga  til  okkar  lands,  sem  væri  sjer- 
lega  vel  fallin  miðstöð  og  höfuðstöð  við  nýting  þessara 
landa.  Að  minsta  kosti  mundi  þjóðerni  okkar  þá  eiga  i 
vök  að  verjast.  Að  Rússar  eru  ekki  teknir  til  dæmis 
stafar  ekki  af  því,  að  þeir  sjeu  óágjarnari. 

Þegar  nú  svo  er  komið,  að  við  höfum  eignast  skip 
og  erum  farnir  að  sigla  milli  landa,  virðist  ekki  nema 
réttmætt  að  farið  sé  að  hyggja  á  landnámsferðir  og  minst 
sé  fornra  daga. 

Morgun  þjóðlifsins  okkar  var  óvenjulega  fagur.  Kring 
um  árið  1000  var  eins  og  hamingjan  léki  við  hvern  fing- 
ur  hinnar  ungu  þjóðar.  Hið  mikla  mál,  kristnitakan,  var 
útkljáð  á  alþingi  á  þann  hátt,  sem  jafnan  getur  verið 
stjórnmálamönnum  og  þjóðþingum  til  fyrirmyndar.  Ljós 
nýrrar  menningar  tók  að  breiðast  yfir,  en  gamla  þjóðlifið 
stóð  i  fullum  krafti. 

Af  þeim  atburðum,  sem  gerðust  um  þetta  leyti,  var 
fundur  Ameríku  eflaust  merkastur.  Hvers  vegna?  Heil 
heimsálfa,  stórt  meginland,  var  opnað  fyrir  okkur,  land 
auðugt  að  gulli,  silfri,  kolum,  járni,  kopar  og  alls  konar 
málmum,  auðugt  að  fossum,  ám,  höfnum  og  ágætum  fiskimið- 
um,  land  auðugt  að  frjórri  jörð,  engjum,  skógum,  heilnæmu 
lofti  og  vermt  af  suðrænni  sól.  Vinland  var  nærri  fjögur 
hundruð   sinnum   stærra    en   ísland    alt    með   jöklum   og 


I 


366    ■  Nýtt  landnám. 

óbygðum.  En  mestu  skifti,  að  það  var  að  kalla  óbygt. 
Nokkrar  skrælingjaættkvíslir  flökkuðu  þar  um  illa  búnar 
að  vopnum  og  klæðum,  þektu  ekki  járn  né  menningu  og 
gátu  þvi  ekkert  samneyti  við  íslendinga  átt.  Þvi  siður 
haggað  tungu  vorri  eða  þjóðerni. 

Það  fer  ekki  hjá  því,  að  fyrir  hugskoti  hvers  íslend- 
ings,  sem  les  um  fund  Vinlands,  líði  draumsjónir  um  fram- 
tið  þá,  sem  norrænir  menn  hefðu  getað  átt  i  þessu  landi^ 
islenzku  frá  hafi  til  hafs.  Hvílikt  heimkynni  hefðu  ekki 
islenzkar  bókmentir,  listir,  visindi  og  hvers  konar  íslenzk 
menning  fengið  þar.  Þar  hefði  Kka  verið  verkefni  fyrir 
bjartar  hetjur  að  brytja  niður  lævísan  skrælingjann  rauð- 
skinnaðan.  En  hvert  lá  svo  leiðin  frá  Ameriku  og  hvar 
voru  norrænum  mönnum  takmörk  sett?  Hagur  hinnar 
norrænu  ættkvíslar  væri  vafalaust  annar,  hefðum  við 
borið  gæfu  til  að  nema  Vinland. 

Missir  Vinlands  er  upphafið  að  raunasögu  íslendinga, 
sem  sjaldnast  síðan  þá  hafa  skilið  tíma  sinn.  Hefði  nor- 
ræn  nýlenda  verið  á  Vínlandi,  hefði  ísland  og  Grænland 
verið  eðlilegir  áfangastaðir  á  leiðinni  milli  Norðurlanda  og 
Vinlands.  ísland  hefði  þá  ekki  þurft  að  þola  það  að  verða 
afskekt  og  gleymt  norður  i  sæ.  Atburðir  eins  og  einokuUy 
hungurdauði  og  sorg  sorganna,  morð  vopnlausra  íslend- 
inga  á  Grænlandi,  hefðu  þá  aldrei  getað  átt  sér  stað. 

Grænland  er  ekki  nema  40  mílur  í  vestur  frá  íslandi, 
en  þó  mun  íslendingum  nú  ókunnugt  um  þær  slóðir.  And- 
spænis  Reykjavik,  hinu  megin  við  sundið  er  nýlendan 
Angmagsalik  með  400  ibúa.  Grænland  er  2  miljónir  Q 
kilóm.  að  stærð.  Hið  innra  er  alt  hulið  jökli,  en  landið 
er  viða  autt  tugi  milna  upp  frá  ströndinni.  Hafið  við 
strendurnar  er  auðugt  að  fiski.  A  sumrin  fyllast  firðirnir 
af  loðnu.  Þorsksganga  er  þar  mikil  og  heilagfiskismið 
bezt  i  heimi  og  hákarlamið  góð.  I  ám  er  bæði  lax  og. 
silungur  og  hvorttveggja  i  ríkum  mæli.  Þar  á  móti  geng- 
ur  sel-  og  hvalveiði  til  þurðar,  því  dýr  þessi  eru  veidd 
mikið.  Fuglabjörg  eru  þar  mikil,  eggver  og  æðarvarp^ 
en  tekjurnar  af  fuglinum  fara  ekki  að  vonum,  því  jafnvel 


Nýtt  landnám.  SQT 

æðarfuglinn  er  skotinn  miskunarlaust.  í  landinu  hafa 
fundist  kolalög  á  ýmsum  stöðum,  kopar  og  járn  og  ým& 
verðmæt  steinefni,  en  af  þeim  er  kryolitið  frægast.  Niður 
frá  hájöklinum  steypast  óteljandi  ár  til  sjávar,  svo  landið' 
hefir  ótæmandi  vatnsafl.  Af  viltum  landdýrum  eru  á 
Grænlandi  hérar,  hreindýr,  moskussauðir,  hreysikettir^ 
bláir  refir  og  hvitabirnir,  en  Skrælingjar  hafa  skotið  öll 
þessi  dýr  til  mikillar  þurðar  nema  refinn  og  þau  dýr,  sem 
aðeins  eru  til  á  þeim  svæðum,  er  Skrælingjar  ekki  byggjay 
en  það  er  norðurhluti  austurstrandarinnar.  Þar  sem  suð- 
uroddi  Grænlands  er  eins  suðlægur  og  sunnanverður  Nor- 
egur  kemst  sól  þar  hátt  á  himin  um  sumarsólhvörf.  Hita- 
breytingar  efu  þar  miklar  og  tiðar.  I  dölum  þeim  sem 
greinast  inn  frá  fjörðunum,  i  skjóli  þar  sem  geislarnir 
brotna  hlið  i  hlíð  verða  oft  miklir  hitar  á  sumrum,  þótt 
jökuJlinn  sé  ekki  langt  frá.  Gróðurinn  er  því  ekki  litiUy 
þótt  tegundirnar  séu  ekki  margar,  af  þvi  skamt  er  siðaa' 
ísinn  þiðnaði  af  landinu.  Birkikjarrið  verður  alt  að  6 — 7 
metra  á  hæð.  Reynt  hefir  verið  að  gróðursetja  barrvið  í 
kjarrinu  og  þrifast  trén  þar  vel.  Liklega  væri  hægt  að 
koma  upp  stórum  skógum,  ef  sáð  væri  harðgerðum  viðar- 
tegundum  t.  d.  siberisku  greni,  lævirkjatré  o.  fl.  Þessar 
tegundir  vaxa  langt  norður  i  Siberíu  og  búa  þar  við  verri 
lifskjör  en  þeim  stæðu  til  boða  á  Grænlandi.  Niðri  í  döl- 
unum  og  fram  með  ánum  eru  viða  grösugar  engjar.  É 
Eystri  Bygð  þrifast  garðávextir  vel,  jafnvel  úti  á  annesj- 
um.  Náttúra  Grænlands  er  svo  rík  til  lands  og  sjávar, 
að  þar  er  rúm  fyrir  margt  fólk.  Inn  í  dölunum  standa 
enn  bæjarrústir  og  grafreitir  feðra  vorra.  Það  er  hvöt 
til  okkar  um  að  sleppa  ekki  þvi,  sem  eitt  sinn  var  íslenzk 
storð,  að  liða  ekki  að  nokkur  sá  blettur,  sem  verið  hefir 
norrænt  heimili,  og  orðið  getur  aftur  heimili  fyrir  nor- 
ræna  menn  og  veitt  þeim  lifsuppeldi,  hætti  að  veraNorð- 
urlönd.  Þessa  ber  okkur  sérstaklega  að  gæta  þeim  meg- 
in,  sem  við  erum,  i  vestur  átt. 

Eins   og   kunnugt   er   þá  er  Grænland  nú  dönsk  ný- 
lenda.     Stórveldin  hafa  viðurkent  rétt  þeirra  til  mestallr- 


368  Nýtt  landnám. 

ar  vesturstrandarinnar  og  parts  af  austurströndinni  sunn- 
an  til,  samtals  14,000  □  mílur.  Aðrir  hlutar  landsins  eru 
ekki  viðurkendir  neins  eign.  Það  er  okkur  mikið  lán,  að 
Grænland  er  í  höndum  Dana,  norrænnar  þjóðar,  en  ekki 
í  höndum  annarlegra  ofbeldisseggja.  Danir  stjórna  land- 
inu  ekki  sem  viturlegast,  og  Skrælingjar,  sem  drápu 
frændur  vora  vopnlausa,  eru  öllu  eyðandi  villilýður.  Dan- 
ir  reka  á  Grænlandi  kryolit-  og  koparnámur  og  er  hvort- 
tveggja  gróðaf yrirtæki.  A  einokunarverzluninni  hafa  þeir 
aftur  á  móti  tapað,  þrátt  fyrir  það,  að  útflutningurinn  er 
alt  að  þvi  helmingi  meiri  en  innflutningurinn  til  Græn- 
lands  1912,  innflutningur  til  námufélaganna  og  útflutningur 
frá  þeim  ekki  talinn  með.  Samt  er  tekjuafgangur,  af  þvi 
námufélögin  greiða  mikið  fé  fyrir  að  fá  að  reka  námurn- 
ar.  Gott  sýnishorn  af  ráðslaginu  er  það,  að  æðarfuglinn 
fæT  ekki  að  lifa  og  út  eru  flutt  ein  1(50  kg.  af  dún  1912, 
áiíka  og  frá  einu  eða  tveimur  varpheimilum  á  íslandi. 

Dönum  hefir  þannig  ekki  orðið  mikið  úr  Grænlandi. 
Þvi  verður  þó  ekki  núið  þeim  um  nasir  að  þeir  séu  ódug- 
legir.  Væri  það  því  drengilegt  af  okkur  að  hlaupa  undir 
bagga  og  hjálpa  til  að  rétta  hag  Grænlands  við.  Að  Dön- 
um  hefir  ekki  orðið  meira  úr  Grænlandi  gæti  helzt  stafað 
af  því,  að  löndin  eru  svo  ólik  og  atvinnuvegir  Dana  eru 
lagaðir  eftir  alt  öðrum  staðháttum  en  þeim,  sem  eru  á 
Grænlandi.  Þar  á  móti  mundu  atvinnuvegir  okkar  eiga 
þar  vel  við,  þótt  þeim  sé  i  ýmsu  ábótavant.  Til  fiski- 
veiða  kunnum  við  vel  og  betur  mörgum  öðrum  þjóðum. 
Æðarvörpunum  og  fuglatekjunni  ættum  við  að  geta  kom- 
ið  i  gott  lag.  Inni  i  dölunum  ætti  að  geta  risið  upp  blóm- 
;  leg  norræn  bygð,  og  íslenzkt  búfé  mundi  una  sér  þar  vel. 
Ekki  er  ólíklegt,  að  Danir  gætu  stutt  á  ýmsan  hátt  að 
viðreián  Grænlands.  Danir  eru  að  verða  iðnaðarþjóð,  en 
iðnaður  á  mikla  framtíð  fyrir  sér  á  Grænlandi.  I  verzl- 
'un  mætti  og  nokkurs  af  þeim  vænta.  Mestan  gróða  gæt- 
^um  við  haft  á  Grænlandi  af  þvi  að  reka  þar  grávöru- 
framleiðslu,  halda  þar  hálfviltar  hjarðir  af  hreindýrum, 
íímoskussauðum  o.  ti. 


Nýtt  landnám.  ''69 

Það  er  ástæða  til  að  halda,  að  Danir  mundu  taka  þessu 
tmáli  vel.  Danir  er  óá^engastir  allra  Norðurlandaþjóða. 
Þeir  hafa  stöðugt  haldid  því  fram,  að  þeir  vilji  einungis 
styðja  velferð  Grænlands,  en  hvorki  þrælka  það  né  gera 
að  féþúfu.  Það  hefir  jafnvel  komið  til  orða  að  gefa  land- 
inu  sjálfstjórn.  Tilgangur  okkar  með  landnámi  á  Græn- 
landi  gæti  ekki  verið  nema  aö  tryggja  það,  að  Grænland 
verði  norrænt  land  i  framtíðinni,  frændland  okkar  likt  og 
Danmörk,  Noregur  og  Sviþjóð.  Jafnvel  þótt  þróunin  i 
landinu  héldi  áfram  á  sama  hátt  og  hingað  til  undir  yfir- 
ráðum  Dana,  og  hvorki  Englendingar,  Amerikumenn  eða 
Kússar  tækju  það,  eru  engar  likur  til,  að  landið  yrðinor- 
rænt.  Varla  gæti  íslendingi  komið  til  hugar,  að  við  ætt- 
um  að  leggja  landið  undir  okkur  eða  hneppa  landa  okkar 
•þar  i  einskonar  ánauð. 

Þjóð  eins  og  Frakkar,  sem  fjölgar  ekki  og  flytur  ekki 
úr  landi.  en  berst  samt  fyrir  nýlendum,  hún  berst  fyrir  þeim 
mest  til  að  geta  lagt  fé  þar  i  fyrirtæki,  fé,  sem  fólkið  í 
landinu  heíir  sparað,  en  ekki  er  hægt  að  hagnýta  sér 
sér  heima  i  landinu.  Ef  við  hygðum  á  að  nema  ný  lönd, 
ætti  tilgangurinn  með  þvi  að  vera  sá,  að  veita  útflytjend- 
um  úr  landinu  nýtt  heimkynni,  þar  sem  þeir  geta  haldið 
áfram  að  vera  íslendingar  eða  þá  ný  norræn  frændaþjóð, 
að  opna  ósjálfstæðu  og  eignalausu  fólki  möguleika  til  að 
verða  efnað  og  sjálfstætt  i  nýja  landinu,  að  greiða  útflytj- 
endum  frá  öðrum  í^orðurlöndum  götu.  Hugsum  okkur,  að 
allar  þær  þúsundir,  sem  fariö  hafa  til  Kanada  hefðu  í  stað 
þess  farið  til  Grænlands.  Þeir  væru  þar  íslenzkir  Græn- 
lendingar  og  yrðu  það  um  óyfirsjáanlega  tið,  en  nú  er 
haldið,  að  Tslendingar  i  Kanada  verði  orðnir  enskir  eftir 
mannsaldur,  týndir  og  tröllum  gefnir. 

Menning  okkar  er  þannig,  að  við  erum  vel  fallnir  til 
að  vera  brautryðjendur  og  gan^a  á  undan  öðrura  Norður- 
landaþjóðum  i  að  nema  lönd.  Fyrst  í  stað  þurfum  við 
ekki  .annað  en  að  rekja  slóðir  feðra  vorra.  En  svo  þarf 
að  setja  markið  hærra.  Vestur  af  Grænlandi  eru  ónumin 
lönd.      í    einu   þeirra   fann    Vilhjálmur    Stefánsson  hvíta 

24 


370  Nýtt  landnám. 

menn,  sem  lifðu  á  Skrælingja  vísu.  Hann  þóttist  þar 
kenna  landa  sina  og  hugði,  að  það  væru  afkomendur  ís- 
lendinga,  sem  flúið  hefðu  af  Grrænlandi  og  ætlað  til  Vin- 
lands.  Reynist  þetta  rétt,  ber  okkur  að  rækja  við  þá 
f rændsemi  á  drengilegan  hátt  og  gef a  þeini  af tur  alt,  sem ; 
þeir  hafa  mist. 

íslenzkt  landnám  ætii  einnig  að  hafa  efnahagslegar 
afleiðingar.  Framleiðsla  okkar  er  mjög  einhliða,  svo  flest- 
ar  lífsnauðsynjar  þarf  að  flytja  og  kaupa  frá  útlöndum. 
Hve  litið  sem  úr  þessu  yrði  bætt,  væri  það  bót,  sem  gerði 
okkur  ofurlitið  sjálfstæðari.  Þetta  er  sérstaklega  tilfinn- 
legt  með  vöru  eins  og  kol,  sem  ekki  er  aðeins  nauðsynja- 
vara  fyrir  vaxandi  fjölda  af  heimilum,  heldur  og  vara, 
sem  skip  landsins  geta  ekki  án  verið.  Vanti  kol  verða 
öll  fyrirtæki,  sem  rekin  eru  með  gufuafli  að  hætta,  skip 
og  vélar  ryðga,  en  fólkið  sveltur  vinnulaust.  Þótt  kol  séu 
fáanleg  geta  þau  samt  orðið  svo  dýr,  að  það  sé  til  mikils 
baga,  og  að  menn  verði  að  láta  skip  og  verksmiðjur  ganga 
þrátt  fyrir  mikið  tap,  af  þvi  það  yrði  enn  meira  tap  að 
hætta  rekstrinum.  Almenningur  fær  auðvitað  að  una  sér 
i  kuldanum,  þegar  kolin  eru  orðin  »ókaupandi«.  Þessi 
styrjöld  og  reynsla  undanfarandi  ára  ætti  að  hafa  kent 
mönnum  nokkuð  i  þessu  efni.  Árið  1912  voru  flutt  inn 
kol  fyrir  2  milj.  kr.  Var  það  tæpum  helmingi  meira  en 
1909.  Við  höfum  því  þörf  fyrir  nýlendu,  sem  gæti  birgt 
okkur  að  kolum,  svo  kolavandræðin  væru  úr  sögunni. 

ísland  er  fossaland.  Omælanlegur  er  kraftur  þess 
vatnsþunga,  sem  steypist  frá  hæðunum  niður  i  djúpið.  En 
»not«  fossanna  eru  »falin«.  Það  vantar  fé  og  þekkingu 
til  að  beizla  þá.  En  þótt  við  legðum  við  fossana  og  lét- 
um  þá  sjóða  fyrir  okkur  matinn,  hita  og  lýsa  hýbýlin, 
plægja  jörðina,  sá,  slá  og  raka,  knýja  fram  járnbrautarlest- 
ir,  reiðar  og  sporvagna,  þá  er  alt  þetta  litil  vik  handa 
slíkum  bergrisum.  FuUkominn  starfa  fáum  við  fyrst  handa 
fossunum  þegar  við  förum  að  nota  þá  til  að  reka  verk- 
smiðjur,  og  þó  ekki  sé  vert  að  gylla  þessa  atvinnugrein^ 
er   ekki  heldur  rétt  að  loka  augunum  fyrir  þessum  sann- 


Nýtt  landnám.  37Í 

leika.  En  til  iðnaðar  hefir  ísland  varla  neitt  nema  vatns- 
aflið.  Væri  bætt  við  ísland  málm-  og  kolauðugri  land- 
spildu,  mundi  verð  ættjarðarinnar  ekki  aðeins  hækka  um 
það,  sem  verði  þessarar  landspildu  næmi,  þvi  þá  væri 
fenginn  möguleiki  til  þess,  að  alt  vatnsafl  landsins  gæti 
komið  að  notum,  og  af  því  mundu  fossarnir  og  alt  gamla 
landið  hækka  í  verði.  Við  þetta  ynnist  skilyrðislaust,  að 
fleira  fólk  gæti  lifað  i  landinu.  Að  verðhækkun  landsins 
komi  þjóðinni  að  notum  er  ekki  víst.  Eigi  einstakir  menn 
jörðina  (náttúruna),  er  afleiðingin  af  verðhækkuninni  sú,. 
að  fólkið  verður  að  greiða  hærri  jarðrentu  en  áður.  Þetta 
er  þó  öfug  framsetning,  af  þvi  jarðarverðið  er  jarðrentan 
metin  til  höfuðstóls.  Ef  þjóðin  viU  ekki,  að  allar  fram- 
farir  og  umbætur  verði  að  meira  eða  minna  leyti  hris  á 
hana  sjálfa,  verður  að  afnema  jarðrentu  og  alla  einokun- 
arrentu.  Hvað  jarðrentuna  snertir  verður  það  gert  á  þann 
hátt  að  leggja  skatt  á  jarðarverðið,  sem  er  jafn  stór  jarð- 
rentunni.  í  hugtakinu  »jörð«  felast  engin  verk  eða  um- 
bætúr  gerðar  af  manna  höndum. 

Árið  1194  gerðist  sá  merkisatburður,  að  íslendingar 
fundu  Svalbarð.  Það  heitir  nú  Spitzbergen.  í  fornöld 
var  talin  fjögra  dægra  sigling  þangað  norður  í  hafsbotn. 
Stendur  það  alt  heima.  Síðan  týndist  Svalbarð,  en  fanst 
aftur  í  lok  16.  aldar  af  Hollendingum.  Þá  hófust  þar 
miklar  hval-  og  rostungsveiðar  og  stóð  sú  tið  yfir  100  ár. 
Þá  var  hvalnum  að  mestu  útrýmt,  en  selur  einn  eftir. 
Englendingar  og  Hollendingar  keptu  um  veiðina.  Dana- 
konungur  kallaði  sig  eiga  landið,  þvi  það  var  í  upphafi 
hald  manna,  að  Svalbarð  væri  áfast  við  Grrænland.  Kristján 
IV.  sendi  þangað  herskip  til  að  sýna  veldi  sitt  og  gæta 
hagsmuna  ríkisins.  Danir  tóku  þátt  í  veiðinni.  I  lok  18. 
aldar  tóku  Norðmenn  að  stunda  selveiðar  við  Svalbarð  og 
gera  það  enn. 

Svalbarð  er  eyjaklasi  á  milli  7672°  og  80^2°  nbr.  og 
10°  til  28°  austl.  Flatarmálið  er  68.000  Q  km.?  —  eða  lítið 
stærra  en  hálft  ísland.  Flóastraumur  rennur  vestan  um 
landið,  svo  að  loft  og  sjór  eru  miklu  hlýrri  en  búast  mætti 

24* 


372  Nýtt  landnám. 

"við  eftir  breiddarstigi.  Stærsta  eyjan  er  Vestur-Svalbarð. 
Hið  innra  af  landinu  er  hulið  jökli,  en  strendurnar  eru 
^iðast  auðar.  Að  vetrinum  lykur  ís  um  allar  eyjarnar, 
•en  frá  því  i  apríl — mai  og  þangað  til  i  október — nóvem- 
her  er  sjórinn  við  vesturströndina  íslaus. 

Jurtarikið  er  ærið  fátækt.  Af  landdýrum  er  ísbjörn, 
heimskautarefur  og  harðgerð  hreindýrategund,  sem  vert 
væri  að  flytja  til  Tslands.  En  þessum  dýrum  hefir  fækk- 
að  eins  og  spendýrum  í  sjó.  Af  fugli  er  mikið,  einkum 
æðarfugl  og  bjargfugl.  Hafið  er  grunt  og  auðugt  að  fiski. 
Sild,  loðna  og  golþorskur  vaða  þar  i  stórum  torfum  Heil- 
agfiskis  og  hákarlamið  eru  ágæt.  Mest  er  þó  vert  um 
gæði  þau,  sem  eru  í  jörð  á  Svalbarði.  Landið  er  mjög 
gamalt  að  myndun  Litið  eitt  er  bygt  af  eldgömlu  graníti 
og  gosgrjóti.  Hitt  hefir  myndast  i  vatni.  Þrívegis  hefir 
landið  hafist  yfir  sjávarfiöt  og  frá  öllum  þessum  tímabilum 
finnast  þar  kolalög  hvert  yfir  öðru;  kolalögin  eru  geysi 
J)ykk  og  viðáttumikil  og  gæði  kolanna  eru  að  sama  skapi. 

Viðátta  kolalaganna  er  vist  lítið  rannsökuð.  „Berlingske  Tidende" 
flatti  1914  frétt  um  að  sænskur  námufræðingur,  seni  stjórn  Svia  hefði 
sent  til  Svalbarðs,  hefði  komist  að  þvi,  að  í  sænska  hlutanum  einum  væru 
ineiri  kol  en  á  öllu  Bretlandi.  Sama  ár  flutti  sama  blað  frétt  um  að 
'Dorskt  félag  hefði  kastað  eign  sinni  á  alt  það  svæði  á  Svalbarði,  þar 
sem  fundist  hefði  guU  í  jörð,  og  þar  sem  líkur  væru  til  að  fyndust  gim- 
steinar.  Liklega  er  hér  átt  við  norð-austur  hluta  Vestur  Svalbarðs,  sem 
cr  eldgamalt  að  myndun,  en  hvoruga  þessa  frétt  hefir  höf.  átt  kost  á  að 
rannsaka  og  þær  eru  þvi  settar  hér  einungis  sem  blaðafréttir,  en  ekki 
-sannleiki. 

Kolanámurnar  var  byrjað  að  vinna  1899.  Bezt  geng- 
'ur  vinnan  hjá  amerisku  félagi  i  Advent  Bay.  Það  hefir 
hagað  öllu,  sem  rekstrinum  viðvíkur,  mjög  snildarlega. 
Xuldinn  er  ekki  meiri  en  svo,  að  hægt  er  að  vinna  að 
vetrinum.  Loftið  er  mjög  heilnæmt  og  svo  gerlasnautt, 
íið  flegin  bjarnahræ  hafa  legið  úti  árum  saman  án  þess 
að  geta  rotnað.  Hjá  ameríska  félaginu  heflr  kaupið  verið 
6 — 15  krónur  á  dag.  Gröfturinn  ætti  að  geta  borið  sig 
með  hærra  kaupgjaldi.  Margir  sem  flytja  til  Ameriku  fara 
þangað  upphaflega  i  þeim  tilgangi   að  safna  peningum  til 


Nýtt  landDám.  373^ 

að  geta  byrjað  sjálfstæða  atvinnu  heima  á  íslandi.  Sval- 
barð  væri  land  fyrir  þá.  I  Ameriku  reynist  vinnan  stopul, 
vinnulaununum  stundum  eytt  i  solli,  svo  framundan  liggur 
ekki  annað  en  strit  og  fátækt.  Á  Svalbarði  er  vinnan 
stöðug  og  ekkert  færi  á  að  eyða.  Námufélög,  sem  stofn- 
uð  hafa  verið  í  ýmsum  löndum,  hafa  kastað  eign  sinni  á 
kolasvæðin.  Xorðmenn,  Svíar,  Rússar,  Þjóðverjar,  Eng- 
lendingar,  Amerikumenn  og  ef  til  viU  fleiri  eiga  þar 
námur.  * 

Þú  getur  rétt  til,  að  mörg  þjóð  muni  ágirnast  Sval- 
barð.  Það  er  fyrsta  heimskautalandið,  sem  tekið  er  til 
skifta.  Þegar  hvalveiðin  var  á  þrotum,  hugðu  menn  Sval- 
barð  vera  einskis  virði  og  engin  þjóð  kærði  sig  um  það. 
1870  gerðu  Norðmenn  kröfu  til  þess,  en  Rússar  vildu  ekki 
viðurkenna  eignarrétt  þeirra.  Norðmenn  fylgdu  málinu. 
ekki  fast  fram,  ef  til  vill  af  þvi,  að  sami  lúa  hugsunar- 
hátturinn  hafi  rikt  þar  og  á  íslandi,  að  menn  megi  ekki 
seilast  út  fyrir  landsteinana,  meðan  nokkur  blcttur  sé 
ónotaður  heima.  Eftir  aldamótin  var  svo  málið  vakið  upp 
á  ný.  Eftir  að  námugröftur  byrjaði,  hefir  skortur  laga  og 
framkvæmdarvalds  verið  mjög  bagalegur.  Námufélögin; 
deila  um  réttindi  sín  hvert  við  annað.  Námumenn  og 
veiðimenn  ganga  hver  á  annars  hlut,  og  menn  geta  yfir- 
leitt  leyft  sér  hvað  sem  vera  skal.  Nú  hafa  stórveldin; 
komið  sér  saman  um  að  Svalbarð  skuli  vera  »terra  nullius« 
þ.  e.  einskis  land.  Norðmenn  vildu,  að  sér  yrði  falið  að- 
halda  þar  uppi  lögum  og  rétti,  en  þess  var  þeim  ekki 
unnað,  af  þvi  búist  var  við,  að  þá  fengju  þeir  of  mikil 
tök  á  landinu.  I  þess  stað  var  sett  þriggja  manna  nefnd 
til  að  annast  þetta,  einn  frá  Noregi,  annar  frá  Svíþjóð  og^ 
þriðji  frá  Rússlandi.  Næsta  nefndarfundi  er  frestað  þang- 
að  til  ófriðnum  er  lokið. 

Auðvitað  er  þessi  nefnd  vandræðastjórn,  og  málið" 
hlýtur  að  fá  annan  enda.  Að  vísu  gætum  við  ekki  kept 
um  Svalbarð  móti  Norðmönnum  eða  Svíura.  En  nú  eru 
varla  líkur  til,  að  annari  hvorri  þessari  þjóð  verði  unnað^^ 
eyjanna.     Þar   á    móti    er  ekki  óhugsundi,  að  okkur  yrðl 


574  Nýtt  landnám. 

unnað  þeirra,  eða  að  minsta  kosti  falið  að  halda  þar  uppi 
lögum  og  dæma  mál  manna.  Við  íslendingar  erum  engin 
stórþjóð  og  ekki  líklegir  til  stórræða  i  augum  heimsins. 
En  stórþjóðir  hafa  oft  unnað  smáþjóðum  þess,  sem  þær 
hafa  ekki  getað  unnað  hvor  annari.  Við  gætum  ef  til 
vill  fengið  lið  Svia  og  Norðmanna  til  þessa  máls,  þvi  að 
hugsun  okkar  ætti  að  vera  að  styðja  hagsmuni  þeirra  á 
.Svalbarði  og  jafnframt  gera  okkur  aðnjótandi  gæða  lands- 
ins  þeim  að  meinalausu.  Mál  þetta  verður  utanrikisráða- 
neyti  Dana  að  reka  fyrir  okkur  og  af  Dönum  er  góðs  að 
vænta,  af  þvi  okkar  hagur  er  ríkisins  hagur,  meðan  við 
^rum  bandamenn  þeirra,  af  þvi  Danir  koma  sér  vel  við 
.allar  þjóðir,  og  af  þvi  við  eigum  vel  skilið  að  fá  nokkra 
uppbót  fyrir  það  tjón  og  þá  erfiðleika,  sem  við  höfum 
hlotið  af  ófriðnum.  Sú  skoðun,  sem  breiðist  meira  og 
meira  út,  að  Norðurlandaþjóðir  eigi  að  halda  saman,  ætti 
að  greiða  götu  þessa  máls,  eins  og  hreyfingin  er  hin  vit- 
urlegasta  i  sjálfu  sér  og  hefir  fylgi  a  1 1  r  a  hinna  beztu 
manna.  Saga  tveggja  síðustu  alda  gengur  út  á  það,  að 
skyldar  þjóðir  hafa  sameinast,  að  ríkin  hafa  stækkað  við 
landvinninga  og  landnám  og  ncíð  yfir  stærri  fjarlægð  en 
áður  hefir  þekst,  án  þess  þó  að  á  þeim  sjáist  nokkur 
dauðamörk.  Að  riki  geta  verið  svona  stór  er  að  þakka 
:samgöngufærum  vorra  tíma.  I  fornöld  urðu  konungar  að 
hafa  jarla,  af  þvi  erfitt  var  að  komast  milli  landshlutanna 
•og  þessi  hindrun  mun  eiga  mestan  þátt  i  því,  að  Norður- 
lönd  urðu  ekki  eitt  riki  þegar  i  fornöld.  Skifting  Norður- 
landa  hefir  verið  ógæfa  norrænna  manna  alt  frá  elztu 
timum  þangað  til  nú.  I  samband  við  sundrung  þessa  má 
setja  marga  og  mikla  ógæfu,  blóðsúthellingar  milli  þjóð- 
a,nna,  tap  nýlendanna  á  Bretlandseyjum,  Frakklandi  og 
Eússlandi,  tap  Vínlands  og  Grænlands  og  það  sem  af  því 
hefir  leitt,  tap  Austurvegs,  Finnlands  og  Suður-Jótlands. 
Vökina  þrengir.  Jafnvel  á  friðartimum  eru  tollmúrarnir 
miUi  landanna  til  hindrunar  eðlilegum  vexti  og  þróun  at- 
vinnuveganna  og  betri  efnahag.  Á  þessu  sviði  virðist 
vera  verkefni  handa  íslendingum,  handhöfum  hinnar  forn- 


Nýtt  landoám.  375 

norrænu  menningar.  Þessi  alnorræna  stefna  riður  ekki  i 
bága  við  sjtálfstæðisbaráttu  okkar,  ef  sjálfstæðishugsjónin 
skyggir  ekki  á  þá  hagsmuni,  sem  bandalag  við  frænd- 
þjóðirnar  getur  boðið.  Það  er  Fjallkonunni  ekki  samboð- 
ið  að  sitja  eins  og  niðurseta  úti  i  horni  og  munnhöggvast 
við  Dani.  Kraftur  og  vald  þarf  að  standa  að  baki  öllum 
okkar  orðum  eins  og  var  fyr  á  dögum.  Fjallkonunni 
sæmdi  best  að  vera  í  fararbroddi.  —  Kæmist  samvinna  á 
milli  allra  norrænu  þjóðanna  gæti  hraustasta  þjóðkvíslin 
í  Norðurálfu  horft  vonglöð  og  örugg  fram  á  timann  sem 
kemur. 

Sjálfsagt  er  að  öll  okkar  stjórnmál  verða  að  miða  að 
^ví  að  styrkja  og  efla  okkar  htlu  þjóð  og  tryggja  tilveru 
hennar  á  ókomnum  öldum.  Þetta  gerum  við  með  þvi  að 
leggja  ný  lönd  og  auðsuppsprettur  náttúrunnar  inn  undir 
ráðrúm  og  starfssvið  þjóðarinnar.  Enginn  neitar  þvi,  að 
ilandið  okkar  sé  gott,  en  það  er  öllum  kunnugt,  þótt  fátt 
:sé  um  það  talað,  að  í  svo  norðiægu  landi  þarf  ógna  auð- 
magn  til  þess  að  hrífa  gæðin  úr  skauti  náttúrunnar.  Við 
^höfum  nokkra  togara  handa  tæpum  helmingi  landsmanna, 
sem  lifir  á  sjávarútvegi  og  varla  nein  sæmileg  reksturs- 
tæki  handa  þeim  sem  lifa  á  landbúnaði,  ekki  einu  sinni 
vatnsveitur.  Við  stöndum  með  tvær  hendur  tómar  og 
lifum  eins  og  gaddhestar  á  þvi,  sem  forsjónin  lætur  standa 
'upp  úr  fönninni.  Þegar  nú  þjpðin  eyðir  3—4  milj.  að 
að  minsta  kosti  fyrir  skaðlega  munaðarvöru,  þar  af  sjer- 
lega  vænum  skerf  fyrir  tóbak,  er  þetta  ægilegt  þjóðar- 
mein,  Þegar  það  nú  þar  á  ofan  er  alþýða,  fátæklingar,  sem 
greiða  þetta  fé  af  fátækt  sinni,  er  full  ástæða  til  að  ákalla 
alt,  sem  heilbrigt  er  í  þjóðinni,  til  að  berjast  móti  þessu 
vánviti.  Við  þurfum  að  spara  of  fjár  til  að  leggja  í  ger- 
breyting  á  atvinnuvegunum  heima,  og  nemum  við  lönd, 
þurfum  við  einnig  að  hagnýta  okkur  auðsuppsprettur 
þeirra  á  fullkomnasta  hátt. 

Ef  ræða  er  um  efling  þjóðarinnar,  er  ekki  nóg  að 
ínema  lönd  og  safna  auði.  Skilyrðin  fyrir  því  að  hægt 
:Sé  að  gera  þetta  liggja  i  þjóðinni  sjálfri.     Hvað  hún  vill. 


376  Hýtt  landnám. 

hvað  hún  þorir  að  leggja  út  í,  alt  okkar  þjóðlíf  á  hvaða^' 
sviði  sem  er,  er  fyrst  og  f remst  komið  undir  þvi  h  v  e  r 
þjóðin  er.  Það  verður  þá  Ijóst,  að  mentamálin,  aukn- 
.ing  á  andlegura  og  hkamlegum  þroska  með  þjóðinni  er 
undirstaða  undir  öllu  öðru  og  á  þvi  að  vera  aðalmál  og 
grundvallaratriði  i  baráttu  fyrir  viðreisn  landsins.  Þótt 
hægt  sé  t.  d.  að  minka  munaðarvörukaup  landsmanna  að 
miklum  mun  með  skynsamlegri  löggjöf,  þá  er  það  þó  and- 
legt  þroskaleysi  fólks,  sem  er  orsök  óhófseminnar.  Væri 
sálarþroskinn  meiri  mundu  menn  telja  sig  hafa  fjárins 
meiri  not  með  þvi  að  leggja  það  í  framleiðsluna  og  láta 
það  afla  nýrra  gæða  og  létta  undir  með  sér  í  Ufsbar- 
áttunni. 

En  verkefnin  kalla  að  úr  ýmsum  áttum.  í  Norður- 
Asiu,  þ.  e.  Síberiu,  eru  feiknamikil  skóglönd  og  grasslétt- 
ur,  sem  gætu  orðið  blómlegir  akrar.  I  jörðinni  er  gnægð- 
af  málmum.  Síðan  um  aldamótin,  að  Síberiujárnbrautin. 
var  lögð,  hefir  landið  tekið  miklum  framförum,  sem  nálg- 
ast  það,  sem  þekst  hefir  frá  Araeríku  i  þvi  efni.  Leiðin? 
þaðan  á  markaðinn  i  Vestur-Evrópu  er  svo  löng,  að  það 
er  ókleift  að  senda  þungavöru  eins  og  t.  d.  korn  eða  við 
þangað  með  járnbraut.  En  þessar  vörur  er  hægt  að  fram- 
leiða  ódýrt  af  því  að  jörðin  kostar  þvi  nær  ekkert  og 
vinnulaun  eru  ekki  há.  Að  flytja  vörurnar  sjóleiðis 
er  langtum  ódýrara.  MikiII  hagnaður  er  einnig  að  þ\^l 
að  flytja  iðnaðarvörur  frá  Norður-  eða  Vesturálfu  til' 
Síberiu  sjóveg  i  stað  þess  að  senda  þær  með  Siberiubraut- 
inni.  I  Noregi  er  stofnað  félag  til  þess  að  reka  sjóverzl- 
un  við  Siberíu.  Skipin  fara  norður  um  Kússland  yfir 
Kara-hafið  og  upp  i  árnar  Ob  og  Jenesei.  Kolalög  kváða 
vera  þar  eystra,  svo  ef  þau  yrðu  unnin,  þyrftu  skipin. 
ekki  að  hafa  með  sér  kol  nema  til  annarar  leiðarinnar.. 
Mestum  erfiðleikum  hefir  hafísinn  valdið  í  Karahafinu. 
Friðþjófur  Nansen,  sem  er  einn  þeirra  manna,  sem  bezt 
skyn  bera  á  strauma  og  isrek  i  íshafinu,  fór  sumarið  1913 
með  einu  af  skipum  Síberíufélagsins  austur  í  Siberiu.  I 
ferðabók  sinni,  »Gennem  Siberien«,  Kria  1914,  hefir  hanna 


Nýtt  landnám.  377' 

safnað  miklura  fróðleik  saman  viðvíkjandi  siglingum  um 
Karahafið.  Mðurstaðan,  sem  hann  kemst  að,  er  sú,  að  með 
þeim  tækjum,  sem  nú  standi  til  boða,  muni  vera  hægt  að 
sigla  yíir  Karahafið  i  öUum  eða  nálega  öllum  árum.  Hann 
leggur  til  að  gerðar  séu  út  3 — 4  litlar  hreyfiskútur  með 
þráðlausum  símatækjum  til  að  rannsaka  strauma  lofts  og 
lagar  og  alt  um  áhrif  þeirra  á  isinn.  Til  að  rannsaka 
hvernig  ísinn  liggur  og  hvar  er  hægt  að  sigla,  leggur 
hann  til  að  hafðar  séu  fiugvélar  og  fiogið  sé  á  þeim  út  yíir 
hafið  öðru  hvoru,  og  að  fréttirnar  um  ísinn  séu  símaðar  með 
þráðlausum  skeytum  til  gufuskipanna,  sem  eru  á  leiðinni, 
og  svo  til  Evrópu.  Hann  gerir  ráð  fyrir,  að  flugvélar 
geti  komið  að  miklum  notum  þar,  sem  likt  sé  ástatt  og 
þarna  og  erfitt  sé  að  komast  áfram  fyrir  ís. 

Þetta  mál  ætti  vist  erindi  til  okkar,  og  eins  gæti  verzl- 
un  við  Siberíu  orðið  arðvænleg.  ísland  liggur  ekki  fjærri 
skipalinu  frá  Bandaríkjunum  norður  um  Noreg  til  Síberiu,  og 
heldur  ekki  langt  frá  skipalínu  frá  Norðurlöndum  til  Hud- 
sonsflóalandanna,  en  sú  lína  liggur  yfir  Hvarf  á  Græn- 
landi.  Gæti  það  orðið  til  hagsbóta  fyrir  þá,  sem  Græn- 
land  eiga  að  byggja.  Ef  ísland  ætti  að  verða  stöð  fyrir 
skipalinur,  þurfum  við  að  hafa  eitthvað  að  bjóða  skipun- 
um  af  þvi,  sem  þau  þurfa,  og  þá  fyrst  og  fremst  kol. 
Eftir  því  sem  bygðin  færist  norður  á  bóginn  beggja  megin 
Atlanzhafsins  verður  ísland  minna  afsiðis,  og  skilyrðin 
fyrir  því,  að  ísland  geti  orðið  verzlunarland,  vaxa.  En  í 
allri  atvinnu,  og  ekki  sizt  í  verzlun,  fá  þeir  bezta  útreið^ 
sem  fyrstir  sjá  leik  á  borði  og  nota  hann.  Svo  mun  og, 
verða  um  verzlun  við  Síberíu  og  Norður-Kanada. 


Hólamannahögg'. 

[ísl.  þjóðs ,  11.  b.,  bls.  127]. 
(1912). 


1.  Þó  að  hönd  sé  helköld 
og  hrikti  hjúkum  i^ 

ekki  léttast  Hólamanna 
högg  fyrir  þvi. 

En  heima  sitja  meyjar 
og  mœðast  af  sorgum. 


2.  Gamli  Hólabiskupinn 

gekk  út  á  hlað; 
tólf  voru  piltar  hans 
að  týgja  sig  af  stað. 

3.  Þar  var  Þórður  biskupsfóstri, 

þrekmikill  sveinn, 
ekki  nema  átján  vetra, 
en  aldrei  vikaseinn. 

4.  Bitur  frost  og  bálviðri 

brutu  vetrargrið; 
biskup  valdi'  í  verferð 

sitt  vaskasta  lið. 
En  heima  sitja  meyjar 

og  mœðast  of  sorgum. 

5.  »Farið«,  mælti'  hann,  »farið  heilir, 

»farið  stilt  og  rótt; 


Hólamannahögg.  379 


»ill  er  tíð  og  illa  lét 
í  liíkaböng  í  nótt. 

€.     »Fylgi  ykkur  guð  og  gæfan; 
»gáið  vel  að  því: 
»leggið  ekki'  á  Tvídægru 
»tvísýnu  i. 

7.  »Skeytið  ekki  skapi  ykkar 

»Skálholtsþegnum  á; 
»Hólamönnum  hæfir  bezt 
»að  halda  frið  við  þá. 

8.  »Ef  þeir  hafa  ilt  í  frammi, 

>er  ei  nema  rétt, 
»að  þeir  viti  að  Hólamanna 

»högg  eru  ekki  létt«. 
En  Tieima  sitja  meyjar 

og  mœðast  af  sorgum. 

y.     »Sit  þú  heill  i  friði,  faðir, 
»fer  alt  sem  má. 
»Skulum  aftur  einhvern  veginn 
»heim  að  Hólum  ná«. 

:10.    Vanir  eru  vermenn 
að  vaða  klofsnjó; 
en  nú  var  oft  i  mjöðm  og  mitti, 
og  meir,  er  vestar  dró. 

11.  Datt  á  undir  Tvidægru 

tvísýnt  hríðarkóf; 
góður  bóndi  bað  þá  vel 
að  biða  þar  i  ró. 

12.  »Hafa  skal«  —  hreyttu  þeir  — 

»Hólamanna  sið! 


380  Hólamannahögg. 

»híma'  ekki'  inni'  i  hreysum,  eins  og' 

húsgangsmanna  lið!«. 
En  heima  sitja  meyjar 

og  mœðast  af  sorgum. 

13.  Þórður  ungi  þagði  við, 

en  hinir  hlógu  dátt, 
steytti'  hann  hnefa  —  en  stilti  sig  — 
starði  —  og  mælti  lágt: 

14.  »Viðsjál  er  hún  Tvídægra 

»tvisýnu  i; 
»rætast  munu  forspár 

»hans  fóstra  míns  i  því«. 

15.  Lagt  var  upp  i  lýsing 

með  nesti'  og  nýja  skó, 
en  löngu  fyrir  úthallið 
yfir  sorta  dró. 

16.  Brast  á  bálviðri  — 

böl-vís  tið; 
mörg  stóð  hún  dægrin 

sú  manndrápshríð. 
En  heima  sitja  meyjar 

og  mœðast  af  sorgum. 

17.  Þraut  vist  —  þraut  mátt  — 

þó  varð  engin  bið; 
þeir  vörðust  meðan  hjartað  sló, 
að  Hólamanna  sið. 

18.  Þegar  einhver  dauð-kalinn 

datt  á  freðaspöng, 
þóttust  hinir  heyra'  í  bylnum 
hljóð  úr  Líkaböng. 


Hólamannahögg.  381 


19.  Þegar  sá  til  suðurbygða 

eftir  lifði  einn. 
Þórður  var  það,  biskupsfóstri, 
þrekmikill  sveinn. 

20.  Barði'  á  dyr  —  að  bana  kominn  - 

bað  um  næturgrið. 
Bóndi  setti  snúð  á  sig 

og  snerist  iUur  við. 
En  heima  sitja  meyjar 

og  mœðast  af  sorgum, 

21.  »Þú  mátt  fara  fjandans  til 

»ég  finn  ekki'  að  þvi, 
»þó  að  léttist  Hólakarla 
»klakksekkjum  i«. 

22.  »Vel  er  mælt  —  en  vita  skaltu, 

»vesalt  sunnanþý: 
»ekki  léfctast  Hólamanna 
»högg  fyrir  þvi«. 

23.  Karli  rak  hann  kjaftshogg  — 

hvein  í  heilaskel; 
hátt  brast,   —  harðfrosinn 
hnefinn  stökk  í  mél. 

24.  Dauðrotuð  bóndaskömmin 

datt  við  þennan  skell; 
biskupsfóstri  örendur 
ofan  á  hann  féll. 

En  heima  sitja  meyjar 
og  mœðast  af  sorgum. 


25.    Dauft  var  heima  á  Hólastað  — 
hörku-norðanbál ; 


Hólamannabögg. 

fært  var  ekki  fram  úr  dyrum 
fyrir  nokkra  sál. 

26.  Tólf  dundu  á  hurðum  högg  — 

hriktu  staðar  göng; 
hverju  höggi  heyrðist  fylgja 
hljóð  úr  Likaböng. 

27.  Biskup  —  þegar  birti  —  lét  menn 

krjúpa  á  kirkjugólf, 
klukkum  hringja  og  klerka  syngja 

sálumessur  —  tólf. 
En  heima  sitja  meyjar 

og  mœðast  af  sorgum. 

28.  Þó  að  Tiönd  sé  helköld 

og  hrikti  kjúkum  «', 
ekki  léttast  Hólamanna 

högg  fyrir  þvi. 
En  heima  sitja  meyjar 

og  mœðast  af  sorgum. 

Gestur. 


Hinn  síðasti  bardagi 
Gunnlaugs  og  Hrafns. 

Svo  sem  mörgum  mun  kunnugt  hafa  misjafnir  dómar 
verið  feldir  um  sögur  vorar  og  sannleiksgildi  þeirra.  Auð- 
vitað  er  ekki  hægt  að  fella  almennan  dóm  um  það,  held- 
ur  verður  að  rannsaka  hvert  atriði  hverrar  sögu  eftirþvi 
sem  föng  eru  til.  Mart  eða  íiest  er  þess  eðlis,  að  ekki 
verður  rannsakað,  og  því  er  það  næsta  auðveldur  leikur 
einkum  útlendingum,  sem  ekkert  þekkja  til  íslands  og 
staðhátta  þar  af  eigin  reynslu,  að  segja  það  alt  skáldskap 
og  dikt.  Þeir  þekkja  lítið  annað  en  það  stórborgarlif,  sem 
þeir  ef  til  vill  eru  fæddir  upp  við  og  i,  og  þótt  þeir  sje 
aldir  úti  á  landsbyggðum,  eru  allir  hættir  þar  svo  gagn- 
ólikir  islenskum  að  fornu  og  nýju,  að  þeir  fá  ekki  skilið 
þann  jarðveg  sem  sögurnar  eru  sprotnar  upp  af  eða  það 
fjelagslíf  sem  er  lifsskilyrði  þeirra  Jeg  hef  ævinlega  bar- 
ist  fyrir  þeirri  skoðun,  að  meginið  af  söguefni  sagna  vorra 
sje  sannsögulegt  —  lýsíng  manna  og  kvenna,  viðburða  og 
bardaga  o.  s.  frv.;  hitt  er  vist  að  hægt  er  að  benda  á 
villur  í  frásögninni,  og  ekki  dettur  mjer  i  hug  að  halda 
þvi  fram,  að  hvert  högg,  hvert  sár,  sem  lýst  er,  hafi  ver- 
ið  svo  og  ekki  öðru  visi;  en  það  finst  mjer  líka  mega 
standa  öldúngis  á  sama.  Jeg  tek  þvi  fagnandi,  er  rann- 
sóknir  sina  áreiðanleik  þótt  ekki  sje  nema  lítilla  atriða, 
eins  og  t.  d.  þegar  rannsóknin  á  beinagrind  Sveins  kon- 
ungs  Úlfssonar  sýndi,  að  litla  sagan  um  hann  eftir  Nizar- 
bardaga  hjá  kotbóndanum  er  sönn  —  og  hana  hafði 
einmitt  einn  sagnfræðíngurinn  sagt  vera  »dikt«. 


:384  Hinn  siðasti  bardagi  Gunnlaugs  og  Hrafns. 

Eitt  af  þvi  sem  mjer  þykir  best  sanna  söguatriði  er 
})að,  ef  því  fylgir  lýsing  á  staðnum,  þar  sem  viðburðurinn 
fer  fram,  þ  e  s  s  k  o  n  a  r  að  hún  er  rjett  og  samtimis  sjá- 
ist,  að  höfundur  sögunnar  hefur  ekki  sjálfur  sjeð  staðinn, 
sem  hann  lýsir.  HJer  getur  ekki  verið  um  annað  að  tefla, 
en  að  söguatriðið  og  staðarlýsíngin  hafi  verið  samtvinnuð 
frá  öndverðu  og  gengið  í  arfsögninni,  þángað  til  hún  var 
sett  í  letur. 

Próf.  Bj.  M.  Ólsen  hefur  i  ritgjörð  um  Gunnlaugssögu 
1  Ritum  hins  danska  visindafjelags  látið  i  Ijós,  að  frásögn- 
in  um  hinn  siðasta  bardaga  þeirra  Gunnlaugs  muni  ekki 
vera  annað  en  skáldskapur  og  þau  staðanöfn,  er  sagan 
nefnir  hka;  Dinganes,  er  þeir  börðust  á,  sje  tekið  eftir 
Dinganesi  milli  Sogns  og  Hörðalands,  og  Gleipnisveliir 
minni  á  fjöturinn  Gleipni,  er  Fenrir  var  bundinn  með. 
Nöfnin  hafi  hann  ekki  fundið  hvorki  á  sænskum  eða  norsk- 
um  liðsuppdráttum,  og  það  mun  rjett  vera.  Jeg  skal  þeg- 
ar  gera  hjer  2  athugasemdir,  aðra  þá,  að  þótt  þessi  eða 
ðnnur  nöfn  finnist  ekki  nú,  er  það  htils  virði  i  sjálfu  sjer, 
því  að  ótal  fornaldarnöfn  eru  týnd,  bæði  i  Noregi  og  á  ís- 
landi  og  víðast  hvar;  hin  er  sú,  að  ekki  er  vel  hægt  að 
skilja,  hvernig  höf.  sögunnar  hefði  komið  til  hugar  að  hafa 
eða  búa  til  þessi  nöfn.  Dinganes  við  Sogn  kemur  víst  að 
eins  einu  sinni  fyrir  i  konúngasögum  og  hefur  verið  litt 
þekt  á  íslandi,  og  hvernig  nokkur  höf .  hefði  farið  að  búa 
til  sljettunafn  eftir  fjötrinum  Gleipni  er  mjer  að  minsta 
kosti  óskiljanlegt. 

Jeg  skal  nú  skýra  frá  hvað  sagan  segir  í  stuttu  máli. 
Hún  segir,  að  eftir  að  Gunnlaugur  og  Hrafn  voru  farnir 
utan  til  að  berjast  i  Noregi,  hafi  Hrafn  verið  i  Lifangri 
um  veturinn,  en  Gunnlaugur  á  Hlöðum  með  Eiriki  jarli. 
Jarl  hafði  lagt  bann  fyrir  að  þeir  berðist  i  hans  ríki. 
>Um  vorið«  bað  Gunnlaugur  jarl  fá  sjer  leiðtoga  inn  i 
Lifángur.  Jarl  gerði  það,  hann  hafði  frjett  »að  Hrafn  var 
brott  úr  Lifángri«.  jN^ú  fer  Gunnlaugur  á  stað  og  inn  til 
Lifángurs,  »og  þann  morgin  hafði  Hrafn  farið  þaðan«. 
JÞetta  kemur  i  bága  við  það  sem  áður  var  sagt,  að  Eirík- 


Hinn  siðasti  bardagi  Gunnlangs  og  Hrafns.  385 

nr  hefði  frjett  að  Hrafn  v  æ  r  i  farinn,  það  er  ónákvæmt 
orðað  1  stað  »ætlaði  að  fara«  eða  því  um  líkt.  En  það 
gerir  nú  ekkert  til.  Gunnlaugur  kemur  nú  til  Lifángurs 
og  fer  svo  þaðan  »i  Veradal,  og  kom  þar  að  kveldi  j  a  f  n- 
a  n,  sem  Hrafn  haf ði  áður  verið  um  nóttina.  Gunnlaugur 
fer  til  þess,  er  hann  kom  á  efsta  bæ  i  dalnum,  er  á  Súlu 
hjet,  og  hafði  Hrafn  þaðan  farið  um  morguninn.  Gunn- 
laugur  dvaldi  þá  ekki  ferðina  og  fór  þegar  um  nóttina; 
og  um  morguninn  i  sólarroð  þá  sá  hvorir  aðra.  fírafn 
var  þar  kominn,  sem  voru  vötn  tvö  og  á  meðal  vatnanna 
voru  vellir  sljettir,  það  heita  Gleipnisvellir,  en  fram  i 
vatnið  annað  gekk  nes  lítið,  er  heitir  Dingane8«.  Þar  nam 
Hrafn  staðar  og  þar  stóð  bardaginn;  er  honum  lýst  ná- 
ivæmlega,  en  hjer  þarf  ekki  að  skýra  nánar  frá  honum. 
Sje  nokkuð  hæft  i  þvi  sem  sagan  segir,  ætti  að  mega 
finna  staðinn.  Það  er  Ijóst,  að  hann  getur  ekki  hafa  ver- 
ið  ýkjalángt  frá  Súlu,  sem  er  hinn  efsti  virkilegi  bær  i 
Veradalnum  enn  í  dag.  Hvort  staðurinn  væri  íí^oregs- 
megin  eða  Svíþjóðarmegin  við  rikjamörkin  má  auðvitað 
fitanda  á  sama,  því  að  ekki  hefði  þeim  Gunnlaugi  dottið 
i  hug  að  taka  nokkuð  tillit  til  þess,  enda  mörkin  þá  vist 
ekki  skýr. 

Taki  maður  nú  liðsuppdráttinn  nýja,  hinn  norska,  yfir 
Veradalinn,  finnur  maður  þegar  alfaraveginn  frá  Lifángri 
upp  allan  dalinn,  fram  hjá  Súlu  og  áfram  að  Innusjó, 
beygir  hann  þar  norður  með  vatninu,  heldur  svo  áfram  í 
norðaustur  og  liggur  svo  —  ekki  lángt  frá  takmörkunum 
—  einmitt  meðal  tveggja  smávatna,  heitir  annað,  hið 
meira  og  nyrðra,  Breiðavatn  (Breivanne),  hitt,  hið  syðra 
og  minna,  er  vjer  mundum  kalla  tjörn,  Faanet  Tjern.  Út 
1  vatnið  meira  gengur  nes.  Þegar  af  uppdrættinum  er  það 
Ijóst,  að  þessi  staður  kemur  svo  vel  heim  við  sögunnar 
orð,  að  ekki  væri  hægt  að  finna  þann  er  betur  svaraði. 
Þ  a  r  n  a  er  staðurinn  —  verður  manni  ósjálfrátt  að  segja. 
Þarna  er  hann  lika,  óefað. 

Til  þess  að  sjá  staðinn  og  kynna  mér  alla  staðhætti 
þar   nyrðra,   fór  jeg  í  sumar  alt  norður  í  Veradalinn,  og 


386  Hinn  siðasti  bardagi  Grunnlaugs  og  Hrafns. 

ók  hann  upp  allan,  eftir  þessum  vegi,  sem  áður  er  nefnd- 
ur.  En  þ  e  s  s  i  vegur  er  ekki  eldri  en  frá  miðri  fyrrí 
öld  eða  vel  það ;  hann  finst  á  uppdrætti  P.  A.  Munchs. 
Þetta  benti  próf.  Yngvar  Melsen  mjer  á,  enda  varð  mjer 
það  og  Ijóst,  undir  eins  og  jeg  fór  veginn.  Fram  með 
ánni  hefur  vegurinn  ekki  legið  að  fornu.  Krókurinn  upp 
með  vatninu  hafði  mjer  og  fundist  nokkuð  undarlegur,  ef 
þetta  hefði  verið  gamli  vegurinn.  Jeg  kom  nú  á  staðinn^. 
gekk  út  á  nesið,  sem  nú  heitir  bara  ^Nese* ;  það  er  Htið, 
eins  og  sagan  kallar  það,  en  fuUstórt  til  þess  er  þar  gerð- 
ist  og  meir  en  það.  Austur-  eða  norðurhluti  þess  er  grasi 
vaxin  sljetturæma;  þar  hafa  þeir  Hrafn  hvilst  eða  haft 
náttstað;  hún  er  einkarvel  til  þess  fallin,  þur  og  mjúk. 
Eftir  miðju  nesinu  gengur  ávalur  hryggur  af  grjóti  og: 
harður  undir  fæti;  þetta  kemur  mæta  vel  heim  við  orðin 
i  vísunni:  »hér  á  hörðu  nesi  Dinga«  varð  osfrv.  Þetta 
finst  mjer  koma  svo  vel  heim,  sem  best  verður  óskað  — 
lýsíngarorðið  er  haft  hjer  sem  væri  það  sett  af  sjónar- 
votti,  en  ekki  sona  rjett  af  handahófi.  í  stuttu  máli  að- 
segja  svarar  staðurinn  til  sögunnar  svo  vel  sem  unt  er: 
Hvernig  getur  á  þessu  staðið  —  ef  sagan  er  tómur  skáld- 
skapur  frá  siðari  hluta  13.  aldar?  Er  hægt  að  hugsa 
slíkt  mögulegt?  í  sannleika  væri  það  víst  einstakt.  Jeg 
efast  ekki  um,  að  þetta  samræmi  kemur  ekki  af  neinu 
öðru  en  þvi,  að  sögusögnin  um  alt  þetta  —  upphaflega 
frá  leiðtogum  Gunnlaugs  runnin  —  hefur  fiust  til  íslands^ 
og  geymst  þar  i  arfsögninni  svona  vel  og  skilmerkilega. 

Þetta  er  því  vissara  sem  höf.  sögunnar  hefur  ekki 
sjálfur  þekt  Veradalinn.  Hann  kemur  upp  um  sig.  Það 
er  auðsjeð,  að  hann  hugsar  sjer  vegalengdina  frá  Lif- 
ángri  til  þessa  staðar  eða  rjettara  sagt  til  S  ú  1  u  lengri 
en  hún  er;  hann  segir  að  Gunnlaugur  kæmi  þar  að  kveldi 
3  a  f  n  a  n  osfrv.  eins  og  hjer  væri  um  fieiri  dagleiðir  en 
eina  að  ræða.  En  frá  Lifángri  til  Súlu  er  ekki  nema 
ein  dagleið,  og  hæg  þó,  8  tima  ferð  fótgángandi  nú  —  í 
fornöld  hefur  hún  ekki  verið  fljótfarnari  riðandi  mönnum. 
Það   var   hæfilegt   fyrir  hvern  ferðamann,  er  fór  frá  Lif- 


Hinn  síðasti  bardagi  Gunnlaugs  og  Hrafns.  387 

ángri,  að  hafa  næturstað  á  Súlu,  »efsta  bænum  í  dalnum«. 
Frá  Súlu  og  að  vötnunum  er  f jarlægðin  svo,  að  vel  svarar 
því,  sem  sagan  segir.  Það  er  nú  um  5 — 6  tíma  ferð;  hafi 
Gunnlaugur  farið  þaðan  t.  d.  um  kl.  10  (um  kvöldið)  — 
nokkra  viðstöðu  hefur  hann  eflaust  haft  þar  —  þá  svarar 
það  því,  að  hann  hafi  náð  Hrafni  »í  sólarroð«;  nú,  þegar 
jeg  var  þar  fyrst  i  júli,  er  sólaruppkoma  þar  um  slóðir  kl.  3. 

En  leiðin,  sem  Gunnlaugur  og  Hrafn  hafa  farió,  var 
sú  hin  gamla,  nefnilega  um  eða  bakvið  fjall  það,  sem 
heitir  Skarðfjall  (Skarfjældet)  —  og  það  var  sá  vegur, 
sem  Olafur  helgi  fór  síðar  1030,  hann  kom  og  til  Súlu. 
Bóndinn  þar,  sem  nú  er,  uppalinn  þar  og  hundkunnugur 
öUu,  skýrði  mjer  Ijóst  frá  öllu ;  þar  hefur  verið  til  skamms 
tima  selvegur  frá  Súlu  —  og  alt  vel  fært,  og  hefur  það 
verið  almannavegur  i  fornöld,  en  vegleysa  annarstaðar,, 
t.  d.  með  ánni.  En  þegar  þ  e  s  s  a  er  gætt,  þá  liggur  alt 
enn  Ijósara  fyrir  manni,  þá  skilst  fyrst  til  ruUs,  að  veg- 
urinn  lá  þarna,  einmitt  miUi  þessara  tveggja  vatna. 
Annarstaðar  gat  hann  ekki  legið. 

Milli  vatnanna  er  ekki  það  sem  við  nú  mundum  kalla 
velli,  heldur  flatir  móar;  það  er  hið  einasta  sem  ekki 
kemur  v  e  1  heim,  en  flatneskja  er  það.  Jeg  efast  ekki 
um  að  nesið  hjet  Dinganes,  hvað  sem  »Dinga«-  þýðir; 
hvernig  á  »Gleipnisvöllum«  stendur,  skal  eg  ekki  segja;. 
en  það  nafn  er  þýðíngarlitið  —  þegar  alt  hitt  kemur  heim. 

Jeg  skal  enn  geta  þess,  þótt  jeg  álíti  það  ómerkilegt 
í  sjálfu  sjer,  að  um  Hrafn  er  sagt,  er  fóturinn  var  af  hon- 
um  höggvinn,  að  hann  hafi  hnekt  að  »stofni«  einum. 
Nesið  er  enn  eða  nú  víði  vaxið.  »Lækur«  er  þar  ekki; 
vatnið,  sem  Gunnlaugur  sótti  i  hjálmi  sinum  handa  Hrafni,. 
hefur  hann  tekið  úr  vatninu  sjálfu,  en  ekki  neinum  læk. 
En  þessi  »skáldskapur«  hnekkir  ekki  sögulegum  sannleik 
arfsagnarinnar ;  það  sjer  hver  maður. 

fívort  frásögnin  um  bardagann  sjálfan  og  einstök 
atriði  hans  er  í  öUu  rjett  og  sönn  er  annað  mál,  en  það 
skiftir  litlu  eða  engu,  hvort  það  eða  það  högg  hefur  verið 
svo  eða  hinseginn.    Aðalsögnin  er  jafnáreiðanleg  fyrir  því 

26* 


S88  Hinn  siðasti  bardagi  Gunnlaugs  og  Hrafns. 

Þetta  dæmi  úr  þessari  sögu  íinst  mjer  —  eins  og 
xeyndar  fleiri  —  vera  þess  eðlis,  að  það  ætti  að  gera 
menn  varkára  með  að  hafna  því  sem  sögur  vorar  segja, 
ef  ekki  verða  beinar  sannanir  fram  fluttar  móti  þeim. 
Hvað  eftir  annað  koma  fram  sannanir  fyrir  ýmsu,  bæði 
smáu  og  stóru,  sem  sumum,  einkum  útlendíngum,  þykir 
lítt  sennilegt  og  áður  er  sagt  vera  »skáldskapur«.  Þetta 
getur  vakið  ýmsar  hugleiðíngar,  en  jeg  skal  nú  ekki  móta 
þær  frekar  i  orðum. 

í  júli  1915. 

Finnur  Jónsson. 


Athugasemd:  Mig  langar  til  að  taka  fram,  að  það  er  ekki  rjett, 
sem  vinur  minn,  prófessor  Finnur  Jónsson,  segir  hjer  að  framan  á  384. 
bls.,  að  jeg  hafi  sagt,  að  „frásögnin  um  hinn  síðasta  bardaga  þeirra 
Ounnlaugs  sje  4kki  annað  en  skáldskapur".  Jeg  hef  að  eins  látið  i  Ijós 
efa  um,  að  bardaginn  sje  rjett  staðsettur  i  sögunni,  og  sá  efi  hefir  ekki 
horfið  við  lestur  framanskráðrar  ritgjörðar.  A  þeim  stað,  þar  sem  F.  J. 
setur  bardagann,  kemur  það  eitt  heim  við  frásögn  sögunnar,  að  hjer  eru 
2  vötn,  hvort  hjá  öðru,  annað  þeirra  þó  að  eins  t  j  ö  r  n,  og  litið  nes 
skagar  út  i  annað  þeirra.  Enn  hversu  viða  kemur  þetta  ekki  f irir  ?  ör- 
nef ni  þau,  sem  sagan  greinir,  Dinganes  og  Grleipnisvellir, 
«ru  hjer  hvergi  til,  og  F.  J.  játar  sjálfur,  að  „á  milli  vatnanna  sje  ekki 
það  sem  við  nú  mundum  kalla  velli,  heldur  flatir 
m  ó  a  r ",  sem  varla  hafa  getað  borið  nafnið  Gleipnisvellir.  Læk- 
urinn,  sem  sagan  getur  um,  finst  hvergi  á  þessum  stað.  F.  J.  sinir  sjálf- 
ur  fram  á,  að  söguhöf.  hafi  verið  ókunnugur  i  Veradal,  enn  einmitt  það 
gerir  frásögn  hans  grunsama,  og  bendir  til,  að  hann  hafi  i  staðlisingu 
sinni  farið  fremur  eftir  hugþótta  sinum  enn  rjettri  arfsögn. 

Björn  M.  Ólsen. 


Talað  á  miUi  hjóna. 


Síra  Jósef  lá  upp  í  legubekk  með  pípuna  í  munninum 
og  las  »Greifann  af  Monte  Christo«.  Honum  leið  dæma- 
laust  vel  i  ofnhitanum  og  hann  teygði  sig  makindalega^ 
þegar  honum  varð  litið  á  hélaða  gluggana  og  hugsaði  um 
frostin,  sem  höfðu  verið  á  hverjum  degi  síðan  i  jólaföstu- 
byrjun. 

Eldabuskan  gægðist  inn  i  gættina. 

»Það  vill  maður  finna  prestinn«,  sagði  hún  með^ 
skrækri  röddu. 

»Hver  ætli  það  sé?«. 

»Eg  trúi  það  sé  hann  Einar  i  Selinu«. 

Síra  Jósef  ræskti  sig  og  fór  fram  til  þess  að  taka  á 
móti  gestinum  og  leiða  hann  til  stofu. 

»Hér  er  mikiU  blessaður  hiti«,  sagði  Einar  og  hlass- 
aði  sér  niður  i  legubekkinn. 

»Ojá,  svo  er  fyrir  þakkandi  i  frostinu,  en  hvað  er 
annars  að  frétta,  Einar  minn?«. 

»0  —  það  er  nú  harla  lítið  og  ómerkilegt,  en  svona 
samt  —  sumum  þætti  ef  til  vill  saga  til  næsta  bæjar  það,. 
sem  var  að  gerast  hjá  mér  i  gærkveldi  og  i  nótt;  þesa 
vegna  kom  eg  að  finna  prestinn,  og  vildi  helzt  fá  hann 
heim  með  mér,  ef  ekki  stæði  illa  á«. 

»Nú,  hvað  hefir  komið  fyrir  hjá  yður?«. 

»Það  er  nú  raunar  ekki  alveg  nýtt  þetta,  sem  eg  á 
við.  Það  eru  hjá  mér  vinnuhjú,  sem  þér  munið  sjálfsagt 
eftir,  hann  Olafur  og  hún  Helga,  sem  þér  gáfuð  saman 
rétt  eftir  að  þér  komuð  i  sumar,  og  þeim  kemur  stundum 


390  Talað  á  milli  hjóna. 

svo  illa  saman,  að  það  eru  hreinustu  vandræði  fyrir  mig 
að  standa  á  miUi  þeirra,  en  þó  keyrði  alveg  fram  úr  hófi 
í  gærkveldi  og  í  nótt.  Konan  mln,  eg  og  hitt  fólkið  svaf 
•ekki  sérlega  rólega  í  nótt«. 

Síra  Jósef  varð  alveg  forviða.  Hann  átti  þá  að  fara 
að  tala  á  milli  hjóna! 

»0g  út  af  hverju  reis  þetta  rifrildi?«. 

»Þau  hafa  látið  strákinn  sinn  sofa  á  milli  sin,  en  i 
gærkveldi,  þegar  þau  voru  komin  upp  í,  fanst  Olafi  vera 
alt  of  þröngt  í  rúminu  og  sagðist  vilja  hafa  strákinn  til 
fóta.  Helga  aftók  það  með  öllu  og  svaraði  illu  til,  en 
þá  bylti  Olafur  sér  eitthvað  ógætilega  til,  svo  að  hann  rak 
olbogann  í  augað  á  stráknum;  strákurinn  fór  að  orga  og 
grenja  og  þá  fór  alt  i  bál  og  brand.  Þau  brugðu  hvort 
öðru  um  allar  vammir  og  skammir  og  strákurinn  orgaði 
^ins  og  bestia.  Svo  setti  grát  að  Helgu  og  þá  reif  Olafur 
yfirsængina  ofan  af  henni  og  flutti  sig  upp  í  háarúmið 
fyrir  ofan.  Við  konan  mín  og  eg  heyrðum  öll  lætin  inn 
1  húsið  okkar  og  reyndum  bæði  að  stilla  til  friðar,  en 
það  var  eins  og  að  hella  olíu  í  eld.  Olafur  hét  þvi  að 
sofa  aldrei  framar  hjá  Helgu,  að  skilja  við  hana  eins  fljótt 
og  hann  gæti  o.  s.  frv.  Og  svona  gekk  það  fram  eftir 
allri  nóttu,  að  Helga  og  strákurinn  grétu  og  orguðu  hvert 
1  kapp  við  annað  í  neðra  rúminu  og  Olafur  hreytti  úr 
«ér  og  bölvaði  i  háa  rúminu,  og  svo  var  hitt  fólkíð  í  bað- 
stofunni  ýmist  að  hasta  á  þau  eða  skella  upp  úr,  svo  að 
þarna  var  sífeldur  kliður,  sem  ekki  var  sérlega  skemtilegt 
að  hlusta  á«. 

»Fyr  má  nú  vera;  eg  er  svo  alveg  hissa«,  sagði  síra 
Jósef  og  snýtti  sér. 

»Það  er  von  að  þér  séuð  hissa,  síra  Jósef,  og  það  er 
annað  en  gaman  að  hafa  svona  vinnuhjú.  Eg  hefði  bein- 
linis  rekið  Ólaf  úr  vistinni  i  morgun,  ef  eg  hefði  mátt 
missa  hann  frá  fénu«. 

»Hafa  þau  ekkert  jafnað  sig  síðan  i  nótt?«. 

»Oekki;  Ólafur  er  ekkert  nema  ónot  og  Helga  ekkert 
nema  grátur  og  eymd.     Raunar  skelli  eg  oftast  nær  skuld- 


Talað  á  milli  hjóna.  391 

inni  á  Olaf,  þegar  svona  kemur  fyrir,  en  það  er  bezt  að 
tala  sem  minst  um  það  hér,  og  konunni  minni  og  mér 
þætti  vænst  um  að  fá  prestinn  til  að  skreppa  heim  til 
okkar  og  koma  vitinu  fyrir  þau  i  tima.  Mér  þætti  betur, 
ef  þau  gætu  lafað  i  sama  rúminu  þangað  til  á  krossmessu, 
þó  ekki  væri  lengur,  en  ekki  fala  eg  þau  fyrir  vinnuhjú 
næsta  ár,  það  veit  sá,  sem  alt  veit«. 

Sira  Jósef  varð  þungur  á  svip  og  þagði  drykklanga 
stund;  svo  sagði  hann  hálf vandræðalega : 

»Það  er  sjálfsagt  að  eg  geri  mina  skyldu  og  fari  með 
yður,  hvað  sem  eg  get  ráðið  við  þetta«. 

»Þér  segið  vel  um  það,  sira  Jósef«. 

Það  var  fyrsta  prestskaparár  sira  Jósefs;  hann  hafði 
farið  beina  leið  frá  græna  prófborðinu  og  til  kallsins. 
•Gamli  presturinn,  gráhærður,  barnlaus  ekkjumaður,  var 
orðinn  heilsulitill  og  hafði  fengið  leyfi  til  að  fara  til  Dan- 
merkur  til  að  leita  sér  þar  heilsubótar  og  hvildar  í  heilt 
ár.  Sira  Jósef  ætlaði  sér  að  reyna  að  ná  kosningu  safn- 
aðarins,  þegar  gamli  maðurinn  félli  frá;  hann  hafði  kom- 
ist  á  bezta  heimili  og  prestsskapurinn  hafði  gengið  eins 
og  í  sögu  alt  fram  að  þessu;  hóglííið  fanst  honum  þægi- 
legt  og  gott  eftir  alt  amstur  og  leiðindi  skólaáranna. 
Fyrsta  prestsverkið  hans  hafði  verið  það  að  pússa  saman 
í  hjónaband  þessi  hjú,  sem  Einar  i  Seli  var  orðinn  í  vand- 
ræðum  með. 

Síra  Jósef  var  athöfnin  minnisstæð,  af  því  að  hún 
-var  fyrsta  embættisverkið  hans.  Þau  Olafur  og  Helga 
höfðu  komið  heim  til  hans  með  strákinn  og  leyfisbréfið  og 
beðið  hann  að  pússa  sig  saman  þegar  i  stað,  —  Ólafur, 
tæpur  meðalmaður  á  hæð  með  hálfflóttaleg  augu  og  þur- 
legur  á  svip,  i  grárri  vaðmálstreyju  og  röndóttum  buxum, 
meö  svarta  brjósthlíf  og  derhúfu,  —  Helga,  einfeldnisleg 
og  feimin,  i  peysufötum,  með  stykkjótta  dúksvuntu  og 
rauðköflótt  slifsi,  hann  37,  hún  38  ára. 

Síra  Jósef  var  að  rifja  þetta  upp  i  huga  sér,  á  meðan 
hann  var  að  hneppa  að  sér  reiðbuxunum  og  spenna  á  sig 


k 


392  Talað  á  miUi  hjóna. 

legghlifarnar.     Hann   var   gramur   yfir   því    að  þurfa  að* 
standa  í  svona  löguðum  störfum. 

—  Gátu  ekki  þessir  bölvaðir  vargar  látið  sér  koma 
svo  vel  saman,  að  aðrir  fengju  að  sofa  fyrir  arginu  i  þeim 
á  nóttunni  og  hann  fengi  sjálfur  að  vera  i  næði  inni  í 
verstu  vetrarhörkunum  ?  Það  var  svo  sem  ekkert  til- 
hlökkunarverk  að  eiga  að  sætta  þessar  óhemjur,  sem  hann 
þekti  ekki  nema  rétt  að  nafninu  til;  þau  voru  svo  sem^ 
vís  til  að  virða  orð  hans  að  vettugi  og  ámæla  honum  á 
bak  fyrir  afskiftasemina.  Það  var  þó  stórbót  að  hafa 
Einar  sér  við  hlið;  hann  vissi  vel  að  Einar  var  duglegur 
og  gætinn  maður  og  treysti  þvi  að  hann  yrði  sér  að  liði. 

Þeir  drukku  kaffið  og  sira  Jósef  sótti  messuvínsflösku 
út  i  altari  til  þess  að  gefa  staup  og  fá  sjálfur  annað;  það 
veitti  ekki  af  að  hita  sér  fyrir  brjósti  um  leið  og  lagt 
var  út  i  gaddinn.  Staupið  var  þegið  með  þökkum,  þeir 
stigu  á  bak  og  riðu  af  stað  fram  hólmana. 

Sira  Jósef  varð  hrollkalt  á  leiðinni  og  hann  var  með 
hálfgerðar  munnherkjur  þegar  hann  fór  að  spyrja  Einar 
um  skapferli  þeirra  Olafs  og  Helgu,  en  Einar  var  fremur 
tregur  á  að  gefa  nákvæmar  upplýsingar  og  var  auðheyrt 
að  hann  vildi  síður  tala  illa  um  þau  út  i  frá.  Þó  hafði 
prestur  það  upp  úr  honum  smátt  og  smátt,  að' 
Olafur  væri  alt  af  mesti  durtur  við  Helgu  og  væri  tölu- 
vert  fýlulyndur  með  köflum,  væri  stórorður,  þegar  hann 
þyrði,  en  hálfgerð  gunga,  þegar  á  reyndi;  Helga  væri 
aftur  á  naóti  bráð  1  skapi  og  um  leið  of  veiklynd  til  þess 
að  þola  Ólafi  durtsháttinn ;  annars  væri  hún  þægt  og  trútt 
hjú,  og  ynni  eftir  þvi  sem  hún  hefði  vit  til. 

Það  var  rétt  að  byrja  að  bregða  birtu,  þegar  þeir 
félagar  komu  að  útihúsunum  í  Seli;  þeir  riðu  þar  upp  á 
stéttina,  en  fóru  ekki  af  baki. 

»Húsin  standa  opin,  og  þá  hlýtur  Ólafur  að  vera  hér 
ennþá«,  sagði  Einar  og  rétt  um  leið  sást  á  loðna  lamb- 
skinnshúfu  innan  við  stafinn  og  svo  kom  út  hálfboginn 
maður  með  hrifu  og  húsaló  á  milli  handanna ;  hann  var 
í  sauðmórauðri   prjónapeysu  og  það  brá  fyrir  þrjózkusvip- 


Talað  á  milli  hjóna.  393 

á  rykugu  og  órökuðu  andlitinu,  þegar  hann  sá  prestinn  á 
stéttinni.  Honum  sýndist  síra  Jósef  ekki  vera  mikill  fyrir 
mann  að  sjá,  þar  sem  hann  sat  hálfboginn  á  hestbaki, 
loðhúfan  flett  niður  á  augnabrúnir,  andlitið  fölt  af  kuldan- 
um  og  úr  öðru  auganu  rann  vatn  niður  á  kinnina,  undan 
frostgolunni.  Olafur  dró  augað  i  pung;  hvaða  erindi  átti 
þessi  presthnokki  við  hann? 

>Komið  þér  sælir«,  sagði  sira  Jósef  og  rétti  Olafi 
hendina. 

»Sælir«. 

Sira  Jósef  leizt  ekki  meira  en  svo  á  svipinn  á  Olafi, 
hikaði  snöggvast,  en  sagði  svo  hálf vandræðalega : 

»Eg  —  hérna  —  eg  ætlaði  að  tala  ögn  við  yður,- 
Olafur  minn,  —  þegar  þér  komið  heim  úr  húsunum«. 

»Nú,  getum  við  ekki  talað  saman  hérna?  Hvað  var 
annars  erindið?«. 

»Eg  ætlaði  að  hitta  konuna  yðar  líka  og  tala  við^ 
ykkur  bæði  saman«,  svaraði  sira  Jósef  og  tók  fastar  í 
tauminn  á  hestinum.  *þér  komið  þá  bráðum  heimí<. 

»Er  ekki  nóg  að  þér  talið  við  Helgu  eina?  Það  get- 
ur  vel  skeð  að  mér  dveljist  ögn«,  og  út  úr  þrjózkusvipn- 
um  gægðist  storkandi  glott. 

Síra  Jósef  varð  orðfall;  svo  riðu  þeir  hægt  heim  að 
bænum. 

Það  var  naumast!  Ætlaði  þessi  andsk  .  .  .  Olafur  að' 
sýna  beinan  dónaskap?  Sá  átti  fyrir  þvi  að  honum  væri 
lesinn  textinn.  En  hvað  ætli  það  stoðaði?  Ekki  byrjaði 
vel,  og  ekki  virtist  ætla  að  verða  mikill  árangur  af  ferð- 
inni,  ef  endirinn  yrði  líkur  byrjuninni. 

Margrét  kona  Einars,  gild  og  góðleg  sveitakona,  tók 
á  raóti  þeim  félögum  á  hlaðinu,  kysti  bónda  sinn  þrjá 
kossa,  klappaði  síra  Jósef  og  strauk  hann  allan  brosandi;. 
svo  fór  hún  með  þá  gegnum  frambaðstofuna  og  inn  i 
hjónaherbergið  og  klæddi  þá  sjálf  úr  frökkunum  og  stig- 
vélunum. 

Einar  og  Margrét  höfðu  búið  allan  sinn  búskap  í  Seli 
og-  voru  vel  efnuð.    Hjónaherbergið  var  alt  fágað  og  prýtt;: 


:394  Talað  á  milli  hjóna. 

'þar  voru  tvö  rúm  inni,  sitt  hvoru  megin;  lítiU  ofn  var  á 
bak  við  hurðina  og  skíðlogaði  í  honum. 

»Mikið  skelfing  hlýtur  ykkur  að  vera  orðið  kalt«, 
sagði  Margrét  í  meðaumkunarróm,  »auming]a  raennirnir! 
'Við  höfum  nú  ekki  upp  á  mikið  að  bjóða  hérna,  en  við 
•vonuðum  að  presturinn  vildi  láta  svo  litið  að  vera  hjá 
vokkur  i  nótt,  þó  að  við  verðum  að  bjóða  honum  að  sofa 
.héma  inni  hjá  okkur  i  rúminu  hennar  Steinu  okkar;  við 
sendum  hana  i  kvennaskólann  í  haust,  svo  að  nú  er  rúmið 
.hennar  autt.  Hérna  er  hún,  blessuð  litla  Ijúfan  okkar, 
rnú  eigum  við  hana  eina  eftir«,  og  um  leið  benti  Margrét 
upp  á  þilið  á  stóra  Ijósmynd  af  búlduleitri,  brosandi 
stúlku,  —  »en  hvað  er  eg  annars  að  hugsa,  eg  stend  hér 
og  masa,  en  hugsa  ekkert  um  kaffið«,  og  svo  hljóp  hún 
fram. 

Síra  Jósef  var  fremur  daufur  i  dálkinn  og  kveið  fyrir 
verki  því,  er  fyrir  hendi  var.  En  þegar  kaffið  var  kom- 
ið  og  búið  var  að  kveikja,  sagði  hann  við  Einar: 

»Það  væri  liklega  réttast  að  eg  talaði  ögn  við  Helgu 
;í  einrúmi,  þvi  að  ef  hún  er  eins  og  Ólafur,  þá  verður 
ekki  til  mikils  að  reyna  að  sætta  þau«. 

Einar  fór  til  þess  að  hafa  tal  af  Helgu,  og  að  stund- 
.arkorni  liðnu  heyrði  síra  Jósef,  að  Margrét  var  að  hvísla 
þessu  að  einhverjum  rétt  framan  við  hurðina: 

»Eg  held  þú  þurfir  ekki  að  vera  að  greiða  þér  fyrst; 
þér  er  óhætt  að  fara  inn  eins  og  þú  ert,  manneskja;  eg 
held  hann  sé  ekki  svo  stórbrotinn  maður  hann  síra  Jósef«. 
Hurðin  var  opnuð  og  Helga  kom  hægt  inn  á  gólfið, 
þegjandi  og  niðurlút;  þar  stóð  hún  feimin  og  ráðþrota, 
:með  þreytulegt  vinnukonuandlit,    augun  þrútin  eftir  grát 

»Komið  þér  sælar«. 

»Komið  þér  sælir«,  var  hvislað  í  móti. 

Sira  Jósef  setti  sig  í  stellingar  og  ræskti  sig. 

»Eg  er  kominn  hingað  til  þess  að  tala  við  ykkur 
íhjónin ;  eg  hefi  heyrt  að  sambúð  ykkar  væri  ekki  sem 
ástúðlegust,  og  þó  er  ekki  langt  síðan  eg  gaf  ykkur  saman«. 

Helga  fór  að  gráta. 


Talað  á  milli  hjóna.  395 

Prestur  staldraði  við;  hann  sá  að  hann  hafði  ekki 
farið  rétt  af  stað,  hér  var  enginn  Olafur  fyrir,  og  það 
mátti  til  að  taka  varlega  á  viðkvæmum  hlut. 

»Það  var  ekki  ætlan  min  að  fara  að  álasa  yður,  Helga 
mín«,  sagði  hann  bhðlega,  »eg  er  ekki  hingað  kominn  sem 
dómari,  heldur  sem  sóknarprestur  yðar  og  vinur,  og  eg 
ætla  að  hjálpa  yður  eftir  mætti  til  þess  að  þetta  lagist  alt 
saman.  Eg  sé  það,  að  þér  hafið  góðan  vilja,  svo  skulum 
við  leggjast  á  eitt«. 

Helga  grét  áfram. 

»Góða  Helga  mín,  grátið  þér  ekki  út  af  svona  litlu; 
það  lagast  alt  saman,  bara  ef  þér  viljið«. 

»Já,  það  veit  Guð  að  eg  vil  það,  en  hann  er  svo 
vondur  við  drenginn,  —  og  svo  —  svo  er  hann  marg- 
búinn  að  segja,  að  —  að  hann  flytji  sig  fyrir  fult  og  alt 
upp  í  háarúmið«. 

Síra  Jósef  viknaði  við  grát  konunnar  og  gerði  alt  til 
að  hugga  hana;  hann  sagði  að  þetta  mundi  alt  lagast, 
hann  skyldi  tala  við  Olaf  og  minna  hann  á  hjúskaparheit 
hans  og  skyldurnar  við  hana  og  drenginn.  Hann  lýsti 
þessu  fyrir  Helgu  með  mörgum  fögrum  orðum,  og  þá  sem 
stóð  hafði  hann  sjálfur  þá  öruggu  trú,  að  hann  mundigeta 
gert  Olaf  að  nýjum  og  betri  manni.  Að  stundarkorni  liðnu 
fór  Helga  fram  fyrir  aftur  ógrátandi  og  með  nýjar  og 
bjartar  vonir  í  brjósti 

Einar  kom  inn  fyrir. 

»Þetta  gekk  vel  «  sagði  sira  Jósef  glaðlega,  »Helga 
tók  vel  í  þetta,  og  eg  veit  að  hana  langar  til  að  sam- 
komulagið  batni.« 

» Já,  eg  bjóst  nú  við  því  af  henni,  rýjunni  þeirri  arna, 
en  eg  er  öllu  smeikari  um  Ólaf.  Jæja,  við  sjáum  til,  þeg- 
ar  hann  kemur  frá  gegningunum  « 

Margrét  fór  að  bera  á  borð,  og  hún  gerði  það  svika- 
laust,  rétt  eins  og  gestrisnum  húsfreyjum  sæmir;  þar  var 
harðflskur  og  hangiket,  magáll  og  svið  og  fleira  góðgæti, 
á  að  gizka  vikufæði  fyrir  tvo.  Einar  og  presturinn  gerðu 
matnum  sæmileg  skil,  þó  að  lítið  gætu  þeir  grynt  á  disk- 


396  Talað  á  miUi  hjóna. 

unum.  Svo  þegar  búið  var  að  bera  fram  af  borðinu,  fór 
Einar  að  svipast  að  Ólafi,  en  ekki  lét  hann  bóla  á  sér 
neinstaðar  1  bænum  og  varð  Einar  að  koma  aftur  svo  bú- 
inn.  Og  svona  fór  það  hvað  ofan  i  annað,  aldrei  fanst 
Olafur,  enginn  heimamanna  hafði  séð  hann  koma  heim  úr 
húsunum  og  miðdagsmatur  hans  lá  ósnertur  á  baðstofu- 
hillunni  fram  eftir  allri  vöku.  Einar  og  sira  Jósef  þótt- 
ust  vita,  að  það  væri  ætlun  Ólafs  að  fela  sig  í  útihúsum,. 
þangað  til  háttað  væri  i  bænum  og  reyna  þannig  að  kom- 
ast  hjá  öllu  viðtali  við  prest,  en  þess  strengdu  þeir  heit,. 
að  skolli  skyldi  ekki  sleppa  og  hugsuðu  honum  þegjandi 
þörfina  að  morgni.  Sira  Jósef  sá,  að  Einar  var  orðinn 
gramur  i  meira  lagi,  og  hann  varð  þvi  feginn  að  fleirum 
væri  órótt  i  skapi  en  honum  sjálfum. 

Rétt  um  fjóstimann  dró  Einar  whiskyflösku  undan 
höfðalagi  sinu  og  bauð  presti  toddý,  og  þvi  boði  var  tek- 
ið  með  beztu  þökkum.  Þeir  byrjuðu  á  þvi  að  drekka  dús, 
spjölluðu  fyrst  i  bróðerni  um  daginn  og  veginn,  en  svo 
snerist  talið  að  Ólafi.  Toddýið  losaði  um  tungu  EinarSy. 
hann  gætti  ekki  orða  sinna  eins  vel  og  áður  og  fór  nú 
að  bera  á  því  verulega,  að  hann  kendi  Ólafi  um  allan 
ófriðinn  og  var  orðið  þungt  i  skapi  til  hans. 

»Þessi  Olafur,  það  er  einhver  sá  leiðasti  kurfur,  sem 
eg  hef  þekt«,  sagði  Einar  og  drap  titlinga;  það  hefiraldrei 
verið  rifist  og  skammast  á  mínu  heimili  fyr  en  hann  kom 
hingað.  Og  bölvuð  fýlan  i  honum;  tvisvar  hef  eg  reiðst 
svo  við  hann,  að  eg  gat  ekki  stilt  mig  um  að  hundskamma 
hann,  en  viti  menn,  þá  var  hann  lika  góður  i  marga  daga 
á  eftir.  Þetta  er  svoddan  gunga.  Annars  er  eg  ekki 
vanur  að  skamma  mitt  fólk;  en  hvað  á  maður  að  gera,. 
þegar  ekkert  dugar  nema  helzt  skammir,  ha?« 

»Það  er  alveg  satt,«  svaraði  sira  Jósef,  »eg  held  að- 
mér  yrði  það  helzt  fyrir  að  snoppunga  hann  ef  hann  væri 
vinnumaður  hjá  mér.« 

Þeir  fóru  fijótt  að  gerast  hreifir. 

»Von  er  að  Helga  greyið  sé  óánægð,«  sagði  Einar, 
»hann   er    ekkert  nema  ónot  við  hana  og  jagar  strákinn,- 


Talað  á  milli  hjóna.  397 

svo  að  hann  er  síorgandi  allan  daginn.  Svona  gengurþað 
dag  eftir  dag,  eg  segi  það  satt  að  eg  er  fyrir  löngu  búinn 
að  fá  nóg  af  þvi«. 

Þeir  drukku  og  spjölluðu  fram  undir  háttatimann. 
Einar  gerðist  æ  þungorðari  og  sira  Jósef  fyltist  meiri  og 
meiri  vandlætingu  eftir  þvi  sem  meira  sveif  á  þá. 

»Já,  þú  mátt  trúa  því,  sira  Jósef,  að  það  er  engin 
heimilisprýði  að  svona  vinnumanni,  mér  var  held  eg  varla 
sjálfrátt,  þegar  eg  réði  hann  til  min  í  fyrra,  og  átti  eg  þó 
að  þekkja  hans  fyrri  feril.« 

Sira  Jósef  var  orðinn  svo  reiður  við  Olaf,  að  hann 
sárlangaði  að  heyra  sem  mestar  skammir  um  hann. 

»Nú,  hvernig  var  það  lagað?  Blessaður  segðu  mér 
það  líka.« 

Ja,  það  er  nú  varla  eftir  hafandi,  en  mér  er  óhætt 
að  segja  þér  alt,  síra  Jósef.  Það  var  svona  fyrir  þremur 
árum,  þegar  Olafur  var  á  Reykjum,  að  ein  vinnukonan 
þar  átti  tvibura  um  vorið  og  kendi  þá  piltvesalingi,  sem 
druknaði  í  ánni  um  veturinn.  Fólki  þótti  þetta  hálfskrit- 
ið,  af  þvi  að  enginn  vissi  neitt  til  þess  að  þau  væru  að 
daðra  saman,  en  þó  varð  að  trúa  því,  úr  þvi  að  Gudda 
sagði  þetta.  En  hún  hafði  verið  stundum  áður  i  kaupa- 
vinnu  hjá  mér,  skinnið  að  tarna,  og  þótti  altaf  einstak- 
lega  vænt  um  konuna  mina,  af  þvi  að  hún  var  henni  svo 
góð,  —  eins  og  raunar  öllum,  hún  gerir  sér  engan  manna- 
mun  — ,  en  svo  sagði  hún  seinna  konunni  minni  i  trún- 
aði,  að  Olafur  hefði  átt  tvíburana,  og  hann  hefði  talið  sér 
trú  um  að  það  væri  alveg  sama  fyrir  hana  sjálfa,  hvort 
hann  eða  hreppurinn  gæíi  með  krökkunum  og  svo  hefði 
hann  geíið  henni  20  krónur  til  að  klessa  þeim  á  Gunn- 
laug  heitinn.     Þvilikur  þó  ræfilsháttur  og  durtsháttur!« 

»Fyr  má  nú  vera,«  sagði  sira  Jósef  og  greip  um  báð- 
ar  stólbríkurnar.  »Þetta  er  ófært;  sá  skratti  má  als  ekki 
viðgangast,  að  mönnum  haldist  annað  eins  uppi.  Svona 
þrælmenni  ættu  heima  i  svartholinu.«  Og  svo  bætti  hann 
í  glasið. 

»Já,  því  ekki  það.  —  Svo  komst  hann  i  týgi  við  Helgu 


398  Talað  á  miUi  hjóna. 

garminn,  og  þá  stóð  nú  eitthvað  til  fyrst  i  stað,  þó  að  það^ 
ætlaði  að  ganga  tregt  seinna  að  fá  hann  til  að  meðganga- 

strákinn,  sem  þau  eiga,  og  leggja  út  í  hjónabandið, 

en  sem  eg  er  lifandi,  nú  er  hann  þó  kominn  inn  i  bað- 
stofu,  eg  held  eg  þekki  hóstann  i  honum.  Honum  hefir' 
þótt  kalt  úti,  þegar  til  lengdar  lét,  eða  haldið  að  við 
værum  háttaðir.  —  Jæja,  eg  man  lengst  ósköpin  i 
honum  í  morgun,  þegar  hann  vissi  að  eg  ætlaði  að  sækja^ 
þig  til  þess  að  jafna  deiluna;  hann  sagði  að  það  væri 
ekki  til  mikils  að  þessi  guðspjallasnakkur  væri  látinn  lesa 
yfir  sér  ritningargreinar«. 

»Guðspjallasnakkur !  Sagði  hann  g  u  ð  s  p  j  a  1 1  a- 
snakkur?«  Síra  Jósef  funaði  upp  eins  og  tundur  og 
stökk  eldrauður  fram  á  mitt  gólf.  »Sæktu  bölvaðann; 
þrjótinn,  Einar;  sæktu  hann  undireins!  Sá  skal  fá  að 
heyra  nokkur  vel  valin  orð.  Komdu  strax  með  hann 
hingað  inn,  og  ef  hann  viU  ekki  koma  með  góðu,  þá 
rektu  hann  bara  á  undan  þér  eins  og  hund,  —  en  við* 
skulum  fyrst  fela  strammarann  á  bak  við  ofninn.« 

Þeir  björguðu  flöskunni  og  glösunum  og  svo  fór  Ein- 
ar  að  sækja  Ólaf;  og  mikið  var,  í  þetta  sinn  kom  hann 
með  hann  inn  fyrir.  Það  var  eins  og  Olafur  byggist  ekkr 
við  neinu  góðu  og  væri  ekki  eins  kjarkgóður  nú  eins  og 
hann  hafði  verið  á  fjárhússtéttinni  um  daginn;  hann  tvi- 
sté  vandræðalega  á  gólfinu  og  gaut  svo  loksins  augunum^ 
á  prestinn.  Honum  varð  hverft  við,  þvi  að  nú  virtist 
honum  sira  Jósef  ekki  vera  fölur  né  litiU,  þar  sem  hann 
stóð  brúnaþungur  með  hendur  i  vösum,  eins  og  ógnandí 
andlegt  yfirvald.     Ólafi  leizt  hreint  ekki  á  blikuna. 

Síra  Jósef  spyrnti  stól  fram  á  gólfið. 

»Seztu  þarna!«. 

Ólafur  þorði  varla  annað  en  hlýða. 

»Þú  hefir  komið  fram  eins  og  dóni,  eins  og  samvizku- 
laus  dóni,  bæði  við  konuna  þína  og  mig,  og  átt  það  skil- 
ið,  að  eg  tali  nokkur  vel  valin  orð  yfir  hausamótunum  á  þér«. 

»Ekki  finst  mér  þetta  neitt  prestlega  talað«,  krimtí 
i  Ólafi. 


Talað  á  milli  hjóna.  399' 

»Prestlega  talað?  Prestlega?  Við  prestarnir  eiguiu 
að  setja  ofan  í  við  þá,  sem  skeyta  hvorki  um  guðs  né 
manna  lög,  og  það  skaltu  vita,  að  þarna  verður  þú  að 
sitja  eins  og  seppi  á  haug,  þangað  til  eg  er  búinn  að 
hreinsa  verstu  dordinglana  úr  hausnum  á  þér«. 

»Hvað  —  hérna  —  «. 

»Haltu  þér  saman!  Þú  lætur  þér  detta  það  í  hug,. 
þrjóturinn  þinn,  að  þú  eigir  að  tala  hér,  en  það  er  mis- 
skilningur.  Þú  heldur  að  þér  sé  leyfilegt  að  fara  með 
konuna  þína  eins  og  ambátt,  þrælka  hana,  skamma  og 
græta;  það  er  líka  misskilningur.  Og  svo  ertu  sú  gunga, 
sú  bölvuð  heybrók,  að  þú  felur  þig  heila  kvöldvöku  í^ 
þeirri  von  að  komast  hjá  réttlátum  áminningum  minum. 
En  þú  ferð  ekki  í  kringum  mig;  eg  veit  við  hvern  eg  á,- 
þar  sem  þú  ert;  mér  er  fullkunnugt  um  allan  þinn  æfi- 
feril  og  þú  skalt  komast  að  raun  um  að  það  er  eg,  sem 
set  þér  boðorðin  hér  eftir«,  og  sira  Jósef  hvesti  á  hann 
augun  og  ræskti  sig. 

»En,  —  síra  Jósef,  eg «. 

»Ekkert  ,enM  Þú  átt  að  þegja.  Þú  skalt  vita  það, 
að  mér  dylst  ekkert,  eg  veit  það  eins  vel  og  þú,  að  þúi 
hefir  vélað  stúlku-aumingja  og  mútað  henni  með  pening- 
um  til  að  klessa  þínum  eigin  krökkum  á  dauðan  mann, 
og  svo  lætur  þú  hreppinn  sjá  um  meðgjöfina.  Fallegt 
athæfi !«. 

Olafur  tók  kipp  og  náfölnaði.  Síra  Jósef  sá  að  nú' 
hafði  hann  yfirtökin  og  að  það  var  um  að  gera  að  fylgja 
fast  eftir  bragðinu. 

»Þetta  er  svívirðilegur  glæpur  og  ekki  þolandi  í 
kristnum  söfnuði,  enda  skaltu  nú  verða  að  bera  ábyrgð^ 
athafna  þinna.  Eiginkonu  þinni  og  barni  þinu  ertu  vond- 
ur,  þú  vanrækir  allar  skyldur  við  þau,  rétt  eins  og  við 
er  að  búast  af  öðrum  eins  kurf  og  þér,  og  þegar  þú  veizt 
að  eg  á  að  koma  hingað  til  þess  að  laga  þig  til,  þá  kórón- 
ar  þú  alt  með  því  að  tala  i  minn  garð  ósæmileg  orð,  sem 
varða  við  lögc 

Síra  Jósef  þagnaði  og  horfði  beint  framan  i  Ólaf,  sem^ 


400  Talað  á  milli  hjóna. 

var  alveg  eins  og  mús  í  fjalaketti,  þorði  ekki  að  segja 
eitt  orð  og  þvi  siður  að  líta  upp.  Einar  stóð  á  hlið  við 
þá,  studdi  báðum  höndum  á  stólbakið,  leit  á  þá  á  vixl, 
kinkaði  kolli  og  drap  titlinga;  honum  fanst  presti  segj- 
ast  vel. 

Síra  Jósef  tók  aftur  til  máls: 

»0g  nú  skal  eg  segja  þér  það  i  eitt  skifti  fyrir  öll, 
að  þér  leyfist  ekki  lengur  að  vekja  hneyksli  i  söfnuðinum. 
Áður  en  vikan  er  úti  skaltu  standa  berhöfðaður  frammi 
fyrir  sýslumanninum  ásamt  Guddu  barnsmóður  þinni,  og 
þá  fikaltu  mega  til  að  játa  glæpinn,  greiða  sekt  fyrir  lýg- 
ina  og  óræktarskapinn  og  verða  að  sjá  um  krógana  eftir 
það.  Þá  getur  verið  að  þú  munir  það  næstu  dagana  á 
eftir,  að  það  eru  guðspjallashakkarnir,  sem  kunna  að  fletta 
ofan  af  ódrengjum  eins  og  þér«. 

Ólafur  sat  eins  hreyfingarlaus  og  hann  væri  steyptur 
úr  málmi. 

»En  af  þvi  að  eg  er  meinlaus,  —  sjálfsagt  alt  of  mein- 
laus,  —  þá  ætla  eg  að  gefa  þér  eitt  tækifæri  til  að  sleppa 
við  kæru  að  þessu  sinni.  Ef  þú  fer  þegar  i  stað  til  kon- 
unnar  þinnar  og  biður  hana  fyrirgefningar  á  öllu  þvi,  sem 
þú  hefir  gert  á  hluta  hennar,  háttar  hjá  henni  í  kvöld 
eins  og  ekkert  hafi  i  skorist,  reynist  henni  góður  eigin- 
maður  og  drengnum  þinum  góður  og  ástríkur  faðir  fram- 
vegis,  þá  skal  eg  sleppa  þér  við  ákæru.  En  ef  þú  brýtur 
þetta  boðorð  mitt  nokkum  tíma,  þá  hlífi  eg  þér  ekki.  Mundu 
nú  þetta!  Þú  Einar,  skalt  hafa  gát  á  honum  framvegis; 
—  ákærau  skal  vera  eins  og  hangandi  sverð  yfir  höfði 
þér  héðan  i  frá,  og  sektin  og  meðgjöfin  i  ofanálag.  Farðu 
8V0,  og  mundu  orð  min;  eg  efni  það,  sem  eg  lofa,  og  þú 
ræður  hvað  þú  gerir,  það  er  að  eins  um  tvent  að  velja. 
Farðu  svo  út,  þarna  eru  dyrnar!«. 

Ólafur  var  orðinn  svo  utan  við  sig,  að  hann  hreyfði 
hvorki  legg  né  lið,  en  þá  stappaði  sira  Jósef  stigvélahæln- 
um  niður  í  gólfið,  brýndi  enn  raustina  og  sagði: 

Nú!     Snautaðu  út!    Sérðu  ekki  dyrnar?«. 


Talað  á  milli  hjóna.  401 

Þá  spratt  Ólafur  á  fætur,  gaut  flóttalegum  augum  i 
■kringum  sig  og  smeygði  sér  þegjandi  fram  fyrir. 

Síra  Jósef  þurkaði  svitann  úr  andliti  sér  með  vasa- 
klútnum  og  leit  sigri  hrósandi  framan  i  Einar,  og  Einar 
kinkaði  kolli  og  drap  titlinga. 

»Ágætt,  ágætt,  sira  Jósef!  Alveg  eins  og  talað  út  úr 
mínu  hjarta;  þú  átt  svei  mér  skilið  að  fá  glas  fyrir  þetta«. 

»Svona  á  að  taka  þessa  karla«,  svaraði  síra  Jósef  og 
ræskti  sig. 

»Já  einmitt  svona,  svona!« 

Þeir  fóru  að  glima  við  það,  sem  eftir  var  i  flöskunni, 
og  það  stóð  heima,  að  rétt  um  leið  og  þeir  voru  að  tæma 
síðustu  dreggjarnar,  kom  Margrét  inn  til  þeirra  með 
kertaljós. 

»Nú  er  eg  þó  standandi  og  sitjandi  hlessa«,  sagði 
hún  og  skelti  á  bæði  lær;  »þegar  eg  er  búin  í  búri  og 
eldhúsi  og  geng  i  gegnum  baðstofuna,  —  sem  eg  sit  og 
stend,  er  þá  ekki  Olafur  háttaður  hjá  Helgu!  Verið  þér 
margblessaður  fyrir  það,  síra  Jósef,  fyrir  það  og  alt  annað. 
En  hvað  þér  gátuð  huggað  Helgu  aumingjann  i  dag,  en 
nú  tekur  þó  út  yfir.  Svona  er  það;  ekkert  er  til,  seni 
mýkir  og  sefar  æst  skap  ef  það  er  ekki  guðsorð  af  munni 
prestsins.  Það  verð  eg  að  segja,  sira  Jósef  minn,  þó  að  þér 
heyrið  sjálf ur  til,  að  gamli  presturinn  okkar  hefði  ekki  getað 
þetta  i  einu  vetfangi  eins  og  þér  haflð  gert.  Yðar  kenn- 
ing  heflr  alveg  snúið  Olafl  okkar  til  hins  betra,  guði  sé 
lof.  Já,  verið  þér  margblessaður  fyrir  það,  sira  Jósef 
minn,  margblessaður ! «  Svo  klappaði  hún  honum  öllum 
utan. 

Síra  Jósef  seildist  eftir  kertinu. 

»Eg  verð  að  sjá  þau  í  rúminu.     Komdu  lika,  Einar«. 

Allir  sváfu  i  frambaðstofunni.  Þeir  gengu  á  tánum 
að  rúmi  hjónanna  og  lýstu  að  þeim.  Olafur  lá  upp  í  loft 
frammi  við  stokk  og  skar  hrúta ;  drenghnokkinn  lá  í  milli 
og  hafði  sofnað  með  hendina  upp  i  sér;  Helga  sneri  sér 
að  honum.     ÖIl  sváfu  þau  fast. 

»Það  er  alt  i  lagi«,  sagði  síra  Jósef,  þegar  þeir  komu 

26 


402  Talað  á  milli  hjóna. 

inn  fyrir.  »Nú  er  víst  mál  að  fara  að  hvila  sig«.  Hanm 
var  orðinn  nokkuð  valtur  á  fótunum. 

Svo  háttuðu  þau  og  slöktu  Ijósið.  Síra  Jósef  fanst 
rúmið  rugga  eins  og  bátur  i  hafróti;  hann  bylti  sér  við 
og  opnaði  augun.  Alfult  tunglið  skein  inn  um  ghiggann> 
og  beint  á  stóru  Ijósmyndina  af  Steinu.  Síra  Jósef  sýnd- 
ist  myndin  taka  svipbreytingum  og  viprast  af  hlátri. 

»Hún  er  að  hlæja  að  mér,  af  þvi  að  eg  er  orðinUi 
fullur«,  tautaði  hann. 

»Hvað  er  presturinn  að  segja?«  hvíslaði  Margrét. 

»Hafðu  ekki  hátt,  hann  er  að  lesa  kvöldbænir«,  draf- 
aði  i  Einari. 

Siðan  sofnuðu  þau. 

Morgunin  eftir  bjuggust  þeir  til  ferðar,  sira  Jósef  og 
Einar.     Olafur  og  Margrét  fylgdu  þeim  út  á  hlaðið. 

»Þér  efnið  loforðið,  sira  Jósef,  er  ekki  svo?«  sagði 
Olafur  lágt. 

»Jú,  sjálfsagt;  og  þér  yðar?« 

»Já,  eg  geri  það«. 

Síra  Jósef  kvaddi  Margréti  með  frábærum  innileik: 
og  Ólafur  hélt  i  istaðið  hans  meðan  hann  fór  á  bak. 

»0g  verið  þið  nú  sæl«. 

»Verið  þér  blessaðir  og  sælir«,  sagði  Ólafur  og  tók 
ofan  skinnhúfuna. 

Þeir  félagar  riðu  út  tröðina  fót  fyrir  fót. 

»BIessaður  presturinn«,  sagði  Margrét  og  tifaði  inn^ 
göngin;  »blessaður  presturinn!«. 

Jónas  Jónasson 
yngri. 


Hægri  og  Yinstri. 


Allir  sem  kunna  handa  sinna  skil  vita  það,  að  fæstir  era 
jafntamir  á  báðar  hendur,  enda  heitir  á  voru  máli  sú  hönd- 
in  sem  flestum  er  tamari  »hægri«  hönd,  þ.  e.  sú  höndin 
sem  hægra  er  að  beita.  Hún  vinnur  öll  erfiðustu  og  virðu- 
legustu  verkin.  Hún  stýrir  áhöldunum,  sverðinu,  hnifn- 
um,  skeiðinni,  nálinni,  skærunum,  penslinum,  pennanum. 
Hún  heilsar,  hún  blessar,  hún  sver,  hún  bendir,  hún  klapp- 
ar.  Heiðurssætið  er  til  hægri,  svo  á  jörðu  sem  á  himni, 
sauðirnir  til  hægri,  hafrarnir  til  vinstri.  Og  svo  sem  hægri 
höndin  er  mest  virð  á  borði,  svo  er  hún  það  í  orði.  Þó 
svo  sé  ekki  á  islenzku,  eru  á  fjölmörgum  tungum  orð  sem. 
tákna  lægni  og  leikni  dregin  af  nafni  hægri  handar,  en 
ólægni  og  klaufaskapur  kend  til  vinstri  handar.  Hún  heit- 
ir  á  ýmsum  málum:  >>ras8höndin«,  »ranga  höndin«,  »ófull- 
komna  höndin«,  »ófima  höndin«,  »þreytta  höndin«,  »hönd- 
in  sem  grípur  illa«,  »höndin  sem  ekkert  kann«.  Með  sum- 
um  viUiþjóðum  heitir  hún  »óhreina  höndin«,  enda  höfð 
til  skarnverka  og  ekki  matast  með  henni. 

Að  hægri  hönd  hefir  líka  á  umliðnum  öldum  alment  verið 
mönnum  tamari  má  og  sjá  af  því,  að  þess  er  oft  sérstak- 
lega  getið,  ef  menn  voru  örvendir.  í  Dómarabókinni  3,  15 
er  getið  um  Ehúð  Benjamíníta,  »en  hann  var  maður  ör- 
vendur«,  og  í  sömu  bók  20,  15—16  segir:  »En  Benja- 
míns  synir,  þeir  er  úr  borgunum  komu,  voru  á  þeim  degi 
26000  vopnaðra  manna  að  tölu,  auk  Gibeu-búa,  en  þeir 
voru  700  að  tölu,  einvala  lið.  Af  öllu  þessu  liði  voru  700 
úrvalsmenn  örvendir ;  hæf ðu  þeir  allir  hárrétt  með  slöngu- 
steini  og  mistu  ekki«. 

26* 


404  Hægri  og  vinstri. 

Þar  sem  sögur  þrýtur,  benda  ramfornar  menjar  1  sömu 
Mt.  Það  er  kunnugt,  að  þegar  menn  draga  eða  grafa 
með  hægri  hendi  hliðarmyndir  af  mönnum  eða  dýrum, 
þá  er  þeim  tamast  að  láta  þær  horfa  til  vinstri.  En  ör- 
vendir  menn  snúa  þeim  til  hægri.  Nú  hafa  fundist  dýra- 
myndir  dregnar  eða  krotaðar  á  tennur  mammútdýra  og 
hreindýrshorn  langa  löngu  áður  en  sögur  höfust,  og  þær 
horfa  langflestar  til  vinstri.  Rannsóknir  á  verkfærum 
steinaldarmanna  sýna  og  að  þau  hafa  oftast  verið  smíðuð  með 
hægri  hendi.  Þær  undantekningar  sem  finnast  hafa  þá 
verið  gerðar  af  örvendum  mönnum  eða  jafnhendum. 

Sumir  rekja  þráðinn  lengra  og  benda  á,  að  apar  virð- 
ast  miklu  oftar  grípa  með  hægri  hönd  en  vinstri.  Sagt 
€r  og  að  erfiðara  sé  að  venja  hunda  og  ketti  á  að  rétta 
vinstri  löpp  en  hægri,  Ijón,  tigrar  og  aðrir  stórkettir  slái 
í  bræði  ætíð  með  hægri  löpp,  sömuleiðis  birnir. 

Hægri  höndin  er  venjulega  jafnframt  sterkari  höndin. 
Af  orðum  Þórs  við  Loka  forðum:  — 
Hendi  enni  hægri 
drepk  þik  Hrungnisbana 
svát  þér  brotnar  beina  hvert  — 
má  ráða  að  Þór  hefir  ekki  verið  örvendur. 

Rannsókn  á  skólabörnum  hefir  sýnt,  að  orka  vinstri 
handar  þeirra  er  að  jafnaði  91— 96^/0  af  orku  hægri  hand- 
arinnar. 

Hve  margir  menn  eru  örvendir  af  hundraði^hverju 
hefir  naumast  verið  rannsakað  nógu  vel  enn.  Þó  skal 
þess  getið,  að  Dr.  Ernst  fann  við  rannsókn  á  skólabörn- 
um  að  3,7  %  drengjanna  voru  örvendir,  en  4,8  %  stúlkn- 
anna  örvendar.  Af  1000  karlmönnum  og  jafnmörgum 
konum  á  spitala  einum  fann  Ogle  að  85,  eða  4V4%>  voru 
örvendir,  þar  af  57  karlmenn  en  28  konur.  Lombroso 
segir,  að  af  1029  verkamönnum  og  hermönnum  sem  próf- 
aðir  voru  hafi  4^/0  karlmenn  verið  örvendir,  en  5 — 8% 
kvenna  örvendar.  Skal  hér  ekki  dæmt  um  hvað  rétt  er 
í  þessu  efni. 

Þá   greinir   menn  og  á  um  það,  hvort  örvendi  gangl 


Hægri  og  vÍBstri,  405- 

í  erfðir  og  með  hverjum  hætti.  En  börn  virðast  framan. 
af  jafnhend.  Baldwin,  ameriskur  sálarfræðingur,  gerði 
margar  tilraunir  með  dóttur  sína  til  þess  að  rannsaka 
þetta ;  lét  hann  hana  á  sama  tima  á  hverjum  degi  frá  því 
hún  var  fjögra  mánaða  og  þangað  til  hún  var  tiu  mánaða 
gömul  sitja  þægilega  með  bera  handleggi  og  rétti  að  henni 
ýmsa  hluti.  Athugaði  hann  svo  hve  oft  hún  greip  me^ 
hvorri  hendi.  Meðan  hlutunum  var  ekki  haldið  lengra  ert 
10  þuml.  frá  henni,  svo  að  hún  þurfti  litið  á  sig  að  reyna 
til  að  ná  þeim,  varð  niðurstaðan  af  2187  tilraunum  þessi: 
Hún  greip  577  sinnum  með  hægri,  568  sinnum  með  vinstri, 
en  1042  sinnum  með  báðum  höndum.  Henni  voru  því  báð- 
ar  hendur  jafntamar  að  heita  má,  en  nálega  tvöfalt  tam- 
ara  að  gripa  með  báðum  höndum  en  annari.  En  þegar 
hlutunum  var  haldið  lengra  burtu,  svo  barnið  þurfti  að 
reyna  meira  á  sig,  fór  hún  á  7.  og  8.  mánuðinum  að  beita 
hægri  hendinni.  Við  80  tilraunir  greip  hún  þá  74  sinnum 
með  hægri,  5  sinnum  með  vinstri  og  einu  sinni  með  báð- 
um.  Og  enn  tamari  var  hægri  höndin,  ef  hlutirnir  voru 
með  sterkum  litum. 

Þó  menn  séu  þannig  í  fyrstu  jafnhendir,  verður  brátt 
hægri  höndin  fiestum  tamari,  enda  styður  uppeldið  að  því. 
Það  þykir  galli  að  vera  örvendur  og  alt  er  gert  til  að 
venja  menn  af  þvi,  verkfærin  eru  sniðin  eftir  þörfum 
hægri  handarinnar,  og  sést  þar  eins  og  í  fleiru  vald  meiri 
hlutans.  Engu  að  siður  er  tilhneigingin  til  að  beita  vinstri 
hendi  hjá  sumum  rikari  öllu  námi,  og  þó  þeir  læri  að  nota 
hægri  hönd  til  að  skrifa  með,  borða  o.  s.  frv.,  þá  verður 
þeim  Ijúfara  að  beita  vinstri  hendi  þegar  á  reynir. 

Séð  hefi  eg  þvi  haldið  fram,  að  rétthendir  menn  svæfu 
alment  betur  á  hægri  hlið,  en  að  örvendum  mönnum 
væri  svefninn  Ijúfari  á  vinstri  hlið. 

Mundi  það  líka  hafa  vakað  fyrir  þjóðskáldinu,  sem 
kvað  um  stjórnarskif tin : 

Hann,  sem  upp  á  »hægri<  bjó 
hundrað  ár  og  meira, 


-406  Hægri  og  vinstri. 

nú  hefir  sinni  næturró 
náð  k  >vinstra«  eyra. 

Hvernig  stendur  nú  á  þessari  rótgrónu  hneigð  til  að 
taka  aðra  höndina  fram  yfir  hina? 

Um  það  hafa  verið  margar  tilgátur  og  er  óvíst  enn 
Jhver  rétt  er. 

Skömmu  áður  en  Thomas  Carlyle  dó,  varð  hann  hand- 
iama  á  hægri  hendi  og  tók  hann  það  mjög  sárt.  Hér  eru 
Jiugleiðingar  hans  15.  júní  1871: 

»Einkennilegt  er  að  sjá  stöðu  hægri  handarinnar  hjá 
öllu  mannkyni;  liklega  elzta  mannleg  stofnun  sem  til 
er,  óhjákvæmileg  fyrir  alla  samvinnu  manna.  Hver  sem 
hefir  séð  þrjá  sláttumenn,  og  einn  þeirra  örvendan,  reyna 
að  vinna  saman  og  hver  ógerningur  það  er,  hann  hefir 
verið  vottur  að  einföldustu  mynd  þess,  hvernig  öll  mann- 
leg  efni  hefðu  farið  út  um  þúfur,  ef  hægri  höndin  hefði 
^kki  fengið  að  ráða.  Hefi  oft  hugsað  um  alt  það  —  Stá 
það  aldrei  eins  Ijóst  og  í  morgun  er  eg  gekk  út  ósofinn 
og  dapur  i  sólskinsstorminum.  Hve  gamalt?  Gamalt! 
Mig  furðar  ef  nokkur  þjóð  er  svo  menningarlaus  að  hún 
kunni  ekki  þessi  handaskil ;  enginn  mannheimur  gat  byrj- 
-að  án  þess.  Forn-Gyðingar  o.  fl.  er  rituðu  frá  hæi;ri  til 
vinstri  þektu  þessa  æfagömlu  stofnun  eins  vel  og  vér. 

Hvers  vegna  einmitt  þessi  höndin  var  valin,  erspurn- 
ing  sem  ekki  verður  svarað  og  ekki  verður  borin  upp 
nema  sem  eins  konar  gáta:  á  líklcga  rót  sina  i  bardaga; 
reið  mest  á  að  vernda  hjartað  og  það  sem  þvi  er  næst  og 
halda  skildinum  með  hendinni  þeim  megin«. 

Fleiri  hafa  hallast  að  þessari  tilgátu,  en  fremur  virð- 
ist  hún  óeðlileg. 

Aðrir  hafa  reynt  að  finna  úrlausnina  mcð  því  að  at- 
huga  hver  munur  væri  á  gerð  hægri  og  vinstri  helftar 
líkamans. 

Það  hefir  verið  bent  á,  að  hægri  hliðin  væri  venju- 
lega  þroskaðri  en  hin  vinstri.  En  þá  er  eftir  að  vita 
hvort  hún  er  það  ekki  einmitt  vegna  þess,  að  henni  er 
meira  beitt.     Líffærin  þroskast  við  notkunina. 


Hægri  og  vinstri.  407 

Þá  hefir  því  verið  haldið  fram,  að  munurinn  á  hægri 
.og  vinstri  kæmi  af  því  hvernig  slagæðar  liggja  til  arm- 
anna.  Slagæðin  til  hægri  arms  gengi  á  flestum  mönnum 
fyr  út  frá  stórslagæðinni  en  slagæð  vinstri  armsins.  Væri 
þvi  meiri  þrýstingur  á  blóðinu  til  hægra  arms,  hann  fengi 
meiri  næringu  og  yrði  þvi  færari  i  allan  sjó  en  sá  vinstri. 
Á  örvendum  mönnum  væri  æðagreiningunni  öfugt  farið. 
En  móti  þessari  skýringu  er  það,  að  dæmi  er  til  þess  að 
æðagreiningin  hefir  þannig  verið  öki^  og  mennirnir  þó 
ekki  örvendir. 

Einhver  almennasta  skýringin  á  þvi  að  hægri  höndin 
•er  rétthendum  mönnum  tamari  en  sú  vinstri  er  sú,  að 
vinstri  heilahelft  þeirra  sé  þroskaðri  og  þyngri  en  sú 
hægri,  en  þetta  sé  ölugt  á  örvendum  mönnum.  Þetta 
komi  af  þvi  að  vinstri  heilahelftin  á  rétthendum  manni  fái 
meira  blóð  en  sú  hægri.  Vinstri  háls-slagæðin  gangi  rak- 
ileiðis  frá  sjálfri  stórslagæðinni  upp  til  vinstri  heilahelftar- 
innar,  en  hægri  hálsslagæðin  og  slagæð  hægri  arms  grein- 
ist  út  frá  sameiginlegum  stofni,  er  gengur  út  úr  stórslag- 
æðinni.  Blóðið  til  hægri  heilahelftar  verði  því  að  beygja 
tvisvar  við  á  leið  sinni  og  dragi  það  úr  straumnum. 

En  nú  stjórnar  svo  sem  kunnugt  er  vinstri  heilahelft- 
in  hreyfingum  hægri  likamshelftar  og  hægri  heilahelftin 
hreyfingum  vinstri  llkamshelftar.  Þykir  þá  eðlilegt,  að 
þau  hjúin  vinni  betur  er  gildari  eiga  húsbóndann. 

Hér  skulu  ekki  taldar  fleiri  af  hinum  mörgu  skýring- 
artilraunum,  er  komið  hafa  fram  um  þetta  efni,  né  reynt 
að  skera  úr,  hver  þeirra  sé  sanni  næst.  En  þess  er  vert 
að  geta,  að  talstöð  heilans,  þ.  e.  sú  stöð  er  stjórnar  hreyf- 
ingum  talfæranna,  er  i  þriðju  ennisfellingu  vinstri  heila- 
helftarinnar  á  rétthendum  mönnum  og  rétt  hjá  hreyfistöð 
hægri  handar,  en  á  örvendum  mönnum  er  talstöðin  á 
samsvarandi  stað  hægra  megin,  hjá  hreyfistöð  vinstrihand- 
ar.  Samkvæmt  þvi  ættu  þeir  sem  jafntamir  eru  á  báðar 
hendur  að  hafa  talstöðvarnar  tvær,  sina  hvorum  megin, 
•enda  er  sagt  að  vísir  finnist  til  talstöðva  beggja  megin  1 
barnsheilanum,  en  sé  önnur  höndin  notuð  nær  einvörðungu, 


40S  Hægri  og  vinstri. 

þroskist  talstöðin  einungis  þeim  megin^  sem  hreyfistöð' 
þeirrar  handar  er. 

Þegar  rétthendir  menn  frá  heilablóðfall  vinstra  megin, 
lamast  löngum  hægri  hlið  hkamans  og  fylgir  því  oft  mál- 
helti  eða  jafnvel  málleysi.  En  dæmi  eru  til  þess  að  sHkir 
menn  hafa  fengið  málið  aftur  með  því  að  iðka  skrift  með 
vinstri  hendi.  Einn  af  þeim  er  fengið  hafði  málið  þannig, 
fekk  á  ný  heilablóðfall,  svo  hægri  höndin,  sem  farin  var 
að  koma  til,  lamaðist  aftur,  en  hann  misti  ekki  málið  á 
ný,  og  bendir  það  á  að  hin  nýþroskaða  talstöð  hægra 
megin  haíi  verið  orðin  nógu  öflug  til  að  annast  ein  stjórn 
talfæranna. 

Ýmsir  hafa  haldið  þvi  fram,  að  shk  reynsla  ætti  að 
hvetja  til  að  láta  öll  börn  frá  upphafi  vega  temja  báðar 
hendur  jafnt,  með  þvi  móti  fengju  báðar  hliðar  manns- 
hkamans  jafnari  þroska,  og  hagurinn  af  því  að  hafa  tvær 
hendur  jafntamar,  og  þar  með  tvær  talstöðvar,  sé  auðsýnn. 
Reyndar  væri  það  hugsanlegt,  að  meiri  leikni  fengist  með 
einhUða  þroskun,  en  sumir  af  mestu  snilhngum  heimsins 
hafa  að  sögn  verið  jafntamir  á  báðar  hendur,  t.  d.  Michel 
Angelo,  Holbein,  Leonardo  da  Vinci,  Landseer,  Adolf 
Menzel,  og  þeir  sem  eru  jafnhendir  telja  sér  það  mikinn 
kost  en  engan  löst.  Þá  má  og  minna  á  það,  að  beztui 
íþróttamenn  meðal  forfeðra  vorra  tömdu  báðar  hendur  við 
hvers  kyns  vopnaburð.  Um  Olaf  Tryggvason  er  sagt,  að 
»hann  var  jafntamur  báðum  höndum  og  skaut  tveim  spjót- 
um  senn«.  Og  um  Gunnar  á  HHðarenda,  að  »hann  hjó 
báðum  höndum  og  skaut,  ef  hann  vildi«.  Likt  var  um 
fleiri,  enda  segir  Konungsskuggsjá :  »En  forðum  var  sá 
siður,  að  allir  þeir  menn,  er  fuUkomnir  vildu  vera  í  þess 
kyns  iþróttum  að  vera  vel  lærðir  til  vopna  og  riddara- 
skaps,  þá  vöndu  þeir  báðar  hendur  jafnkringar  í  öllu  vopna- 
skifti  til  að  grípa,  og  viður  það  leita  þú  ef  þú  þykist  það 
finna  að  þú  hefir  til  þess  náttúru;  því  að  þeir  eru  bezt 
að  sér  gjörvir  i  þeirri  iþrótt  og  hættastir  sínum  óvinum^ 
er  svo  eru  lærðir«. 

Þessar   hugsjónir    lifa   enn   þá.       Baden-Powell    yfir- 


Hægri  og  viastri.  409" 

hershöfðingi,  sem  sjálfur  er  jafnhendur,  segir:  »í  hernaðí 
er  það  afarmikilvægt  að  vera  jafnvígur  á  báðar  hendur. 
Eg  tel  engan  hermann  vel  æfðan  sem  ekki  fer  jafnvel  á 
hak  hesti  sinum  frá  hvorri  hlið  sem  er,  getur  beitt  sverði, 
skammbyssu  eða  kesju  jafnt  með  báðum  höndum  og  skotið 
jafn  skjótt  og  vel  frá  vinstri  öxl  og  hægTÍ«.  Varla  þarf  að^ 
eyða  orðum  að  þvi,  að  margur  missir  hægri  hönd  i  strið- 
inu,  enda  hefir  nýlega  i  Vinarborg  verið  settur  á  stofn 
skóli  til  að  kenna  sKkum  mönnum  að  beita  vinstri 
hendinni. 

Benjamin  Franklin  ritaði  einhverntima  svolátandi 

Beiðni  vinstri  hanöarinnar 

til    þeirra    er    hafa    yfirumsjón    uppeldismála. 

Eg  sný  mér  til  allra  vina  æskulýðsins  og  sárbæni  þá 
að  hta  meðaumkunaraugum  á  min  illu  örlög,  til  þess  að 
bægja  á  braut  þeim  hleypidómum  sem  eg  verð  að  þola, 
Við  systur  erum  tviburar;  og  ekki  eru  augu  manns  hvort 
öðru  likari  né  heldur  getur  þeim  samið  betur  en  okkur 
systrum,  ef  ekki  væri  hlutdrægni  foreldra  okkar,  sem  gera 
hinn  ranglátasta  greinarmun  á  okkur.  Frá  barnæsku  hefi 
eg  mátt  skoða  systur  mina  eins  og  einhverja  æðri  veru. 
Eg  var  látin  vaxa  upp  án  allrar  fræðslu,  þó  ekkert  væri 
sparað  til  að  menta  hana.  Hún  hafði  kennara  i  skrift, 
dráttlist,  sönglist  og  öðrum  mentum;  en  yrði  mér  það  að 
snerta  pensil,  penna  eða  nál,  þá  fekk  eg  beiskar  ávítur, 
og  oftar  en  einu  sinni  hefi  eg  verið  barin  fyrir  klaufaskap 
og  skort  á  yndisþokka  i  hreyfingum.  Satt  er  það  að  visu, 
að  systir  mín  hefir  stundum  haft  mig  i  félagi  við  sig;  en 
hún  hefir  ætíð  gert  sér  far  um  að  hafa  forustuna  og  að 
eins  kallað  á  mig  af  nauðsyn.  eða  til  að  koma  fram  við 
hlið  sér. 

En  haldið  ekki,  herrar  minir,  að  kvartanir  minar  séu 
sprotnar  af  hégómagirni  einni.  Nei,  áhyggja  min  er  af 
miklu  alvarlegra  tiiefni.  Á  okkar  heimili  er  það  siður, 
að  við  systurnar  verðum  einar  að  sjá  fyrir  öllum  lífsnauð- 
synjum    þess.     Ef   systir  mín  skyldi  verða  eitthvað  lasin^ 


.410  Hægri  og  vinstri. 

—  og  eg  má  geta  þess  í  trúnaði  við  þetta  tækifæri,  að 
;hún  á  vanda  fyrir  liðaveiki,  gigt  og  sinateygjur,  svo  eg 
nefni  ekki  fleiri  kvilla,  —  hvernig  færi  þá  fyrir  veslings 
fólkinu  okkar?  Mundu  þá  ekki  foreldrar  okkar  verða  að 
iðrast  þess  sáran  að  hafa  gert  svo  mikinn  mun  á  systrum 
:sem  eru  svo  algerlega  jafnar?  Æ!  vér  mundum  deyja  i 
eymd;  þvi  eg  gæti  ekki  ekki  einu  sinni  hripað  auðmjúka 
hjálparbeiðni,  þar  sem  eg  hefi  orðið  að  fá  hönd  annars  til 
,að  skrifa  beiðni  þá  sem  eg  nú  hefi  þann  heiður  að  bera 
fram  fyrir  yður. 

Látið  svo  lítið,  herrar  mínir,  að  vekja  athygli  foreldra 
minna  á  þvi,  hve  óréttlátt  það  er  að  hafa  eitt  barnið  út- 
íundan,  og  hver  nauðsyn  ber  til  að  þau  láti  öll  sin  börn 
.njóta  jafnrar  ástar  og  umönnunar.  Eg  er  með  djúpri  virð- 
Ingu,  herrar  mínir,  yðar  hlýðinn  þjónn. 

Vimstri  höndin. 

Það  Htur  út  fyrir,  að  þessi  beiðni  sé  nú  loks  farin  að 
fá  betri  áheyrn  en  áður.  Margir  bafa  orðið  til  að  tal^, 
máli  vinstri  handarinnar,  og  i  nokkrum  skólum  hafa  nem- 
endur  verið  látnir  skrifa,  teikna,  mála,  móta,  grafa  og 
skera  með  báðum  höndum  jafnt  og  þótt  reynast  vel.  Bezta 
ráðið  til  að  æfa  vinstri  hönd  þykir  að  skrifa  með  henni. 
Hitt  gangi  greiðlega  á  eftir.  Auðsætt  er  að  mikils  er  um 
það  vert,  að  geta  skift  ura  hendur  til  að  hvíla  sig,  og  í 
fjölraörgum  iðjum  (einn  telur  þær  240,  annar  helraingi 
fleiri)  kemur  það  sérstaklega  að  góðu  haldi  að  vera  jafn- 
tamur  á  báðar  hendur.  Og  hver  veit  nema  þar  komi  að 
lokum,  að  hvert  verkfæri  verði  beggja  handa  járn. 

Guðm.  Finnbogason. 


Bismarck. 

1.  apríl  1815—1.  apríl  1915. 

Alþýðufræðsla  stúdentafélagsins. 


Tíminn  er  eins  og  lækur.  Hann  líður  áfram  með 
^ndalausu  tilbreytingarleysi,  en  vér  reisum  marksteina  ri 
bakkanum  á  móðu  tímans,  til  þess  að  endurminningin 
staldri  þar  við  og  liti  yfir  bilið  á  milli  marksteinanna. 
Tíðast  veljum  vér  100  ára  bil.  Aldamótin  eru  eins  konar 
sjónarhóll  og  þaðan  litum  vér  yfir  öldina,  sem  leið.  Eink- 
um  lítum  vér  yfir  æfi  merkra  manna  á  aldarafmæli  þeirra. 
Er  skamt  á  að  minnast  aldarafmæli  Jóns  Sigurðssonar, 
sem  vér  héldum,  íslendingar.  I  dag  heldur  önnur  þjóð 
aldarafmæli  síns  mesta  manns.  Þvi  að  þennan  dag  fyrir 
hundrað  árum  fæddist  Otto  von  Bismarck,  mesta  bjarg- 
vættur  Þjóðverja. 

Bismarck  var  kominn  af  góðum  ættum  að  langfeðga- 
tali,  en  nafnið  er  dregið  af  smábæ  scmnefndum.  Mun 
ættbálkurinn  vera  þaðan  upprunninn,  en  hafa  fiuzt  snemma 
til  Stendal.  Þar  voru  þeir  taldir  til  höfðingjaflokksins. 
Vita  menn  það  fyrst  til  þeirra  með  vissu,  að  1270  er 
nefndur  Herbord  Bismarck,  formaður  i  kaupmanna  og 
dúkmangara  gildi  i  Stendal.  En  er  fram  liðu  stundir 
urðu  alþýðumenn  í  Stendal  höfðingjunum  yfirsterkari  og 
ráku  þá  á  brott.  Þá  hröklaðist  og  Klaus  von  Bismarck 
þaðan  1345.  Það  ár  fekk  hann  Burgstall  að  léni  og  hélt 
ættin  þeirri  borg  um  tveggja  alda  bil.  En  1562  urðu  þeir 
frændur  að  láta  Burgstall  af  hendi,  en  fengu  i  staðinn 
Schönhausen    og  Fischbeck  austan  Elfar  og  eiga  þá  staði 


412  Bismarck. 

ennþá.  Sátu  þeir  nú  að  jafnaði  i  Schönhausen.  Voru 
þeir  jafnan  menn  harðfengir  og  miklir  fyrir  sér  og  erfiðir 
höfðingjum  landsins.  En  er  kjörfurstinn  mikli  kom  til 
sögunnar,  urðu  þeir  fylgismenn  Hohenzollern  ættarinnar 
og  hafa  verið  það  siðan.  Löngu  síðar  en  þetta  varð  var  uppi 
sá  maður,  er  Karl  Alexander  von  Bismarck  hét,  vel  ment- 
aður  og  bókmentavinur  (1727 — 97).  Hann  átti  fjóra  sonu 
og  var  einn  þeirra  Ferdinand,  fæddur  1771.  Hann  var 
fyrst  i  herþjónustu  og  bardögum,  en  settist  síðan  að  búi  í 
Schönhausen.  Hann  kvæntist  1805  og  gekk  að  eiga  Vil- 
helmínu  Mencken  dóttur  Anastasius  Ludvigs  Mencken, 
ráðgjafa  Friðriks  Vilhjáims  HI.  Yngsti  sonur  þeirra  var 
Otto  von  Bismarck,  fæddur  1.  apríl  1815.  Sá  sonur  varð 
einn  af  mikilmennum  sinnar  aldar. 

I  móðurætt  höfðu  verið  ágætir  mentamenn  og  vís- 
indamenn  mann  fram  af  manni.  Vildi  móðir  hans  því 
menta  syni  sina  betur  en  títt  var  um  aðalsmenn  í  sveit- 
um,  því  að  hún  hugði  hátt  fyrir  sonu  sina  og  þótti  ilt  ef 
þeir  kæmust  eigi  til  meiri  metorða  en  að  verða  óbreýttir 
liðsforingjar.  Maður  hennar  var  litill  mentavinur,  en  lét 
hana  þó  ráða  þessu.  Otto  var  þvi  settur  til  menta.  Hann 
varö  stúdent  1832.  Ekki  þótti  hann  neitt  skara  fram  úr 
til  náms  og  varð  hann  18.  i  röðinni  af  20.  Þó  segir  í 
vitnisburði  hans  að  hann  sé  allvel  að  sér  og  einkum  snjall 
á  þýzka  tungu  Móðir  hans  fekk  þvi  enn  til  vegar  snúið, 
að  hann  héldi  fram  náminu  og  las  hann  í  Göttingen. 
Hlýddi  hann  á  fyrirlestra  um  lögfræði,  heimspeki,  sögu 
og  stjórnvísindi.  Tvitugur  tók  hann  heyrarapróf  (»Aus- 
cuItator-examen«)  1835.  Þá  varð  hann  málaíiutnings- 
maður  stjórnarinnar  í  Aachen.  í  Gröttingen  og  Aachen 
lék  hann  nokkuð  lausum  hala,  drakk,  spilaði  og  safnaði 
skuldura,  en  komst  þó  klaklaust  úr  klípunni.  Þótti  hon- 
um  dauft  að  sitja  yfir  málsskjölum  og  varð  skjótt  leiður' 
á  því.  Og  þá  er  hann  fór  í  herþjónustu,  1838,  hitti  hann 
móður  sína  dauðvona  og  bað  hana  leyíis  að  mega  hverfa 
úr  þjónustu  ríkisins  og  fara  að  búa.  Veitti  hún  það  og" 
þau  bæði,  foreldrar  hans. 


Bismarck.  413 

Þá  var  Bismarck  24  ára  gamall,  er  hann  tók  við  búi. 
Höfðu  þeir  bræðurnir  tveir,  Bernhard  og  Otto,  fyrst  þrjá 
búgarða  í  sameiningu,  en  skömmu  siðar  tók  Otto  við 
tveim  þeirra.  Hann  var  búmaður  góður  og  uxu  jarðirnar 
mjög  i  verði  meðan  hann  sat  þær.  Hjúum  sínum  var 
liann  góður,  og  er  sagt  að  hann  talaði  við  þau  sem  jafn- 
ingja  sina.  En  heldur  þótti  hann  aðsúgsmikill  og  ófyrir- 
leitinn,  og  enginn  heiður  þótti  konum  að  sitja  við  hlið 
hans.  I  ástamálum  var  hann  fremur  óheppinn  og  ónýtt- 
ist  fyrir  honum  trúlofun  oftar  en  einu  sinni,  en  hann 
þráði  þó  heimilisgæfu.  Þótti  honum  einhíið  dauflegt, 
einkum  siðan  er  systir  hans  giftist  1844.  Jók  það  á,  að 
hann  hafði  á  ungum  aldri  veiklast  mjög  i  trúnni  og  kunni 
€igi  að  blðjast  fyrir  frá  því,  er  hann  var  16  ára.  En  i 
Pommern  voru  trúmenn  miklir  og  þótti  þvi  eigi  árenni- 
iegt,  að  gefa  Otto  von  Bismarck  dætur  sinar.  En  um 
þetta  skeið  kyntist  hann  Marie  von  Thadden,  unnustu 
eins  æskuvinar  síns,  og  urðu  þau  góðir  vinir.  Reyndi 
hún  jafnan  að  örfa  trú  hans,  en  aldrei  tókst  henni  að 
vinna  hann  til  bænarinnar,  fyr  en  á  banasænginni,  rétt 
áður  en  hún  dó.  Honum  varð  siðan  rórra  i  skapi  og  náði 
aftur  bjartsýni  æsku  sinnar.  önnur  hamingja  varð  hon- 
um  og  að  þessum  sinnaskiftum.  Nú  var  rutt  úr  vegi 
þyngstu  mótbáru  væntanlegra  tengdafeðra,  enda  varð  hon- 
um  að  þvi,  er  hann  feldi  næst  hug  til  konu.  Sú  hét 
Jóhanna  von  Puttkammer,  góð  kona  og  gáfuð.  Hennar 
fekk  hann  og  gekk  að  eiga  hana  28.  júlí  1847. 

Þetta  verður  að  nægja  i  stuttum  fyrirlestri,  og  verður 
eigi  rúmsins  vegna  sagt  gjör  frá  þessum  kafla  úr  æfi 
Bismarcks,  þótt  mörgu  sé  slept,  sem  frásagnar  er  vert. 
Þó  verður  hér  eftir  styttra  yfir  sögu  farið,  þvi  að  upp  frá 
þessum  tima  verður  saga  Bismarcks  eigi  fullsögð,  nema 
saga  Þýzkalands  sé  sögð  út  i  æsar  um  leið.  Því  verður 
hér  að  koma  örstutt  yfirlit. 

Nú  bar  svo  við,  að  Saxelfur  braut  skjólgarða  og  flóði 
viða  yfir  landið.  Var  það  fyrir  þá  sök  að  umsjónarmað- 
ur  var  ónýtur.    Þá  varð  skaði  á  landi  Bismarcks  og  gekk 


414  Bismarck. 

hann  í  málið.  Var  umsjónarmanni  vikið  frá,  en  Bismarck: 
settur  i  hans  stað.  En  hann  lét  þó  þann  afsetta  fá  nokk- 
urn  hluta  launanna,  og  lýsti  sér  i  þvi  drengskapur  hans, 
Þessu  næst  gekk  hann  með  miklum  dugnaði  og  hygni  að' 
þvi  að  bæta  garðana  og  átti  þá  harða  deilu  við  skrifíinna 
stjórnarinnar,  svo  sem  jafnan  síðan.  Þessa  er  hér  getið- 
fyrir  þá  sök,  að  hér  komu  fram  i  smáu  sömu  eiginleikar 
Bismarcks,  sem  siðar  urðu  heimskunnir,  er  verksvið  hans 
óx  og  hann  gerði  þjóð  sinni  þann  skjólgarð,  er  ver  nú 
lönd  hennar  fyrir  flugstraumi  heimsófriðarins. 

Friðrik  Vilhjálmur  þriðji  hafði  lofað  þvi  hátiðlega,  22. 
mai  1815,  að  þjóðin  skyldi  fá  hlutdeild  i  stjórninni  og  alls- 
herjar  þing  sett  á  stofn  á  Prússlandi.  Frestur  varð  þó  á 
þessu,  þar  til  er  Friðrik  Vilhjálmur  fjórði  lét  úr  þvi  verða 
1847  og  kvaddi  til  þings  i  Berlinni.  Bismarck  var  kosinn 
þingmaður  og  tók  þar  sæti  12.  mai  1847.  Þótti  hann  þá 
þegar  harður  i  horn  að  taka,  og  fekk  óvild  vinstrimanna, 
en  vann  sér  hylli  hægrimanna  og  stjórnarinnar.  Þvi  að 
hann  studdi  þegar  konungsvaldið.  Það  kom  og  þegar 
fram,  að  hann  vildi  i  öllu  byggja  á  þjóðlegum  grundvelli, 
leit  stórt  á  sig  og  sina  þjóð  og  fjarlægur  öHum  uppskafn- 
ingshætti.  Það  sýna  orð  hans  til  frjálslynda  flokksins,  er 
hann  sagði  i  þingræðu  15.  júni  á  fyrsta  þinginu:  »Þeim 
mönnum,  er  helzt  leita  fyrirmynda  handanvið  Vogesafjölly 
vil  eg  ráða  til  að  hafa  sömu  mælisnúruna,  sem  Englend- 
ingar  og  Frakkar  hafa  sér  til  ágætis :  drengilegur 
þjóðarmetnaður,  sem  er  tregur  til  að  leita  erlendis 
að  eftirbreytnisverðum  og  dáðum  fyrirmyndum«.  Má  af 
þessu  sjá  að  honum  var  frá  upphafi  Ijóst  að  enginn  verð- 
ur  mikill  eða  þjóðnýtur  stjórnmálamaður,  nema  hann  sé 
fullur  metnaðar  fyrir  sina  eigin  þjóð.  Sýnir  öll  saga  mann- 
kynsins  að  þetta  er  rétt,  og  einkum  saga  Bismarcks  og 
Þýzkalands  um  hans  daga  og  siðan.  Hefði  eigi  þjóðar- 
metnaðurinn  verið  runninn  honum  í  merg  og  bein,  þá 
mundi  hann  eigi  hafa  mátt  snúa  svo  miklu  til  leiðar  sem 
raun  varð  á. 

Landsmönnum   þótti  konungur  eigi  efna  heitin  nema- 


Bismarck.  415- 

til  hálfs,  því  að  hann  kallaði  saman  ráðgjafarþing,  þegar 
honum  þóknaðist.  En  vilji  manna  var  að  þingið  kæmi 
saman  á  fastsettum  tima  og  væri  löggjafarþing.  Bismarck 
vildi  og  að  þingið  væri  kallað  saman  i  ákveðinn  tima,  en 
að  öðru  leyti  fylgdi  hann  konungi.  Vakti  hann  þvi  skjótt 
eftirtekt  á  sér,  en  einkum  þó  árið  eftir  í  óeirðum  þeim, 
sem  þá  urðu.  Eftir  febrúarbyltinguna  i  Frakklandi  kom. 
mikil  ólga  i  Þýzkalandi  og  urðu  stjórnirnar  að  láta  undan. 
Prússakonungur  kallaði  saman  þingið  í  annað  sinn.  En 
áður  en  það  kom  saman,  urðu  bardagar  í  Berlinni  og  varð 
uppreistarherinn  yfirsterkari.  Þá  bjó  Bismarek  bændur 
sina  vopnum  til  þess  að  verjast  þvi  að  uppreistarfáni  yrði 
undinn  upp  á  næstu  grösum  við  hann.  Skundaði  því  næst 
til  höfuðstaðarins  og  vildi  fá  stjórnarherinn  til  þess  að 
reka  af  sér  slyðru  orðið,  en  fekk  engu  til  vegar  komið. 
Hann  bauð  sig  fram  við  þingkosningar  þá  um  vorið,  en 
féll,  því  að  bændur  máttu  eigi  við  bæjalýðnum.  En  er 
óeirðir  þessar  höfðu  staðið  um  sumarið  og  konungur  loks- 
bjóst  að  hnekkja  þeim,  þá  var  Bismarck  tilnefndur  meðal 
annara  ráðherraefna.  Konungur  skrifaði  þessa  athuga- 
semd  við  nafn  hans:  »Hæfur,  þegar  byssustingir  ráða 
lögum  og  lofum«.  Þá  var  þingið  flutt  til  Brandenborgar 
að  ráði  Bismarcks  og  óeirðirnar  bældar  niður.  Þingið  var 
rofið  undir  árslok  1848,  en  þá  þegar  gefin  stjórnarskrá 
samkvæmt  kröfum  frjálslynda  flokksins.  Nú  var  boðað 
til  nýrra  kosninga  og  þá  vann  Bismarck  og  var  kosinn 
á  þingið  1849. 

Þá  hafði  þjóðfundur  alls  Þýzkalands  staðið  frá  1848, 
og  varð  sú  niðurstaða  þar  að  gera  Friðrik  Vilhjálm  kon- 
ung  Prússa  áð  keisara  yfir  öllu  Þýzkalandi  og  láta  keis- 
aradóminn  ganga  að  erfðum  til  arfa  hans.  En  konungur 
neitaði.  Bismarck  félst  á  það  og  lýsti  því  skýrt  og  skor- 
inort  í  mikilli  ræðu,  sem  hann  hélt:  »Sameining  Þýzka- 
lands  viljum  vér  allir,  en  eg  vil  hana  ekki  með  þessu 
fyrirkomulagi«.  Bismarck  þótti  stjórnarfyrirkomulagið  alt 
of  laust  í  sér,  einkum  mislíkaði  honum  það,  að  keisari 
átti  ekki  að  hafa  nema  frestandi  neitunarvald.    Vafalaust 


416  Bismarck. 

hefir  hann  hér  séð  rétt,  að  ríkið  mundi  skjótt  sundrast. 
En  auk  þessarar  ástæðu  kom  og  misréttið,  er  400000 
Prússar,  200000  Bayarar,  120000  Weimarar  og  26000 
Hetverjar  áttu  að  hafa  jat'na  þingmanna  tölu,  einn  þing- 
mann,  i  rikisþinginu. 

Sakir  þessa  máls  fóru  fram  kosningar  á  ný,  er  þing 
var  rofið,  og  varð  Bismarck  nú  enn  hlutskarpari,  en 
keppinauturinn.  Þessu  næst  reyndi  konungur  að  ráða 
fram  úr  samrunamálinu  með  sambandi  við  konunga  Sax- 
lands  og  Hannover.  Þetta  var  Bismarck  mjög  nauðugt, 
en  þó  fylgdi  hann  konungi  i  þessu.  En  er  konungur 
stef ndi  til  sambandsþings  i  Herfurðu  og  Bismarck  var  kos- 
inn  á  það  þing,  þá  mælti  hann  i  móti.  Af  21  miUion 
sambandsins  væri  18  millionir  Prússar,  og  þó  ætti  Prússland 
að  lúta  meirihlutanum  i  konungaráðinu,  og  gæti  konungur 
þvi  orðið  neyddur  til  að  framkvæma  erlendra  manna  vilja 
i  sinu  eigin  ríki.  A  þessu  þingi  átti  Bismarck  oft  i  brös- 
um  og  hörðum  orðasennum.  Og  eitt  sinn  háði  hann  ein- 
vígi  við  mann,  er  kallaði  hann  »nafnkunnan  sendiherra, 
en  ókunnugt  væri  öllum  um  önnur  afrek  hans  en  hinn 
glóandi  vindil«.  —  Þessi  tilraun  konungs  fórst  alveg  fyrir 
og  urðu  endalokin  þau,  að  Prússland  lét  undan  og  lét  sér 
lynda  að  sambandsþingið  væri  endurreist,  sem  rauf  sig 
sjálft  1848.  Mörgum  þótti  þetta  ærin  skömm,  en  Bismarck 
taldi  það  rétt,  af  þvi  að  Prússland  var  þá  ekki  búið  við  striði. 
En  af  þessu  leiddi  nú  aftur  hitt,  að  konungur  taldi  Bis- 
marck  sjálfkjörinn  sendimann  Prússa  á  þessu  sambands- 
þingi,  eða  sendiherraþingi  i  Frankfurt  am  Main. 

Bismarck  sat  á  sambandsþingi  þýzku  rikjanna  frá 
1851—1859.  Þar  var  hann  sem  jafnan  viðsýnn  og  lang- 
sýnn  vinur  hugmyndarinnar  um  samruna  þýzku  rikjanna, 
öllum  mönnum  fastheldnari  við  alt,  sem  þjóðlegt  var,  en 
framar  öllu  þó  hygginn  og  harðvitugur  talsmaður  Prúss- 
lands.  Þar  var  einkum  við  Austuj'rikismönnum  að  sjá. 
Þótti  honum  þeir  frá  upphafi  ótrygglegir  og  iUviljaðir  Prúss- 
nm.  Honum  var  og  kunnugt  um,  þá  er  sanmingurinn  í 
Olmtitz  var  gerður  1850  um  endurreisn  sambandsþingsins, 


Bismarck.  417 

sem  að  ofan  segir,  að  fulltrúi  Austurrikis  Schwarzenberg 
ætlaði  sér  að  »auðmýkja  Prússland  og  tortíma  því  siðan«. 
Um  viðureign  hans  við  fuUtrúa  Austurríkis  i  sam- 
bandsþinginu  er  sögð  skritla  ein.  Thun  greiíi  úr  Austur- 
ríki  var  forseti  og  sat  þá  i  grárri,  stuttri  treyju  og  tók 
vestislaus  við  gestum,  til  þess  að  sýna  hversu  mjög  hann 
leit  niður  á  hina  sambandsþingmennina.  Hann  lét  menn 
og  biða  lengi  eftir  sér,  þá  er  tala  vildu  við  hann.  Þegar 
Bismarck  heimsótti  hann  i  fyrsta  sinn,  tók  hann  við  hon- 
um  með  þeim  hætti,  að  hann  sat  á  skyrtunni  með  vindil 
xippi  i  sér  og  tók  kveðju  Bismarcks  án  þess  að  standa 
upp  og  bauð  honum  eigi  til  sætis.  Og  í  stað  þess  að  heim- 
sækja  hann  aftur,  sendi  hann  nafnspjald  sitt.  Með  þessu 
vildi  hann  sýna,  hversu  djúpt  Vínarstjórnin  fyrirliti  minni 
rikin  jafnvel  Prússland.  En  er  Bismarck  kom  til  hans 
jiæst  og  alt  fór  á  sömu  leið,  þá  fór  Bismarck  hka  úr 
frakkanum,  tók  sér  stól  og  kveykti  i  vindli.  Hinn  leit  á 
hann  stórum  augum,  en  lét  sér  þetta  að  kenningu  verða. 
I  öllu  öðru  var  árvekni  Bismarcks  hin  sama,  er  verja 
skyldi  hag  Prússlands.  Einkum  voru  afskifti  hans  af  toll- 
málinu  affararík.  Árið  1834  hafði  Prússland  gert  20  ára 
tollsamband  við  18  þýzk  ríki,  og  varð  það  þeim  hinn 
mesti  hagur.  En  auk  þess  leiddi  þar  af  að  þessi  ríki  færð- 
ust  í  nánari  afskifti  og  samband  og  að  erfitt  varð  að  skilja 
þau  aftur.  Austurríki  vildi  endilega  komast  i  tollsamband- 
ið,  en  Prússum  var  þvernauðugt  að  hleypa  þessum  keppi- 
naut  þar  inn.  Einkum  vann  Bismark  kröftuglega  móti 
þvi.  Var  hann  sendur  i  þeim  erindum  til  Vinar  að  semja 
um  hluttöku  Austurríkis  í  sambandinu,  en  ónýtti  alla  samn- 
inga.  Fór  svo  að  lokum,  að  Austurríki  lét  sér  næg ja 
verzlunarsamning,  en  hið  gamla  tollsamband  var  endur 
nýjað  og  bætt  i  það  fleiri  smáríkjum  1853.  Bismarck  sýndi 
enn  glöggskygni  sína  í  því,  að  halda  því  fast  fram,  að 
Prússar  sæti  hjá  í  Krímstríðinu  (1855)  og  varð  það  úr. 
Hér  yrði  oflangt  mál  að  telja  alt  og  tina,  en  í  stuttumáli 
sagt,  stóð  hann  alstaðar  á  verði  fyrir  Prússa  og  misti 
.aldrei  sjónar  á  sinu  mikla  takmarki :  Sameinað  Þýzkaland 

27 


418  Bísmarck. 

undir  forystu  Prússlands.  í  bréfi  einu  segir  Bismarekr 
»  .  .  .  en  eftir  þvi,  sem  málum  hagar,  er  Frakkland  i  min- 
um  augum  að  eins  steinn,  —  óhjákvæmilegur  steinn  i 
stjórnmálataflinu,  en  i  þvi  tafli  tel  eg  mér  einungis  skylt 
að  þjóna  konungi  minum  og  landi.  Samúð  eða  andúð  við 
önnur  riki  eða  þeirra  menn  get  eg  eigi  samþýtt  skyldu- 
kend  minni  i  utanrikisþjónustu  minni  fyrir  land  mitt.  Þar 
í  liggur  frækorn  til  ótrúmensku  við  þann  konung  og  land^ 
er  þjónustuna  þiggur«.  Hér  lýsir  hann  sér  sjálfur.  Á 
þessum  árum  komst  Bismarck  i  kynni  við  Napoleon  III, 
en  þá  var  uppgangur  hans  sem  mestur  eftir  Krimstriðið; 
og  féll  vel  á  með  þeim. 

Arið  1858  varð  mikil  breyting  i  Prússlandi  og  mikil 
breyting  á  verkahring  Bismarks.  Þá  varð  Friðrik  Vil- 
hjálmur  IV.  sjúkur,  en  við  stjórninni  tók  Vilhjálmur  bróð- 
ir  hans.  Hirðfloklcurinn  (die  Kamarilla)  undi  þvi  illa,  er 
hann  misti  valdið,  þegar  hinn  sjúki  konungur  fór  frá,  og 
gerði  sem  hann  gat  að  aftra  því,  að  Vilhjálmur  tæki  við. 
En  þetta  fórst  fyrir,  mest  fyrir  mótstöðu  Bismarcks.  Þó- 
var  Vilhjálmur  þá  eigi  vel  til  Bismarcks.  Gerði  hann  hann 
að  sendiherra  i  Pétursborg  1859,  og  kom  honum  þannig 
af  sér  með  heiðarlegum  hætti. 

í  Pétursborg  var  Bismarck  vel  tekið  og  kyntist  hann 
þar  mörgum  merkum  mönnum  og  hafði  siðar  mikið  gagn 
af  þeim  kunnleikum.  En  nú  varð  hann  sjúkur  og  áttl 
eigi  völ  á  góðum  lækni.  Fór  hann  því  heim  til  lækninga. 
En  er  hann  náði  aftur  heilsu  lét  hann  enn  sem  fyr  til  sín; 
taka  uni  ýmsar  ráðagerðir.  Var  það  þá  þegar  trú  manna 
að  hann  mundi  vera  allra  manna  færastur  að  halda  um> 
stjórnvölinn,  en  Vilhjáimi  var  nauðugt  að  leita  til  hans, 
þvi  að  þeim  hafði  áður  borið  á  milli  um  Krimstriðið  og 
honum  þótti  enn  i  ofmikið  ráðist  að  taka  upp  stefnu 
Bismarks. 

Um  þetta  skeið  (i  júli  1861)  hitti  Bismarck  konunginn 
í  Baden-Baden  og  sendi  honum  þá  stefnuskrá  sina.  Inn- 
tak  hennar  er  i  sem  fæstum  orðum  sagt  þetta:  Nú  er 
óvinátta   milli   Rússa   og  Austurrikismanna  og  sambandið* 


Bismarck.  419* 

helga  er  því  úti  og  þarmeð  sá  friður  og  öryggi,  sem 
Þýzkalandi  var  þar  heitið.  Prússland  er  þvi  nú  svo  við 
komið  að  það  verður  með  sínum  18  millionum  ibúa  að 
verja  lönd,  sem  i  búa  40  millionir,  en  ræður  þó  eigi  meiru 
i  sambandsmálum,  en  hvert  hinna  minni  rikja.  Og  verð- 
ur  enn  verra  við  að  eiga  af  þvi  að  þau  gæta  helzti  rik- 
lega  fullveldis  sins.  Prússland  verður  að  leitast  við  að- 
bæta  úr  þessu.  Meðalið  til  þess  er,  ef  til  vill,  að  koma  á 
fót  sambandsþingi  skipuðu  fulltrúum  hinnar  þýzku  þjóðar 
er  gæti  orðið  mótvægi  gegn  sundrungarviðleitni  hinna  ein- 
stöku  stjórnanda.  En  þetta  þing  má  eigi  fást  við  annað 
en  sammál  aHra  ríkjanna,  og  hvert  riki  að  ráða  sínum 
sérstöku  raálum.  —  Austurriki  má  engan  þátt  eiga  i  þessu 
nýja  Þýzkalandi,  þvi  að  það  mundi  aldrei  sitja  á  sárs 
höfði  við  Prússland,  nema  það  fengi  öll  yíirráðin.  Hið 
óréttmæta  fullveldismoldviðri  þýzku  smáhöfðingjanna,  er 
styðst  við  engin  sögurök,  má  ekki  verða  kjöltubarn  hægri- 
manna  hjá  oss.  Heldur  verður  að  fá  traustari  samruna 
landvarnarkrafta  landsins  og  er  hann  eigi  síður  nauðsyn- 
legur  en  fæðan  svöngum  manni.  Bæði  til  varnar  út  á  við' 
og,  ef  til  vill,  til  þess  að  koma  sliku  sambandi  á. 

Hér  er  þá  stefna  Bismarcks  skýrlega  sörgð.  Hvort  kon- 
ungur  hefir  að  öllu  fallist  á  hana,  er  vafasamt,  því  að  eigí 
vildi  hann  ennþá  setja  Bismarck  undir  stýrið.  En  þá 
fylgir  Bernstorf,  sem  þá  var  stjórnarforseti,  þessari  stefnu 
i  ýmsu.  Oft  var  um  þessar  mundir  talað  um  að  Bismarck 
tæki  við,  en  er  ekkert  varð  úr  því,  þá  heimtaði  hann  að 
sér  væri  nú  enn  fengin  sæmileg  staða,  og  var  hann  þá 
sendur  til  Parísar.  Þar  komst  hann  i  kynni  við  Napoleon 
in.  og  ýmsa  merka  menn,  komst  að  fyrirætlunum  Aust- 
urríkis,  að  gera  samband  við  Frakkland  móti  Prússlandi. 
Þessu  tókst  honum  að  afstýra  og  ná  vináttu  keisarans  við 
Prússa,  er  kom  honum  að  góðu  haldi  siðar.  Annars  var 
hann  eigi  ánægður  með  hag  sinn  um  þessar  mundir  sem 
sjá  má  af  orðum  hans :  »fjölskylda  min  í  Vestur-Pommerny 
húsbúnaður  i  Pétursborg,  vagnar  i  Stettin,  hestar  i  Schön- 
hausen,  og  sjálfur  veit  eg  ekki,  hvar  eg  á  að  halla  höfði 

27* 


420  Bismarck. 

mínu  i  vetur«.  En  þá  fekk  hann  símskeyti  frá  Roon  ráð- 
íherra,  svo  látandi:  Periculum  in  mora.  Dépéchez-vous. 
{Bið  hættuleg.  Skundið.).  Þá  var  loks  fylling  tímans  kom- 
in  og  Bismarck  tók  við  stjórnartaumunum  23.  september 
1862. 

Þetta  stutta  ágrip  á  að  sýna  það,  sem  rétt  er,  að  Bis- 
marck  fylgdi  frá  þvi  fyrsta  sömu  stefnunni,  er  hann  varð 
síðar  frægur  fyrir,  og  hitt  að  smámsaman  lærðist  mönn- 
um  það,  að  hann  mundi  einn  manna  fær  um  að  leysa 
vandræði  ættjarðar  sinnar,  bæði  hinnar  smærri,  Prússlands, 
og  hinnar  stærri,  Þýzkalands.  Nú  gekk  hann  að  hinu 
mikla  verki  sinu  og  kom  þvi  fram  sem  allir  vita.  En  sú 
saga  er  of  umfangsmikil  til  þess  að  segja  hana  hér.  Skal 
þvi  aðeins  getið  nokkurra  stórviðburða. 

Það  má  telja  æíistarf  og  konungshugsun  Vilhjálms 
fyrsta,  að  auka  og  endurbæta  her  Prússa.  Hóf  hann  það 
starf  þegar,  er  hann  tók  við  stjórninni.  En  er  fram  skyldi 
ganga  verkið  mætti  hann  megnri  mótstöðu  af  þinginu  og 
harðnaði  deilan  æ  þvi  meir,  sem  lengra  leið.  Kom  þar  að 
lokum  að  konungur  sá  sitt  óvænna.  Þá  lét  hann  loks  kalla 
Bismarck  fyrir  sig  og  spurði  hann,  hvort  hann  vildi  hjálpa 
sér  að  koma  málinu  fram  gegn  vilja  þingsins,  og  kvaðst 
annars  mundu  verða  að  láta  af  konungdómi,  ef  hann  kæmi 
eigi  sliku  lifsnauðsynjar  máli  fram.  Þessu  hét  Bismarck, 
því  að  enginn  vegur  var  að  koma  fram  timans  miklu 
hugsjón  um  sameining  Þýzkalands,  ef  eigi  var  nægur  her- 
aíii  að  taka  til,  ef  á  þyrfti  að  halda.  Hugsjón  þessi  og 
almenn  ósk  hafði  vaknað  i  Napoleonsstriðunum  i  byrjun  19. 
aldar,  en  framkvæmdir  biðu  þess  stálvilja,  sem  Bismarck 
^inn  var  gæddur.  Nú  varð  hin  harðasta  hrið,  þvi  að  neðri 
deild  þingsins  neitaði  um  fjárveitingar  til  hersins,  en  hin 
efri  kom  konungi  og  stjórn  til  hjálpar.  Varð  sá  endir  á, 
að  þingið  var  rofið  og  stjórnin  gaf  sjálf  út  f járlög.  í  ræðu 
Bismarcks  i  þinginu  27.  janúar,  segir  Bismarck  að  prúss- 
neski  konungdómurinn  hafi  eigi  enn  lokið  ætlunarverki 
sinu,  enda  hafi  þann  dag  fæðst  nýr  rikiserfingi  (Vilhjálm- 
ur   II.    keisari),    og   sé   eigi  enn  tilbúinn  að  verða  aðeins 


Bismarck.  421 

skrauthlutur  í  sínu  eigin  stjórnarfarshúsi.  En  er  hann  var 
laus  orðinn  við  þingið  13.  október  1862,  þá  tók  hann  til 
óspiltra  málanna  og  lét  nú  auka  og  endurbæta  herinn  og 
gerði  þingið  fornspurt  að  þvi.  Hann  réð  þá  og  fram  úr 
vandamálum  i  tollfélaginu,  og  ónýtti  tilraunir  sunnan- 
manna  að  sameina  þýzku  rikin  undir  handleiðslu  Austur- 
rikis,  og  hélt  þó  stundum  við  ósigri,  einkum  þá  er  konungi 
lá  við  að  láta  undan  »þrjátiu  stjórnöndum  og  konungi 
sem  8endisveini«.  Þá  var  og  töluverð  hætta  á  ferðum,  er 
Napoleon  III.  boðaði  til  þjóðfundar  í  Paris  og  ætlaði  að 
»friða  Norðurálfuna  friðsamlega«.  En  þá  sá  Austurríki 
sér  hættu  búna  og  leitaði  nú  stuðnings  á  Prússlandi.  Þetta 
kom  Bismarck  vel,  þvi  að  málum  Slesvikur  og  Holsteins 
var  nú  svo  komið,  að  þýzka  sambandið  þurfti  að  vera  á 
einu  máli. 

Hertogadæmin  svokölluðu  gerðu  uppreisn  móti  Dana- 
konungi  1848,  en  urðu  þá  undir,  því  að  Austurríki  sendi 
þangað  her.  Var  þeim  siðan  stjórnað  af  þrem  umboðs- 
mönnum,  einum  úr  Austurriki,  öðrum  úr  Prússlandi  og 
hinum  þriðja  úr  Danmörku  Friðrik  VII.  var  rétt  borinn 
til  þess  að  vera  þar  hertogi,  en  hann  var  barnlaus.  Var 
þá  Kristján  frá  Glucksburg  kjörinn  ríkiseríingi,  en  hann 
var  kominn  af  Danakonungum  i  kvenlegg.  Nú  voru 
þau  lög  i  Holstein  að  karlleggurinn  einn  var  arfgengur. 
Þótti  þeim  þvi  Kristján  9.  eigi  arfborinn  til  hertogatignar, 
heldur  Kristján  Agúst  frá  Augustenburg.  En  hann  sagði 
lausum  rétti  sinum  fyrir  sig  og  sína  og  fekk  fyrir  2250000 
rikisdali  danska.  Friðrik  sonur  hans  taldi  sig  þó  eigi 
bundinn  af  þeirri  afhendingu  réttarins  og  alment  töldu 
Þjóðverjar  brotinn  rétt  á  honum  með  Lundúnaákvæðun- 
um.  En  þar  ákváðu  stórveldin,  —  Rússland,  Frakkland, 
Austurriki  og  Prússland  —  og  Sviakonungur,  að  veldi 
Danakonungs  skyldi  óskiftilegt  og  Kristján  9.  erfa  hertoga- 
dóm  i  Slesvik  og  Holstein.  Þetta  var  8.  maí  1852.  Þessu 
mótmælti  Bayaraland  og  Aldinborg  hátiðlega  og  töldu  rétt- 
arspjöll,  og  eigi  fekk  Bismarck  því  framkomið  að  sam- 
bandsþingið  viðurkendi  þessi  ákvæðii  Þau  voru  þvi  skuld- 


I 


432  £ismarck. 

l3indandi  fyrir  stórveldin  og  Sviþjóð  og  Danmörku,  en 
•ekki  fyrir  aðra.  Þetta  þótti  Bismarck  þá  ilt,  en  siðar 
i^arð  hann  þvi  feginn. 

Þegar  Prússar  deildu  við  konung  sinn,  hugðu  margir 
að  þrótt  drægi  úr  rikinu.  Þar  á  meðal  voru  Danir.  Þess 
vegna  áræddi  Friðrik  VII.  að  gefa  út  »allrahæsta  auglýs- 
jng«  um  að  Slesvík  skyldi  verða  innlimuð  Danmörku,  en 
Holstein  halda  áfram  að  vera  sérstakt  hertogadæmi.  (30. 
mars  1863).  En  1460  hafði  hinn  fyrsti  konungur,  sem  var 
^ar  hertogi,  Kristján  I ,  lofað  því  hátíðlega  að  hertoga- 
"dæmin  skyldi  aldei  verða  skilin  sundur.  Sambandsþingið 
þýzka  kom  nú  Holstein  og  Slesvík  til  hjálpar  og  stóð  nú 
i  stímabraki  nokkurn  tíma.  Friðrik  frá  Augustenburg  vildi 
Tiú  komast  að,  en  það  likaði  Bismarck  ekki,  þvi  að  hann 
vildi  ná  hertogadæmunum  handa  Prússum.  Þýzka  sam- 
l^andið  var  þar  á  öðru  máli,  og  hafði  það  sent  lið  inn  í 
Holstein.  Hér  var  nú  komið  sögunni  þegar  Austuríkis- 
menn  leituðu  sér  styrks  hjá  Prússum  sem  fyrr  var  sagt. 
Tók  Bismarck  þvi  vel. 

Lundúnasamþyktina  höfðu  Prússland  og  Austurriki 
undirskrifað  og  máttu  þvi  eigi  brjóta  hana  á  Dönum,  enda 
skutu  Danir  máli  sínu  þangað,  hlógu  að  þýzka  samband- 
inu  og  væntu  þess  að  stórveldin  mundu  hjálpa  sér.  En 
eitt  sást  Dönum  yfir.  Samþykt  þessi  skar  úr  deilunni  við 
hertogadæmin  Dönum  í  vil,  en  hún  ábyrgðist  hcrtoga- 
dæmunum  að  þau  skyldi  halda  fornum  réttindum  sinum 
og  einkum  vera  ósundurgreinanleg  og  bannaði  því  inn- 
limun  Slesvíkur.  Bismarck  sást  ekki  yfir  þetta.  Hann  sá 
vel  að  Danir  höfðu  rofið  samningana  að  þessu  leyti.  Ni'i 
var  því  auðfundin  leiðin.  Priissland  og  Austurríki  kærðu 
þessi  samningarof  og  urðu  hin  stórveldin  að  kannast  við 
að  svo  væri.  Þau  hlutu  því  að  sitja  hjá,  er  Prússar  og 
Austurríki  leitaði  við  að  kúga  Dani  til  þess,  að  ganga  eigi 
Á  gjörðar  sættir  við  hertogadæmin.  Hinn  16.  janúar  gerðu 
þessi  tvö  ríki  samning  með  sér  í  Vín:  1.  Krefja  skyldi 
að  Danmörk  breytti  grundvallarlögum  sínum  í  þessu 
Slesvíkur  atriði  innan  tveggja  sólarhringa,  annars  mundu 


Bismarck.  423 

J)au  senda  her  til  Slesvíkur.  2.  Landið  yrði  þá  sett  undir 
stjórn  yfirforingjans.  3.  Ef  til  ófriðar  drægi  skyldu  þessi 
tvö  ríki  ráða  högum  hertogadæmanna,  þar  á  meðal  rikis- 
erfðaréttinum.  Danir  neituðu,  og  kom  þá  upp  stríðið  1864. 
Sem  kunnugt  er  máttu  Danir  eigi  við  tveim  stórveldum, 
•og  má  eigi  hallmæla  þeim  fyrir  það.  Þeir  börðust  af  hinni 
mestu  hreysti,  en  máttu  eigi  við  margnum.  En  þeir  áttu 
;kost  á  sættum  fyrir  milligöngu  Engia.  Þeim  stóð  til  boða 
.að  skifta  Slesvik  eftir  þjóðernum.  Var  það  tillaga  Engla 
að  þeir  fengi  Slesvik  (borgina),  Husum,  Bredtstedt,  Flens- 
burg,  Tandern,  Apenrade  (Aabenraa)  og  Hadersleben 
(Haderslev).  Þetta  vildi  Bismarck  ekki  en  lagði  til  aðra 
merkjahnu:  Flensborg— Bredtstedt  eða  Apenrade — Tandern. 
En  þetta  vildu  þeir  eigi  þekkjast.  í  friðinum  i  Vin  30. 
október  1864  létu  Danir  hertogadæmin  af  hendi. 

En  smámsaman  dró  nú  til  fjandskapar  með  Prússum 
•og  Austurrikismönnum  og  stafaði  að  nokkru  af  hertoga- 
dæmunum.  Dró  að  síðustu  til  ófriðar  1866.  Urðu  Prúss- 
ar  sigursælir,  og  sást  nú,  að  eigi  var  heraukinn  ófyrir- 
synju  né  endurbæturnar  á  fyrirkomulagi  hans.  Og  þá  er 
Prússland  hafði  náð  hertogadæmunum,  þá  fengu  þeir  her- 
skipahöfnina  i  Kiel  og  tækifæri  til  þess  að  gera  skurðinn 
mikla.  En  er  séð  var  með  vissu  að  Austurriki  mundi 
T3Íða  lægra  hlut,  reyndi  Napoleon  að  miðla  málum  og  fór 
svo,  að  friði  varð  á  komið.  Kaunar  var  konungur  ófús 
til  friðar  nú,  en  Bismarck  kunni  sér  hóf.  Hann  sá  engan 
ihag  að  því,  að  koma  Austurriki  á  kné,  heldur  þótti  hon- 
um  nægja  að  fá  til  handa  Prússlandi  það  sem  hann  ósk- 
aði.  Friður  var  nú  saminn  og  var  þar  i  tilskilið:  Aust- 
urríki  skyldi  engi  lönd  missa,  nema  Feneyjariki.  Það  átti 
ítaha  að  fá,  þvi  að  hún  barðist  með  Prússum.  Á  ítalía 
Prússum  mikið  að  þakka.  Austurriki  samþykkir  að  rofið 
verði  þýzka  sambandið,  lofar  að  láta  afskiftalaust,  þótt 
Prússland  komi  á  stað  rikjasambandi  fyrir  norðan  Main, 
og  suðurrikin  stofni  annað  samband  og  enn  þótt  gott 
sé  í  frændsemi  þessara  sambanda.  Keisarinn  i  Austurríki 
fær   Prússa   konungi   í   hendur   rétt  sinn  til  Slesvikur  og 


424  Bismarck. 

Holsteins,  með  því  skilyrði,  að  Slesvík  mætti  hverfa  undir 
Danmörku,  ef  hún  heimtaði  það  með  þjóðaratkvæði. 
Kéisarinn  viðurkennir  fyrirfram  þær  landabreytingar,  sem 
Prússakonungur  kynni  að  gera  norðurfrá. 

Þá  var  sá  hættulegi  keppinautur  úr  sögunni,  hertoga- 
dæmin  fengin  og  þar  með  herskipalægi  i  Kiel,  og  opinn 
beinn  og  krókalaus  vegur  til  rikjasambands  án  Austurrikis. 
Nú  var  þá  og  gert  samband  með  norðurrikjunum  og  Vil- 
hjálmur  Prússa  konungur  gerður  að  forseta  þess.  Átti 
hann  að  vera  fulltrúi  þess  i  viðskiftum  við  umheim,  ráða 
friði  og  ófriði  i  nafni  þess,  skipa  i  öll  sambandsembætti,. 
framkvæma  sambandsákvarðanir  og  stýra  her  og  flota. 
Stjórnir  ríkjanna  höfðu  sambandsráðið  að  fulltrúa,  en 
kjósendur  rikisþing. 

Nú  var  Frökkum  ekki  rótt,  er  þeir  sáu  hinn  skjóta 
og  mikla  vöxt  Prússlands,  enda  urðu  nú  ýmsar  greinar 
til  sundurþykkis.  Reyndist  hér  sem  jafnan,  að  Bismarck 
sá  lengra  en  aðrir  menn,  og  þótti  honum  ekki  seinna 
vænna  að  reyna  afl  við  Frakka,  því  að  ekki  var  ósenni- 
legt  að  þeir  mundu  siðar  koma  á  fót  margra  rikja  sam- 
tökum  gegn  Prússum.  Nú  var  og  herafli  nægur,  og  auk 
þess  sættir  komnar  á  við  þingið,  er  það  sá,  liversu  vel 
hafði  ráðist  heraukinn  og  hversu  vel  Bismarek  hafði  sé5 
um  fjárhag  rikisins  og  allan  hag  þess.  Bismarck  varð- 
enn  hyggnari  vinum  og  óvinum  og  hagaði  svo  til,  að 
striðið  varð  óumflýjanlegt.  Striðið  kom  og  Þjóðverjar 
unnu  frægan  sigur,  sem  kunnugt  er.  En  á  meðan  á  strið- 
inu  stóð  og  friðarsamningum  starfaði  Bismarck  með' 
óþreytandi  elju  að  þvi,  að  ná  suðurríkjunum  einnig  i 
þýzka  sambandið  nýja,  þvi  að  áður  haföi  hann  eigi  náð* 
lengra  en  til  tollfélags  og  ýmsra  samninga.  Og  áður  en 
lokið  var  umsátinni  um  Paris,  var  öllum  samningum  lok- 
ið  og  Vilhjálmi  Prússa  konungi  boðin  keisarakóróna  og 
keisaradómur  yfir  hinu  nýstofnaða  þýzka  riki.  Hinn  18. 
janúar  1871  lét  hann  krýna  sig  i  Versölum.  Nú  var  hinu 
mikla  verki  lokið,  langmesta  og  affararlkasta  afreksverki 
á  siðari  öldum. 


Bismarck.  425' 

Eftir  þetta  var  Bisraarck  langan  aldur  við  stjórn  og 
vann  með  sömu  vitsmunum  og  stálvilja  að  því,  að  treysta 
og  styrkja  sambandið  og  auka  veg  þýzka  rikisins  og 
keisarans.  Járnkanzlarinn  þreyttist  aldrei  að  vinna  fyrir 
föðurland  sitt. 


Auðvelt  verk  er  að  te]ja  upp  þessa  viðburði,  en  að 
framkvæma  þá  var  svo  eríitt,  að  það  var  á  einskis  manns 
færi  annars  en  Bismarcks,  þvi  að  andróðurinn  gegn  hon- 
um  var  megn  og  margháttaður,  og  mátti  oft  heita  að  hanu 
stæði  einn  uppi  með  konungi  og  stundum  aleinn.  En 
mótstöðu  annara  ríkja,  svo  sem  Austurrikis  og  Frakklands, 
yíirvann  hann  með  glöggskygni,  framsýni,  samningalipurð 
og  járni  og  blýi,  þegar  í  raunirnar  rak  og  tækifærið  kom. 
Mótstaða  þingsins  var  hættulegri,  en  hana  barði  hann 
niður,  þar  til  er  þingið  sá,  hversu  rétt  stefnan  var,  og 
varð  fúst  á  sættir.  Verst  var  mótstaða  hirðarinnar.  Þar 
var  stundum  ríkiserfinginn,  drotningin,  bróðir  konungs^ 
ekkja  fy rirrennarans  og  allir  þeirra  vinir  á  móti  Bismarck, 
en  þar  naut  hann  þess,  að  konungur  var  sjálfur  mikil- 
menni  og  maður  fastlyndur  og  skildi  öðrum  betur,  hvert 
Bismarck  stefndi.  Þó  þreytti  þessi  mótstaða  hann  sva 
mjög,  að  honum  lá  oft  við  að  leggja  árar  i  bát. 

Dómar  manna  voru  mjög  samhljóða  um  Bismarck 
framan  af,  að  hann  væri  hrokafullur  jungherra  og  stein- 
gjörður  afturhaldsmaður.  Þá  kemur  tímabil,  er  hann  hefir 
aflað  sér  álits  fámenns  flokks  viturra  föðurlandsvina,  en 
óatjórnlegs  lasts  og  haturs  af  fjöldanum.  Var  hinn  harðasti 
vottur  þess,  er  reynt  var  að  myrða  hann  7.  maí  1866^ 
En  eftir  þvi  sem  lengra  leið  á  æfina  og  æfistarfið,  fjölgar 
vinum  hans,  en  fækkar  fjandmönnum.  En  að  lokum  fekk 
hann  hjartfólgna  þökk  alþjóðar  og  djúpa  lotning. 

Otto    Bismarck    var   hár    vexti,    mikiU    að  vallarsýn^ 

herðibreiður   og    vel  á  sig  kominn,  ennið  hátt  og  höfuðið 

mikið,    brýndur  mjög,    en  varð  snemma  sköllóttur,  augun 

K    blá  og  djúp,  hýr  venjulega,    en  brann  geigvænn  eldur  úr 

L 


^26  Bismarck. 

þeim,  ef  hann  reiddist.  Gáfur  hans  voru  yfirgripsmiklar 
og  marghæfar,  skýrleikur  framúrskarandi,  skarpleikur 
með  afbrigðum.  Viljinn  var  stálsettur  og  var  höfuðgáfa 
mannsins,  þvi  að  honum  varð  aldrei  aflfátt,  hvorki  við 
sjálfan  hann  né  aðra.  Djúphygni,  langsýni,  stiUing  voru 
samstiltir  strengir  við  viljaaflið  og  ráðkænska  óbilandi. 
Skapferði  hans  er  lýst  svo,  að  hann  var  skörungur  hinn 
mesti,  bráðlyndur  og  skapstór,  en  kunni  vel  að  stilla  sig. 
Hann  var  drengur  góður,  en  harðdrægur  og  óvæginn  við 
þá,  sem  hefta  vildu  æfistarf  hans,  en  hann  var  sáttfús 
og  miskunnsamur  við  sigraða.  Er  hann  að  þvi  leyti  mjög 
likur  Cæsari.  Það  er  fært  i  frásögur,  að  gamall  hers- 
höfðingi  hafði  orðið  ósáttur  við  Bisraarck  og  i  mótgangi 
við  hann.  Sá  mælti  við  Bismarck:  »Getur  þú  eigi  gleymt, 
sonur  sæll?«  —  »Nei!«  svaraði  Bismarck.  —  »Getur  þú 
eigi  fyrirgefið,  sonur  sæll?«  —  »Af  öllu  hjarta!«  var  svar- 
ið.  —  Bismarck  var  verkmaður  mikill,  vinnuharður  og 
kröfufrekur  um  dugnað,  en  viðmótsgóður  og  litillátur.  Enn 
verður  að  geta  þess,  að  hann  var  snillingur  á  þýzka 
tungu,  og  ágætur  mælskumaður,  geðríkur,  rökauðugur,  en 
ekki  að  því  skapi  glæsilegur  mcálrómurinn. 

Svo  rík  var  mótstaðan,  sem  getið  er,  svo  misróma 
voru  dómarnir,  sem  sagt  var,  og  svo  mikill  var  maðurinn 
fyrir  sér,  sem  nú  hefir  verið  talið  um  stund.  Að  standast 
slíka  mótstöðu,  að  þola  slika  dóma  og  hafa  slika  mann- 
kosti  lýsir  miklum  manni.  En  meira  þarf  til  þess  að  telj- 
ast  með  mestu  mönnum  sinnar  aldar  og  jafnvel  sögunnar. 
Til  þess  þarf  veglegt  og  göfugmannlegt  áhugamál.  Ein- 
mitt  þetta  skilyrði  hafði  Bismarck,  því  að  áhugamál  hans 
var,  með  orðum  Jónasar  Hailgrímssonar:  ».  .  .  það  verkið 
sem  fegurst  er  af  verkum  mannanna,  að  efla  framför  og 
farsæld  heillar  þjóðar,  sinnar  þjóðar  og  þjóðar  feðra 
sinna  .-..«. 

Og  lengi  hafði  þýzku  þjóðinni  verið  þörf  sliks  manns. 
Þvi  að  vér  vitum  það  fyrst  til  Þjóðverja,  að  þeir  voru  tvístr- 
aðir  í  smáriki,  herskáir  menn,  sem  börðust  eigi  síður  inn- 
byrðis  en  við  aðrar  þjóðir.     Á   dögum  Ágústusar  hélt  því 


BiömaTck.  427 

^ið    að  kynstofninn  glataði  allur  frelsi  sínu.     En  þá  kom 

Hermann  á  samtökum  og  feldi  hersveitir  Rómverja.  Nokkr- 

um  sinnum  siðar  átti  Þýzkaland  veldisöld,  t.  d.  undir  Karli 

mikla,    fíohenstaufum    og    Habsborgurum.     En  aldrei  var 

iþó  ríkið  föst,  lifandi  heild,  heldur  meira  og  minna  i  mol- 

um.     Samföst,    lifandi   og  starfandi  heild  hafði  Þýzkaland 

aldrei  verið  fyr  en  Bismarck  hafði  lokið  sinu  mikla  verki, 

■  og   hefir    enginn    hinna   fornu   mikilmenna  komist  i  hálf- 

kvisti  við  hann.     Annað    óviðjafnanlegt  mikilmenni  Þjóð- 

verja,  Groethe,  lætur  drottinn  segja  við  engla  sína: 

hvað  tilvist  svifur  óstöðugri  i 

þér  öflugt  gerið  hugsun  lögum  festri. 

Bismarck  er  skýringin  á  þessum  stað,  skýring  þess, 
hvernig  staðföst  hugsun  gerir  það  trygt  og  öflugt,  sem 
hafði  áður  óstöðuga  tilvist,  svo  sem  var  um  Þýzkaland. 

Á  aldarafmæli  Bismarcks  stendur  verk  hans  i  þeirri 
eldraun,  sem  sýnir  ágæti  þess,  hvernig  sem  fer.  Dugnað- 
ur  hans  sást  einna  fyrst  á  því,  er  hann  endurbætti  flóð- 
garðana,  er  verja  skyldu  landið  fyrir  ofstopa  Elfarstraums- 
ins,  þegar  hún  óx.  Og  hann  varði  allri  æ.fi  sinni,  öllum 
gáfum  sinum  og  öllum  sínum  stálvilja  til  þess  að  gera 
þýzku  þjóðinni  skjólgarð,  er  mætti  standast  móðu  striðsins 
og  mannhættunnar,  þótt  hlaup  kæmi  í  hana  og  hún  leitaði 
þar  á.     Sá  garður  er  fegursti  minnisvarðinn. 

Sú  er  spá  mín,  að  ófriður  þessi  fullkomni  verk  Bis- 
marcks  svo,  að  aldrei  þurfi  um  að  bæta.  Héðanaf  tvístr- 
ast  Þýzkáland  aldrei. 

í  Hamborg  stendur  líkneski  Bismarks  úr  forngrýti, 
þriggja  til  fjögra  mannhæða  hátt,  og  vel  gert.  Það  er  rétt 
ímynd  Bismarcks,  því  að  hann  var  öðrum  mönnum  þeim 
mun  meiri,  sem  líkneskið  er  stærra  en  menskir  menn,  og 
þeim  mun  styrkari  sem  forngrýtið. 

En  Bismarck  er  hin  rétta  ímynd  þýzku  þjóðarinnar. 

Bjarni  Jónsson 

frá  Vogi. 


Ritfregnir. 


Norskar  bækur  um  norræn  fræði. 

ímsar  norskar  bækur,  sem  út  hafa  komið  um  og  eftir  síðustu 
áramót,  bera  þess  Ijósaii  vott,  með  hve  miklu  fjöri  og  dugnaði  Norð- 
menn  leggja  stund  á  norræn  fræði,  og  mun  óhætt  að  fullirða,  að 
þau  vísindi  standa  óvíða  með  meiri  blóma  nú  sem  stendur  enn  við  há- 
ekólann  í  KrÍHtíaníu.  Skírnir  getur  því  miður  að  eins  minst  laus- 
lega  á  þessi  rit  til  að  vekja  athigli  á  þeim,  enn  vísar  að  öðru  leiti ' 
til  ritanna  sjálfra. 

Prófessor  A  1  f  T  o  r  p,  sem  má  telja  hinu  fjölhæfasta  málfræð- 
ing  Norðmanna,  síðan  Bugge  leið,  hefur  með  höndum  útgáfu  orða- 
bókar,  er  sínir  uppruna  og  skildleika  þeirra  orða,  sem  tíðkast  í 
»landsmálinu«  norsk'a,  og  nefnist  bókin  »N  ynorsk  etymolo- 
gisk  ordbok«  (Aschehoug  &  Co.,  Kristiania).  Torp 
hefur  áðiir  ásamt  með  próf.  Hjálmar  Falk  gefið  út  samskonar  orða- 
bók  ifir  ríkismálið  (Etymologisfe  ordbog  over  det  norske  og  det 
danske  sprog),  sem  hefur  verið  þídd  á  þíska  tungu  og  getið  sjer 
maklegt  lof.  Nafn  höf.  er  fuU  trigging  firir  þvi',  að  þessi  lands- 
málfeorðabók  verði  vel  af  hendi  leist,  og  af  því  að  landsmálið  á  enn 
fleiri  sameiginleg  orð  við  íslenskuna  enn  ríki'smálið  vérður  hún  enn 
þá  betri  leiðbeining  til  að  akilja  nppruna  íslenskra  orða  enn  eldri 
orðabókin.  Þegar  bókin  er  öU  komin  út,  er  vonandi  að  henni  filgi 
skrá  ifir  þau  orð  úr  fornmálinu,  sem  skírð  eru  í  bókinni.  Hún 
kemur  út  i  heftum,  eitt  hefti  á  mánuði,  og  verður  als  16 — 17  hefti 
(hvert  á  1  kr.  50  a.).  Út  eru  komin  7  hefti  og  ná  þau  langt  aft- 
ur  í  K.  Bókin  er  nauðsinleg  hverjum  þeim,  sem  viU  vita  nppruna 
íslenzkra  orða,  og  um  leið  verður  hún  fullkomin  orðabók  ifir  lands- 
málið  norska,  því  að  hvert  orð  er  þítt  á  ríkismál. 

Prófessor    Marius    Hægstad    hefur  gefið  út  ritgjörð  mál- 
fræðislegs   efnis,    er    nefnist    Vestnorske    maalfore    tyrer^ 
135  0,    II.  Sydvestlandsk,  1.  Rygjamaal,  og  er  áfram- 


Ritfregnir.  429 

liald  af  eldra  riti  hans  urn  sama  efni.^)  Hægstad  er  frægastur  firir 
J)að,  að  honum  hefur  tekist,  með  nákvæmum  samanburði  gamalla 
norskra  handrita,  einkum  fornbrjefa,  við  nútíðarmálh'skur  norskar, 
að  sína  fram  á,  að  samskonar  málh'skur  hafa  einnig  átt  sjer  stað  í 
fornmáhnu,  og  nú  er  svo  komið  firir  þessar  rannsóknir  hans,  að 
menn  geta  nokkurn  veginn  flokkað  gömul  norsk  handrit  eftir  því 
úr  hverju  hjeraði  þau  eru.  I  því  riti,  sem  hjer  er  um  að  ræða, 
rannsakar  hann  sjerstaklega  þau  fornhandrit,  sem  stafa  frá  Roga- 
landi,  og  er  það  firsti  þátturinn  í  rannsókn  »suðvesturlenskunnar« 
«ða  málh'sknanna  fornu  í  suðvesturhluta  Noregs.  Síðan  ætlar  hann 
í  2.  þætti  að  rannsaka  málh'skurnar  á  Hörðalandi  og  Ögðum  og  loks 
í  3.  þætti  íslensku  og  færeisku,  sem  hann  telur  til  »suðvesturlensk- 
unnar«,  og  mega  þeir  sem  við  íslensku  fást  sjerstaklega  bíða  þess 
þáttar  með  óþreiju.  Alment  ifirlit  ifir  þessar  rannsóknir  sínar  hef- 
ur  höf.  gefið  í  formálanum  firir  orðabók  þeirri  ifir  fornmálið  (»Gam- 
alnorsk  ordbok«),  sem  hann  gaf  út  1909  í  fjelagi  við  Alf  Torp. 

Prófessor  Magnus  Olsen,  sem  er  mörgum  íslendingum  að 
góðu  kunnur,  síðan  hann  ferðaðist  hjer  um  land,  hefur  um  langan 
tíma  fengist  við  rannsóknir  norskra  örnefna,  sem  bera  vott  um 
átrúnað  og  guðsdírkun  feðra  vorra,  áður  enn  sannar  sögur  hefiast, 
og  gefið  út  ímsar  minni  ritgjörðir  þar  að  lútandi.  Nú  hefur  hann 
í  higgju  að  safna  öllum  þessum  rannsóknum  sínum  í  eina  heild  og 
hefur  þegar  gefið  út  firsta  bindi  þes'ia  verks  í  ritum.  Vísindafjelags- 
ins  í  Kristíaníu  1914,  og  nefnist  það:  »H  e  d  e  n  s  k  e  Kult- 
minder  i  norske  stedsnavne,  I.«  Ritið  ber  vott  um  fram 
úrskarandi  fróðleik  um  alt  það,  er  snertir  átrúnað  feðra  vorra,  og 
riður  alveg  níjar  brautir,  og  er  skrifað  með  aðdáanlegum  skarpleik 
og  ímindunarafli.  Það  gegnir  farðu,  hve  mikið  höfundinum  tekst 
að  fá  út  úr  hinum  þurru  staðanöfnum.  Gömul  goð,  sem  enginn 
hefur  áður  heirt  nefnd  á  nafn,  vekur  höf.  upp  úr  gröf  sinni  eftir 
miklu  meira  enn  þúsund  ára  svefn,  t.  d.  U  1 1  i  n  n  (náskildur  Ulli) 
og  Fillinn  (náskildur  Frey).  Stundum  ber  ímindunaraflið  höf. 
eí  til  viU  lengra  enn  góðu  hófi  gegnir,  enn  alstaðar  tekst  honum  þó 
að  finna  sennileg  rök  firir  staðhæfingnm  sínum,  og  því  verður  ekki 
neitað,    að    ritið    bregður  í  mörgum  greinum  níju  Ijósi  ifir  átrúnað 

^)  Inngangur  þessa  rits  kom  út  1906  og  nefnist  „Latinsk  skrift  i 
gamalnorsk  maal",  og  ári  siðar  kom  út  „Yestnorske  maalfore  fyre  1350, 
I.  Nordvestlandsk".  Rit  þessi  era  prentuð  í  ritum  Visindafjelagsins  i 
Kristíaníu  1905  og  1907,  og  það  rit  sem  hjer  ræðir  um  1  sömu  ritum 
1914. 


430  Kitfregnir. 

feðra  vorra.  Út  af  skíringu  höf.  á  orðinu  n  j  a  r  ð  1  á  s  s  í  Fjöl- 
svinnsmálum  26  (bls.  54 — 5)  nota  jeg  tækifærið  til  að  taka  fram,  að- 
jeg  sje  ekkert  þvi  til  firirstöðu,  að  firri  liður  þess  orðs  sje  dreginn 
af  nafni  auðsældargoðsins  Njarðar.  Þurfti  hann  ekki  fremur  öðrum 
að  hafa  dugandi  lása  firir  hirslum  sínum?  Er  nokkuð  óeðlilegt  í 
því,  að  menn  hafi  kent  sh'ka  lása  viö  auðsældargoðið? 

Prófessor  Hjalmar  Falk  hefur  enn  á  ní  aukið  þekkiiig 
vora  á  mikilsverðu  atriði  í  h'fi  feðra  vorra  í  riti,  er  nefnist : 
»A  1 1  n  o  r  d  i  s  c  h  e  \v  a  f  f  e  n  k  u  n  d  e«  og  er  gefið  út  í  ritum  Vís- 
indafjelagsins  í  Kristíaníu  1914.  Skírnir  hefur  áður  (1913)  miust 
loflega  á  hið  merka  rit  hans  um  siglingar  fornmanna  (»Altnordische8 
8eewesen«).  Nú  ritar  Falk  um  vopn  þeirra  og  hefur  þetta  ritalla 
hina  sömu  góðu  kosti  og  ritið  um  aiglingarnar.  Hann  safnar  sam- 
an  og  skíiir  öll  þau  vopnaheiti  sem  firir  koma  í  fornritunum.  Höfr 
er  allra  manna  fróðastur  um  vopn  þau  er  tíðkuðust  á  ímsum  tím 
um  hjá  öðrum  Norðurálfuþjóðum  og  kemur  það  honum  að  góðu' 
haldi  við  skíringar  á  hinum  fornu  norsk  íslensku  vopnaheitum,  þvf 
að  auÖvitað  er  þar  náið  samband  á  milli.  Lika  hefur  hann  kint  sjer 
nákvæmlega  þau  gömul  vopn,  sem  fundist  hafa  í  jörðu  hjer  á  Norður- 
löndum  oo;  tekist  að  sanna,  hver  heiti  flest  hin  helstu  þeirra  bera 
ífornritum  vorum.  Hinn  mikli  fróðleikur  hans  um  uppruna  og  skild 
leika  orða  er  honum  og  til  mikils  stuðnings.  Nokkrar  mindir  filgja 
bókinni  til  skíringar  og  hefðum  vjer  kosið,  að  fleiri  hefðu  verið. 
Eina  ógátsvillu  hef  jeg  orðið  var  við  á  bls.  78^;  »o  r  f  a  r«  er  þar 
óefað  =  ö  r  V  a  r,  getur  ekki  verið  fleirtala  af  o  r  f ,  neutr.  Sumt 
virðist  vafasamt,  t.  d.  held  jeg  að  tunga  í  sverðskenningum 
(h  j  a  1 1  a,  8  1  í  ð  r  a  t  u  n  g  a  o.  s.  frv.)  tákni  ekki  eingöngu  eggina 
á  sverðinu  (17.  bls.),  heldur  allan  brandinn,  og  ekki  higg  jeg  það- 
rjett  að  skoða  sverðsheitin  Eldr,  Logi,  Hyrr  o.  fl.  sem  hálfkenning- 
ar  (49.  bls.).  Enn  þetta  eru  smámunir.  Bók  þessi  er  mesta  þing^ 
ómissandi  bæði  firir  málfræðinga  og  fornfræðinga. 

Auk  þess  hefur  sami  maður  gefið  út  S  ó  ]  a  r  1  j  ó  ð  með  athuga- 
semdum  og  skíringum  í  ritum  Vísindafjelagsins  í  Kristíaníu  1914, 
Um  þá  útgáfu  vísa  jeg  til  Sólarljóðaútgáfu  minnar  í  Safni  t.  s. 
íslands  V,  1.  hefti. 

í  dr.  Fredrik  Paaache  eiga  Norðmenn  mjög  efnilegan 
ungan  vísindamann.  Frá  hans  hendi  liggur  firir  merkileg  bók : 
Kristendom  og  kvad.  En  studie  i  norr^n  middel- 
alder,  Kristiania  1914  (Aschehoug  &  C  o.).  Hann 
rekur  þar  snildarlega  í  sundur  alt  efni  hins  forna  skáldakveðskapar. 


Ritfregnir.  43 1 

að  svo  miklu  leiti  sem  kristnin  hefiir  sett  mark  sitt  á  hann,  og 
sínir  fram  á,  að  það  á  rót  sína  að  rekja  til  samskonar  efnis  í  sam- 
tíða  kristilegum  bókmentum  Norðurálfunnar  og  er  í  besta  samrœmi'^ 
við  kenningar  kaþólsku  kirkjunnar,  þó  að  búningurinn  sje  einkenui- 
lega  frumlegur  og  norrænn,  og  hann  dregur  af  þessu  þá  áliktun,. 
að  íslendingar  —  sem  annars  eiga  langmest  af  þessum  helgikveð- 
skap  —  og  Norðmenn  hafi  furðu  fljótt  samþíðst  hinn  níja  sið  og 
kristindómnrinn  snemma  orðið  þeim  hjartans  mál.  Það  er  auðsjeð, 
að  höf.  er  hrifinn  af  viðfangsefninu,  því  að  hann  ritar  með  eldfjöri 
æskumannsins,  enn  þó  jafnframt  með  þroska  vísindamannsins,  og 
öll  bókin  ber  vott  um  það,  að  hann  h'tur  með  samúð  og  hleipi- 
dómalaust  á  hina  kaþólsku  trú  feðra  vorra  og  er  manna  fróðastur 
bæði  í  innlendum  og  útlendum  miðaldaritum,  sem  að  efninu  lúta. 
Einna  best  tekst  honum  upp,  þar  sem  hann  rekur  sundur  hið 
hjartnæma  kvæði  Líknarbraut.  Um  meðferð  hans  á  Sólarljóðum 
vísa  jeg  til  Sólarljóðaútgáfu  minnar.  —  Á  stöku  stað  hef  jeg  orðið 
var  við  smavegis  ónákvæmni.  T.  d.  stendur  það  ekki  í  vísu  Sig" 
hvats  (erfidr.  Ól.  h.  3.  erindi,  Skjalded.  I  B  239),  að  »OrmrinD- 
langi  haíi  orðið  óvinunum  að  herfangi«,  eins  og  höf.  segir  á  22.  bls^ 
Aimarr  filgir  hóf.  vanalega  skíringum  Finns  Jónssonar  á  hinun> 
gömhi  kvæðum,  og  er  hann  að  vísu  hinn  besti  leiðtogi,  enn  þó  ekki 
óskeikull.  Einhver  hin  merkilegasta  vísa  frá  tímamótum  heiðni  og 
kristni  er  vísuhelmingur  Eih'fs  Guðrúnarsonar  um  Krist,  sem  höf. 
vitnar  í  á  31. — 32.  bls.  Hugsunin,  sem  felst  í  þeirri  vísu,  hefur 
að  minni  higgju  enn  ekki  verið  sknð  til  hh'tar,  og  hefur  þó  F.  J. 
tekið  vísuna  laukrjett  npp.  First  segir  skáldið,  að  Kristur  sitji 
sunnr  at  Urðar  brunni,  og  bætir  síðan  við:  Svá  hefr 
ramr  konungr  Róms  (o:  Kristur)  remðan  sik(=  stirkt 
sig,  aukið  vald  sitt  með)  setbergs  banda  löndum.  Sam- 
bandið  (s  v  á)  sínir,  að  »s  e  t  b  e  r  g  s  b  a  n  d  a  1  ö  n  d«  hh'tur  að 
tákna  sama  valdsvæði  Krists,  sem  rjett  á  undan  er  nefnt  »s  u  n  n  r 
a  t  U  r  ð  a  r  b  r  u  n  n  i«,  og  er  þá  Ijóst,  að  setbergs  bönd 
tákna  ekki  jötna  ifir  höfuð  (F.  J.),  heldur  þau  jötunbornu  goð- 
mögn  (b  ö  n  d),  sem  ráða  firir  að  Urðarbrunni,  þ.  e.  nornirna  r^). 
Hugsunin  er :  Hið  dularfulla  vald  örlaganna  —  sem  var  svo  ríkt 
í    hugum    feðra    vorra    —    verður    að    lúta    Kristi.     Vísuhelmingur 


^)  Skildi  ekki  Setberg  vera  nafn  á  fjalli,  þar  sem  Urðarbrannur 
spratt  upp  og  nornirnár  s á t u,  sbr.  Hnitbjörg  um  staðinn,  þar  sem'^ 
skáldamjöðurinn  var  geimdur?  Bæði  þessi  nöfn  koma  firir  sem  örnefnit 
á  íslandi. 


.  432  Ritfregnir. 

Arnórs  um  dauða  Haralds  harðráða,  sem  höf.  vitnar  í  á  42.  bls., 
er  bersínilega  afbakaður  í  handritunum.  F.  J.  tekur  saman 
HeilÖg  fold  et  0fra  hefr  afreka  (=  afreksmann) 
»d/rri«  ættstyröndum.  Hjer  er  e  t  tilgáta  firir  e  n  s  og 
»dyrri«  verður  eftir  þessari  skíringu  að  breita  í  d  ý r  r  a  (þolfall). 
Enn  oiðið  afreki  =  afreksmaður  er  mjög  vafasamt,  kemur  hvergi 
firir  annars  staðar,  og  orðið  ættstjrandi  nítur  sín  ekki  í  sinni 
eðJilegu  merkingu,  ef  svo  er  skírt.  Hjer  er  bersínilega  fleira  úr 
lagi  fært.  Skildi  vísuhelmingurinn  ekki  hafa  verið  einhvernveginn 
svona  frá  upphafi  : 

Hefr    afrekat    jöfri 

ættstjrandi    dýrri 

(hnígr    at    hilmir    frægri) 

heilagr  fold  (til  moldar). 
Þ.  e.:  Heilagr  ættstýrandi  hefr  afrekat  jöfri 
d  7  r  r  i  f  o  1  d  osfrv.  Heilagr  ættstjrandi  er  Olafr  helgi, 
höfuð  og  verndari  konungsættarinnar  á  himnum  (sbr.  orð  Sleins 
Herdísarsonar  við  son  Haralds  í  Ólafsdrápu  10.  erindi,  Skjalded. 
I  B  380.  bls.,  og  athugas.  höf.  við  þau  á  15.  og  46.  bls.).  Það  er 
Ólafr  helgi,  sem  (með  bænum  sínum)  hefur  afrekað  jöfri  (o :  Har- 
aldi  bróður  sínum)  »d  /  r  r  i  fold«,  þ.  e,  himnaríki  (sbr.  harri 
bjósk  til  heims  en  djrra  hjá  Markúsi  Skeggjasyni  í  Ei- 
ríksdrápu  28.  er,). 

Með  árinu  1914  hóf  nítt  tímarit,  sem  refnist  E  d  d  a,  N  o  r- 
disk  tidsskrift  for  litteraturforskning,  Kristiania 
(Aschehoug  &  Co.),  göngu  sína.  Eins  og  nafnið  ber  með  sér  er 
viðfangsefnið  aðallega  bókmentasaga  Norðurlanda,  eldri  og  ingri, 
enn  þó  einnig  bókmentasaga  annara  Norðurálfuþjóða.  Ritstjóri  er  pró- 
fessor  Gerhard  G-ran  með  aðstoð  háskóla-»stipendiats«  Francis 
B  u  1  r  s.  í  ritinu  hafa  staðið  ímsar  merkar  ritgjörðir  um  norræn 
fræði,  t,  d.  um  Mikjál  höfuðengil,  Sólarljóð  o.  fl.  eftir  F.  P  a  a  s  c  h  e, 
^Norsk  historieskrivning  under  kong  Sverre«  eftir  H  a  1  v  d  a  n 
K  o  h  t,  »Episke  grundlove«  eftir  Moltke  Moe,  »Nokre  is- 
lendske  foIkvisor«  eftir  Knut  Liest0l.  Tímaritið  er  mjög  fjöl- 
hæft  og  fróðlegt,  Það  kemur  út  í  4  heftum  á  ári,  samtals  minst 
^40  bls.  í  atóru  broti  og  kostar  12  kr.  árgangurinn. 

Reikjavík  11.  sept.  1915. 

Björn  M.  Ólsen. 


Ritfregnir.  483 

Den  norsk-islandske  skjaldedigtning.  Udgiven  af  Kom- 
tnissionen  for  det  Arna-Magnæanske  Legat  ved  Finmir  Jóns- 
son.  A.  Tekst  efter  hándskrifterne.  II.  bind.  —  B.  Rettet 
tekst.  II.  bind.  Kostar  als  14  kr.  (firri  bindin,  A  og  B,  kosta 
16  kr.;  alt  verkið  þá  30  kr.). 

Þessi  tvö  síðari  bindi  hins  mikla  kvæðasafns  Finns  Jónssonar 
ná  ifir  kvæði  allra  íslenskra  fornskálda  frá  1200  til  1400  og  er 
þar  með  þessu  stóra  verki  lokið. 

I  j>Skírni«  1912  gerði  jeg  í  fám  orðum  grein  firir  því  sem  þá 
var  út  komið  af  þessu  stórmerka  útgáfu  riti,  tveimur  firri  bindun- 
um  (A  I  og  B  I),  og  lauk  á  það  maklegu  lofsorði.  Þessi  tvö  síð- 
ari  bindi  eru  steipt  alveg  í  sama  mót  og  tvö  hin  firri  og  gefin  út 
eftir  sömu  grundvallarreglum,  texti  handritanna  sjer  í  bindi  (A),  og 
leiðrjettur  texti  útgefandans  meö  danskri  þíðingu  í  öðru  (B).  Um 
J)ennan  síðari  helming  ritsins  er  því  alveg  sama  að  segja  sem  um  firra 
helminginn,  og  leifi  jeg  mjer  í  einu  sem  öUu  að  vísa  til  hins  firra 
ritdóma  míns.  Sumar  skíringar  útgefanda  standa  auðvitað  til  bóta, 
enda  mun  hann  firstur  manna  til  að  játa,  að  mart  sje  enn  óljóst  í 
þessum  kvæðum  og  eigi  skírt  til  fullrar  hlítar.  Enn  ifir  höfuð  má 
með  filsta  sanni  segja,  að  þetta  útgáfurit  í  sambandi  við  hina 
auknu  og  endurbættu  skáldamálsorðabók  Svb.  Egilssonar,  sem  sami 
maður  er  að  gefa  út,  sje  hið  stærsta  framstig  í  rjettum  skilningi 
skáldakvæðanna,  sem  stigið  hefir  verið,  síðan  Lexicon  poeticum 
Sveinbjarnar  kom  út  og  Konráð  Gíslason  samdi  sínar  ódauðlegu 
kvæðaskíringar.  A  hinum  trausta  og  óbifanlega  grundvelli,  sem 
Finnur  Jónsson  hefur  lagt  í  þessum  tveimur  ritum,  verða  allir  aS 
biggja,  sem  eftirleiðis  fást  við  kveðskap  íslenzkra  skálda. 

Um  þíðing  skáldakveðskaparins  firir  sögu  vora  og  bókmentir 
þarf  ekki  að  fjölirða.  í  hinum  firra  ritdómi  mínum  komst  jeg  svo 
að  orði : 

»Ritið  er  sannkölluð  þjóðargersemi  firir  okkur  íslendinga,  sem 
eigum  langflest  af  þessum  kvæðum,  hreinasti  fjársjóður  firir  hvern 
þann,  sem  viU  fræðast  um  líf,  siðu  og  hugsunarhátt  feðra  vorra«. 

Nú,  þegar  ritinu  er  lokið,  finn  jeg  ástæðu  til  að  endurtaka 
|)essi  orð. 

Mikill  hægðarauki  er  að  skrám  þeim,  s«m  ritinu  filgja. 

Enginn  nema  útgefandinn  sjálfur  getur  farið  nærri  um,  hve 
mikið  starf  og  tími  hefir  gengið  til  að  tína  saman  öU  þeasi  kvæði 
úr  öllum  hinum  mörgu  og  dreifðu  handritum,  bókfœra  þau  með 
'Orðamun    öllum,    skíra    þau    og    færa   til  vanalegs  máls  og  loks  að 


434  Ritfregnir. 

lessa  prófarkir  af  öllu  aaman  með  ítrekuðum  samanburði  við  hand- 
ritin.  Til  að  gefa  mönnum  nokkí^  hugmind  um  þetta  skal  jeg 
taka  fram,  aö  Abindin  bæði  ná.  samtals  ifir  1231  bls.  og  B  bindin 
ifir  1300  bls.  í  stóru  8  blaða  broti. 

Þetta  er  hið  stœrsta  útgáfurit,  sem  enn  hefur  komið  út  f 
norsk-íslenskum  fræðum,  að  fornbrjefasöfnum  og  lagasöfnum  undan- 
skildum,  og  furða,  að  einn  maður  skuli  hafa  afkastað  slíku  þrekvirki. 

í  nafni  íslendinga  þakka  jeg  útgefandanum  firir  vel  unnið 
starf  og  samfagna  honum  af  hjarta  út  af  því,  að  hann  hefur  leitt 
það  farsællega  til  likta. 

Björn  M.  Ólseo. 


Eggert  Briem  frá  Viðey:  Um  Harald  hárfagra.  Frásagnrr 
Heimskringlu  og  annarra  fornrita  vorra.  IV  +  148  +  2  bls.  8vo. 
Reykjavík  1915. 

Það  er  óvenjulegt,  að  aðrir  menn  en  þeir,  sem  vísindamenn 
eru  kallaðir  og  helgað  hafa  æfi  sína  þeim  fræðum,  sem  þessi  bók 
tekur  til,  leggi  fyrir  sig  að  rita  um  þau  efni,  er  þar  eru  skráð. 
Hór  á  landi  er  það  enn  sjaldgæfara,  að  sh'k  rit  komi  út  öðru  vísi 
en  á  kostnað  félaga,  sem  við  slík  fræði  eða  þvílík  fást. 

Það  er  því  lofsverður  áhugi,  sem  lysir  sór  í  samningu  og  út- 
gáfu  rits  þessa,  enda  er  höf.  kunnur  að  því  að  vera  áhugasamur 
og  fylgin"  sór  í  cUu  því,  er  hann  tekur  sér  fyrir  hendur. 

Höf.  hefir  í  þessari  bók  valið  sór  það  verkefni  »að  skyra  sögu 
Haralds  konungs  í  fuUu  samræmi  við  frásögn  Snorra  Sturlusonar 
og  aðrar  frásagnir  fornrita  vorra«  (bls.  147).  Hór  mun  nú  nokkuð 
rakið,  hversu  höf.  ferst  að  leysa  úr  þessu  hlutverki. 

Fyrst  í  bókinni  er  inngangur  (á  bls.  1 — 7).  Tekur  höf, 
þar  svari  Snorra  Sturlusonar,  og  þykir  honum  aem  fræðimenn  hafi 
mjög  hin  síðari  ár  reynt  að  draga  úr  gildi  rita  Snorra,  langt  um 
skör  fram.  Eiga  hér  hlut  að  máli  útlendir  rithöfundar,  einkum 
norskir. 

Þá  er  nœsti  kaf li  (bls.  7 — 42)  um  mismunandi  skoðanir 
á  Haraldsrótti,  en  Haraldsrótt  kallar  höf.  ráðstafanir  Haralda 
konungs  hárfagra  á  óðulum  og  landi,  er  konungur  hafði  lagt  Noreg 
undir  sig.  Eru  fáeinir  staðir  í  fornritum  vorum,  sem  lysa  þessum 
ráðstöfunum  (svo  sem  Hkr.:  Har.  saga  hárfagra  6.  kap.,  Egils  saga  4. 
kap.  og  Ólafs  saga  helga  1.  kap.  Kria  1853).  Hafa  flestir  rithöf- 
undar  dregið  í  efa  frásögn  eða  lysing  þessara  staða,  einkanlega  me?> 


Eitfregnir.  485 

hliðsjón  af  erfðamálunum  í  Egils  sögu  og  frásögD  Landnámu  um 
burtfarir  íslendinga  úr  Noregi  sökum  skattgjalda.  —  Gengur  höf. 
hór  á  hólm  við  eigi  markminni  fræðimenn  en  Sars  og  Hertzberg, 
og  svo  Yngvar  Nielsen,  sem  allir  eru  þeirrar  skoðunar,  að  rangt  sé 
frá  hermt  í  fornritum  vorum,  svo  að  Haraldur  konungur  hafi  ekki 
eignast  landeignir  allar,  heldur  hafi  verið  um  skatt  að  ræða,  er 
bændur  af  raisskilningi  hafi  talið  vera  landskyld.  Þó  er  höf.  hór 
eigi  einn  síns  liðs,  því  að  Taranger,  háskólakennari  í  Kristíaníu,  hef- 
ir  ritað  á  móti  kenningum  fyrr  nefndra  fræðimanna.  Samt  hefir  höf 
/mislegt  að  athuga  við  kenningar  Tarangers,  þótt  samþykkur  sé 
honum  um  það,  að  1/singar  fornritanna  á  ráðstöfunum  Haralds  kon- 
ungs  um  landeignir  sóu  laukróttar.  —  En  hór  er  ekki  rúm  til  þes» 
að  rekja  þær  greinir  nánara. 

I  þessum  kafla  kemst  höf.  út  í  erfðaraál  Hildiríðarsona  og  arfs- 
tilkall  Egils  Skalla-Grímssonar  í  Noregi.  Er  þar  vikið  að  gildi 
lausabrullaups  og  vmsura  hjúskaparskilyrðum  á  söguöldinni.  Ekki 
mun  óh'klegt,  að  út  úr  þeira  kafla  geti  orðið  greinir  með  höf.  og 
öðrum  fræðimönnum,  þeim  er  rannsóknir  hafa  haft  á  þessura  efnura. 

Þriðji  kafli  er  ura  eðli  Haraldsróttar  (bls.  42 — 55). 
íhugunarverðar  og  nystárlegar  eru  þar  kenningar  höf.  um  orði5 
ó  ð  a  1.  Heldur  höf.  því  frara,  að  óðal  tákni  forróttindi  alls  konar 
(privilegia),  og  fylgir  þar  með  það,  að  Haraldur  konungur  hafi 
helgað  sór  öU  forróttindi,  auk  jarðeignanna.  Athuganir  höf.  berst 
vott  um  skarpskygni  og  nákværani  í  rannsókn.  En  þó  get  eg  eng- 
an  veginn  fallist  á  það  raeð  höf.,  að  það  só  »synilegt«,  að  óðals 
menn  hafi  öðrura  fremur  verið  kallaðir  »raenn«  í  Noregi,  eins  og 
höf.  heldur  frara  á  bls.  49  neðanm.  Þykir  mór  liggja  beinast  við  a5 
skilja  þá  staði,  sem  höf.  nefnir  þar,  eins  og  orðin  sjálf  herraa,  og 
má  vel  láta  sér  það  lynda,  enda  höf.  engi  nauðsyn  að  taka  þá  staði 
svo  upp  til  stuðnings  sínu  raáli.     En  aukaatriði  er  þetta. 

IV.  kaflinn  er  um  undanþágur  og  endurgjafir  (bls. 
55 — 59).  Telur  höf.  Harald  konung  hafa  skilið  undan  rótti  sínum 
og  álögum  þá  menn  er  gengu  honum  á  hcnd,  og  dregur  til  þesB 
dæmi. 

V.  kaflinn  er  ura  þyðing  H  ar  aldsrótt  ar  (bls.  59—73). 
Við  þessu  orði,  »þyðing«,  tjóar  líklega  ekki  að  amast  framar  í  ís- 
lenzku  raáli,  en  samt  undrar  raig  það,  að  höf.,  sem  yfirleitt  ritar 
heldur  hreint  mál,  skuli  ekki  hafa  þytt  þetta  orð  á  íslenzku,  því 
að  engi  skotaskuld  mun  vera  á  orðum,  sem  feli  í  sór  það,  er  orðið 
á  að  tákna.     En  þetta  kann  nú  að  þykja  óþarfahótfyndni. 

28* 


436  Ritfregnir. 

VI.  kafli  ura  mannaforráð  og  landsforræði  (bls.  73— 
79).  Er  þar  vikið  að  ólíkri  tilhögun  á  forræði  í  jmsum  landshlut- 
am  í  Noregi. 

VII.  kafli  heitir    hernaðurinn    og  stjórnmálin  (bls.  80 

95).      Vegur    höf.  þar  að  kenningum  Gustavs  Storms  og  enn  að 

Yngvari  Nielsen,  og  er  allharðhendur  á  þeim,  en  margt  raka  færir 
hann  fram  fyrir  sínu  máli.  L/tur  þessi  kafli  einkum  að  Hafurs- 
fjarðarorrustu  og  samræmi  írskra  og  íslenzkra  frásagna  um  þetta  efni. 

VIII.  kafli  er  um  almenninga  (bls.  96—109).  Er  þar 
aamanburður  á  fornum  lagafyrirmælum  um  almenninga  á  Norður- 
löndum.     Þar  er  og  greint  ftá  /msum  gjöldum  og  tollum. 

IX.  kafli  er  um  nefgildið  (bls.  109—112).  Telur  höf.  nef- 
gildisskattana  í  Noregi  munu  verið  hafa  hoftolla. 

X.  kafli  erum  konungserfðirnar  (bls.  113 — 116).  Ber 
höf.  þar  hönd  fyrir  höfuð  Haraldi  konungi,  það  er  tekur  til  skip- 
anar  þeirrar,  er  konungur  gerði  á  ríkisstjórn  í  Noregi  eftir  sinn 
dag.  Engi  mun  þó  neita  því,  að  ekki  varð  þessi  skipan  konungs 
happasæl  Noregi,  jafnvel  ekki  enn  meðan  konungur  lifði  sjálfur. 
Öllum  hór  er  kunnur  ferill  Eiríks  blóðöxar,  Ólafs  helga  ö.  s.  frv. 
Mundi  sumum  ekki  þykja  fráleitt  að  rekja  að  nokkuru  leyti  til 
skipanar  Haralds  konungs  óöld  þá,  er  var  í  Noregi  að  heita  má  alla 
tíð,  til  þess  er  Sverrir  konungur,  einn  hinn  mesti  herforingi,  er 
sögur  fara  af,  braut  Noreg  undir  sig. 

XI.  kafli  heitir  ámæli  og  ávirðingar  (bls.  116 — 124). 
Ver  höf.  enn  Harald  konung,  slíkt  hið  sama  iMenzka  sagnaritara 
fyrir  áburði  ymsra  um  hlutdræga  frásögn  um  Harald  konung.  Seg- 
ir  þar  svo  að  niðurlagi  um  Harald  konung:  »0g  eins  og  sagan 
ber  með  sór  og  sjá  má  af  löggjöf  og  stjórnartilhögun  íslendinga  til 
forna,  er  það  einkum  stjórnvizka  Haralds  konungs  og  stjórnmála- 
starfsemi,  er  haft  hefir  djúp  áhrif  á  menn,  enda  mun  óhætt  mega 
fullyrða,  að  hann  hann  hafi  verið  stjórnmálamaður  með  afbrigðura, 
ekki  síður  en  hann  er  einn  í  tölu  ágætustu  hershöfðingja  veraidar- 
flögunnar,  auk  þess  sem  hann  var  mikill  hreystimaður  sjálfur«. 
Yfirleitt  þykir  höf.  að  maklegleikum  mikið  koma  til  Haralds  kon- 
ungs  og  talar  hvervetna  um  hann  hlylega.  En  þótt  konungur  væri 
mikilmenni,  sem  engi  neitar,  og  tryggur  vinum  sínum  og  fylgis- 
mönnum,  verður  samt  ekki  fyrir  það  synjað,  að  margir  landnáms- 
manna  áttu  um  sárt  að  binda  af  völdum  hans. 

XII.  kafli  er  um  ísland  (bls.  124—139).  Þar  eru  ymsar 
góðar  athugasemdir  og  fróðlegar.      Ekki  get  eg  fallist  á  þá  tilgátu 


Ritfregnir.  43T 

höf.,  að  »maðr«  í  Sturlunga  sögu  31.  kap.  tákni  formann  eða  fyrir- 
liða.  Þessi  staður  í  Sturlunga  sögu  hljóðar  svo:  »En  náliga 
var  hverr  maðr  nokkut  sár,  sá  er  meðÞórðihafði 
verit,  en  öll  alþjða  var  líttsár«.  Það  væri  óneitanlega 
kynlegt  og  eigi  alls  kostar  venjulegt,  ef  fyrirliðarnir  í  orrustunni 
hefðu  verið  meir  sárir  en  óbreyttir  liðsmenn,  en  svo  hefði  hlotiðað^ 
vera  samkvæmt  skilningi  höf.  Ekki  munu  þær  orrustur  margar 
nó  mannskæðar,  þar  sem  fyrirliðarnir  einir  berjast,  en  liðsmentt 
horfa  á.  Eg  held,  að  á  þessum  stað  só  að  minsta  kosti  ástæðiilaust 
að  leggja  þá  sórmerking  í  orðið  »maðr«,  sem  höf.  vill.  Mér  þykir 
eðlilegust  skjíing  á  þessum  stað,  að  frásögnin  tákni  það,  að  fJestir 
(»naliga  hverr  maðr«)^  þeirra  er  í  orrustunni  voru,  hafi  orðið  sárir 
að  einhverju  leyti,  en  meginhlutinn  (»öll  alþyða«)  hafi  að  eins 
hrept  smávægileg  sár.  —  En  hér  er  að  eins  um  aukaatriði  að  ræða. 

XIII.  kafli  heitir  víkingaöldin  (bls.  139-143)  og  XIV. 
kafli  (bls.   143—148)  n  i  ð  u  r  1  a  g. 

Yfirleitt  er  bók  þessi  fróðleg  aflestrar.  Hún  hefir  að  geyma 
ýmsar  markverðar  og  sjálfstæðar  athugasemdir.  En  ekki  er  fyrir 
það  að  synja,  að  sumum  kunni  að  þykja  höf.  allóvæginn  í  orðum 
við  andstæðinga  sína.  Eiga  hér  ekikannlega  hlut  að  máli  norskir 
rithöfundar.  Því  verður  og  eigi  neitað,  að  frændur  vorir,  Norð- 
menn,  hafa  verið  allásælnir  í  rit  vor  íslendinga.  Skirrast  þeir  eigi 
við  snmir  að  kalla  norsk  þau  rit,  sem  öllum  má  vitanlegt  vera,  að 
samin  eru  af  íalendingum.  Svo  hefir  þetta  verið  alla  tíð  frá  dög- 
um  Munchs.  Það  er  altítt  að  sjá,  að  þeir  segjast  þ/ða  sögnr  vorar 
úr  »gammel  norsk«;  ekki  mundu  samt  líklega  þessir  rithöfundar  vilja 
kannast  við  það,  að  ísland  héti  »gamle  Norge«,  sem  þó  væri  ekki 
fjarlæg  afleiðing  þessa  orðalags.  Snorri  Sturluson  heitir  hjá  suin- 
um  norskum  rithöfundum,  er  þeir  hafa  mikið  við,  »vor  störste 
Historieskriver«.  Þetta  gæti  að  því  leyti  til  sanns  vegar  færst,  að 
Snorri  hefir  skrifað  þeirra  merkustu  sögu,  og  ætti  þá  að  skilja 
orðin  eins  og  stæði :  »Forfatteren  af  vor  störste  Historie«,  en  svo 
lesa  að  eins  góðgjarnir  menn.  Aftur  á  móti  segja  sumir  norskir 
rithófundar,  þegar  þeim  þykir  eitthvað  mishermt  hjá  Snorra  eða 
öðrum  fornritahöfundum  vorum,  aðum  íslenzka  gönuhlaupshugóra  só  að 
ræða;  þá  má  Snorri  gjarna  vera  íslendingur.  Mór  finst  Norðmenij 
vel  mega  sætta  sig  við  dóm  samlanda  síns,  Theodricus  monachus, 
og  una  við  þau  fáu  rit,  sera  þeir  eiga  sjálfir  úr  fornöid,  þótt  ekki 
leggi  þeir  undir  sig  rit  annarra  þjóða.  Þeir  geta  miklast  af  því 
að    eiga   annað  eins  rit  og  Konungs-skuggsjá,  eitt  hið  merkasta  rit 


438  Ritfregnir. 

frá  þessum  öldum.  Og  víst  er  um  það,  að  eigi  munum  vér  ís- 
lendingar  seilast  til  rita  þeirra,  er  með  réttu  mega  teljast  norsk. 
Ekki  ásælast  Danir  rit  vor,  og  er  þó  mál  vort  í  fornöld  nefnt 
dönsk  tunga.  Þeir  fara  ekki  lengra  en  svo  að  kalla  íslenzku  »Old- 
nordÍ8k«.  Slíkt  hið  sama  er  að  segja  um  Þjóðverja,  þótt  raunar 
þeir,  sem  skjrar  skilgreiningar  þykjast  þurfa  að  gera,  minnist 
stundum  á  »Alt-we8tnor\vegisch«.  Mór  finst  frændur  vorir  á  Norð- 
urlöndum  mega  vel  unna  oss  rita  vorra  og  varðveizlu  tungunnar, 
og  mættu  þeir  þar  vel  fara  að  dæmi  Englendinga  og  fræðimanna 
þeirra.  Alt  annað  mál  er  það,  að  breytingar  liafa  uokkurar  orðið 
í  islenzku  frá  fornöld,  þótt  -eigi  séu  þær  til  muna,  og  si'zt  svo 
miklar,  að  sérstaklega  þurfi  að  tala  um  forníslenzku  og  nyísleiizku, 
riema  þegar  um  málfræðilegar  greinagerðir  er  að  ræða.  Þ.-ð  verður 
^kki  með  sönnu  sagt  um  þjóð,  sem  á  Háttalykil  Lopts  ríka  og  annan 
merkan  kveðskap  frá  15,  öld,  en  kvæði  Jóns  byskups  Arasonar  og 
annarra  og  Guðbrands  biblíu  frá  16  öld,  að  bókmeutir  hennar  sóu 
-slitnar  á  þessum  öldum  eða  hafi  nokkurn  tíma  slitnað. 

Lengra  skal  ekki  farið  út  í  þetta  mál  á  þessum  stað,  eíi  vera 
inætti  eigi  ástæðulaftst  að  rekja  alt  þetta  mál  nokkuru  gerr,  ef  til- 
^fni  bæri  til  framar  en  hér  er  um  að  ræða.  En  þessar  hugleiðing- 
ar  hafa  sprottið  af  stöku  stöðum  í  ritgerð  Eggerts  Briems  Dg  um- 
mælum  sumra  rithöfunda,  seni  þar  eru  tilfærð,  og  annarra,  sem  eg 
njinnist  að  hafa  lesið  annarstaðar. 

Páll  Eggert  Ólason. 

Bjarní  Sænmndsson :  Continued  niarking  experinients  on 
Plaice  and  Cod  in  Icelandic  Waters  (Meddelelser  fra  Kommis- 
sionen  for  Havundersögeiser  Serie:  Fiskeri ;  Bind  IV.  Köbenhavn 
1913). 

Bók  þessi  skyrir  frá  mörkun  á  kola  og  þorski,  er  gjörð  var 
á  rannsóknarskipinu  Thor.  En  fiskar  eru  markaðir  til  þess  að  kom- 
ast  eftir  hve  bráðþroska  þeir  eru  á  þeim  og  þeim  stað  og  til  þess 
að  leiða  í  ljÓ3  hve  víðförulir  þeir  eru.  Þessi  fræðshi  fæst  á  þann 
hátt,  að  sjómenn,  sem  veiða  merkta  fiska,  senda  merkin  til  þeirra 
sem  merkt  hafa.  Bjarni  Sæmundsson  hefur  safnað  merkjum  þess- 
um  meðal  þeirra,  sem  íiska  við  strendur  íslands. 

Fiskamerking  sú,  er  hér  ræðir  um,  var  framkvæmd  1904,  1905, 
1908  og  1909.  Það  yrði  oflangt  mál  að  rekja  þessar  tilraunir  iiá- 
kvæmlega  og  læt  eg  því  nægja  að  benda  á  það  helzta,  sem  þær 
hafa  leitt  í  Ijós. 


Ritfregnir.  439 

Koli,  sem  merktur  var  við  suðvestur-  og  norðvestursiröndina, 
það  er  að  segja  í  Atlantshafssjó  eða  heitum  sjó,  var  að  mestu  leyti 
kyr  á  staðnum.  i^n  koli,  sem  var  merktur  við  norður-  og  austur- 
strönd  landsins,  eða  í  köldum  sjó,  fluttist  burt  eða  var  farfisknr. 
Einnig  kom  það  í  Ijós  við  rannsóknir  þessar,  að  kolinn  var  meira 
bráðþroska  í  heita  sjónum  en  kalda  sjónum. 

Alls  voru  merktir  1579  kolar  og  1135  þorskar. 

Um  þorskinn  er  svipað  að  segja  og  kolann.  Fiskar  sem  voru 
merktir  í  Faxaflóa  héldu  þar  kyrru  fyrir,  að  minsta  kosti  14  mán- 
uði,  en  fiskar  sem  merktir  voru  við  Norður-  og  Austurland  fluttust 
nokkuð,  þótt  margir  væru  þar  kyrrir.  Ungviðið  heldur  oft  kyrru 
fyrir  í  kalda  sjónum  3 — 4  ár,  en  leitar  þaðan  og  í  heita  sjóinn, 
þegar  fiskurinn  er  kominn  á  það  þroskastig,  að  hrogn  og  svil  eru 
fullþroskuð. 

Þorskurinn  er  fljótari  að  vaxa  í  heita  sjónum  en,  í  kalda  sjón- 
um  eins  og  kolinn. 

Þessar  tilraunir  hafa  enn  fremur  leitt  í  Ijós,  að  enginn  fiskur, 
sem  merktur  hefir  veri^  hér  við  land,  hefir  fundist  annarstaðar,  en 
það  synir  að  þessir  nytjafiskar  eru  tryggir  við  landið  og  leita  ekki 
burt  frá  því. 

Helgi  Jónsson. 


Sólarljóð  gefin  út  með  skíringum  og  athngasemdum  af 
Birni  M.  Ólsen.  (Safn  til  sögu  íslands  og  ísl.  bókmenta  V.  Nr.  1.) 
Eeikjavík  1915. 

Mörgum  er  Sólarljóð  les  fljótlega  í  fyrsta  sinn  mun  finnast  þau 
vera  eitt  af  aiiðveldari  kvæðunum  í  fornbókíuentum  vorum.  Orðin 
falla  þar  víða  svo  lótt  og  eðlilega,  spakmælin  eins  og  nymótuð 
mynt.  En  við  nánari  athugun  verður  margt  þungskilið,  samhengið 
laust  og  víða  óljóst,  textinn  sumstaðar  grunsamlegur,  persónurnar 
með  einkennilegum  nöfnum,  er  gefa  í  skyn  að  þær  sóu  ekki  allar 
þar  sem  þær  eru  sónar.  Og  loks  er  efni  kvæðisins  »af  tveimur 
heimum«,  svo  lesandinn  þarf  oft  að  átta  sig  til  að  vita  hvar  hann 
er  staddur. 

Úr  öUu  þessu  greiðir  nú  hin  ágæta,  nyja  útgáfa  sem  hór  skal 
bent  á.  Þráður  kvæðisins  verður  gleggri  við  það  að  útgefandinn 
hefir  sett  fyrirsagnir  fyrir  þáttum  þess  og  köflum.  Þá  hefir  hann 
á  stöku  stað  lagfært  textann,  en  synt  þá  ueðanmáls  hvað  í  hdrr. 
fltendur.     Flestar  eru  lagfæringar  þessar  svo  eðlilegar,  að  lesandian 


440  Ritfregnir. 

felst  ósjálfrátt  á  þær,  og  verðar  þó  enn  sannfærðari  er  hann  les 
skjringar  útgefandans  á  því  hvernig  textinn  muni  hafa  aflagast. 

Aftan  við  kvæðið  eru  svo  athugasemdir  og  skjringar  við  hvert 
erindi  í  róttri  röð.  Eru  þær,  eins  og  vant  er  úr  þeirri  átt,  skarp- 
legar,  lærðar  og  Ijósar.  Er  þar  víða  brugðið  njju  Ijósi  yfir  efnið, 
en  jafnframt  vitnað  til  skoðana  annara  fræðimanna  til  samanburð- 
ar,  einkum  Norðmannanna  Paasche's  og  Falk's.  Með  skýringuiium  fær 
lesandinn  skilning  á  því  af  hvaða  rótum  kvæðið  er  runnið. 

Niðurstaða  útgefandans  um  Sólarljóð  er  í  stuttu  máli  sú,  að 
þau  séu  »eitt  samstætt  kvæði  frá  upphafi  til  enda,  samið  af  einum 
og  sama  manni  og  laust  við  síðari  íauka«.  —  »Höf.  hefur  orðið 
fyrirsterkum  áhrifum  af  tveim  kvæðum,  sem  setja  fram  heiðna  h'fs- 
speki,  annað  norræna,  hitt  klassiska.  Þessi  kvæði  eru  Hávamál  og 
Disticha  Catonis«. 

Útg.  sjnir  að  áhrifin  frá  Hávamálum  komi  fram  bæði  í  formí, 
orðfæri  og  efnisskipan,  og  hann  færir  öfUigar  líkur  fyrir  því  að 
Hugsvinnsmál  (þjðingin  á  Disticha  Catonis)  séu  eftir  sama  mann 
og  Sólarljóð.  Hyggur  hann  helzt  að  Sólarljóð  sóu  frá  lokura  13. 
aldar.     Um  þau  segir  hann  meðal  annars: 

»Þó  kvæðið  sje  ekki  gamalt,  er  það  einn  af  hinum  skærustu 
gimsteinum  bókrnenta  vorra.  I  þeim  gimsteini  brotna  Ijósöldur  út- 
lendrar  og  innlendrar  menningar,  því  að  skáldið  stendur  með  ann- 
an  fótinn  í  kenningum  kirkjunnar  enn  hinn  í  Hávamálum.  »Rödd- 
in  er  Jakobs,  enn  hendurnar  Esaús^.  Hugsanir  kvæðisins  eru  há- 
kirkjulegar,  rammkaþólskar,  í  besta  samræmi  við  kenningar  presta 
á  dögum  höfundarina,  eins  og  Paasche  best  sínir,  innfiuttar  frá 
Norðurálfu  með  kristninni.  Enn  búningur  hugsananna,  bragar- 
hátturinn,  orðfærið,  í  einu  orði  listin,  er  spunnin  af  rammíslenskum' 
toga,  sem  á  upptök  sín  lengst  aftur  í  heiðni,  í  spakmælakveðskap 
heiðniiinar,  í  Hávamálum.  Fornskáldakveðskapurinn  hafði  þegar 
firir  löngu  gengið  í  þjónustu  kiikjunnar,  eins  og  sjest  á  hinum 
mörgu  helgikvæðum.  Nú,  í  Sólarljóðum,  tekur  kirkjan  Eddukveð- 
skapinn  í  þjónustu  sína,  því  að  Sólarljóð  eru  kristilegt  Eddukvæði, 
kristileg  Hávamál,  og  hefur  kvæðið  því  ekki  alveg  ófirirsinju  verið 
tekið  inn  i  Eddukvæðaútgáfur«. 

Útgáfa  þessi  er  Ijómandi  fengur  fyrir  bókmeutir  vorar.  Með 
henni  getur  þetta  gullfagra  kvæði  orðið  almenningseign.  Gaman 
væri  að  mega  eiga  von  á  því  að  fá  frá  sömu  hendi  svipaðar  útgáf- 
ur  af  merkustu  Eddukvæðunum.  Þær  virðast  einmitt  eiga  heima 
í  »Safni  til  sögu  íslands  og  íslenzkra  bókmenta«,  og  það  því  frem 


RitfregDÍr.  441 

ur  sem    ritgerðir  í  því  verða  framvegia  hafðar  með  sjálfstæðu  blað- 
síðutali,  svo  að  þær  geta  jafnframt  verið  bækur  út  af  fyrir  sig. 

Af  Sólarljóðum  hefir  líka  verið  prentuð  skrautútgáfa  og  er  lík- 
legt  að  bókavinir  fljti  sór  að  ná  í  hana.  G.  F. 

1889—1914.  Náttúrufræðisfélagið  tuttugu  og  fimm  ára, 
Rvík  1914. 

1  afmælisriti  þessu  er  fyrst  saga  »Hins  íslenzka  náttúrufræðis- 
fólags«  eftir  dr.  Helga  Jónsson.  Er  hún  Ijóst  og  vel  samin.  Fyrst 
er  skyrt  frá  því  er  stofnað  var  »Islenzkt  náttúrufræðisfólag«  í  Kaup- 
mannahöfn  1887  fyrir  ötula  framgöngu  Björns  Bjarnarsonar  fyrv. 
sýslumanns  og  Stefáns  Stefánssonar  skólameistara,.  er  þá  dvöldu  í 
Höfn.  Það  fólag  leið  undir  lok  er  »Hið  íslenzka  náttúrufræðisfólag« 
var  stofnað  í  Reykjavík  16.  júlí  1889  fyrir  forgöngu  Stefáns 
Stefánssonar,  er  þá  var  kominn  heim  til  íslands.  Erfði  þetta  nyja 
fólag  svo  nafna  sinn  í  Höfn  og  urðu  gripir  þeir,  sem  það  hafði 
safnað,  fyrsti  vísir  »Náttúrugripa8afnsins«. 

Höf.  gerir  grein  fyrir  stofnun  félagsins,  félagsmönnum,  fólags- 
stjórn,  fjárhag,  safninu  og  skyrslum  þeim,  sem  fólagið  hefir  gefið  út. 

Saga  þessa  fólags  er  að  mörgu  merkileg.  Hún  sýnir  hvernig 
eitt  hið  þarfasta  safn  vort  hefir  sprottið  upp  af  hugsjón  eins  manns 
og  dafnað  í  kyrþey  fyrir  ósérplægna  alúð  nokkurra  manna,  og  þá 
fyrst  og  fremst  forgöngumannsins  og  formannanna  Benedikts  Grön- 
dals,  Helga  Pjeturss  og  Bjarna  Sæmundssonar,  sem  um  síðastliðin 
8  ár  hefir  verið  formaður  fóiagsins  og  umsjónarmaður  safnsins  meS 
miklum  dugnaði.  I  bókinni  eru  myndir  af  nokkrum  aðalmönnum 
félagsins :  Stefáni  Stefánssyni,  Birni  Bjarnarsyni,  J.  Jónassen,  Birni 
Jenssyni,  Þorvaldi  Thoroddsen,  íormönnunum  þremur,  og  svo  tvær 
myndir  af  Náttúrugripasafninu.  Alþingi  hefir  styrkt  fólagið  frá 
upphafi,  fyrst  með  400  kr.,  nú  með  1000  kr.  á  ári.  Gestir  safnsins- 
eru  nú  nær  4000  á  ári. 

Aftan  við  sögu  fólagsins  er  fróðleg  ritgerð  eftir  Stefán  Stefáns- 
son  skólameistara :     Öspin  í  Fnjóskadalnum.  G.  F. 

Die  Wunder  in  Schillers  »Jnngfrau  von  Orleans«,  Inau- 
gural-Dissertation  ....  vorgelegt  von  Alexander  Jóhannesson 

aus  Island,  75  bls.,  8  blbr.,   Halle  a.  S.     1915. 

Fyrir  lesendur  Skírnis  er  rótt  að  geta  með  fám  orðum,  hver 
þessi  jungfrú  frá  Orleans  var.  —  Filippus  fríði,   konungur  Frakkar 


^2  Ritfregnir. 

;gifti  Játvarði  II.  Engla  konungi  dóttur  sína,  Isabellu.  Sonur  Filip- 
pusar,  Karl  IV ,  dó  barnlaus.  í  Frakklandi  voru  það  lög,  að  kon- 
ur  máttu  ekki  erfa  konungdóm,  en  í  Englandi  voru  þær  arfgengar 
til  ríkis.  Þegar  Frakkar  nú  tóku  til  konungs  Filippus  VI.  (1328), 
næsta  frænda  hins  látna  konungs,  þá  gerði  Játvarður  III.  Engla 
konungur  (1327 — 77),  dóttursonur  Filippusar  fríða,  kröfu  til  kon- 
ungdóms  á  Frakklandi.  En  er  raenn  vildu  eigi  verða  við  kröfu 
hans,  þá  fór  hann  með  her  á  hendur  Frökkum  og  lagði  undir  sig 
norðurhluta  ríkisins.  Varð  af  þessu  langur  ófriður  milli  landanna. 
Sonur  Filippusar  VI.,  Jóhann  (1350—1364),  þ^  Karl  V.  (1356— 
1380),  þá  Karl  VI  (1380—1422)  réðu  yfir  suðurhluta  Frakklands, 
en  áttu  jafnan  í  vök  að  verjast.  Hinrik  V.  Engla  konungnr  þröngv- 
aði  Karli  VI.  til  að  gifta  sér  Katrínu,  dóttur  sína,  og  átti  við  henni 
son,  en  dó  frá  honum  8  mánaða  gömlum.  Setti  hann  Bedford  til 
eftirlits  með  honum  og  skyldi  hann  vinna  Frakkland  alt  til  handa 
liinum  unga  konungi.  En  eftir  Karl  VI.  dauðan  kom  sonur  hans 
Karl  VII.  og  tók  konungdóm  í  Frakklandi.  Átti  hann  í  sífeldum 
ófriði  við  Engla,  og  gekk  illa  og  lá  við  að  hann  veltist  úr  konung- 
dómi.     Var  Frakkland  þá  hörmulega  statt. 

Þá  varð  smalastúlka  Frakklandi  til  bjargar.  Hún  var  úr  þorpi 
því,  er  Domremy  hét.  Heyrði  hún  guðlegar  raddir,  er  bu?^  henni 
að  fara  á  konungs  fund  og  láta  kryna  hann  á  löglegan  hátt  í 
Rheims.  Tóhanna  d'  Arc  hót  hún.  Þessi  unga  kona  blés  Frökkum 
hug  í  brjóst,  og  var  sjálf  í  bardögum  með  þeim.  Var  hún  jafnan 
fremst  og  bar  merki  sitt,  er  skaut  Englum  skelk  í  bringu.  Leysti 
hún  fyrst  Orleans  úr  umsát  og  fór  síðan  sigurför  um  landið,  þar 
til  er  hún  hafði  lokið  ætlunarverki  sínu  og  látið  kryna  Karl  VII.  í 
Rheims.  En  skömmu  síöar  náðu  Englendingar  henni  á  sitt  vald  og 
gerðust  þau  lítilmenni  að  brenna  hana  á  báli  í  hefnd  fyrir  ósigur 
þann,  er  þeir  höfðu  beðið  af  hennar  vöidum. 

Eitt  af  höfuðskáldum  Þjóðverja,  Friedrich  Schiller  (1759—1805) 
gerði  sér  yrkisefni  úr  þessari  sögu  og  orti  þar  um  leikrit  það,  sem 
Alexander  hefir  ritað  bók  sína  um.  —  Menn  hefir  mjög  greint  á 
um  þetta  rit  Schillers,  einkum  það,  hvort  hins  yfirnáttúrlega  gæti 
eigi  ofmikið.  Þetta  hefir  nú  Alexander  tekið  sér  fyrir  hendur  að 
skýra.  En  þótt  þetta  só  höfuðatriði,  þá  gerir  hann  og  skyrt  yfir- 
Jit  yfir  meðferð  skáldsins  á  efninu  og  afstöðu  meyjarinnar  til  guðs 
og  umheimsins.  Er  þar  margur  fróðleikur  í,  einkum  raktar  ymsar 
fyrirmyndir  og  endurminningar,  sem  vakað  hafa  fyrir  skáldinu. 
Kaflinn  um  svarta  riddarann  er  mjög  fróðlegu*.     Er  þar  tíndur  til 


Ritfregnir.  443 

Æiragrúi  af  dœmum,  þar  sem  beztu  höfundar  neyta  yfirnáttúrlegra 
hluta.  Þar  á  meðal  eru  tvö,  sem  kunn  munu  flestum  íslendingum: 
^iornirnar  í  Macbeth  og  svipur  konungsins  í  Hamlet.  Liggur  þá 
iiærri  að  álykta  að  varla  verði  það  mikill  ókostur  hjá  Schiller,  sem 
menn  dásama  hjá  Shakespeare.  Höf.  segir  oss  og  frá  því,  hvernig 
'helztu  höfundar,  þeirra  er  um  Schiller  hafa  ritað,  skjra  þetta  at- 
riði.  Sjálfur  leggur  hann  engan  dóm  þar  á,  en  auðsætt  s/nist  að 
Schiller  hugsi  sér  þar  svip  Talbots.  Alexander  leiðir  Ijós  rök  að 
^ví,  að  svipurinn  í  Hamlet  hafi  vakað  fyrir  Schiller,  þegar  hann 
samdi  þetta  atriði,  sem  svo  mjög  er  þráttað  um.  —  Þá  er  og  fróð- 
legur  kafli  um  það,  hversu  leikritaskáld  hafi  notað  þóidununa  og 
-fer  höf.  þar  víða  og  hefir  jafnvel  tekið  gríska  sorgarleiki  til  sam- 
anburðar. 

Að  lokum  ritar  Alexander  um  meðferð  Sehillers  á  þeim  yfir- 
náttúrlegum  viðburðum,  sem  hann  sjnir.  Kemst  hann  þar  að  þeirri 
niðurstöðu,  sem  er  ótvíræðlega  rótt,  að  svarti  riddarinn  só  hið  eina, 
eem  hann  hefði  komist  af  án,  en  hann  telur  það  atriði  þó  mjög 
vel  gert  og  fara  eigi  ver  á  því,  en  á  samskonar  svipum  í  verkum 
Shakespeares.  Alt  annað,  sem  yfirnáttúrlegt  er  í  leiknum,  var  óhjá- 
kvæmilegt,  eftir  því  sem  honum  var  hagað  frá  «pphafi  og  eftir 
efninu,  segir  höf.     Er  það  vafalaust  rétt. 

Ritið  er  alt  skjrt  og  yfirlætislaust  og  Ijsir  mikiUi  vandvirkni. 
'Er  auðsætt  að  höf.  hefir  lært  af  Þjóðvarjum  að  vera  vandvirkur  og 
að  lesa  ofan  í  kjölinn.  Þykist  eg  af  þessari  byrjun  mega  ráða,  að 
þessi  ungi  doctor  verði  njtur  vísindamaður,  ef  fátæktin  setiir  hon- 
'Um  ekki  stólinn  fyrir  dyrnar.  Því  fór  það  vel  að  Alþingi  veitti 
'honum  h'tilsháttar  styrk  um  næstu  tvö  ár,  til  þess  að  ha,nn  gæti 
haldið  áfram  rannsóknum  sínum  og  auk  þess  látið  háskólann  njóta 
þess,  er  hann  hefir  þegar  lært. 

Geta  má  þess,  að  Alexander  hefir  þjtt  þenna  sorgarleik  Schil- 
-lers  á  íslenzka  tungu,  og  er  vonandi  að  sú  þjðing  komi  sem  fyrst 
'út.     Því  að  fá  rit  eru  hugnæm'iiri  eti  einmitt  þetta. 

Ekki  veit  eg  til  að  neinn  íslendingur  hafi  fyrr  orðið  doctor  í 
.Þjzkalandi. 

B.  J.  f.  V. 


444  Ritfregnir. 

Jónas  Jónsson:  íslandssaga  handa  börnum.  Fyrra  hefti. 
Reykjavík  1915. 

Þetta  fyrra  hefti  skilur  við  Gissur  jarl  á  grafarbakkanum. 
Heftið  er  á  stærð  við  íslendingasögu-ágripin,  sem  notuð  hafa  verið 
á  skólum  vorum  til  þessa,    8^2  örk  í  leturdrjúgu  broti. 

Ekki  má  það  fæla  menn,  þó  að  kenslubókin  stækki  og  verði 
um  leið  djrari.  Ef  börn  eiga  að  læra  af  bók,  má  hún  ekki  vera 
of  stutt. 

Það  eru  nokkurn  veginn  helminga  skifti  á  tímanum,  500  árin 
fyrstu,  og  kann  einhverjum  til  hugar  að  koma,  að  söguefnið  hljóti 
þó  að  vera  töluvert  meira  seinna  missirið  í  þjóðh'fi  vor  íslendinga. 
Mun  því  vera  að  játa.  En  svo  mun  reynast  hjá  oss,  að  drjúgust 
verður  gamla  sagan.  Þótt  ekki  bæri  annað  til  en  endursagnar- 
ánægjan  —  eftir  söguritunum  fornu. 

íslandsEÖgu-ágripin  eru  nóg  fyrir  —  að  tölunni  —  en  þessu 
nyja  er  þó  vel  að  taka,  sem  barnaskólabók.  Sagan  þessi  hjá  Jónasi 
kennara  frá  Hriflu  er  margfalt  meðfærilegri  fyrir  börn  en  eldri 
ágripin.     Er  því  bezt  lyst  í  nokkrum  formálaorðum  hjá  höfundinum : 

»Bók  þessi  er  nokkuð  með  öðru  sniði,  en  eldri  kenslubækur  í 
íslandssögu.  Kemur  það  af  því,  að  hún  er  eingöngu  ætluð  börn- 
um.  Er  því  lítil  áherzla  lögð  á  stjórnarfarssöguna,  tímabilsskiftingu, 
ártöl  eða  ættartölur,  en  meira  sagt  frá  einstökum  atburðum,  er 
mega  kallast  sögulegir,  og  ýmsum  atriðum  menningarsögunnar.  Eu 
af  þessu  leiðir,  að  efninu  verður  tœplega  raðað  í  nákvæmt  karfi 
eftir  tímaröð,  eins  og  yrði  að  gera  í  sögubók  handa  unglingum  og 
fullorðnum  mönnum«. 

Þetta  veit  alt  í  rétta  átt  til  að  búa  börnum  í  hendur  læsilega 
sögu.  Helzt  að  hvað  höfundurinn  sleppir  sór  lítið  og  er  enn  sjálfur 
bundinn  viðgamla  styl. 

Sögubrotin  eru  jafnmörg  eða  fleiri  en  síður  eru  í  bókinni. 
Oftar  nær  yfirskriftin  hinum  sögulega  atburði.  Er  hún  góðra  gjalda 
verð  sú  tilraun,  að  gjöra  sögur  úr  sögunni,  og  vel  efnir  höfundur- 
inn  það,  að  koma  að  ýmsum  atriðum  úr  menningarsögunni.  Nokkrar 
yfirskriftir  mætti  þó  nefna,  sem  heldur  brjóta  bág  við  þær  h'fs- 
reglur,  sem  höfundurinn  hefir  sett  sér  við  þessa  barnabók.  Nefni' 
eg  t.  d.:    »afreksmenn<í,  ^kvenskörungar^,  »ritöldin«,  kirkjudeihir«. 

Vænt  þykir  mór  um  tilvitnanir  í  söguútgáfur  Sigurðar  Krist- 
jánssonar.  Verður  að  ætla,  að  flest  börn  geti  náð  til  þeirra.  Eins 
færir  það  söguna  nær,  er  fornir  staðhættir  eru  leiddir  tii  kunnra 
staða  nútímans. 


Ritfregnir,  4áé 

Magnús  kennaraskólastjóri  hefir  samió  alllanga  leiðróttingílrskrá 
Tið  heftið,  og  þarf  að  fylgja  við  söluna,  og  kemur  leiðrótt  í  2. 
j)rentun.  Ætti  hennar  ekki  að  vera  lengi  að  bíða.  Svo  miklu 
notfærilegra  er  þetta  ágrip  en  hin  eldri. 

Legg  eg  því  hinar  beztu  óskir,  að  þessi  íslandssaga  verði  notuð 
um  sinn  við  barnaskóla  vora.  En  þess  óskað  um  leið,  að  ekki  líði 
á  löngu  áður  en  betri  bók  kemur,  þar  sem  sögulegu  atburðirnir  fá 
að  njóta  sín  í  skemtilegri  lesbók  fyrir  börnin. 

En  þakkarvert  er  hvert  spor  í  rótta  átt. 

Þ.  B. 


Enn  fremur  hafa  Skírni  verið  send  þessi  rit  og  verður  sumra 
þeirra  getið  síðar: 

Einar  Arnórsson :  íslenzk  þjóðfólagsfræði.  Stutt  ágrip.  Gefið 
út  af  Sambandi  Ú.  M.  F.  í.     Rvík   1915. 

Ágúst  Bjarnason  :  Yfirlit  yfir  sögu  mannsandans.  Vesturlönd. 
Kostnaðarm.  Sigurður  Kristjánsson.     Rvík  1915. 

Ágúst  Bjarnason :  Drauma-Jói.  Bókav.  Sigf.  Eymundssonar. 
Evík  1915. 

Halldór  Briem :  Kenslubók  í  flatarmálsfræði.  3.  útg.  endur- 
bœtt.     Rvík  1915. 

Gísli  Guðmundsson  :  Ostagerð.  Sérprentun  úr  Búnaðarritinu, 
XXIX.  ár,  1915. 

Hagskjrslur  íslands.    6.    Búnaðarskyrslur  árið  1913.  Rv.  1915. 

Tímarit  kaupfólaga  og  samvinnufélaga.  Ritstjóri  Sigurður 
Jónsson.     IX.  ár.     Akureyri  1915. 

Úrvalsþættir  úr  Odysseifskviðu  Hómers  eftir  |þýðingu  Svein- 
bjarnar  Egilssonar.  Með  nokkrum  athugasemdum  og  skyringum 
(eftir  Þorleif  H.  Bjarnason).     Bókav.  Sigf.  Eymundss.     Rv.  1915. 

Jón  H.  Þorbergsson  :  Kynbætur  sauðfjár.  Yfirlit  og  leiðbein- 
ingar.     Rvík  1915. 

Raflysing  og  rafhitun  Akureyrarkaupstaðar.  Eftir  Fr.  B.  Arn- 
grímsson.     Akureyri  1915. 

Hörpusönsjurinn  (Gróttusöngur).  Leiðrótt  hefir  á  forníslenzku 
Fr.  B.  Arngrímsson.     Ak.  1914. 

Vísindin,  kristnin  og  trúin  á  æðra  (eða  annað)  líf.  Eftir  Fr.  B. 
Arngrímsson.     Ak.  1915. 


446  JRitfregnir. 

Sigfús  Blöndal :  Island  og  Norden.  Foredrag  holdt  den  19. 
Juli  paa  det  5.  nord.  Studentermöde  ved  Eidsvold.  Særtryk  af 
»Hoved8taden«.     Köbenhavn  1915. 

Bogtryk.  Organ  for  de  grafiske  fag.  Nr.  1. — 5.  1915.  Utgit 
av  Hansen  &  Skotvedt.     Kristiania. 

Anders  Hovden :  Per  Sivle.  Ei  livssogu.  Oslo  1914.  (Norske 
Folkeskrifter  Nr.  24). 

Halvdan  Koht :  Arbeidar-rörsla  av  1848  i  Noreg.  Oslo  1914 
(N.  F.  Nr.  60). 

Oluf  Kolskrud :  Olavskyrkja  i  Trondheim.  Oslo  1914.  (N. 
F.  Nr.  63). 

Knut  Liestöl:    Norsk  Folkediktning.  Oslo  1914.  (N.  F.  Nr.  62). 

Mitteilungen  der  Islandfreunde.  1.  Jahrg.  Januar  1914, 
Heft   3.     Verlegt  bei  Eugen  Diederichs  in  Jena. 


Tvær  þýðingar. 

Eftir  Huldu, 


I.     SigrÚD. 

Sigrún  litla,  Sigrún  góð !  æ  syngdu  fyrir  mig. 

Sál  mín  reikar  einmana  hrjóstugan  stig 

og  ávalt  b/r  mér  sorgin  í  sinni. 

Sigrún  litla,  Sigrún  góð,  þfn  vísa  er  eins  og  vor,. 

hún  vermir  mig  og  huggar  og  lóttir  raunaspor, 

svo  birtir  yfir  hljóðri  höllu  minni. 

Sigrún  litla,  Sigrún  góð,  æ,  syngdu  kvæðið  þitt 

að  sönglaunum  óg  gef  þór  hálft  kongsríkí  mitt 

og  gull  og  silfur  alt  í  hárri  höllu; 

mín  ósk  er  guU  og  silfur  í  hljóðri  hugarborg 

og  hálfa  konungsríkið :  að  bera  með  mór  sorg,  — 

þú  hræðist  víst  harminn  mest  af  öllu. 


Reyr,  reyr,  hvísla, 

renn,  bylgja  blá. 
Segið,  hvert  fór  Sigrún  ung 
í  sorghug  og  þrá?  — 

Hún  kveinaði  sem  vængskotin  önd,  er  sökk  í  sjó 
í  vor  er  laufið  skreytti  skóg. 

Svo  ilt  og  gramt  var  fólkið  henni'  í  Austurárhlíð, 
um  guU  og  silfur  stóð  það  stríð. 

Svo  ilt  og  gramt  var  fólkið,  að  ekki  fyrir  sást, 
það  stríð  hún  mátti  þola  fyrir  sína  æskuást. 


^3  Tvær  þýðingar. 

Með  þyrni  þeir  stungu  augastein 

og  stráð'u  ínold  þá  lilju,  sem  var  daggar  hrein. 

Syngið,  syngið  sorgarlag 
silfuröldur  smá. 
Reyr,  reyr,  hvísla 
um  raunir  og  þrá. 

(Gustaf  Fröding). 


II.    »Home,  sweet  home«. 

Þótt  leið  liggi'  um  borgir 

með  Ijómandi  skraut, 

kýs  heimkynnið  hjartað, 

og  hvers,  sem  þar  naut. 

Sem  himinkyrð  helgað 

alt  hugljúft  þar  var 

þó  farið  só  fjarri 

það  finst  aðeins  þar. 

Heim,  heim,  hve  Ijúfan  heim ! 

Ei  átthögum  líkist 

neitt  annað  í  heim'. 

Eg  útlægur  unað 

við  fegurð  ei  fæ. 

Ó,  gef  mór  minn  sólkyrra, 

sveitlæga  bæ, 

þar  smáfuglar  'sungu 

án  ótta  sinn  óð. 

Hve  elska  ég,  bernska, 

J)inn  frið  og  þau  Ijóð. 

Heim,  heim,  hve  Ijúfan  heim! 

Ei  átthögum  líkist 

neitt  annað  í  heim'. 


Skýrslur  og  reikningar 

Bókmentafélagsins  1914. 


Bókútgáfa. 

Félagið  hefir  árið  1914  gefið  út  þessar  bækar  og  félagsmenn  feng- 
íð  þær  fyrir  árstillagið,  6  krónur: 

Skirnir,  88.  ár kr.     4.00 

Fornbréfasafn  X.  b.  2.  b.     ......  —     4.00 

Sýslumannaæfir  IV.  b.  6.  h —     1.45 

Safn  til  sögu  íslands  IV.  b.  8.  h.    ...  —      1.20 

Vikingasaga  1.  h —     2.35 

Samtals  kr.  13.00 

Reykjavik  17.  júni  1915. 

Matthias  Þórdarson, 
bókav.  félagsins. 


Aðalfundur 

Ar  1915,  fimtudag  17.  júni,  kl.  9  að  kveldi  var  aðalfundur  Bók- 
mentafélagsins  haldinn  i  Iðnaðarmannahúsinu.  Fundarstjóri  var  kosinn 
Lárus  H.  Bjarnason. 

I.  Forseti  skýrði  frá  hag  félagsins  og  mintist  látinna  félaga  (Júl. 
Havsteens  amtmanns,  Halldórs  Jónssonar  bankagjaldkera,  Þorsteins  Er- 
lingssonar  skálds,  Jóns  Hjörleifssonar  hreppstjóra,  Gaðjóns  Sigurðssonar 
úrsmiðs,  Jónasar  Einarssonar  cand.  polit.,  .Olafs  Arnasonar  verzlunar- 
stjóra  og  Jóns  A.  Jónssonar  verzlunarmanns)  og  mintust  félagsmenn 
þeirra  með  því  að  standa  upp.  I  stað  þeirra  höfðn  félaginu  bæzt  á  ár- 
inu  90  félagar,  og  var  félagatal  nú  1100,  meira  en  nokkru  sinni  áður. 

Þvi  næst  skýrði  forseti  frá  bókaútgáfu  félagsins  á  þessu  ári.  Skirnir 
kæmi  út  sem  áður,  enn  fremur  seinna  hefti  af  Vikingasögu  Jónspróf.  i 
Stafafelli,  registurshefti  við  4.  bindi  af  Safni  og  ef  unt  væri  1.  hefti  af 
5.  bindi,  lokahefti  af  Sýslumannaæfum  og  23  arka  hefti  af  Fornbréfasafni. 

Siðan  las  forseti  upp  og  skýrði  fyrir  félagsmönnum  ársreikning  og 
.efnahagsreikning  félagsins  og  bar  þá  saman  við  reikninga  fyrra  árs. 


II 


Skýrslur  og  reikningar. 


Forseti  skýrði  frá  að  fyrirhugáð  væri  að  gefa  út  minningarrit  i 
tilefni  af  100  ára  afmæli  félagsins  á  næsta  ári. 

Hannes  Þorsteinsson  skjalavörður,  endurskoðandi  félagsins,  fór 
nokkrum  orðum  um  reikningana  og  talaði  um  að  skrá  vantaði  um  seldar 
bækar  félagsins,  en  erfitt  mundi  að  likindum  að  koma  þvi  i  kring.  Enn 
fremur  gat  hann  þess,  að  kostnaður  væri  mikill  við  útgáfu  Skírnis  og 
hefti  það  nokkuð  aðra  bókaútgáfu.  Loks  skaut  hann  þvi  til  stjórnarinn- 
ar,  hvort  eigi  væri  hægt  að  losna  við  einhver  af  þeim  dönsku  skulda- 
bréfum,  er  félagið  ætti,  en  gæfu  litla  vexti,  og  nokkur  fleiri  atriði  mint- 
ist  hann  á.  —  Forseti  svaraði  þessum  athugasemdum  nokkrum  orðum 
og  sömuleiðis  bókavörður  félagsins.  Siðan  var  ársreikningur  félagsins 
borinn  upp  og  samþyktur  i  einu  hljóði  og  sömuleiðis  efnahagsreiknÍDgur 
og  reikningur  sjóðs  Lehmann-Filhés,  er  forseti  hafði  áður  lesið  upp. 

IL  Endurskoðendur  voru  endurkosnir  i  einu  hljóði  Klemens  Jóns- 
8on  landritari  og  Hannes  Þorsteinsson  skjalavörður. 

III.  Eftir  samhuga  ályktun  fulltrúaráðsins  stakk  forseti  upp  á  að 
kjósa  prófessorana  Adolf  Noreen  og  Grustaf  Cederschiöld  heiðursfélaga  og 
voru  þeir  báðir  samþyktir. 

Fundarmenn  þökkuðu  stjórnintii  frammistöðuna  síðastliðið  ár  me5 
þvi  að  standa  upp. 


Fundarbók  samþykt. 


Fundi  slitið. 
Lárus  H.  Bjarnason. 


J.  Jónsson. 


Reikningur 
yfír  tekjur  og  gjðld  Hins  íslenzka  Bókmentafélags  fyrír  árið  1914, 

T  e  k  j'u  rj 
2.   Eftirstöðvar  frá  árinu  1913:      * 

a.  Veðdeildarbréf|Landsbankans .     .     kr.     19000  00 

b.  Dönsk  verðbréf —       8000  00 

c.  Peningar  i  sparísjóði .....     —       5877  12 

kr.  32877  12 

2.  Styrkur  úr  landssjóði —  2000  Oa 

3.  Fjórtánda  greiðsla  fyrir  handritasafnið —  1000  00 

4.  Greidd  tiUög  meðlima —  5841  57 

Flyt    kr.    41718  69 


Skýrslur  og  reikningar. 


iir 


Fluttar    kr. 

41718  69 

5. 

Fyrir  Skirni  og  seldar  bækur  i  lausasölu 

.     .     .     .     — 

1118  36 

6. 

Fjrir  auglýsingar  á  kápu  Skirnis  1914 

.     .     .     .     — 

70  00 

7. 

Aunnið  við  útdregin  veðdeildarbréf  Landsbankans   .     — 

120  00 

8. 

Nafnverðslækkun  keyptra  veðdeildarbréfa 

.     ...     — 

60  00 

9 

Til  jafnaðar  móti  gjaldlið  6.  a.    .     . 

1000  OO 

10. 

Arsvextir  af: 

a.    19000     kr.     i    veðdeildarbréfum 

Landsbankans     ....... 

kr. 

855  00 

b.    4000  kr.  i  kredítkassaskuldabréf- 

um  landeigna 

— 

140  00 

c.   2200   kr.    i  húskreditkassaskalda- 

bréfum       



88  00 

d.    1600  kr.  i   þjóðbankaskuldabréf- 

um 

— 

112  00 

e.   200  kr.  i  kreditbankaskuldabréfum 

jóskra  landeigna 

— 

7  00 

f.    Peningum  i  sparisjóði     .... 

— 

144  34 

kr.       1346  34 

Samtals    kr.    45433  39> 


G  j  ö  1  d  : 

1.  Bókagerðarkostnaður : 

a.  Skírnir : 

1.  Laun  ritstjóra kr.        500  00 

2.  Ritlaun  og  prófarkalestur  .     .     —       1161  74 

3.  Prentun,  pappír  og  hefting    .     —       1908  58 

kr. 

b.  Aðrar  bækur: 

1.  Ritlaun  og  prófarkalestur  .     .     kr.        856  25 

2.  Prentun,  pappir,  hefting  o.  fl.     —        2962  64 

2.  Kostnaður  við  endurprentun — 

3.  Fyrir  að  lita  uppdrœtti  íslands  með  landslagslitum    — 

4.  Afgreiðslukostnaður : 

a.  Laun  bókavarðar kr.        600  00 

b.  Innheimtuþóknun    til    sama  fyrir 

árið  1913 —         135  85 

0.    Burðargjald  o.  fl —         699  32 

5.  Brunabótagjald  og  ýms  gjöld — 

Flyt    kr. 


3570  32: 


3818  89 
57  6T 
79  65 


1435  17 
139  05 


9100  75 


IV  Skýrslur  og  reikningar. 

Fluttar    kr.      9100  75 

6.  a.    Keypt  veðdeildarbréf  Landsbank- 

ans kr.       1000  00 

b.    G-reiddir   áfalloir  vextir   af  þeim     —  12  88 

—       1012  88 

7.  Eftirstöðvar  31.  desbr.  1914: 

a.  Veðdeildarbréf  Landsbankans  .     .  kr.  20000  00 

b.  Kreditkassaskuldabréf  landeigna.  —  4000  00 

c.  Húskredítkassaskuldabréf     ...  —  2200  00 

d.  Þjóðbankablutubréf --  1600  00 

e.  Kreditbankaskuldabréf  józkra  land- 

eigna —         200  00 

f.  Peningar  i  sparisjóði —       7319  76 

— —     35319  76 

Samtals    kr.    45433  39 
Reykjavik  24.  apríl  1915. 

Sigurður  Kristjdnsson, 

pt.  gjalderi. 

Reikning   þenna   ásamt   fylgiskjölum   höfum  við  yfirfarið,  og  ekki 
fundið  neitt  athugavert. 

Reykjavik,  14.  júni  1915. 

Hannes  Þorsteinsson.    Kl.  Jónsson. 


Efnahagsreikningur 
Hins  íslenzka  Bókmentafélags  I.  janúar  1915. 

Ei  gnir : 

1.  Samkvæmt  ársreikningi  1914: 

a.  í  verðbréfum kr.    28000  00 

b.  I  peningum  i  sparisjóði      ...     —       7319  76 

— — kr.  35319  76 

2.  Forlagsbækur,  samkvæmt  skrá,  virtar —  20000  00 

3.  Ýmsir  munir,  samkvæmt  skrá,  virtir --  716  00 

4.  Útistandandi  skuldir —  1838  80 

Samtals    kr.    57874  56 


Skýrslur  og  reikningar.  V 

Skuldir: 

Suldlaus  eign kr.     57874  56 

Samtals    kr.    57874  5G 
Reykjavík  22.  mai  1915. 
Sigurður  Kristjdnsson, 
pt.  gjaldkeri. 
Beikningar  þessi  er  réttur. 

Reykjavik,  14.  júni  1915. 
Hannes  Þorsteinsson.      KL  Jónsson. 


Reikningur 
sjóðs  Margrétar  Lehmann-Fiihés  fyrir  árlð  1914. 

T  e  k  j  u  r  : 
1.   Eftirstöðvar  við  árslok  1913: 
Stofnfé: 

a.  í  Söfnunarsjóði kr.      5083  05 

b.  I  innlánsbók  íslandsbanka  ...     —  14  60 


2.    Vextir  1914: 

a.  í  Söfnunarsjóði kr.        233  32 

b.  I  innlánsbók  Islandsbanka  ...     —  78 


kr.      5097  65 


234  la 


Samtals    kr.      5331  75 


Gjöld: 
Eftirstöðvar  við  árslok  1914: 

a.  Stofnfé: 

1.  í  Söfnunarsjóði kr.      5141  38 

2.  I  innlánsbók  Islandsbanka      .     —  14  79 

kr.      5156  17 

b.  Starfsfé: 

1.    I  innl4nsbók  íslundsbattka —         175  58- 

Samtals     kr.      5331  75 
Reykjavik  17.  april  1915. 

Sigurður  Kristjánsson. 
Reikning   þenna   böfum    við  endurskoðað  og  ekki  fandið  neitt  Nvb 
hann  að  athuga. 

Reykjavik,  8.  júni  1915. 
Hannes  Þorsteinsson.      Kl.  Jónsson, 


YI  Skýrslur  og  reikningar. 

Hið  íslenzka  Bókmciitafélag-, 


VERNDARI: 
Krístján  konnngnr  hinn  tínndí. 


STJORN : 
Forseti:     Björn  M.  Ólsen,  dr.  phil,,  r.  af  dbr.  og  dbrm. 
Varaforseti:    Jón  Þorkelsson,  landskjalavörður,  dr.  phil. 

F  u  1 1 1  r  ú  a  r  á  ð  : 

Sigurður  Kristjánsson,  bóksali,  r.  af  dbr.,  gjaldkeri  félagsins. 

Björn  Bjarnason,  kennari,  dr.  phil. 

Jón  Jónsson,  docent,  skrifari  félagsins. 

Ouðmundur  Finnbogason,  bókav.,  dr.  phil. 

Einar  Arnórsson,  ráðherra,  kjörstjóri  félagsins. 

Matthias  Þórðarson,  fornmenjavörður,  bókavörður  félagsins. 


HEIBURSFELAGAR: 

Anderson,  R.  B.,  prófessor,  Madison,  U.  S.  A. 

Briem,  Eirikur,  próíessor,  comm.  af  dbr.  m.  m.,  Reykjavik. 

Briem,  Valdimar,  vigslubiskup,  r.  af  dbr.,  Stóra-Núpi. 

Bryce,  James,  Right  Hon.,  sendiherra  Breta  i  Washington. 

Brögger,  W.  C.  prófessor  við  háskólann  i  Kristjaniu. 

€ederschiöld,  Gustaf,  prófessor,  dr.  phil.,  Lundi. 

Finnur  Jónsson  prófessor,    dr.  phiL,  r.  af  dbr:,  r.  af  St.  01.,  Khöfn. 

Oering,  Hugo,  dr.  phil.,  leyndarráð,  prófessor  i  Kiel. 

Heusler,  Andreas,  prófessor,  dr.  phil.,  Berlín. 

Kálund,  Kr.,  bókavörður,  dr.  phil.,  r.  af  dbr.,  Khöfn. 

Ker,  W.  P.,  prófessor  við  háskólann  i  Lundúnum. 

Kristján  Jónsson,  háyfirdómari,  comm.  af  dbr.  m.  m.,  Reykjavik. 

Matthias  Jochumsson,  uppgjafaprestur,  r.  af  dbr.  og  dbrm.,  Akureyri. 

Mogk,  E ,  dr.  phil.,  prófessor  i  Leipzig. 

Noreen,  Adolf,  prófessor,  dr-  phil.,  Uppsölum. 

Olafur  Halldórsson,  konferenzráð,  x.  af  dbr.  og  dbrm.,  Khöfn. 

Ólsen,  Björn  M.,  prófessor,  dr.  phil.,  r.  af  dbr.  og  dbrm.,  Reykjavik. 

Olsen,  Magnus,  prófessor  við  háskólann  i  Kristjaniu. 

Poestion,  J.  C,  hirðráð  i  Vínarborg,   comm.  af  dbr. 

Stephensen,  M.,  fv.    landsh.  yfir  íslandi,  stórkross  af  dbr.  m.  m. 

Thoroddsen,  Þorvaldur,  prófessor,  dr.  phil.,  r.  af  dbr.,  Khöfn. 

Wimmer,  L.  F.  A.,  prófessor,   dr.  phil.,  stórkr.  af  dbr.,  Khöfn. 


Skýrslar  og  reikningar. 


VII 


FELAGAR. 
A.    Á  íslandi. 


Reykjavík. 

Agúst  Bjarnason,  próf.,  dr.  '14.^) 
Alexander  Jóhannesson  '14. 
Andersen,  Ludvig,  klæðsk.  '14. 
Arinbjörn     Sveinbjarnarson,     bók- 

bindari  '14. 
Arni  Jóhannsson,  bankaritari  '14. 
Arni  Jónsson,  kaupm.  '13. 
Asgeir  Sigurðsson,  konsúll,  '14. 
Asgeir  Torfason,  efnafræð.  '14. 
Bartels,  Martin,  bankaritari  '14. 
Beck,  Simou,  trésmiður  '14. 
Benedikt  Sveinsson,  alþm.  '14. 
Benedikt  Þórarinsson,  kaupm.  '14. 
Bjarni  Jensson,  læknir  '14. 
Björn  Bjarnason,  dr.  phil.  '12. 
Björn  Björnsson,   verzlunarm.  '14. 
Björn  Kristjánsson,  bankastj.  '14. 
Björn  Sigurðsson,  bankastj    '14. 
Blöndahl,  Magnús,  kaupm.  '14. 
Blöndal,  Ragnh.,  ungfrú  '14. 
Bogi  Olafsson,  kennari  '14. 
Bókasafn  K.  F.  U.  M.  '14. 
Borgþór  Jósefsson,  bæjargjaldk.  '14. 
Briem,  Eggert,  skrifstofustj.  '14. 
Briem,  Sigurður,  póstmeistari  '14. 
Brynjólfur  Björnsson,  tannl.  '14. 
Brynjólfur  H.  Bjarnason,  kaupm.  '14. 
Brynleyfur  Tobiasson,  kennari  '13. 
Böðvar  Kristjánsson,   adjunkt  '14. 
Claessen,     Eggert,     yfirréttarmála- 

f lutningsmaðar  '14. 
€opland,  G.,  stórkaupm.  '14. 
Eggert   Snæbjarnarson,    verzlunar- 

maður  '13. 
figgerz,  Sigurður,  fv.  ráðherra  '14. 
Einar  Arnórsson,  ráðherra  '14. 
Einar  Gunnarsson,   ritstjóri  '14. 
Einar  Helgason,  garðyrkjufr.  '14. 


I   Einar  Hjörleifsson,  rithöf.  '14. 
Einar  Magnússon,  bókh.  '14. 
Einar  Magnússon  '14. 
Eirikur  Einarsson,  stud.  jur.  '14. 
Erlendur    H.    öuðmundsson,    bréf- 

beri  '14. 
Eyjólfur  JónsRon,  rakari  '14. 
Eyþór  Guðjónsson,  bókbindari  '14. 
Fjeldsted,  Andrés,  augnlæknir  '14. 
Fjeldsted,  Lárus,  cand.  jur.  '14. 
Fiiðrik  Benónýson  '14. 
Friðrik  Klemensson  '14. 
Geir  Sigurðsson,  skipstjóri  '14. 
Georg  Ólafsson,  cand.  polit.  '14. 
Gísli  Guðmundsson,    verksmiðjustj. 

'14. 
Gisli  ísleifsson,  fv.  sýslum.  '14. 
Gisli  J.  Olafsson,  simstjóri  '14. 
Gísli  Sveinsson,  cand.  jur  '14. 
Grimúlfur  Olafsson,  ritari  '13. 
Gröndal,  Ben.  Þ.,  cand.  phil.  '13. 
Guðgeir  Jóhannsson,  kennari  '14. 
Guðjón  líögnvaldsson,  kennari  '14. 
Guðjón  Sigurðsson,  Hvg.  71  '15. 
Guðm  Asbjarnarson,  trésm.  '14. 
Guðm.  Björnsson,  landlæknir  '14. 
Guðm.  Böðvarsson,  kaupm.  '14. 
Guðm.  Finnbogason,  dr.  phil.  '14. 
Guðm.  Gamalíelsson,  bóksali  '14. 
Guðm.  Hannesson,  prófessor  '14. 
Guðm.  Helgason,  præp.  hon.  '14. 
Guðm.  Kr.  Gdðmúndsson,  kaupm.'14 
Guðm.  LoftssohJ  bankaritari  '14. 
Guðm.  Magnússon,  prófessor  '14. 
Guðm.  Magnússon,  rithöf.  '14. 
Hafstein,  Hannes,  fv.  ráðh.  '14. 
Halldór  Danielsson,  yfirdómari  '14 
Halldór  Kr.  Þorsteinsson  skipstj.'14. 
Halldór  Þórðarson,  bókb.  '14. 


^)     Artölin    aftan    við    nöfnin   merkja   að  tillag  sé  afhent  bókaverði 
fyrir  það  ár  siðast.  '" 


VIII 


Skýrslur  og"  reikningar. 


Hallgrimur  Benediktsson,  umboðs- 
sali  '14.  -' 

Hallgrimur  Jónsson,  járnsm.  '13. 

Hallgrimur  Jónsson,  kennari  '13. 

Hannes  Þorsteinsson,  skjalav.  '14. 

Hansen,  Morten,  skólastjóri  '14, 

Haraldur  Grunnarsson,  prentari  '14. 

Haraldar  Nielsson,  prófessor  '14. 

Haraldur  Sigurðsson,  verzlm.  '14. 

Helgi  Helgason,   verzlunarstj.  '14. 

Helgi  Jónasson,  verzlunarm.  '14. 

Helgi  Jónsson,  dr.  phil.  '14. 

Helgi  Jónsson,  námsm.  '14. 

Helgi  Péturss,  dr.  phil.  '14. 

Hjaltlína  Guðjónsdóttir  '14. 

Hlíðdal,  Guðm.,  verkfræð.  '14. 

Hólmfriður  Arnadóttir,  kensluk.  '14. 

Ingibjörg  H.  Bjarnason,  forstöðu- 
kona  '14. 

Jakoh  Jónssón,  verzlunarstj.  '14. 

Jensen,  Thor,  kaupm.  '14. 

Jóhannes  Sigfússon,  adjunkt  '14. 

Jóhann  Kristjánsson   ættfræð.  '14. 

Jóhann  Þorsteinsson,  præp.  hon.  '14. 

Johnson  Olafur,  konsúU  '14. 

Jónas  Jónsson,  kennari  '14. 

Jón  Guðnason,  cand.  theol.  '13. 

Jón  Helgason,  prófessor  '14. 

Jón  Hermannsson,  skrifstofustj.  '14. 

Jón  Hj.  Sigurðsson,  héraðsl.  '18. 

Jón  ívarsson,  kennari  '14. 

Jón  Jónsson,  dócent  '14. 

Jón  Kristjánsson,  prófessor  '14. 

Jón  Magnússon,  bæjarfógeti  '14. 

Jón  Olafsson,  alþm.  '14. 

Jón  Olafsson,  skipstj.  '14. 

Jón  Þórarinsson,   fræðslum.stj.  '14. 

Ján  Þorkelsson,  dr.,  landskjalav. 
'14. 

Jón  Þorláksson,  landsverkfr.  '14. 

Jörundur  Brynjólfsson,  kennari  '14. 

Kaaber,  Ludvig,  konsúll  '14. 

Kennarafélag  Barnaskólans  '14. 

Klemens  Jónsson,  landri^ari  '14. 


Kolbeinn  Þorsteinsson,  skipstj.  '14. 
Krabbe,  Th.,  landsverkfr.  '14. 
Kristján  Kristjánsson,  skipstj.  '14. 
Kristján    Þorgrímsson,  konsúll  '14. 
Lárus  H.  Bjarnason,   prófessor  '14, 
Laxdal,  Jón,  kaupm.  '14. 
Laugarnesspítali  '14. 
Lestrarfélagið  „íþaka"  '14. 
Lestrarfélag  kvenna  '14. 
Levi,  R.  P.,  kaupm.  14. 
MagnúsArnbjarnarson,  cand.  jur.'14 
Magnús  Benjamínsson,  úrsm.  '14. 
Magnús  Einarsson,  dýralæknir  '14, 
Magnús  Helgason,  skólastj.  '14. 
Magnús  Sigarðsson,    cand.  jur.  '14. 
Magnús  Þorsteinsson,  kaupm.  '14, 
M.  Magnús,  læknir  '14. 
Matthías  Einarsson,  læknir  '14 
Matth.  Matthiasson,  kaupm.  '14, 
Matth.  Þórðarson,  fornm.v.  '15. 
Nordal,  Johannes,  ishússtjóri  '14. 
Oddur    Gíslason,    yfirréttarmálafl.- 

maður  '14. 
Oddur  Hermannsson,  cand.  júr.  '14, 
Ólafur  Björnsson,  ritstjóri  '14. 
Olafar  G.  Eyjólfsson,  skólastj.  '14, 
Olafur  Lárusson,  cand.  jur.  '14. 
Ólafur  Olafsson,  umsjónarm.  '14. 
Olafur  Rósenkranz,  kennari  '14. 
Ólafur  Runólfsson,   bókhaldari  '14, 
Ólafur  Þorsteinsson,  læknir  '14. 
Olgeir  Friðgeirsson,  samgöngumála- 
^  stjóri  '14 
-Oskar  flalldórsson,  búfræð.  '14. 
Páll  Halldórsson,  skó  astj.  14. 
Páll  H.  Gislason,  kaupm.  14. 
-Páll  Jónsson,  verzlunarm.  '14. 
Páll  Stefánason  frá  Elliðavatni  '14, 
Páll  Stefánsson  frá  Þverá  '14. 
Pálmi  Pálsson,  yfirkennari  '14. 
Pétur  Halldórsson,  bóksali  '14. 
Pétur  Láruss,  prentari  '14. 
Pétur  Zóphóniasson,  gagnfr.  '13, 
Proppé,  Carl,  verzlunarstj.  '14. 


Skýrslur  og  reikningar. 


IX 


Richard  Torfason,  bankabókari  '14. 
Rögnvaldur  Ólafsson,  húsameist.  '14 
Samúel  Eggertsson,  skrautrit.  '14. 
Sighv.  BjarnasoD,  bankastj.  '14. 
Sigríður  Björnsdóttir  '14. 
S.  Á.  G-íslason,  cand.  theol.  '14. 
Sigurður  Guðmundsson  frá  Hofdöl- 

um  '14. 
Sig.  Guðmundsson,mag.  art.  '12. 
Sigurður  JónssoD,  bókbindari  '14* 
Sigurður  KristjánssoD,    bóksali  '14. 
Sigurður  Sigurðsson,  ráðunautr '14. 
Sivertsen,  Sigurður,  docent '11. 
Smith,  Paul,  simaverkfr.  '14. 
Snorri  Jóhannsson,    bókhaldari  '14. 
Steingrimur  Arason,  kennari  '14. 
Steinunn  Bjartmarsd.,  kensluk.  '14. 
Sveinn  Björnsson,  alþm.  '14. 
Sveinn  Jónsson,  trésm.  '14. 
Sæmundsen,  Karl,   kaupm.  '14. 
Sæm.  Bjarnhéðinsson,  prófessor  '1 1 
Thomsen,  Ditlev,  ræðism.  '14. 
Thoroddseo,  Sigurður,  adj.  '14. 
Thoroddsen,  Skúli,  ritstj.  '14. 
Thorsteinsson,  Hannes,cand.  jur.  '14. 
Thorsteinsson,  Th.,  kaupm.  '14. 
Tr.  Gunnarsson,  fv.  bankastj.  '14. 
Tulinius,  Axel,  málafl.m.   '14. 
Ungmennafél.  Rejkjavíkur  '14. 
Vigfús  Einarsson,  cand.  jur.  '14. 
Vigfús  Guðmundsson,  Engey  '14. 
Zimsen,  Knud,  horgarstjóri  '14. 
Zoega,  Geir,  cand.  polyt.  '14. 
Zoéga,  Geir,  rektor  '14. 
ZoíJga,  Geir,  verzlunarm.  '14. 
Þórður  Erlendss.,  R,auðarárst.  '14. 
Þórðiir   Sveinssotí,    læknir,    Kleppi 

'13. 
Þorfinnur  Kristjánsson,  prent.  '12. 
Þórhallur  Bjarnarson,  biskup  '14. 
f>orkeII  Þorláksson,  ritari  '14. 
Þorlákur  Vilhjálmsson,  búfr.  '14. 
Þorleifur  H.  Bjarnason,  adj.  14. 
Þorleifur  Jónsson,  póstafgr.m.  '14. 


Þorsteinn  Finnbogason,  kennari '13- 
Þorsteinn  Gíslason,  ritstj.  '14. 
Þorsteinn  Jóhssou,  bankarit.  '14. 
Þorsteinn  Sigurðsson,  skósm.  '13. 
Þorsteinn  Þorsteinsson,  cand.  jur.'14 
Þorst.  Þoríteinsson,  hagstofustj.'14. 
Þorv.  Guðmundsson,  afgr.m.  '14. 
Þorvarður  Þorvarðarson,  prentsm.,. 
'14. 


Gullbríngu-  og  Kjósarsýsla. 

Arni  Þorsteinsson,  prestur  á  Kálfa- 

tjörn  '15. 
Bræðrafélag  Kjósarhrepps  '14. 
Einar  Magnússon,  kennari,  Gerðum< 

i  Garði  '13. 
Finnbogi  Lárusson,   kaupm.,   Gerð- 

um  i  Garði  '14. 
Gi#m.  Ragnar  Olafsson,  Móakoti  i 

Grindavik  '15. 
Heilsuhælið  á  Vifilstöðum  '15. 
Jóhann  Eyólfsson,  alþm.,    Brautar- 

holtí. 
Johnsen,  Sig.Þ.,  kennari,  Seltjarnar- 

nesi  '14. 
Jóna  Sigurjónsdóttir,   Koflavik  '14. 
Jón  Jónsson,  kennari,  Hvammi  '14, 
Klemens  Egilsson,    óðalsb.,    Minni- 

Vogum  'lí. 
Kolbeinn  Högnason,  kennari,  KoIIa- 

firði  '13. 
Kristinn    Danielsson,    prestur,    Út' 

skálum  '12. 
Lestrarfélag  Keflavikur  '14. 
Lestrarfélag  Kjalnesinga  '13. 
Lestrarfélag  Lágafellssóknar  '14. 
Lestrarfélag  Seltiroinga  '14. 
Magnús  Bergmann  Jónsson,  Fugla- 

vík,  Miðnesi  '14. 
Sigurður  Magnússon,  læknir,  Vífils- 

stöðum  '14. 
Stefáu     Sigurfinnsson,     Bakkakoti^ 

Leiru  '14. 


Skýrslcir  og  reikniogar. 


Sveinn  Guðmundsson,  járnsm.,  Vif- 

ilsstöðura  '14. 
'Tómas    Sporrason,   kennari,  Kefla- 

vik  'riL- 
Þorgrimur  Þórðarson,  læknir  Kefla- 

vik  '14. 

Hafnarfjarðar-umboð. 

*(Umboðsm.  Aug.  Flygenring,  kaup- 
maður  i  Hafnarfirði)*). 

^rni  Sighvatsson,  kaupm. 
.Andrés  Runólfsson,  verzlunarm. 
Einar  Þorgilsson,  kaupm. 
Flygenring,  Aug ,  kaupni. 
Guðm.  Eyjólfsson,  verzlunarm. 
Guðm  Magnússon,  skipstj. 
-Gunnlaugur  Kristmundsson,  kennari. 
Ingvar  Jóelsson,  verkstjóri. 
Janus  Jónsson,  præp.  lion. 
Lárus  Bjarnason,  kennari. 
Lestrarfél.  „Framför". 
Magnús  Jónsson,  sýslum. 
Oddur  ívarsson,  póstafgr.m. 
"Óiafur  V.  Daviðsson,  framkv.stj. 
Salómon  Runólfsson,  bókhaldari. 
Sigfás  Bergmann,  kaupm. 
Sig.  Kristjánsson,  sýsluskrifari. 
Sig.  Sigarðsson  verzlunarm. 
:Skinfaxi,  bókas.  skólapilta  i  Flensb. 
Steingr.  Torfason,  bryggjav. 
;Sveinn  Jónason,  sjóm. 
Þórður  Edilonsson,  læknir. 
Þórður  Einarsson,  verzlunarm. 
Þórður  Guðnason,  skólastj. 
'ögmundur  Sigurðsson.  skólastj. 


Borgarfjarðar-  og  Mýrasýsla. 

Jón  Sveinsson,  prófastur,  Akranesi 

'15. 
Xestrarfélag  Akraness  '14. 


Magnús  Andrésson,  prófastur,  Gils- 

bakka  '15. 
Oddur  Sveinsson,  kennari.  Akranesi 

'14.   - 
Ottesen,  Oddgeir  P.,  hreppstj.,  Ytra- 

hólmi  '13. 
Stefán  Guðmundsson,  bóndi,  Fitjum 

'13. 
Sumarliði    Halldórsson,     skógfræð- 

ingur,  Akranesi  '12. 
Thorlacius,    Einar,    prestnr,    Saur- 

bæ  '14. 
Tryggvi  Þórhallsson,  prestur,  Hesti 

'15. 
Ungmennafélagið  „Haukur",  Leirár- 

sveit  '14. 


Borgarness-umboð. 

(Umboðsm.   Jón  Björnsson,  kaupm. 
Borgarnesi^). 

Arni  Þorsteinsson,    bóndi,    Brenni- 

stöðum. 
Bjarni  Bjarnason,  bóndi,  Skáney. 
Björn  Lárusson,  bóndi,  Heggstöðum. 
Björn  Olafsson,  steinsmiður,  Kaðal- 

stöðum. 
Björn  Þórðarson,  sýslum.,    Borgar- 

nesi. 
Brynjólfur  Bjarnason,  búfræðingur, 

Deildartungu. 
Bændaskólinn  á  Hvanneyri. 
Davið  Þorsteinsson,  Arnbjargarlæk. 
Einar  Sigurðsson,  Stóra-Fjalli. 
Fjeldsted,  Sigurður,  bóndi,  Ferjukoti. 
Geir  Pétursson,  Geirshlið. 
Grönfeldt,  H.  skólastj.,  Hvitárvöllum 
Guðm.  Arníison,  bóndi,  Alftártungu. 
Guðm.  Danielsson,    bóndi,    Svigna- 

skarði. 
Hjörtur  Snorrason,  búfræð.,  Arnar- 

holti. 


*)     Skilagrein  komin  fyrir  1914. 


Skýrslur  og  reikningar. 


XI 


Jóhannes  Jónsson,  gagnfræð.,  Efra- 

nesi. 
Jóhann  Magnússon,  bóndi,  Hamri. 
Jón  Björn«son,    kaupm.  Borgarnesi. 
Jósef  Björnsson,  Svaríhóli. 
Kristján  Fr.  Björnsson,  bóudi,  Stein- 

am. 
Kristján  Sigurðsson,  Bakkakoti. 
Lestrarfélag  Alftaneshrepps. 
Lestrarfélag  Borgarness. 
Lestrarfélag  Hraunhrepps. 
Magnús  Einarsson,  Munaðarnesi. 
JÆagnús  Jónsson,    kennari,  Borgar- 

nesi. 
•Ólafur  Graðnason,  Signýjarstöðum. 
Páll  Jónsson,  búfræð  ,  Hvanneyri. 
Páll  Zóphóniasson,  kenn.,  Hvanneyri 
Runólfur   Runólfsson,  bóndi,  Norð- 

tungu. 
:Sig.  Þórðarson,  sýslum.,  Arnarholti. 
SigurðurÞórólfsson,  skólastj.,  Hvit- 

árbakka. 
:Stefán  Jónsson,  prestur,  Staðarhrauni 
'Tómas  Jónasson,  Sólheimatungu. 
lUngmennafél.  „Dagrenning",  Lunda- 

reykjadal. 
Þorgeir  Bjarnason,  búfræð.,  Hvann- 
eyri. 


Snæfeilsness-  og  Dalasýslur. 

jBenedikt  Magnússon,  kaupfélagsstj., 

Tjaldanesi  '13. 
jBergmann,    Daniel,    verzlunarstjóri> 

Saadi  '15. 
iKristján  Kristjánssou,  kennari,  Rauð- 

kollsstöðum  '13. 
iiárus  Halldórsson,  prestur,  Breiöa- 

bólsstað  '12. 
Lestrarfél.  Sandara  '15. 


I   Magnús  Guðlaugsson,  læknir,  Bjarna- 
stöðum  '12. 


Stykkishólms-umboð. 

(Umboðsm.  fíjálmar  Sigurðsson 

kaupmaður)*). 

Agúst  Þórarinsson,  bókh.,  Stykkis- 

hólmi. 
Asmundur  Sigurðsson,  bóndi  á  Grund 

i  Eyrarsveit. 
Blöndal,  Magnús,  kennari,  Stykkis- 

hólmi. 
Bókasafn     Vesturamtsins,     Stykkis- 

hólmi. 
Einar  Vigfússon,  Stykkishólmi. 
Elías  Kristjánsson,  Arnartungu. 
Grestur  Þórðarson,  Höfða. 
Gísli  Sigurðsson,  Langadal. 
Helgi  Guðmundsson,   Skógarnesi. 
Hjálmar     Sigurðsson,      kaupmaður, 

Stykkishólmi. 
Ingólfur     Jónsson,     verzlunarstjóri, 

Stykkishólmi. 
Jón  Sigurðssou,  Hofgörðum. 
Lestrarfélag    Hvammssveitar. 
Richter,  Reinh.,    verzl.m.,    Stykkis- 

hólmi. 
Sigurður      Gunnarsson,     prófastar, 

Stykkishólmi. 
Sæm.  Halldórsson,  kaupm.,  Stykkis- 

hólmi. 


B  ú  ð  a  r  d  a  1  s  -  u  m  b  0  ð  . 

(Umboðsm.  Bogi  Sigurðsson, 
kaupmaður)^). 

Björn  Bjarnason,  sýslum.,  Sauðafelli. 
Bogi    Sigurðsson,    kaupm.,    Búðar- 

dal. 
Jóhannes  L.  L.  Jóhannesson,  prest- 

ur,  Kvennabrekku. 


*)     Skilagrein  komin  fyrir  1914. 


XII 


Skýrslur  og  reikningar. 


Magnús  Vigfússon,  verzlunarmaður,   I   Guðm.  Guðjónsson,    sjómaður,  Bol-^ 


Búðardal. 
Páll  Ólafsson,  kaupm.,  Búðardal. 
Sigurður  Sigurðsson,  læknir,  Búðar- 

dal. 


Barðastrandarsýsla. 

Bjarni  Símonarson,  prófastur,  Brjáns- 

læk  '14. 
Bókasafn  Flateyjar  á  Breiðafirði  '14. 
B)kasafnVestur-Barðastrandarsýslu 

'12. 
Jón  Einarsson,    trésmiður,  Kletti  i 

Geiradal  '13. 
J  jnJóliannsson,Mýrartungu  íKeyk- 

hólasveit  '14. 
Jón  Kristófersson,  kennari,  Brekku- 

velli  á  Barðaströnd  '14. 
Jón  Olafsson,  Króksfjarðarnesi  '14. 
Kristján  Kristófersson,  Haga  '14. 
Lestrarfélag  Bilddælinga  '14. 
Lestrarfélag  Breiðuvikursóknar  '12. 
Lestraríélag  Greiradalshrepps  '14. 
Lestrarfélag  Kauðsendinga  '13. 
Lestrarfélag  Tálknafjarðar  '14. 
Magnús  Sæbjörnsson,  læknir,  Flat- 
^  ey  '13. 

Olafur  Magnússon,  Kaldabakka.  '13. 
Steinþór  Oddsson,  Miðhúsum  '14. 
Svafa  Þorleifsdóttir,  Bi.y<udal  '14. 
Þorbjörn  Þórðarson,  læknir,  Bildu- 

dal  '14. 
Þorvaldur  Jakobsson,  prestur,  Sauð- 

lauksdal  '13. 


Isafjarðarsýsiu. 

Bókasafn     Hólshrepps,      Bolunga- 
vik. 


ungavik. 
flalldór   Stefánsson,   læknir,    Fiat- 

eyri  '15. 
Hjálmar    Jónsson,    bóndi,    Höfða  i: 

Grunnavikurhreppi  '13. 
Jón  Hallgrímsson,  kaupmaður,  Flat- 

eyri  '14. 
Lestrarfélag   Dalmanna,    Önundar- 

firöi  '15. 
Lestrarfélag  Flateyrar  '15. 
Sveinn    Halldórsson,    kennari,  Bol- 

ungavik. 


D  ýrafjarðar-umboð. 

(Umboðsm.  Jóh.  Proppé,  kaupmað- 
ur  á  Þingeyri^). 

Andrés  Kristjánsson,  Meðaldal. 
Björn  Guðmundsson,  kennari,Næfra* 

nesi. 
Blaðafélagið    „Dagvarður",  Keldu- 

dal. 
Böðvar  Bjarnason,   prestur,  Kafns- 

eyri. 
Guðbrandur     Guðmundsson,    Þing- 

eyri. 
Guðm.  A.  Guðmundsson,  skipstjóri,. 

Alviðru. 
Guðmundur  Jónsson,  Granda. 
Guðni   Bjarnason,    verzlunarmaðar,- 

Þingeyri. 
Guðrún     Benjaminsdóttir,     kenslu- 

kona,  Þingeyri. 
Gunnlaugur    Þorsteinsson,    læknir,^. 

Þingeyri. 
Kristinn  Guðlaugsson,  báfræðingurp 

Núpi. 
LestrarfélagÞingeyrarhreppSjÞing- 

eyri. 
Ólafur       Hjartarson,      járnsmiðurr 

Þingeyri. 


*)     Skilagrein  komin  fyrir  1914. 


Skýrslur  og  reikningar. 


XIII 


"Ólafur    Ólafsson,   kennari,   Hauka- 

dal. 
Proppé,  Ólafur,  kaupm.,  Þingeyri. 
^ighvatur  Grímsson,  Borgfirðingur, 

Höfða. 
Sigtryggur     G-uðlaugsson,    prestur, 

Núpi. 
Sóphónias  Jónsson,  gagnfræðingur, 

Læk. 
Torfi  Hermannsson,  trésmiður,Þing- 

eyri. 


ísafjarðar-umboð. 

{Umboðsm.    Guðmundur   Bergsson, 
bóksali,  ísafirði)'). 

Arngrimur    Fr.    Bjarnason,    prent- 

ari,  ísafirði. 
Arni  E.  Árnason,   verzlunarmaður, 

Bolungavik 
Asgeir    Gruðmundsson,    hreppstjóri, 

Arngerðareyri. 
Asgeir  Guðmundsson,  Æðey. 
Bárður   Guðmundsson,   bókbindari, 

ísafirði. 
Benedikt      Bjarnason,      húsmaður, 

Hafrafelli. 
Bergur  Rósinkranzson,  kaupmaður, 

Elateyri. 
Björn     Guðmundsson,     kaupmaður, 

ísafirði. 
Engilbert  Kolbeinsson,  bóndi,  Lóns- 

eyri. 
Einnbjörn  Hermannsson,  verzlunar- 

maður,  ísafirði. 
Friðbert  Friðbertsson,  kennari,  Suð- 

ureyri  i  Súgandafirði. 
Friðbert  Guðmundsson,  Suðureyri. 
Friðrik   Hjartarson,    kennari,  Suð- 

ureyri. 
G-rimur  Jónsson,    cand.  theol.,  ísa- 

firði. 


Guðmundur  Bergsson,  bóksali,  ísa- 

firði. 
Guðmundur     Hannesson,     konsúU, 

málaflutningsm.,  ísafirði. 
Guðmundur  H.  Finnbjörnsson,bóndi, 

Sæbóli  i  Aðalvik. 
Guðmundur  Sveinsson,  kaupmaður. 

Hnífsdal. 
Hálfdan      Örnólfsson,     hreppstjóri, 

Hóli  i  Bolungavik. 
Halldór  Bjarnason,  verzlunarmaður, 

ísafirði. 
Halldór       Jónsson,       búfræðingur 

Rauðamýri. 
Halldór     Ólafsson,    lögreglumaður, 

Isafirði. 
Halldór  Pálsson,  útvegsbóndi  Hnifs- 

dal. 
Hannes    Halldórsson,    verzlunarm., 

ísafirði. 
Helgi  Ketilsson,  sjómaður,  ísafirði. 
Helgi    Sveinsson,   bankastjóri,  Isa- 

firði. 
Ingólfur  Arnason,  verzlunarmaður, 

Bolangavik. 
Jens  Nielsson,  kennari,  Bolungavík. 
Jóakim  Pálsson,  útvegsbóndi,  Hnifs- 

dal. 
Jóhann    Þorsteinsson,    kaupmaður, 

ísafirði. 
Jóhanna    Eiriksdóttir,     Kleifum    i 

Seyðisfirði. 
Jónas  Halldórsson,  Búð,  Hnífsdal. 
Jónas    Þorvaldsson,   óðalsbóndi  og 

oddviti,  Hnifsdal. 
Jón  Grimsson,  bókhaldari,  ísafirði. 
Jón    Kristjánsson,    bókbindari,  Að- 

alvik. 
Jón  Sn.  Arnason,  kaupmaður,  ísa- 

firði. 
Július  Hjaltason,  Bolungavik. 
Karl     Olgeirsson,     verzlunarstjóri, 

ísafirði. 


*)    Skilagrein  komin  fyrir  1914. 


XIV 


Skýrslur  og  reikningar. 


Kolbeinn    Jakobsson,     hreppstjóri, 

TJnaðsdal. 
Kristján    A.   Kristjánsson,  verzlun- 

arstjóri,  Suðureyri  i  Súgandafirði. 
Lestrarfélag  Bjarndæla  og  Fjarðar- 

manna.  Önundarfirði. 
Lestrarfélag    Hnífsdælinga,    Hnifs- 

dal. 
Lestrarfélag  ísfirðinga,  ísafirði. 
Lestrarfélag  Seyðfirðinga. 
Lestrarfélag  Sléttuhrepps. 
Magnús     Bárðarson,    útvegsbóndi, 

Bolungavik. 
Magnús  Kristjánsson,  búfræðingur, 

Múla  i  Laugardalshr. 
Magnús    Torfason,    sýslumaður    og 

bæjarfógeti,  Isafirði. 
Oddur    Guðmundsson,    póstafgr.m., 

Bolungavik. 
Olafur    Arnason,     verzlunarmaður, 

Bolungavik. 
Olafur  Jónsson,  ísafirði. 
Páll  Pálsson,   útvegsbóndi,  Heima- 

bæ,  Hnifsdal. 
Páll  Þórarinsson,  sjómaður,  Hnifs- 

dal. 
Pétur    Oddsson,    kaupm.,    Tröð    i 

Bolungavik. 
Sigurbjörn  Armannsson. 
Sigfús   Danielsson.    verzlunarstjóri, 

ísafirði. 
Sigurður  Kristjánsson,  kennari,  ísa- 

firði. 
Sigurður    Pálsson,    verzlunárstjóri, 

Hesteyri. 
Sig.  Sigurðsson;  kennari. 
Sig.  Sigurðsson,  stud.  jur. 
Sigurður  Þorvaldsson,  kennari,  ísa- 

firði. 
Stefán  Sigurðsson,  verzlm. 
Stephensen,   Páll,   prestur,  Holti  i 

Önundarfirði. 


Teitur  Jónsson,  lyfsveinn,  ísafirði. 
Thordarson,   Finnur,   konsúll,    ísa' 

firði. 
Thorsteinsson,      Davið      Scheving,- 

læknir,  ísafirði. 
Valdemar  Valdemarsson,  verzlunar- 

maður,  Hnifsdal. 
Þorvaldur     Jónsson,     læknir     og 

bankastj.,  ísafirði. 
Þorvaldur   Jónsson,  prófastur,  ísa* 

firði. 
Þorvaiður     Brynjólfsson,    prestury 

Stað  i  Súgandafiröi. 


Vigur-umboð. 

(Umboðsm.      Sigurður    Stefánsson^ 
prestur,  Vigur)^). 

Finnbogi  Pétursson,  Hvitanesi. 
Jóu  Guðmundsson,   kaupm.,  Eyrar- 

dal. 
Sigurður  Stefánsson,  prestur,  Vigar, 


Strandasýsla. 

Björn  Magnússon,  Borðeyri  '13. 
Guðjón     Guðlaugsson,     alþingism.y 

Hólmavik  '12. 
Guðmundur   G.    Bárðarson,   bóndiy 

Kjörseyri  '14. 
Halldór  Kr.  Júlíusson,  sýslumaður, 

Borðeyri  '13. 
Lestrarfélag  Árneshrepps  '14. 
Lestrarfélag  Kirkjubólshrepps  '12, 
Lestrarfélag  KoUafjarðar  '13. 
Lestrarfélag  Selstrandar  '14. 
Þorsteinn    Brynjólfsson,      búfræð., 

Broddanesi  '12. 


^)    Skilagrein  komin  fyrir  1914. 


Skýrslur  og  reikningar. 


XV 


Húnavatnssýsla. 

Erlendur     Hallgrimsson,     búfrœð., 

Tungunesi  '12. 
Guðm.  Arason,  búfræð.,  Illugastöð- 

um  '14. 
Jón  Jónsson,  bóndi,  Stóradal  '14. 
Kristján    H.    Sigurðsson,    kennari, 

Brúsastöðum  '12. 
Theodor    Arnbjarnarson,     búfræð., 

Stóra-Ósi  '14. 
Þorvaldur     Kristmasson,     búfræð., 

Bálkastöðum  14. 

flvammstanga-umboð. 
(Umboðsm.    Axel   V.    Wilhelmsson 

verlzunarstj.  á  Hvaiömstanga)^). 
Asgeir      Magnússon,       skólastjóri, 

Hvammstanga. 
Axel  V.  Wilhelmsson,  verzlunarstj., 

Hvammstanga. 
Blöndal,  Björn  P.,  verzlunarmaður, 

Hvammstanga. 
Bókasafn       Vestur-Húnvetninga, 

Hvammstanga. 
Briem,  Jóh.  Kr.,  prestur  á  Melstað. 
Guðm.  Sigfússon,  Króksstöðum. 
Gunnar     Kristófersson,      hreppstj., 

Valdarási. 
Halldór  Magnússon,  bóndi,  Vatnshól. 
Jón  D.  Guðmundsson,  Barði. 
Jón  Eiríksson,  bóndi,  Sveðjustöðum. 
Stefán  Björnsson,  bóndi,  Sporði. 
Stefán  Dioraedesson,  Anastöðum. 
Valdemar      Baldvinsson,     búfræð., 

Helguhvammi. 
Þorbjörn  Teitsson,  Víðidalstungu. 

Blönduóss-umboð. 
(Umboðsm.    Eriðfinnur    Jónsson, 
trésmiður,  Biönduósi)^). 
Ari  Jónsson,  sýsiumaður. 

*)    Skilagrein  komin  fyrir  1914. 


Bjarni  Jónasson,  barnak.,  Litladal. 
Bjarni  Pálsson,  prestur,  Steinnesi. 
Daði  Daviðsson,  Gilá. 
Friðfinnur  Jónsson,  trésm.,  Blöndu- 

ósi. 
Guðni  Jónsson,   bókbindari,    Gunn- 

friðarstöðum. 
Hafsteinn  Pétarsson,  bóndi,   Gunn- 

steinsstöðum. 
Jónas  Illugason,  bóndi,  Bröttuhlið. 
Jón  Jónsson,  héraðsl.,  Blönduósi. 
Jón    Pálsson,     prestur,     Höskulds- 

stöðum. 
Lárus  Olafsson,  trésm.,  Blönduósi. 
Lestrarfélag  Ashrepps. 
Lestrarfélag  Auðkúlusóknar. 
Lestrarfélag  Langdælinga. 
Lestrarfélag  Torfalækjarhrepps. 
Lestrarfélag  Þverárhrepps. 
Magnns  Björnsson,  Syðra-Hóli. 
Magnús    Jónsson,     bóndi,     Sveins- 

stöðum. 
Páll  Sigurðsson,  búfr.,  Brúsastöðum. 
Sigurgeir    Björnsson,    búfr.,    Orra- 

stöðum. 
Skúli  Jónsson,  sölustj.,  Blönduósi. 
Sveinn  Bjarnason,  Blönduósi. 
Sýslnbókasafn     Austnr-Húnavatns- 

sýslu. 
Sæmundsen,    Edwald,    verzlunarm., 

Blönduósi. 
Þórarinn    Jónsson,    alþm.,    Hjalta- 

bakka. 
Þorstéinn    Bjarnason,     kaupmaðnr 

Blönduósi. 


Skagafjarðarsýsla. 

Einar  Jónsson,    hreppstjóri,    Brim- 

nesi  '13. 
Guðm.  Daviðsson,  Hrannum  '15. 


^XVI 


Skýrslur  og  reiknÍDgar, 


Hartmann  Ásgrímsson,  kaupmaður, 

Kolbeinsárósi  14. 
.  Jóhannes  Sigurbjarnarson,  Sléttu'15. 
Jóhann  Sigurðsson,  Borgargerði'  14. 
Jón     Árnason,     gagöfræð.,     Stóra- 

Vatnsskarði  15. 
Jón  KögnvaMsson,  Eéttarholti  '14. 

Sauðárkróks-umboð. 

(Umboðsm.  Margeir  Jónsson,  kenn- 

ari,  Ögmundarstöðum)^). 
Axel  Kristjánsson,  verzlunarmaður, 

Sauðárkróki. 
Björn  L.  Jónsson,  bóndi,  Stóru-Seilu. 
Bókasafn  Skagafjarðar. 
Briem,     Kristinn    P.,     kaupmaður, 

Sauðárkróki. 
Briem,  Ólafur,  alþm.,Alfgeirsvöllum. 
Eirikur  Kristjánsson,  Sauðárkróki. 
Hálfdán     Guðjónsson,       prestur     á 

Sauðárkróki. 
.Jóhanues  Örn  Jónsson,  Arnesi. 
Jón  Sigurðsson,  Reynistað. 
Jónas  Kristjánsson,  læknir,  Sauðár- 

króki. 
Lestrarfélag  Miklabæjarsóknar. 
Magnús  Sigmundsson,  Yindheimum. 
Margeir  Jónsson,  kennari,  Ögmund- 

arstöðum. 
Pétur  Jónsson,  búfr.,  Eghildarholti. 
Sigurður  Jósafatsson,  Krossanesi. 
Tobias  Magnússon,  Geldingaholti. 


Hóla-umboð. 

(Umboðsm.  Sigurður  Sigurðsson, 
skólastjóri,  Hólum)^). 

Arni  Guðmundsson,  Efra-AsijHjalta- 
dal. 


Bændaskólinn  á  Hólum. 
Einar  Jósefsson,  Vativsleysu. 
Jón  Sigtryggsson,  Eramnesi. 
Lestrarfélag  Hofshrepps. 
Lestrarfélag  Hólahrepps. 
Ólafur  Jónsson,  Litlahóli. 
Sigurður  Sigurðsson,  kenn.,  Hólum. 


Eyjafjarðarsýsla. 

Siglufjarðar-umboð. 

(Umboðsmaður  Helgi  Hafliðason, 
Siglafirði)'). 

Ásgeir  Blöndal  Bjarnason. 
Bjarni  Þorsteinsson,  prestur. 
Guðmundur  Bjarnason,  Bakka. 
Hafliði  Guðmundsson,  hreppstj. 
Hallgrimsson,  Guðm.  T.,  læknir. 
Hallgrimur  Tómasson,  kaupm. 
Helgi  Guðmundsson,  læknir. 
Matthias  Hallgrimsson,  kaupm. 
Páll  Halldórsson,  verzlunarstj. 
Sigurður  H.  Sigurðsson,  kaapm. 
Vilhelm  Jónsson,  verzlunarm. 
Þormóður  Eyjólfsson,  bókhaldari. 


Eyjafjarðar-umboð. 

(Umboðsm.   Kristján  Guðmundsson, 
bóksali,  Oddeyri)^). 

Árni  Jóhannsson,  prestur,  Grenivik. 
Ásmundur  Gislason,  próf.,  Hálsi. 
Bjarni  Jónsson,  útbússtj.,  Akureyri. 
Björn  Árnason,  bóndi,  Pálsgerði. 
Björn  Jóhannss.,  Syðra-Laugalandi. 
Bókasafn  Gagnfræðaskól,  Akureyri. 
Bókasafn  Norðuramtsins,  Akureyri. 


^)    Skilagrein  komin  fyrir  1914. 

*)     Eélagatal  óáreiðanlegt ;  vantar  skrá  frá  umboðsmanni. 


Skýrslur  og  reikningar. 


XVII 


Briem,  Þorsteinn,  pre8tur,Hrafnagili. 
Einar    Guttormsson,    prentari,    Ósi 

við  Eyjafjörð. 
Eydal,  Ingimar,  kennari,  Akureyri. 
Finnur  Sigmundsson,  Ytra-Hóli. 
Framfarafélag  Grýtubakkahrepps. 
Friðbjörn  Steinsson,    dbrm.,   Akur- 

eyri. 
Friðjón  .Jensson,  læknir,  Akureyri. 
Gestur  Jóhannesson,  Akureyri. 
Gísli  Bjarnason,  gagnfr.,  Skógum. 
Gisli  Jónsson,  hreppstj.,  Hofi. 
Gísli  R.  Magnússon,  Akureyri. 
Grímur  Grimsson,  kenn.,  Olafsfirði. 
-Guðmundur    Benediktsson,    Asláks- 

stöðum. 
Guðm.    Guðmundsson,    hreppstjóri, 

Þúfnavöllum. 
Guðm.  Stefánss.,  Hafralæk,  Aðaldal. 
Hallgrimur    Davíðsson,    verzlanar- 

stjóri,  Akureyri 
Hallgrimur  Kristinsson,  kaupfélags- 

stjóri,  Akureyri. 
Hallgrimur   Pétursson,    bókbindari, 

Akureyri. 

Hannes  Kristjánsson,  gagnfræðing- 

ur,  Víðigerði. 
Haraldur  Leósson,  kennari,  Holtseli. 
Havsteen,  Jakob,   konsúll,   etazráð, 

Oddeyri. 
Helgi  Arnason,  prestur,   Olafsfirði. 
Hólmgeir   Þorsteinsson,    verzlunar- 

maður,  Grund. 
Hólm,  Magnús  A.,  Saurbæ. 
Ingibjörg  Jóhannesdóttir,  Arnesi. 
Ingimar  Hallgrimsson,  bóndi,  Litla- 

Hóli. 
Ingólfur   Bjarnason,    bóndi,   Fjósa- 

tungu. 
Jón  Jóhannsson,  Skarði,  Dalsmynni. 
Jón  Jónsson,  Skjaldastöðum. 
Jón  Rögnvaldsson,  FífiJgerði. 
Jón  Stefánsson,  ritstj.,.  Akureyri, 


Jónas  Jónasson,  præp.hon.,Akureyri. 
Karl  Nikulásson,  verzLstj.,  Akureyri. 
Kristján  Benediktsson,  Möðruvöllum. 
Kristján      Guðmundsson,      bóksali, 

Oddeyri. 
Laxdal,  Eggert,  kaupm.,  Akureyri. 
Lestrarfélag  Árskógsstrandar. 
Lestrarfélag  flriseyinga. 
Lestrarfélag  Kaupangssóknar. 
Lestrarfélag     Svalbarðsstrandar, 

Svalbarði. 
Lestrarfélag  Öxndæla. 
Lindal,  Björn,  cand.jur.,  Akureyri. 
Líndal,  Jakob,  búfr.,  Akureyri. 
Loftur  Baldvinsson,  Böggvisstöðum. 
Ólafur  Th.  Ólafsson,  gagnfræðing- 

ur,  Dagverðartungu. 
Páll  Einarsson,  bæjarfógeti. 
Ragnar  Olafsson,  kaupm.,  Oddeyri. 
Rist,  L.  J.,  kennari,  Akureyri. 
Sigtryggur      Jónatansson,      bóndi, 

Tungu. 
Sigurðnr    Einarsson,      dýralæknir, 

Akureyri. 
Sigurður     Sigurðsson,     bókbindari 

Akureyri. 
Sigþór    Jóhannsson,    bóndi,    Litla- 

Gerði. 
Skúli    Kristjánsson,      búfræðingur, 

Sigriðarstöðum. 
Stefán  Jónsson,  bóndi,  Munkaþverá. 
Stefán     Kristjánsson,     skógræktar- 

stjóri,  Vöglum. 
Stefán  Stefánsson,  skólastj.,    Akur- 

eyri. 
Steffensen,  Valdemar,  lækair,    Ak- 

ureyri. 
Steingrimur    Matthiasson,     læknir, 

Akureyri. 
Sveinbjörn    Jónsson,    Þóroddsstöð- 

um,  Olafefirði. 
Sveinn  Þórðarson,  verzlunarmaður, 

Höfða. 


XVIII 


Skýrslur  og  reikningar. 


Ungmennafélagið       „Dagsbrún", 

Höfðahverfi. 
Vilhjálnmr    Jóhannsson;     kennari, 

Espihóli. 
Þór  Vilhjálmsson,    búfr.,   Bakka   i 

Svarfaðardal. 
Pórðar  Jónatansson,  Öngulsstöðum. 
Þórður  Kolbeinsson.  Akureyri. 
Þorkell  Þorkelsson,  kennari,  Akur- 

eyri. 
Þorsteinn   Grímsson,   gagnfræðing- 

ingur,  Krossanesi. 
Þorsteinn     Stefánsson,     Hlöðum 

Hörgárdal. 


Þíngeyjarsýsla. 

Gluðmundur   Vilhjálmsson,    bóksali, 

Syðra-Lóni  '14. 
Snæbjörn   Arnljótsson,  kaupmaður, 

Þórshöfn. 
Steinn    Emilsson,    verzlunarmaðar, 

Þórshöfn  '15. 
Þorsteinn      Arnljótsson,      kaupm., 

Þórshöfn  '15. 


Húsavikur-umboð. 

(Umboðsm.  Stefán  Gruðjohnsen, 
verzlunarstjóri)^). 

Aðalgeir  Daviðssou,    bóndi,    Stóru- 

Laugum. 
Aðalsteinn    Kristjánsson,    kaupm., 

Húsavik. 
Arni  Jakobsson,  bóndi,  Hólum. 
Arni  Jónsson,  bóndi,  Þverá. 
Benedikt  Bjarnason,  kenn.,  Húsavik. 
Benedikt  Guðnason,  Grænavatni. 
Benedikt     Jónsson,      sýsluskrifari, 

Húsavik. 


Björn  Gruðmundsson,bóndi,  Grjótnesi' 
Björn  Þórarinsson,  bóndi,  Vikinga- 

vatni. 
Egill  Sigurjónsson,  bóndi,  Laxamýri. 
Friðrika  Jónsdóttir  frá  Hriflu. 
Guðjohnsen,    Stefán,     verzlunarstj., 

Húsavik. 
Guðmundur     Jóhannesson,      bóndi, 

Fagranesi. 
Haukur  Ingjaldsson,  Garðshorni. 
Hólmgeir      Þorsteinsson,       bóndi^ 

Vallakoti. 
Indriði    Þorkelsson,    bóndi,     Ytra- 

Fjalli. 
Jakob  Hálfanarson,  dbrm.,  Húsavik. 
Jóhannes    Þorkelsson,    hreppstjóri,, 

Syðra-Pjalli, 
Jón  Benediktsson,  Garði. 
Jón  Björnsson,  Skógum,   Axarfirðí, 
Jón  Jónasson,  Hósavik. 
Jón  Jónsson  Gauti,  bóndi,    Héðins- 

höfða. 
Jón  Sigurðsson,  gagnfr.,  Yzta-Felli. 
Jónas  Helgason,  Grænavatni. 
Jónas  Jónsson,  verzlunarstj.,  Flatey. 
Konráð  Vilhjálmsson,  bóndi,  Hafra- 

læk. 
Lestrarfélag  Sléttunga. 
Lestrarfélag  Svalbarðshr.,  Þistilf. 
Matth.  Eggertsson,  prestur,  Grimsey. 
Páll  Kristjánsson,  kaupm.,  Húsavík. 
Pétur  Jónsson,  alþm.,  Gautlöndum. 
Sigfús  Hallgrimsson,  bóndi,  Vogum 

við  Mývatn. 
Sigtryggur  Helgason,  bóndi,    Hall- 

bjarnarstöðum. 
Sig.  Sigfússon,  sölustj.,  Húsavík. 
Sigurður    Sigurðsson,     hreppstjóri, 

Halldórsstöðum. 
Sigmundur      Sigurðsson,       læknir,. 

Breiðumýri. 
Snorri  Jónsson,  hreppstj.,  Þverá- 
Stefán  Pétursson,  Húsavik. 


*)    Skilagrein  ókomin  fyrir  1914. 


Skýrslur  og  reikningar. 


XIX 


Steingrimur    Jónsson,    sýslumaður, 

Húsavik. 
Sýslubókasafn  Suður-Þingeyinga. 
Thoroddsen,  Guðm.,  Iæknir,HÚ8avik. 
Valdemar  Yal  vesson,  kenn.,  Húsavik. 
Þorbergur    Þórarinsson,    hreppstj., 

Sandhólum. 
Þórarinn  Jónsson,  bóndi,  Halldórs- 

stöðum. 
Þórólfur  Sigurðsson,   gagnfræðing- 

ur,  Baldursheimi, 
Örn      Sigtryggsson,      búfræðingur, 

Hallbjarnarstöðum. 


Norður-Múlasýsla. 

Björn  01.  Grislason,  bókari,  Borgar- 

firði  '14. 
Gunnlaugur    A.    Jónsson,    verzlun- 

arm.,  Höfn,  Bakkafirði  '14. 
Halldór     Stefánsson,     Hamborg    i 

Fljótsdal. 
Jón  Sigfússon,  búfræðingur,  Svina- 

felli,  Hjaltastaðaþinghá  '14. 
Kristján  Jónsson,  Hrjót  '14. 
Lestrarfélag  Mjótsdalshrepps. 
Lestrarfélag  Hjaltastaðahrepps. 
Sigurður  Þorsteinsson,   Sturluflöt  i 

Fljótsdal  '14. 
Stefán  Benediktsson,    Merki  á  Jök- 

uldal,  '14. 
Þorsteinn     M.    Jónsson,      kennari, 

Borgarfirði  '14. 


Yopnafjarðar-umboð. 

(Umboðsm.  Þór.  B.  Stefánsson 
verzlunarstjóri)^). 

Árni  Jónatansson,  Búastöðum. 
Björn  Jónasson,  bóndi,   Hámundar- 
stöðum. 


Einar  Jónsson,  prófastur,  Hofi. 

Ingólfur  Gislason,  Fossi. 

Ingólfur  Gislason,    læknir,    Vopna- 

firði. 
Jón  Halld<5rsson,  præp.  hon.,  Sauða- 

nesi. 
Jón   Sigurj-^nsson,    verzlunarmaður, 

Vopnafirði. 
Ólafur  Metúsalemsson,  Bustarfelli. 
Páll  Einarsson,  bókari,  Vopnafirði. 
Stefán  Friðriksson,  Ey  vindarstöðum. 
Viglundur  Helgason,  bóndi,  Hauks- 

stöðum. 
Þór.  B.  Stefánsson,  verzlunarstjóri, 

Vopnafirði. 


Rangár-umboð. 

(Umboðsm.  Björn  Hallsson,  alþm.)*). 

Björn  Hallsson,  alþm.,  Kangá. 
Gisli  Helgason,  bóndi,  Skógargerði^ 
Guðmundur  Ólason,  búfr.,  Höfða  á 

Völlum. 
Gunnar  Sigurðsson,  Hleinagarði. 
Sigurður  Antóniusson,  búfræðingur, 

Sleðbrjót. 
Sveinn  Bjarnason,  bóndi,  HeykoUs- 

stöðum. 


Seyðisfjarðar-umboð. 

(Umboðsmaður  Lárus  Tómasson^ 
bóksali,  Seyðisfirði)*). 

Benedikt    Jónasson,     verzlunarstj.^ 

Seyðisfirði. 
Björn  Þorláksson,  prestur,  Dverga-^ 

steini. 
Guðmundur  Guðmundsson,  bókhald- 

ari,  Seyðisfirði. 
Gaðmundur    V.    Kristjánsson,    úr- 

smiður,  Seyðisfirði. 


*)  Skilagrein  komin  fyrir  1914. 


XX 


Skýrslur  og  re'kningar. 


Hermann  Þorsteinsson,    skósmiður, 

Seyðisfirði. 
Jón  Jónsson,  bjndi,  Firði. 
Karl    Finnbogason,    skólastjóri    og 

alþm.,  Seyðisfirði. 
Kristján  Kristjánsson,  læknir,  Seyð- 

isfirði. 
Lestrarfélag  Borgarfjarð>»rlirepps. 
Lestrarfélagið  „Dagsbrún",  Seyðis- 

firði. 
Lestrarfélag  Seyðisfjarðarhrepps. 
Sigurður  Jónsson,  kaupm.,    Seyðis- 

firði. 
Sigurjón  Jóhannsson,  kaupm.,  Seyð- 

isfirði. 
Stefán  Th.  Jónsson,  konsúll,  Seyð- 

isfirði. 
Þórarinn     Gruðmundsson,      kaupm., 

Seyðisfirði. 


Suður-Múlasýsla. 

Benedikt  Sveinsson,  bóksali,   Borg- 

areyri  við  Mjóafjörð  '13. 
Blöndal,  Benedikt,  búfr.,  Eiðum  '14. 
Búnaðarskólinn  á  Eiðum  '14. 
Eiriknr  Sigurðsson,  kennari,  Hjart- 

arstöðum  'J5. 
Outtormur  Vigfússon,    prœp.    hon., 

Stöð  i  Stöðvarfirði  '14. 
Hákon    Finnsson,    bóndi,    Arnalds- 

stöðum  '12. 
Jón  Sigurðsson,  búfr.,  Hjartarstöð- 

um  '13. 
Klemensina    Klemensdóttir,     Norð- 

firði  '14. 
Lestrarfélag  Stöðfirðinga  '14. 
Magnús  Biöndal    Jónsson,    prestur, 

Vallanesi  '14. 
Magnús    Stefánsson,     búfræðingur, 

Eiðum  '13. 
Olafur  B.  Jónsson,  Kolstaðagerði'15. 
Olafur  Ó.Láru8son,læknir,Eiðum  '14. 

*)  Skilagrein  komin  fyrir  1914. 


Norðfjarðar-umboð. 

(Umboðsm.    Þorbergur    Guðmunds- 
son,  búfræðingur)^). 

Bergur  Eiriksson,    trésmiður,    Nesi 

i  Norðfirði. 
Björn  Björnsson,  verzlunarm  ,  Norð- 

firði. 
Eiríkur  Runólfsson,   kaupm.,    Nesi, 

Norðfirði. 
Hjálmar  Olafsson,   verzlunarmaður, 

Nesi,  Norðfirði. 
logvar  Pálsson,  útvegsb.,  Norðfirði. 
Jónas     Andrésson,      kaupfélagsstj , 

Nesi  i  Norðfirði. 
Jón  Jónsson,  Ormsstöðum. 
Lúðvik  Sigurðsson,  Nesi. 
Sigurjón  Magnússon,    Nesi  i  Norð- 

firði. 
Sveinn  Arnason,  trésm.,  Nesi. 
Valdemar  Sigurðsson,  kennari,  Nesi 

i  Norðfirði. 
Vigfús  Sigurðsson,    trésm.,    Nesi    i 

Norðfirði. 
Zoe^a,   Tómas  J.,    verzlunarmaður, 

Nesi  i  Norðfirði. 
Þorbergur    Guðmundsson,     búfræð- 

ingur,  Nesi  i  Norðfirði. 


Eskifjarðar-umboð. 

(Umboðsmaður    Stefán    Stefánsson, 
bóksali  á  Eskifirði)^). 

Arnesen,  J.  C.  F.,  konsúll,  Eskifirði. 
Árni  Jónsson,  prestar,  Hólmum. 
Björn    R.   Stefánsson,    verzlunarstj. 

á  Reyðarfirði. 
Eiður  Albertsson,  kenn.,    Eskifirði. 
Einar  Hálfdanarson,  Hafranesi. 
Ferd.  Magnússon,  Reyðarfirði. 
Friðrik  Steinsson,  Eskifirði. 
Guðm.  Asbjarnarson,  Eskifirði. 


Skýrslur  og  reikningar. 


XXI 


Jón  Björnsson,  Seljateigi,    Reyðar- 

firði. 
Jón  ValdemarssoTi,    gagnfræðingar, 

Seljateigi. 
Sigurður  Hjörleifsson,  læknir,  Eski- 

firði. 
Sigurður  Vigfússon,  kenn.,  Eskifirði. 
Sveinbjörn  P.  Guðmundsson,  Hólm- 

um  i  Reyðarfirði. 
Þorgeir  JAnasson,  Eskifirði. 


Fáskrúösfjarðar-uraboð. 

(Umboðsm.    Marteinn  í>orstein8Son, 

bókhaldari)'). 

Björgvin  Þorsteinsson,  verzlunarm., 

Fáskrúðsfirði. 
Einar  Indriðason,  bóndi,  Vattarnesi. 
Georg  Georgssou,  læknir,  Fáskrúðs- 

firði. 
Guðm.  Jónsson,  útvegsb.,  Búðum. 
Halld'ir  Pálssoo,  búfr.,  Tungu. 
Höskuldur  Stefánsson,  bóndi,  Döium. 
Jón    Daviðsson,    verzlunarstj.,    Fá- 

skrúðsfirði 
Lestrarfélag  Búðaþorps. 
Magnús  Gislason,  cand.,   Fáskrúðs- 

firði. 
Marteinn  Þorsteinsson,    bókhaldari, 

Fáskrúösfirði. 
Páll     Benjamínsson,      verzlunarm., 

Fáskrúðsfirði. 
Páll  Pálsson,  kenn.,    Fáskrúðsfirði. 
Stefán  Björnsson,  prestur,  Búðum. 
Stefán  Gíslason,  Ko.freyjustað. 
Stefán     Guðmundsson,      verzlunar- 

fuUtrúi,  Fáskrúðsfirði. 


Djúpavogs-umboð. 
(Umboösm.  Bjarni  Eiriksson,  kenn.)*) 
Bjarni  Eiriksson,  kenn.,  Djúpavogi. 
*)  Skilagrein  komin  fyrir  1914. 


Björn  Jónsson,  verzlm.,  Djúpavogi. 
Elís  Jónsson,  verzlstj.,  Djúpavogi. 
Helgi  Einarsson,   bóndi,   Melrakka- 

nesi. 
Ingim.  Steingrimsson,   verzlunarm., 

Djúpavogi. 
Jón    Arnason,    óðalsb-^ndi,    Múla  i 

Álftafirði. 
Jón  Finnsson,  prestur,   Hrauni   vi6 

Djúpavog. 
Jón  Jónsson,  lausam.,  Geithe'lum. 
Pétur    Þorsteinsson,    prestur,     Ey- 

dölum. 
Sveinn    Sveinsson,    bóndi,    Hofi    i 

Álftafirði. 
Thorlacius,     Olafur,     læknir,      Bú- 

landsnesi. 


Skaftafeilssýsla. 

Ari  Hálfdanarson,  hreppstj.,  Fagur- 

h'dsmýri,  Öræfum  '14. 
Gísli  Sigorj'nss.,  Fornustekkjum  '14. 
Guðm.  Sigurðsson,   söðlasm.,    Höfni 

i  Hornafirði  '14. 
Lestrarfélag  Mýrahrepps  '14. 
Lestrarfélag  Suðursveitar  '14. 
Þ'rhallur    Danielsson,    kanpmaður^ 

Hornafirði  '12. 


Lóns-umboð. 
(Umboðsm.     Jón    Jónsson,    próf.)^). 

Bjarni    Guðmundsson,    bókhaldari, 

Höfn  i  Hornafirði. 
Jón  Guðmundsson,  kennari,  Höfn  f 

Hornafirði. 
Jón  Ji^nsson,  prófastur,  StafafellL 
Lestrarfélag  Lónsmanna. 
Sigurður  Sigurðss.,  kenn.,  Hoffellí.. 
Þorleifur  Jónssou,  alþm.,  Hí^lum. 


XXII 


Skýrslur  og  reikningar. 


Vikur-umboð. 

{Umboðsm.    Jón  Ólafsson,   kennari, 
Vík  i  Mýrdal)^). 

Bjarni  Einarsson,   prófastur,   Mýr- 

um  i  Alftaveri, 
Björn  Runólfsson,  Holti. 
Brynj(^lfur  Einarsson,  Reyni. 
Einar  Erlendsson,    verzlunarmaður, 

Vik  i  Mýrdal. 
Eyjc^lfur    Guðmundsson,    hreppstj., 

Hvoli  i  Mýrdal. 
Guðlaugur  Jónsson,  verzlm.,   Vik. 
Jóhannes  Sigurðsson,    búfræðiugur, 

Breiðabólsstað. 
Jón  Olafsson,  kennari,  Vik. 
Lestrarfélag  Dyrhólahrepps. 
Ólafur  Runólfsson,  Vik. 
Sigurjón  Kjartansson,  kennari,  Vik. 
Ungmennafél.  „Bláfjall"   i  Skaftár- 

tungu. 
Þorsteinn  Einarsson,  verzlm.,    Vik. 
I>orsteinuÞorsteÍDSSon,verzlstj.,Vik. 


Rangárvallasýsla. 

Arni  Ingvarsson,  Núpi  '14. 
Björgvin    Vigfússon,     sýsiumaður. 

Efra-Hvoli  '13. 
Einar  JÓDSson,  Tjörnum  undir  Eyja- 

fjöllum  '15. 
Ouðbrandur   Magnússon,  Holti  '13. 
Guðmundur     Guðfinnsson,     læknir, 

Stórólfshvoli  '12. 
Jakob  Lárasson,  prestur,  Holti  '13. 
Jón     Guðmundsson,    bóndi,    Ægis- 

siðu  '13. 
JÓD    JónssoÐ,    bÓDdi,    Syðri-Hömr- 

um  '13. 
Lestrarfélag  Landmanna  '14. 
Magnús  Kristjánss.,  Drangshlið,  '14. 

*)  Skilagrein  komin  fyrir  1914. 


Ólafur  Finnsson,  prestur,  Kálfholti, 

'14. 
Sigrún  Pálsdóttir,  Efra-Hvoli  '13. 
Skúli  Skúlason,  prófastur,  Odda  '15. 
Thorarensen,    Grímur,    hreppstjóri, 

Kirkjubæ  '14. 
Tómas  Sigurðsson,  hreppstj.,  Bark- 

arstöðum  '14. 
Ungmennafélagið  „Hekla"  '14. 
Vigfús   Bergsteinsson,  Brúnum  '14. 
Þorsteiun     Benediktsson,     prestur, 

Kanastöðum  '14. 
Þorsteinn    Jónsson,    oddviti,  Mold- 

artungu  '14 


Árnessýsla. 

Agúst   Helgason,   bóndi,  Birtinga- 

holti  '13. 
Eggert    Benediktsson,    hreppstjóri, 

Laugardælum  '15. 
Einar  Jónsson,  lausam.,  Bala  '12. 
Gestur  Einarsson,  bóndi,  Hæli  '12. 
Gisli  Jónsson,  Sióru-Reykjum  '13. 
Gisli     Pétursson,     læknir,    Eyrar- 

bakka  '14. 
Guðm.  Guðmundsson,  bóksali,  Eyr- 

arbakka  '14. 
Guðm.    Lýðsson,    bóndi,    Fjalli    á 

Skeiðum  '14. 
Halldór  Jónsson,  bókb  ,  Norðurkoti, 

Grimsnesi  '13. 
Ingimundur  Jónsson,  búfr.,  Holti  i 

Stokl«seyrarhreppi  '14. 
Jónas  Halldórsson,  hreppstj.,  Hraun- 

túni  '14. 
Jón   Sigurðsson,    cand.  phil.,  Kall- 

aðarnesi  '14. 
Kjartan  Helgason,  prestur,  Hruna, 

'15. 
Lestrarfél.  Baldur,   Hraung.hr.  '14. 


Skýrslur  og  reikiiingar. 


XXIII 


Lestrarfélag  Gnúpverja  '14. 
Lestrarfélagið  „Mímir",  Ölfusi  '12. 
Lestrarfélag  Stokkseyrar  '13. 
Páll   Lýðsson,    hreppstjóri,  Hlið  i 

Grnúpverjahr.  '12. 
Sigurður    Ólafsson,    sýslum.,   Kall- 

aðarnesi  '14. 
Sæm.    Einarsson,  keanari,  Úlfljóts- 

vatni  '14. 
Thorsteinsson,    Jón,  prestur,  Þing- 

velli  '12. 
Ungmennafélagið    „Hvöt",    Grríms- 

nesi  '15. 
Þorsteinn  Þórarinsson,  Drumbodds- 

stöðum  '13. 
JÞorvaldur  Þorvaldsson,  Skaftholti, 

Gnúpverjahr.  '14. 


Vestmanneyjasýsla. 

Vestmanneyja-umboði 
(Umboðsm.    Jón   Sighvatsson,  bók- 

sali)^). 

Arni  Sigfússon,  kaupm. 
Björn  Jónsson,  kennari. 
Gunnar  Olafsson,  kaupm. 
Jóhann  Þ,  Jósefsson,  kaupm. 
Johnsen,  Arni^J.,  verzlm. 
Johnsen,  Grisli  J.,  konsúll. 
Johnsen,  Lárus  J.,  verzlm. 
Jón  Einarsson,  kaupfélagsstj. 
Jón  Jónsson,  útvegsbóndi. 
Magnús  Stefánsson,  sýsluskrifari. 
Sýslubókasafn  Yestmanneyja. 


B.    1  Vesturheimi. 


Kanada  og  Bandarikin. 

Andrews,  A.  le  Roy,  Ithaka  N.  Y. 

'14. 
€orneli  University  Library,  Ithaca 

N.  Y.  '14. 
Halldór  Hermannsson,  bókavörður, 

Ithaca  N.  Y.  '13. 
Hollander,    Dr.    Lee   M.,   Madison, 

Wis.  14. 
Jón      Sigurðsson,      fyrv.     falltrói, 

Winnipeg  '13. 
Newberry  Library,  Chicago  '15. 
Þorbergur    Þorvaldsson,    dr.    Cam- 

bridge,|Mass.  '13. 

Ve'sturheims-umboð. 
((Umboðsm.  H.  S.  Bardal,  bóksali  i 

Winnipeg)^). 
Albert  Jónsson,  Winnipeg, 


Arason,  W.  B.,  Husawich. 
Arni  Eggertsson,  Winnipeg. 
Arni  Jónsson,  Sleipnir,  Sask.  Can. 
Arni  Sveinsson,  Grlenboro. 
Asgrimur  Sigurðsson,  Winnipeg. 
Askdal,  K.  S.,  Minneota,  Minn. 
Bandalag  Pembínasafnaðar  N.  Dak. 

U.  S.  A 
Bergmann,       Friðrik,       prófessor, 

Winnipeg. 
Bergmann,  Jonas  S.,  Gardar,  Pem- 

bina. 
Bjarnason,  J.  M.,  Bismarhave,  Van. 
Björnsson,  Gl.  B.  Minneota,  Minn. 
Blöndahl,  A.  J.,  Wynyard. 
Bókasafn    Tjaldbúðarsafn.,    Winni- 

peg. 
Breiðfjöré,  A.  Gr.,  Seamo. 
Christophersson,  Hernit,  Brú,  Man, 
Clemens,  J.,  prestur,  Glenboro. 


')  Skilagrein  komin  fyrir  1914.     ')  Skilagrein  ókomin  fyrir  1914. 


XXIV 


Skýrslur  og  reikningar. 


Davidsson,    Charles    G-.,    St.  Paul., 

Minn. 
Eggert  Jóhannesson,  Winnipeg. 
Eggertsson,  J.,  Winnipeg. 
Egill  Erlendsson,  Winnipeg. 
Einar  Gíslason,  Gimli. 
Einar  Sigvaldason,  Baldur. 
Evendsen,    G.    J.,    Edinburgh,    N. 

Dak. 
Eyjólfur  S.  Guðmundsson,  Jacoma, 

Wasb. 
Finnbogi       Hjálmarsson,       Winni- 

pegosis. 
Eriðrik  Hallgrimsson,  prestur,  Bald 

ur,  Man. 
Geirmundur   B.    Olgeirssoti,   Edin- 

burgh,  N.  D. 
Gestur   Jóbannesson,  Poplar  Park, 
Gislason,  Anna,  Winnipeg. 
Gísli     Egilsson,     Lögberg,     Sask., 

Can. 
Goodman,  G.  G.,  Wynyard,  Sask. 
Goodman,  Gísli,  Winuipeg. 
Goodmansson,     Barney,     Ivanboe, 

Minn. 
Guðmundur       Arnason,       prestur, 

Winnipeg. 
Guðni  Þorsteinsson,  Gimli,  Man. 
Gunnar  Jóhannsson,  Dongola. 
Gunnlögur    Tr.    Jónsson,    ritstjóri, 

Winnipeg. 
Guttormsson,  Thorst.,  Winnipeg. 
Halldórsson,  M.  B.,  dr.,  Soaris,  N. 

Dak. 
Henderson,  Joh,  Winnipeg. 
Hjálmar  F.  Danielsson,  Otto,  Man. 
Högni  Einarsson,  Winnipeg. 
Icelandic   Library    >Mimir«,    Pem- 

bina,  N.  Dak. 
Isdal,  J.  P.,  Winnipeg. 
Jakob    Guömundsson,    South    Hill, 

Van. 
Jóhannes     S.     Björnsson,     Inkster, 

Grand  Fork. 


Johann    0.    Björnsson,     Wynyard, . 

Sask. 
Jóbann  Pálsson,  Clarkleigh,  Man. 
Johnson,  Arthur  A.,  Mozart,  Sask. 
Johnson,    Baldur,    B.    A.,  Langen- 

burg. 
Johnson,  Hallgrímur,  B,  A.,  Winni- 

Peg. 
Jobnson,  Kristján,  Duluth. 
Johnson,  Paul,  Winnipeg. 
Johnson,  St.  E.,  Otto  P.  0.,  Man. 
Jón  Abrahamsson,  Anthler,  Sask. 
Jón  Arnason,  B.  A.,  Wynyard. 
Jón  Einarsson,  W^innipeg. 
Jf'n  J.  Hallson,  Hólar,  Sask. 
Jónas  Daníelsson,  Winnipeg. 
Jóusson,  M.  G.,  Blaine,  Wash. 
Jóseph  Arngrimsson,  Ivanhoe, Minn. 
Klemens  Jónasson,  Selkirk. 
Kristinsson,  Kr.  Fr.  Framnes,  Man. 
Kristján  Sigurðsson,  ritstjóri,Winni- 

peg. 
Kristján  Stefánsson,  Winnipeg. 
Lestrarfélagið  Argalinn,  Wild  Oak, 

Man. 
Lestrarfélagið    Dagsbrún,    Lundar^. 

Man. 
Lestrarfélagið      Dagsbrún,     Vidir^ 

Man. 
Lestrarfélagið  FjMan,  Nes,  Can. 
Lestrarfélagið  Fram,  Arnes,  Man. 
Lestrarf(ílagið  Fróði,  Brown,  Man. 
Lestrarfélagið    Fróðleikshvöt,    Ar- 

borg. 
Lestrarfélagið  Gangleri,  Gardar. 
Lestrarfélagið  Gimlé. 
Lestrarfélagið     cHafstjarnan,      Pt. 

Roberts,  Wash. 
Lestrarfélagið  Harpa,Blaine,  Wash. 
Lestrarfélagið  Hekla,  Yarbo,  Sask. 
Lestrarfélagið     Herðubreið,    Narr- 

0W8,  Mau. 
Lestrarfélagið    Iðunn,  Markerville^ 

Alberta. 


Skýrslur  og  reikiiingar 


XXV 


Lestrarfélagið  Ingí^lfur,  Vancouver. 
Lestrarfélagið  ísland,  Baldur,  Man. 
Lestrarfélag   Islendinga    i    Cypres- 

sveit;  Glenboro. 
Lestrarfélag   íslendinga   i   Reykja- 

vik,  Reykjavik  P.  0. 
Lestrarfélagið  Leifar,  Candahar  S. 
Lestrarfélagið  Mentahvöt,  Otto,  Man. 
Lestrarfélagið  Mentun,  Anthler,  S. 
Lestrarfél.  Mikleyinga,  Hekla,  Can. 
Lestrarfélagið  Mímir,  Wynyard. 
Lestrarfél.  Morgunstjarnan,  Hólar. 
Lestrarfélagið  Skjaldbreið. 
Lestrarfél.  Stjarnan,  Selkirk,  Mau. 
Lestrarfél.  Tilrauuin,  Keewatin,Ont. 
Lestrarfél.  Verðandi,  Mozart,  Sask. 
Lestrarfél.  Vestri,  Seattle,  V^ash. 
Lestrarfé'.agið  f>júðernið,  "VVinnipeg 

Beach. 
Lestrarfél.  Þörfin.  Kristnes,  Sask. 
Lestrarfélagið  Æskan,  Bakota. 
Long,  S.  M.,  Winnipeg. 
Magnús  Bjarnason,  Mountain,N.Dak. 
Magnús  Hinriksson,  Churchbridge. 
Magnús  Jónsson,  prestar,  Pembina, 

N.  Dak. 
Magnús,  S..  Dulutb. 
Norman,  J.  0.,  Lögberg,  Sask. 
Oddsson,  Th.,  Winnipeg. 
Olson,  Á.  B.,  Gimi,  Man. 
Ólafsson,  K.  K.,   prestur,  N.  Dak. 
Ólafur  Kjartansson,  Winnipeg. 
Pétur  fljálmsson,    prestur,  Marker- 

ville,  Alberta. 
Pétursson,  P.  V.,  Ivanhoe. 
jRunólfur  Marteinsson,  Winnipeg. 


Scheving,  S.  P.  Victoria  B.  C. 
Sigfús  Magnússon,  Doluth,  Minn. 
Sigtryggur  Jónasson,  Arborg. 
Sigurðsson,    Job,    Mrs.,  Upham,  N. 

Dak. 
Simon  Simonarson,  Winnipeg. 
Snædal,  Gruðm.  S.,  Hallsson,  N.  Dak. 
Steingrimur  Þorláksson,  prestur,  Sel- 

kirk. 
Stephens,Goodie,Miss,  San  Francisco. 
Stephensen,  01afur,læknir,  Winnipeg 
Straumfjörð,  Jóh.,  Icel.  River,  Seamo 
Styrkár  Vesteinn    Helgason,   Leslie, 

Sask.  ^ 
Sveinn  Arnason,  Seattle,  Wash. 

Sv^anson,  Fred.,  Winnipeg. 

Thorarensen,  Ch.,  Icel.  River. 

Thordarson,  Ch..  verksmiðjueigandi, 
Chicago. 

Thordarson,  Th  ,  Icel.  River.  Man. 

Thordarson,  Thordur,  dr.,  Minneota, 
Minn. 

Thorgeirsson,  Mart.,  Akra,  N.  Dak. 

Thorlaksson,  Inga,  Mouutain,N.Dak. 

Thorsteinsson,    Oddur,   Icel.  River, 
Man. 

Toronto  University  Library,  Toronto 

Tómas  Jónasson,  Icel".  River,  Man. 

Vidal,  Sig.  J.,  fínausar,  Man. 

Victor  Eyjólfsson,  Icel.  River,  Man. 

Wilhelm    Kristjanson,    Otto    P.  0. 
Man.  Can. 

Þorgerður  Þórðardóttir,  Winnipeg. 

Þorgils  Þorgeirsson,  Winnipeg. 

Þórðar  Arnason,  Mozart,  Sask. 

Þórir  Björnsson,  Daluth,  Minn, 


XXVI 


Skýrslur  og  reikningar. 


C.     í  öðrnm  löndum. 

(Bókasölu-uniboð    hefir    Gyldendalske     Boghandel    Nordisk    Forlag^ 
Klareboderne  3,  Kaupmannahöfn)^}. 


Færeyjar. 

Dahl,  Jakob,  kennari,  Thorshavn  M4 
Paterson,  Joannes,  kongsb.,  Kirkju- 

bæ  '14. 
Petersen,  Fr.,  prófastur,  Österö  '14. 
Siman  av  Skarði,    lýðháskólastjóri, 

Fagraliðar-háskóli.  '14. 


Danmörk. 

Blöndal,   Sigfús,   bókavörður,    Am- 

agerbrog.  153,  Kh.  '14. 
Blöndahl,    Sighv.,   stud.  jur.,  H.  C. 

Örstedsv.  57,  Kh.  '14. 
Gad,G.E.C.,bók8ali,Vimmelsk.32'14 
Gisli  Brynjólfsson,    læknir,    Danne- 

brogsg.  1  '14. 
Guðjón  Eiriksson,    búfr.,   Vilhelms- 

dal,  Mörköv  St.  '15. 
Hafsteinn  Pétursson,  prestur,   Fiol- 

str.  28  '14. 
Halldór    Kristjánsson,    stud.    med., 

Blaagaardsg.  29  '14. 
Hammerich,  M.,  málaflm.,  Schlegels 

Allé  3  '14. 
Haraldur    Sigurðsson,    tannlæknir, 

Österbrog  60  '14. 
Jakob  Gunnlögsson,  stórkaupmaður, 

Niels  Juelsg.  '14. 
Johansen,  J.,  Landbrugsskolelærer, 

Ladelund  pr.  Vejen  '14. 
Johnsen,  Ólafur  H.,  fyrv.  yfirkenn- 

ari,  Odense  '14. 
Jón  Sveinbjörnsson,  kmjr.,  Paludan 

MiiUersvej  3  '13. 
Kristián  Björnsson,  stud.  med.,  Ke- 

gensen  '14. 


Magnús  Magnússon,  prestur,  Breg- 

ninge  pr.  Ringk.  '14. 
Melsted,    Bogi   Th.,    mag.  art.,  Ole 

Suhrsg.  18  '14. 
Möller,  J.  V.,  prentari,  Hestemölle- 

str.  5  '14. 
Nordal,  Sigurður,  dr.  phil.,  Vester- 

brog  20  '13. 
Olrik,    Axel,    dr.    phil.,    prófessor, 

Gammelbo,  Overröd,  pr.  Holte  '14. 
Pétur     Bogason,     læknir,     Faxinge 

Sanat.  pr.  Præstö  '14. 
Sigurður  Sigtryggsson,  cand.  mag., 

Mölholm  pr.  Vejle  '14. 
Sóreyjarskóla  bókasafn,  Sorö  '14. 
Stefán  Stefánsson,   cand.  jur.,  ViUa 

Christenberg,Sölleröd  pr.  Holte/14 
Sveinbjörn  Sveinbjörnsson,  yfirkenn- 

ari,  Aarhus  '14. 
Tulinius,  Thor.  E.,    stórkaupmaður^ 

Gefionsplads  5  '14. 
Valtýr   Guðmundsson,    dócent,    dr, 

phil.,  Amagerbrogade  151  '14. 
Wiehe,  Holger,  mag.  art.,    Östersö- 

gade  96  '14. 


Noregur. 

Háskólabókasafnið,  Kristiania  '14. 
Katedralskolens  Bibliotek,    Kristia- 

nia  '14. 
Kolsrud,  Oluf ,  Universitetsstipendiat, 

Kristiana  '14. 
Sars,  J.  E.,  prófessor,  Kristiania '14. 
Skásheim,  Anders,  bókhaldari,  Ber- 

gen  '14. 
Stórþingisbókasafnið  i  Kristjaniu  '14, 
Vísindafélaffið  i  Þrándheimi  '14. 


*)    Skilagrein  ókomin  fyrir  1914. 


Skýrslur  og  reikningart 


XXVII 


Svíþjóð. 

G-öteborgs  stadsbibliotek  '14. 
Koch,    Axel,    prófessor,    dr.    phil., 

Land  '14. 
Lunds  Universitets  Nord.  Seminari- 

um  '14. 
Söderwall,  K.  F.,  prófessor,  Lund  '14. 
Zadig,  Viggo,  cand.  phil.,  Malmö  '14. 


Þýzkaland. 

Anderson,  Ernst,  godsegare,  Allen- 

stein,  Preussen  '13. 
Blankenstein,  M.  v.,  litt.  dr.,  Berlin'13. 
Erkes,  Heinrich,  kaupm.,  Köln  '13. 
Gebhart,  Aug.,  prof.,  dr.  phil.,  Niirn- 

berg  '15. 
G-otzen,  Jos.,  dr.  phil.,  Köln  '13. 
G-runer,  Max,  dr.  phiL,  Berlin  '13. 
Herdersche   Verlagshandlung,  Frei- 

burg  in  Breisgau,  Baden  '15. 
Hermann,    Paul,    prof.,     dr.     phil., 

Torgau  '13. 
Heydenreich,  W.,  dr.  phil.,  Eisenach 

'13. 
Mayer,   E.,   prof.  dr.  phil.,  Wiirtz- 

hurg'lB. 
Meissner,    R.,    prófessor,    dr.  phiL, 

Bonn  '14. 
Staatsbibliothek,  Miinchen  '13. 
Stadtbibliothek,  Hamhurg  '13. 
Universitetsbibliothek,  Kiel  '14. 


England. 

(Umhoðsm.  The  Viking  Cluh, 

Chelsea,  London). 

Banks,  Mrs.  M.  M.,  London  '14. 

Craigie,  W.  A.,  prófessor,  Oxford  '14. 

Gray,     John,    prestur,   St.    Peters, 

Falcon  ave.,  Edinburgh. 
Johnston,  A.  W.,  Chelsea,London'15 
PhiUpotts,    Miss    Bertha    S.,   Tun- 

bridge  Wells  '15. 
Sephton,  J.,  prestur,  Liverpool  '15. 


Holland,  Belgía,  Frakkland, 
Austurríkl  og  Rússland. 

Austin,  C.  K.,  læknir,  París  '14. 
Boer,  R.  C,  próf.  dr.  phiL,  Amster- 

dam  '14. 
Cahen,  Maurice,    agrégé    de  1'  Uni- 

versité,  París  '14. 
Courmont,  André,  agrégé  de  l'  Uni- 

versité,  La  Varenne,  St.  Hilaire, 

Seine  '13. 
Hoogt,   J.  M.   van   der,  litt,  cand. 

Wageningen,  NederL  '14. 
Jon   Svensson,   prestur,    Feldkirch, 

Stella  m.Vorarlberg,  Österreich'15. 
KriJB,  ,Sophie  A.,  Amsterdam  '14. 
Lascaronsky,  Bas.  Greg.,  próf.,  Kiew 

'14. 
de  Vries,  J.  P.  M.  L.  litt.  n.  doct,, 

Waatergraafsmeer    bei    Amster- 

dam  '14. 


Reykjavik,  17.  júni  1915. 

Matthias  Þórðarson, 

bókavörður  félagsins. 


PT  Skírnir 

7351 

S5 

ár  88-89 


PLEASE  DO  NOT  REMOVE 
CARDS  OR  SLIPS  FROM  THIS  POCKET 

UNIVERSITY  OF  TORONTO  LIBRARY 


